DIPLOMATARIUM  ISLAMCUM, 


ÍSLENZET  FORNBRÉFASAFN. 

SEM  HEFIR  INNI   AÐ  HALDA 

BRÉF  OG  GJÖRNlNGA,  DÓMA  OG  MÁLDAGA, 
OG  ADRAR  SKRÁR, 


ER  SNERTA 


ISLAND  EÐA  ISLENZKA  MENN, 


GEFIÐ   UT 

AF 


HINU  ISLENZKA  BÓKMENTAFÉLAGL 

FJÓEDA  BINDI 
1265-1449. 


KAUPMANNAHÓFN. 

í   PRENTSMIÐJU    S.   L.    MÖLLERS. 

1897. 


.  Vv 


Formáli. 


JtlEGiSTR  við  þetta  bindi  höfum  við  gert  þrír:  cand. 
philos.  í>orlákr  Jónsson,  cand.  philos.  ólafr  Davíðsson 
og  eg.  porlákr  hefir  safnað  öllu  um  áhöld  kirkna  og  auk  þess 
gert  nokkur  drög  til  hluta  og  orðaregistrs  annars  kostar,  en 
þau  drög  öll  hefir  Ólafr  Davíðsson  yfirfarið  og  safnað  að  öðru 
leyti  alveg  til  hluta  og  orðaregistrsins.  Auk  þess  hefir  Ólafr  í 
þetta  sinn  gert  út  undir  prentun  eptir  registrsseðlunum  alt 
JV-ið  og  S-i6,  og  K-ib,  nema  um  búnað  kirkju.  J>að  hefi  eg 
sett  saman.  Staða-  og  mannanafna  registrið  hefi  eg  gert  eins 
og  áðr,  og  hefi  að  öðru  leyti,  en  nú  var  talið,  sett  registrið 
saman  eins  og  það  nú  er.  Dálítið  hefir  verið  breytt  til  frá 
hinum  fyrri  registrum  í  ýmsu  til  styttingar,  en  þó  ekkert  felt 
niðr,  sem  nauðsyn  var  að  hafa. 

Um  útgáfuna  af  Vilchinsmáldaga  vil  eg  geta  þess,  að  eg 
veit  ekki  annað  en  að  hún  sé  áreiðanleg  í  öllu  því,  sem  á  ríðr. 
En  stafsetningin  er  ekki  elt  út  í  yztu  æsar  í  sumum  atriðum, 
enda  er  hún  svo  marklaus  í  handritunum  í  heild  sinni  og 
sjálfri  sér  svo  ósamkvæm,  að  það  hefði  eingin  eptirsjdn  verið 
í  því,  þótt  henni  hefði  verið  breytt  gjörsamlega.  Eg  hefi  tekið 
eptir  því,  að  eg  hefi  stundum  leyst  n  upp  í  nn,  en  stundum 
látið  það  standa  öhaggað  (n),  einkum  þegar  það  var  í  þolfalls- 
endingu  kvenkynsorða.  pó  þori  eg  ekki  að  segja  að  full  sam- 
kvæmni  sé  í  því.  Ekki  þori  eg  heldr  að  ábyrgjast,  að  alstaðar 
sé  farið  sjálfu  sér  samkvæmt  í  útgáfunni  með  ij  og  y  handrit- 
anna,  sem  þar  er  mjög  á  reiki  og  auk  þess  opt  erfitt  að  greina 
að,  einkum  af  því  að  eingin  föst  regla  er  í  rithættinum.  Optast 
er  þó  farið  svo  með  þessa  stafi,  að  ij  er  látið  vera  þar  sem  í 
skyldi  standa  í  góðum  rithætti,  og  y  heldr  þá  velli  þar  sem 
það  skyldi  standa. 


ÍV  FORMÁLI. 

Eg  hefi  hér  um  árið  getið  þess,  að  um  160Ö  hafi  menn  á 
íslandi  verið  farnir  að  rugla  saman  eignarfalli  af  mannsnafninu 
Björn  og  Bjarni^),  og  er  það  að  vísu  rétt,  en  þá  var  mér  ekki 
jafnljóst  og  nú,  að  menn  voru  farnir  til  þess  þá  fyrir  hér  um 
bil  200  árum.  En  því  get  eg  þessa  hér,  að  það  hefir  verið 
mér  til  mikils  trafala  í  registrsgerð  við  þetta  bindi,  að  ekk- 
ert  hefir  verið  að  marka  rithátt  bréfanna  um  þessi  nöfn.  Sami 
maðrinn  er  hvað  eptir  annað  ýmist  kallaðr  Bjarnason  eða 
Bjarnarson,  svo  að  ómögulegt  er  að  vita  hvort  rétt  er,  eða  jafn- 
vel  hvort  það  er  einn  og  sami  maðr,  sem  við  er  átt,  og  gætu 
menn  þrætzt  um  það  til  eilífðar,  ef  maðr  fyndi  hann  þá  ekki 
líka  kallaðan  Björnsson,  sem  stundum  ber  við,  og  tekr  það  af 
öll  tvímæli ;  en  sú  mynd  er  býsna  gömul,  og  kemr  fyrst  fyrir  í 
frumrituðu  skjali  1396  (Dipl.  Isl.  III,  611)  og  síðan  1398  og 
1399  (DI.  III,  ^26  og  642)  og  úr  því  öðru  hverju.  Hvort  mér 
hafi  tekizt  að  sigla  fyrir  öll  andnes  í  þessu,  veit  eg  ógjöria,  en 
hinu  veit  eg  að  menn  ættu  að  hætta  nú  á  ísiandi,  og  það  er 
að  skæla  nafnið  sitt  í  Bjarnarson  úr  Björnsson,  því  að  menn  verða 
ekki  vitund  betri  íslendingar  fyrir  það,  en  sú  skæling  getr  orðið 
að  miklum  ruglingi  síðar  meir. 


')  Rit  mitt  um  kveðskap  á  íslandi    á   15.  og  16.  öld.      Kh.    1888 
bls.  461—462. 

Kaupmannahöfn  4.  Febrúar  1897. 

Jón  porkeUson. 


Röð  og  eíni  bréíanna. 


Bli. 

*1.      1265.    Alþingissamþykt  um  hm'faburð  ofl 1—4 

*2.      1265.     Alþingissamþykt  um  Ijóstolla,    legkaup   og  lík- 

söngseyri 5 

*3.      [um  1285].    Rekaskrá  Grundar  í  Eyjaíirði  um  Tjörnes  5—6 

4.  1300.  Máldagi  Kvígandafells  og  Laugardals  i  Tálknafirði  6—7 
*5,      [1307].     Vitnisburðr  um  reka  staðarins    í    Görðum    á 

Álptanesi  fyrir  Grindavík 8 

6.      1308.    Alþingissamþykt    um    landvistarsókn    útlægra 

manna 8—9 

*7.     1311.    Skrá  um  skattbændr  á  íslandi 9—10 

8.  1344.    Máldagar  eptir  >Registrum  Egils  biskups*    .    .  10—12 

9.  [1378].    Álptamýrarmáldagi  í  Arnarfirði 12—18 

10.  [eptir  14.  Febr.  1381].     Kaupmálabréf  Ólafs  Sigurðs- 

sonar  og  Jórunar  Brynjólfsdóttur 13—14 

11.  [1387].     Breiðármáldagi 14 

12.  1388,  28.  Dec.    Kaupbréf  fyrir  Hálsi  í  Svarfaðardal  .  14—15 

13.  1391,  24.  Febr.    Kaup-  og  landamerkjabréf  um  Bessa- 

staði  í  Sæmundarhlíð 16  —  17 

14.  1391,  29.  Maí.    Afhendingarskrá  staðarins  á  Grenjað- 
arstöðum 17-22 

15.  1392,  29.  Marts.    Réttarbót  Margrétar  drottningar  Valde- 
marsdóttur  um  öreigavíg  ofl 22—26 

16.  1395,  2.  Maí.     Kaupbréf  um  reka  Ólafs  Sigurðarsonar 

og  þriðjung  í  Látrajörðu 26 — 27 

[17—300.  Máldagar  Vilchins  biskups  fyrir  kirkjum 
í  Skálholtsbiskupsdæmi  (Vilchinsmáldagi,  Vilchinsbók) 
27—240]. 

17.  1397.    Máldagi  Miðdalskirkju  í  Laugardal 38 


VI  RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA. 

18.  1397/)    Máldagi  Hlíðarkirkju  í  Biskupstungum .    .    .    .  38—39 

19.  1397.    Máldagi  Haukadalskirkju 39—40 

20.  1397.    Máldagi  Tungukirkju  (Bræðratungu) 40—41 

21.  1397.  Máldagi  Reykjardalskirkju  í  Hrunamannahrepp  41—42 

22.  1397.  Máldagi  Tungufellskirkju  í  Hrunamannahrepp .  42 

23.  1397.    Máldagi  Hrunakirkju 42—44 

24.  1397.  Máldagi  Grafarkirkju  í  Hrunamannahrepp .    .    .  44—45 

25.  1397.  Máldagi  Miðfellskirkju  í  Hrunamannahrepp  .    .  45 

26.  1397.  Máldagi  Hólakirkju  í  Hrunamannahrepp  (Hrepp- 

hóla) 45—46 

27.  1397.  Máldagi  Gnúpskirkju  í  Gnúpverjahrepp  (Stóra- 

núps) 47 

28.  1397.  Máldagi  Steinsholtskirkju  í  Gn^pverjahrepp .    .  47—48 

29.  1397.    Máldagi  Hofskirkju  í  Gnúpverjahrepp 48 

30.  1397.     Máldagi  Langholtskirkju  í  Hreppum 49 

31.  1397.  Máldagi  Einiholtskirkju  í  Biskupstungum  ...  49 

32.  1397.  Máídagi  þrándarholtskirkju  í  Gnúpverjahrepp  .  49 

33.  1397.  Máldagi  Torfastaðakirkju  í  Biskupstungum    .    .  49—50 

34.  1397.    Máldagi  Ölafsvallakirkju  á  Skeiðum 50—51 

35.  1397.    Máldagi  Reykjakirkju  á  Skeiðum 51 

36.  1397.    Máldagi  Hjálmholtskirkja  í  Flóa 51 

37.  1397.    Máldagi  Oddgeirshólakirkju  í  Flóa 51—52 

38.  1397.     Máldagi  Skálmholtskirkju  í  Flóa 52 

39.  1397.    Máldagi  Hraungerðiskirkju  í  Flóa 52-53 

40.  1397.    Máldagi  Laugardælakirkju  í  Flóa 53 

41.  1397.     Máldagi  Sandvíkrkirkju  í  Flóa 54 

42.  1397.     Máldagi  Kaldaðarnesskirkju  í  Flóa 54—55 

[Olfosá  55]. 

43.  1397.     Máldagi  Stokkseyrarkirkju 55—56 

44.  1397.    Máldagi  Gaulverjabæjarkirkju  í  Flóa 56—58 

45.  1397.     Máldagi  Hæringsstaðakirkju  í  Flóa 58 

46.  1397.    Máldagi  Gegnishólakirkju  í  Flóa 58 

47.  1397.  Máldagi  Villingaholtskirkju  í  Flóa  ......  59 

48.  1397.     Máldagi  Egilsstaðakirkju  í  Flóa 59 

49.  1397.    Máldagi  Kolsholtskirkju  í  Flóa 59—60 

50.  1397.    Máldagi  Kálfholtskirkju  í  Holtum 60 

51.  1397.    Máldagi  Hamrakirkju  í  Holtum 60 

52.  1397.     Máldagi  Vetleifsholtskirkju 61 

53.  1397.     Máldagi  Ásskirkju  í  Holtum 61—62 


*)  Hér  er  alstaðar  í  þessu  registri  sett  árið  1397  við  máldagana 
úr  Vilchinsbók,  þótt  þeir  kunni  að  vera  frá  1394—1396,  sé  ekki 
annað  ártal  beint  nefnt  í  máldögunum  sjálfum. 


54. 

1397. 

55. 

1397. 

56. 

1397. 

57. 

1397. 

58. 

1397. 

59. 

1397, 

60. 

1397. 

61. 

1397. 

62. 

1397. 

63. 

1397. 

64. 

1397. 

65. 

1397. 

66. 

1397. 

67. 

1397. 

68. 

1397. 

69. 

1397. 

70. 

1397. 

71. 

1397. 

72. 

1397. 

78. 

1397. 

74. 

1397. 

75. 

1397. 

76. 

1397. 

77. 

1397. 

78. 

1397. 

79. 

1397. 

80. 

1397. 

81. 

1397. 

82. 

1397. 

83. 

1397. 

84. 

1397. 

85. 

1397. 

86. 

1397. 

87. 

1397. 

88. 

1397. 

89. 

1397. 

90. 

1397, 

91. 

1397. 

92. 

1397. 

93. 

1397. 

94. 

1397. 

95. 

1397. 

KÖÐ   OG   EFNI   BRÉFANNA.  VII 

Máldagi  Sóttartungukirkju  1  Holtum 62—63 

Máldagi  Hagakirkju  1  Holtum 63 

Máldagi  Skarðskirkju  á  Landi 63  —  64 

Máldagi  Hvammskirkju  á  Landi 64 

Máldagi  Fellsmúlakirkju  á  Landi 64—65 

Máldagi  Vallakirkju  (Stóruvalla)  á.Landi  .    .    .  65—66 

Máldagi  Flagbjarnarholtskirkju  á  Landi    ...  66 

Máldagi  Lúnansholtskirkju  á  Landi 66—67 

Máldagi  Leirubakkakirkju  á  Landi 67 

Máldagi  Klofakirkju  á  Landi 67—68 

Máldagi  Eystra-Skarðskirkju  á  RangárvöIIum  .  68 

Máldagi  Næfrholtskirkju  á  RangárvöIIum  ...  68 

Máldagi  Hlíðarendakirkju  í  Fljótshlíð 69 

Máldagi  Oddakirkju  á  RangárvöIIum 69—76 

Máldagi  Eyvindarmúlakirkju  í  Fljótshlíð    .    .    .  76—77 

Máldagi  Teigskirkju  í  Fljótshlíð 77—78 

Máldagi  íorvarðsstaðakirkju  í  Rangárþingi  .    .  78 

Máldagi  Lambeyjarkirkju  1  Fljótshlíð 79 

Máldagi  Eyjarkirkju  1  Landeyjum 79 

Máldagi  Fíflholtskirkju  í  Landeyjum 79—80 

Máldagi  Fíflholtskirkju  (annarar) 80 

Máldagi  Skúmstaðakirkju  í  Landeyjum  ....  80 

Máldagi  Breiðabólstaðarkirkju  í  Fljótshlíð.    .    .  81—83 

Máldagi  Kirkjulækjarkirkju  í  Fljótshlíð  ....  83 

Máldagi  Neðrahvolskirkju  í  Hvolhrepp   ....  88 

Máldagi  Hvolskirkju  á  Rangárvöllum .84 

Máldagi.Kirkjubæjarkirkju  á  RangárvöIIum  .    .  84 

Máldagi  Gunnarsholtskirkju  á  RangárvöIIum.    .  84—85 

Máldagi  Keldnakirkjurá  RangárvöIIum    ....  85—86 

Máldagi  Snjallshöfðakirkju  á  Landi 86 

Máldagi  Árkirkju  (Árbæjar)  i  Holtum    ....  87 

[Kálfholt  87]. 

Máldagi  Ámúlastaðakirkju  í  Rangárþingi   .    .    .  87—88 

Máldagi  Krosskirkju  í  Landeyjum 88 — 89 

Máldagi  Mosfellskirkju  í  Grímsnesi 89 

Máldagi  Snjófuglslaðakirkju  í  Grímsnesi    .    .    .  89—90 

Máldagi  Búrfellskirkju  í  Grímsnesi 90 

Máldagi  Hólakirkju  (Klaustrhóla)  í  Grímsnesi  .  90—91 

Máldagi  Efribrúarkirkju  í  Grimsnesi 91 

Máldagi  Laugarvatnskirkju  í  Laugardal.    ...  91 

Máldagi  Apavatnskirkju  í  Grímsnesi 91 

Máldagi  Árbæjarkirkju  í  Olfosi 92 

Máldagi  Kirkjuferjukirkju  í  Olfosi 92 


VIII  RÖÐ  OG   EFNI   BRÉFANNA. 

96.  1397.    Máldagi  Auðsholtskirkju  í  Olfosi 92 

97.  1397.     Máldagi  Torfastaðakirkju  i  Grafningi 92—93 

98.  1397.     Máldagi  Bilzfellskirkju  í  Grafningi 93 

99.  1397.  Máldagi  Úlfljótsvatnskirkju  í  Grafningi  ....  93 

100.  1397.    Máldagi  í^ingvallarkirkja  við  Öxará 93—94 

101.  1397.  Máldagi  Öndverðsnesskirkju  í  Grimsnesi    ...  94 

102.  1397.     Máldagi  Olfosvatnskirkju  í  Grafningi 94-95 

103.  1397.     Máldagi  Hróarsholtskirkju  í  Flóa 95 

104.  1397.     Máldagi  Vaðnesskirkju  í  Grímsnesi 95 

106.  1397.    Máldagi  Gnúpakirkju  í  Olfosi 95—96 

106.  1397.     Máldagi  Reykjakirkju  í  Olfosi 96—97 

107.  1397.    Máldagi  Hjallakirkju  í  Olfosi 97 

108.  1397.     Máldagi  Arnarbæliskirkju  í  Olfosi 97—98 

109.  1397.  Máldagi  Breiðabólstaðarkirkju  í  Olfosi  ....  98—99 

110.  1397,    Máldagi  Nesskirkju  í  Selvogi 99 

111.  1397.     Máldagi  Strandarkirkju  í  Selvogi 100-101 

112.  1395.    Máldagi  Krýsuvíkrkirkju 101 

113.  1397.    Máldagi  Staðarkirkju  í  Grindavík 101—102 

114.  1397.  Máldagi  Vogskirkju  (Kirkjuvogs)  í  Höfnum  .    .  103 

[Hvalsnes  103]. 

115.  1397.  Máldagi  Kirkjubólskirkju  á  Rosmhvalanesi    .    .  103—104 

116.  1397.     Máldagi  ttskálakirkju  í  Garði 104 

117.  1397.  Máldagi  Hólmskirkju  á  Rosmhvalanesi  ....  105 

118.  1397.    Máldagi  Býjaskerjakirkju  1  Garði 105 

119.  1397.    Máldagi  Kvíguvogakirkju 105-106 

120.  1397.  Máldagi  Galmatjarnarkirkju  í  Höfnum   ....  106 

121.  1397.  Máldagi  Vatnsleysukirkju  á  Vatnsleysuströnd  .  106 

122.  1397.    Máldagi  Njarðvíkrkirkju 106—107 

123.  1397.  Máldagi  Bessastaðakirkju  á  Álptanesi    ....  107 

124.  1397.    Máldagi  Garðakirkju  á  Álptanesi 107—108 

125.  1397.    Máldagi  Seltjarnarnesskirkju 108-109 

126.  1397.  Máldagi  Víkrkirkju  (Reykjavikr)    á  Seltjarnar- 

nesi 109 

[Eingey  109]. 

127—129.    1397.    Máldagi  Viðeyjarklaustrs 110-111 

130.  1397.    Máldagi  Laugarnesskirkju 112 

131.  1397.    Máldagi  Hólmskirkju  við  EUiðaár 312 

132.  1397.    Máldagi  Varmárkirkju  í  Mosfellssveit 112 

133,.  1397.    Máldagi  Reykjakirkju  í  Mosfellssveit 112-113 

184.  1397.    Máldagi  í^erneyjarkirkju  í  Sundum 113 

135.  1397.  Máldagi  Brautarholtskirkju  á  Kjalarnesi    .    .    .  113—114 

136.  1397.    Máldagi  Hofskirkju  á  Kjalarnesi 114 

137.  1397.  Máldagi  Saurbæjarkirkju  á  Kjalarnesi    ....  114—115 


138. 

1397. 

139. 

1397. 

140. 

1397. 

141. 

1397. 

142. 

1397. 

143. 

1397, 

144. 

1397. 

145. 

1397. 

146. 

1397. 

147, 

1397. 

148 

1397. 

149. 

1397. 

150. 

1397. 

151. 

1397. 

152. 

1397. 

153. 

1397. 

154. 

1397. 

155. 

1397. 

[156- 

-157. 

158. 

1397. 

159. 

1397. 

160. 

1397. 

161. 

1397. 

162,- 

1397. 

163. 

1397. 

164. 

1397. 

165. 

1397. 

166. 

1397. 

167. 

1397. 

168. 

1397. 

169. 

1397. 

170. 

1397. 

171. 

1397. 

172. 

1397. 

173. 

1397. 

174. 

1397. 

176. 

1397. 

176. 

1397. 

177. 

1397. 

178. 

1397. 

179. 

1397. 

RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA.  IX 

Máldagi  Mýdalskirkju  í  Kjós 115 

Máldagi  Meðalfellskirkju  í  Kjós 115—116 

Máldagi  Eyjakirkju  1  Kjós 116 

Máldagi  Reynivallakirkju  í  Kjós 116—117 

Máldagi  Hvammskirkju  í  Kjós 118 

Máldagi  Ingunarstaðakirkju  í  Kjós 118 

Máldagi  Lundarkirkju  í  Lundarreykjadal  .    .    .  118—119 

Máldagi  Fitjakirkju  í  Skorradal 119 

Máldagi  Reykjaholtskirkju  í  Reykholtsdal .    .    .  119—120 

Máldagi  Varmalækjarkirkju  í  Andakíl     ....  120—121 

Máldagi  Kroppskirkju  í  Reykholtsdal 121 

Máldagi  Skáneyjarkirkju  í  Reykholtsdal .    .    .    .  121 

Máldagi  Gilsbakkakirkju  í  Hvítársíðu 121 — 123 

Máldagi  Húsafellskirkju 123 

Máldagi  Galmanstungukirkju 124 

Máldagi  Ásskirkju  í  Hálsasveit 124  —  125 

Máldagi  Síðumúlakirkju  í  Hvítársíðu 125 — 126 

Máldagi  Norðtungukirkju  í  í*verárhlíð    ....  126 

Máldagi  Hvamms  í  Norðrárdal 126] 

Máldagi  Bakkakirkju  í    Hrútafirði  (Prestbakka)  126—127 

Máldagi  Eyrarkirkju  í  Bitru  . 127—128 

Máldagi  Fellskirkju  í  Kollafirði 128 

[Tunga  (Tröllatunga)  129]. 

Máldagi  Kálfanesskirkju 129—130 

Máldagi  Staðarkirkju  í  Steingrímsfirði    ....  130—131 

Máldagi  Kaldaðarnesskirkju  í  Bjarnarfirði .    .    .  131—132 

Máldagi  Árnesskirkju  í  Trékyllisvík 132 

Máldagi  Kirkjubólskirkju  í  Langadal 132—133 

Máldagi  Vatnsfjarðarkirkju 133—135 

Máldagi  Eyrarkirkju  í  Seyðisfirði 136 

Máldagi  Ögrskirkju  í  ísafirði 136—137 

Máldagi  Snjófjallakirkju  á  Snjófjallaströnd    .    .  137 

Máldagi  Aðalvíkrkirkju 137-138 

Máldagi  Grunnavíkrkirkju 138—139 

Máldagi  Kirkjubólskirkju  í  Skutilsfirði  ....  139—140 

Máldagi  Eyrarkirkju  í  Skutilsfirði 140—141 

Máldagi  Hólskirkju  í  Bolungarvik 141 

Máldagi  Holtskirkju  i  Önundarfirði 141—142 

[Sæból  142]. 

Máldagi  Gnúpskirkju  í  Dýrafirði 142—143 

Máldagi  Myralandskirkju  í  Dýrafirði    .....  143—144 

Máldagi  Hraunskirkju  i  Dýrafirði 144—145 

Máldagi  Sandakirkju  í  Dýrafirði 145 


X  RÖÐ   OG  EFNI   BRÉFANNA. 

180.  1397.  Máldagi  Eyrarkirkju  í  Arnaríirði  (Rafnseyrar)  .  145—146 

181.  1397.  Máldagi  Álptamýrarkirkju  í  Arnaríirði  ....  147 

182.  1397.  Máldagi  Otrardalskirkju  í  Arnarfirði 147—148 

188,  1397.  Máldagi  Selárdalskirkju  í  Arnarfirði 148—149 

184.  1397.  Máldagi  Laugardalskirkju  í  Tálknafirði  ....  149 

185.  1397.  Máldagi  Saurbæjar  (Bæjar)  kirkju  á  Rauðasandi  149—150 

186.  1397.  Máldagi  Hagakirkju  á  BarðastrÖnd 150—151 

187.  1397,  Máldagi  Lækjarkirkju  (Brianslækjar)    á  Barða- 

strönd 151 

188.  1397.  Máldagi  Miðhlíðarkirkju  á  Barðaströnd  ....  151 

189.  1397.  Máldagi  Flateyjarkirkju  á  Breiðafirði 152 

190.  1397.  Máldagi  Múlakirkju  á  Skálmarnesi 152 

191.  1397.  Máldagi  Gufudalskirkju 153 

192.  1397.  Máldagi  Reykjahólakirkju 153-154 

193.  1397.  Máldagi  Garpsdalskirkju 154 

194.  1397.  Máldagi  Hvolskirkju  í  Saurbæ 154-155 

195.  1397.  Máldagi  Staðarhólskirkju 155—156 

196.  1397.  Máldagi  Staðarkirkju  á  Reykjanesi ......  156—157 

197.  1397.  Máldagi  Búðardalskirkju  á  Skarðsströnd    ...  157 

198.  1397.  Máldagi  Skarðskirkju  á  Skarðsströnd 157—159 

199.  1397.  Máldagi  Staðarfellskirkju 159 

200.  1397.  Máldagi  Hvammskirkju  í  Hvammssveit  ....  159-161 

201.  1397.  Máldagi  Hjarðarholtskirkju  í  Laxárdal   ....  161-162 

202.  1397.  Máldagi  Snóksdalskirkju 162-163 

208.  1397.  Máldagi  Kvennakrekkukirkju 163 

204.  1397.  Máldagi  Sauðafellskirkju 164 

205.  1897.  Máldagi  Vatnshornskirkju  í  Haukadal    ....  164 

206.  1397.  Máldagi  þykkvaskógsskirkju  í  Dölum 164 

207.  1397.  Máldagi  Eyrar  í  Álptafirði  (Narfaeyrar)  ...  165 

208.  1397.  Máldagi  Helgafellsklaustrs 165—172 

209.  1397.  Máldagi  Bjarnarhafnarkirkju  í  Helgafellssveit  ,  172 

210.  1397.  Máldagi  Setbergs  í  Eyrarsveit 173 

211.  1397.  Máldagi  kirkju  á  Öndverðareyri  í  Eyrarsveit   .  173—174 

212.  1397.  Máldagi  Fróðárkirkju  á  Snæfellsnesi 174 

213.  1397.  Máldagi  Saxahvolskirkju  undir  Jökli 174—175 

[IngjaldshvoII  175]. 

214.  1397.  Máldagi  Knarrarkirkju  i  Breiðuvík 175 

215.  1397.  MáldagiStaðarkirkjuáSnjóíellsnesi(Staðastaðar)  175—177 

[Landamerkjaskrá  staðarjarðanna  176—178]. 

216.  1397.  Máldagi  Miklaholtskirkju 178-179 

217.  1397.  Máldagi  Haffjarðareyjarkirkju 179—180 

218.  1397.  Máldagi  Hítarnesskírkju 180 

219.  1397.  Máldagi  Kolbeinsstaðakirkju 180-183 


220. 

1397. 

221. 

1397. 

222. 

1397. 

223. 

1397. 

224. 

1397. 

225. 

1397. 

226. 

1397, 

227. 

1397. 

228. 

1397. 

229. 

1397. 

230. 

1397. 

231. 

1397. 

232. 

1397. 

233. 

1397. 

234. 

1397. 

235. 

1397. 

236. 

1397. 

237. 

1397. 

238. 

1397. 

239. 

1397. 

240. 

1897. 

241. 

1397. 

242. 

1397. 

243. 

1397. 

244. 

1397. 

245. 

1397. 

246. 

1397. 

247. 

1397. 

248. 

1397. 

249. 

1397. 

250. 

1397. 

251. 

1397. 

252. 

1397. 

253. 

1397. 

254. 

1397. 

255. 

1897. 

256. 

1397. 

257. 

1397. 

258. 

1397. 

269. 

1397. 

KÖÐ   OG   EFiXl   BRÉFANNA.  XI 

Máldagi  Hraunskirkju  á  Mýrum    (Staðarhrauns)  183 

Máldagi  Hítardalskirkju 184-185 

Máldagi  Álptártungukirkju  á  Mýrum 185 

Máldagi  Akrakirkju  á  Mýrum 185 — 186 

[Sygnaskarð  186]. 

Máldagi  Álptanesskirkju  á  Mýrum 187 

Máldagi  Borgarkirkju  á  Mýrum 187  —  188 

Máldagi  Stafholtskirkju 188—190 

Máldagi  Hjörseyjarkirkju  fyrir  Mýrum    ....  190 — 191 

Máldagi  Bæjarkirkju  í  Borgarfirði 191 

Máldagi  Hvanneyrarkirkju  í  Andakíl 191 — 192 

Máldagi  Indriðastaðakirkju  í  Skorradal  ....  192 

Máldagi  Melakirkju  í  Melasveit 192—193 

Máldagi  Leirárkirkju  í  Leirársveit 194 

Máldagi  Skarðskirkju  undir  Skarðsheiði.    .    .    .  194 

Máldagi  Lækjarkirkju  1  Leirársveit 194 

Máldagi  Kjalardalskirkju  í  Skilmannahrepp .    .  194 

Máldagi  Garðakirkju  á  Akranesi 194—196 

Máldagi  Ytrahólmskirkju  á  Akranesi 196 

Máldagi  Heynesskirkju  á  Akranesi 196  —  197 

Máldagi  Iðrahólmskirkju  (Innrahólms)    ....  197 

Máldagi  Saurbæjarkirkju  á  Hvalfjarðarströnd  .  197—198 

Máldagi  Brekku  á  Hvalfjarðarströnd 198 

Máldagi  Kalastaðakirkju  á  Hvalfjarðarströnd    .  198 

Máldagi  Krossholískirkju  í  Hnappadalssýslu .    .  198—199 

Máldagi  Lómagnúpskirkju  í  Fljótshverfi.    .    .    .  199 

Máldagi  Breiðabólsíaðarkirkju  í  Fellshverfi   .    .  200 

Máldagi  Kálfafellskirkju  í  Fellshverfi 200—201 

[Hoffell  og  Viðborð  201]. 

Máldagi  Stafafellskirkju  í  Lóni 201—202 

Máldagi  Berufjarðarkirkju 202  —  203 

Máldagi  Geithellnakirkju 203 

Máldagi  Múlakirkju  í  Skriðdal  (fingmúla).    .    .  208—204 

Máldagi  Vallanesskirkju 204—207 

Máldagi  Hallormsstaðakirkju 207—209 

Máldagi  Valþjólfsstaðakirkju 209—212 

Máldagi  Bessastaðakirkju  í  Fljótsdal 212 

[Arneiðarstaðir  212]. 

Máldagi  Ásskirkju  í  Fellum 213 

Máldagi  Víðivallakirkju  í  Fljótsdal 213 

Máldagi  Hofteigskirkju  á  Jökuldal 213—214 

Máldagi  Möðrudalskirkju  á  Fjalli 214—215 

Máldagi  Hofskirkju  í  Vopnafirði 215—216 


XÍI  RÖÐ   OG  EFNI  BRÉFANNA. 

Máldagi  Krossavíkrkirkju 216—217 

Máldagi  Torfastaðakirkju  í  Vopnafirði    ....  217 

[Skeggjastaðir  217]. 

Máldagi  Bustarfellskirkju  í  Vopnafirði    ....  217 

Máldagi  Refsstaðakirkju  1  Vopnafirði 217—219 

Máldagi  Kirkjubæjarkirkju  í  Tungu 219—220 

Máldagi  Kristfjárins  á  Fossvelli 220 

Máldagi  Kristfjárins  á  Ketilsstöðum 220 

Máldagi  Eiðakirkju 220-221 

Máldagi  Hjaltastaðakirkju 221 

Máldagi  Kristfjárins  á  Kóreksstöðum 221 

Máldagi  Njarðvíkrkirkju 222 

Máldagi  Desjamýrarkirkju 222—223 

Máldagi  Húsavíkrkirkju 223 

Máldagi  Klyfstaðakirkju 223 

Máldagi  Dvergasteinskirkju 224—225 

Máldagi  Seyðarfjarðar 225 

Máldagi  Mjófafjarðarkirkju 225 

Máldagi  Skorrastaðakirkju 225—226 

Máldagi  Hólmakirkju  i  Reyðarfirði 226—227 

Máldagi  Kristfjárins  á  Sómastöðum 227 

Máldagi  Koltreyjustaðakirkju 227—228 

Máldagi  Stöðvarkirkju 228 

Máldagi  Eydalakirkju 229 

Máldagi  Berunesskirkju 230 

Máldagi  Hálskirkju  í  Hamarsfirði 280—231 

Máldagi  Þvottárkirkju •    .    .    .  231—232 

Máldagi  Hofskirkju  í  Álptafirði 232 

Máldagi  Bjarnanesskirkju  í  Hornafirði    ....  233 

Máldagi  Einiholtskirkju  i  Hornafirði 233—234 

Máldagi  Borgarhafnarkirkju  í  Hornafirði    .    .    .  234 — 235 
Máldagi  Reynivallakirkju  í  Hornafirði    ....  235 

Máldagi  Kálfafellskirkju  í  Fljótshverfi    ....   235—236 

Máldagi  Kristbúsins  á  Keldugnúpi 236 

Máldagi  Kristbúsins  á  Breiðabólstað  á  Síðu  .    .  236—237 
Máldagi  Hraunsmúlakirkju  í  Skaptafellsþingi    .  237 

Máldagi  Holtskirkju  á  Síðu 237 

Máldagi  bænhússins  í  Ytri-Ásum 237 

Máldagi  bænhússins  í  Hrífunesi 237 

Máldagi  bænhússins  í  Hlíð 237 

Máldagi  bænhússins  á  Flögu  ...  * 237 

Máldagi  Kirkjubæjarklaustrs 238-239 


260, 

1397. 

261. 

1397. 

262. 

1397. 

263. 

1397. 

264. 

1397. 

265. 

1397. 

266. 

1397. 

267. 

1397. 

368. 

1397. 

269. 

1397. 

270. 

1397. 

271. 

1397. 

272, 

1397. 

273. 

1397. 

274. 

1397. 

275. 

1397. 

276. 

1397. 

277. 

1397. 

278. 

1397. 

279. 

1397. 

280. 

1397. 

281. 

1397. 

282. 

1397. 

283. 

1397. 

284. 

1397. 

285. 

1397. 

286. 

1397. 

287. 

1397, 

288. 

1397. 

289. 

1397. 

290. 

1397. 

291. 

1397. 

292. 

1397. 

293. 

1397. 

294. 

1397. 

295. 

1397. 

296. 

1397. 

297. 

1397. 

298. 

1397. 

299. 

1397. 

300. 

1397. 

BÖÐ   OG  EFNI   BRÉFANNA.  XIII 

[Kirkjubær   í    Vestmannaeyjum,    Rekaskipti    á 
Rosmhvalanesi,   Rekaskrá  Skálholtsstaðar,  Ey- 
dalamáldagi  240]^). 
*301.    1398,  28.  Marts.     Úrskurðr  Steinmóðar    ofíicialis    um 

mál  Erlends  Bergþórssonar  og  Möðruvallaklaustrs   .    .   240—241 
*302.    1398,  11,  Júní.     Mat  sex  manna  á  máli  Erlends  Berg- 

þórssonar 242—243 

303.    1400.     Máldagi  og  landamerkjaskrá  Hjallakirkju  .    .    .   243—244 
804.    1402.     Máldagi  Víðimýrarkirkju 244 

305.  1415,     Skiptabréf  miUi  systkina  nokkurra 244—145 

306.  1416,  19.  Jan.     Lögmannsúrskurðr  um  arf  eptir   Jón 
Hákonarson  í  Víðidalstungu 245—247 

307.  1416,    13.   Aug.      Prófentubréf    Árna    Helgasonar    til 
Helgafellsklaustrs 247-248 

308.  1416,  13,  Aug.      Jarðakaupabréf  Árna  biskups  Ölafs- 

sonar  og  Halls  í*orgrímssonar 248—249 

309.  1416,  25,  Dec,     Afhendingarbréf  fyrir  Barði  í  Fljótum 

og  fleirum  jörðum 249—250 

310.  1417,  26.  Febr,     Transscriptum  af  testamenti  Haldórs 

prests  Loptssonar 250 

311.  1417,  6.  Marts.     Vottorð  Árna  biskups  Ólafssonar  um 

bréf  Gríms  lögmanns  þorsteinssonar 250—251 

312.  1417,  12.  Maí,     Sátt  og  sami  Árna  biskups  Ölafssonar, 

Lopts  Guttormssonar  og  Halls  Ólafssonar 251  —  252 

313.  1417,  18,  Maí.      Vottorð    um    handlagning   Bakka    og 
þingness  í  Borgaríirði  til  Árna  biskups 252—253 

314.  1417,  31,  Maí.     Jarðaskiptabréf  Sveins  Hallvarðssonar 

og  Árna  biskups  um  Borg,  Ýrarfell  og  Ríp 253—254 

315.  1417,  31.  Maí,     Ástríðr  Jörundardóttir   gefr    Hólastað 

með  sér  í  prófentu  Vallholt  í  Skagafirði 254—255 

316.  1417,  1.  Júní,    Jarðaskiptabréf  Sveins  Hallvarðssonar 

og  Árna  biskups  um  Borg,  Ýrarfell  og  Ríp 255—256 

317.  1417,  6,  Júní.     Jarðakaupsbréf  Gunnlaugs  Guðmunds- 

sonar  við  Járngerði  Ormsdóttur 256—257 

318.  1417,  22,  Júní.     Úrskurðr    Rafns    lögmanns    um  Barð 

í  Fljótum 257-258 

319.  1417,  30.  Aug.     Kaupbréf   Jóns    f  orvaldssonar    fyrir 
Laugalandi  í  Fljótum 259 


^)  Rómverska  talan  hér  í  útgáfu  Vilchinsbókar  kemr  að  því  leyti 
heim  við  skjalaröðina,  að  í  skjalaröðinni  eru  Hvammsmáldagar  í 
Norðrárdal  taldir  sem  tvö  skjöl  (þó  ekki  sé  þeir  hér  prentaðir),  og 
Viðeyjarmáldagarnir  sem  þrjú  skjöl,  þótt  sumir  sé  þeir  prentaðir  ann- 
arstaðar. 


XIV  RÖÐ   OG  EFNI  BRÉFANNA. 

320.    1417.    Handlagning  Ingibjargar  Loptsdóttur    á   Grund 

og  íleirum  jörðum  í  Eyjafirði    til  Magnúsar  Jónssonar  259—260 

821.    1417.    Bréfságrip  um  Arney 260—261 

322.    1418,  1.  Júlí.     Jarðaskiptabréf  Árna  biskups  og  Guðna 

Oddssonar  um  Hamraenda  og  Snóksdal 261—262 

328.    1418,  11.  Júlí.    Kaupbréf  f  orleifs  Árnasonar  fyrir  Bæ 

á  Rauðasandi 262 

324.  1418,  23.  Júlí.  Kvittun  Árna  biskups  til  Páls  Run- 
ólfssonar  fyrir  greiðslu  á  vísaeyri 263 

325.  1418,  11.  Sept.  Kvittun  í*orgríms  Sölvasonar  til  Ólafs 
Ormssonar  fyrir  andvirði  neðri  Mýra 263—264 

826.    1418,  13.  Sept.    Bréf  um  afhending  Guðmundar  Ara- 

sonar  á  mála  í'orgerðar  Ólafsdóttur 264—265 

327.  1418,  22.  Sept.     Bréf  um*  greiðslu  Jóns  í*orvaIdssonar 

á  andvirði  Laugalands  1  Fljótum 265—266 

328.  1418,  18.  Okt.  Kaupbréf  Einars  Bessasonar  fyrir 
Vatnahverfi 266-267 

329.  1418,  29.  Okt.  Kvittun  Árns  biskups  til  Finnboga 
Jónssonar 267 

330.  1419,  1.  Júlí.     Hyllingarbréf  íslendinga  til  Eiríks  kon- 

ungs  af  Pommern 268—269 

331.  1419,  13.  Júh'.  Leyfisbréf  Arnfinns  hirðstjóra  þor- 
steinssonar  handa  utanrikis  kaupmönnum  til  verzlun- 

ar  og  útróðra 269 — 270 

332.  [1419].    Máldagi  Vallanesskirkju 270-271 

333.  1419,  31.  Dec.  Dómr  Jóns  Hólabiskups  um  prófentu- 
samning  Ástríðar  Jörundardóttur  og  Árna  biskups.    .  272 

334.  [1420—1445].  Skrá  um  þá  peninga,  er  Úlfrún  þor- 
steinsdóttir  lukti  Sælingsdalstungukirkju 272—278 

335.  1420,  24.  Jan.  Dómr  um  eignarrétt  til  Grundar  í 
Eyjafirði 273-275 

336.  1420,  11.  Apr.  Lofun  útlendra  kaupmanna  í  Vest- 
mannaeyjum    að    koma    til   alþingis    og    hlýða   góðra 

manna  umdæmi 275—276 

337.  [1420].    Kaupsetning  á  Vestmannaeyjum 276—277 

338.  1420,  14.  Apr.  Kaupmálabréf  Einars  Jónssonar  og 
Sigríðar  Einarsdóttur 277—278 

839.  1420,  27.  Maí.  Bréf  um  gjöf  Ara  Guðmundssonar  á 
hálfum  Valþjófsdal  Oddfríði  dóttur  sinni  til  kaups  við 
Haldór  Jónsson 278—279 

340.  1420,  22.  Júní.      Skuldajátningarbréf  og    skuldbinding 

Árna  biskups  Ólafssonar  til  Eiriks  konungs  af  Pommern  279—280 

341.  [1420],  1.  Júlí.     Bréf  af  alþingi   til  Eiríks  konungs  af 


RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XV 

Pommern  um   erindi  Hannesar  Pálssonar    og  |>orleifs 
Árnasonar  af  íslands  hálfu 281 

342.  [1420],  28.  Júlí.    Meðmælabréf   Jóns   Hólabiskups    til 

Eiríks  konungs  af  Pommern  með  Hannesi  Pálssyni    .  282 

343.  [1420],  14.  Aug.  Bréf  Stepháns  Schellendorps  til  Ei- 
ríks  konungs  af  Pommern    um   yfirgang    Englendinga 

á  íslandi 282-283 

344.  1420,  15.  Aug.  Handlagningarbréf  Guðríðar  Ingimund- 
ardóttur  um  skuldir    Vigfúsar    Hólms    manns    hennar 

til  konungs 284—285 

345.  1420,  10.  Sept.  Bréfságrip,  er  getr  Árna  biskups 
Ólafssonar 285 

346.  1420,  22.  Nóv.  Skoðunargerð  á  jörðum  þeim,  er  Auð- 
un  Salomonsson  lukti  Hvanneyrarkirkju    í    portionem 

fyrir  Gunnar  móðurföður  sinn 285—286 

347.  [um  1420].     Bréfságrip  um  Böðvarsholtsreka    ....  287 

348.  [fyrir  1421].     Landamerkjaskrá  Sjáarborgar   í   Skaga- 

firði 287—288 

349.  1421,  8.  Febr.     Bréf  um  Hjarðardal  i  Önundarfirði .    .   288—289 

350.  1421,  9.  Febr.  Vitnisburðarbréf  um  reka  Brimness  1 
Svarfaðardal 289 

351.  1421,   6.  Marts.     Veitingarbréf  Jóns  Hólabiskups   um 

staðinn  á  Hofi  á  Skagaströnd  til  systranna  á  Reynistað  290 

352.  1421,  30.  Marts — 5.  Apr.  Dómr  um  hald  Margrétar 
Eiríksdóttur  á  jörðum,  er  féllu  1  arf  eptir  Jón  Jónsson, 
Guttormssonar 290—292 

353.  1421,  5.  Maí.    Bréf  um  jarðakaup  í'orleifs  Árnasonar 

og  Ásgeirs  Árnasonar 292—293 

354.  1421,  13.  Júní  [sbr.  leiðr.  bls.  769].  Lúkningarbréf 
Pétrs  Ormssonar  um  Fossárteigsreka  til  Reynistaðar- 
klaustrs 293-294 

355.  1421,  4.  Júní.      Dómr   um    dómrof    Margrétar  Eiríks- 

dóttur  á  f  orleifi  Árnasyni 294—295 

356.  1421,  30.  Júní.     Úrskurðr  Rafns  lögmanns  um  dómana 

Nr.  352  og  355 295-296 

357.  1421,  8.  Sept.  Transscriptum  Bessastaðamáldaga  í 
Fljólsdal 296 

358.  1421,   18.  Dec.      Jarðaskiptabréf    Arnfinns    þorsteins- 

sonar  og  Höskuldar  Runólfssonar 296-297 

359.  1422,  16.  Febr.     Dómr  Orms   Jónssonar  um  vígsbætr 

eptir  Sigurð  þorsteinsson 297—298 

360.  1422,  22.  .Júní.     Dómr  um    fjármál    Jóns  Arnbjarnar- 


XVI  RÖÐ   OG  EFNI  BRÉFANNA. 

sonar  og  Rafns  Sveinbjarnarsonar  við  í*orvarð  Ólafs- 

son 298—300 

361.  1422,  13.  Júlí.     Staðfesting  Rafns  lögmanns  á  þessum 

dómi 300-301 

362.  1422,  10.  Okt.      Kvittun  Jóns    Hólabiskups   til    Stein- 

dórs  Andréssonar  um  hálft  Brúarland 301 

363.  1422,  21.  Okt.     Dómr  um  erfðamál  milli  Pétrs  Finns- 

sonar  og  Þorvarðs  Ólafssonar 801  —  303 

364.  1423,  12.  Jan.    Bréf  um  sölu  Neðstabæjar  í  Norðrárdal  303 
865.    1423,  3.  Apr.     Stefna  Michaels  prests  Jónssonar.    .    .  303-308 

366.  1423,  15.  Apr.  Vitnisburðarbréf  um  lestr  þessarar  stefnu  308—309 

367.  1423,    3.   Júní.      Kvittun    Ingibjargar    Loptsdóttur   til 
Magnúsar  Jónssonar 309—310 

868.    1423,  29.  Júní.     Alþingisdómr  um  Skarð  á  Landi    .    .  310—311 

369.  1423,  1.  Júli.     Lögmanns  staðíesting  upp  á  Skarðsdóm  311 

370.  1423,  7.  Okt.     Kaupmálabréf  Guðmundar  Arasonar  og 

Helgu  í>orleifsdóttur 312 

371.  1424,  24.  Apr.    Bréfságrip,  er  getr  Gottskálks  Kænika- 

sonar 313 

372.  1424,  24.  Apr.     Lýsing  Gunnlaugs  Teitssonar  og  ann- 
ars  til    um    handlagning  Ara  Guðmundssonar    á    arfi 

eptir  móður  sína  og  Snjólf  bróður  sinn 313—314 

373.  1424,  5.  Maí.     Vitnisburðr  um  torfskurð  í  Brúsastaða- 

jörð  frá  Hoíi  í  Vatnsdal 314 

374.  1424,  10.  Maí.     Kaupbréf  um  Brúarland  í  Deildardal.  314-315 

375.  1424,  10.  Júií.      Kaupbréf    og    landamerkja   um    Sól- 

heima  í  Sæmundarhh'ð 315  —  316 

376.  1424,    4.   Sept.      Vitnisburðr    um    það,    að    Þorsteinn 
Ólafsson  hafi  fest  Sigríði  Björnsdóttur  sér  til  eiginkonu  316—317 

377.  1424,  8.  og  9.  Sept.     Kaupbréf   Lopts    Guttormssonar 

fyrir  Ásgeirsám 317—819 

378.  1424,    11.   Okt.      Kaupbréf    Einars   Bessasonar    fyrir 
Ytri-Ey  á  Skagaströnd 319—320 

379.  1425,  2.  Maí.    Handlagningarbréf  um  Máfahlíð  og  fleiri 

jarðir 820-321 

380.  1425,7.Maí.  BannEiríkskonungs  afPommerngegnverzl- 

un  útlendinga  á  íslandi  og  í  öðrum  skattlöndum  ríkisins  321  —  324 

381.  1425.     Skýrsla  Hannesar  Pálssonar  um  yfirgang  Eng- 
lendinga  á  íslandi  (á  árunum  1420—1425) 324-334 

382.  1425,  27.  Dec.    Kvittun  Ásbjarnar  ábóta  á  í*ingeyrum 

til  Einars  Bessasonar  um  andvirði  Ytri-Eyjar  ....  334 

383.  [um  1425].     Skrá  um  eignir  Helgastaðakirkju,    er  Jón 
Bjarnarson  lukti  en  séra  forkell  tók  við 334—335 


RÖÐ   OG   EFNI  BRÉFANNA.  XVII 

884.  1426,  23.  Maí.  Vitnisburðarbréf  um  það,  að  f'orleifr 
Árnason  lukti  í'orsteini  Sigurðssyni  Laugardal  í 
Tálknafirði  upp  í  Hæ  á  Rauðasandi 335_3.36 

385.  1426,  25.  Aug.  Bréf  séra  Jóns  Pálssonar,  að  Hannes 
Pálsson  lukti  Hermanni  langa  Hvalsnes  á  Rosmhvala- 

nesi 336 

386.  1426,  3.  Sept.     Staðfesting  ráðsins  1  Björgvin  á  fram- 

burði  Hannesar  Pálssonar  i  skýrslu  hans  (Nr.  381)    .  337 

387.  1426,  30.  Sept.  Handlagningarbréf  um  Krossnes  í 
Eyrarsveit 338 

388.  1426,  15.  Okt.  Kaupbréf  Steins  Eyjólfssonar  fyrir 
Brúarlandi  í  Deildardal 338-339 

389.  1426,  3.  Nóv.      Dómr  um  jarðamál  þeirra  Jóns  Jóns- 

sonar  og  Arnbjarnar  Eínarssonar 339 — 340 

390.  1426-1493.     Reikningar  Goðdalakirkju 340—342 

301.    1427,  1.  Jan.    Prófentusamningr  Illuga  Björgólfssonar 

við  klaustrið  á  Reynistað 342-343 

392.  1427,  23.  Marts.     Jón  ábóti  í  Þykkvabæ   og   officialis 

nyrðra  samþykkir  prófentusamning  Illuga 343—344 

393.  1427,  23.  Apr.     Kaupmálabréf  f*orsteins  Magnússonar 

og  Ólöfar  Árnadóttur 344  —  345 

394.  1427,  19.  Júní.  Kaupbréf  Böðvars  Rafnssonar  fyrir 
í^ykkvaskógi  og  fleirum  jörðum  í  Miðdölum 345—346 

395.  1427,  14.  Júlí.   Úrskurðr  Rafns  lögmanns  um  arf  eptir 

í'orleif  Marteinsson 346—347 

396.  1427,  8.  Sept.     Bréfságrip,  er  getr  Gottskálks  Kœneka- 

sonar 347 

397.  1427,  27.  Sept.      Prófentubréf  f  orsteins    Einarssonar, 

þar  sem  hann  gefr  Brandi  Haldórssyni  Skálá  ....   348—349 

398.  1427,  11.  og  12.  Nóv.  Mat  staðar  og  kirkju  á  Grenj- 
aðarstöðum 349—350 

399.  1427,  4.  Dec.    Testamentisbréf  Einars  Bessasonar  .    .  350—351 

400.  1428,  4.  Jan.  Samningr  Kristínar  Björnsdóttur  og  lög- 
arfa  í*orleifs  Marteinssonar  um  uppgerð  á  Víðidals- 
tungukirkju 351—352 

401.  1428,  20.  Jan.  Jarðaskiptabréf  um  Flatatungu  og 
Syðri-Bægisá 352—353 

402.  1428,  23.  Jan.  Vitnisburðr  um  handlagning  Haldórs 
Jónssonar    til    Oddfríðar    Aradóttur    konu    sinnar    og 

dætra  sinna 353—354 

403.  1428,  13.  Apr.  Vitnisburðarbréf  um  sölu  Einars  prests 
Hafliðasonar  á  Sauðadalsá 354—355 

b 


XVIII  RÖÐ   OG  EFNI  BRÉFANNA. 

404.  1428,  21.  Apr.     Dómr  í  erfðamáli  um  fjörutíu  hundruð 

í  Silfrastöðum 355-356 

405.  1428,  21.  Apr.     Staðfesting  Rafns  lögmanns  á  þessum 

dómi 356-357 

406.  1428,  27.  Apr.  Úrskurðr  Rafns  lögmanns  um  ættleið- 
ing  Steinmóðar  prests  Þorsteinssonar  til  handa  Páli 
Sæmundssyni 357—358 

407.  1428,  18.  Maí.  Lýsing  ^orleifs  Egilssonar,  að  hann 
haíi  fastnað  Sigríði  Þórarinsdóttur  konu  sína  og  börn 

þeirra  sé  lögleg  til  arfs 358 

408.  1428,  14.  Júní.  Dómr  um  ráðasök  og  Kftjón  með  orð- 

um  við  Sigmund  Illugason. 359—360 

409.  1428,  30.  Aug.     Transskriptarbréf 360 

410.  1428,  17.  Sept.     Vitnisburðarbréf  um  jarðaskipti  Gunn- 

laugs  Guðmundssonar  og  f'órðar  bónda  í'orsteinssonar  361 

411.  1428  eða  síðar.     Skrá  um  eignir  erkistólsins  í  Niðrósi  361—362 

412.  1429,  29.  Marts.  Dómr  séra  Jóns  Pálssonar  um  barn- 
eignir   Margrétar    Sigurðardóttur    og    Brynjólfs   Egils- 

sonar 362-363 

413.  1429.     Visitazíugerð  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  hin 

fyrsta 363-379 

414.  [1429].     Kirknatal  i  Hólabiskupsdæmi 379  -  382 

415.  1429,  13.  Júlí.  Veitingarbréf  Helga  Bjarnarsonar  fyrir 
Laufási 383 

416.  1429,  21.  Júlí.  Veitingarbréf  Steindórs  prests  fyrir 
Miklabæ 383-384 

417.  1429,  25.  Júlí.  Staðfestingarbréf  Jóns  biskups  Vil- 
hjálmssonar  á  bréfum  hinna  fyrri  biskupa  um  Reyni- 
staðarklaustr 384—385 

418.  [1429].    Kvittun  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  til  Jóns 

prests  Pálssonar  um  ráðsmensku  og  prófastsdæmi  .    .  385 

419.  1429,    14.    Aug.      Veitingarbréf    Jóns    Kolbeinssonar 

fyrir  Stað  í  Hrútafirði 385-386 

420.  1429,    14.    Aug.     Veitingarbréf  Vigfúsar    Einarssonar 

fyrir  Skinnastöðum 386—387 

421.  1429,  15.  Aug.     Veitingarbréf  Hermanns  prests   Jóns- 

sonar  fyrir  Undenfelli 387 

422.  1429,  15.  Aug.      Veitingarbréf    Jóns    djákna    Einars- 

sonar  fyrir  Goðdölum 387-388 

423.  [1429].    Veitingabréf  Brynjólfs  Nikulássonar  fyrir  Tjörn 

á  Vatnsnesi 388 

424.  1429.  Veitingarbréf  Arnbjarnar  Markússonar  fyrir 
Helgastöðum • 389 


RÖÐ  OG   EFNI   BRÉFANNA,  XÍX 

425.  1429,  4.  Sept.     Kvittunarbréf  Jóns  biskups  Vilhjálms- 

sonar  til  Jóns  prests  Pálssonar  fyrir  ráðsmannsstaríi.   389  —  390 

426.  1429,  7.  Sept.    Umboðsbréf  Vigfúsar  Einarssonar   fyrir 
norðrrekum  Hólastóls 390 

427.  1429,  13.  Sept.     Veitingarbréf  Helga  Bjarnarsonar  fyrir 
Laufási • 390—391 

428.  1429,  13.  Sept.     Veitingarbréf  Eiríks  Gauta(sonar)  fyrir 
Kristfjárjörðinni  á  Hóli  i  Höfðahveríi 391 

429.  1429,    22,   Sept,      Stefnubréf   Jóns    biskups    til    Ingi- 
bjargar  Sturludóttur  og  Ormfríðar  Í^orsteinsdóttur   .    ,   391—392 

430.  1429,  27.  Sept.      Prófastsbréf   handa    séra   Hermanni 
Jónssyni  milli  Vatnsskarðsár  og  Vatnsdalsár    ....   392  —  393 

431.  1429,  6.  Okt.    Veitingarbréf  Atla  Guðmundssonar  fyrir 

Tjörn  í  Svarfaðardal 393 

432.  1429,  7.  Okt.     Staðarbréf  Jóns  Ketilssonar   fyrir  Nesi 

í  Aðaldal • 393—394 

433.  1429.     Framburðr    þorleifs    Jónssonar    og    J>orgerðar 
Böðvarsdóttur  um  hjónaband  sitt 394 

434.  [1429J      Vitnisburðr  um  þetta  hjónaband 395 

435.  1429,  1.  Nóv.      Hjónaskilnaðarbréf    í'orleifs    og    þor- 

gerðar 395—396 

436.  1429,     Staðarbréf  Ara  Vigfússonar  fyrir  Staðarbakka.  397 

437.  1429,  21.  Nóv.     Staðarbréf   IUuga  Bergúlfssonar  fyrir 
Fagranesi 397 

438.  1429,  20.  Dec.     Staðarbréf  Lopts  Guttormssonar  fyrir 
Sauðanesi 397—398 

439.  1429,  20.  Dec.     Staðarbréf  Jóns  smiðs  Guðmundssonar 

fyrir  Glæsibæ 398 

440.  1430,  15.  Jan.     Samningr  Jóns  biskups  Villijálmssonar 

og  Ara  prests  þorbjarnarsonar 399 

441.  1430,  17.  Jan.     Kvittunarbréf  Jóns  biskups  til  handa 

Ara  presti  af  ráðmannsstarfi 399—400 

442.  1430,  26.  Jan.      Officialisbréf   til    handa    Jóni    presti 
Bjarnarsyni 400—401 

443.  1430,  11.  Febr.    Staðarbréf  Brands  Gunnarssonar  fyrir 

Felli  í  Sléttuhlíð 401-402 

444.  1430,  13.  Marts.     Staðarbréf  Jóns  djákna  Einarssonar 

fyrir  Goðdölum 402—403 

445.  1430,  18.  Apr.      Skriptabréf    Ingibjargar    Sturludóttur  403—404 

446.  1430,  20.  Apr.    Gjafabréf  Lopts  Guttormssonar  til  sona 

sinna  og  Kristínar  Oddsdóttur 404  —  406 

447.  1430,  21.  Apr.     Umboðsbréf   handa  Ásbirni    ábóta    á 


XX  RÖÐ   OG   EFNI  BRÉFANNA. 

Þingeyrum,  að  taka   við    staðnum    á    Breiðabólstað    í 
Vestrhópi  af  Guðna  Oddssyni 406  —  407 

448.  1430,  30.  Apr,     Staðarbréf  Jóns  Jónssonar  fyrir  Ár- 

skógi 407—408 

449.  1430,  30.  Apr.     Samningr  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar 

og  Jússa  Sæmundarsonar  um  þjónustulaun  Jússa    .    .  408—409 

450.  1430,  2.  Maí.     Staðarbréf  fórðar  Ögmundarsonar  fyrir 

Bægisá 409 

451.  1430,  4,  Maí.  Staðarbréf  Arnbjarnar  Markússonar  fyrir 
Helgastöðum 409—410 

452.  1430,  5.  Maí.    Kanokabréf  handa  Sigurði  presti  Jóns- 

syni 410—412 

453.  1430,  6.  Mai.      Staðarbréf  Sigurðar  prests   Jónssonar 

á  Bergstöðum 412 

454.  1430,  7.  Maí.      Kvittun    til    handa    Benedikt  Jónssyni 

fyrir  mannslag 412—418 

455.  [1430].     Prestaeiðr 413—414 

456.  1430,  10.  Maí.    Prestaeiðr  annar  (Sigurðar  Jónssonar  ?)  414—415 

457.  1430,  18.  Maí.  Bannfæringarlýsing  yfir  Jóni  presti 
Pálssyni,  ef  hann  falli  eigi  til  hlýðni  við  Jón  biskup 
Vilhjálmsson 415-416 

458.  1430,  23.  Maí.     Staðarbréf  Jóns    prests    Bjarnarsonar 

fyrir  Möðruvöllum  í  Hörgárdal 416-417 

459.  1480,  6.  Júní.    Ráðsmannsbréf  handa  Lopti  Guttorms- 

syni  fyrir  Hólastól 417—419 

460.  1430,  7.  Júní.     Staðarbréf  Odda  Þorsteinssonar    fyrir 

Tjörn  í  Svarfaðardal 419 

461.  1430,  12.  Júní.  Vottorð  lærðra  og  leikra  um  það,  að 
veiting  Grenjaðarstaða  hafi  legið  undir  Hólabiskup,  en 

ekki  erkibiskup 419—420 

462.  [1430].    Stefnubréf    Jóns    biskups    Vilhjálmssonar    til 

Sokka  Einarssonar 420—421 

463.  [um  1430].    Klerka-  og  djáknatal  á  Hólum 421—422 

464.  1430,  5.  Júh'.  Skipunarbréf  til  séra  þorkels  Guðbjarts- 
sonar  að  taka  að  sér  fé  séra  Jóns  Pálssonar,  er  sé 
bannsunginn 422 — 423 

465.  1430.     Máldagi  Krosskirkju  í  Landeyjum 423 

466.  1430,  20.  Aug.  Beiðni  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar,  að 
séra  Jón  Pálsson  haldi  dóma  þá,  er  yfir  honum  höfðu 

verið  sagðir 423—424 

467.  1430,  20.  Aug.  Dispenseranarbréf  með  Jóni  presti 
Pálssyni  og  sveinum  hans  um  samneyti  kristinna  manna  424 — 425 


KÖÐ   OG   EFNI  BRÉFANNA.  XXI 

468.  1430,    30.  Aug.      Dómr    Ara   prests    ÍÞorbjarnarsonar 

um  biskupsgislingar 425—426 

469.  1430,  31.  Aug.    Meðkenning  um  rekaldið  á  Harðbak  .  426—427 

470.  1430,  7.  Sept.  Staðarbréf  Vigfúsar  Einarssonar  fyrir 
Skinnastöðum 427 

471.  1430,  11.  Sept.  Prófentubréf  Odda  f  orsteinssonar  og 
Guðríðar  forgeirsdóttur 427  —  428 

472.  1430,  16.  Sept.  Beiðni  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar, 
aö  Jón  prestr  Pálsson  haldi  þá  dóma,  sem  yfir  honum 

hafa  verið  sagðir 428—429 

473.  1430,  21.  Sept.  Kaup  Jóns  biskups  við  Jón  smið  Guð- 
laugsson,  að  Jón  smiðr    skyldi   vera  bónarmaðr  hins 

góða  Guðmundar  um  Vestfjörðu 429—430 

474.  1430,  2.  Okt.  Skilnaðardómr  Sigurðar  prófasts  Jóns- 
sonar  milli  Kolbeins  Böðvarssonar  og  Vígdísar  Eiríks- 

dóttur 430 

475.  1430,  25.  Okt.  Skipunarbréf  Jóns  biskups  Vilhjálms- 
sonar,  að  Valþjófstaðir    og  Arnarstaðir    í    Gnúpasveit 

skuli  vera  eign  Hólakirkju  í  Hjaltadal 430—432 

476.  1430,  27.  Okt.  Staðarbréf  Jóns  Guðmundssonar  um 
Glæsibæ 432 

477.  1430,  3.  Nóv.   Vistarsamningr  Jóns  biskups  Vilhjálms- 

sonar  við  Stóra-Stein 432—433 

478.  1430.     Loforð  Árna    búra  um  útræði  fyrir  Jón  biskup  433 

479.  1430,  22.  Dec.  Bókareiðr  Bergþórs  prests  Haldórs- 
sonar,  að  standa  á  dómi  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar 

um  brot  sín 433—434 

480.  [um  1430].     Hrepphólamáldagi 434 

483.    [um  1430—1440].     Testamentisbréf  Margrétar  Bjarn- 

ardóttur 434-435 

482.  [um  1430—1440].  Kaupbréf  Ólafs  Vigfússonar  fyrir 
Auðbrekku 435-436 

483.  1431,2    Jan.    Skiptagjörningr  Halls  og  Finns  Ásgríms- 

sona  um  Héðinshöfða 436—437 

484.  1431,  10.  Jan.  Kvittunarbréf  til  handa  Lopti  Gutt- 
ormssyni  um  ráðsmensku  Hólastóls 437 — 438 

485.  1431,  4.  Febr.     Vígslubréf  nunna  á  Reynistaö ....  438—439 

486.  1431,  6.  Febr.  Lýsing  Ástríðar  Jörundardóttur,  að 
hún  gaf  Sveini  Hallvarðssyni  bónda  sínum  aldrei  um- 
boð  yfir  Ríp    í    Hegranesi,    og  handlagning  hennar  á 

hálfri  jörðinni  til  Jóns  biskups 439—440 

487.  1431,  6.  Febr.  Bann  Jóns  biskups,  að  Sveinn  Hall- 
varðsson  selji  Ríp 440 


XXII  RÖÐ   OG   EFNI   BRÉFANNA. 

488.  1431,  17.  Febr.      Vitnisburðr  um,  að  Ástríðr  Jörund- 
ardóttir  haíi  handabandað   Jóni  biskupi  Vilhjáhiissyni 

Ríp 440—441 

489.  1431,  23.  Febr.     Bréf  Jóns  biskups  um  þá,  er  Hggja  í 
hórdómi  og  frilluHfnaði 441—442 

490.  1431,  3.  Marts.      Meðkenning    Knúts  Einarssonar,    að 

hann  haíi  fest  sér  Ingiríði  þórisdóttur    .......  442 

491.  1431,  24.  Marts.     Afhendingarbréf    Sveins    Hallvarðs- 
sonar  og  Ástríðar  Jörundardóttur    konu  hans    á  jörð- 

inni  Ríp  til  Jóns  biskups  upp  í  reikningsskap  ....   442—444 

492.  1431,  25.  Marts.     Jón  biskup  tekr  Svein  Hallvarðsson 

í  prófentu  upp  í  Hólastað 444—445 

493.  1431,  26.  Marts.    Hollustueiðr   Sveins  Hallvarðssonar 

við  Jón  biskup  Vilhjáhusson 445 

494.  1431,  5.  Apr.      Umboðsbréf  handa  Sveinbirni  djákna 
í*órðarsyni  yfir  Garði  í  Kelduhverfi    og    fleiri  stöðum 

norðr  þar 446 

495.  1431,  9.  Apr.    í*orlákr  Sigurðsson  gefr  heilagri  Hóla- 

kirkju  þann  rétt,  er  hann  átti  til  Rípr 447 

496.  1431,  10.  Apr.     Dómr  Jóns  biskups  um  hald  á  vinnu- 

hjúi  sinu  lögráðnu 448 

497.  1431,  18.  Apr.     Úrskurðr  Jóns  biskups  um  hjónaband 
Skeggja  Álasonar  og  þórdísar  Magnúsdóttur 448  —  450 

498.  1431,  19.  Apr=      Staðarbréf    Guðmundar  Bjarnarsonar 

um  Fell  1  SléttuhUð 450-451 

499.  1431,  19,  Apr.    Dómr  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  um 
vistabrigði  Markúsar  Oddssonar 451 — 452 

500.  1431,  18.  Maí.     Dómr   Ara    officialis    þorbjarnarsonar 

um  tíundahald  Stepháns  Hallssonar 453—454 

501.  1431,  25.  Maí.    Leyfisbréf  um  hálfkirkjusetning  á  þor- 
leiksstöðum  í  Skagafirði 454—455 

502.  1431,    2.   Júní.      Kaupbréf    Helga    Bjarnarsonar    um 
Ljósavatn 455 — 456 

503.  1431,  19.  Júní.     Skriptabréf  í»órðar  Roðbjartssonar    .  456—458 

504.  1431,  30.  Júni.     Kaupbréf  sórs  Þorkels  Ólafssonar  um 
Sigluvík  og  Geldingsá 458—459 

505.  1431,  30.  Júní.    Kaupbréf  séra  þorkels  Ólafssonar  um 
Geirrauðareyri  og  fleiri  jarðir  á  Skógarströnd  ....  459 — 461 

506.  1431,  30.  Júní.    HylUngarbréf  íslendinga  hið  síðara  til 

Eiríks  konungs  af  Pommern 461  —  462 

507.  [1431  —  1449].     Afsakan    Kolbeins    Böðvarssonar    um 
eiginorðslofan  við  Kristínu  Jónsdóttur 462—463 

508.  [1431].    Visitaziubréf  Jóns  biskups  Vilhjáhnssonar.    .  463-464 


RÖÐ   OG  EFNI  BRÉFANNA.  XXIII 

509.  1431.     Visitaziugerð  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  hin 

önnur 464—469 

510.  1431.     Jón  biskup  Geirreksson  setr  hálfkirkju  í  Breiðu- 

vík  á  Barðaströnd 469 

511.  1431,  23.  Aug.  Áminningarbréf  Jóns  biskups  til  Helga 
Bjarnarsonar 469 — 471 

512.  1431.  27.  Aug.  Jón  biskup  tekrOdda  þorsteinsson  og 
Guðríði  þorgeirsdóttur  konu  hans  í  prófentu  á  staðinn 

á  Möðruvöllum 471-472 

513.  1431,  16.  Sept.     Jón  prestr  Pálsson  skipar  Jóni  bisk- 

upi  nokkur  jarðakúgildi 472 — 473 

514.  1431,    17.  Sept.      Staðarbréf   Eiríks    Upplendings   um 

Hóla  í  Vestrhópi 473 

515.  1431,  18.  Sept.  Ráðmannsbréf  til  handa  séra  Einari 
Hjálmssyni  fyrir  Hólastól 474—475 

516.  1431^  18.  Sept.  Jón  biskup  kaupir  enskt  skip  (Bar- 
tholomeus),  er  liggr  fyrir  ósnum  í  Skagaíirði   ....  475 — 476 

517.  1431,  23.  Sept.     Kvittunarbréf  til  handa  Jóni  Bjarna- 

syni  um  norðrumboð  Hólastóls 476—477 

518.  1431,  3.  Okt,  Jón  biskup  tekr  þá  ensku  menn,  er  í 
mannslag  höfðu  koðfiizt,  í  vernd  sína 477 — 479 

519.  1431,   5.  Okt.      Staðarbréf   Henriks   fóstra   Jónssonar 

um  Grímstungu 479 

520.  1431,  11.  Okt.  Vitnisburðr  um  lestr  séra  í'orkels 
Guðbjartssonar    á    áminningarbréfi    Jóns    biskups    til 

Helga  Bjarnarsonar 480 

521.  1431,  11.  Nóv.  Samningr  Jóns  biskup  og  Einars 
Magnússonar  um  óráðstafaðan  arf  eptir  Jón  prest  son 
Magnúsar 480—481 

522.  1331,  29.  Nóv.  Kaupbréf  Árna  Einarssonar  fyrir 
Dálksstöðum  á  Svalbarðsströnd    .    .    , 481—482 

523.  1431,  3.  Dec.     Testamentisbréf 482-484 

524.  1431,  8.  Dec.    Testamentisbréf  Guðna  Oddssonar    .    .  484—486 

525.  [1431].     Umboðsbréf  handa  Ölafi  Eyjólfssyni  um   fé  á 

Völlum  eptir  séra  Pál  Teitsson  dauðan 486 

526.  [1431].     Samningr  Jóns  biskups   og    þorláks    Sigurðs- 

sonar  um  sexæring 487 

527.  [1481].  Ávítunarbréf  Jóns  biskups  til  Rafns  lögmanns 
Guðmundssonar 487—488 

528.  [1431].    Stundarstefna  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  til 

séra  |>orkels  Guðbjartssonar 489—490 

529.  [1431].     Vitnisburðr  Erlings  Eyjólfssonar  um  reið  sína 


XXIV  EÖÐ   OG   EFNI  BIIÉFANNA. 

til  Sjáarborgar  og  samtal  Lopts  bónda  Guttormssonar 

við  Ingibjörgu  hústrú  sína 491 

530.  1431.     Bréfságrip  um  Hraunsmúla 491 

531.  [eptir  1431].     Lýsing  Sigurðar   þórðarsonar,  að   hann 

væri  skuldlaus  við  alla 492 

531.    [eptir  1431].     Lýsing  Halls   Alexanderssonar  um  ýms 

viðskipti  Sigurðar  þórðarsonar  og  þormóðar  Ólafssonar  492—493 

533.  1432,  11,  Jan.     Lofan  Ólafs  Eyjólfssonar  um  afhend- 

ing  á  fjám  eptir  Katrínu  Erlendsdóttur 493—494 

534.  1432,  7.  Febr.  Festingarbréf  Árna  Steingrímssonar  til 
Ingunar  Ólafsdóttur 494—495 

535.  1432,  8.  Febr.    Dómr  Jóns  biskups  um  burthlaupning 

Knúts  Einarssonar  úr  vist 495 

536.  1432,   28.  Febr.      Sundrsagnarbréf   Árna    Steingríms- 

sonar  og  Ingunar  Ólafsdóttur 405—406 

537.  1432,  21.  Marts.  Lofan  Árna  Steingrímssonar  og  Ing- 
unar  Ólafsdóttur  að  standa  á  dómi  Jóns  biskups  um 
hjúskaparmál  sitt 496 — 497 

538.  1432,  26.  Marts.  Kvittunarbréf  handa  þuríði  systur 
Haldórsdóttur  um  barneign 497 

539.  1432,  30.  Apr.     Dómr  um  Kelduland  1  Skagafirði    .    .  497—499 

540.  1432,  30.  Apr.     Úrskurðr  Jóns  biskups  um  sama  efni 

(sekt  Höskuldar  Runólfssonar) 499—500 

541.  1432,  6.  Júní.  Dómr  um  skuld  Ara  prests  í*orbjarn- 
arsonar  til  Hólastaðar 500—501 

542.  1432,  6.  og  7.  Júní.  Dómr  Jóns  biskups  um  sekt  Ara 
prests  í'orbjarnarsonar  fyrir  forsóman  og  óhlýðni  í 
officialisstarfi 502-503 

543.  1432,  23.  Júlí.      Úrskurðr    þorkels    prests    Guðbjarts- 

sonar  um  legkaup  fyrir  ófeðrað  barn 503—504 

544.  1432,  5.  Júlí.  Vitnisburðarbréf  um  samræður  Vigfúsar 
ívarssonar  og  Guðríðar  Ingimundardóttur  um  þá  pen- 

inga,  er  Guðrún.Sæmundardóttir  átti  í  garð  Vigfúsar.   505—506 

545.  1432,  25.  Júlí.     Prófentubréf  Jóns  smiðs  Úlfssonar.    .  506 

546.  1432.  Samningr  Jóns  biskups'_Gerrekssonar  og  Gunn- 
ars  bónda  Bjarnarsonar  um  jarðir  kirkjunnar  í 
Hvammi  í  Norðrárdal 506-507 

547.  1432,  6.  Aug.     Dómr  Rafns  lögmanns  um  mál  þeirra 

Ólafs  Eyjólfssonar  og  Lopts  Guttormssonar 507—508 

548.  1432,  6.  Aug.    Úrskurðr  Rafns  lögmanns  um  gjöf  Hal- 

dóru  í>oríinnsdóttur  til  Lopts  Guttormssonar    ....  508 — 509 

549.  1432,  16.  Aug.      Gjafabréf    Illuga    Björgólfssonar   um 

Hól  á  Skaga  til  heilagrar  Hólakirkju 510 


RÖÐ   OG    EFNI   BRÉFANNA.  XXV 

550.  1432,  17.  Aug.     Visitazíugerð  Jóns  biskups  Vilhjálms- 

sonar  hin  þriðja 510—514 

551.  [1432].     Ráðsmannseiðr  á  Hólum  í  Hjaltadal     ....   514  —  515 

552.  1432,  1.  Okt.  Vitnisburðarbréf  um  gjafir  Lopts  Gutt- 
ormssonar  til  Sumarliða  sonar  síns 515 — 516 

553.  1432,  13.  Okt.  Gjafabréf  Margrétar  Eiríksdóttur  um 
Sjáarborg  til  Hólastaðar 516—517 

554.  1432,  8.  Nóv.  Afhendingarbréf  Einars  Ketilssonar  um 
Stafshól  til  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar 517—518 

555.  [1432].     Skiptabréf  eptir  Lopt  (ríka)  Guttormsson   .    .  518-520 

556.  1432,  28.  Nóv.  Jón  biskup  Vilhjálmsson  tekr  hústrú 
Margréti  Eiríksdóttur  til  systralags  á  Reynistað    .    .    .  520—521 

557.  1432,  1.  Dec,  Afhendingarbréf  þorkels  prests  Guð- 
bjartssonar  1  umboði  Margrétar  Eiríksdóttur,  um  Hóla  í 
Laxárdal  til  Jóns  biskups  á  Hólum 521  —  523 

558.  1432,  24.  Dec.  Samningr  milli  Eiriks  konungs  af 
Pommern  og  Henriks  Einglakonungs  VI 523 — 525 

559.  1433,  23.  Jan.  Kaupmálabréf  Hákonar  Jónssonar  og 
Oddfríðar  Aradóttur 525 

560.  1433,  13.  Febr.    Kvittunarbréf  handa  Sveini  Hallvarðs- 

syni  um  reikning  Ríprkirkju 525 — 526 

56L  1433,  15.  Febr.  Vitnisburðarbréf  séra  þorkels  Guð- 
bjartssonar  um  skipti  Jóns  biskups  á  Hólum  og  Ólafs 
Eyjólfssonar 526-527 

562.  1433,  21.  Febr.  Kaupbréf  Björns  Sæmundssonar  um 
Gautstaði 527—528 

563.  1433,  17.  Marts.  Handlagning  Odds  lepps  um  aí- 
greiðslu  á  aríi  Kristínar  Guðnadóttur,  sonardóttur  hans  528  —  529 

564.  1433,  23.  Marts.  Gjafabréf  hústrú  Solveigar  þor- 
steinsdóttur  um  Vatnsfjörð  til  Björns  þorleifssonar 
dóttursonar  síns 529  —  530 

565.  1433,  16.  Apr.  Gjafabréf  Guðríðar  Ingimundardóttur 
um  Hóla  í  Grímsnesi  til  Viðeyjarklaustrs  fyrir  sál 
Vigfúsar  bónda  síns  og  Erlends  sonar  síns 531—531 

566.  1433,  24.  Maí.    Kaupbréf  Jóns  Bjarnasonar  um  Efsta- 

fell  í  Ljósavatnsþingum 531—532 

567.  1433,  31.  Maí.     Vítnisburðr  um  ábúendr  á  Sjávarborg  532—533 

568.  1433,  2.  Dec.  Dómr  um  sættargerð  þeirra  Brands  Jóns- 
sonar  og  Magnúsar  Benediktssonar  í  umboði  Margrét- 

ar  Eiriksdóttur,  móður  sinnar 533—534 

569.  1433.     Prestastefnusamþykt   Jóns    biskups    Vilhjálms- 

sonar 534—535 


XXVI  IIÖÐ   OG   EFNI  BRÉFANNA. 

570.  1434,  11.  Jan.     Dómr  um  vinniibrögð  Jóns  smiðs  Úlfs- 

sonar,  prófentumanns  á  Hólum 535—536 

571.  1434,  14.  Febr.  Lýsing  þorkels  prests  Ólafssonar  og 
Jóns  Magnússonar  um  gjafir    þeirra    til    Eyjólfs    mó- 

kolls  Magnússonar  til  kvonarmundar 536 

572.  1434.  15.  Marts.  Jarðaskiptabréf  Magnúsar  Jónssonar 
og  Einars  Eiríkssonar  á  Teigi  1  Hrafnagilsþingum  og 
Kálfskinni 537 

573.  1434,  21.  Marts.  Kaupbréf  Þórðar  Árnasonar  um 
Geitaberg  á  Hvalíjarðarströnd,  og  rekabréf  Fjalls  í 
Sléttuhlíð 537—538 

574.  1434,  ]8.  Apr.  Lýsing  í^orkels  prests  Ólafssonar  og 
Jóns  Magnússonar    um    gjafir    þeirra    til  Eyjólfs  mó- 

kolls  Magnússonar  til  kvonarmundar  . 539 

575.  1434,  18.  Apr.      Jarðaskiptabréf  Björns   þorleifssonar 

og  Eyjólfs  Arnfinnssonar  (sjá  V.  bindi  ár  1467)   .    .    .   539—540 

576.  [1434].  19.  Apr.      Dómr  Jóns    biskups  Vilhjálmssonar 

um  Bjarna  Sigurðsson,  er  hljóp  úr  verinu 540—541 

577.  1434,  19.  Apr.  Dómr  Jóns  biskups  um  hestdráp  Knúts 
Einarssonar 541 

578.  1434,  28  Apr.  Bann  Henriks  Einglakonungs  hins  VI. 
til  þegna    sinna   að  verzla    eða    fiska    við    ísland    og 

önnur  skattlönd  Noregshonungs 541 — 544 

579.  1434,  7.  Maí.     Kaupbréf  séra  Þorkels  Guðbjartssonar 

um  Strönd  við  Mývatn  og  fleiri  jarðir 544 

580.  1434,  12.  Maí.  Kaupbréf  Sigríðar  í*orsteinsdóttur  um 
Kambsnes  í  Laxárdal ,  545 

581.  1434,  30.  Maí.  Samþykt  Jóns  Ásgeirssonar  og  Krist- 
ínar  Guðinadóttur  á  gjöfum   Odds  bónda  l^órðarsonar 

til  Skúla  Loptssonar  dóttursonar  síns 545—546 

582.  1434,  21.  Júní.  Un^boðsbréf  handa  séra  Þorkeli  Guð- 
bjarlssyni,  vegna  Hólakirkju,   milli  Vámúla   og  Höfða- 

hóla •.    .    .    , 546—547 

683.    1434,  24.  Júní.     Staðarbréf  Magnúsar  prests  þorbergs- 

sonar  um  Laufás 547 — 548 

584.  1434.  17.  Okt.  Kaupmálabréf  Orms  Loptssonar  og 
Solveigar  :ÞorIeifsdóttur 548—549 

585.  1484,  21.  Okt.  Þorkell  officialis  Guðbjartsson  skipar 
Guðmund  Sveinsson  ráðsmann  í  Bjarnastaðahlíð  .    .    .  549  —  550 

586.  1434,  2.  Nóv.    í'orkell  Bergsson  fær  Guðrúnu  Andrés- 

dóttur  konu  sinni  Dálkstaði  á  Svalbarðsströnd.    .    .    .  550-551 

587.  1434,  10.  Dec.  Hústrú  Margrét  Bjarnardóttir  lykr 
staðnum  í  Reyninesi  jörðina  Skefilstaði  í  Laxárdal.    .  551 


RÖÐ   OG  EFNI  BRÉFANNA.  XXVIÍ 

588.  1434.  Jón  biskup  Vilhjálmsson  kvittar  þorlák  Sig- 
urðsson  af  ráðum,  reikningi  og  umboðum 552 

589.  1434.    Jón  hiskup  skipar  þorlák  Sigurðsson  ráðsmann 

á  Hofstöðum  .    .   • 552 

590.  1435.     Bréfságrip  um  Kambana  í  Hreiðuvík 553 

591.  [1435],  8.  Dec.  Kaupbréf  Hólastóls  um  Nýlendi  á 
Höfðaströnd 553 — 554 

592.  1435,  16.  Dec.  Vitnisburðr  Jóns  prests  Kárasonar  á 
Gilsbakka  um  gjöf  Árna  biskups  Ólafssonar  á  Hvals- 

nesi  syðra  til  Helga  Guðnasonar  sysíursonar  síns  .    .  554 

593.  1436,  17.  Jan.     Vitnisburðr  Snorra  prests  Ingimundar- 

sonar  á  Ökrum  um  Hvalnessgjöfina  Árna  biskups  .    .  555 

594.  1436,  24.  Marts.     Vitnisburðr  Helga    prests    Ingjalds- 

sonar  í  Görðum  um  Hvahiessgjöfina 555  —  556 

595.  1486,  10.  Apr.  Vitnisburðr  Ásbjarnar  f^órðarsonar  í 
Görðum  um  Hvalnessgjöf 556 

596.  1436,  26.  Maí.  Lagabeiðni  og  lögboðning  Hákonar 
Jónssonar  um  Kirkjuból  í  Skutilsfirði 556  —  557 

597.  1436,  28.  Maí.  Leyfisbréf  Henriks  Einglakonungs  hins 
sjötta  handa  Jóni  Hólabiskupi  að  mega  senda  skip  til 
íslands 557-559 

598.  1436,  14.  Júní.  Vitnisburðr  Einars  seiu  íórðarsonar, 
að  Árni  biskup  Ólafsson  hafi  lokið  Hermanni  langa 
átta  lestir  skreiðar  fyrir  Hvalsnes  upp  í  skuld  Ingunar 
Gunnarsdóttur = 559 

599.  1436.  30.  Júní.    Alþingisdómr  um  Hvalsnes 559—560 

600.  1436,  2.  Aug.  Vitnisburðr  um  viðræður  þeirra  hústrú 
Guðríðar  Ingimundardóttur   og    Guðrúnar    Sæmundar- 

dóttur  um  Hof  og  Brautarholt r    .  560—562 

601.  1436,    19.  Okt.      Kaupmálabréf    f^orvarðs    Loptssonar 

og  Margrétar  Vigfúsdóttur 562—563 

602.  1436,  22.  Nóv.     Leyfisbréf  Henriks  Einglakonungs  hins 

sjötta,  að  Jón  Hólabiskup  megi  ferma  skip  til  íslands  563—564 

603.  1436,  3.  Dec.  Kaupbréf  Póru  Finnsdóttur  systur  á 
Reynistað  og  Jóns  Bergssonar  um  útibúrið  á  Stað  og 
Ijóstollaskuld  Jóns 564 

604.  1437,  26.  Jan.  Kaupbréf  í*orsteins  Magnússonar  um 
Hvamm  og  fleiri  jarðir  í  Fljótum  gegn  jörðum  íReykja- 

dal  norðr;  landamerki  Hvamms  tilgreind 564—565 

605.  1437,  30.  Jan.  Bréf,  að  Oddr  Snorrason  handlagði 
séra  forkel  Guðbjartsson  kvittan  um  tíu  hundruð  í 
mismun  jarðanna  Gautstaða  og  Öxarár 566 

606.  1437,  24.  Febr.     Jarðaskiptabréf  Magnúsar  Jónssonar 


XXVIII  RÖÐ   OG   EFNI  BRÉFANNA. 

og  Ólafs  Eyjólfssonar  um  Kálfskinn  og  Brekku  í  Svarf- 

aðardal 566-567 

607.  1437,  11.  Maí.  Jarðaskiptabréf  Ásgríms  Jónssonar  og 
séra  þorkels  Guðbjartssonar  um  í'verá  í  Laxárdal  og 

fleiri  jarðir 567—568 

608.  1437,  21.  Maí.  Nikulás  prestr  Kálfsson  kvittar  Illuga 
Björgólfsson  um  kirkjufé  á  Hoíi  á  Skagaströnd    .    .    .   568-569 

609.  1437,    25.  Aug.      Goðsvin   biskup    í    Skálholti    skipar 

þóru  (Finnsdóttur)  abbadís  á  Reynistað 569—570 

610.  1437,  13.  Sept.  Jarðaskiptabréf  í'orvarðs  Loptssonar 
og  Gunnsteins  Jónssonar  um  Leyning    í  Eyjaíirði    og 

Voga  við  Mývatn 570—571 

611.  1437,  25.  Nóv.     Dómr  þorsteins   prófasts  Svarthöfða- 

sonar  um  Keflavíkrreka  undir  Jökli 571 — 572 

612.  1437,  4.  Dec.  Kaupbréf  Björns  Þorleifssonar  um  veiði 
í  Víðidalsá  af  þingeyraklaustri  fyrir  Kelduland  á 
Skagaströnd 572-573 

613.  1438,  28.  Jan.  Leyfisbréf  Henriks  Einglakonungs  hins 
sjötta,  að  Jón  Skálholtsbiskup  megi  ferma   enskt  skip 

til  íslands,  og  þaðan  aptr  til  Einglands 573  —  574 

614.  1438.  18.  Febr.  Leyfisbréf  Henriks  Einglakonungs  hins 
sjötta,  að  Jón  Hólabiskup  megi  ferma  tvö    ensk    skip 

til  íslands,  og  þaðan  aptr  til  Einglands 574  —  575 

615.  1438,  28.  Apr.    Dómr  Goðsvins  biskups  um  Keflavikr- 

reka  undir  Jökli 576-577 

616.  1438,  10.  Júní.  Dómr  Goðsvins  biskups  um  reikning 
kirkjunnar  í  Skarði  á  Landi 577—578 

617.  1438,  16.  Júlí  eða  17.  Dec.  þjóðólfr  þorvarðsson 
kvittar  Jón  Bergsson  um  andvirði  Neðstabæjar  i  Norðr- 

árdal 578 

618.  1438,  24.  Júlí.  Skipunarbréf  Goðsvins  biskups,  að 
Páll  prestr  Bjarnarson    gjaldi  Helgaíellsklaustri    hval 

þann,  er  hann  tók  af  Keflavíkrreka  undir  Jökli  .    .    .   578—580 

619.  1438,  23.  Aug.  Úrskurðr  f^orsteins  prófasts  Svart- 
höfðasonar,  að  eignarskjöl  Miklaholtskirkju  um  Kefla- 

vík  hálfa  undir  Jökli  sé  ónýt 580—581 

620.  1438,  29,  Aug.     Mat  sex  manna  á  hval  þeim,  er  Páll 

prestr  Bjarnarson  tók  af  Keflavíkrreka  undir  Jökli .  '.  581—582 

621.  1438,  8.  Nóv.  Leyfisbréf  Henriks  Einglakonungs  liins 
sjötta,  að  Jón  Hólabiskup  megi  ferma  eitt  skip  til 
Einglands 582-583 

622.  1439,  3.  Febr.    Ættleiðingarbréf  Sigurðar  príórs  Jóns- 

sonar  á  Möðruvöllum  til  Jóns  sonar  síns 583 — 584 


RÖÐ   OG   EFNI   BREFANNA.  XXIX 

628.    1439,    18.  Apr.      Gjafabréf   Pétrs    f'orsteinssonar   um 

fjögur  hundruð  fjöru  fyrir  þykkvabæ  til  Kálfholtskirkju  584 

624.  1439,  2.  Maí.  Landamerkjabréf  um  Stórahamar  í 
Eyjafirði 585 

625.  1439,  5.  Júní.  Umboðsbréf  Jóns  prests  Pálssonar  til 
handa  Brandi  Jónssyni    yfir   öllum   eignum  séra  Jóns 

milli  í^jórsár  og  Markarfljóts     .    .    • 585—586 

626.  1439,  17.  Júní.  Umboðsbréf  Ólafs  hirðstjóra  Nikulás- 
sonar  til  handa  Karli  Stegenberg  að  taka  saman  skatta 
konungs,  skulda  eptirstöðvar  og  sakeyri  á  íslandi  .    .   586 — 587 

627.  1439,  26.  Júní.    Skipan  Goðsvins  biskups  í  Skálholti .   587—588 

628.  1439.     Bréfságrip    um    helmingafélag  þorvarðs  Lopts- 

sonar  og  Margrétar  Vigfúsdóttur 588—589 

629.  1439,  1.  Júlí.      Alþingisdómr   um    helmingafélag  l^or- 

varðs  Loptssonar  og  Margrétar  Vigfúsdóttur     ....   589—590 

630.  1439,  10.  Júlí.  Kaup-  og  landamerkjabréf  um  Kvíg- 
andafell  í  Tálknafirði 590 

631.  1439,  18.  Júlí.  Dómr  Goðsvins  biskups  um  rekarétt 
Skálholtskirkju  milli  Dyralóns  og  Stjörnusteins  á  Eyr- 
arbakka 590-591 

632.  1439,  20.  Júlí.     Goðsvin  biskup  setr  hálfkirkju  á  Hvilft 

í  Önundarfirði 592 

633.  1439,  29.  Júlí.     Transscriptum 593 

634.  [1439].     Máldagi  Staðarhraunskirkju 593—594 

635.  [1439].     Máldagi  Hjörseyjarkirkju 594—596 

636.  1439,  14.  Aug.  Goðsvin  biskup  skipar  hálfkirkju  á 
Laugabóli  í  Langadal 596 

637.  1439  [14.  Aug.].     Reikningr  Kirkjubólskirkju  í  Langa- 

dal 597 

638.  1439,  17.  Aug.  Vitnisburðr  um  eignarnot  f*ingeyra- 
klaustrs  af  veiði  í  Víðidalsá 598 

639.  1439,  23.  Aug.  Goðsvin  biskup  staðfestir  Sælingsdals- 
tungu  máldaga  Jóns  biskups  Haldórssonar  frá  1327 
(DI,  n,  383)  og  skipan  Gyrðs  biskups  um  eyristolla 
frá  Ásgarði  til  Tungu,  en  ónýtir  bréf  Jóns  biskups 
Gerrekssonar  um  sama  efni 599-600 

640.  1439,  23.  Sept.  Jarðaskiptabréf  Björns  þorleifssonar 
og  Eiríks  Loptssonar  um  Grund  í  Eyjafirði   og  Sjóar- 

borg,  og  fleiri  jarðir 600-601 

641.  1439,  30.  Sept.  Vitnisburðr  um  eignarrétt  Þingeyra- 
klaustrs  til  Ytrieyjar  á  Skagaströnd 601—602 

642.  1439,  27.  Nóv.     Kaupmálabréf  Þórðar  Sigurðssonar  í 

Haga  og  Ingibjargar  Haldórsdóttur 602—603 


XXX  RÖÐ   OG  EFNI  BRÉFANNA. 

643.  1440,  18.  Febr.  Vitnisburðr  um  Margréti  systur  þor- 
bergsdóttur 603-604 

644.  1440,  22.  Febr.  Bréf  Goðsvins  biskups  um  að  fá  vitn- 
isburð  tveggja  presta  um  lýsing  Margrétar  í*orbergs- 

dóltur  um  sín  mál 604  —  605 

645.  1440,  26.  Febr.  Leyfisbréf  Henriks  sjötta  Einglakon- 
ungs,  að  tveir  enskir  menn  megi  færa  Skálholtsbiskupi 
tvo  skipsfarma   með   uauðsynjavöru,   og  ferma  skipin 

til  Einglands  aptr 605—606 

646.  1440,  23.  Apr.  Goðsvin  biskup  leggr  tíundir  og  Ijós- 
tolla  bónda  og  húsfreyju  til  Víkr  út  frá  Stað  í 
Skagafirði 606—607 

647.  1440,  24.  Apr.      Sættargerð    séra    Jóns    Pálssonar   og 

séra  í*orkels  Guðbjartssonar ,    .  607—608 

648.  1440,  24.  Apr.  Séra  Jón  Pálsson  l;^sir  því,  að  séra 
þorkell  Guðbjartsson  hafi  afhent  sér  stað  og  kirkju  á 
Grenjaðarstöðum    með    öllum  eignum,  og  það,    sem  á 

vanti,  ætli  séra  Jón  sjálfr  að  borga 608—609 

649.  1440,  27.  Apr.  Valgerðr  Gizurardóttir  samþykkir  sölu 
Árna  Guttormssonar  bónda  síns  á  jörðinni  Kvigandis- 

felli  í  Tálknafirði 609-610 

650.  1440,  14.  Júní.  Goðsvin  biskup  kvittar  Svein  Hall- 
varðsson  um  prófentukaup 610—611 

651.  1440,  14.  Júli.  Lýsmg  séra  Ámunda  Hallssonar  í  Ey- 
vindarhólum  um  mál  Margrétar  í*orbergsdóttur   ...  611 

652.  1440,  10.  Sept.  Lýsing  Sigurðar  príors  Jónssonar,  að 
hann  hafi  tekið  bókareið  af  í'orkeli  Blængssyni  um 
vitnisburð  hans  um  landamerki   Stórahamars  í  Eyja- 

firði 611—612 

653.  1440,  17.  Sept     Goðsvin  biskup  skipar  séra  Jón  Páls- 

son  officialis  í  Hólabiskupsdæmi 612 — 613 

654.  [1440].     Officialiseiðr  séra  Jóns  Pálssonar 613-614 

655.  1440,  2.  Okt.     Ketill  prestr  Narfason  á  Kolbeinsstöð- 

um  ættleiðir  börn  sín 614—615 

656.  1440,  14.  Dec.  Bjarni  prestr  Sigurðsson  fær  Árna 
Guttormssyni  tíu  kúgildi  upp  í  andvirði  Kvigandisfells 

í  Tálknafirði 615-616 

657.  1440.     Hrepphólamáldagi 616 

658.  [um  1440].     Hrepphólamáldagi  annar 616—617 

659.  1440.     Bréfságrip  um  Syðra-Skógarnes 618 

660.  1440.     Bréfságrip  um  Úlfarsfell 618 

661.  [um  1440].  Skuldareikningr  eptir  Jón  Ketilsson  andaðan  618—619 


RÖÍ>   OG  EFNI   BRÉFANNA.  XXXI 

662.  1441,  16.  Febr.  Jarðaskiptabréf  Jóns  prests  Páls- 
sonar  og  Björns  Jónssonar  um  Sólheima  á  Ásum  og 
Böggustaði  og  Brimnes 619—620 

663.  1441,  29.  Sept.     Transscriptum 620 

664.  1441,  7.  Okt.     Transscriptum 620 

665.  1441,  12.  Nóv.  Jón  prestr  Pálsson  handabandar  Jóni 
Finnbogasyni  jarðirnar  Böggustaði  og  Brimnes  gegn 
Reykjum  í  Ólafsfirði  og  lausafé 621—622 

666.  1441.    Landmerkjabréf  um  Víkingavatn  í  Kelduhveríi  622—623 

667.  1442.     Transscriptum 623 

668.  1442,  8.  Jan.  Vitnisburðr,  að  Finnbogi  Jónsson  haíi 
geíið  Halli  syni  sínum  jarðirnar  Nes  í  Höfðahveríi  og 

Byrgi  í  Kelduhverfi 623—624 

669.  1442,  14.  Maí.     Vitnisburðr  um  Kúskerpi 624—625 

670.  1442,  15.  Maí.  Bréf  Haldóru  abbadísar  í  Kirkjubæ  og 
konventusystra  til  Goðsvins  biskups  um  mál  Margrétar 
þorbergsdóttur 625-  626 

671.  1442,  15.  Maí.    Björn  Jónsson  gefr  Möðruvallaklaustri 

skóg  milli  Skuggagötu  og  Almenningsgöíu  1  Öxnadal.   626-627 

672.  1442,  19.  Maí.      Kaupbréf    Björns    Þorleifssonar    um 

Kleifar  í  Gilsfirði 627 

673.  1442,  17.  Júní  Vigfús  og  Sveinbjörn  Oddssynir  hand- 
leggjaHákoni  Jónssyni  sinn  hlut  í  Kirkjubóli  í  Skutilsfiröi  628 

674.  1442,  14.  Júlí.  Verndarbréf  Kristophers  konungs  af 
Bayern  handa  Gottskálki  Hólabiskupi 629 

675.  1442.      Máldagi  og  afhending  Hvammskirkju  í  Norðr- 

árdal 630-631 

676.  1442,  29.  Júlí,    Kaupbréf  Þórðar  Árnasonar  um  Reyð- 

arfell  í  Borgarfirðí 631—633 

677.  1442,  13.  Okt.  Kvittun  um  andvirði  Kvigandisfells  í 
Tálknafirði 633 

678.  1443,  18.  Febr.     Transscriptum 633-634 

679.  1443,  1.  Marts.  Kaupbréf  Steingríms  ísleifssonar  um 
Helluvað  við  Mývatn 634-635 

680.  1443,  30.  Maí.  Prófentusamningr  Helga  Þorvaldssonar 
og  Guðrúnar   Ólafsdóttur    konu    hans    við    Þingeyra- 

klaustr 635-636 

681.  1443,  16.  Júlí.  Vitnisburðr  um  bókagjöf  Úlfhiidar 
Ketilsdóttur  til  Reynistaðarklaustrs 636—637 

682.  1443,  20.  Júlí.  Skipunarbréf  Goösvins  biskups  til 
nokkurra  klerka  nyrðra  að  taka    fullan    reikningskap 

af  séra  Jóni  Pálssyni  um  officialis  og  ráðsmannsstarf  637—640 


XXXU  RÖÐ  OG   EFNI   BRÉFANNA. 

683.  1443,  21.  Júlí.  Skipunarbréf  Goðsvins  biskups  um 
framfæri  Margrétar  þorbergsdóttur 640 

684.  1443,  21.  Júlí.  Goðsvin  biskup  samþykkir  kaup 
Reynistaðarklaustrs  á  jörðunni  Skíðastöðum 640  —  641 

685.  1443,  23.  Júlí.     Bréf  Goðsvins  biskups  um   eyristolls- 

gjald  til  Holtskirkju  í  Önundaríirði .    .    .    , 641 — 642 

686.  1443,  24.  Júlí.  Bréf  um  kaup  Reynistaðaklaustrs  á 
Skíðastöðum  fyrir  Skarð  á  Reykjaströnd 642 — 644 

687.  1443.  24.  Aug.  Bréf  Kristophers  konungs  af  Bayern 
um  leyfi  borgarmanna    í  Amsterdam    til    að  verzla    í 

Noregi,  en  ekki  í  skattlöndunum 644  —  645 

688.  1443,  21.  Okt.  Bréf  Kristophers  konungs  af  Bayern 
um  leyíi  Ziericzeemanna  á  Hollandi  til  að  verzla  í 
Noregi,  en  ekki  í  skattlöndunum 645 

689.  1443,  23.  Okt,  Umkvörtun  Kristophers  konungs  af 
Bayern  til  Henriks  Einglakonungs  hins  sjötta  um  yfir- 

gang  enskra  þegna,  einkum  á  íslandi 646-647 

690.  1443,  11,  Nóv.     Bréf  Goðsvins    biskups    um    osttolla- 

gjald  til  Viðeyjarklaustrs 647—649 

691.  1444,  29,  Jan.  Jarðaskiptabréf  þorvarðs  Loptssonar 
og  Björns    f*orleifssonar    um    Reykjarhól    í    Fljótum, 

Egilsá  og  þorbrandsstaði 649 

692.  1444,  28.  Febr.  Kaupbréf  Örnólfs  Einarssonar  um 
Tannstaðabakka  í  Hrútafirði 649—650 

693.  1444,  22.  Marts.     Transscriptum 650-651 

694.  1444,  12,  Maí.  Bann  Henriks  Einglakonungs  hins 
sjötta  um  skipagang  og  verziun    af  Einglandi    til  ís- 

lands • 651 

695.  1444,  9.  Júní.  Skipti  þeirra  Bustarfellsbræðra  Ólafs, 
Sæmundár  og  Andréss  eptir  Erlend  föður  sinn     .    .    .  652 

696.  1444,  1.  Júlí.     Svar  Henriks  Einglakonungs  hins  sjötta 

upp  á  Nr.  689 652-654 

697.  1444,  17.  Júli.     Transscriptum 654 

698.  1444,  18.  Júlí.      Dómr  Goðsvins  biskups  um  eyristoll 

til  Holtskirkju  í  Önundarfirði 654-655 

699.  1444,  25.  Júlí.     Landamerkjabréf  Ness,    Sigríðarstaða 

og  Melatúns 655  —  656 

700.  1444,  25,  Aug.     Bréf  um  Skóga  og  Ærlæk   í  Axarfirði  656—657 

701.  1444,  27.  Aug.  Jarðaskiptabréf  Goðsvins  biskups  og 
Skúla  Loptssonar  um  Smyrlahvol,  Giljaland  og  Bálka- 

staði 657—658 

702.  1444;  5.  Sept.     Jarðaskiptabréf   Skúla  Loptssonar  og 


RÖÐ   OG    EFNl    BRÉFANNA.  XXXIII 

Hallsteins    Höskuldssonar   um   þingnes,    Býjasker    og 

fleiri  jarðir 658-659 

703.  1444,  21.  Sept.  Bréf  um  skipti  þeirra  feðga,  Runólfs 
Sturlusonar  og  Magnúsar  sonar  hans,  á  Laugalandi  og 
Kamphóli 659-660 

704.  1444,  8.  Okt.     Vitnisburðr  um  Ölmóðsey  í  þjórsá    .    .  660-661 

705.  1444,  3.  Nóv.  Samþykt  klerka  fyrir  norðan  land,  að 
Gottskálk  biskup  sé  löglega  tirstóls  kominn  á  Hólum  661 

706.  1444.     Virðing  á  Kolbeinsstaðakirkju 662 

707.  1444.    Afhending  staðarins  í  Hrepphólum 662 

708.  1444.    Reikningsgrein  staðarráðsmanns  á  Hólum.    .    .  662—663 

709.  1445,  10.  Jan.    Bréf  um  jarðaskipti  þeirra  hjóna  Magn- 

úsar  Oddasonar  og  Guðrúnar  Arnfinnsdóttur    ....   663-664 

710.  1445,  1.  Febr.  Jarðaskiptabréf  Einars  þorleifssonar 
og  Eiríks  Loptssonar  um  Auðbrekku,  Skarð    í  Langa- 

dal  og  fleiri  jarðir  til 664—665 

711.  1445,  7.  Maí.  Jarðaskiptabréf  Torfa  Arasonar  og  Skúla 
Loptssonar  um  Hvalsnes  á   Rosmhvalanesi,   í*ykkva- 

skóg  og  fleiri  jarðir 665 — 666 

712.  1445,  13.  Maí.  Guðmundr  prestr  í*orláksson  gefr 
Hólakirkju  sinn  hluta  í  Ríp 667 

713.  1445,  31.  Júlí.  Steindór  Jónsson  fær  Inguni  Ólafs- 
dóttur  konu  sinni  til  eignar  alla  jörðina  Djúpadal  í 
Skagafirði  upp  í  helmingafélag  og  fjárskakka    ....  667  —  669 

714.  1445,  11.  Sept.     Landamerkjabréf  Reykja,    Bergstaða 

og  Torfastaða  í  Miðfirði 669—670 

715.  1445,  c.  14.  Sept.      Dómr    um    þrjá  Einglendinga,    er 

stálu  pilti  á  íslandi 670 

716.  1445,  30.  Sept.      Dómr    Gottskálks    Hólabiskups     um 

séra  Odd  þorkelsson  á  Bægisá 670—671 

717.  1445,  4.  Okt.  Skiptabréf  Einars  ábóta  á  Munkaþverá 
og  Gottskálks  biskups  á  Hólum  um  laxveiði  í  Lax- 
ármýrarósi  og  Deildará  á  Sléttu 672 

718.  1445,  4.  Dec.  Verndarbréf  Henriks  Einglakonungs  hins 
sjötta  handa  Goðsvin  Skálholtsbiskupi  til  eins  árs  veru 

á  Einglandi 672—673 

719.  1446,  8.  Jan.  Kaupmálabréf  Ólafs  (tóna  hins  yngra) 
Geirmundarsonar  og  Sigríðar  þorsteinsdóttur    ....  673 — 674 

720.  [1446].     Testamentisbréf  þorvarðs  Loptssonar  ....   674-667 

721.  1446,  30.  Apr.  Bréf  um  peninga  þá,  er  hústrú  Mar- 
grét  Vigfúsdóttir  kjöri  í  fjórðungsgjöf   sína  eptir  þor- 

varð  Loptsson 677 

722.  1446,  6.  Maí.     Skiptabréf  eptir  þorvarð  Loptsson    .    .  677-679 

c 


XXXIV  RÖÐ  OG  EFNI  ÉFANNA. 

723.  1446,    7.  Maí.      Syndalausnarbréf    Goðsvins    biskups 
handa  þeim,  er  auðgi  eða  styrki  Hoenepeklaustr  á  Hol- 

landi 679-682 

724.  1446,  10.  Maí.     Vitnisburðarbréf  um  próftöku    í   yfir- 
gangsmálum  Guðmundar  (ríka)  Arasonar 682—683 

725.  [1446].      Skrá  um   eignir  Guðmundar  (ríka)  Arasonar, 

þegar  þær  voru  teknar  undir  konung 683  -  694 

726.  1446,  17.  Maí.     Kvittunarbréf  um  andvirði  Skútustaða  694 

727.  1446,  30.  Maí.      Bréf    útgefið    á  Hollandi    af  Goðsvin 
biskupi 695 

728.  1446,  30.  Okt.    Kaupbréf  Jóns  Bergssonar  um  Neðsta- 

bæ  í  Höskuldstaðaþingum 696—696 

729.  1446,  6.  Nóv.     Vitnisburðr  Gunnlaugs   Teitssonar,    að 

þorný  Bergsdóttir  haíi  átt  Dálkstaði  á  Svalbarðsströnd  696—697 

730.  1446,  2.  Dec.     Vitnisburðr   um    svarinn    bókareið    að 
landamerkjabréfi  Nr.  714 697 

731.  [1446].    Rekar  og  ítök  Munkaþverárklaustrs 697-698 

732.  1446.     Skrá  um  eignir  Munkaþverárklaustrs 699—700 

733.  1446.     Reikningr   Reynistaðaklaustrs,    er  Gamli  ráðs- 

maðr  Björnsson  gerði  fyrir  Gottskálki  biskupi  á  Hólum  700—702 

734.  1447,  1.  Marts.     Vitnsburðr  um    selveiði   í   Jökulsá    1 
Axarfirði 702-703 

735.  1447  [fyrir  3.  Maí].     Gottskálk  biskup  skipar  þorstein 

prest  Jónsson  á  Höskuldsstöðum  ráðsmann  Hólastóls  .   703-704 

736.  1447,  11.  Maí.      Jarðskiptabréf    þorkels    prests    Guð- 
bjartssonar  og  Björns  Sæmundssonar   um  Hrakströnd 

og  Jarlstaði 704—705 

737.  1447,  10.  Aug.     Bréf  Kristophers  konungs   af  Bayern 
um    jarðahald    hústrú    Margrétar    Vigfúsdóttur     fyrir 

Pétri  Pétrssyni 705—706 

738.  1447,  3.  Sept.      Björn  Sæmundsson    gefr  Sigurði    syni 

sínum  jörðina  á  Svalbarði  á  Svalbarðsströnd   ....   706—707 

739.  1447,  9.  Sept.      Jarðaskiptahréf  milli  Einars  þorleifs- 

sonar  og  Steinmóðar  ábóta  í  Viðey 707—708 

740.  1447,  19.  Sept.     Vitnisburðr  um  Valþjófsstaði  í  Gnúpa- 

sveit 708 

741.  1447,  25.  Sept.     Vitnisburðr  um  Valþjófsstaði  og  Arn- 

arstaði  í  Gnúpasveit 708—709 

742.  1447,  11.  Okt.    Jarðaskiptabréf  Gottskálks  biskups  og 
séra    þorkels    Guðbjartssonar  um   Neslönd    og    fleiri 

jarðir 709—710 

743.  1447,  6.  Nóv.  Reikningr  Möðruvallaklaustrs,  er  Sigurðr 

príor  Jónsson  gerði  fyrir  Gottskálk  Hólabiskupi  .    .    .  710—712 


RÖÐ   OG   EFNI   BRÉFANNA.  XXXV 

744.  1448,  15.  Apr.    Páfabréf  umMarcellus  Skálholtsbiskup  712-714 

745.  1448,  8.  Maí.  Kristín  Björnsdóttir  fær  séra  Ólafi  ís- 
leikssyni  jörðina  Kjarransvík 715 

746.  1448,  24.  Maí.     Afhending  staðarins  á  Kálfafelli.    .    .   715-716 

747.  1448,  26.  Maí.     Jón  Oddsson  kvittar   Steinmóð    ábóta 

í  Viðey  um  andvirði  Syðra-Háls  í  Grafningi 715—716 

748-49.  1448,  1.  Júní.  Páfabréf  um  Marcellus  Skálholtsbiskup  716—723 
750.    1448,  1.  Júní.    Páfabréf,  að  Marcellus  Skálholtsbiskup 
setji  þeim  mönnum  skriptir  og  afleysi  þá,   er  unnu  á 

Jóni  biskupi  Gerrekssyni 723 

751-57.  1448,  1.  Júní.  Páfabréf  um  Marcellus  Skálholtsbiskup  724—729 

758.  1448,  12.  Júní.     Páfabréf  um  sama 729—730 

759.  1448,  28.  Júní.  Dómr  Steinmóðar  ábóta  í  Viðey  um 
skipti  á  skógi  íingvallakirkju  og  reka  Skálholtsstaðar 

fyrir  Herdísarvik 781 

760.  1448,  11.  Júlí,    Páfabréf  um  Marcellus  Skálholtsbiskup  732—733 

761.  1448,  15  Júlí.  Skýrsla  páfa  um  innheimtustarf  Mar- 
cellus's  biskups 733 

762.  1448,  29.  Júlí.  Vegabréf  Gottskálks  Hólabiskups  með 
þorsteini  Finnssyni  á  Rómvegu 733  —  734 

763.  1448,  31.  Júlí.      Vitnisburðr  Hluga  Björgólfssonar  um 

osttoll  til  Hólastaðar 734 

764.  1448,  3.  Aug.  Kaupbréf  Gottskálk  Hólabiskups  um 
Skriðuland    í  Öxnadal    af    Guðmundi  Ólafssyni    ráðs- 

manni  í  Björgvin 734 — 735 

765.  1448,  3.  Aug.      Vitnisburðr    Steinþórs    Jónssonar   um 

osttoll  til  Hólastaðar 735 — 736 

766.  1448,  5.  Aug.     Páfabréf  um  Marcellus  Skálholtsbiskup 

og  Daniel  Kepken .   736     737 

767.  [1448].  Bréf  [Gottskálks  biskups]  til  hústrú  Margrétar 
Vigfúsdóttur  um  mál    hennar    og    meistara  Pétrs    .    .   737     738 

768.  [1448].  Griðlýsingarbréf  Gottskálks  Hólabiskups  um 
Þorstein  Finnsson,  komist  hann  ekki  utan 738—739 

769.  1448,  8.  Aug.  Gottskálk  Hólabiskup  kvittar  Jón  prest 
Pálsson  af  ofíicialisstarfi 739—740 

770.  1448,  9.  Aug.  Gottskálk  biskup  á  Hólum  staðfestir 
erkibiskupsveiting  Jóns  prests  Pálssonar  fyrir  Grenj- 
aðarstað 74Q 

771.  1448.     Skrá  um  Rómaskátt  úr  Hólabiskupsdæmi .    .    .   740— 741 

772.  1448,  5.  Sept.     Transscriptum 74I 

773.  1448,  5.  Sept.     Páfabréf  um  Marcellus  Skálholtsbiskup  742—744 

774.  1448,  5.  Sept.     Páfabréf  um  sama 744—747 

c* 


XXXVI  RÖÐ   OG   EFNí   BRÉFANNA. 

775.  1448,  9.  Sept.     Landamerkja-  og  kaupbréf   um   Efra- 

núp  í  Núpsdal  og  fleiri  jarðir 747—749 

776.  1448,  20.  Sept.  Bréf  Nikulásar  páfa  hins  V.  til  Skál- 
holts-  og  Hólabiskups,  að  sjá  Grænlendingum  fyrir 
prestum  og  biskupi,  sem  hafi  verið  biskupsiausir  um 

þrjátíu  ár 749—751 

777.  [1448    eða  síðar].      Vitnisburðr  um  landamerki  Hval- 

eyrar  við  Hafnarfjörð 751  -752 

778.  1449,  16.  Febr.  Áslákr  erkibiskup  í  Niðarósi  gefr 
Gottskálk  Hólabiskupi    leyíi  til    að  veita  Oddastað  og 

þrjá  staði  aðra 752—753 

779.  1449,  16.  Febr.  Jarðaskiptabr,  Bessa  Einarssonar  og 
Einars  í'orleifssonar  um  Hól  i  Bolungarvík    og   fleiri 

jarðir 753—756 

780.  1449,  19.  Febr.  Jarðaskiptabréf  Ólafs  Loptssonar  og 
Ásgríms  Jónssonar  um  Tjörn  og  Hafralæk   í  Aðaldal 

og  Lundarbrekku  í  Bárðardal 756—758 

781.  [um  1449].  Skrá  um  eignir  Helgastaðakirkju,  er  séra 
porkell  lukti,  en  Ólafr  Loptsson  tók  við 758 

782.  1449,  21  Marts.  Jarðaskiptabréf  Sigmundar  prests 
Steindórssonar  og  Gottskálks  Hólabiskups  um  Ás  í 
Vatnsdal  og  Hól  í  Svartárdal 758—759 

783.  1449,  1.  Apr.  Áslákr  erkibiskup  í  Niðarósi  skipar 
Gottskálk  Hólabiskup  yíir  Skálholtsbiskupsdæmi  og 
visitator  yfir  alt  ísland 759—761 

784.  1449,  5.  Maí.     Transscriptum 761 

785.  1449,  8.  Maí.  Dómsbréf  Jóns  ofíicialis  Jónssonar  um 
eignarrétt     þykkvabæjarklaustrs     til    Dyrhólaeyjar    í 

Mýrdal  (Dyrhóladómr) 761-764 

786.  1449,  14.  Júní.     Kaupbréf  þórðar  Helgasonar  um  Stað- 

arfell  af  Haldóru  systur  sinni 765 

787.  1449,  29.  Júní.  Vitnisburðr  um  það,  aö  Oddr  þórðar- 
son  (leppr)  hafi  erft  hin  svo  nefndu  KongslÖnd  á  Skóg- 
arströnd  eptir  föður  sinn  og  Erlend  bróður  sinn.    .    .   765—766 

788.  1449,    17.    Júlí.       Samningr    Kristjáns     Danakonungs 

hins  fyrsta  og  Henriks  Einglakonungs  hins  sjötta  ,    .  766-767 

789.  1449,  18.  Júlí.    Transscriptum 767—768 

790.  1449,  18.  Júlí.  Dómr  Steinmóðar  ábóta  í  Viðey  um 
eyristolla  Holtskirkju  í  Önundaríirði 768 


DIPLOMATAEIDM  ISLANDÍCUM. 


*1.  1265.  á  Alþingi. 

Alþingissamþykt   um    hnífaburð,    félausa   óskilamenn,    konur, 
sem  ósæmdar  verða  af  lausum  mönnum  og  um  eiða. 

Samþykt  þessi  er  áðr  prentuð  í  II.  bindi  Fornbréfasafnsins  sem 
Nr.  3,  en  eptir  öðrum  handritum  en  hér  og  öllum  yngri  en  þeim, 
sem  hér  er  prentað  eptir  undir  A  og  B,  og  þykir  því  s;álfsagt  að 
prenta  hér  þessa  texta,  að  það  eru  elztar  heimildir  fyrir  samþyktinni, 
er  nú  þekkjast.  og  eru  auk  þess  hvergi  til,  nema  á  Bretlandi,  svo 
að  ekki  er  auðhlaupið  í  þá.  C  og  !>  eru  og  tekin  eptir  bandritum 
í  brezkura  söfnum  og  þykir  því  réttast  að  láta  þá  texta  og  fylgja  með. 


Add.  British  Museum  11,  250  (FMagn.  405),  blöð  úr  skinn- 
bók  í  4t(),  og  stendr  fyrir  ofan  þær  klausur,  sem  þetta  er  úr: 
oAnnotationes  ex  marginib.  legisterij  Thoruardi  legiferi  quæ  non 
transtuli  in  meum  iegisterium»,  og  er  þetta  með  hendi  Gizurar  biskups 
Einarssonar  (d.  1548),  en  J^orvarðr  lögmaðr  Erlendsson,  sem  hefir 
skrifað  þetta  inn  í  lögbók  sína,  dó  1513,  og  er  þetta  því  langelzta 
heimildin  fyrir  þessari  samþykt,,  er  nú  þekkist. 

petta  var  samþykt  j  laugrettu  a  alþingi  oc  dæmt  af 
laugrettumonnum  a  audru  aari  eptir  frafall  virduligs  herra 
hakonar  kongs  hins  koronada 

at  eingi  skal  bera  uppbundinn  hnif  þann  sem  skockr  eda 
hiaullt  uæri  ea  skapti  enn  ef  boriun  er  suare  þriggia  aura  sekt 
oc  hnifurinn  upptækur  oc  at  alþingismanna  domroft  [sekr]  .iiij. 
morkum. 


Dipl.  Isl.  IV.  B. 


ALÞINGISSAMÞYKT  UM  HNÍFABURÐ   OFL.  1265' 


I. 

Add.  British  Museum  11,242.  (FM.  206).  4to  bl.  36  a, 
Syrpa(«Dægradvöl»,  oSópdyngja'))  séra  Gottskálks  Jdnssonar,  skr.  1543 
— 93,  og  er  þetta  þvi  önnur  elzta  afskript  þessarar  samþyktar, 
er  nú  þekkist. 

Samþyckt  almvga. 

petta  var  samtekit  i  lavgretto.  aa  alþinge  oc  dæmt  af 
lavgrettvmonnvm  cn  avdrv  are  epter  fraíall  virdvligz  herra 
hakonar  konvngz  enz  koronada. 

at  eingen  skal  bera  upp  bvnden  hnif  þann  skockur  edur 
hiavllt  væri  ca  skapte  en  ef  boren  er  svare  þriggia  avra  seckt 
oc  hnifuren  vpptækr  oc  at  alþingis  manna  domrofe  sekur  iiij 
morkvm. 

II. 

Add.  British  Museum  11,  242.  4to  bl.  23b.  Syrpa  séra  Gott- 
skálks  Jónssonar  í  Glaumbæ  skr.   1543 — 93. 

J>eir  menn  sem  felauser  ero  oc  oskil  giora  sem  kaupa  at 
monnum  godz  eda  gripe.  take  aptur  huer  uid  sinu  þott  ei  hafe 
sier  aptr  skilid  suo  framt  sem  þeir  fa  vitne  til  at  þeir  attu 
þat  er  þeir  selldu. 

en  þær  konur  sem  osæmdar  eru  af  lausum  monnum  skulu 

eigi   gefa  peninga  til  frelsis  þeim  er  þær  osæmde  til  osæmdar 

aurfum.     R.  B.  h.  K.^) 

•< 

III. 

Add.  British  Museum  11,  243.  4to  bl.  74a.  Syrpa  séra  Gott- 
skálks  í  Glaumbæ,  skr.   1543—93. 


')  þ.  e.  Réttarbót  ■Hákonar  konungs,    og  vill  handritið  því  halda 
þetta    réttarbót.      í  Syrpu  séra  Gottskálks  bl.  51b  stendr  svo  látandi 
klausa,  sem  nefnist  þar  réttarbót: 
R.  B. 

þaa  skipan  hofvm  vier  aa  giort  vm  lienzmenn  at  þar  skulu  vera 
tekner  til  skilriker  bændr  þeir  sem  hier  [ero]  ættader  oc  reynder  j 
bygdarlage  at  godum  medferdum  oc  lavgum  oc  rettindum  vilia  svara 
vid  almugan.  Enn  handgeingner  menn  vorer  viHum  vier  ei  at  hafi 
þui  at  þat  er  þeirra  starf  sem  agiarner  ero  oc  prettviser  at  liggia  um 
kotkarlen  þann  sem  annat  hvort  kann  litid  til  edur  allz  ecki. 


1265.  ALMNGISSAMÞYKT  UM  HNÍFABURÐ  OFL.  3 

vr  kirkiunar  logum  oc  landzens. 

Yngre  madr  enn  xiiij  uetra  skal  ei  eid  uinna  aan  f[rænda 
radi]. 

Eingin  husfreyia  utan  lof  bonda  sinz. 

Eingin  [klerkr]  utan  formadr  hanz  lofi. 

Eingin  nema  fastandi. 

Eigi  [j  svivirdijligum  stodum. 

Ei  hrapurliga^)  nie  med  ordkrokum. 

Ei  fra  IX  uikna  fostu  fram  um  paska. 

Ei  fra  jol[afðstuJ  fram  um  geisladag. 

ei  aa  jmbrudogum. 

ei  a  gagndogum. 

enn  ef  [sver]  rangan  eid  eda  ologligan  suare  sem  firir  ein- 
falldan  hordom. 


C. 
Advoc.  Library  Edinb.  17.  8vo  (21,  8,  5)  bl.  33  skr.  c.  1620  eða  fyrr. 

Alþingis  samþyekt 
[vm  konur  þær  sem  leggia  vt  peninga  firir  þa  sem  osæma  þær.^) 

[f>]essu  var  jatad  oc  samþykt  j  logrettu  aa  alþingi  og  d^mtt 
af  logrettumonnum.  aa  odru  ari  epter  frafall  virduligs  herra 
herra  hakonar  noregs  konvngs  hinns  koronada. 

ad  eingin  skuli  bera  vppbundinn  knif.  þann  er  skockur  edr 
hiollt  veri  ad  skepti.  Enn  ef  borinn  er  suari  .iij.  aura  sekt.  og 
knifurinn  vpptekur  ad  alþingismanna  domrofi.  sekur  .iiij. 
CDorkum.  » 

Jtem  þeir  fielauser  menn  sem  oskil  giora.  sem  kaupa  ad 
monnum  goz  manna  edr  gripi.  taci  aptur  hver  vid  sijnu.  þott 
eigi  hafi  ser  aptur  skilt.  suo  frammt  sem  þeir  fa  vitni  til  ad 
þeir  attu  þat  er  þeir  selldu. 

Jtem  þær  konur  sem  osæmdar  ero  af  lausum  monnum 
skulu  eigi  gefa  peninga  til  frelsis  þeim  er  osgmdu  þær.  ser  til 
os^mdar.  oc  sijnum  ^rfum. 

*)  svo,  hdr.;   ')  [þetta  með  annari  og  nokkru  yngri  hendi. 

1* 

\ 


4  ALÞINGISSAMÞYKT  UM  HNÍFABURÐ   OFL.  1265. 

D 

Add.  British  Museum  11,092.  4to  (FM.  94).  bók  á  pappír 
skr.  um  1750  með  göðri  fljótaskriptarhendi.  Klausur  þessar  eru  á 
bl.  5b,  26b,  30a— b. 

I. 

Eida  hverier  meiga  vinna. 

Samþyckt  a  alþingi  epter  frafall^)  herra  Haconar  konungs 
hins  coronada  yfer  noregs  konungs  Riki. 

ad  yngri  madur  enn  16  vetra  skal  ei  Eid  vinna  án  frænda 
Ráds. 

eingin  husfreyia  án  Bónda  sins  leifis 

eingi  lærdur  madur  nema  formadur  hauz  leifi. 

Eingi  nema  fastandi  oc  ei  i  svivirdilegum  sttvdum  edur 
hraparlega  edur  med  ordkrokum. 

Ei  fra  nijuvikna  fæstu  oc  framm  um  páska. 

ei  fra  Jolafa^stu  oc  framm  um  Geisladag  edur  a  Jmbri- 
da^gum. 

ei  a  Gagnda^gum. 

Enn  ef  sver  Rangan  Eid  edur  ola^glegan.  svari  sem  firir 
einfalldan  hordom. 

II. 

Ka^p  oskila  manna. 

Samþykt  a  alþingi  á  a^dru  ári  epter  frafall  Haconar  Noregs 
konungs. 

ad  þeir  fela^ser  menn  sem  oskil  gera  oc  ka^pa  ad  monnum 
gotz  manna  edur  gripi.  taki  afftur  huor  vid  sinu  þo  ei  haffi 
sier  afftur  skilid  so  framt  þeir  fa  vitnizburd  ad  þeir  attu  þad 
þeir  selldu. 

III. 

Kon[u]r  leysi  ei  fylgiumenn  sina  med  peningum. 

Á  a^dru  ári  epter  fráfall  Haconar  konungs  dæmt  a  alþingi. 

ad  þær  kon[u]r  sem  osæmdar  eru  af  Wsum  monnum  skuli 
ei  gefa  þeim  peninga  til  frelsis  er  þær  osæmdu  ser  til  osæmdar 
oc  sinum  aurfum. 


')  þannig. 


1265-1285.      LJÓSTOLLR.   —   GRUND  í   EYJAFIRÐI.  5 

*2.  1265.  á  alþingi. 

Alþingissamþykt  um  Ijóstolla,  legkaup  og  líksaungseyri. 

Samþykt  þessi  er  prentuð  áðr  sem  Nr.  4  í  II.  bindi  Fornbréfa- 
safnsins.  en  eptir  öðrum  handritum  en  hér,  og  er  hér  farið  eptir: 

Add.  British  Museum  11,092.  4to  (FM.  94)  bl.  6  b,  34  b, 
skr.  c.   1750,   með  góðri  fljótaskriptarhendi. 

I. 

Eindægi  a  Liostolli  og  Liksa^ngseyri. 

Dæmt  á  alþingi  á  adru  ari  efter  fraí'all  Haconar  konungs. 

Eindægi  á  Liostolli  friádaginn  langa.  sekur  12  a^rum  hvor 
hann  lykur  ei. 

Eindægi  á  Legka^pi  oc  Líksa^ngs  Eyri  er  fimtudagur  í  fiordu 
viku  sumars  so  sem  Tijundar  Eindægi  og  liggur  iij^*  a^ra  sekt 
vit  hvert  Legka^p  oc  Lijksangs  Eyrer  sem  ei  er  lukt. 

IL 

Legka/ps  og  Liksa^ngs  eiriz  Eindægi. 

Alyktadiz  á  audru  ari  epter  frafall  Haconar  konungs  a 
alþingi. 

ad  Eindagi  á  Legkæpum  oc  Liksa^ngs  eiri  svari  Tiundar 
Eindaga.  sem  er  timtudagurinn  i  fiordu  viku  sumars  oc  liggi 
þryggia  a^ra  sekt  vit  hvort  sem  ecki  er  lukt. 


*3.  [um  1285]. 

Rekaskrá  Grundar  í  Eyjafirði  um  Tjörnes. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  230,  staðfest  afskript:  «Svo  hliodande 
máldaga  sem  hier  firir  framan  og  ofan  skrifadur  stendur,  höfum  vier 
underskrifader  menn  sied  og  lesed  ritadann  nedan  á  blad  ur  gamallre 
látiuskre  messusaungsbok,  og  var  þad  burt  skored  sem  þesse  máldage 
kann  hafa  leingre  vered.  Skriften  þar  á  var  ecke  riett  forn,  helldur 
(sem  oss  virdtest)  hier  um  lOU  ára  gðmul,  og  ad  visu  eigi  nyrre. 
Til  sannendamerkis  setium  vier  vor  nðfn  hier  under  med  eigen 
hðndum  i  Skálhollte  þann  17  Decembris  Anno  Christi  1710.  Arne 
Magnusson.  —  þordur  þordarson.  —  Ormur  Dadason».  Um  frum- 
ritið  skrifar  Árni  svo:  .Originalenn  (so  ad  kalla)  feck  eg  til  láns 
hia  Odde  Jonssyne  i  Gröf.  Eignadist  sidan  þetta  Lappari.  Er  nu 
eydilagtw.      AM.  Fasc.  LVIII,  13  a.    transskript    á   pappír    gert    a 


6  GRUND.  —  KVÍGANDAFELL  OG  LAUGARDALR.     1285-1300. 

Grund  4.  Apríl  1584  (afskr.  þar  af  meðal  fornbréfaafskripta  AM. 
246).  Egr  hafði  ekki  geíið  gætur  að  þessum  afskriptum  skrárinnar, 
þegar  eg  lét  prenta  hana  í  Dipl.  Isl.  III  Nr.  4  eptir  afskript  séra 
Vigfúsar  í  Hítardal  í  Landsbókas.  122.  4to.  En  þessar  afskriptir 
fylla  hver  aðra  þar  sem  í  vantar,  og  læt  eg  því  skrána  koma  hér  í 
fullri  mynd  eptir  þeim. 

fessa  reka  aa  grund  j  eyafirdi  m  tiornesi  sem  hier  seiger. 

firir  hringuers  jordu  fiordung  j  vidreka  oc  j  hualreka  [oc 
allt  þat  er  rekur^)  oc  betra  er  at  hafa  enn  aan  aat  vera. 

J  tungu  reka  ytri  helming  huals  huort  sem  heldur  er 
fluttur  eda  rekur  med  ollum  gognum  ok  skotmans  hlut. 

allan  reka  oc  flutningar^)  firir  hallbiarnarstodum  med  ollum 
gognum  oc  skotmans  hlut  nema  alnar  kefli. 

firir  isholfsstodum^)  attung  i  hualreka  oc  vidreka  med 
oUum  gognum. 

firir  holi  attung  med  ollum  gognum  oc  i  odru  lagi  .ij. 
hluter  attungz  med  ollum  gognum  oc  skotmanzhlut  oc  vidreka. 

J  haluik^)  oc  i  diupavik  halfa  flutninga  oc  suo  hualreka^) 
oc  vidreka^)  med  skurdum  oc  skothlut. 

[J  þara^)  vik  oc  skipavik  firir  holi  fiordung  i  hualreka  oc 
vidreka  oc  flutningar  med  skurdum  oc  skothlut. 

J  furuvik  helming  o[skierdann.  er  Jon  logman  hafde  af 
aurnolfe  og  halfann  helming  og  fiordung  vr  fiordunge  med  ollum 
gognum  og  skotmans  hlut  og  vidreka. 

J  Sandholareka  half  flutning  og  halfur  hvalreki  og  vid- 
reki  med  skurdum  og  skothlut. 

hafde  eg  Jon  logmadur  þessa  reka  alla  med  kaupe  af 
Halli  Jonssyni  lögmanne.®) 


4.  1300. 

Máldagi  milli  Kví(g)andafells  og  Laugardals  í  Tálknafirði. 

Eptir  afskript  gerðri  á  Hólum  í  Hjaltadal  14.  Júlí  1704  stað- 
festri  af  Jóni  Einarssyni  og  Marteini  Arnoddssyni,  og  er  hún  gerð 
eptir    transskripti    sex    manna    gerðu    í   Laugardal  á  Vincenciusdag 

')  [sl.  122;  ')flutningl22;  »)  Isolfsstodum  122,  Isholstodum  Lviii; 
*)  Kalvijk  122;  »)  hualreki  230.  Lviii;  ')  vidreki  230,  Lvui;  ')  [eyða 
í  122;  ^)  [vantar  aptan  af  230,  logmans  Lviii. 


1300.  KVÍGANDAFELL   OG  LAUGARDALR.  7 

(22.  Jan.)  1557,  og  kalla  þeir  þetta  «gamallt  maldaga  Bref  laugardals 
kirkiu  i  talttnafirdit).  Er  það  auðséð  á  bréfinu  að  það  er  fornt,  en 
að  það  sé  frá  árinu  1200,  eins  og  i  afskript  þessari  steudr,  getr 
þó  tæplega  staðist;  er  hin  fyrsta  ástæða  móti  því  sú,  að  skjal  þetta 
er  árfært.  því  að  eingin  dæmi  eru  til  þess  á  íslandi,  að  menn  hafi 
sett  ártal  á  skjöl  svo  snemma  sem  um  1200;  til  þess  íinnast  ekki 
Tök  fyrri  en  laungu  seinna,  í  byrjun  14.  aldar.  Annað  er  það,  að 
hér  er  nefndr  þorleifr  Eyvenda(r)son,  og  þekkist  einginn  maðr  um 
1200,  sem  það  geti  átt  við.  fiar  á  móti  er  um  1300  uppi  maðr 
með  þessu  nafni  einmitt  á  þessum  stöðvum,  en  það  er  þorleifr  hinn 
hagi,  sem  dó  15.  Mai  1315,  sonr  Eyvindar  prests  þórarinssonar 
í  Selárdal,  og  getr  varla  hjá  því  farið,  að  það  sé  hann,  sem  hér  er 
getið  um.  Eignir  þeirra  Seldæla  stóðu  mjög  um  þær  slóðir  og  hefir 
þorleifr  átt  Laugardal  og  búið  þar.  Er  því  ekki  annað  sýnna  en  að 
síðasta  c-ið  í  ártalinu  hafi  gleymzt  annað  hvort  hjá  þeim,  sem  af- 
skrifuðu  bréfið  1557  eða  þeim,  sem  gerðu  það  1704,  svo  að  það, 
eigi  að  réttu  lagi  að  vera  mccc  (1300).  Um  þórð  Jónsson  á 
Kví(g)andafelli  vita  menn  ekkert  með  vissu, 

Abb  incarnacione  Domini  mcc(c)  var  þessi  máldagi  i 
millum  laugardals  oc  kuiandafels.  þa  er  pordur  Jonsson  keypti 
land  oc  syner  hans.  Enn  I>orleifur  Eyuendason  Bio  1  laugardal. 
ad  kyrkia  a  halftt  annad  hundrad  j  fells  landi.  Enn  land  skal 
vera  firer  xxx  hundrada.  Suo  i  Reka  sem  odrum  landzgiædum. 
Enn  porleifur  hiet  ad  færa  eigi  fram  lands  hlutann  firir  sijna 
h^nd.  meir  enn  leigt  uæri  firir  atian  alner  medaii  þeir  fedgar 
ætti  land.  Ecki  skilldi  þessa  land(s)  selia.  med  þui  Laugardalur 
a  selgiord  i  fagradal  og  manadar  Beit  nott  og  dag.  Enn 
tueggia  manada  ef  annad  huortt  er  beitt. 

afrett  i  kuijsl  oc  dal  þrimur  kuijildum  enn  kuikfellingar 
odrum  þrimur  oc  leifa  huoruttueggiu  annara  manna  fie  ef  vilia 
ef  eigi  Eijga  sialfir  fie  til. 

Laugardaler^)  skulu  hallda  vpp  haga  firir  innan  ca.  Enn 
kuickfellingar  firir  vtan. 

fiskveide  skulu  hvorer  hafa  ad  heimelu  ur  fagradalsca. 
sem  veida  til  suo  langt  sem  fiskar  ganga  leingst  vpp  epter  henni. 

huoruger  skulu  hafa  i  afrett  hross  nie  suijn  nema  huort- 
tueggiu  leyfi. 

Kyrkian  i  Laugardal  a  land  firir  jnnann  a  þar  i  Laugardal 
00  halft  an(n)ad  hundrad  i  kuiandafells  landi   og  kluckur  tuær. 

^)  þ.  e.  Laugardælir. 


8  GARÐAR  Á   ÁLPTANESI.    —  ALÞINGISSAMÞYKT.         1307. 

*5.  [1307]. 

ViTNiSBURÐR   þriggja    manna    um    reka    staðarins  í  Görðum  á 
Alptanesi  fyrir  Grindavík. 

JSie.  143.  4to  bls.  209.  skr.  1600  í  Skálholti  fyrir  Odd  biskup. 
Bréf  þetta  er  prentað  í  II.  bindi  Fornbréfasafnsins  eptir  afskript  í 
safni  Arna  Magnússonar,  en  þessi  afskript  hér  mun  gerð  eptir  frum- 
ritinu,  og  þykir  því  réttast  að  prenta  bréfið  hér  aptr  eptir  henni,  því 
að  hún  er  frumrit  bréfsins  nó. 

Vtskript  af  gomlum  vitnisburde. 
In   primis    so  felldann  vitnisburd  baru  þesser  menn  er  so 
heita. 

Ormur  Ejnarsson. 
Tejtur  Glumsson. 
Sigurdur  Asgeirsson. 
ad   stadur  i  gordum  a  Alftanese    ætte   allann  vidreka   og 
hvalreka    fra    Rangagiogre.  og  lejtukvennu  basa:  ad  Kalftiorn- 
inga    fioru.  soru    hier  epter  fullan  bokar  ejd  firir  herra  Hauke. 
er    þa   hafde    syslu.  enn  fordur  sonur  sera  Jons  |>ordarson[ar] 
hafde  vmbod    faudur  sijns.    og    krafde  hier  vmm  riettar.     Enn 
þar    komu    a    land    .ix.   hafurhvaler.     Og    hofum    vier    alldrei 
annad  heyrtt  enn  gardar  ætte  ejn  vid  sig  og  vorer  fedur  sogdu 
oss   so  ad  þeir  hefde  aldrej  annad  heýrtt  og  biuggu  þeir  langa 
æfe  i  Grindavijk.    Einar  og  Asgejr  og  Glumur. 

So  latande  vitnisburdarbrief  var  á  gordum  á  Alftanese 
innsiglalaust    þo    med  gamallre  skrift  Anno  1600.  og 
*  liet    herra  Oddur  Ejnarsson   skrifa  þetta  epter  þui  til 

minnis. 


&  8.  JÚIí  1308.                     á  alþÍDgi. 

Alþingissamþykt,  að  útlægir  menn  sæki  landsvist  sína  innan 

þriggja  ára,    en    sé  síðan  rétt-tækir  utan  kirkju  ef  þeir  «sigldi 
ekki.» 

Add.  British  Museum  11,242  (FM.  206.)  4to  bl.  63  b.  Syrpa 
séra  Gottskálks  í  Glaumbæ,  rituð  á  árunum  1543 — 1593  á  pappír. 
Jón  Sigurðsson  getr  þessarar  samþyktar  í  Safni  II,  6,  nótu  2.,  og 
hefir  þar  sjálfsagt  einungis  farið  eptir  því,  sem  Fiunr  Magnússon 
hefir  ritað  upp  úr  þessp.ri  syrpu  á  spássíu  við  þetta  ár  í  eintak  sitt 


1308-1311.       ALÞINGISSAMÞYKT.   --  SKATTBÆNDR.  9 

af  Espólíns  Árbókuni.     sem  Jón    eignaðist    seinna.       Samþykt    þesst 
íinst  nú  hvergi,  nema  í  syrpii  Séra  Gottskáliís. 

War  þat  dæmt  oc  samþyckt  af  badum  logmonnum  oc  iog- 
rettomonnum  ollum  ai  alþinge  at  hver  vtlægi  skylldi  sækia 
sina  landzvist  sialfr  jnnan  þrenna  xij  manada  forfallalavst  en 
sidan  rett  fangen  vtan  kirkiu  ef  hann  sigldi  ecki. 

J>etta  sama  brefit  var  logtekit  j  logretto  aa  jslande  arum 
epter  gudz  burd.  QO.  ccc.  oc  viij  ar  a  midwikodagen  einne 
nott  epter  suiptungz  uoku  at  hiauerundum  þessum  logmonnum 
Snore  logman  narfason  oc  guttorm  biarnarson  oc  ollum  odrum 
logrettomonnum. 


*7.  1311. 

Skrá  um  skattbændr  á  íslandi. 

Aíld.  British  Museum  11,242.  4to  (=  FM.  206.  4to)  bl.  45  a 
á  pappír.  Dægradvöl  (Sópdyngja)  séra  Gottskálks  í  Glaumbæ  Jóns- 
sonar  rituð  á  árunum  1543 — 159ö.  Skrá  þessi  er  prentuð  áðr  í 
II.  bindi  Fornbréfasafnsins  sem  Nr.  205  eptir  afskript  Finns  Magn- 
ússonar,  ekki  í  öllu  áreiöanlegri,  og  er  því  sjálfsagl;  að  prenta  hér 
frumritið  að  afskriptinni  úr  því  að  það  er  fundið. 

vm  mantal  £a  islandi  skattbændr. 

Anno  domini^)  CO.  ccc.  xj  aa  xij  are  rikis  vorz  herra  ha- 
konar  noregz  konungz  magnussonar.  var  svo  micit  mantal  aa 
islande. 

j  nordlendinga  fiordungi.  ixc.  manna  oc  .Ixx. 

þar  af  lavkz  konvngenum  j  skatt  nivtiger  hvndrvd  oc 
.vc.  oc  tietiger  alna. 

j  avstfirdinga  fiordungi  .cccc.  Ixxx.  oc  .iiij.  menn. 

skattr  .xlc.  oc  .vijc. 
j  svndlendinga  fiordungi  .viijc.  xxx.  oc  .viij.  menn. 
skattr  .Ixxxc.  oc  .ijc.  oc  .xx.  alner. 
vestfirdinga  fiordungi  .dxxxx.'-^)  oc  .xx.  menn. 
skattr  .Ixxx.  c.  [halft  annat^)  .c^)  oc  .xx.  alner. 


^)  domine,  hdr.;  '')  þannig:    ')  [halfc   a  at,  hdr.;  ♦)  FM.  hefir  lesið 
úr  þessu  8.,  en  það  er  rangt. 


10         SKATTBÆNDR.  —  REGISTRUM  EGILS  BISKUPS.      1311-1344. 

m  sama   are  j  millum  hrvtafiardar  ar  oc  siglu  fiardar    .d. 
manna  oc  .xx.  manna. 

mille  siglufiardar  oc  helkvnduheidar  .cccc.  oc  Ix.  manna. 
CDille  helkvnduheidar  oc  lonsheidar  .cc.  oc  .xl. 
mille  lonzheidar  oc  jokulzar  .ccxx.  oc  .iiij.  menn. 
millum  jokvlsar  oc  þiorsar  .cc.  xx.  oc  .viij.  menn. 
millum  þiorsar  oc  bozar  .d.  oc  .Ix. 
millum  bozar  oc  langar  halft  þridia  .c.  manna. 
millum  langar  oc  þorskafiardar  ar  .d.  xl.  menn. 
millum  þorskafiardarar  oc  hrvtafiardarar  .cc.  oc  nivtiger. 


8.  1344. 

Máldagar  nokkurra  kirkna  í  Hólabiskupsdæmi  eptir  «Registr- 
um  Egils  biskups». 


Add.  British  Museum  11,  242  (FM.  206).  4to  bl.  16  b. 
Dægradvöl  (Sópdyngja)  séra  Gottskálks  Jónssonar  í  Glaumbæ,  skr.  á 
pappír  1543 — 1593.  |)að.  sem  þektist  áðr  en  eg  fann  þetta  brot 
(1890)  af  cRegistri  Egils  biskups-,  er  prentað  í  II.  bindi  Forn- 
bréfasafnsins  sem  Nr.  465  og  509.  það  virðist  auðsætt,  að  séra 
Gottskálk  hefir  slept  miklu  úr  máldögum  þeim,    sem  hér  eru  ritaðir. 

Registrvm  eigils  biskups.     Datum  CD  .ccc.  xl.  iiij. 

m. 

Kirkian  a  holltastodum  er  helgud  med  gudi  enum  heilaga 
nicolaj. 

hvn  sa  hvam.  kirkiuskard.  hamra  hol  halfan  et  cetera. 

þar  er  tueggia  presta  skylld.  takaz  heima  fiorar  merk[r]  i 
leigu.  at  skardi  .iiij.  merkr.  at  tueim  halfkirkium  .iiij.  merkr. 

Kirkiann  a  kvlu  ai  allan  reka  a  hafa  mel  oc  land  j 
slettadal. 

[III]. 

Kirk[i]an  aa  hialltabakka  ca  allt  land  at  klifum.  oli  rutey. 
selfor  j  savdadal.  avll  fiski  at  helmingi  j  laxa.  alla  selueidi  j 
hunauazose  vpp   til   brandanes.  allan  reka  fra  blonduose  oc  til 


1344.  REGISTRUM  EGILS  BISKUPS.  11 

moz    uid    giliarmenn.   alla    þa  halfa  ueidi  j  blonduose  er  liggr 

til  klifa. 

[IV]. 

Kirkian  aa  marstodum. 

hun  aa  halfa  alftueidi  ca  hunauatne  til  moz  uid  þingeyra. 

[V]. 
Kirkia  a  tiorn  ca  vaznesi  [aa]  fiordung  j  hualreka  oc  vid- 
reka  j  spakonu  arfi  en  xvj  hlut.  af  hveriu. 

[VI]. 
[H]uamz  kirkia  [sa]    halfaa   hualreka   at    þingeyrasandi  oc 
fiordung  uidreka. 

[VII]. 

Vndonfellz  kirkia  [aa]  halfan  hualreka  at  geitafelli.  uidreki. 
iiij.  bænhus  half  mork. 

[VIII]. 

Spakonvarfr  er  fra  vor  enni  fornu  oc  vestur  til  deilldar 
hamarz. 

þa  næst  mille  laxar  oc  fossar. 

þa  er  [fra  ra]udu  skridu  til  hRamnsar. 

þa  fra  hellis  uic  til  markz  uid  finstadi. 

firir  finzstodum  [er]  fimdeilld  oc  huerfa  iij  hlutir  til  spa- 
konu  arfs  en  ij  til  finstada. 

firir  arbacka  er  spakonu  [arfr]  at  aullum  hluta  en  ecki 
miUi  finzstada  oc  arbacka. 

þa  næst  jnn  fra  þorlaugardys  j  [midia]  seluic. 

j  spakonu  arfi  ca  hoskulldstader  fimtunge  mina  en  helming. 

[IX]. 
[Vidjevalla  kirkia  [aa]  reka  a  skaga  a  keflabacka. 

[X]. 

kirkia  a  silfrastodum  a  reka  ca  skaga  fra  latrtanga  oc  til 
hamarz  j  sanduic^)  allt  ed  rekr. 


^)  eða:  sauduic. 


12  REGISTRUM  EGILS  BISKUPS.  —  ÁLPTÁMÝRI.      1344-1378. 

B. 

AM.  dipl.  afskr.  Nr.  505,  skýring'  Björns  á  Skarðá  yfir  skipting 
á  Spákonuarfi,  með  hendi  Árna  Magnússonar.  það  er  til  sönnunar 
því  að  séra  Gottskálk  hafi  ekki  ritað  máldagana  upp  eins  og  þeir 
stóðu  í  «Registri  Egils  biskups»  án  þess  að  sleppa  úr  þeim,  að 
Björn  getr  hór  um  hluta  Mársstaðakirkju  í  Spákonu  arfi,  sem  ekki 
stendr  hjá  séra  Gottskálk.  Eru  því  líkindi  til  að  máldagabókiu  hafi 
verið  nokkurnveginn  heil  til  um  daga  Björns  á  Skarðsá.    Sbr.  A  VIII. 

J  registre  Eigils  biskups  um  kirkiu  eigner  seiger  og  hvar 
spakonuarfur  er,  sem  saman  ber  vid  þingeyraskrá,  þad  registr- 
um  samanskrifad  MCC[C]  xliiij.  ar.  þar  seiger: 

J  spakonuarfi  a  Höskulldzstader  fimtungi  minna 
enn  helming. 

ad  skilia  þetta  hefr  mörgum  bágt  veitt.  Ecki  vill  þessu 
og  bera  saman  vid  þingeyra  rekaskrá,  i  hvörugu  þessu,  sem 
adur  er  skipt,  fá  hðskuUdzstader  xlviij.  vætter  ur  c.  vættum, 
sem  eru  íiorer  hluter  ur  fimtungenum  helmingsens,  og  monn- 
um  skilst  nær  komist  höskuUdzstader  eigi.     Enn  xij  af  hundradi. 

Eigels  biskups  Registur  seiger  og  eirnenn  ad  kirkian  a 
Marstodum  eigi  i  Spakonuarfi  hinn  xvj.  hlut.  vill  og 
ecki  saman  bera.  þad  er  ur  c.  vættum  vij.  vætt  og  iij.  fiord- 
ungar.  Enn  hier  seigia  pnnur  skipti  viij.  enn  ^nnur  viij.  þvi 
skinia  eg  ecki  (af  minni  bernsku)  hvad  riettast  er. 


9.  [1378]. 

Máldagi  Álptamýrar    kirkju  í  Arnarfirði    [er   Oddgeir    biskup 
forsteinsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  94  b— 95  a  skr.,  1601.  þessi  máldagi  er 
eldri  en  sá,  sem  stendr  í  Vilchinsbók,  nema  hvað  Nauthús  eru  þar 
ekki  talin  eign  kirkjunnar,  og  gæti  það  hafa  gleymzt  af  ógáti  af- 
skrifara. 

Alftarmyre. 
CDariukirkia    a    alftamýri    a    heimaland  allt.    stapadal   oc 
nauthus. 

viij  kyr.  kirkia  a  jnnann  sig.  ij  bækur  [breferi  brefar^)  fra 


')  [þannig. 


1381.  KAUPMÁLABRÉF.  13 

paskum   thil   jolaföstu.    psalltarabækur    þriar    oc  biollur    þriár. 
silfurskrijn.  kross  med  lykneski.  mariuskript.  jonzskript  baptiste. 
eina  kerttistiku.  glodarker.  sæekapa^)  fornn. 
jtem  hundradz  ross. 


10.  [eptir  14.  Febrúar  1381]. 

Kaupmálabréf  Ólafs  Sigurðssonar  og  Jórunar  Brynjólfsdóttur. 

MSteph.  37.  4to  bls.  221 — 222,  Svartskinna,  með  hendi  Bene- 
dikts  lögmanns  þorsteinssonar,  c.  1730.  Brynjólfr  ríki  Bjarnarsson 
dó  14.  Febrúar  1381;  bréfið  er  því  yngra,  úr  því  að  Björn  Brynj- 
ólfsson  er  giptingarmaðr  systur  sinnar. 

Suofellt  fieka^p  stadfestist  i  mille  Olafs  Sigurdssonar  og 
Jorunnar  Bryniolfsdottur*): 

J  fyrstu  ad  Sigurdur  Gudmundsson  jatadi  Olafe  syne 
sinum  til  eignar  og  kaups  med  nefnda  Joruni  jarder  er  svo 
heita : 

Selárbacke  firir  xxc. 

Eeistará  sidre  half  firir  xxc. 

skal  Sigurdur  þar  ur  reisa^)  halft  þridia  hundrad  sem  i 
stendur. 

Midskriduland  i  Oxnadal  firir  xxc. 

þvilijk  eign  i  jordumm  og  rekumm  sem  fader  hanz  Sigurdur 
vard  fremst  eigandi  ad  i  grundar  Kekum. 

J  fyrstu  er  þad  fyrst  þridiungur  i  Gunnolfsá. 

þridiungur  i  Jtra  latra  landi  og  þvilijkt  i  rekumm  sem 
hann  átti  motz  vid  adra  menn  og  skrarnar  votta.  og  er  þetta 
allt  samt  .Ixxxc. 

þar  til  .xxxx.  kugillde  og  xxc  i  bus  buhlutum  og  gripum 
vðruvirdum. 

hier  til  átti  Olafur  adur  xxc  jord  er  Bitra  heiter.  xx  ku- 
gillde  og  xxc  i  virdingarfie. 

Jatadi  greindur  Sigurdur  ad  brullaupskostnadur  xxc  skilldi 
halldast  Olafs  vegna  á  sitt  gotz  og  skierda  ecki  hans  peninga. 


*)  sarkapa  (!)  hdr.;  ')  Brijnerd:,  hdr.;  ^)  svoíhdr.;  réttara  mundi: 
leysa. 


14  BREIÐÁ.  1387. 

skilldi  Biorn  Jorunni  sistur  sinne  til  eignar  eflfter  logum  af 
þessum  tijutijgum  annars  hundradz  hundrada  halfan^)  siotta 
tug  hundrad(a)  i  tilgiof  af  sogdu  gotsi  og  þar  til  vc  i  loggiafer 
Olafs  og  sæmilega  bekkiargiof  effter  íiarvexti.  skal  hun  og  hennar 
erfingiar  eiga  obrigdanlega.  hversu  sem  misdaude  þeirra  kann 
ad  verda.  og  Biorn  kiosa  á  a  brullaupsdeige  hvert  hann  viU 
helldur  tilgiafarkaup  edur  helmingarfielag. 

Hier  i  mot  jatar  Biorn  med  Jorunne  sistur  sinne  þvilijkt 
gots  sem  hennar  verdur  effter  logum  og  reiknast  á  brullaups- 
deige. 

Jatar  Olafur  og  Biorn  ad  hallda  ad  helminge  hennar  sæmi- 
legt  festarol  heima  a  ^krum  fyrir  næstu  fardaga. 


11.  [1387]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Breiðá  [er  Michael  biskup  setti]. 

AM.  259.  4to  bl,  108  b  með  hendi  Odds  biskups  Einarssonar 
1592.  AM.  263.  Fol.  bls.  96,  skr.  1598.  þessi  máldagi  er  auð- 
sjáanlega  miklu  yngri  en  máldagi  Jóns  biskups  Sigurðarsonar  frá 
1343  (Dipl.  Isl.  II,  497).  Hann  kynni  að  geta  verið  frá  tímum 
Michaels  biskups  og  getr  þó  verið  yngri. 

Breida  [gamall  maidagi'^). 

Mariukirkia  a  breida  a  heimaland  allt  med  gognum  oc 
giædum.  med  fiorum  oc  skogum.  þeim  er  fylgia  oc  fylgt  hafa 
at  fornu  oc  nýu.  oc  hun  a  holatioru  er  sijra  fiolsuinnur  gaf  vijc. 

hun  a  helle  hinn  eystra  oc  holaland. 

kirkian  a  halfa  windass  fioru  oc  er  oll  samt  hundrat  fadma. 

heHe  hinum  eystra  fylgir  ixc  fiori^  er  liggur  fyrir  sallthofda. 
Finis^) 


12.  28.  December  1388.  á  Urðum, 

Arnfinnr  forsteinsson  kaupir  fimm  hundruð  í  jörðunni  Hálsi 
í  Svarfaðardal  af  Kristínu  Oddsdóttur,  er  hún  hafði  erft  eptir 
Odd  föður  sinn. 

')  halfre,  í  hdr.;  ')  [b.  v.  263;  ')  sl.  26P>. 


1388.  HÁLS  í  SVARFAÐARDAL.  15 

AM.  Fasc.  IV,  16.  Frumbréfið  á  skinni.  Aptan  á  bréfinn 
stendr  ártaiið  1388. 

Kaupbref  firir  fimm  hundrudum  j  halse  j  suar[f]adardaP). 
Jn  nomine  domini  Amen. 

var  þetta  kaup  þeirra  Arnfinz  þorsteinssonar  af  einne  halfu 
en  kristinar  oddzdottur  af  annaRe  ath  nefndur  arnfinnr  keypte 
ath  henne  jardar  part  j  halse  j  svarfadardal  er  hun  hafde  erft 
epter  odd  faudur  sinn  þau  fim  haundrud  er  hun  atte  þar  j  epter 
godra  manna  uirding  med  aullum  þeim  gognum  ok  gædum 
sem  jordunne  hafua  fylgt  ath  forno  ok  nyio  ok  oddr  heittin 
fader  adr  greind(r)ar  kristinar  uard  fremz  eigande  ath.  Her  j 
mot  gaf  Arnfinnr  adr  nefndre  kristino  aasaudar  kugillde  ok  ku 
ok  þridia  kugillde  bufiargillt  ok  cc-)  j  flytiannda  eyre  fellt 
huorke  til  frids  ne  uóro  ok  lauka^)  uth  huort  er  arnfinnr  viU 
aa  ij  arum  eda  einho  en  standa  med  xij  alna  leigu  þat  arn- 
finnr  lykr  eige  aa  hino  fysta  are  huort  þat  uard  helldr  j  flyt- 
annda^)  eyre  eda  kugillde  med  þeim  skilmala  ath  titt  nef(n)dr 
arnfinnr  skyllde  hallda  skiladom  fyrir  greindum  iardar  part  en 
þratt  nefnd  kristin  skyllde  suara  laugriptingum  aa  græindre  iordo 
ok  aullum  skada  þeim  sem  aa  hefer  uordit  medan  j  hennar 
aabyrgd  uar.  skilde  arnfinnr  ser  aptr  sua  margha  peninghaaf  fyr 
nefndre  kristin^)  med  sama  fridleika  sem  hann  uth  greidde  fyrir 
sagda  iord  ef  riftist.  skylJde  opt  nefndr  arnfinnr  eigha  þat  er 
aa  reka  bære  greind(r)ar  iardar  huort  er  þat  uære  uidur  eda 
hualr  upp  fra  þeim  deghe  er  þau  kauptu^).  for  þetta  kaup  fram 
ath  urdum  j  suarfadardal  hin  fiorda  dagh  iola  þessum  monn- 
um  hiauerande  berghe  elldiarnssöne.  þorfinne  einnarsone.  grimr^) 
ara  sone.  ok  til  sanninda  her  um  settu  uærr  fyrr  n^fnder 
menn  uor  insigle  fyrer  þetta  kaupbref  er  giðrt  uar  ath  urdum 
j  suarfadardal  sa  saraa  dege  ok  fyrr  seger  a  atta  are  rikis 
uors  uirdulegs  herra  herra  olafs  medur  guds  nad  noreghs. 
dana  ok  gota  kongs. 

í*rjú  innslgli  hafa  verið  fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öU  dottin  frá. 


*)  Með  yngri  hendi  aptan  ábréfinu;  ^)  Eiginl.  skr.  «jjcc>;  ')  þannig, 
skbr.  =  lúka;  *)  þannig. 


16  BESSASTAÐIR  í    SÆMUNDARHLÍÐ  OFL.  1391. 

13.  24.  Febrúar  1391.    í  Vík  i  Sæmundarhlið. 

JóN  Sighvatsson  selr  Benedikt  Brynjúlfssyni  alla  jörð  á  Bessa- 
stöðum  í  Sæmundarhlíð  með  tilgreindum  ítökum  og  laudamerkj- 
um  fyrir  jarðirnar  Mörk,  Hvamm  og  Litla-Vatnsskarð  í  Laxárdal 
og  þar  að  auki  tíu  kúgildi  og  þvílíkan  grip,  sem  Benedikt  vildi 
til  láta. 

Eptir  kopíu  staðfestri  af  Skapta  Jósephssyni  og  Jóni  Steingrííns- 
syni  16.  Júlí  1704  við  Öxará,  en  sú  kopía  var  gerð  eptir  vidisse 
Gísla  Sigurðssonar,  Teits  Hróifssonar  og  Jóns  Vigíussonar  gerðu  á 
Hoíi  á  Höfðaströnd  5.  Marts  1695,  en  það  vidisse  var  gert  eptir 
transskripti  séra  Thomasar  þorsteinssonar  og  Odds  Thomassonar  gerðn 
á  Sólheimum  í  Blönduhh'ð  16.  Apríl  15B5,  en  það  var  gert  eptir 
frumritinu. 

011um  monnum  sem  þetta  vort  bref  siá  edur  heira  senda 
þorvalldur  Jonsson.  Hoskaulldur  þorsteinsson.  þorfinnur  Ein- 
arsson.  Christiforus  þorkielsson  og  Jon  þordarson  k(vediu) 
g(uds)  og  sijna.  kunnugt  giðrande  ad  vier  vorum  i  hiá  saum 
og  heirdum  á  ad  Gili  i  Skagaíirde  þridia  dag  Joola^).  ad  Jon 
Sighvatsson  sellde  Benedickt  Brinjulfssyne  med  handabande  til 
fullrar  eignar  alla  Jðrd  Bessastade  i  Sæmundarhlijd  med  ollum 
þeim  gognum  og  giædum  sem  nefndur  Jon  vard  fremst  eigande 
ad  med  fornu  og  nyu  medur  þeim  ummerkium.  ad  gardur 
rædur  firer  utann  og  sunnann  frá  Sæmundaraa  og  vestur  a  fiall. 
og  þadann  med  ummerkium  vestur  i  Vatnadalsaa  og  Jord  firer 
austann  á.  rædur  þar  sinn  gardstadur  hvoriu  megenn  ur  Sæ- 
inundaraa  og  yfer  Vatn.  Jtem  Teig  yfer  aa  myrum  firer  sunn- 
ann  Solheimateig  med  ummerkium. 

Hier  i  mot  gaf  Benedickt  nefndum  Jone  Jarder  er  so 
heita  mork.  Huamm  og  Litla  Vatnsskard  i  Laxardal  med  ðU- 
um  þeim  gognum  og  giædum  og  ummerkium  sem  greindur 
Benedickt  vard  fremst  eigande  ad  effter  Brinjulf  fodur  sinn.  og 
hier  til  .X.  kugillde.  og  þujlijkann  grip  sem  Benedickt  villde 
til  lata. 

skiUdi  huor  nefndra  manna  hallda  sijnum  Jordum  til 
Laga  en  (sa)  suara  Lagarifftingum  firer  þær  er  sellt  hefde. 
Benedickt  ganga  afftur  ad  þeim  eignura  er  hann  sellde  suo 
miked  sem  rifftist  i  Bessastada  Jord. 

1)  þ.  e.  27.  Dec.  1390. 


1391.  GRENJAÐARSTADR.  l7 

Og  til  sannenda  hier  um  setium  vier  firnefnder  menn  vor 
Jncigle  firer  þetta  bref  giort  i  Vijk  i  Særaundarhlijd.  Sunnudag 
næstann  effter  matthiasmessu  postula  þa  er  lided  var  fra  hing- 
adburd  vors  herra  Jesu  christi  M.  iijc.  Ixxxx.  og  .j.  ár. 


iA  29.  Mai  1391.  ,  ^     .  .     ^.. 

Afhendingarskrá  Grenjaðarstaða,  þegar  séra  f  orsteinn  (Jóns- 
son)  lét  laust,  en  séra  Steinmóðr  J^orsteinsson  tók  við. 

MSteph.  27.  4to  bls.  121—126,  Svartskinna,  meö  hendiBene- 
dikts  lögmanns  porsteinssonar,  skr.  c.  1730. 

Greniadarstadar  Maldage. 

Aullum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heira  senda  Jon 
Thorgeirsson.  Jðrundur  Eyreksson.  lofftur  forsteinsson.  Biarne 
Arnorsson.  Hðskulldur  Hakonarson  og  Sigmundur  Gudmunds- 
son.  Prestar.  kvediu  gudz  og  sina  kunnugt  giorande  ad  sub 
Anno  gratiæ  (10°  ccc^  xc°  primo  Manadagenn  i  fardagaviku  a 
Greniadarstodum  i  Rejkiadal  vórum  vier  til  nefnder  af  vórum 
verdugum  herra  herra  Jone  med  gudz  nád  godrar  minningar 
biskupe  a  Holum  ad  skoda  og  innvirdulega  ad  reikna  gotz 
Greniadarstadar  kyrkiu  fast  og  laust.  frijdt  og  ofrijdt.  innstædu 
og  stadarspioll.  þa  er  sijra  þorstejrn  liet  laust  enn  Steinmodur 
þorsteinsson  tok  vid.  hvert  ed  reiknadest  allt  samt  so  miked 
og  so  frijdt  sem  hier  seiger. 

J  firstu  heimaland  allt  med  ummerkium.  Brualand.  As- 
geirsstader.  Byrnustader.  hrysaland.  Klambrarland.  Sijlalækur. 
Eyarland.  Geitafell.  Breidavijk  med  ollum  gognum.  votey. 
knappey.  Arngerdarey.  odeiluholmar.  torfkrokz  holmar.  gras- 
lauksholmar  og  smaholmar  aller.  lækiarteigur.  desiarteigur. 
gardhverfa.  krakuvðllur.  BreidavoIIur.  soleyarteigur.  kietelsteigur. 
finsteigur.  þorunnarey.  holmurenn  mikle.  husabacke.  Einge- 
myre.  eskey. 

selfðr  til  kringluvatns.  selfðr  half  i  Skarde  uppe. 

sex  hrossum  hage  á  efre  Mela  enn  fiorum  á  nedre  Mela. 

afriett  i  nattfaravijk  halfu  fiorda  hundrade  sauda. 

Dipl.  I8l.  IV.  B.  2 


18  GRENJAÐARSTAÐR.  1391. 

helmingur  i  þingey  vidur  Einarstada  og  backa  land. 

þridiungur  ur  hvalreka  íirir  alla  nattfaravijk  og  ðli  flutn- 
ing  firir  istabol.  enn  firir  Midbol  half  og  so  vidun  og  fiskever 
ad  heloiinge  þar  og  so  tirir  Skaalá. 

reke  á  sande  tolf  hundrud  fadma  med  ollum  fridendum. 

halfur  tungureke  med  ollum  fridendum. 

þridiungur  ur  hvalreka  a  hiallanese. 

fiordungur  ur  langareka. 

attungur  hvalreka  a  Kallback  med  flutningum. 

laxveidur  i  ose  tveir  hluter  uns  sex  bundrud  eru.  þadann 
fra  ðil. 

halft  eggver  i  ose. 

selveidur  ðll  i  fliote. 

Reke  med  ollum  gognum  a  saude.  er  gudmundur  gaf. 

vidreke  a  sande  er  filgt  hefur  gardzlande. 

fiordungur  j  hvalreka  enn  fluttning  halfu  minne  i  litlu 
fioru  og  ut  til  svijnár. 

Rekar  þesser  hafa  filgt  Klifshaga  enn  nu  eiga  staderner 
bader  saman.  Greniadarstadur  tvo  hlute  þeirra  allra  enn  Mula- 
stadur  þridiungenn. 

sex  vætter  i  Kleifareka  ef  á  eru  tuttugu  vætter.  þriar  ef 
minna  er.  ecke  ef  minna  er.  enn  niju^)  vætter  af  hluta  þeim. 
er  att  hafde  Einar  Prestur  Hoskulldsson. 

Gyarhorn  skal  liggia  vid  gnupinn.  þad  er  Rekamark. 

sia  afreidsla  er  þar  hvert  sem  fíuttur  er  edur  Rekur. 

J  Holareka  sei  vætter  ef  á  eru  tuttugu  vætter.  þriar 
vætter  ef  minne  er  enn  ecke  ef  minna  er  enn  tiju  vætter 
hvert  sem  rekur  edur  er  fluttur. 

J  leirhofn  attunge  minna  enn  halfur  hvalur  ef  rekur.  ecke 
ef  fluttur  er. 

J  griotnes(reka)  halfur  hvalur  hvert  sem  rekur  edur  fluttur 
er.  afreidsla  tolf  vætta  ut  fra  hofdaskála  af  oskifí'tu  ef  rekur 
ella  ecke.  sa  reke  geingur  ut  i  giá  i  Raudagnup. 

J  vellande  kotlu  vestri  halfur  hvalur  ef  fluttur  er.  enn  ef 
rekur  fiordunginn  og  sex  vætter. 

Enn  i  Eistre  vellankotlu  halfur  hvalur  hvert  sem  rekur 
edur  er  fluttur.  af  oskiff'tum  hval  skal  reida  tolf  vætter. 

')  tm,  Pétrsmáldagi,  Dipl.  Isl.  III,  579. 


1391.  GRENJAÐARSTADR.  19 

a  hestanese  sex  vætter  ef  adur  hefur  Mulastadur  helminsr 
sinn.  og  sieu  þa  effter  tuttugu  vætter  edur  meira.  enn  þriár 
vætter  ef  minna  er.  ecke  ef  minna  er  enn  x  vætter. 

J  straumlone  Reka  og  fluttning  med  ollum  gognum  og  so 
fyrer  Sigurdarstodum  þui  staderner  eiga  londenn  bæde  og  so 
þorbiarnarstade. 

fesse  reke  er  austur  fra  straumlons  ose  og  til  ossens  forna. 
hier  íilger  og  eggver.  half  flutning  medal  osa. 

a  rifsreka  sex  vætter  ef  á  eru  xx  vætter.  3  ef  minna  er. 

so  i  skinnalone. 

so  ad  tiornum  hvert  sem  rekur  [eda  er^)  fluttur. 

a  Hardbak  20  vætter  ef  fluttur  er.  og  sie  á  hundradvætta 
hinum  firsta  hval  enn  sex  vætter  þadann  i  fra  þriar  vætter  ef 
rekur.  skotmansblutur  er  ad  helminge  med  þeim  reka. 

A  Asmundarstodum  fiordungur  hvals  ef  rekur. 

J  Örfyriseyu  fimtungur  hvert  sem  rekur  edur  er  fluttur.  og  af 
oskifftum  þeim  fiordungi  siottung.  enn  giallda  af  hinn  sextanda 
hlut  ef  rekur  af  oskifftum  hval. 

J  Raufarhofn  helmingur  ef  rekur  og  giallda  af  attung  af 
olhim  samann  og  fiorar  vætter  og  tuttugu. 

a  hundsnese  tolfte  hlutur  ef  rekur. 

J  Krossavijk  sex  vætter  ef  á  eru  20  vætter.  þriar  ef 
minna  er.  ecke  ef  minna  er  enn  10  vætter.  hvert  sem  rekur 
eda  er  fluttur. 

J  Kollavijk^)  slijkt  ed  sama. 

slijkt  og  i  flautafells  Reka. 

slijkt  i  Heriolfsvijk  ef  rekur.  af  þeim  hlut  er  Einar  Prest- 
ur  atte. 

Jtem  a  Greniadarstadar  kyrkia  liotstade.  hraun.  Rauf. 
Brecku.  hol.  24c  i  Myre  ellegar  skogarland  til  leiguburdar. 

Anno  &  die  supra  scripto  reiknadest  so  miked  og  margt 
jnnann  kirkiu  a  Greniadarstodum. 

J  Bokum.  2  bækur  fra  Jolum  og  til  Paska  De  Témpore  & 
de  sanctis. 

2  bækur  fra  Paskum  og  til  Adventu  de  Tempore  &  de 
sanctis. 

Commune  suffragium. 


')  [er  eda,  hdr.;  ')  SkoUavijk.  hdr. 

2« 


20  GREN  JAÐ  ARSTAÐR.  1391. 

Graduale    med    seqventijs    og    annar   grallare   sæmelegur. 
þridie  vondur  j  tvejmur  bokum. 

seqventiu  skrár  tvær  ofullar. 

lagasaungvabok  sæmeleg  og  onnur  vond. 

Oudspiallabok  med  Pistlum  per  Anni  circulum. 

Collectarius  vondur  de  Tempore  og  annar  de  sanctis. 

Commune  Missalis  de  sanctis.  j^,;,.  ,,;,  v.!.;  >.r.    . 

Corporalius  sæmelegur. 

Í^alltarar  tvejr. 

Himnarius  vondur. 

Ordo.  martirilogium  hvertveggia  vondt. 

Martini  saga  a  Latinu  og  onnur  a  Norrænu. 

Passiones  Apostolorum. 

Miracula  beatæ  virginis. 

Dialogus. 

omelia(e)  Gregorij  a  tvejmur  bokum. 

sermones  Augustjnj. 

saugur^)  heilagra  Manna  a  þremur  bokum. 

Processionale. 

Historia  Martinj  á  kvere  vondt. 

Handbok.  Artidaskrá. 

Jtem  Aspiciensbækur   tvær   og   enn    flejre   skrár   Aunguu 
nejtar. 

lesbækur  7  de  sanctis  &  de  Tempore  allar  ofullar. 
fetta  j  Messuklædum. 

Sið  manna  Messuklæde  ad  öUu.     fiðgur  betre.     enn  þrenn 
liettare. 

5  betre  hoklar  og  4  liettare. 

Balldeskins  kapur  tvær. 

pellskápur  tvær  og  5  kapur  liettare. 

þriu  alltarissklædi  betre  og  þriu  liettare  og  þo  ÖU  slitenn. 

ejtt  brijkarklædi  betra  og  tvð  vond. 

alltaressdukar  jafnmarger  Messuklædum. 

blæiur  tvær  slitnar. 

tvejr  lectaradukar  vonder. 

Dalmadikur  tvær. 

hoklar  tvejr.  sloppar  tvejr. 


')  saungur,  hdr. 


1391.  GRENJAÐARSTAÐR.  21 

dukur  Tondur  yfer  Martino. 

handklæde  2  liett. 

paxspioUd  .ij. 

sacrariam  Munnlaug. 

vatnskietill. 

fontur  med  ummbunade  vondum. 

lectarar  fiorer. 

kirkiu  kola. 

koparstikur  3.  Jarnstikur  3  og  hin  fiorda  stor. 

elldbere  liettur.  glodarkier. 

Almarium  og  Messufata  hirdsla. 

kalejkar  5.  aller  lester  utann  ejrn. 

Corporalia  7  i  fimm  husum. 

propitiatorium  og  annad  innann  j  lijted. 

silfurkross  lijtell. 

skrijn.  Textar  tvejr. 

krossar  sex  og  hinn  siounde  med  understðdum. 

Mariulijkneske. 

Marteins  lijkneske  og  smalikneske  þriu  og  enn  Mariu- 
lijkneske  sliett  pentad^). 

salltkall.  baxturjarn. 

gluggar  5  og  vóru  2  brotner. 

kluckur  5  i  stople.  siotta  j  kor  og  hin  siounda  bialla. 

Biarnfell  2  fanyt. 

kista  stor  jarnud  hia  sira  Kara. 

5  alner  lereíft. 

Corporalius. 

Merkisslitur. 

Paskablad. 

Jtem  eodem  Anno  Eodemqve  die  Reiknadest  so  miked 
lausafíe  Greniadarstadar  kirkiu. 

J  firstu  40  asaudar  kugillde. 

halfur  fiorde  tugur  kua. 

68  gielldfiár  kugiUde. 

nijutijger  og  þriu  hundrud  j  vadmálum  og  virdinga[r]fie. 
Eru  hier  (til)  40  hundrada  sem  luktust  j  stadarspioll  effter 
sira  Biarna   heitenn    og  50  hundrada  er  sira  porsteirn  lukte  j 

^)  peinad,  hdr. 


22  RÉTTARBÓT  MARGRÉTAR.  1392. 

stadarspiöU  og  ej  sijdur  8  hundrada  Jlag  er  þorsteirn  leiste  ur 
Andorstodum. 

Og  til  mejre  sannenda  hier  umm  settum  vier  firrskrifader 
menn  vor  Jnnsigle  fyrer  þetta  Jnventarium.  giort  a  Gren- 
iadarstodum  3  cal.  Martij  tvejmur  árum  sijdar  enn  firr  seiger. 


15.  29.  Maris  1392.  i  Óslð. 

Réttarbót  Margrétar  drottningar  Valdemarsdóttur,  með  sam- 
þykki  ríkisráðsins,  um  öreigavíg,  um  útlegðarverk,  um  hórdóm. 
um  það  ef  maðr  festir  sér  konu  og  veit  þó  að  kona  sín  er  á 
lífi,  um  sveinahald  og  um  kaupskap. 

það  er  víst  að  þessi  skipan  hefir  að  réttu  lagi  aldrei  gilt  sem 
lög  á  íslandi,  en  á  16.  öld  finnast  rök  til  þess  að  íslendiugar  hafa 
farið  að  taka  hana  inn  í  lagasöfn  sín  og  síðan  hafa  þeir  beinh'nis 
farið  að  styðjast  við  hana,  svo  sem  hún  væri  góð  og  gild  lög,  og  í 
fjölda  íslenzkra  handrita  finst  hún  allar  götur  ofan  frá  16.  öld  á 
íslenzku.  Eg  hefi  enda  handleikið  eintak  af  Jónsbókarútgáfunni  frá 
1707,  þar  sem  kaflar  úr  þessari  skipan  voru  ritaðir  með  samtíða 
hendi  (c.  1707)  á  spassíum  sem  uppfyUing  Jónsbókar  og  vísað  inn 
í  textann.  Af  þessum  rökum  er  skipanin  tekin  hér,  því  það  getr 
verið  gott  að  hafa  hana  við  hendina,  úr  því  að  henni  hefir  verið 
blandað  við  íslenzka  löggjöf  um  langa  tíma,  og  er  hún  prentuð  hér 
í  tvennu  lagi:  A  eptir  frumritinu  og  B  eins  og  hún  kemr  fram  í 
íslenzkum  handritum. 

A. 

Eptir  frumritinu  á  skinni  í  Ríkisskjalasafni  Dana  N.  S.  3den 
Afd.  Fasc.  II,  1.  En  til  er  réttarbótin  í  fjölda  afskripta  frá  16. 
m,  Prentuð  áðr  í  Suhms  Historie  of  Danmark  XIV,  566—69: 
Dipl.  Norv.  VI,  338. 

Marghareta  med  gudz  naadh  Noregs  oc  Swerikis  drothnengh 
ok  Danmarks  rettar  ærfuingæ  ok  þæs  fyrstinna  Sændir  oUum 
monnum  þæim  sem  þetta  bref  sea  ædar  heyra  q.  g.  ok  sina. 

Veer  gerom  ydar  kunnikt  at  anno  domini  CD^.  ccc^.  nona- 
gesimo  secundo  a  freadaghen  nest  firir  kærslosunnodagh  skipad- 
om  veer  oc  gerdom  med  allu  rikissens  raade  j  Noreghe  sam- 
þykt  at  þæir  lutir  ok  þaw  maal  sæm  her  æftir  fylghia  skulu 
swa  vera  sæm  her  æftir  sæghir. 

Fyrst  vm  oræighande  værdhar  slæghin  sæm  marghar 
skuldir  aa  at  luka  hwat  þæt  er  j  giolð  sarabetar  kaup  vidhar- 


1392.  RÉTTARBÓT  MARGRÉTAR-  23 

skiptj  barna  fe  ædhar  adra  lute  þa  skiila  giolden  vændatzst  till 
bota  oc  haus  skulda  lausnar  en  þo  at  gioldæn  d^mætzst  oc 
metetzst  ærfuingionom.  oc  var  þæt  swa  wtskyrt  at  likamer 
þæn  sæm  slæghin  var  attæ  þæær  skuldir  af  sik  vinna  medhan 
æi  var  fee  till  þy  skulu  giolden  sæm  firir  likama  manzens 
lukas.  vændas  till  botar  hans  oc  skuldalausnar  sæm  fyrsæghir. 
En  ef  flæire  ero  skuldir  en  giolden  till  rækkia  allar  at  luka. 
þa  minke  firir  hworium  sæm  tala  rænnar  till. 

Jtem  hwarvæthna  þær  sæm  men  værda  wtzlægher  j  kristn- 
um  rettæ  þa  skal  fee  þæs  wtzlæga  skiptas  till  hælfningar 
mellum  konongs  oc  biscops.  Oc  af  þui  at  vond  værk  ero 
hittandæ  oc  myuklæikar  ræfstar  gefuar  morghum  taum  till 
syndar  þy  var  samþykt  at  hwar  sæm  gerer  tiU  wtslægdar  j 
cristnum  rette  þa  minkar  þo  æi  rettar  konongs  þo  at  þæn 
man  gangæ  till  scripta  oc  ifuirbota  fyr  en  han  værdhar  lagdar 
ædar  lystar  wtzlæghar  þui  at  þæn  er  af  sialfuum  værkum 
vorden  wtzlæghar  ok  vare  sik  hwartwæggia  vmbodzmadar  at 
hwargen  take  godzet  firir  adrum.  En  ef  nokor  tækar  þa  læggi 
after  tiU  iamfnadhar.  En  ef  madhar  værdhar  tækin  vtan  fridh 
konungsens  þa  ræfsi  konongs  vmbodzmadhar  honom  æftir 
laghum. 

Jtem  hwat  manne  sæm  afswær  horkono  ædhar  þa  adra 
kono  sæm  han  i  mæinbughum  hafde  oc  gerer  han  þær  j  motæ 
æidhæ  sinom  þa  sware  þuiliko  firir  konongsdomenom  sæm  logh- 
book  vattar  vm  mæinswere  bædhæ  vm  sækt  oc  wtzlægdh  ok 
biscope  swa  mykit  sæm  kristinrettar  vaattar  vm  vloghlegho 
samuero  ok  æidrof.  En  vil  han  fyr  hafua  fridh  en  loghbook 
vattar  þa  kaupe  sik  af  kononge. 

Jtem  ef  madar  fæstir  seer  kono  til  æighnar  kono  ok  byr 
med  hænnæ  vtan  doom  hæilagre  kirkiu  vitande  at  hans  fæstar- 
kona  þæn  fyrre  lifuir  þa  gerer  han  j  þui  wtzlægdar  værk.  þa 
aa  konongar  ok  biscopar  fe  hans  alt  ef  han  vil  æi  aflata  sidhan 
daamft  er. 

Jtem  ængin  hafue  flæiræ  herra  swæina  oc  ængin  skærdhæ 
mæira  konongs  læidhaugar  en  han  ma  med  laghum. 

Framlæidhes  skula  landkaup  oc  strandkaup  allulæidhes 
æftir  þy  blifua  sæm  þaw  fyrre  veret  hafua.  Skal  ok  ængin 
kaupa  ædar  sælia  j  kaupstadum  vtan  a  retto  torghæ.  mistroor 
oc  konongs  fowte  nokon  vm  þæt  þa  skal  þæn  sæm   raistrodhar 


24  RÉTTARBÓT  MARGRÉTAR.  1392. 

værdhar  swæria  þær  firir  siælfuar  þridhi  at  han  ækki  j  annan 
stadh  koypte  en  aa  retto  torghe  ællæghar  late  samstundes 
fowtanom  kaupet  firir  swa  mykit  sæm  han  þæt  k^ypte  ok 
honom  þarfuatzst  þær  af  tili  konongs  behof. 

pænnæ  skipan  skal  standa  till  þæs  er  konongen  komar 
till  sinnæ  ara  oc  her  med  er  konongdomens  rettar  ængin  ifuir- 
gefuen  vtan  skal  vera  vfors^madh  wt  j  allan  sin  ret. 

Ok  alla  þæssa  fyrsagda  lutj  hafuum  veer 

Vinaldar  med  gudz  naadh  erkibiscopar  j  Niðaros. 

Jacob  j  Bergwin. 

•Oystein  j  Oslo. 

Sighurdar  j  Hamre  ok 

Halgæir  j  Fær^yium.  med  samre  naadh  biscopar. 

Gaute  Eiriksson. 

Jon  Marteinsson. 

Otte  Romar. 

Bendikt  Niklesson. 

Alfuar  Haraldzson. 

Ogmundhar  Bærdhorsson. 

Bryniulfuar  Jonsson. 

Jon  Darræ. 

Hakon  Stampe. 

Jæppe  Fastalsson. 

Nicles  Gallæ. 

Finnar  Gyurdzson  ok 

Hærlæikar  Asulfsson 
samþykt  med  fyrnæmfde  varæ  kæræ  frw  drothnengh  Marghræte 
j  swa  mata  sæm  fyrsæghir.  Oc  þy  sætium  veer  vaar  jncighlæ 
med  fyrnæmfdre  varræ  kæræ  drothnengh  Marghrete  jncighli 
firir  þetta  bref  er  gort  var  j  Oslo  a  dæghi  ok  are  sæm  fyr- 
sæghir^). 


^)  Aptan  á  bréfinu  stendr:  «Jtem  eet  mynfrwesstadgabreffgifwet 
theim  i  Norghe  vm  there  priuilegie.  —  Jtem  eet  stadhga  breff  soin 
drotnyng  Margrete  giorthe  met  righesens  radh  j  Norghe  fer  æn  myn 
herre  konungen  war  komen  til  laghe  aar.> 


1392.  '  RÉTTARBÓT  MARGRÉTAR.  25 


AM.  345.  Fol.  bls.  169—170,  skb.  skr.  c.  1570  (lögbók  Einars 
ísleifssonar  á  Reykjum).  Gl.  kgl.  saml.  1159.  Fol.  bls.  517—518 
á  pappír  skr.  c.  1640  (bók  höfuðsraannanna  á  Bessastöðuni).  Lands- 
bókasafn  100.  4to  bl.  79bflf.,  skr.  c.  1700.  Réttarbót  þessi  er  til  í 
fjölda  íslenzkra  handrita,  sem  hér  eru  ekki  notuð,  þar  á  meðal  í 
skinnbók  í  Stockholmi  C  8.  4to  (skr.  c.  1608)  og  lögbók  séra 
Sigurðar  Jónssonar  á  Grenjaðarstað  í  safni  háskólans  í  Uppsölum  í 
Svíþjóð  De  la  Gardie  9.  4to  skr.,  c.  1587,  sem  og  er  skinnbók. 

Riettar  Bætur  margrietar  drottniugar  valldimars  dotter 
anno  1392.i) 

Skipadi^)  og  giordi  hogborin  frv  og  forstinna  Drottning- 
margrieta  drottning^)  med  gvdz  nad  noregs  og  sviarikis  drott- 
ning  med  rikisins  rad  og  samþyct  ad  þeir  hlvter  og  mal  skvlv 
halldast  vmm  alldvr  og  æfi  sem  hier  seiger. 

Fýrst  ef  oreigi  verdur  sleiginn  sasi  sem  margar  skullder  2a 
ad  Ivka  hvort  sem  erv  manngiolld.  sarabætur.  kavpa  vidskipti. 
barnafie  edur  adra  hlvti.  J>a  skulu  giolldin  þav  fyrir  þa*) 
koma.  verndast  til  bota  og  hans  skvlldvm  til  lavsnar  og  þo  ad 
gioUdin  dæmist  og  metist  erfingivm.  Og  var  þad  svo  utskirt 
ad  likami^)  þess^)  sem  sleiginn  var  [atti  þær  skvllder^)  af  sier 
vinna  medann  ei  var  fie  til  þca  skvlv  giolldin  fyrir  likama 
mannsins  Ivkt  verndast  til  bota  mannsins  og  skvlldalavsnar  sem 
fyrr  seiger.  Ef^)  fleiri  erv  skvllder  enn  giolldiil  til  hrockva 
avllvm  ad  Ivka  þa  minkar  fyrir  hverivmm  sem  tala  rennur  til. 

Jtem  hvervetna  þar^)  sem  menn  verda  vtlæger  j  kristnumm 
rietti  þa  skal  fie  þess^^)  vtlæga  skiptast  j  helminga  þvi  ad 
miog  lijtt  refstvr  giefur  morgum^^)  tavm  til  sinda.  |>vi  var 
þad  samþickt  ad  hver  sem  [giorer  til  vtlegdar^^j  j  kristnum 
retti  þa  minkar  ei  riett  kongsins  þo  sa  madur  gangi  til  skripta 
og  yferbota  ef  hann  vard  utlægur  edur  lystur  utlægur  þvi  hann 
er  utlægur  af  [sins  verkum  sialfs^^)  og  vari  sig  hvortveggi 
vmmbodsmadur    ad    hvorgi    taki    fie^*)   fyrir    avdrvm.     Enn  ef 


1)  44.  92,  (!)345.;  1492,  1159.  Riettarbot  Margrietar  Drottningar 
Waldemarsdottur  100,  og  setr  á  spássíu:  <Drottning  Margrét  deyði 
1412,  fædd  1353»;  »)  Anno  1392  skipadi,  100;  ^)  sl.  1159;  *)  hann 
1159;  *)  likann  345;  «)  hins  1159;  ')  [skylldi  þær  skullder  giallda 
edur  1159;  «)  Enn  ef  1159;  »)  sl.  1159;  »°)  hins  1159;  '•)  sl.  1159; 
'')  [giorist  vtlægur  1159;  ")  [siaalffs  sijns  verkum  1159;  '*)  gots  1159- 


26  REKABRÉF.  1895. 

nockur  tekur  leggi  aptvr  til  jafnadar.  Enn  ef  madur  verdur 
tekinn  vtann  frid  kongs  þa  refsi  kongs  vmmbodzmadur  honum 
eptir  lavgvm. 

Jtem  hvad  man  sem  af  sver  sier  horkonv  edur  þa  adra 
konv  sem  hann  j  meinbugi^)  hafdi  og  giori^)  hann  j  moti  eidi 
sijnvm  þa  svari  slijkv  fyrir  kongdominvm  sem  lavgbok  vottar 
bædi  sekt  og  vtJegd  og  biskupinumm  svo  mijkid  sem  kristinn 
riettvr  vottar.  Sama  er  og  eidrof.  Enn  ef  hann  vill  hafa  frid 
sem  lavgbok  vottar  þa  kavpi  sig  j  frid^)  af  kongdorainvm. 

Jtem  ef  madur  fester  sier  konv  til  eignar  konv  og  byr 
med  henni  vtann  domi^)  heilagrar  kirkiu  vitandi  ad  hans  festar- 
kona  sv  hin  firri  lifer.  þa  giorer  hann  vtlegdarverk  og  eigi 
kongvr  og  biskup  allt  goss  hans  til  helminga  ef  hann  vill  ei 
aptur  venda^)  þa  dæmt  er.^) 


16.  2.  Mai  1395.    i  "Vik  [i  Sæmundarlilið]. 

Olafr  Sigurðsson  gefr  Benedikt  bónda  Brynjólfssyni  til  fullrar 
eignar  með  handsölum  þá  reka  parta.  sem  Ólafr  átti  fyrir  norðan 
Öxnadalsheiði  og  þriðjung  í  Látrajörðu. 

MSteph.  27.  4to  bls.  222,  Svartskinna,  með  hendi  Benedikts 
lögmanns  þorsteinssonar,  skr.  c.  1730. 

Ollum  raonnum  sem  þetta  bref  sea  edur  heyra  senda  Eijrekr 
Prestr  Oddason.  forgeijr  Sigurdsson.  Arne  Petursson.  |>or- 
finnur  brandsson.     onundur  Biarnarson.     Jon    þorsteinsson    og 

Einar  [ kvediu  guds  og  sina  kunnigt  giorandi  ad^) 

þridiudag  næstan  fyrir  Jonsmesso  Baptistæ  a  Eyrunum  firir 
nedan  Hieradzdal  vórum  vier    i   hia.  sáum    og    hejrdum    á   ad 


1)  meinleikum  1159;  »)  giorer  1159;  ^)  aptur,  b.  v.  1159;  *)  dom 
1159;  'jsl.  1159;  ^)  Hér  kemr  í  handr.  345  sem  áframhald.  en  mDkkru 
síðar  í  1159  (bls.  530): 
R.  B. 

þad  barn  er  ei  alid  til  arfs  er  madur  a  vid  þeirri  konv  er  hann 
fester  ad  sinne  konv  iifandi  ef  þav  erv  ei  lavgliga  skilin.  hann  a  a 
hvorugri  riett  medann  hann  breiter  suo. 

')  [vantar  í  hdr.,  og  lítr  út  fyrir,  að  hlaupið  hafi  verið  yíir  eina 
línu  í  aískriptinni. 


1897.  VILCHINSBÓK.  27 

Olafur  Sigurdsson  g&í  Benedicht  bonda  Briniolfssyne  til  fullrar 
eignar  med  handsðlumm  alla  þa  reka  parta  sem  nefndur  Olafur 
atti  íirir  nordan  Oxnadalzheýde.  og  þridiung  i  latra  Jordu.  eífter 
(þvi)  sem  hannvard  fremst  eigandi  ad.effter  þvi  sem  þesseRekaskrá 
vottar  sem  hier  er  medbundin.^)  ad  fra  teknum  þeira  þridiungi 
ur  halfum  Gunuolfsár  Reka.  sem  hann  hafdi  ádur  sellt  f>or- 
stejnj  svart. 

Og  til  sannenda  hier  umm  setium  vær  fyrnefnder  menn 
vor  Junsigle  firir  þetta  bref  giort  i  vijk  sunnudaginn  nærstann 
effter  Tveggia  Postula  messo  Philippi  og  Jacobi  þa  er  lidid  var 
fra  hingadburd  vorz  herra  Jesu  Christi  M.  ccc.  Lxxxx  og  v  ár. 


17-300.  1397. 

Máldagar  Vilchins  biskups  fyrir  kirkjum  í  Skálholtsbiskupsdæmi 
(Vilchinsmáldagi,  Vilchinsbók). 

Máldagar  þeir,  sein  kendir  eru  við  Vilchin  biskup,  eru  hið  elzta 
alsherjar  safn  af  máldögum  fyrir  Skálholtsbiskupsdæmi,  er  nú  er  til. 
|)ótt  mart  sé  enn  til  af  einstökum  máldögum.  eru  hinar  eldri  máldaga- 
bækr  allar  glataðar,  nema  ágrip  það  úr  máldagabók  Oddgeirs 
biskups  (1366—81),  sem  prentað  er  í  II.  bindi  Fornbréfasafnsins 
bls  215—235  eptir  því,  sem  Oddr  biskup  Einarsson  lét  rita  upp 
1607  eptir  máldagabók,  sem  hann  fékk  léða  1606  frá  Hítardal. 
Máldagabók  Michaels  biskups,  sem  gerð  hefir  verið  um  1385  — 1388, 
fórst  á  dögum  Ögmundar  biskups,  þegar  Skálholtskirkja  brann  1526 
(sbr.  Fornbréfasafn  II,  676;  Biskupas.  II,  266-67;  Esp.  Árb.  III, 
84).  og  það  sem  þá  var  eptir  af  fornum  máidagabókum  í  Skálholti 
fórst  gjörsamlega  í  staðarbrunanum  í  Skálholti  1630  á  dögum  Odds 
biskups,  nema  nokkur  örmul  af  máldagabók  Stepháns  biskup  Jóns- 
sonar.  Vita  menn  með  vissu  að  til  voru  enn  í  Skálholti  1612  og 
1615  «tvö  afgömul  máldagakver  lítil"  og  <«máldagaskræða  stór" 
(Fornleifafélagsárbók  1886  bls.  65),  auk  þess  sem  getið  er  um 
máldagabók  Jöns  biskups  Haldórssonar  frá  1326  (Fornbréfasafn  lí, 
676).  í  Skálholtsbrennunni  1630  fórst  og  frumritið  að  máldagabók 
Gísla  biskups  Jónssonar  frá  1575—79  og  frumritið  að  sjálfri 
Vilchinsbók.  Hennar  er  getið  þar  1612  og  1615  «í  spjöldum  með 
einum  spenli"  (Fornleifaíélagsárb.  1886  bls.  65),  en  nú  er  svo  um 
hana  eins  og  nær  hreint  alla  þa  máldaga  úr  Skálholts  biskupsdæmi, 
sem  til  eru  fyrir  þaun  tíma,  að  hún  er  nú  einungis  til  í  afskriptum. 


')  Sbr.  Dipl.  Isl.  IIL  385  og  886. 


28  VILCHINSBÓK.  1397. 

er  stafa  frá  afskript,  er  Oddr  biskup  var  búinn  að  láta  gera  af 
henni  áðr  en  frumritið  brann.^)  Aliar  þessar  afskriptir,  sem  nú 
eru  til  af  Vilchinsbók  í  heild,  og  eru  þær  margar,  eru  með  einu 
marki  brendar,  en  það  er  því,  að  þær  eru  aliar  gerðar  hver  eptir 
annari,  og  stafa  allar  frá  að  eins  einni  afskript,  sem  gerð  heíir  verið 
eptir  frumritinu,  svo  að  það,  sera  þeim  ber  á  milli,  er  að  eins  af- 
skriptamunr,  sem  kemr  ýmist  af  skeytingarleysi  afskrifaranna, 
mislesningu  eða  því,  að  þeir  hafa  ætlað  að  lagfæra  það,  sem  þeim 
virtist  rangt.  þwi^  sem  ein  afskriptin  hefir  hlaupið  yfir  í  frumritinu, 
sleppa  þær  allar  venjulega.  í  Kirkjubæjarklaustrsmáldaga  (ccxcvii) 
sleppa  t.  a.  m.  Vilchinsbækrnar  orðunum :  «jtem  iiij  gradualia  .  .  . 
per  anni  circulum".  En  í  máldagabókinni  AM.  263.  Fol.,  sem 
skrifuð  er  1598,  eru  margar  sjálfstæðar  afskriptir  úr  Vilchinsbók 
eptir  frumritinu,  og  þar  á  meðal  afskript  af  þessum  máldaga,  og^ 
hún  ein  hefir  þessa  klausu,  sem  hinar  fella  niðr.  þar  með  lesa 
allar  Vilchinsbækrnar  í  sama  máldaga  «af  Dálki«  í  staöinn  fyrir 
«af  Dalbæ»,  sem  rétt  er  og  stendr  í  263  einni.  Út  úr  þessari 
villu  «af  Dálki»  hafa  menn  svo  smíðað  þá  getgátu,  að  til  hafi  verið 
bær  í  Skjaldbreið  á  Síðu,  sem  Dálkr  hefði  heitið  (Eldrit  séra  Jóns 
Steingrímssonar).  Vilchinsmáldaga  afskriptirnar  eru  hver  annari  svo 
líkar,  að  þegar  búið  er  að  bera  saman  nokkrar  þeirra  helztu,  þá  er 
búið  að  bera  þær  saman  allar,  því  eingin  tekur  annari  verulega 
fram ;  aptr  eru  aðrar  til  lakari  og  fullar  af  afbökunura  og  ánákvæmni 
og  er  því  samanburðr  við  þær  einungis  til  að  villa.  Afskript  sú 
sem  Oddr  biskup  lét  gera  af  Vilchinsbók  eptir  frumritinu  var  «hand- 
skriptuð-    (þ.  e.  undirskrifuð   til  staðfestingar)    af    honum    og  Gísla 


*)  Oddr  biskup  hafði  sent  séra  Sveini  Símonarsyni  i  Holti  í 
Önundarfirði  1596  afskript  af  Vilchinsmáldaga,  og  getr  Árni  Magnússon 
hennar  við  eitt  af  skinnblöðum  þeim,  sem  nú  eru  i  safni  bans  238. 
Fol.  á  þessa  leið:  <þesse  blðd  voru  utan  um  Vilkinsmaldagabok  er 
Snæbiðrn  Palsson  liedi  mier  1710.  tok  eg  þau  þar  utan  af,  og  liet 
annad  i  stadenn.  Vilkinsmaldaga  þessa  hafde  herra  Oddur  Einarsson 
biskup  sent  Sira  Sveine  Simonarsyne  1596  (sem  aptan  á  þá  var  ritad 
med  hendi  sialfs  herra  Oddz).  Sidan  hafde  þá  eignast  Are  Magnus- 
son,  sem  siá  var  framan  á  þeim,  Sidan  hafde  þá  átt  Sira  Jon  Jonsson 
í  Hollte  sem  og  var  af  qverenu  ad  sia.  Snæbiðrn  hefur  þá  feinged 
med  konu  sinne,  enn  hvad  leinge  þetta  pergament  hafe  þeim  fylgt, 
er  ovist.  Enn  firir  laungu  voru  þeir  innfester.  þo  (so  sem  mier 
virdist)  epter  þad  þeir  hafa  komed  á  Vestfiordu,  þvi  i  sama  volumine 
var  meira  af  Sira  Sveins  Simonarsonar  chartequm>.  Árni  virðist 
hafa  skilað  bókinni  aptr.  það  er  mjög  líklegt,  aö  afskript  séra  Jóns 
Arasonar  í  Vatnsfirði  frá  1655,  sem  nú  er  í  JSig.  147.  4to  sé  gerð 
eptir  þessari  bók  séra  Sveins.  Jón  Sigurðsson  hefir  og  ætlað,  að 
handrit  hans  377.  4to  með  hendi  séra  Magnúsar  sonar  Snæbjarnar 
Pálssonar,  sé  og  gert  eptir  þessari  bók,  og  er  það  mjög  sennilegt. 


1397.  VILCHINSBÓK.  29 

biskupi  Oddssyni,  og  var  hún  enn  í  Skálholti  1643,  en  nú  er  hún 
€kki  til,  og  eingin  er  afskript  nú  eldri  til  af  bókinni  í  heild  en  frá 
dögum  Brynjólfs  biskups  og  því  á  aðra  hönd  eða  leingra  frá  frum- 
ritinu,  og  nær  allar  stafa  þær  afskriptir,  sem  nokkurs  er  um  vert, 
frá  Brynjólfi  biskupi,  og  skal  eg  nú  gera  nokkra  grein  fyrir  handritum 
af  máldagasafni  þessu. 

I.  Handritið  AM.  260.  Fol.,  sem  er  afskript  af  Vilchinsbók 
á  pappír  ritað  um  1640  á  að  gizka,  af  séra  Jóni  Erlendssyni  í 
Villingaholti  fyrir  Brynjólf  biskup  Sveinsson,  er  höfð  að  grundvelli 
útgáfu  þessarar,  en  við  þessa  afskript  eru  borin  saman  þessi  handrit 
og  eptir  þeim  teknar  ýmsar  leiðréttingar  og  orðamunr: 

II.  AM.  259.  Fol.,  afskript  af  Vilchinsbók  gerð  um  sama 
leyti  og  sú  næsta  hér  á  undan  fyrir  Brynjólf  biskup  Sveinsson,  og 
«r  með  hendi  séra  Jóns  í  Villingaholti. 

III.  AM.  256.  4to  afskript  af  Vilchin^bók  á  skinni  gerö  1640 
fyrir  Brynjólf  biskup;  aptan  af  þessari  afskript  vantar  mikið  og 
hættir  hdn  miðja  vega  í  Gufudalsmáldaga  (clxxxii).  Afskript  sú 
sem  hér  er  af  Bakkamáldaga  í  Hrútafirði  (cxlvii).  Kálfanesmáldaga 
(cLi)  og  Snjófjallamáldaga  er  staðfest  28.  Febrúar  1640  í  Skálhulti 
af  Jóni  presti  Daðasyni,  þórði  presti  Guðmundssyni  og  Hákoni 
Ormssyni,  og  segjast  þeir  ýmist  fara  eptir  «gömlu  Vilchinsbókn, 
agamalli  máldagabók»,  eða  að  sé  «borið  saman  við  Vilchinsbók 
Hítardalskirkjuo. 

IV.  Landsbókasafn  350.  4to,  sem  er  afskript  af  Vilchins  og 
Oíslamáldaga  með  hendi  séra  Bjarna  Gizurarsonar  í  pingmúla  1643, 
þá  biskupsskrifara,  og  er  afskriptin  gerð  fyrir  Brynjólf  biskup. 
Bók  þessi  er  komin  til  safnsins  frá  frú  Herdísi  Benediktsen  í  Reykja- 
vík  ásamt  öðrum  handritum  Brynjólfs  Benediktsens  manns  hennar. 
Aptan  við  þessa  afskript  Vilchinsbókar  stendr  svo  látandi  staðfesting 
með   eiginhandar  nöfnum  þeirra,  er  undir  rita: 

•  Anno  1643.  26.  Junij.  Samanlesid  og  samhlioda  giort  vid 
Vilchins  maldagabok  sem  i  SkálahoIItti  er  handskrifiFtud  af  herra 
Oddi  Einarssyne  og  herra  Gijsla  Oddssyne  til  vitnis  vorar  eigin 
hendur. 

Brynolfus  Svenonius  Finnus  Jonas 

Scalholtinus  mppa  Studiosus  mppa 

Hallus  Arnerus  past.  Biðrn  porvalldsson 

Templi  Cath.  m.  ppa  Byskups  s(má)  sueirn  e  h. 

Petrus  Gissurius  schol.  cath.  Gunnar  Magnusson. 

colleg.  m.  ppa  Biarue  Gissursson 

biskupz  skriffare  e  h.» 

þetta  er  því  sú  eina  afskript,  sem  til  er  staðfest  eptir  staðfestri 
afskript  af  frumritinu. 


30  VILCHINSBÓK.  1397. 

V.  Skjalasafn  biskupsdæmisins  á  íslandi  2.  4to,  mest  megnis 
ritað  á  17.  öld.  Á  þessari  bók,  sem  bundin  er  af  Páli  stúdent 
Pálssyni,  er  þetta: 

1.  Vilchinsbók  með  góðri  settri  hendi  frá  17.  öld  (uema  tvö  fyrstu 
blöðin,  sem  eru  skrifuð  á  öndverðri  19.  öld  með  gððri  hendi; 
gömlu  blöðin  hafa  verið  dottin  suiidr  af  fúa).  Afskript  þessi  er 
óstaðfest  og  í  aungu  betri  en  hinar  aðrar  skárri  afskriptir  mál- 
dagabókarinnar.  Áptan  við  máldagabókina  eru  hér  tveir  vitnis- 
burðir: 

a)  Vitnisburðr  Ögmundar  Jónssonar  um  reka  Skálholtskirkju 
með  norðaustrströndum.  Svalbarði  í  þistilfírði  20.  Júní 
1614. 

b)  Vitnisburðr  Magnúsar  Óblauðssonar  um  sama.  Eydölum 
10.  Júní  1597. 

2.  Gísla  máldagi  með  fljótaskriptar  hendi,  og  virðist  afskriptin  gerð 
í  SHálholti  1685  á  dögum  þórðar  biskups  |)orlákssonar.  Aptan 
við  Sunnlendingafjórðung  er  hér  raeð  yngri  hendi: 

a)  Tveir  vitnisburðir  frá  1716  um  reka  Skálholtskirkju  k 
Langanesströndum. 

b)  Brautarholtsmáldagi  (ártalslaus). 

c)  Brautarholtsmáldagi  1692. 

Aptan  við  máidagabókina  sjálfa: 

d)  Michaelsmáldagi  íyrir  Hofskirkju  í  Öræfum  frá  1387  (DipL 
Isl.  III,  345). 

e)  Bréf  Magnúsar  biskups  Eyjólfssoyar  um  Hof  frá  1482  í 
ódagsettu  transskripti,  og  það  transskript  transskríberað  á 
Eiðum  í  lítmannasveit  16.  Aug.  1585,  og  enn  aptr  í  Odd- 
geirshólum  8.  Júní  1652,  og  enn  að  síðustu  í  Skálholti 
25.  Febr.  1752  af  Einari  skólameistara  Jónssyni,  sem  segist 
færa  þetta  inn  1  bók  eptir  lausum  blöðum  frá  séra  Benedikt 
Jónssyni  í  Bjarnanesi,  og  hafi  Jón  biskup  Árnason  skipað 
sér  það  fyrrum. 

3.  Registr  yfir  prestagarða  1  Skálholtsstipti  1583,  með  sömu  hendi 
og  Gísla  máldagi  (bl.  113—140). 

4.  Máldagar  eptir  bréfabók  Sigurðar  lögmanns  Jónssonar.  bl. 
141  —  145. 

5.  Registr  og  reikningar  kirknanna  í  Skálholtsstipti  1685,  þórðar 
biskups  |)orlákssouar.  «Skálhollte  d.  8.  Septembris  Anno  1685.» 
Alls.  223  máldagar. 

6.  Registr  yfir  bókina.  þetta  handrit  er  nefnt  hér  Bp  í  orðanum. 
í    erindisbréfi    biskupanna    1.  Júlí  1746  §  16  mun  sérstaklega 

miðað  við  þessa  afskript,    þar   sem  Vilchinsmáidagi  er  löggiltr    sem 
áreiðanlegt  sönnunarskjal  fyrir  eignum  kirkna  í  Skálholtsbiskupsdæmi. 

VI.  Safn  Jóns  Sigurðssonar  147.  4to,  sem  hefir  inni  að  halda 
Vilchins  og  Gísla  máldaga  ásamt  synodalia  1561 — 1647  með  hendi 
séra  Jóns  Arasonar  í  Vatnsfirði  1655.  Afskript  þessi  er  nokkuð 
víða  raung,  en  leiðréttir  þó  sumt.  Hún  mun  vera  gerð  eptir  afskript 
þeirri,  er  Oddr  biskup  sendi  sóra  Sveini  Símonarsyni  1596. 


1397.  VILCHINSBÓK.  31 

VII.  Bók  í  4to  nieð  hendi  þórðar  Jónssonar  1665,  þess  er 
líiest  skrifaði  fyrir  Magnús  Jónsson  digra  í  Vigr.  Léði  mér  hana 
29.  Nóv.   1892  Björn  kaupmaðr  Sigurðsson  í  Flatey.    Var  þar  á: 

Vilchinsmáldagi,  bls.   1 — 374. 

Gísla  máldagi  (Vestfirðingafjórðungr)  bls.  375 — 476.  Aptan 
við  Vilchins  máldaga  var  þetta  ritað : 

«Skrifad  og  Endad  ad  Laatrum  vid  Mioafiörd  Anno  Salutis  1665 
þann  21.  februarij,  med  mesta  Hast  á  14  dögum  mille  annara  verka. 
Bidiande  alla  goda  menn  ad  Leidrietta  og  Lesa  i  maled  misstöfun 
og  ivðntun  hvar  hun  kann  að  vera,  Befalande  froma-nn  lesara  Gude, 
Vale.  Thordur  Jonsson.* 

þetta  handrit  er  kallað  Látrabók  eða  Látrab.  eða  Látr.  í 
orðamun.  Afskript  þessi  kynni  og  aö  stafa  frá  Vilchiusbók  séra 
Sveins  Símonarsonar. 

VIII.  Handrit,  sem  Dr.  Björn  Magnússon  Ólsen  í  Reykjavík  á, 
er  haft  hér  og  hvar  til  samanburðar.  Er  það  í  4to  og  ritað  meö 
góðri  og  gerðarlegri  hendi  um  miðja  17.  öld.  A  því  er  Vilchins 
og  Gísla  máldagi  og  eru  afskriptirnar  af  báðum  af  betra  tagi. 
Aptan  við  Gísla  máldaga  steudr  þar  með  annari  en  ekki  miklu 
yngri  hendi: 

«Anno  1643  27  Junij:  samanlesid  og  samhlioda  giort  vid 
visitatiubok  herra  Gijsla  Jonssonar  sem  i  Skálahollti  er  handskriíftud 
af  herra  Oddi  Einarssijne  og  herra  Gisla  Oddsijne  till  vitniss  vorar 
eiginn  hendur  SkalahoIIti  ut  supra 

Brýnolfur(!)  Suenonius  Finnus  Jonas 

Scalholt.  S.  Theolog.  Stud. 

Hallur  Arnerus  past:  Biðrn  torvaldsson 

Templi  cath.  bishop  S.  Suein 

Petrus  Gissurius  scol.  Biarne  Gissursson 

Cathed.  colleg.  bishops  Shriffare     og 

Gunnar  Magnusson.» 

Ekkert  af  þessum  nöfnum  er  hér  með  eiginhöndum  þeirra,  er 
undirskrifa,  enda  er  þessi  klausa  öll  einungis  ónákvæm  afskript  af 
staðfestingunni  aptan  við  Gísla  máldaga  í  Landsbókasafni  350.  4to. 
Framan  á  handriti  Dr.  Björns  stendr:  «E  libris  R.  M.  Olsonii  1850». 

IX.  AM.  263,  Fol.  máldagabók  skrifuð  fyrir  Odd  biskup 
Einarsson  1598.  A  þeirri  bók  er  meðal  auuars,  eins  og  fyrr  var 
getið,  mart  af  máldögum  úr  Vilchinsbök,  og  hafa  þessar  afskriptir 
það  til  mætis  sér,  að  þær  eru  gerðar  beint  eptir  frumriti  Vilchins- 
bókar  meðan  það  enn  var  til;  eru  þær  og  sumstaðar  réttari  en  aðrar 
afskriptir.  þær  hafa  allar  verið  bornar  nákvæmlega  saman  við  það, 
sem  hér  er  nú  prentað,  og  sumstaðar  prentað  eptir  þeim.  Á  bókinni 
eru  þessir  Vilchinsmáldagar,  og  er  venjulega  « Vilchiusma]dage»  haft 
að  fyrirsögn  í  handritinu  við  þá  máldaga,  sem  úr  Vilchinsbók  eru 
teknir: 


52 

VII.CHINSBOK 

:.                                   1397 

1. 

Möðrudalr  bls.   1. 

49. 

Hólmr  61. 

2. 

Skeggjastaðir  bls.  2. 

50. 

Bíasker  61. 

3. 

Refstaðir  2. 

51. 

Vogar  61. 

4. 

Gröf  (í  Árnessýslu)  49. 

52. 

Galmatjörn  61. 

5. 

Miðfell  49. 

53. 

Vatnsleysa  62. 

6. 

Langholt  49. 

54. 

Njarðvík  62. 

7. 

Einiholt  50. 

55. 

Bessastaðir  62. 

8. 

þrándarholt  50. 

56. 

Hólmr  63. 

9. 

Reykir  50. 

57. 

Varmá  63. 

10. 

Hjálmholt  50. 

58. 

Reykir  63. 

11. 

Skálmholt  50. 

59. 

þerney  63. 

12. 

Oddgeirshólar  50. 

60. 

Hof  63. 

13. 

Sandvík  50. 

61. 

Mýdalr  63. 

14. 

Hæringsstaðir  51. 

62. 

Eyjar  63. 

15. 

Gegnishólar  51. 

63. 

Hvammr  63. 

16. 

Egilsstaðir  52. 

64. 

Ingunarstaðir  64. 

17. 

Kolsholt  52. 

65. 

Varmilækr  69. 

18. 

Efri  Brú  52. 

66. 

Kroppr  69. 

19. 

Laugarvatn  52. 

67. 

Skáney  69. 

20, 

Apavatn  52. 

68. 

Skarð  69. 

21. 

Árbær  52. 

69. 

Lækr  69. 

22. 

Ferja  52. 

70. 

Heynes  69. 

23. 

Auðsholt  52. 

71. 

Hólmr  ytri  69. 

24. 

Torfastaðir  52. 

72. 

Sygnaskarð  69. 

25. 

Bilzfell  52. 

73. 

Hítarnea  73. 

26. 

Öndverðsnes  53. 

74. 

SaxahvoII  73. 

27. 

Vaðnes  53. 

75. 

Öndverðareyri  73. 

28. 

Gnúpar  53. 

76. 

þykkviskdgr  73. 

29. 

Breiðabólstaðr  (í  Ölfusi)  53. 

77. 

Miðhlíð  79. 

30. 

Nes  í  Selvogi  53. 

78. 

Kirkjuból  79. 

31. 

Ölfusvatn  55. 

79. 

Kálfanes  79. 

32. 

Hamrar  57. 

80. 

Kirkjubæjarklaustr  86. 

33. 

Vetleifsholt  57. 

81. 

Flaga  (í  Skaptárt.)  93. 

34. 

Hvammr  á  Landi  57. 

82. 

Hlíð  (í  Skaptárt.)  93. 

35. 

Fellsmúli  57. 

83. 

Hrífunes  93. 

36. 

Flagbjarnarholt  57. 

84. 

Ytri  Ásar  93. 

37. 

Lúnansholt  57. 

85. 

Holt  á  Síðu  93. 

38. 

Hlíðarendi  58. 

86. 

Hraunsmúli  93. 

39. 

þorvarðsstaðir  58. 

87. 

Breiðibólstaðr  (á  Síðu)  93, 

40. 

Lambey  58. 

88. 

Keldugnúpr  93. 

41. 

Ey  58. 

89. 

Reynivellir  93. 

42. 

Fíflholt  (Maríukirkja)  58. 

90. 

Borgarhöfn  93. 

43. 

Fíflholt(Stephanuskirkja)58. 

91. 

Geithellur  97. 

44. 

Kirkjulækr  58. 

92. 

Bessastaðir  97. 

45. 

Hof  59. 

93. 

Arneiðarstaðir  97. 

46. 

Kirkjubær  (á  Rangárv.)  59. 

94. 

Víðivellir  97. 

47. 

Snjallzhöfði  59. 

95. 

Krossavík  97. 

48. 

Kirkjuból  (syðra)  61. 

96. 

Torfastaðir  97. 

1397.  VILCHINSBÓK.  33 

97.  Bustarfell  97.  101.  þórarinsstaðir  93. 

98.  Fossvellir  98.  102.  Sómastaðir  98. 

99.  Ketilsstaðir  98.  103.  Helgafellsklaustr  101-103. 
100.  Kórekstaðir  98.  104.  Viðeyjarklaustr  105-106. 

X.  Safn  Jóns  Sigurðssonar  143.  4to  bls.  281—286.  þar  er 
ágrip  ýmsra  raáldaga  úr  Vilchinsbók,  meðan  frumrit  hennar  enn  var 
til,  með  hendi  Odds  biskups  ritað  um  1600.  Kallar  hann  það 
«Registur  vpa  halfkirkna  eigner  j  Skalholltzstiktti  epter  gömlu  mal- 
dögunum-*.     Er  það  hér  alt  haft  til  samanburðar. 

XI.  AM.  59.  8vo  bls.  165—182.  þar  er  ágrip  af  22  mál- 
dögum  úr  Vilchinsbók,  meðan  frumrit  hennar  enn  var  til,  með  hendi 
Hallsteitis  Jónssonar  1593  og  er  gert  fyrir  Odd  biskup  Einarsson,  en 
máldagarnir  eru  þessir: 

1.     Staðr  íGrindavík  169—71.    12.     títskálar  177   (úr  Hvalsnes- 

máldaga,  Dipl.  Isl.  III,  206). 
Galmatjörn   178. 
Bessastaðir  178. 
Garðar  178. 
16.     Seltjarnarnes   178—179. 
Eiiigey  179  (sbr.  Dipl.  Isl. 
III,  281). 
Viðey  179—81. 
Laugarnes  181. 
Varmá  182. 
Reykir  182. 
þerney  182. 

Hafa  þessir  útdrættir  verið  hafðir  hér  til  samanburðar. 

XII.  Afskriptir  (transscripta)  bæði  á  skinni  og  pappír  af  ein- 
stökum  máldögum,  sem  gerðar  hafa  verið  eptir  frumriti  Vilchinsbókar 
áðr  en  þaö  brann,  og  er  þeirra  getið  sérstaklega  við  hvern  máldaga. 
Er  stundum  prentað  hér  eptir  slíkum  afskriptum,  þar  sem  þær 
voru  til. 

Auk  þessara  handrita  og  afskripta,  er  nú  hefir  verið  getið  um 
og  hér  er  notað.  eru  til  allmargar  aðrar  afskriptir  af  Vilchinsbók, 
einkum  frá  seinni  tímum,  allar  mjög  misjafnar  að  gæðum,  og  skal 
eg  nó  geta  um  það  helzta  af  því  tagi,  sem  fyrir  mér  hefir  orðið. 

AM.  910.  4to  er  brot  úr  Vilchinsbók  frá  c.  1750,  að  eingu  liði. 

Gl.  kgl.  Saml.  1282.  Fol.  í  Kongsbókasafni  í  Kaupmannahöfn 
er  afskript  frá  c.  1770—80  af  Vilchinsbók,  gerð  eptir  AM.  259. 
Fol.  og  er  því  alveg  önýt. 

ÍBfcl.  Kh.  59.  4to  er  brot  úr  Vilchinsbók  allmikið,  ritað  c. 
1750  eða  nokkru  fyrri,  til  lítilla  brigða. 

Landsbókasafn  104.  4to  hefir  inni  að  halda  afskript  afVilchins 
og  Gísla  máldaga,    og   er   hún   gerð   seint  á  18  öld;    er    hún    með 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  3 


2. 

Krýsivík  171—72. 

3. 

Strönd  í  Selvogi   173     (sbr. 

13. 

Dipl.  Isl.  III.  180). 

14. 

4. 

Arnarbæli  173. 

15. 

5. 

Reykir  173—74. 

16. 

6. 

Hjalli  174. 

17. 

7. 

þorlákshöfn  (eyða)  174—75. 

8. 

Kaldaðarnes  175 — 76. 

18. 

9. 

Vogr  176. 

19. 

10. 

Hvalsnes  177  (sbr.  Dipl.  Isl. 

20. 

III,  206). 

21. 

11. 

Kirkjuból  177. 

22. 

34  VILCHINSBÓK.  1397. 

registri  eptir  Steingrím  biskup,  sem  hefir  átt  bókina.  Bók  þessi 
kallast  «Klerkatitta»,  og  hefir  Finnr  Magnússon  ritað  framan 
á  hana: 

«f)essa  Klerkatittu  í  lausri  ræðu  á  prófastr  herra  Steingrímr 
Jónsson  með  öllum  rétti:  Viinar  aö  Odda  þann  18da  Julii  1816. 

F.  Magnússon.w 

En  þetta  ritar  Steingrímr  biskup  framan  á  bókina: 

«Séra  Olafr  Einarsson  prófastr  í  Múlaþingi  skrifaöi  út  úr  niál- 
dagabókum  í  Skálholti  máldaga  kirkna  í  Múlaþingi  .  .  .  .^)  árum 
áðr  en  herbergin  brunnu  Anno   1630. 

Eptir  eiginhendi  séra  Jóns  Haldórssonar. 

St.» 

Landsbókasafn  105.  4to  hefir  inni  að  halda  ágrip  úr  Vilchins 
og  Gísla  máldaga,  gert  hér  um  bil  1750—60,  og  er  það  alveg 
ónýtt.  |)ar  með  eru  afskriptir  af  nokkrum  rekaskjölum  Skálholtsstóls, 
mest  eptir  frumritum  í  Biskupskjalasafni. 

Landsbókasafn  332.  4to  hefir  inni  að  halda  afskript  af  Vilchins 
og  Gísla  máldaga ;  er  sú  afskript  gerð  snemma  á  19.  öld  og  virðist 
stafa  frá  afskrift  séra  Jóns  Arasonar  í  Vatnsfirði  (JSig.  147.  4to); 
hefir  séra  Ásmundr  Jónsson  í  Odda  átt  þetta  handrit  og  er  það 
komið  frá  erfingjum  hans  gegnum  Pál  málfærslumann  Melsteð  til 
Landsbókasafnsins.     það  er  ekki  til  mikils. 

í  safni  Jóns  Sigurðssonar  146.  4to  er  afskript  af  Vilchinsmál- 
daga  og  nokkrum  hluta  Gísla  máldaga,  gerð  seint  á  18.  öld.  Á 
handritið  skrifar  Jón  Sigurðsson:  «Frá  séra  Guðmundi  E.  Johnsen  í 
Arnarbæli  ^^/u  69;  hefir  verið  eign  séra  Jóns  í  MöðrufeIIi».  Á 
því  er  ekki  mikið  að  græða. 

í  Jóns  safui  Sig.  148.  4to  er  enn  afskript  af  Vilchins  og 
Gísla  máldaga  frá  1673,  rituð  af  þórði  Jónssyni  á  Strandseljum 
hinum  sama,  er  skrifað  hefir  Látrabók  1665,  sem  áðr  er  getið,  að 
hér  sé  höfð  til  samanburðar. 

í  JSig.  377.  4to  er  ennfremr  «WilchinsmáIdagi  ritaðr  að  mestu 
með  hendi  Magnúsar  Snæbjarnarsonar  prófasts  í  ísafjarðarsýsluo 
eptir  því,  sem  Jón  Sigurðsson  segir,  og  ætlar  hann  það  handrit  stafi  frá 
afskript  þeirri,  sem  Oddr  biskup  sendi  séra  Sveini  Símonarsyni 
1596.  Séra  Magnús  dó  1783.  þessa  afskript,  sem  ekki  er  góð, 
rangfærir  mart  og  hleypr  stundum  yfir  heila  máldaga,  hefir  Jón 
Sigurðsson  borið  saman  við  Nr.  2.  4to  í  Biskupsskjalasafui  og  Nr. 
350.  4to  í  Landsbókasafni  meðan  það  enn  var  í  eigu  frú  Herdísar 
Benediktsen;  þar  með  hefir  Jón  og  ritað  nokkurar  athugasemdir  við 
handritið. 

JSig.  413.  4to  er  afskript,  ekki  stafrétt,  er  Jón  Sigurðsson 
hefir  látið  gera  eptir  AM.  260.  Fol.  og  ætlað  að  nota  við  útgáfu 
máldagans. 


»)  eyða  fyrir  tölunni. 


1397.  VILCHINSBÓK.  35 

Við  útgáfu  þá,  sem  hér  birtist,  er  eins  og  fyrr  var  getið,  haft 
að  undirstöðu  handritið  Nr.  260.  Fol.  í  safni  Árna  Magnússonar,  en 
orðamunr  við  það  allr  sá,  er  máli  skipti,  tilfærðr  eptir  þeim  hand- 
ritum,  sem  borin  hafa  verið  saman  viö  það  og  nefnd  eru  hér  áðr; 
er  og  leiðrétt  eptir  þeim  það,  er  þau  sýndust  hafa  réttara.  Rit- 
hætti  þessa  handrits  er  og  haldið  nokkurn  veginu  svo  sem  þörf 
er  á,  þar  sem  ekki  er  prentað  eptir  öðru,  og  er  hann  þó  miklu 
líkari  því  sem  tíðkaðist  á  17.  öld  heldr  en  um  1400.  Aðgreining- 
armerkjum  handritsins  er  að  eins  fylgt  þar  sem  þau  mátti  til  sanns 
vegar  færa;  annars  er  þeim  ekki  gefinn  gaumr,  heldr  sett  máls- 
greinamerki  þar  sem  þurfa  þótti  til  þess  að  gera  skilning  máldag- 
anna  sem  auöveldasta.  Eg  hefi  og  sett  máldagatal  við  hvern  mál- 
daga  með  rómverskum  tölum,  eins  og  gert  er  við  útgáfurnar  í  safni 
þessu  af  Auðunarmáldaga,  máldaga  Jóns  skalla  og  máldaga  Pétrs 
biskups  Nikulássonar. 

þótt  máldagasafn  það,  sem  fer  hér  á  eptir,  sé  kent  við  Vilchin 
biskup  og  hann  hafi  látið  rita  þessa  máldaga  alla  á  eina  bók  1397, 
er  því  þó  aungvan  veginn  svo  varið,  að  hanu  hafi  sjálfr  sett  aila 
þá  máldaga  frá  stofni,  er  hann  hefir  látið  rita  á  bókina,  heldur 
hefir  hann  látið  færa  inn  í  hana  máldaga  hinna  fyrri  biskupa  suma 
óbreytta  og  með  litlum  eða  aungum  viðbótum,  suma  nokkuð  aukna 
og  suma  margaukna,  og  bætt  þá  sjálfr  við  því,  sem  framar  var  að 
greina  um  hans  daga.  Sumt  er  jafnvel  svo  fornt  í  bókinni,  að  það 
er  frá  hér  um  bil  1186,  svo  sem  kafli  úr  Helgafellsmáldaga  (cxcii, 
Dipl.  Isl.  I,  69),  eða  að  heimfæra  verðr  til  tímanna  kringum 
1200,  eins  og  ferjumáldagann  á  Ölfusá  (xxvii;  Dipl.  Isl.  I,  86)  og 
fyrra  hluta  Bessastaðamáldaga  í  Fljótsdal  (ccLiv,  Dipl.  Isl.  I,  92). 
Annað  er  nokkru  yngra,  og  þó  fornt,  svo  sem  frá  dögum  Staöa- 
Árna,  Árna  biskups  Helgasonar,  og  mart  í  máldögum  þess- 
um  stafar  frá  Jóni  biskupi  Haldórssyni,  Gyrð  biskupi,  þórarni  biskupi 
og  Oddgeiri  biskupi,  en  langmest  virðist  vera  stuðzt  við  máldagabók 
Oddgeirs  og  Michaels  biskups.  þaö  kemr  svo  opt  fyrir  hér  í  bókinni : 
aKirkjan  á  auk  þess,  sem  skrifað  er  í  máldaga  herra  Michels»>  eða 
því  um  líkt,  að  það  sýnist  nær  deginum  Ijósara,  að  Vilchin  biskup 
hafi  beinlínis  látiö  skrifa  upp  máldagabók  Michaels  biskups  og  lagt 
hana  til  grundvallar  fyrir  sinni  bók,  að  minsta  kosti  um  Árness  og 
Rangárþing^),  og  aukið  svo  aptan  við  máldagana,  og  mun  það  vera 
hvorttveggja,  að  hinir  fornu  máldagar  sé  komnir  inn  í  Viichinsbók 
gegnum  bók  Michaels,  og  að  Vilchin  hafi  sjálfr  látið  innfæra  í  bók 
sína  máldaga  beint  úr  söfnum  fyrri  biskupanna,  því  hann  nefnir 
forna  máldaga  er  hann  byggir  á,  t.  a.  m.  á  Torfastöðum  (xvii),  á 
Breiðabólstað  (Lxi)  og  víðar.  Yms  forn  skjöl  hafa  og  verið  færð 
inn  í  bókina.  En  hins  vegar  er  mart  í  Vilchinsbók,  sem  er  yngra 
en  frá  hans  dögum,    því  biskuparnir  eptir  hans  daga  hafa  látið  rita 


')  í  Rangár  og  Árness  þingi    eru  yfir    30  máldagar    hjá    Vilchni 
bygðir  á  máldögum  Michaels  biskups. 

3* 


36  VILCHINSBÓK.  1397. 

mart  inn  í  bókina  til  aukningar  máldögunum;  sumt  af  því  er  erfitt 
um  að  segja,  hvaðan  stafar,  þótt  auðsýnt  virðist  að  yngra  sé  en 
Vilchins  tíð.  Annað  getr  maðr  með  vissu  deilt  og  stafar  sumt  af 
því  frá  Jóni  biskupi  Gerrekssyni,  Goðsvin  biskupi,  Gottskálki  Hóla- 
biskupi  Kænekssyni,  Sveini  biskupi,  Stepháni  biskupi,  Ögmundi  bisk- 
upi  og  enda  frá  dögum  Marteins  biskups.  Ollu  slíku,  bæði  eldra 
og  yngra,  sem  hægt  hefir  verið  að  marka  bás,  hefir  verið  kipt  út 
og  fært  til  þess  tíma,  sem  það  átti  heima  á  eða  virtist  eiga  að 
heimfærast  til,  en  vandlega  er  þess  getið  hér  í  bókinni  hvervetna, 
hvar  þess  sé  að  leita,  sé  það  prentað,  eða  verði  að  leita,  ef  það  er 
yngra  og  enn  óprentað. 

Um  Vilchin  biskup  er  þess  að  geta,  að  hann  er  sagðr  danskr 
að  kyni,  og  segir  Lögmannsannáll  að  hann  hafi  vígzt  1  Róm  1391 
til  biskups  í  Skálholt,  þegar  Michael  biskup  sagði  af  sér,  en  ekki 
kom  hann  út  fyrri  1394,  og  reið  þá  í  vísitazíu  vestr  um  land.  og 
sagt  er,  að  hann  hafi  vísiterað  á  hverju  ári  (sbr.  F.  Joh.  Hist. 
Eccl.  Isl.  n,  134);  aðra  vísitazíuna  gerði  hann  1395;  1396  og 
1397  reið  hann  yfir  Austfjörðu.  Við  bréfagerðir  kemr  hann  lítið  á 
íslandi  aðrar  en  máldaga,  osr  er  þar  einna  helzt  að  geta  skipanar 
hans  frá  27.  Júní  1396  (Dipl.^Isl.  III,  512).  Árið  1400  eða  1401 
hefir  hann  farið  utan,  því  27.  Aug.  1401  er  hans  getið  i  Helsingja- 
borg  (Dipl.  Isl.  III,  559),  en  1403  kom  hann  út  aptr,  og  kemr 
hann  síðast  við  bréfagerðir  1.  Apríl  1405  (Dipl.  Isl.  III,  577); 
fór  hann  utan  hið  sama  sumar  í  Hvalfirði  með  Birni  Jórsalafara,  og 
andaðist  um  haustið  í  Björgvin.  þótti  hann  hafa  verið  einn  hinn 
merkilegasti  og  gagnlegasti  maðr.  Máldagabók  hans  er  og,  þótt  þar 
ægi  saman  bæði  fornu  og  tiltölulega  nyju,  stórmerkileg  í  alla  staði, 
og  er  eiginlega  það  eina,  sem  menn  altaf  verða  að  flýja  til,  þegar 
rannsaka  á  aldr  alls  þess  aragrúa  af  öðrum  lausamáldögum  frá 
fyrri  tímum,  sem  til  eru  úr  Skálholtsbiskupsdæmi. 

í  safni  þessu  hefir  hér  opt  áðr  verið  getið  um  máldagabók, 
sem  til  hafi  verið  í  Hítardal  á  16.  öld  og  fram  á  17.  öld,  og  er 
mest  frá  henni  sagt  1  III.  bindi  Fornbréfasafnsins  bls.  214 — 235. 
Bókar  þessarar  er  fyrst  getið  í  Bessastaðabók  (AM.  238.  4to), 
sem  er  rituð  að  miklu  leyti  um  1580  af  Vigfúsi  sýslumanni  Jóns- 
syni  á  Kalastöðum.  Ritar  hann  inn  í  sína  bók  ýmsa  máldaga  og 
getr  þess  við  suma  þeirra,  að  þeir  sé  teknir  eptir  «HítardaIsmáI- 
dagabók"     (sbr.  Saurbæjarmáldaga  á  Kjalarnesi,  Dipl    Isl.  III,  287). 

1606  fékk  Oddr    biskup   þessa  máldagabók  frá  Hítardal  léða  og  lét 

1607  rita  upp  það,  sem  Vilchinsbók  og  henni  bar  á  milli  og  þar 
með  marga  máldaga,  sem  Hítardalsbók  hafði  framar  en  Vilchinsbók 
og  enda  sumt,  sem  var  máð  af  hjá  Vilchni,  svo  sem  Hofstaðamál- 
daga  í  Miklaholtshrepp  (Dipl.  III,  250).  Fyrir  öllu  þessu  er  gerð 
grein  á  áðr  nefndum  stað  hér  í  Fornbréfasafninu  (III,  214 — 235), 
þar  sem  afskript  sil,  er  Oddr  biskup  lét  gera,  er  prentuð.  pað. 
sem  menn  vita  síðast  til  þessarar  Hítardals  máldagabökar  að  segja, 
er  það,  að  hún  er  enn  til  1640.  þótt  lasin  væri  hún  orðin  þá  fyrir 
nær    40    árum,    þegar  Oddr    biskup    hafði  hana  1606 — 1067,     Er 


1397.  VILCHINSBÓK.  37 

hún  þá  1640  enn  í  Skálholti,  því  þá  er  þar  borinn  saman  við  hana 
Bakkamáldagi  1  Hrútafirði  (AM.  256.  4to;  hér:  cxLviu),  og  segja 
Skálhyltingar  svo:  "Borið  saman  vid  gamla  Wilchinsbok  Hijt- 
ardalskirkiu  og  er  ej  greinarmunur  að  ridum».  Er  á  því  auðséð 
það,  að  Skálhyitingar  (Brynjólfr  biskup)  hafa  haldið,  að  þessi  Hítar- 
dalsbók  væri  máldagabók  Vilchins  biskups,  og  er  það  að  nokkru 
leyti  rétt,  því  að  bæði  við  Galmanstungumáldaga  (Fornbréfas.  III,  224) 
og  Bjarnarhafnarmáldaga  (Fornbr.  III,  226)  er  það  tekið  skýlaust 
fram  í  Hítardalsbók,  að  þeir  sé  settir  í  vísitazíu  Vilchins  biskups 
1394,  svo  að  auðsætt  er  að  Vilchin  biskup  hefir  látið  rita  máldaga 
í  þessa  bók.  Hins  vegar  eru  óræk  merki  þess,  að  í  Hítardalsmál- 
dagabók  eru  máldagar  frá  dögum  Oddgeirs  biskups,  sem  ekki  eru 
teknir  upp  í  Vilchinsbók,  svo  sem  Kirkjulækjar  í  Fljótshlíð  1371 
(Fornbr.  III,  216,  263)  og  Lundar  í  Reykjadal  1368  (Fornbr.  III, 
222,  248 — 249),  sem  báðir  eru  tilfærðir  með  ártaU  í  Hítardalsbók, 
auk  fjölda  annara  máldaga  og  annars,  sem  þeim  bókum  ber  á  milli. 
Af  því  að  nær  alt  það,  er  bækr  þessar  skilr  á  um  og  í  Hítardals- 
bók  stendr,  virðist  með  vissu  stafa  frá  Oddgeiri  biskupi  þorsteinssyni 
(1366 — 1381),  þá  hafa  menn  ætiað  að  bók  þessi  hafi  upphaflega 
verið  máldagabók  hans  og  kemr  það  vel  heim  við  það,  að  Oddr 
biskup  segir  1607:  «Virðist  mér  Vilchinsbók  í  Skálholti  muni 
vera  skrifuð  seinna  en  hin,  því  Hítardalsbókin  er  fornskrifuð  og  víða 
rotin  og  útgerð"  (Fornbr.  III,  231-32).  það  gæti  enda  verið 
umtalsmál,  hvort  stofu  bókarinnar  hefði  ekki  verið  enn  eldri,  og  Oddgeir 
biskup  hefði  svo  einungis  aukið  aptan  við  eldri  máldaga  og  bætt  nýjum 
máldögum  inn  í  bókina.  En  það,  sem  Vilchin  biskup  á  í  Hitar- 
dalsbók,  ætla  eg  sé  að  skilja  svo,  að  fyrst  í  stað  hefir  hann  á 
vísitatazíum  sínum  haft  með  sér  og  notað  máldagabók  Oddgeirs 
biskups  og  fært  inn  í  hana  það,  sem  framar  reyndist  að  kirkjurnar 
ætti.  hvort  sem  það  var  1  meira  hlut  eða  minna,  og  þar  með  aukið 
aptan  við  máldaga  þeirrar  bókar  og  svo  bætt  nýjum  máldögum  við, 
þegar  svo  bar  undir.  En  síðar  hefir  hann  séð  að  hentugra  væri, 
og  handhægara  að  safna  bæði  sínum  og  öðrum  máldögum,  er  honum 
hefir  þótt  mestu  varða,  á  bók  fyrir  sig,  og  hefir  þá  látið  rita  í  eitt 
safn  máldaga  þá,  er  nú  köllum  vér  Vilchinsbók.  En  hvernig  mál- 
dagabók  Oddgeirs  biskups  hefir  orðið  innligsa  í  Hítardal  er  óvíst, 
en  hitt  er  víst,  að  hdn  er  enn  til  1640,  eptir  að  Vilchinsbók  þá 
er  brunnin  fyrir  10  árum,  en  á  dögum  Árna  Magnússonar  og  séra 
Jóns  Haldórssonar  hefir  hún  verið  glötuð. 


38  MIÐDALR.   —  HLÍÐ.  1397. 

Anno  Domini  coillesimo.  ccc*^  xc^  vij.^ 

Factnm  est  registrnm  istnd  snb  fratre  Wilchino 

[Episcopo  Scbalholtensi^). 

L     Middalur. 

Mariu  kirkia  j  midium  dal  a  heimaland  allt  med  gognum 
oc  giædumm. 

Hun  a  IX.  kyr  oc  viij  ær  oc  xx.  saud  veturgamlann.  eitt 
R0S8  oc  hundrad  vadmála. 

Hun  a  innann  sig  krossa  tvo  med  lykneski.  Mariuskript. 
kaleik.  messuklæde.  alltaraklædi  tvo.  alltarisdvkar  ij.  kierti- 
stikur  ij  litlar  med  kopar.  Glodarkíer.  psalltari  oc  bok  de 
sanctis.  Missale.  pistlar  oc  Gudspioli  per  anni  circulum.  skijrnar- 
sár.  fonts  vmmbuningur.  Brykarklædi.  kantarakapa  slitiii. 
kluckur  fiorar.  kirkiukola. 

kyr.  xj.  asaudur  xxx.  j  ross. 

c.  vadmala. 

forn  portio  iij  merkur. 

portio  Ecclesiæ  vmm  ix  ar  næstu  cc.  oc  halfur  atti 
eyrer. 

Giefist  til  sydann  Herra  CDichels  maldagi  var  giðr. 

cc.  vorugilld  oc^)  kugillde.  fellur  nidur  firir  kirkiu  vpp- 
giaurd  er  sira  Biorn  liet  vppgiera  kirkiuna  epter  þvi  sem  met- 
in  var  ad  auk  þess  vidar  er^)  adur  var  j  kirkiunne  vc.  er  þad 
portio  Ecclesiæ  oU  oc  c.  oc  mork  af  tillaga  gozse. 

II.  Hlyd. 

(Dariu  kirkia  j  Hlijd  a  heimaland  halft  med  gognum  oc 
giædumm. 

xiij.  kyr  oc  naut  tuævett.  eina  á  oc  xx. 

halft  annad  hundrad  vöru. 

X  aura  j  vaxe, 

messukiædi  þrenn.  kaleik.  klukkur  iiij  ok  ij  biollur.  alltara- 
klæde  v.  iij  dvkar.  tioUd  vmhverfis  sig  vtan  ei  vtar  vm  þvert. 
silfurkross  buinn.  CDariuskript.  merki  ij.  glodarkier  ok  elldbera. 


')  [Schalholtensi  episcopo  256,    259,   350,    147,  Látrab.,  Bp,  BÓ.; 
•)  .i.  b.  V.  350,  BO.;  ')  sem,  Bp. 


1397.  HLÍÐ.   —  HAUKADALR.  39 

kertistikur  iij  litlar  oc  ein  jarnstika  stor.  mvnnlaugar  ij.  mess- 
ingarkier.  messufatakistu. 

Tuo  hundrud  j  bokum. 

þangad  liggia  vij  bæer  ad  tiundumm  oc  lysetoUumm. 

þar  skal  vera  prestur  oc  diakn. 

ein^)  sierdeilis  diaknaklædi.  vtan  dalmatika.  þollaks  skriptt. 
[merki.  psalltare^).  sloppar  ij.  fmvnnlaug.  stolar  ij^). 

portio  Ecclesiæ  vmm.  v.  ár  iijc^). 

CDariukirkia  i  Hlyd  aa  yfer*)  þad  framm  sem  j  maldaga 
herra  Michels  er  skrifad. 

tuær  kýr  oc  xij  ær  oc  hest. 

Bryk  yfer^)  alltari  sæmileg. 

communisbok').  missale  oc  matutinale. 

portio  Ecclesiæ  vmm  næstu  vj^).  ar  medan  sira  Oddur 
hefr  buid  cc  oc  xij  alnar. 

vmm  iiij  ar  þar  fyrer  næstu  c  ok  ix  aurar. 

forn  portio  halft  þridia  hundrad.  íiell  nidur  þar  af  hunnd- 
rad  er  Jon  heitinn  liet  giora  veggi  vmm  kirkiuna  oc  rietta 
hana. 

tvær  kantarakapur.  tvenner  fordukar  med  alltarisklædumm. 
bialla  lijtel. 

III.  Haukadalur. 

Kirkia^)  j  haukadal  efra  j  biskupstungumm  a  íiordung  j 
heimalande. 

Lx  asaudar  oc  ij  ær.  ix,  kyr.  iij  hross. 

þangad  skal  giallda  fra  Gyiarhvole  hvort  haust  tvo  saude 
veturgamla. 

fra  felle  saud  veturgamlann. 

vr  Einiholti^o)  saud  veturgamlann. 

fra  Holumm  annadhvort  xx.  alner  vadmals  edur  saud  tuæ- 
vetrann  a  vorid. 

vr  Bratthollti  ein  ær  hvert  vor. 


')  Jtem  256,  259,  350,  147,  Látrab.  Bp.,  BO ;  ')  psalltari  men(!)Bp.; 
')  [sl.  256;  *)  iijc,  Bp.;  ')  allt,  b.  v.  256,  350;  «)  fyrir  259;  ')  com- 
munie  bók,  Bp. ;  «)  xj,  Bp. ;  ^)  hér  stendr  í  máldagabókinni  klausa  frá 
1541  um  eign  Haukadalskirkju,  þegar  Ögmundr  biskup  fór  frá; 
1°)  Einhollti  256,  259,  Bp. 


40  HAUKADALR.  —  BRÆÐRATÖNGA.         1397. 

vr  Hafi  vætt  miðls  edur  v.  aurar  vðru. 

Hier  med  liggur  til  kirkiunnar  tiund  af  ellefu  bæiumm. 
vtann  vr  Einihollti^)  er  heima  tiund  heimaraanna.  og  i  nedra 
haukadal  half  kirkiutiund  oc  halfur  lysetollur. 

fimm  rossa  beit  j  Kelldnahollti. 

þar  skal  vera  prestur  og  diakn  oc  syngia  annan  hvern 
dag  helgann.  syngia  eingann  helgann  dag  þar  aptansðng  nie 
ottusðng  vtann  bondi  i  Haukadal  vilie.  vtan  þollakzmessu. 

J  nedra  Haukadal  skal  syngia  enn  fiorda  hvern  dag  sem 
hlijtz  til  bænhvss. 

Sðngur  er  j  mvla.  j  Bratthollt'^).  hola.  kelldnahoUt.  drumb- 
oddzstadi^). 

Kirkian  a  ein  messuklædi.  tuær  kantarakapur.  en  þridia 
brunnin  oc  rotin.  tvo  alltaraklædi  oc  annad  med  peli.  Textar 
ij  buner^).  merki. 

Jtem  laus  stola  oc  handlyu. 

Jtem  a  kirkian  vijc.  j  metfie  oc  ijc.  sierdeiliss  er  |>orgeir 
var  skylldugur  kirkiunne  fyrer  jarn  oc  adra  smahlute. 

portio  Ecclæsiæ  vmm  iiij  ár  mork  hins  fiorda  hundradz. 

Kirkia  j  Haukadal  a  yfer  þat  framm  sem  adur  er  skrifad  j 
maldaga  herra  CDichels  v.  kyr  oc  c  vðru. 

portio  Ecclesiæ  vmm  x  ár  c  a  hveriu  áre  edr  þar  nærre 
so  leingi  sem  þorgeir  heitinn  hefr  buid. 

IV.  Tvnga. 

Andres  kirkia  j  Tungu  aa  so  mikid  j  heimalande  sem 
prestskylld  heyrer. 

ij.  kyr  oc  xij  ær. 

messuklædi  þrenn.  kantarakápu.  haukul  lausann  med  peli. 
iij  alitaraklædi.  COariuskript.  Andresskript.  tiolld  vmmhverfis 
sig.  slopp.  kiertistikur  ij.  munnlaugar  ij.  giodarker.  elldbera. 
kluckur  iiij.  bioUur  iij.  dukar  iij.  kross  oc  bryk  yfer  alltare. 
merki  ij.  vatzkietill.  fonts  vmmbuning.  glerglugga^).  kaleika  tuo. 

þangad  liggia.  iij.  bæer  ad  tiundumm  oc  lysetollumm. 

Sðngur  er  j  Skiphollt.  takast  þadann^)  ij  merkur. 

þar  skal  vera  prestur. 


1)   Einhollti,    Bp.;    ^)    Bratthollte    Bp.;    ')    dramboddzstadi    256; 
*)  bruner  256(!);  »)  glerglugg  350,  Látrab.,  BO.;  *)  af  b,  v.  Bp. 


1397.  BRÆÐRATUNGA.    —  REYKJADALR.  41 

kirkian  a  hundrad  vðru. 

portio  Ecclesiæ  vmm  x.  ar  vijc, 

reiknadist^)  aptur  cc  fyrer  kirkiubot. 

Jtem  cc.  i  portionem  vmm  ij  ár. 

Hun  a  sijna  portionem  vmm  næstu  xx.  ar  xvc. 

forn  portio  medann  Biorn  bondi  hefr  buid  adur  viijc^)  og 
þat  meira  sem  lagdist  fyrer  þad  er  hann  hafde  ad  kirkiunne 
giora  láted. 

V.  Reykiardalur. 

OíDariu  kirkia  j  Reykiardal^)  a  heimaland  allt. 

skogartwft  j  Luciuhofda. 

V.  kyr.  XXX.  asaudar.  ij  ross. 

halft  þridia  hundrad  vðru. 

ij  merkur  vax. 

kantara  kapu.  ein  messuklædi  oc  lausan  hokul.  kaleik. 
glodarkier.  artijdaskrá  kluckur  iiij.  alltaraklædi  v^).  ij  alltaris- 
dukar.  iij°)  krossar.  Luciuskript.  tioUd  vmm  kirkiu  og  messu- 
fata  kista.  vatzkietiU.  kiertistikur  ij.  skrijn  med  [helgumm 
domumm^).  munnlaug^).  fonts  vmbuning.  iij  bækur  fornar. 

þar  liggia  til  v.  bæer  ad  tyundumm  oc  lysitollumm. 

þar  skal  vera  prestur  heimilisfastur. 

Reiknadist  portio  Ecclesiæ  medann  sira  Helgi  hafde^)  hall- 
dit  kirkiuna  vmm  x  ár  iij  hundrud.  fiellu^)  þar  af  ij  fyrer 
kirkiu  adgiord. 

Lagdi  sira  Helgi  til  ij.  kiertistikur  med  kopar  oc  elldbera. 
er  hann  nv  kvittur  af  portione  Ecclesiæ  slyk^^)  sem  fallid  hefr 
[til  hier^^)  j  annare  vmferd  herra  Otthgeirs. 

petta  hefur  sijdann  aukist  sem  hier  seiger  ok  reiknad  var 
j  fyrstu  visiteran  herra  Wilchins  biskups. 

ad  (Dariu  kirkia  j  Reykiardal  [aa  oc^^)  syna  portionem  vm 
næstu  xij  ár  fyrerfarandi  v.  aurar  aa  hveriu  áre. 

Jtem  forn  portio  adur  cc. 

fellur    nidur    oU    portio    fyrer    [atbot    ac    vppgiord^^)    aa 


1)  reiknast  350,  BO.;  »  viij  ár,  Bp.;  «)  Reykjad.  147;  *)  og,  b.  v. 
Bp.;  *)  iiij,  Bp.;  «)  [helga  doma  Bp.;  ')  mundlaug,  Bp.;  *)  hefur  Bp.; 
»)  fiell  256;  ^«)  slíkt  256,  147;  ")  [hier  til  Bp.;  ")[áíBO,  350;  í,  Bp.t 
Lálr.;  ")  uppbot  og  adgiord,  Bp. 


42  TUNGUFELL.   —  HRUNI.  1397. 

kirkiunne  er  sira  Odkell  hafde  lated  giora  vpp  og  var  metid 
af  vj  monnumm  þat  hann  hefde  bætt  fyrer  halft  siounda 
hundrad. 

VI.  Tungufell. 

Kirkia  j  Tungufelli  a  so  mikid  i  heimalandi  sem  prest- 
skylld  heyrer  til. 

kyr  ij.  eina  a  oc  xx. 

messuklædi.  kaleik,  krossa  iiij.  tiolld  vmmhverfis  sig.  slopp. 
kantara  kapv^).  kluckur  iiij^).  kietil.  merki.  mvnnlaug.  kierti- 
stiku.  glodarkier.  alltaraklædi  iiij^)  med  dvkum.  paxspialld^) 

X.  aura  j  bokumm. 

iij  merkur  allt  samann  vax  oc  reykelsi. 

fontklæde.  Andres  skrift. 

þangad  liggia  vnder  ij  bæer. 

þar  skal  vera  prestur  heimilisfastur. 

Reiknadist  portio  ecclesiæ  vmra  viij  ar  halft  þridia  hund- 
rad.  oc  fiell  nidur  fyrer  kirkiu  vppgiðrd^). 

Víl.  Hrune. 

Kirkia  j  Hruna  a  heimaland  allt  oc  kalldbak  oc  þorar- 
insstadi  og  Forsiá  og  skal  þar  greida  af  ij  merkur  fatækumm 
monnumm  hinum  skylldustum  af  ætt  Arnsteins.  Skal  Hruna- 
stadur  fa  til  vidu  vr  skogum  stadarins  til  fiarhwsa.  enn  ef 
norrænn  vidur  er  til  lagdur  þorarinstada  þa  falli  af  landzleigv. 

Grafarkirkia  liggur  til  saungs  j  Hruna  oc  Langhollt  hid 
efra.  Hrafnkielstader  oc  Hellishollt.  Backi  og  BrydiuhoUt  oc 
Berghylur.  kalldbakur.  Hðrkshollt^).  laxardalur.  Soieimar'). 

Tiunder  liggia  til  Hruna  af  þessum  fyrnefndum  bæium. 
nema  Grof  oc  langhollti  half. 

Af  þessum  bæiumm  er  oc  tiund  j  Hrunaselium  badumm 
00  Jsabacka. 

Lysitollar  aller  eru  til  Hruna  vr  heimaþijngumm  oc  af 
Backa.  og  aller  vr  Grafar  þingumm. 

Groptur   er    i  Hruna   af  ollumm    þessumm    bæiumm  sem 


1)  kapa,  Bp.;    ^)  vij  Bp. ;     ')  sL  Bp. ;    *)  paxspiðlld,  Bp,;    ')  upp- 
bót,  Bp.:  ')  hðrtshoUt,  Bp.;  ')  Solheimar  256,  147. 


1397.  HRUNi.  43 

fyrr  eru  nefnder.  og  þessnm  til  logdum  Kogsvatn  oc  Laugar 
tuennar.  Skiphollt.  Haukhollt.  Eta  oc  þorarinsstader. 

kirkia  j  Runa  a  fiogra  vetrunga  eldi  j  Langhollt.  skal  sa 
vid  taka  er  þar  byr  ad  Michaelsmessu  oc  annast  til  fardaga 
oc  abyrgiazt  sem  log  votta. 

Runa  kirkia  a  veide  j  Laxaa  hina  litlu  tuo  daga  j  hverri 
viku  vt  i  Laxáros  fra  vppsprettumm.  skal  sa  er  Runa  kirkiu 
ca  kiosa^)  Mariumessu  sydare  hveria  daga  hann  vill  hafa  þau 
missere. 

Stadurinn  j  Runa  aa  torfskurd  j  Backaland  a  Torfmyri  so 
sem  hann  þarf  til  elldividar  oc  fiogurra  hesta  beit  medann 
torfverk  eru  hofd. 

Stadurinn  a  oc  beit  j  Haurghollt  ij  manadi  ollu  fie  j  ann- 
ad  mál  sydan  lomb  eru  færd  fra  saudumm. 

þessa  aa  Runi  skoga.  Hellisskoga.  Alftavollu.  þorsteinshaufda. 
COariuhrijs  oc  Knosa  med  ollumra  fornumm  vmmerkium. 

f>essi  er  kiennimanna  skylld  j  Hruna.  presta  tveggia  oc 
messudiakns. 

þetta  aa  Hrunakirkia  j  kvikfie.  xiij  kyr.  Ixx.  asaudar  oc 
ij  ær.  xc.  j  hrossumm. 

Kirkia  j  Hruna  a  vjc  innann  veggia  i  bvhlutumm.  raa  þad 
greida  j  Reckiuklædumm  mat  edur  heyumm.  bvsbunadi^)  oc 
audru  þvi  sem  þarf  ad  hafa  oc  virda  til  frijdz. 

fetta  er^)  j  kirkiuskruda.  fimm  prestum  messuklædi.  ij. 
Dalmatikur.  sloppar  iij.  kantarakapur  ij.  viij  alltaraklædi  oc 
dvkar  ij  glitader.  kaleikar  ij.  oc  stendur  annar  vj.  aura  enn 
annar  tuær  orttugar  hins  týunda  eýris  oc  gylltur.  vj  merkur 
vax  oc  Reykelsis. 

Aspiciensbækur  tvær  er  taka  xij  manudi.  iiij  lesbækur  er 
taka  xij  manudr*).  [Gudspiallabækur  ij  er  taka  xij  manudi^). 
Gradall  oc  collectarius  oc  sequentiubok  er  taka  xij  manudi. 
hymnarius.  commune  suffragium  oc  capitularius.  alltarisbok. 
rijm  ij.  artijdaskra.  Davidspsalltare  oc  Mariupsalltare  oc  Mariu 
saga  oc  Kross  sðgur  badar.  vppreistar  saga  oc  Jons  saga  post- 
ula  oc  clemens  saga.  formæli.  Ceciliu  saga.  Mariu  jardteikner 
a  Latinv. 


')  á  á  kiosa  256;    ')  husbunadi  256,  259,  350,  147,    Bp.  Látrab.; 
')  á  hun  Bp.;  *)  manude,  Bp.;  »)  [sl.  259. 


44  HRUNÍ.   —   GRÖF.  1397. 

Glodarkier.  glergluggar  iij.  kiertistikur  iiij.  rodukrossar  ij 
smelter.  oc  iij  hiner.  CDariuskript  ein  gyllt  oc  onnur  skript 
steind.  fonts  vmbunadur  oc  lysikier.  skrijn^)  oc  tiolld  vmm- 
hverfis  sig.  Jnnan  kirkiu  jarnstika  stor.  iij  lectarar.  ij  merki. 
klukkur  vij.  pascha  kierti  af  trie.  Ampli.  kirkiu  munnlaug. 
einn  stoll.  vatskietill.  elldberi.  kiertastikur.  oblatubudkar 
iij.  handklædi  iiij.  messuklædakista.  krismakier.  slykisteinn. 

J>etta  gaf  f>orarinn  Hrolfsson  tii  Hrunastadar.  Laxargliufur 
oll  nordur  j  frá  Kalldbakslandi.  skal  sa  þo  er  j  Haurkshollti 
byr  fa  ij  menn  til  safns  med  Hrunamonnum  a  Kalldbaksheijdar 
huert  haust  til  allra  logrietta. 

Enn  slyka  peninga  sem  sira  Svarthofdi  tok  j  stadarspiðll 
logdust  til  ad  giaura  ad  stadnum.  er  hann  nv  kvittur  fyrer  þa 
bot  sem  hann  hefur  lagt  a  stadinn. 

portio  Ecclesiæ  oreiknad  vijc  oc  xv  aurar. 

fetta  hefr  aukist  vmm  þat  framm  sem  j  CDaldaga  herra 
Michels  stendur. 

gafst  hestur  oc  kyr  medann  sira  Oddur  var.  fiell  nidur 
firir  stadarbot  oc  iijc  af  stadarspioUumm.  er  metinn  var  [vij 
hundrada^)  bot  aa  stadnum.  er  hann  hafdi  bata^)  látid. 

medan  sira  fordur  hiellt  gafust  vj  ær  oc  kyr.  hundrad  j 
haustlagi. 

Jn  ornamentis  Paals  lykneski.  kross  steindur  med  vnder- 
stödumm  oc  bryk  yfer  alltari  er  Svarthafdi  prestr  lagdi  til' 
Dvkur  yfer  Paals  lykneski. 

Mariu  jardteikner  nyar. 

portio  Ecclesiæ  vmm  næstu  ix  ar^)  fyrerfarandi^)  xj. 
hundrad. 


Vin.  Gröf^). 

Pieturs  kirkia  j  Grof  aa  eina  kv.  kluckur  iiij.  einn  slopp. 
kantara  kapa.  glodarkier.  ij  krossar.  Pieturs  skript.  þollakz 
skript  forn. 

1)  b.  V.  259,  350,  147,  Látr.,  Bp.;  »)  [vijc  hundrada,  Bp.;  ')  bæta 
256,  259.  350,  147,  Látr.,  Bp.;  *)  147,  BO;  sl.  260,  256,  259,  350; 
')  [fyrirfarande  ár,  Bp.,  en  ár  bætt  inn  með  hendi  Páls  Pálssonar; 
•)  Vilchinsmaldage  263. 


1397.  GRÖF.  —  MIÐFELL.   —  HREPPHÓLAR.  45 

portio  Ecclesiæ  su  sem  falled  hafde  vmm  xx  ár  reiknadist 
xvij  aurar. 

fiell  nidur  af  portione  viijc  firir  kirkiu  vppgiaurd. 

|>etta  til  aukist  sydann  gierdizt  maldagi  herra  Michels. 

vj  ær  oc  kv. 

Jnnann  kirkiu.  Mariuskript  væn.  kiertistikamedjarn  tinud. 
vattskall. 

portio  Ecclesiæ  vmm  næstu  ix  ár  vij  hundrud  oc  mörk. 

forn  portio  medann  Jon  Biarnarson  hafdi  buid  vmm  xx  ár 
IX  hundrad. 

IX.  CDidfell^). 

Jons  kirkia  postula  j  Midfelli  aa  eina  kv.  eitt  alltaraklædi. 
eina  kiertistiku.  ein  klucka.  einn  kross.  Mariuskript.  Jacobs- 
skript. 

|>etta  hefer  tillagizt^)  sydann  maldagi  herra  Michels  var 
skrifadur. 

ein  kyr.  kross  smelltur.  alltarisklædi.  kiertistika.  paxblad. 
sacrarium  munnlaug. 

portio  Ecclesiæ  vmm  xvj  ar  næstv  ccc  oc  x  aurar. 

Jtem  lagde  byskupp  Gottskalk  j  sinne  visitatione  eitt 
kugillde  fra  Runa^)  oc  sira  Jon  Jonsson  afhennde^). 

X.  Hoolar. 
J>essi  er  kirkiumaldagi  ad  Holumm  j  Hrunamannahrepp. 
hun     a    heimaland    allt     med    gognumm    oc    giædumm. 
Backaland. 

XX  kyr.  Ix  asaudar.  yj  hross. 

xiij  hundrud  j  bvshlutumm^)  oc  vöruvirdumm  eýri: 

Skog  aa  Steinastodumm  oc  j  Aslákstungumm. 

hrutahöfn  i  Hagaeý  fra  veturnottum  til  hrutmáls^). 

Soleimingar  skulu  einer  hallda  gardi  medal  landa. 

alls  fiar  afriettur  j  SandafelF)  oc  annar  til  þorarinsstada. 


*)  Vilchinsmaldage  263;  ^)  tillagzt,  sum;  »)  Hruna  143;  Runa  256, 
147,  Látr.,  BO.;  Runo,  hin;  *)  þessi  klausa  erfrác.  1452;  *)  buhlutum 
256;  búsbúhlutum  350,  BO.;  «)  hrutsmals  256,  259;  ')  Sandafell  260, 
256,  259,  350,  147,  Bp.,  BO.;  Saudafell,  Látr. 


46  HREPPHÓLAR.  1397. 

Eingiar  aa  Skeidumm  j  Seydissholumm. 

CDessuklædi  fern.  kluckur  fiorar.  biollur  ij.  tiolld  vond. 
smelltur  kross  oc  iij  krossa  adra.  pells  alltaraklædi  oc  iij 
onnur.  glodarkier.  lioskier  ij.  langstolar  ij.  kiertistikur  tuær. 
sacrarium  mvnnlaug.  skyrnarsaar.  Gudspiallabok  per  anni  cir- 
culum.  glerglugg.  iiij  merkur  vax  oc  reykelsis. 

þar  skulu  vera  prestar  tveir  oc  diakn. 

þangad  liggur  tiund  af  v.  bæiumm  oc  lysitoUar. 

halfur^)  lysitollur  vr  Midfelli  oc  Langhollti  nedra  oc  Vnn- 
arhollti. 

Groptur  af  ollumm  þessumm  bæiumm. 

kaleik.  hwslkier  med  silfur.  Olafsskript.  sloppar  ij.  budk- 
ur^)  med  helgum  domum.  font^)  klædi.  [dvkur  glitadur*). 
dvkur  yfer  Olafsskriptt.  merki  ij.  messingarkietill.  kiertaklofi. 

kirkiaíl  æ.  beit  aa  GalItafelP)  xx  kvm  oc  hundradi  a- 
saudar  .ij.  manudi  j  annad  mál  er  Gunnar  JSikulasson  gaf 
kirkiunne. 

Keiknadist  portio  Ecclesiæ  medann  sira  Biarne  hiellt  vmm 
viij  ar  vc. 

J>etta  hefur  til  aukist  vmm  þat  framm  sem  j  maldaga 
herra  Michels  stenndur. 

iij  kyr  oc  eitt  hross  er  giefist  hafa  til  medann  sira  As- 
grijmur  hefur  buid. 

portio  Ecclesiæ  vij  hundrud  wmm  næstu  xij  ár. 

Jtem  forn  portio  vc, 

fiell  nidur  xc.  af  portione  epter  godra  manna  máte  firir 
þat  er  sira  Asgrijmur  hafdi  láted  vppgiaura  kirkiuna. 

er  hann  nv  skylldugur  cc  kirkiunne  i  portionem^). 


1)  sl.  259;  =•)  buclkar  350,  BC;  ')  fonts  350,  BC;  *)  [dukur 
fatadur,  Látrab.;  ')  um  máldaga  Hrepphóla,  sem  gerðr  er  1440, 
er  það  tekjð  fram,  að  þar  sé  ekki  getið  beitar  á  GaltafeUi;  er 
þvi  annaðhvort,  að  hér  hafi  verið  autt  bil  í  frumriti  þessarar  máldaga- 
bókar  (Vilchins  og  Michaels),  og  þessi  klausa  um  gjöf  Gunnars  á 
beitinni  á  Galtafelli  hafi  síðar  (á  15.  öld)  verið  skrifuð  þar  inn,  ell- 
egar  þá  að  þessi  beit  hafi  einhvern  vegínn  verið  geingin  undan  kirkj- 
unni  1440;  ^)  Hér  aptan  Yið  er  í  máldagabókinni  klausa  um  Lang- 
holts  kirkju  neðri  frá  tímum  Gottskálks  Hóla  biskups  (1452). 


1397.  STÓRTNÚPR.   —  STEINSHOLT.  47 

Xí.  Gnvpur. 

Olafskirkia  ad  Gnvpe  a  so  micid  j  heiraalandi  sem  prestz 
skylld  oc  diakna  heyrer  til. 

xj.  kugillde. 

iiij  merkur  vax. 

smelltann  kross.  alltaris^)  klædi  ij  oc  einn  dvk.  Mariu- 
skript.  Oiafsskript.  messuklædi.  kaleik.  glodarkier.  kantarakapv. 
kiertistikur  ij.    alltarissteinn.  kluckur  iiij.  slopp.  kolu.  fontklædi. 

þar  liggia  vnder  xj  bæer  ad  tiundumm  oc  lysitollum. 

Reiknadist  portio  Ecclesiæ  mðrk  hins  þridia  hundradz  vmm 
vj  ar. 

Jtem  hundrad  vm  ij  ar. 

Jtem  reiknadist  j  annare  visitatione^)  herra  Oddgeirs.  sira 
ormur  lauk  ijc  vadmala. 

hun  a  hokul. 

Wmm  næstu  xvj  ár  xijc  oc  xij  alner. 

Jtem  forn  portio  viijc  oc  xv  aurar. 

Jtem  hefur  giefizt  kirkiunne  xiiijc.  fellur  hier  nidur  af  xiijc 
fyrer  vppgiaurd  kirkiunnar  er  Halldor  Helgason  hafdi  giaura 
latid  epter  máti. 

Lagdi  Halldor  þetta  til  kirkiunnar.  messuklædi  sæmileg  ad 
ollv.  slopp.  vatsskall  med  kopar.  Mariuskripter  ij  oc  onnur 
med  alabastrum.  Olafsskript.  kiertistikur  ij  med  jarn  fýrer  lykn- 
eskiumm  oc  ein  med  kopar.  fontsvmbuningur  med  krosse. 
spiolld  ij.  refuil  nyiann  med  nyium  dvk  xiiij  alna  langur.  var 
þetta  allt  samann  meted  firir  c  oc  xx.  enn  hann  nv  skylldugur 
kirkiunne  xvij  aura.  enn  kvittur  vmm  allt  annad. 

í>etta  aa  kirkian  ad  fornv  þat  ei  er  skrifad.  bryk  yfer 
alltari.  kross.  sacrarium  mvnnlaug.  bokastoU.  lectare.  spialld. 
Jtem  ij  hross. 

Xn.  Steinshollt. 

CDariukirkia  i  Steinshollti  a  so  miciP)  kuikfie.  viij  kyr. 
xij  ær.  iiij  hross.  eitt  gielldfiar  kugilide*). 

Jtem  skog  j  Dimuni  er  lokinn  var  fyrer^)  hundrad. 


•)  alltara  Bp.;  ')  visitatiu  Bp.;    =»)  mikid  256,  147  Látr.  Bp.,  BO.; 
*)  hundrad  256;  *)  .j.,  b.  v.  256. 


48  STEINSHOLT.   —  HOF.  1397. 

Jtem  hundrad  vadmala. 

hun  a  tvenn  messuklædi.  onnur  vond.  alltarisklædi  ij  med 
dvkumm.  kross  yfer  alltari  oc  silfurbuin  stðng  vnder.  Mariu- 
skripter  ij.  rodukross.  Thomas  skript.  merki.  kluckur  ij.  biollur 
iij.  sacrarium  mvnnlaug.  kiertistikur  iij.  paxspialld.  glodarkier. 
lectari.  bokastoll.  fontklædi  oc  kross.  skyrnarsár.  lysikola.  ij 
psalltarar  vonder. 

ccc  j  wirdingarfie. 

XIII.  Hof. 

Mariukirkia  ad  Hofi  j  eystra  hrepp  a  heimaland  allt. 
Skammbeinstadi. 

vj  kyr.  halft  fiorda  kugilldi  i  asaud. 

hefur  gefist  til  medan  sira  Eyolfur  bio.  ij  kyr.  ij  hross. 
hundrad  voru  giUd. 

Hun  a  jnnann  sig  kross  smelltann.  Mariuskripter  ij.  þoll- 
aks  lykneski.  paxspialld.  Magnus  lykneski.  kiertistikur  ij.  sac- 
rarium  mvnnlaug.  fonts  vmbuningur.  skyrnar  sár.  glodarkier. 
kluckur  ij.  þridia  brotiii  kolflaus.  messuklædi  tvenn  oc  onnur 
dvklaus.  alltarisklædi  oc  dvkur.  sloppur.  kantarakápa.  hvoru- 
tveggia  fahæft.  seqventiubok.  Gudspiallabok  oc  pistla.  De  sanc- 
tis  per  anni  circulum. 

portio  Ecclesiæ  vmm  iiij  ar  oc  xx.  cc. 

var^)  sira  Eyolfi  gior  cccc  firir  kirkiu  vppgiaurd. 

þetta  lagde  til  sira  Eyolfur.  kantarakapv.  alltaraklædi 
steint  med  dvk  oc  fordvkumm  oc  tvo  alltara  klædi.  onnur  med 
dvkum  oc  med  audru  fordvkar.  Brijk  yfer  alltari  sæmilig  med 
brijkarklædi.  fonts  vmbuningur  med  kross.  Mariuskript  buin*) 
sæmiliga.  merki  steint.  Magnus  lykneski.  pentadur  kor  fram- 
ann.  lectare  a  alltari.  steintiolld  half  ellefta  aliii  tvibreid. 

var  þetta  allt  samann  virdt  firer  viijc. 

portio  Ecclesiæ  oU  cc.  oc  vc  þad  goz  er  gefist  hefur  til. 
sydan  sira  Eyolfur  kom  til.  er  kyrkian  honumm  nv  skyll- 
dug  vc. 

kirkian  aa  skog  a  Tungunne  fyrer  ofann  Biarnargðtv  oc 
eingi  aa  Skeid  j  Blesastada  jordu. 


1)  er.  Bp.;  ')  sl.  256. 


1397.  LANGHOLT.   —  TORFASTAÐIR.  49 

XIV.  Lánghollti). 

COariukirkia  j  Langhollti  æ,  iij^)  kugillde.  ij  hundrad  j 
metfie. 

biollur  tvær.  krossa  ij.  oc  CDariuskript.  Pieturs  lykneski. 
sacrarium  mvnnlaug. 

portio  Ecclesiæ  vmm  fimmtye  ara  v  hundrad.  enn  vj  hund- 
rad  fiellu  nidur  firir  adgiord  aa  kirkiu  oc  bot.  olukt  ixc. 

Hun  aa  sijna  portionem  vmm  næstu  firirfarandi  x  ár  tvo 
hundrud. 

XV.  EinihoUt^). 

Kirkia  j  Einihollti  aa  kv  oc  vj  ær. 

Hun  a  jnnann  sig  einn  kross  med  koparlykneski  gylldu 
oc  ij  krossar  adrer.  CDariuskript  forn.  alltarisklædi  ij.  oc  einn 
dvkur  med.  glodarkier.  paxspialld.  sacrarium  munnlaug. 
kluckur  ij.  tiolld  vm  kor  vond.  dvkur  yfer  krosse. 

portio  Ecclesiæ  vmm  næstv  iij  ar  vj.  aurar  oc  ij  alnar. 

vmm  næstu  xviij  ar  þar  fyrer  ijc  oc  xiiij  aurar. 

XVL  prandarhollt^). 

f  ollakskirkia  j  þrandarhollti  a  xxc  i  heimalanndi. 

vij  ær. 

Hun  á  jnnann  sig  kross.  CDariuskript.  þollakslykneski. 
klucka  ein.  kiertistikur  ij  med  kopar.  paxspialld.  ailtarisklædi. 
dvkur.  glodarkier.  mork  vax. 

portio  Ecclesiæ  vmm  xv  ár  næstu  cc. 

fiellu  nidur  xviij  aurar  er  Eirekur  liet  bva  þollakslyk- 
neske  oc  giaura  paxspialld  oc  hlada  veggi  vmm  kirkiu  oc  þekia. 

.i'ÁiScilt'- 

XVn.  Torfastader. 

Mariukirkia  a  Torfastðdumm  a  heimaland  allt  med  gðgn- 
um  oc  giædum. 

skogharteigh  i  Sandvatzhlyd.  afriett  firir  nordann  vðtn. 

iiij  kyr.  iiij  ær  oc  xx. 

messuklædi  ij.  kaleik.  smelltann  kross  oc  Textum  Evange- 

1)  Vilchins  maldage  263;  ')  iiij,  256;  ^)  Vilchins  maldage  263; 
*)  Vilchins  maldage  263. 

Dipl.  I8l.  IV.  B.  4 


50  TORFASTAÐIR.  —  ÓLAFSVELLIR.         1397. 

liorum.  alltaraklædi  iij  oc  tvo  dvka.  kiertistikur  iiij.  kluckur 
V.  oc  biðllur  ij.  mvnnlaugar  ij.  tiolld  vmm  kor  oc  vtar  audru- 
meiginn.  brykarklædi  tvo.  glodarkier.  elldbera.  iiij  merkur  j 
bokumm  oc  pund  vax. 

þangad  liggia  vnder  xj  bæer. 

Til  fells  er  sungid  hinn  fiorda  hvern  dag  oc  tekst  heima 
half  mork  tiundar  oc  halfer  lysitollar.  skal  syngia  fyri  nichu- 
lasmessu.  tekur  prestur  mork. 

j  Myklahollti  vj  aura.  -  <..  ; 

ad  Watnlausu  halfmork. 

þar  skal  vera  prestur  oc  diakn. 

fetta  hefur^)  aukist  vmm  þat  framm  sem  kirkiunnar  mal- 
dagi  forn  vottar. 

kvijga  tuævetur.  vj  ær.  eitt  hross.  c.  ofrijtt  vðruvirdt. 
IX  merkur  vax. 

portio  Ecclesiæ  vmm  næstu  tvo  ár  er  sira  Biorn  hefr  verid 
xij.  aurar.  Enn  vmm  viij  ar  þar  fyrer  er  Eysteinn  prestur  hiellt 
stadinn  half  mork  aa  hveriu  áre. 

XVIII.  Olafsveller. 

Andreskirkia  aa  Olafsvollum  a  heimaland  allt  med  gogn- 
um  oc  giædum. 

viij.  kýr.  ein  ær  oc  .xx.  tvo  hross.  gielldingur  tvævetur. 

tvenn  messuklædi.  kaleik.  alltaraklædi  med  dvkumm. 
glodarkier  oc  elldberi.  sacrarium  mvnnlaug.  vatzkietiir-^). 
merki.  kantarakapa.  sloppar  .ij.  krossar  .iij.  skryn  med  helg- 
um  domumm.  Andriesskript.  ODariuskript  alllitiP).  Hundradzlag 
i  Bokumm.  kista  .ij.  kiertistikur  .ij.  kluckur  .ij.  biollur.  viij. 
merkur  vax. 

Skogur  j  Rossatungumm. 

ccc.  j  Busbuhlutumm*). 

portio  Ecclesiæ  .xiij.  aurar. 

f>etta  hefur  til  aukist  sydann  CTDaldagi  Herra  CDichels  var 
giór.  kirkiu  tialld^)  .v.  alnar.  Skogarteig  a^)  Bvrfellsháls. 


»)  til  b.  V.  259,  147,    Látr.,  BO.;    ")  vatzkall  256;   ')  alllitid  256; 
alltt  til(!)  Bp.;  *)  bwshlutum  Bp.;  »)  tiolld  350,  BO.;  «)  i,  256. 


1397.  REYKIR.   —  ODDGEIRSHÓLAR.  51 

portio  Ecclesiæ   .vc.  oc   .x.  aurar  Tmm  fyrerfarandi  .x.  ár. 
var    metid    sira  Bessa    fýrer    vppgiord    oc    bot    sa    kirki- 
unne  vijc. 

XIX.  Reykeri). 

COariukirkia  a  Reykiumm  a  .ij.  kýr  oc  best.  kluckur  .ij. 
biollur  .ij.  alltaraklædi  .ij.  med  dvkumm.  kiertastika.  Jtem 
ein  klucka  litil.  tiolld  vmmbverfis  kirkiu.  krossar  .iij.  og^) 
CDariuskript.  paxspialld. 

portio  Ecciesiæ  vmm  .iij.  ár  medan  Einar  hefur  buid  .iij. 
merkur.  enn  .v.  aurar  vmm  þau  .ij.  ar  sem  fader  banz  bio. 

fetta  hefur  til  aukist  vmmframm  CDaldaga  herra  (Dichels. 
jnnan  sig  glodarkier  oc  paxspialld  steint. 

portio  Ecclesiæ  vmm  þat  framm  sem  hann  hafdi  ad  kirki- 
unni  giort  til  þriggia  marka.  var  nv  oll  samt  med  þeim  .ix. 
aufum  oc  hundradi  er  fyrr  var  reiknud.  cc.  oc  .xv.  aurar. 

XX.  Hialmhollt^). 

Jonskirkia  j  Hialmhollti  aa  .ij.  kyr  oc  .vj.  ær.  saud  vetur- 
gamlann.  kross  smelltann.  alltaraklædi  [.ij.  kluckur^).  Bartho- 
lomæus  skript. 

Jtem  ein  ær. 

slyk  portio  sem  fallid  hafdi  lagdist  til  kirkiu  vppgiordar. 

takast  heima  aller  lysetoliar. 

XXI.  Oddgeirsholar^). 

Mariukirkia  j  Oddgeirsholumm  a  land  ad  Reykium.  halfa 
Hafnarferiu  tiF)  reka. 

fiogur  kugilldi. 

þar  tekst  heima  oU  tiund  oc  lysitollar  og  fra  Reykiumm. 

kluckur  .ij.  kiertistikur  .ij.  alltaraklædi  .ij.  krossar  .ij» 
Mariuskript.  alltarisbrijk. 


^)  Reyker  a  skeidum  j  Olafsvallasokn  143;  Vilchinsmaldage  263; 
')  b.  V.  263;  ^)  Vilchinsmaldage  263;  *)  [kluckur  ij,  350,  BO;  ij. 
klucku  147,  Látr.;  »)  Vilchinsmaldage,  263;  •)  z,  259;  í  350  hefir 
fyrst  verið  skrifað  «og>,  en  það  svo  strykað  út. 

4* 


52  SKÁLMHOLT.  —  HRAUNGERÐI.  1397. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .xx.  ár  arliga  .xiiij.^)  aurar.  enn 
mork  arliga  medan  Einar  bio.  huad  reiknadizt  in  summa.  ccc. 
oc  .XX.  oc  half  mðrk.  enn  firir  halld  aa  kirkiu  oc  firir  þa  hluti 
sem  hann  hafdi  til  lagt  messuklæda.  kaleik.  watzkietiP).  bok- 
fell.  fiell  aptur.  xiijc.  oc  half  mork.  oreiknad  .xc.  sem  kirkian 
aa  j  hans  gardi. 

Hun  a  j  sijna  portionem  ymm  næstu  fyrerfarandi.  x.  ar. 
vij.  hundrud  oc  .x.  aurar. 

Jtem  jordina  a  Laugumm  sette  Snorre  Jonsson  j  por- 
tionem. 

XXII.  Skalmhollt^).      j^^  ^^,^,^ 
CDariukirkia  j    Skalmhollte  a  einn  krosð.    vorrar  frv  lýk- 

neski.    paxspialld.    kluckur  .ij.  glodarkier.   alltarisklædi  oc  dvk. 

sacrarium  mvnnlaug  .v.  kyr.  oc  .iij.  ær.jiis^híí   u)    hona    Unw 
fellur  nidur  oU  portio  firir  vppgiaurd  aa  kirkiunne. 


XXIII.  Hraungierde. 

Pieturskirkia  j  Hraungierdi  á  halfa  heimajord. 

xiij.  kyr  oc  .ix.  ær  .ij.  hross. 

kluckur  .V.  kross  smelltur  oc  tveir  adrer.  messuklædi 
tvenn.  hokul  lausann.  stolu  oc  handlijn.  corporalia.  kantara 
kápa.  sloppur.  kaleikur.  kiertistikur  .iiij.  tvo  alltaraklædi. 
Bryk  yfer  alltari.  pieturs  skript.  vatskietill.  sacrarium  mvnn- 
laug.  ampli.  paxspialld.  [fonts  vmmbuning^).  glodarkier.  De 
sanctis  bok  oc  onnur  messubok^).  psalltari  vondur.  Hymnarius. 
Lesbok  oc  annad  pieturs  lykneski. 

þangad  liggia  .xvij.  bæer  ad  tyundumm  oc  lysitoUumm  oc 
groptur  ad  auk  vr  Hialmhollti.  Oddgeirsholum  oc  Reykium. 

,  portio  Ecclesiæ  vmm  .xx.  ár  .xc. 
,;      Jtem  eitt  hundrad  fornt.  fiell  aptur^)  firir  halld  æ,  kirkiu^) 
.vjc.  olukt  .vc. 

þar  er  tveggia  presta  skylld. 


»)  Bp.,  263;  hin:  xiij;  »)  vattzkall,  Bp.;  ^)  Vilchins  maldage  263; 
*)  [fonts  umbuningur  BO,  350,  147;  ')  [sl.  Látr.;  «)  nidur  256; 
^)  kyrkiunne,  Látr. 


1397.  LAUGARDÆLAR.  53 

Hun  a  ad  auk  þess  er  maldagi  Herra  (Dichels  vottar  .ij. 
kyr  oc  hundradz  hross.  tvo  spiolld  steind. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .x.  ár  næstu  .v.  hundrad  oc  .x.  aurar 
oc  .v.  hundrat  forn. 

XXIV.  Laugardælur. 

Kirkia^)  j  Laugardælumm  er  heigud  Gudi  oc  vorri  frv.  oc 
helgu  Agatthæ. 

hun  á  .xj.  kyr  oc  heimaland  allt  med  gognum  oc  giæd- 
um  .vj.  ær  .vij.  hross  .ij.  naut  tvævetur. 

messuklædi  oc  kaleik  .ij.  krossar.  trieskrijn.  sacrarium 
mvnnlaug.  alltaraklædi  .iij.  slopp.  kantarakapa.  merki.  kluckur 
.iiij.  oc  hin  fímta  kolflaus.  CDariuskript.  fonts  vmmbuningur 
vondur. 

Kirkiann  a  tveggia  manada  beit  ollu  fie  j  Amot  eystra  j 
annad  mál  enn  sá  sem  ad^)  Amoti  byr  ma  láta  giaura  tvitug- 
ann  torfkost  j  stadarjaurdunne  þar  sem  sa  vill  er  stadinn 
heildur.  Solvahollt  a  beit  j  Brydiuhollt  j  annad  mal  bvsmaala 
fra  þui  er  lomb  eru  fra  færd  oc  til  Olafsmessu.  Enn  stadurinn 
j  Selshola  a  .vj.  stodhrossa  beit  j  mýrina.  af  svarfholi  beit  j 
folallda^)  holma  j^)  annad  mal  fra  þvi  er  .viij.  vikur  eru  af 
sumri  til  fiogurra  vikna.  enn  þorishola  j  annad  mál  og  lata 
sitia  ad  vmm  nætur  eda^)  tiodra  ella. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .ij.  ár  oc  .xx.  þrettan  hundrud  oc 
half  mðrk.  Reiknadist  aptur  firir  kirkiu  vppgiord  oc  þa  bot 
sem  hann  hefur  aa  hana  lagtt  framar  enn  skylldu  .v.  hundrad. 

Jtem  reiknadizt  apttur  fyrer  þa  hluti  sem  hann  hafde  lagt 
kirkiunni  innan  sig  .iiijc.  Jtem  reiknadizt  aptur  .iijc.  fyrer 
.iij.  hundradz  hross  er  hann  lagdi  til  kirkiunnar.  Oluktar.  .iij. 
merkur^). 

portio  Ecclesiæ  vmm  næstu  .x.  ár  .v.  hundrad. 

Jtem  eigur  kirkiann  Svartbol  oc  Vppsale. 

Jtem  aukist  eitt  kugilldi. 


1)  Kirkian,  Bp.;  »)  á  b.  v.  350,  147,  Bp.;  ')  Fallanda  (!)  Látr.; 
*)  j  350,  147,  Látr.,BO.;  hin:  og  (!);  *)  en,  Bp.;  ^)  Einungis  það,  sem 
eptir  fer  mnn  vera  Vilchins;  hitt  líklega  Michaels  eða  eldra,  nema 
niðrlagið  sé  yngra  en  Vilchin. 


54  SaNDVÍK.   — ■  KALDÁÐARNES.  1397. 

XXV.  Sandvijk^). 

Kirkia  j  Sandvijk  er  helgud  Gudi  oc  hinum  heilaga  petro 
postula. 

Hun  aa  eina  kv  .iij.  bioUur.  alltaraklædi  .ij.  kross  yfer 
alltari.  glodarkier.  pieturs  lykneski.  ein  kiertastika. 

þar  skal  syngia  annan  hvern  dag  helgann.  luka^).  ij. 
merkur  presti. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .ij.  ar  oc  .xx.  fiogur  hundrad  oc 
mork. 

hun  a  kross  oc  Jonshðfud  Baptistæ  er  Loptur  hefur  tiUagt 
og  hann  hefur  þar  giort  vpp  kirkiuna  firir  forna  tiund  sem 
stendur  skrifud')  j  máldaga  herra  CDichels. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .x.  ár  næstu  .c.  og  .xiij*).  aurar. 

XXVI.  Kalldadarnes. 

Krosskirkia  j  Kalldadarnese  a.  xx^-  j  heimalandi. 

skipshefn  vmm  vertyd  j  Ellidahefn  oc  garda  skipverium 
oc  naustgiaurd. 

skipshofn  j  Herdijsarvyk  oc  skreidargard  j  Skolagierdi. 

vidarhogg  j  Gielldinga  steini**). 

fioru  j®)  kieflavijk  ad  helmingi  vid  krysuvykur  stad  ad 
ollum  reka. 

Saudhofn  j  krysevyk  oc  hvzrum  manne  ad  geyma  þar 
sauda.  fa  kietil  oc  elldivid  oc  tvo  menn  til  safna  a  vorid  med 
þeim  er  sauda  giæter. 

Selfðr  j  Breidamýri  til  Sveinaskala  oc  manadar  beit. 

torfskurd  j  AudzhoUtz  land  so  micinn  sem  þeir  vilia  er  j 
Kalldadarnesi  bua. 

Skog  j  Sandafelli^). 


^)  Vilchins  maldage  263;  »)  liuka  260;  ')  skrifad,  sum;  *)  xij, 
260;  XX,  Látr.;  ')  59,  BO;  Geldingastein,  Látr.;  Geldingasteius 
fjöru  350;  hin  hafa:  Geldingaskardi  steini(!),  nema  hvað  Bp.  og 
256  stryka  undir  orðið  skardi  til  merkis  um,  að  það  eigi  að  falla 
úr;  •)  og,  Látr.;  ')  Sandafelli  256.  350,  Bp.;  Saúdpoll,  Látr.;  Sanda- 
polli  259,  260;  í  59  hefir  fyrst  verið  ritað  Sandafelli,  en  það  svo 
strykað  út  og  sett  SandapoUi.  Af  skránum  yfir  skógana  í  þjórsárdal, 
sem  prentaðar  eru  í  IL  bindi  Fornbréfasafnsins  (sjá  bls.  866,  868), 
má  sjá,  að  hér  á  að  standa  Sandafelli. 


1397.  KALDAÐARNES.  —  STOKKSEYRl.  55 

tioUd  vmmhuerfis  sig.  sotdriptt  yfer  heilogumm  krosse. 
rodukrossa  .iij.  plenarium.  kaleika  .ij.  oc  annar  gylltur.  er  vegur 
.vj.  aura.  kluckur  .vij.  med  biollum.  merke  .ij.  sacrarium 
munnlaug.  kirkiukola.  kiertastikur  .iiij.  jarnstika  stor.  brykar- 
klædi  eitt.  alltaraklædi  .iiij.  messuklædi  .v.  oc  hokull  laus. 
dvkur.  stola  laus  oc  veigad  handklædi.  stola  laus.  kantarakapur 
.iij.  sloppar  .iij.  glodarkier.  [glerghiggar  .ij^).  fontklædi.  [font- 
kross^)  buinn  med  silfur.  Dalmatica.  hvslkier  med  silfur.  bryk 
gyllt  med  silfur.  Tabulum  gyllt  fyrer  alltari.  pund  vax  oc  reyk- 
elsi.    Baksturjarn. 

þar  skal  vera  heimilisprestur  og  messudiakn. 

þar  skal  syngia  messu  hvern  fostudag  De  cruce.  ef  ei  ber 
annad  festum  a. 

Hun  a  .xiiij.  kyr.  eina  kistu  olæsta  .xij.  manada  tyda- 
bækur  og  ad  auk  songbok  De  Tcmpore  oc  De  sanctis  til  paska 
oc  Graduale. 

portio  Ecclesiæ  arliga  sydan  Jon  bondi  bio  eitt  hundrad 
oc  .iij.  aurar. 

Hun  a  j  sijnaportionem  vmm  næstu  .x.  ár  .c.  a  sierhveriu. 

Lagdi  til  Helga  husfreya  songbok  De  sanctis  og  De  tem- 
pore  fra  paskum  og^)  tilJolafostu.  bok  adra  CDissale  De  tem- 
pore  ad  pistlum  oc  Gudspiollumm  vmm  .xij.  manudi.  capitu- 
larium.  Hymnarium.  paxspialld  steint.  alltarisbok.  Katrinar 
lykneski  med  alabastrum. 

fetta  allt  samann  var  virdt  firir  .ccc.  j  portionem.  eru 
oreiknud  .vijc. 

var  vird  kirkiann  sialf  firir  .vc.  er  herra  Wilchin  biskup 
visiteradi. 

XXVH.  Aulfusá. 

[Sjá  Dipl.  Isl.  I,  319—320,  Nr.  86:  Ferjumáldagi  á  ðlfusá 
frá  c.  1200]. 

XXVIII.  Stockseýre. 
(Dariukirkia  á  Stockseyri  á  land  j  Medalhollti  .xiiij*).  kyr 
.xvj,    oc  .XX.   ær  .v.  hross.  halftt  þridia  hundrad  j  vadmalum. 

1)  [glergluggur  256;  ')  [kross,  Bp.;  ^)  b.  v.  350,  Látr.;  ♦)  256, 
350,  147,  Látr.  BO.,  Bp.;  xiij  hin. 


56  STOKKSETRI.   —   GAULVERJABÆR.  1397. 

tvenn  messuklædi.  tuo  kaleika  .iij.  alltarisklædii)  med  dvkumm. 
tvær  kantarakápur.  slopp.  kluckur  .vj.  CDariuskript  oc  tuær 
adrar.  krossa  .iij.  fontklædi  oc  skijrnarsá.  glodarkier.  merki 
.ij.  kiertastíkur  .iij.  sacrarium  mvnnlaug.  lysikolu.  vatzkietill. 
stolur  .ij.  budkur  med  helgum  domum.  paxspialld.  brijkar- 
klædi. 

þar  skal  vera  prestur  heimilisfastur. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .xx.  ár  .xviij.  aurar'^)  hvert  ár. 
summa  .xvijc. 

Jtem  reiknadist  forn  portio  su  sem  ei  er  utlukt  .xj. 
hundrad. 

Hun  a  ad  auk  þess  j  maldaga  herra  CDichels  stenndur. 

Jn  primis  .vj.  kyr.  er  gieíist  hafa  til  kirkiunnar  .ix.  merkur 
vax  .X.  aurar  j  vadmalumm.  glergluggar  .ij. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .x.  ar  næstu  .vijc. 

Hefur  Jon  heitinn  lagt  til  kirkiunnar  Olafs  lykneski. 
bryk  yfer  alltari.  messingar  kiertistikur  tuær.  allt  samt^)  þetta 
fyrer.  ccc. 

Var  forn  kirkiutiund  er  j  maldaga  CDichels  biskups  stennd- 
ur  .IX.  hundrud  oc  .xx.  var  virdt  af  .vj.  skynsomumm  monnum 
er  Jon  bondi  Jonsson  hafdi  ad  giort  kirkiunni  fyrer  .xvjc.  er 
nv  portio  epter  .xvijc*). 

Jtem  hefur  so  micid  aukist  sydann  Jon  Brandsson  tok  med. 

[Jn  primis  .vij.  kugiUdi^). 

portio  Ecclesiæ  a  .xvij.  ár  .xijc. 

XXIX.  Gaulveriabær. 

Mariukirkia  j  Gaulveriabæ  á  Heimaland  allt  med  gðgnum 
oc  giædum.  Haug.  leiga  .cc.  Hella.  leiga  .iij.  merkur.  Gerdar 
.iij.  morkumm  leiga. 

forn  messuklædi  oc  ad  auk  .ij.  hoklar  lauser.  alltaraklædi 
fiogur.  dvkar  .ij.  oc  einer  fordvkar.  kantarakapur  .ij.  sloppar 
.ij.  kaleik  oc  tvenn  corporalia.    messuklæda  stock^).    fontklædi. 


1)  alltaraklædi  350,  Látr.;  ')  á,  b.  v.  256,  Látr.,  Bp.,  BO.; 
^)  saman,  Bp.;  *)  það  sem  eptir  fer  er,  ef  til  vill,  yngra  en  Vilchin; 
»)  [sl.  259;  •)  stack  256,  259,  BO.;  stackur  350. 


1397.  GAULVERJABÆR.  57 

skyrnarkietiU.  kiertistikur  .iij.  glodarkier.  kluckur  .v.  oc  ein^) 
korbialla.  krossar  fiorer.  vatzkietill.  skryn  med  helgumm  dom- 
umm.  ClOariuskript  oc  þollaksskript  .ij.  merki.  tiolld  vmm  kor 
oc  eitt  fornt  steintialld.  CDessubækur  ad  ollu  og  tydabækur 
nockrar  fornar. 

Kirkiann  a  akurland  vnder  sællding  korns  á  Loptstodumm 
árliga  oc  þara  med  sem  nægist. 

Gaulveriar  eiga  veturbeit  j  Loptstadalannd  verkhestum 
tveimur  oc  fololldumm  oc  vnghryssum  oc  saudum  firir  vestann 
götv.  Skal  beit  þessi  hefiast  er  saudur  geingur  fra  Riettumm 
og  til  þess  er  lomb  fara  fra  saudumm.  nautabeit  til  þess  .vj. 
vikur  eru  af  sumri. 

Halfann  hvalreka  vmm  allar  fi^rur  eiga  Gaulveriar  vid 
Loptstadamenn.  og  so  ad  fara  ad  veidum.  enn  fiara  skipttizt 
ad  veturnattum.  og  eiga  adrer  austur  frá  hvsumm.  enn  adrer 
vestur  vidreka.  enn  fiskreki  skiptist  ad  Kasaskieriumm.  og 
eiga  Gaulveriar  sijn  missere  hvora  fiðru. 

S^lvanam  eiga  Gaulveriar  oc  þangskurd.  þeir  eiga  oc 
skipshöfn.  naust  oc  fios  oc  korngard  ad  giðra.  þeir  skulu  rada 
firir  beit  er  j  Gaulveriabæ  bua  aa  mýri.  og  a  Vðllur  vid  þa  er 
sambeit  eiga.  alpta'^)  reidur  oU  hvar  sem  finnast  j  Galltastada 
landi  oc  Vallar  lanndi.  Selfðr  á  nedra  vðU  og  skal  þar  þeim 
fa  er  j  bæ  bua  hross  studul  oc  kviar.  fertugann  kðst  j  Gerda- 
land.  aller  þeir  menn  sem  sambeit  eiga  vpp  a  vðll  skulu  hafa 
j  trðd  fie  sitt  vpp  fra  Olafsmessu. 

Eitt  trie  skal  fa  til  bryggiu  a  Gardalæk. 

J  Nes  er  stodhrossa  beit.  enn  ea  Hamri  tueggia  gielldhesta 
beit.  tueggia  gielldhesta  beit  a  Galltarstaudum  j  álðgumm. 

So  micil  kuikfie  sem  hier  seiger.  halfur  þridie  tugur  kua. 
halfur  sioundi  tugur  asaudar  .vij.  naut  a  annann  vetur.  ix.  a 
firsta  vetur  .vj.  hross  roskinn.  halfur  þridie  tugur  lamba  j  fodur. 
.iij.  rutar  a  annann  vetur. 

portio  Ecclesiæ  arliga  .xv.  aurar  vmm    .vj.  ar  hinv  næstu. 

Mariukirkia  j    Gaulveriabæ   (a)    ad    auk    þess    sem    adur 


')  j  256;  ')  lata  256,  260,  259.  350,  147,  Látr.,  Bp.,  BO.;  eg  hefi 
leiðrétt  þetta  eptir  máldaga  Jóns  biskups  Haldórssonar  1331  (DipL 
IsL  II,  412). 


58  HÆRINGSSTAÐIR.   —  GEGNISHÓLAR.  1397. 

stendur  j  maldaga  Herra  COichels  .xj.  kalfar.  kyr  hefur  gefist  til 
medann  sira  Hrafn  var  .xc.  j  virdingar  fie. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .iij.  ár  er  sira  Hrafn  hefur  verid  .ij. 
merkur  oc  .iiij.  alnar  a  hveriu  áre.  [Enn  vm  firirfarandi  .vij.  ár 
næstu.  XV.  aurar  á  huoriu  áre^). 

Hefur  sira  Hrafn  tekid  .iiij*).  merkur  j  Spitalstoll. 

XXX.  Hæringstader*). 

forlakzkirkia  a  Hæringstodum  a  .xjc.  j  heimalanndi  .iij. 
kyr  oc  .iij.  ær.  rodukross.  kiertistikur  .ij.  oc  onuur  brotiii.  tuær 
kluckur.  sacrarium  mvnnlaug.  glodarkier.  alltaraklædi  oc  dvkur 
med.  paxspialld.  forlaks  lýkneski. 

portio  Ecclesiæ  vm  .iij.  ar  .v.  aurar^). 

og  vmm  .X.  ar  eyri  a  hveriu  are.  fellur  nidur  oll  samtt^) 
firir  kirkiu  adbot. 

XXXI.  GiegnishoJarS). 

CtDariukirkia  j  Giegnisholumm  a  .x.  hundrad  j  heimalandi. 

iij.  kýr. 

.ij.  krossar.  COariu  lykneski  oc  Johannis.  kluckur  .ij. 
biollur  [tuær^).  Glodarkier.  kiertistika  ein. 

þar  skal  syngia  annann  hvern  dag  helgann  oc  Katrinar 
messu  vr  bæ.  luka  .ij.  merkur  presti.  tekst  heima  tiund  oc 
lysitollar  allra  heimamanna. 

Eeiknadist  portio  Ecclesiæ  vmm  .vij.  vetur  oc  .xx.  ccc.  er 
Jon  Palsson  tok  ad  sier  af  Skeggia^). 

Jtem  tialld  j  Sðnghvsi 

Jtem  Mariuskript  oc  ein  kiertistika. 

Hun  sa  j  sijna  portionem  vmm  ,xj.  ár  hundrad  oc  .x.  aura. 

Jtem  sacrarium  munnlaugh. 


')  [sl.  260;  »)  259.  350, 147.  Látr.,  Bp..  BO.;  hin,  iij;  «)  Vilchins  mal- 
dage  263 ;  *)  Einungis  það  sem  eptir  fer  mun  vera  Vilchins ;  hitt  líklega 
Michaels;  *)  sl.  147;  sama  259;  summa  350,  Bp.;  *)  Vilchins  maldage 
263;  ')  [.  tuo  268;  ®)  Hingað  að  mun  vera  Michaelsmáldagi,  og  mun 
það,  sem  eptir  fer  vera  Vilchins,  nema  seinasta  línan  mun  vera  yngri 
en  Vilchin. 


1397.  VILLINGAHOLT.    —   KOLSHOLT.  59 

XXXII.  Willingahollt. 

Pieturskirkia  j  Willingahollti  a  heimalaud  halft. 

X.  kyr  oc  .xxx.  asaudar.  eitt  hross. 

ein  messuklædi.  ij.  hoklar.  kaleikur,  iij.  alltaraklædi.  sac- 
rarium  munnlaugh.  ij.  krossar.  glodarkier.  alltarisdvkur  ovygdur. 
kiertistika  med  kopar.  psalltara  .ij.  tiolld  vmm  Songhvs. 
klockur  .iiij.  Mariuskript.  Pieturs  lýkneski.  messingarkietill 
litill.  fontklædi.  skyrnarkietill  .v.  merkur  vax.  kantara  kapa. 
hunndrad  j  vidi. 

þar  skal  vera  heimilisprestur  oc  kuenngilldur  omagi. 

portio  Ecclesiæ  vm  .xx.  ar  .xv.  hundrad. 

Hun  81  yfer  þat  framm  sem  skrifad  er  j  máldaga  herra 
<Dichels.  kv.i)  og  adra  kv  er  kom  firir  vid  er  adur  er 
skrifadur. 

[portio  Ecclesiæ  vmm  .x.  ár  .v.  hundrud^). 

Hefur  Eyolfur    bondi  bætt  nu  kirkiuna  til  .vij.  hunndrada. 

■•{   lio  ;; 

XXXIII.  Eigilstader^). 

Nicholaskirkia  aa  Eigilstodum  a  .xc.  j  heimalandi. 

iij.  kyr  oc  .xij.  ær. 

Skal   gefa  tvo  daga  j  hverri  viku  miolk  undann  einni  kv. 

kiertistika.  slopp.  iiij.  kluckur.  glodarkier.  sacrarium  munn- 
laugh.  alltaraklædi  .ij.  oc  dvkur*). 

portio  Ecclesiæ  vmm  eitt  ar  half  mðrk.  enn  oll  onnur  fiell 
nidur  firir  kirkiu  vppgiord'*). 

Hun  a  vmm  þat  framm  sem  adur  er  skrifad  kugiUdi  er 
Halldor  gaf. 

XXXIV.  Kolshollt^). 

Mariukirkia  j  Kolshollti  a  .x.  hundrud  j  heimalandi.  iij. 
kyr    oc   .iij.    ær.    alltaraklædi    .ij.  oc  dvk.    kirkiukola.  glodar- 


')  kyr  259;  »)  [sl.  259;  ^)  Vilchinsmaldage  263;  *)  duk,  Bp.:  *)  alt 
hingað  að  munvera  eldri  máldagi.  Einungis  það,  sem  eptir  fer  mun 
vera  viðbót  Vilchins;  ')  Hálff  Kristfiar  jörd  350,  BO.,  (á  spássíu  með 
sömu  hendi);  Vilchinsmaldage  263. 


60  KÁLFHOLT.   —  HAMRAR.  1397. 

kier.  lectari  forn.    elldbera.    kiertistika.    kluckur  .ij.    psalltara 
fornann. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .xx^).  ár  halft  þridia  hundrad. 

Hun  a  j  portionem  vmm  .x.  ar  íimmtan  aura^). 


XXXV.  Kalfhollt^). 

Olafskirkia  j  Kalfhollti  a  heimaland  allt.  .íj.íoí 

X.  kýr  oc  .Ixx.  asaudar.  viij.  ær  .v.  hross.  ;  ;    ,; 

messuklædi  tvenn.  slopp.  tuenn  alltaraklædi  med  dvk. 
tueir  kaleikar  .iij.  kluckur  .ij.  biollur.  kantara  kápa.  fonts  vmm- 
buningur.  Olafssaga^).  Mariuskript.  Olafsskript  .iiij.  krossar. 
forn  bok.  alltarisbok.  glodarkier.  sacrarium  munnlaug.  kista 
olæst.  lectari  oc  stoll.  kirkiukola.  þriu  hundrud  j  metfie.  pax- 
spialld  .ij.  koparstikur  .ij.  jarnstikur. 

Jtem  ny  bryk  yfer  alltari. 

messubok  De  tempore  fra  .ix.  vikna  föstu  til  páska. 

íiell  nidur  oU  portio  su  sem  sira  Jon  hafde  tekid  firir  þau 
þing  sem  hann  keypti  kirkiunni  jnnann  sig. 

olukt.  c. 

XXXVI.  Hamrar^). 

Thomaskirkia  Erchibiskups  ad  Hðmrumm  a  .xc.  j  heima- 
landi. 

vj.  ær  oc  kýr. 

krossar  .ij.  Mariuskript  oc  Thomasskript.  bryk  yfer  alltari 
.ij.  kluckur.  alltarisklædi  oc  dvkur.  sacrarium  munnlaug  oc 
glodarkier.  kiertistikur  .ij.  paxspialld^)  oc  hanndklædi. 

Hun  a  .ccc.  er  þat  kugilldi  oc  annad  hross  oc  hid  þridia 
hundrad. 

portio  Ecclesiæ  vm  .xix.  ár  mork  oc  hundrad. 


^)  XXX,  143;  ')  Einungis  þessi  klausa  mun  vera  frá  Vilchni.  Hitt 
mun  vera  eldra,  líklega  frá  Michael;  ')  Kálfholtsmáldagi  er  seinna  í 
bókinni,  Lxx,  og  er  öðruvísi;  þetta  er  eflaust  sá  eiginlegi  Vilchins- 
máldagi;  *)  Olafz  likneski  256;  *)  Vilchinsmaldage  263.  Hamramál- 
dagi  stendr  í  Látrabók  næst  á  undan  Haga  og  getr  afskrifarinn  þess: 
«Hamrar  áttu  med  riettu  ad  standa  mille  Kálfhollts  og  Vettleyfsholltz, 
enn  skrifadest  sijdar  af  ogáte»;  «)  paxblad,  350,  147,  Bp.,  BO,,  263. 


1397.  VETTLEIFSHOLT.  —  ÁS.  61 

XXXVII.  Wettleifshollti). 

Thorlakskirkia  j  Wettleifshollte  á  .xij.  ær  oc  .iiij.  kyr. 

rodukross.  Mariuskript  oc  follaksskript.  |>orlakssaga  .ij. 
kluckur.  slopp.  kiertistika  oc  alltarisklædi  slitid.  sacrarium 
munnlaug.  vattzkietiil  vondur.  glodarkier  festalaust.  Jtem  a 
kirkiann  fornann  refil  vmm  kor.    dvkur^)  yfer  þollaks  lijkneski. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .xix.  ár  .ixc.  fiell  nidur  firir  kirkiu 
uppgiord  oc  brád  .viij.  hundrad. 

XXXVIII.  Ás. 

Mariukirkia  oc  hins  heilaga  Olafs  kongs  j  Áse  a  .iij. 
kugiUdi. 

kaleik  sæmiligann.  brijk.  krossa  .ij.  oc  glitadann  dvk.  allt- 
araklædi  .iij.  kiertistikur  .iiij.  refla  .iij.  Mariuskript.  Olafs 
skript.  þrenn  messuklædi.  slopp,  kantarakápu.  vatskietiU.  laga- 
songvabok. 

þar  skal  greida  presti  ,iiij.  merkur^). 

kluckur  .iiij.  oc  biollur  .ij.  sacrarium  munnlaug.  Katrinar 
skriptt  med  steini.  sprangadur  dvkur  yfer  Olafs  skript.  Ni- 
chulas  skript^). 

Jtem  hefur  so  micid  aukist.  þriu  kugilldi. 

Jtem  Peturs  kýr. 

Jtem  Olafs  kýr.  oc  gefa  vndann  miolkina  j  bædi  mál. 

Jtem  .vj.  Peturs  ær. 

Kirkiann  a  reka  er  Kolbeinn  bondi  gaf  henne  oc  liggur 
fyrer  fyckuabæ'*). 

Jtem  gaf  |>uridur  Kolbeinsdotter  kaleik  forgylltann  er 
vegur  .ix.  aura.  glitadann  alltarisdvk  med  .xvij.  penningumm^) 
smelltum  oc  gylldumm.  gullborda  breidann  aa  alltarisdvk.  bun- 
ing  á  alltarisklædi  med  sma  silfurpeninga')   gyllda   xxx.    stortt 


*)  Vetleifsh.  263  og  setr  á  spassíu:  Vilchinsmaldage ;  Viettleifsh., 
Bp.;  ')  dukar2ð6,  Látr.;  duk  147;  ^)  Hér  sýnist  elzti  hluti  máldagans 
enda;  *)  Hér  virðist  enda  fyrsta  viðbót  við  elzta  hlutann,  sem  mun 
vera  viðbót  frá  Vilchni.  þá  kemr  yngri  viðbót;  ')  Kyrkiubæ  256(!); 
«)  256,  259,  350,  147,  Látr.,  Bp.,  BO.;  pennigum  260;  ')  256,  259, 
147,  Látr.,  Bp.,  BO.;  penniga  260. 


2  SÓTTARTUNGA   (MaRTEINSTUNGA).  1397. 

hángande  gler.iij^).  merkur  vax^)  ocmörk  reykelsis.  fimmperlu- 
knappa  oc  vnder  hlad  .viij.  alna  refil  nýann  ymm  korinn.  vats- 
kieralld.     kiertistiku  er  stannda  mega  fiðgur  lios  (j). 

fiordung  j  ollumm  skogum  þeim  er  fylgia  Næfrahollti. 

XXXIX.  Sottartunga. 

(Darteinskirkia  j  Sottartunngu  a  .vj.  kýr.  vij.  ær  oc  .xx. 

tvituga  vod.  m;  ' 

vj.  merkur  vax. 

kluckur  jij.  oc  fiorda  bialla.  messuklædi.  kaleik.  oc  laus- 
ann  hðkul.  alltaraklædi  .ij.  formælabok.  Marteins  lykneski. 
mvnnlaugar  .ij.  glodarkier.  slopp  oc  kantarakápu  med  raudt  sæi. 

þangad  liggia  .ix.  bæer  ad  týundumm.  enn  .x.  ad  lýsi- 
toUumm. 

þar  skal  vera  heimilisprestur  oc  hafa  .iiij.  merkur  j  Tyda 
oífur.  oc  litla  kistu. 

kirkiann  m  prests  skylld  j  heimalandi. 

Jtem  lagdi  Torfi  Teitsson  til  kirkiunnar  .ij.  koparstikur  oc 
.ij.  jarnnstikur.  alltaraklædi  oc  dvk  glitadann.  wattskall  til  vigds 
vatns  oc  brijk  yfer  alltari  .ij.  krossa.  fontsvmbuningur.  paska- 
kierti  steint^).  handklædi  tvo.  CDariuskript  litla  med  t^nn. 

fiell  nidur  oll  portio  Ecclesiæ  firir  þa  hlute  sem  hann 
hefur  giefid  i  kirkiunni  jnnann  sigh. 

Jtem  ný  sotdrift  hringofiii  yfer  Martino  oc  fordukar  yfer 
alltari  af  þui  sama. 

Jtem  bokarstoll  litill  a  alltari. 

Jtem  .vj.  ær  er  CDargriet  husfreya  Torfa  gaf  til  oc  messu^ 
klædi  [hokullaus^). 

Jtem  gefur  Torfi  epter  sinn  dag  .vj.  ær. 

Jtem  hefur  gefist  sydann  biskup  Michel  reiknadi  eitt  hund- 
rad  vadmála. 

Jtem    lagde     biskup    Michel   tii   klucku   fra    Skammbein- 

stodumm. 

Jtem  lagdi  virdiligur  herra  Herra  Wilchin    biskup  j  SkaN 

hoUti  til  Mariuskript. 

')   iij,   256;     »)  vax,   b.  v.  Látrab.  (rétt);     ^)   256,  259,  350,  147, 
Látr.,  Bp.,  BO.;  stemt(!)  260;  *)  [hokull  laus  259,  147,  Látr. 


1397.  HAGI.  —  SKARÐ.  63 

portio  Ecclesiæ  vmm  .xj.  ár  halft  atta  hundrad.  fiell  nidur 
oll  fýrer  kirkiu  vppgiaurd. 

er  kirkiann  nv  skylldug  honumm  halft  þridia  hundrad. 


XL.  Hage. 

Pieturskirkia  j  Haga  a  prestskylld  j  heimalandi. 

IX.  kýr.  ein  ær.  oc  .xx.  ij.  hross. 

halft  annad  hundrad  j  vadmálum. 

messuklædi.  kaleik.  alltaraklædi  .ij.  med  dvkumm.  krossar 
jij.  Mariuskripter  .ij.  Petursskript  oc  Thomas.  kiertistikur  .ij. 
med  kopar.  kluckur  .ij.  glodarkier. 

portio  Ecclesiæ  vm  .vj.  ár  .vc^). 

Hefur  giefist  til  kirkiunnar  sydann  Justinus  tok  med  .vj. 
kugilldi.  hestur  oc  tuævetur  hestur  oc  tvitug  vod. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .xij^).  ár  sydann  biskup  ODichel  reid 
.vijc.  var  hann  skylldugur  adur  kirkiunne  eitt  hunndrad^j. 

XLI.  Skard. 

Michaelskirkia  j  Skardi  a  heimaland  halft  med  skogum. 
kluckur  .vj.  glerglugga  .viij.  v.  manna  messuklædi.  sloppa  .ij. 
kantarakápur  .iij.  oc  kaleikar  .iij.  alltarissteinn.  skryn  med 
helgumm  domumm.  CDariuskripter  .ij.  CDichaelisskript.  kistill. 
budkar  .ij.  kiertistikur  .iij.  glodarkier.  elldbera.  baksturjarn. 
munnlaugar  .ij.  horn.  biarnfell  oc  tioUd  vmmhuerfis  sig.  allt- 
araklædi  .iiij.  lás  oc  merki.  krossa  .iiij.  texta  med  tðnn.  fonts 
vmmbuning. 

xc.  j  bokumm. 

Kirkia  j  Skarde  a  tyund  fra  Hellumm  oc  fra  A  og  .xviij. 
alner  vmm  framm  tiund  a  Yrium  [oc  Skarfanesi^).  Eskihollti 
og  fra  Galltarlæk. 

Hun  a  kistu  oc  stol. 


^)  Hvort  Michaelsraáldagi  endar  hér  eða  við  næstu  greinaskipti 
er  óvíst,  og  er  máldaginn  því  ekki  leystr  sundr;  =*)  xi,  sum;  ')  256 
sleppir  Hagamáldaga;  *)  [256,  259,  350,  Bp.,  BO.;  Skarpanesi  260; 
Skarfanese  og  grof,  Hítardalsbók  (xxxi). 


64  HVAMMR.   —  FELLSMÚLI.  1397. 

þar  skulu  vera  .ij.  prestar  og  diakn. 

Kirkiann  a  .xvj.  kýr.  hundrad  asaudar  og  einn  hestur. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .iiij.  ár  tuær  merkur  arliga. 

Jtem  a  kirkiann  sierliga  j  þann  reikning  sem  .vj.  skyn- 
samer  menn  meta  epter  skipan  virduligs  herra  Otthgeirs  bisk- 
ups  godrar  minningar  .vijc.  oc  .xl.  hundrada. 

oreiknud  oll  Mortuaria  þau  sem  fallid  hafa  kirkiunni  fra 
þui  er  Sæmundur  bondi  atte  jordina  j  Skardi  oc  til  þess  er 
sira  Jon  tok. 

j  Skardi  reiknadist  j  portio  Ecclesiæ  .xviij.  aurar. 

XLII.  Hvammuri). 

Thomaskirkia  j  Hvammi  a  .xc.  j  heimalandi.  xxx.  asaudar. 

Jtem  ein  ær  oc  hrutur  tuævetur. 

Jtem  messuklædi  sæmilig.  alltaraklædi  .ij.  sioppur.  allt- 
arisbok.  Graduale  vmm  .xij,  manudur^).  brijkarklædi.  Thomas 
saga.  kiertistikur  .ij.  krossar  .iij.  oc  fiordi  smelltur.  Thomas 
lykneski.  Mariuskriptt.  þriu  blðd  med  vppkast.  lectari.  kista. 
preststoll.  sæmilig  tiolld  med  dvkumm.  kluckur  .ij.  lysikola. 
handklædi  tvo.  kiertaklofi.  glodarkier  oc  elldberi.  merki^).  vpp- 
halldz  kierti  .ij.  glergluggur  sæmiligur.  Smabækur  nockurar. 
lampi  oc  bvdkur.   sacrarium  munnlaug  og  einn  glitadur  dvkur. 

portio  Ecclesiæ  vmm  [.vij.  ar  .vijc*). 

J  Hvammi  hefur  aukist  ein  kyr.  vantar  þad  sem  adur 
seiger  j  maldaga  Herra  Wilchins.  ein  kista  oc  brijkar  klædi. 
preststoll. 

reiknadist  portio  .x.  aurar  vmm  .iiij.  ar  oc  fiellu  þeir^)  af 
firir  kirkiubot  er  J>orsteinn  Magnusson  giordi  vpp. 

er  kirkiann  skylldug  honum  hundrad.  i.liiM 

XLin.  Fellsmvle^). 
Jonskirkia  ad  Fellsmvla  a  .xxc.  j  landi  .iiij.  kyr.    tuenn 
messuklædi  og  þridiu  vond.    alltaraklædi  .iij.     kluckur  .ij.  iiij. 


•)  Hvammur  austur  aLandil43;  Vilchinsmaldage  263;  ')  manvdi 
263;  3)  b.  V.  263;  *)  [350,  Bp.;  vij.  (....)  260;  aar(!)  vijc,  BO.; 
vm  .vij.  hvndrad  263,  259,  147,  Látr.  Hér  munu  vera  samskeyti  í 
máldaganum;  *)  263:  þar.  hin;  *)  Vilchinsmaldage  263. 


1397.  FELLSMÚLI.  —  STÓRUVELLIR.  65 

biollur.  krossa  .ij.  Jons  lykneski.  tiolld  vm  kirkiu.  vatskietill. 
skyrnar  sár.  kista  olæst.  -  messuklædi  .ij.  merki.  glerglugg. 
alltarisstein  buinn.     bokastoll. 

þar  skal  syngia  hvern  dag  helgann  oc  liuka  .iiij.  merkur 
presti. 

þar  er  heimamanna  grðptur  oc  biskups  gysting^). 

Jtem  glodarkier  festalaust. 

Jtem  asaudar  kugilldi. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .xij.  ár  .iij.  hundrud. 

A  Fellsmvla  vantar  skyrnarsár  .ij.  merki.  glerglugg^).  forn 
tiolld  vmm  kirkiuna. 


XLIV.  Weller. 

Olafskirkia  a  Wollumm  a  íiordung  j  heimalandi.  kyr  viij. 
oc.  Ixx.  asaudar  oc  .ij.  ær.  kirkiutiolld  slijk  sem  eru.  brvner 
•ij.  oc  brykartiðlld  tvenn.  v.  manna  messuklædi  oc  einn  hokull 
laus.  alltaraklædi  .iiij.  sloppa  .ij.  kantarakapur  .i.j.  kaleika  .ij. 
krossa^)  .ij.  smellta  litla.  skryn  .ij.  med  helgum  domum.  allt- 
arasteina  ,ij.  oc  annann  bvinn.  COariuskript  oc  Olafsskript. 
kluckur  .iij.  oc  ein  brotin.  liggur  nidri  bialla.  ein  kiertistika 
stor  med  jarn  oc  .ij.  med  kopar  litlar.  sacrarium  mvnnlaugh. 
kola.  pund  vax  oc  half  mork  reykelsi  .ij.  merkur  frijdar  firir 
kiertistikur^)  er  Biarni  lauk.  Baksturjarn.  glodarkier  oc  elld- 
bera.  kiertaklofar  .ij. 

J>angad  liggia  vnder  .xj.  bæer  ad  tiundum  oc  lysitollumm. 
þadann  er  songur  j  FlagbiarnarhoUt  hvern  dag  helgann  og 
dagh  j  ymbrodugumm  ollumm.  þar  skal  syngia  messu  Vigiliu- 
daga  alla  þa  er  fyr  er  sungid  epter  vmm  daginn.  þar  skal 
syngia  ad  Vincula  Petri  og  Sebastianusmessu.  Blasiusmesso 
oc  taka  .iiij.  merkur  kaups.  Sðngur  aa  Kýraugastðdumm  oc 
Launanshollte  oc  syngia  annann  hvern  dagh  hal(f)t  oc  taka  .ij. 
merkur  hvort.  Syngia  skal  allar  tijder  efstu  vikv  oc  paskaviku 
j  Flagbiarnarhollti  ef  þeir  vilia  er  þar  bva.  enn  ef  þeir  vilia 
eij:   þa   skal  j  Launanshollti   oc    aa  Kyraugastðdum  half  mork 


')  Hér  mun  eldri  máldaginn  enda,  sem  mun  vera  Oddgeirs  bisk- 
ups  frá  1371  (sbr.Hítardalsbók);  »)  sl.  263;  ^)  sl.  256;  *)  — stiku,  Bp. 

Dipl.  I8l.  IV.  B.  5 


66  FLAGBJAENARHOLT.    —  LÚNANSHOLT.  1397. 

takast  hiiortt.  heimillt  skal  þeim  ad  eij  sie  sungit  ef 
þeir  vilia. 

Vaxtollur  liggur  til  Walla  af  þessum  þremur  kirkium  ef 
ei  eru  svngnar  tijder  Jolanott  þar  sem  prestur  syngur  fyr  helga 
daga  vmm  langaföstv.  þar  skal  nonmessa  fyrer.  og  so  þar 
sem  hann  sýngur  sijdar  þar  skal  salumessa  epter  vmm  dagiiiu. 
þar  er  tveggia  presta  skýlld  oc  diakns^). 

portio  Ecclesiæ  wmm  .vij.  ár  .xc.  fiell  apttur.  .vc.  firir 
kapu  oc  onnur  ornamenta  er  Jou  lagde  til  kirkiunnar.  Jtem 
batt  Jon  sig  vnder  ad  lata  giora  kaleik  kirkiunne  firir  onnur 
.vc.  skal  hann  þa  vera  kvittur''). 

portio  Ecclesiæ  vm  .x.  ár  sijdan  herra  Michel  visiteradi 
.xxc.  oc  eitt  hundrad  og  fiell  nidr  oll  firir  kirkiu  vppgiord. 
hokul  oc  alltaraklædi  oc  kaleik.  er  Jon  Biarnarson  lauk  kirki- 
unni  j  greinda  portionem.     er    kirkiann  nv  skylldug  Jone  .ijc. 

Jtem  gaf  herra  Vilchin  kirkiunni  vatskietii  oc  litia 
mvnnlaug. 

Hefir  aukist  .ij.  kyr  oc  asaudar  kugilldi  oc  .ij.  ær.  vantar 
.ij.  brykartiolld  til  kirkiunnar.  tvenn  manna  messuklædi  ad  ollu. 
fiorer  hoklar.  sloppur  vondur.  vantar  ein  kola-)  oc  pund  vax. 
half  mork  reykelsis.  kiertiklofar  .ij. 

portio  Ecclesiæ  medann  forsteinn  Andriesson  hefr  buid  a 
.iiij.  ár    xij.  aurar  hvert  ár. 

XLV.  Flagbiarnarhollt^). 

Kirkia  hins  heilaga  Thorlaks  j  Flagbiarnarhollti  a  kyr  .iij. 
kluckur  .ij.  glodarkier  festalaust.  sacrarium  mvnnlaug.  einn 
kross.  kiertistikur  .ij.  þollaks  lykneski.  Pals  lykneski.  alltaris- 
klædi  er  til  fieck  Bessi. 

Syngia  hvern  dag  helgann.  luka^)  .iiij.  merkur  presti. 

XLVI.  Lunanshollt^). 
Olafskirkia  j  LunanshoIIti®)  a  .xij.  ær. 


^)  A  öðrum  hvorum  þessum  stað  mun  þessi  máldagi  hafa  endað 
í  Hítardalsbók  (xxxii);  ')  eina  kolu,  Bp.;  ^)  Vilchins  maldage  263; 
*)  livka  260;  *)  143;  Vilchins  maldage  263;  hin:  Launanshollt; 
'}  LunanshoIUi  143,  263;  hin:  Launanshollt. 


1397.  LEIRUBAKKI.  —  KLOFI.  6J 

iiij.  kluckur.  Olafsskript.  CDariuskript.  krossar  .ij.  sacrarium 
mnnnlaug.  alltarisklædi.  refvill  vm  þvert  yfer  alltari  vondur. 
portio  Ecclesiæ  vmm  .vj.  ár  .xij.  aurar. 
Jtem  a  kirkiann  .c.  er  Hreinn  tok  j  forna  portionem. 


XLVII.  Leirubacke. 

Pieturskirkia  a  Leirubacka  a  prestskylld  j  heimalandi  oc 
taka  .iiij.  merkur.  hun  aa  .v.  bufiar  kugilldi  .cc.  j  Bokumm  er 
Arni  gaf.  messuklædi  ein.  kaleik.  kantarakápu  oc  slopp.  gler- 
glugg  oc  kross.  Jonsskript  Baptistæ  oc  Pieturs  lykneski. 
Mariuskript.  kluckur  .iij.  tiolld  vmmhverfis  kirkiu.  glodarkier. 
elldbera.  mvnnlaugar  .ij.  kirkiukola  alltaraklædi  .ij.  brijkar- 
klædi  sæmiligt.  kiertistikur  .liij.  texti.  merki^). 

Jtem  hunndrads  hest. 

portio  Ecclesiæ  vmm  so  langann  tijma  sem  CDagnus  bio 
.vj.  hundrad. 

Hun  á  yfer  þat  framm  sem  forner  maldagar  votta  .ij.  ku- 
giilde.  er  Hrafn  COagnusson  gaf.  hest  einn. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .vj.  ár  sijdan  Hoskulldur  kom  til 
jardarinnar  .iiij.  merkur.  fiell  nidur  oll  firir  vppgiord  kirki- 
uunar.  er'-^)  kirkiann  nv  skylldug  houumm  .vj.  hundrad  oc 
mörk. 

XLVHL  Klofe. 

Ad  þollakskirkiu  j  Klofa  skal  vera  prestskylld  j  heinia- 
landi.  hun  á  .ij.  kýr  oc  .xviij.  ær.  hross.  þangad  liggur  Bæu- 
hvs  j  CDðrk.  Hun  a  messuklædi  oc  kaleik.  kross.  Thorlaks  lyk- 
neski.  Olafs  lykneski.  koparkier  med  helgum  domum.  TabuJam 
yfer  alltari.  kiertistikur  .ij.  med  kopar.  slopp  oc  glerglugg. 
ailtarissteinn  bvinn.  kluckur  .vj.  glodarkier.  mvnnlaugar  .ij. 
tiolld  slijk  sem  eru  oc  f»orlaks  sögu. 

portio  Ecclesiæ  vm  .ix.  ár  .ijc.  er  þorsteinn  tok  af  Kotlv 
enn  .iijc.  fieck  hann  ecke^). 

Hun    á   yfer    þat    framm    sem  j  fornumm  maldogumm  er 


*)  Hér    mun   enda  máldagi  Oddgeirs  biskups  frá  1371  og  tekr  þá 

við  fyrsta  viðbót;    »)  259,  350,  147,  Látr.  BC;  hin:  enn;  *)  Hér  mun. 

enda  Michaelsmáldagi  frá  1387. 

5* 


68  EYSTRASKARÐ.   —  NÆFRHOLT.  1397. 

skrifad  oc  herra  Wilchin  biskup  lagdi  til  hennar  .xviij.  ær  oc 
.iiij.  kyr. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .x.  ár  fra  þui  er  herra  Michel  visiter- 
adi  eyri  fatt  j  .ccc.  fiell  nidur  halft  annad  hundrad  af  adur- 
greindri  portione  fyrer  elldbera  oc  .ij.  kiertastikur  med  jarn^) 
sem  Krakur  lagdi  thil. 

fesse  þijng  gaf  herra  Wilchin  kirkiunni  j  Klofa.  Jn  primis 
messuklædi  ad  ollu.  kaleik.  alltaraklædi  med  pell  oc  gullhlodum 
storum  sæmilegt.  kantarakapu.  sacrarium^)  mvnniaug.  j^).  allt- 
arissteinn  bvinn. 


XLIX.  Eýstraskard. 

Nicholaskirkia  j  Eystraskardi  a  halft  heimaland  oc  Ix 
asaudar  oc  .vj.  ær.  v.  kyr. 

þrenn  messuklædi  oc  vmm  framm  messuserk  oc  hofutlijn. 
fontur.  kantarakapur  .ij.  kiertistikur  .ij.  oc  hin  þridia  jarnstika. 
tioUd  vmm  kor  oc  halfa  frammkirkiu.  merki  eitt.  kluckur 
.iiij.  Mariuskripter  tuær  oc  krossar  .iij^). 

portio  Ecclesiæ  vmm  .vij.  ar  .iij.  merkur.  fiell  aptur  .vj. 
aurar  af  portione  firir  psalltara  er  lagdur  var  til  kirkiunnar. 


L.  Næfurhollt. 

Pieturskirkia  j  Næfurlosti^)  a  prestskylld  j  heimalandi. 

XXX.  asaudar  oc  .iij.  kýr  og  giefa  vndann  friadag.  laugar- 
dag  oc  Drottinsdag.  sinn  dag  vnder  hverri  j  hverri  viku. 

kluckur  .V.  tioUd  vmmhverfis  kirkiu.  glerglugg.  glodarkier 
.ij.  munnlaugar.  vattzkietill.  vattzkall.  kiertistikur  .vj.  krossar 
.iij.  skrijn  oc  COariuskriptt.  kaleik.  alltarisklædi  fiogur.  messu- 
klædi.  tuær  kantarakapur  oc  slopp.  fiorar  merkur  vax  oc  .xij. 
aurar  reykelsis.  font  med  vmmbuningi.  merki.  hundrad  j  bok- 
umm.  tekur  prestur  .iiij.  merkur. 


')  af  jarni,  Bp.;  =")  sl.  256;  ^)  h.  v.  259;  *)  Hér  hefir  líklega 
endað  máldagi  sá,  sem  stóð  í  Hítardalsbók,  og  sem  þar  segir,  að  beri 
«nær»  saman  við  Vilch.;  *)  svo  öll. 


1397.  HLÍÐARENDI.   —  ODDI.  69 

[Anno    9°.     Kirkian    a   Breidabolstad    a    .Ix.    malnytuku- 
gilldi.     oc    .xviij.    kugiUdi  oc  .xx.  j  ollumm  gielldumm  fienadi. 
portio  obitalad  wmm  .xvj.  ár  .vc.  oc  .xx^). 


LI.  Hlijdarende^). 

follakskirkia  ad  Hlijdarenda  a  .xxc.  j  heimalandi  .iij.  ku- 
gilldi  .XX.  merkur  vax  oc  reýkelsis.  kluckur  .v.  oc  stoll.  allt- 
araklædi  .iiij.  mvnnlaugar  .ij.  oc  kietill.  kiertistikur  .iij.  oc  .ij. 
nýar  oc  stola  .iij.  Mariuskript.  þollaks  lykneski  oc  Katrinar 
skript.  hægindi  tvo.  langvængi  oc  kistu.  lectara.  þollaks  sogu. 
elldbera.  glodarkier.  tiolld  vmmhverfis^)  kirkiu.  kaleik. 

f  ar  skal  syngia  hvern  helgann  dag  oc  annann  hvern  dag 
ottusong  tuo  daga  rumhelga  j  hverri  viku  vmm  langaföstu. 

portio  Ecclesiæ  .xc.*) 

Hun  a  j  syna  portionem  sijdann  folleifur  tok  jordina  .cc. 
oc  halfur  sietti  eýrer  þat  sem  foUeifur  a  til  ad  svara.  er  olukt 
kirkiunni  .xx.  merkur  vax.  oc  reykelsis.  glitadur  dvkur.  alltara- 
klædi.  mvnnlaug.  psalltari. 

Olukt  oll  portio  af  fiordungi  jardarinnar  sijdann  Olafur 
Benediktsson  anndadist. 

LII.  Odde^). 

[Hér  er  prentað  eptir  mjög  trosnuðu  transskripti  á  skinni,  gerðu 
5.  Febr.  1548,  meðal  frunibréfa  í  safni  Arna  Magnússonar  Fasc. 
Lxvii,  13.  Á  jniða.  sem  liggr  við  bréíið,  segir  Árni:  «þennann  Odda 
kirkiu  maldaga  hefi  eg  so  vel  afskrifadann  sem  þad  verdur,  og  ac- 
curate  confereradann,  skal  eg  þar  ur  lata  giðra  eitt  transscriptum 
—  eingin  mun  voga  þad  ad  transscribera,  nema  eg  og  þordur  — 
adur  enn  eg  þessu  skila,  in  gratiam  Ecclesie,  og  þvi  bihelld  eg 
þessu,    ut    inspici    possit    a   transscribentibus".     fOdda   kirkiu  skiol 


')  [þetta  stendr  hér  áfast  við  Næfrholts  máldaga,  en  á  þar  í  raun 
réttri  ekki  heima,  og  mun  auk  þess  vera  yngri  viðbót.  En  Næírholts- 
máldagi  þessi  er  orðrétt  samhljóða  máldaga  Jóns  biskups  Haldórs- 
sonar  1332.  Viðbót  þessi  mun  vera  frá  c.  1590;  147  sleppir  þessari 
viðbót;  ')  Vilchinsmaldage  263;  ')  alla  b.  v.  256;  *)  Hér  munu  vera 
samskeyti  í  máldaganum;  *)  Vilch.;  Gamall  maaldage  kirkiunnar  j 
Odda  á  Rangaruollum  2131;  eingin  fyrirsögn  í  transscripto. 


70  ODDI.  1397. 

eru  ðlldungis  klár,  eg-  ætti  annars  ad  registrera  þau  adur  enn  þau 
burt  fara.  Jtem  lata  transsumera  maldagann  epter  minu  accurato 
apographo  in  gratiam  Ecclesiæ."  Afskript  Árna,  sem  er  Nr.  2135 
meðal  forabréfaafskripta  hans,  er  hér  höfð  jafnhliða  frumritinu,  sem 
skemzt  hefir  síðan  hún  var  gerð  ;  er  hún  með  hendi  þórðarpórðarsonar,  og 
kallar  Árni  hana :  «Apographiim  Transscripti  membranacei,  qvod  as- 
servatur  apud  templum  Oddense  Rangarvall. '  Við  afskriptina  segir 
hann  meðal  annars  um  transskriptið :  «OriginaIe  transscriptum  esse 
omnino  videtur,  licet  nulla  nunc  sigilla  adsint.  göt  eru  á  plica.  ac- 
curate  hoc  Apographum  exaratum  est.  membrana  þesse  er  nu  æred 
lasleg  og  vida  til  skiemda  trosnud,  sumstadar  og  ur  henne  burtu 
smástycke.»>  Til  samanburðar  eru  hér  hafðar  Vilchinsbækr  hinar 
sömu  og  notaðar  eru  við  útgáfur  hinna  máldaganna,  og  svo  Nr, 
1131  meðal  fornbréfaafskripta  Árna:  ».OriginaIlenn  (so  ad  kalla) 
heyrdi  mier  sialfum  til  og  er  nu  eydelagdur-'  (AM.).  '{^esse  firir 
framan  og  ofanskrifadur  maldage  er  riett  ritadur  epter  gomlu  papp- 
irs  Exemplare  med  hende  Sira  Stephans  Gislasonar.  Og  stod  þar 
nedan  under  raedkenning  nefnds  sira  Stephans  ad  maldageun  være 
svo  ord  fyrir  ord  sem  hier  skrifad  stæde,  enn  ecke  var  tillagt 
epter  hveriu  copieradur  være.  Var  þesse  hans  uppáskript  daterud 
j  Odda  a  Rangarvðllum  19.  Martij  Anno  1592.  med  aþrycktu 
signeteo   (AM.)]. 

Nikulas  kirkia  j  Odda  ca  heimaland  allt. 
frodholft  tvo. 
OxaRygg. 
Langagerdi. 

yrstann  gardsuika  halfuan^). 
helluvad. 
Mulaland. 

kirkiann  ca  halft  annad  hvndrat  asaudar. 
halfvann  þridia  tvgh  kua. 
vij.  hundrut  j  Rossvm. 
IX.  hundrat  j  metfe  og  .ix.  merkur  wax. 

Suo    margar   iskyllder  a  kirkiann  i  Odda  i  annara  manna 
iarder^). 

Jn  primis.  ad  Fellzmula  gelldingur  tvæuetur. 
ad  ax  gelldingur  gamall. 


^)  halíft,  Látr.;    ')  «þessar  allar  jskylldur  eru  nu  (1592)  burt  fra 
Odda  kirkiu>,  ritað  á  spássíu  i  2131. 


1397.  ODDI.  71 

a  Waullvm  hinvra  ytrvm  gelldingur  tuæuetur. 

a  Vaullum  hinvm  eystrvm  gelldingur  gamall. 

j  Klofua  gelldingur  gamall. 

ái  Rolfstaudvm  gelldingur  tuæuetur. 

ca  Torfuastaudvm  gelldingur  gamall. 

j  FlagbiaRnarhollti  gelldingur  gamall.  og  annaR  tvæuetur. 

j  OstuadshoUte  gelldingur  gamall. 

[i  Sniallzhaufda  gelldingur  gamall. 

ad  (h  gelldingur  gamall^), 

ad  Ægissidv  gelldingur  gamall 

ad  Rafntoftum  gelldingur  gamall. 

ad  Raudalæk  hinvm  ytra  gelldingur  gamall. 

ad  Raudalæk  eystra  gelldingur  tvæuetur. 

ad  Breckv  g(elldingur)  tvæuetur. 

j  Tvngu  hinne  litlu  gelldingur  gamall. 

i  fiodolfshaga  gelld(ingur)  tvæuetur. 

ad  Haumrvm  g(elldingur)  tvæuetur. 

ad  GcQsahusum  gelldingur  tvæuetur. 

i  KalfhoUte  g(elldingur)  tvæuetur. 

i  Kroke  gelldingur  gamall. 

a  Heidi  gelldingur  tvæuetur. 

a  Lytingsstaudvm  g(elldingur)  tvæuetur. 

j  Reidri  gelldingur  veturgamall. 

j  Gvtthormshaga  gelldingur  gamall. 

j  Kalladarhollte^)  gelldingur  tvæuetur. 

ad  fueRlæk  gelldingur  tvæuetur. 

a  Skambeinsstaudvm  g(elldíngur)  veturgamall. 

j  Nesi  gelldingur  tvæuetuR. 

j  Hallzmula  g(elldingur)  tuæuetuR. 

j  Kalldakínn  gelldingur  tvæuetuR. 

j  Akbrautarhollte  gelldingur  gamall. 

a  Tialldastaudvm  g(elldingur)  gamall. 

j  Skardi  hinv  eystra  g(elldingur)  gamali  og  annar  tuæuetur. 

ad  Steinkrossi  g(ellingur)  gamall. 

j  Sandgile  g(elldingur)  gamall. 

vnder  Rauni  gelldingur  gamall. 


')  [sl.  256,  Látr.;    ')  kalldadarh.,  Bp. 


72  ODDI.  1397. 

a  foRleifsstaudvm  g(elldingur)  gamall. 

ad  Hofe  hinv  nedra  g(elldingur)  gamall  oc  annar  tuæuetur. 
oc  hinn  þridie  veturgamall. 

j  Lambhaga  gelldingur  gamall. 

ad  Reydarwatni  gelldingur  gamall  og  annaR  tuæuetur. 

ad  Gelldingalæk  g(elldingur)  tuæuetur. 

ad  Statalæk  g(elldingur)  gamall  oc  annaR  tuæuetur. 

ad  Uikingslæk  gelldingur  gamall. 

ad  Helluvade  g(elldingur)  gamall  oc  annaR  tvævetuR. 

A  Gaddstaudvm^)  g(elldingur)  tuævetuR. 

[ad  Selialæk*'*)  gelldingur  tuæuetur. 

ad  WaRmalæk  g(elldingur)  tuævetur. 

j  GRof  gelldingur  gamall. 

j  Galltarholltte  gelldinguR  veturgamall. 

j  FRodhoUti  eystra  gelldingur  tuæuetur. 

ad  Moeidarhuole  g(elldingur)  tuæuetuR. 

ad  Berguadi  gelldingur  tuæuetur.   . 

j  diupadal  g(elldingur)  tvæuetur. 

a  Welli  hinum  efra  g(elldingur)  gamall. 

ad  Vppsaulvm  g(elldingur)  gamall. 

i  Lambeý  gelldingur  tuæuetur. 

a  Straund  gelldingur  gamalL 

ad  Bergþorshuole  g(elldingur)  tuævetur. 

ad  Arnarhuole  g(elidingur)  tuæuetuR. 

ad  FoRsæti  g(elldingur)  gamall  og  .ij.  tuæuetrÍR. 

ad  Strandarhaufdi  gelldingur  vetuRgamalL 

A  Womulastaudum  g(elldingur)  veturgamalL 

j  NæfuRloste^)  gelldingar  .xij.  vetuRgamler.  og  skal  þa 
giallda  fimta  dag  hinn  fyrsta  j  sumre  og  skulu  aller  wera  suo 
hollduger^)  ad  þeÍR  anne  a  deigi  ofuan  j  Odda. 

j  Hcafue  uett  matar. 

j  fyckabæ  vett  matar. 

a  Grimsstaudvm  uett  matar. 

aa  Skumstaudvm  vett  matar. 

a  Klasbarda  halfuett  mataR. 


')  *ita  evidenter*  (AM.)j    *)  Selalæk  147;    ')  <loste  clare  legitur, 
non  hollte*  (AM.);  —  hoUtti,  Bp.;  *)  holld',  transskr.  og  flestar  Vilch. 


1397.  ODDL  78 

a  Strandarhala  fioRdunguR  matar. 

a  Arngeirsstaudvm')  uett  matar. 

j  Kollabæ  vett  matar. 

ad  Moshuole  hinvm  eystra  .vj.  fioRdungaR  matar. 

a  Griotca  vett  mataR. 

ad  Hofui  hinv  nedra  wett  osta. 

j  Sandgiie  half  uett  osta. 

j  Stvfhollte  half  wett  osta. 

a  ÁRnkotlustaudvm  half  uett  osta. 

ad  (aa)  halfwett  osta. 

a  Kalfstaudum  ostfioRdungur. 

j  Gardsuika  hinvm  vestazta  .ij.  fiordungar  osta. 

j  Langagerdi  fiordvnguR  osta. 

j  Dufþakshollte^)  æR  lodin  oc  lembd.  oc  aunnur  alsgelld^). 

ca  Skambeinsstaudvm  fiordvngur  osta. 

j  Sniallzhaufda  fiordungur  osta. 

a  Merkihuole  ostleifuR. 

a  Tialldastaudum  ostleifur. 

j  Skarde  hinu  eystra  ostleifuR. 

ad  Uikingslæk  ostleifuR. 

vnder  HRaune  ostleifur. 

ad  Eyvindarmula  ostleifur. 

ca  Heradarstaudvm  fiordungur  osta. 

j  Hvamme  fiordvngur  osta. 

j  Dynskogum  tueiR  hluter  hius  ellifta  fiordungs  smiors  oc 
færa  j  Skoga  vnder  Eyiafiaull'*)  ad  CDichialsmessu. 

hueR  skattmadr  j  miilvm  piorscáR  og  JokulscaR  a  Sol- 
eimasande  skal  luka  fiordung  osta  ca  hveRium  tolf  manudum 
og  eigi  siduR  prestar  þeir  sem  bvnad  hafa  j  fýRsaugdu  tak- 
marke. 

Jtem  i  Gutthormshaga  sex  aura  wauru. 

ca  Vakurstaudum    xij.  alner  vadmals. 

ca  Vesturholltvm  .xxx.  letorfs. 


0  aarigsstodum  256,  259,  350:  Arygstodum,  Bp.,  147;  Erigsstodum, 
Látr.;  ')  Dupþaksh.,  Bp.;  ^)  allz  gelld  2131;  *)  «deest  (íLxvii)  exigua 
vocula,  forte  fiaullum;  exiguæ  spatium  voculæ;  um  synest  of  lited 
i  eyduna.  Eg  vil  til  geta  íiaull  haíi  verid  tviskrifad  ovarlega  og 
þvi  standi  þad  ei  i  copium>  AM. 


74  ODDi.  1397. 

ca  QxahRygg  .xviij^).  alner  sauluvodar. 

Œi  Kirkiubæ  firir  ofann  leiti  hundrad  skreidaR.  iiij.  sallt- 
belger  oc  flytia  inn  a  land. 

kirkiann  a  skog  j'-^)  foRsmork.  i^)  Eingidal. 

annan  skog  a  Burfellzhalsi  firir  vtann  fiorsca.  og  þridia 
skog  framm  hia  SandcaRtvngum^). 

Tolf  hvndrut  fioRu  eR  liggur  firir*^)  Grimsstaudum. 

viijc.  fiauRu  eR  liggur  firir  BeRgþorshvale. 

[kirkiann  ca.  iardar  part  er  liggur  med  nedri  straund 
millvm  þessara  takmarka:  er  merkigardur  firir  ofan  torfrima 
firir  austan.  Biaun^)  firir  vestann.  tvngardr  ai  Strond  firir 
nedan. 

Svo  raargann  skruda  a  kirkiann  j  Odda. 

Jn  primis  .xj.  manna  raessoklædi.  eru  þrenn  af  þessum 
slitin  oc  wond  oc  uantar  til  .iij.  hofudlin. 

Jtera  firam  hauklar  lauser  oc  fodurlauseR. 

þriu  alltaraklædi  med  vigdum  dukum  oc  fordukum  oc 
eitt  vont. 

fioRer  dukar  glitader. 

vj.  coRporalia. 

iij.  kalekar  oc  hinn  fioRdi  sa  er^)  vndan  er  stettinn. 

IX.  kantarakapur.  eRu  þriaR  lettar. 

tuær  suartar  kapur. 

fioRar  dalmatikur  lettar. 

raessostackur  vondur. 

tueiR  sloppar. 

Jtem  .ij.  smellter  krossaR  og  hinn  þridie  gylltuR.  og 
vnder  stallurinn  med  kopar. 

iiij.  kertistikur  smelltar  .ij.  med  kopar. 

ij.  iarnstikur  storar^). 


')  2135.  2131;  xiij  256,  259,  350;  xij,  Látr.;  ')  sl.  2131;  ')  sl. 
2135,  2131;  *)  Sauðártungum,  Bp.  (rangt);  ^)  hia  256,  259,  350;  «)  svo 
í  öllum  liandritum;  Arni  Magnússon  segir  í  afskript  sinni:  «ita  clare, 
forte  legendum  hraun».  það  gæti  þó  verið  umtalsmál,  hvort  þetta 
orð  væri  ekki  misskrifað  á  þann  hátt,  að  annað  hvort  hefði  í  frum- 
ritinu  gleymzt  úr  r  á  undan  n-inu  eða  gleymzt  að  setja  stryk  yfir  «-ið 
(=  ii),  svo  að  þetta  örnefni  héti  biaurn  eða  biaunn  =  Björn; 
')  sl.  transskr.;  «)  sl.  256,  259,  350,  Bp. 


1397.  ODDI.  75 

Jtem^)  tabulum  firir^)  alltare  og  annad  vppi  yfer. 

pRÍu  glodarkeR  med  kopar.  er  þar  af  eitt  festarlaust.  og 
fiorda  med  sylfur  og  gyllt. 

skrin  med  helgum  domum  oc  litill  kistill  med  helgum 
domvm. 

einn  texti. 

tuo  merki. 

CDaRiuskript  stor. 

Nicholcas  skript. 

heimrams^)  skript. 

Jons  likneski  postula  og  CDaRiu  magdalene. 

Jtem  ein  skript  yfer  litla  alltare  med  þrimuR  likneskium. 

fonz  umbuninguR. 

elldbeRi  og  vatzketill. 

Sacrariura  munnlaug. 

lysikoluR  tuæR. 

V.  klockuR  oc  hin  .vj.  klucka  Rifin.  oc  or  kolfurinn. 

ij.  biulluR*)  litlaR. 

huslker  litid  med  sylfur  og  um  vtan  med  kopar. 

basiliscus  med  kopar. 

alltarissteinar  tueiR. 

tuo^)  alltarisklædi  til  litla  alltaris. 

tueiR  formar  olæster. 

tuæR  bruner  litlar  firir  framann  koR. 

eitt  steintialld  foRnt. 

messuklæda  kista  læst. 

litill  vatzkall. 

baksturiaRn. 

keRtaklofui. 

likakrakuR^). 

flutning  ad  SandholafeRiu  leigulausann  af  aullu  sinu  godzi 
og  allra  þeÍRa  manna  sem  ax  stadarins  kosti  eRu. 

kirkiann  aa  mark  syllt  hid  hægra.  enn  heilt  hid  vinstra. 

annad  mark.  af  bædi  eýRu. 

halfuann  afRett  j  midia  mork'). 


^)  b.  V.  Bp.;  »)  yfer  350,  Bp.;  ')  Heinrams  260;  Heimras  259; 
*)  þ.  e.  biöllur;  »)  tuenn,  Bp.;  ")  [vantar  i  2131;  ^)  Nú  tekr  við  kafli 
frá  dögum  Michaels  biskups. 


76  ODDI.  1397. 

[Porcio  ecclesie  slik  sem  fallid  hefiR  i  mortuaria  þau  sem 
gefuizt  haufdu  til  kirkiunnaR  sidan  heRa  Ottgeir  godrar  minn- 
ingar  liet  Reikna  næst.  fiell  nidur  aull  porcio  firir  þa  hlute 
sem  SiRa  Ole  hafdi  lagt  til  kirkiunnaR.  enn  kirkiann  vard 
honum  skylldug  .xxx.  hundrada^). 

Anno  domini  CD^.  ccc^.  Ixxx^.  v^.  jn  festo  sanctorum  cris- 
pini  et  crispiniani*)  lagdi  siRa  Ole  til. 
vij.  messuserki. 
vj.  hofudlin. 

þrennar  stolur  med  handlinvm. 
eitt  corporale^). 
propiciatorium. 
kalek. 

kluckur  tuæR  hinar  stærstv. 
Tolf  manada  tidabækuR  per  anni  circulvm. 

Jtem  ca  kirkiann  i  Odda  yfer  þat  framm  sem  forner  mal- 
dagar  votta. 

Jordina  a  straund  nedri.  og  þar  til  .v.  kyR  oc  xxx  asaudar 
sem  gaf  sira  Oli  og  Halla  moder  hans  Jonsdotter.  med  þeim 
skilmala.  ad  þar  skal  syngiazt  tuæR  messur  i  hueRi  uiku.  salu- 
messa  firir  scal  allra  kristinna  manna.  aunnur  de  sancto 
Thoma.  adra  hueria  uiku.  enn  de  sancta  Katherina  adra  hueRia 
og  lukazt  prestinum  carliga  þeim  sem  uppi  helldur  messo- 
saunginum.  fiorar  merkur  epter  skipan  biskups  i  Schalhollte. 

Jtem  half  iaurd  i  Gardsuika  er  gaf  Kolbeinn  Petursson^). 
xij.  æR  og  .ij.  kyr.  med  þeim  skilmala  ad  þar  skal  syngiazt 
.XXX.  salumessna  i  Odda  carliga  firir  hans  scal  oc  allra  annara 
kristinna  manna.  luka  .x.  aura  prestinum  i  sina  Rentu  frida. 

Porcio  ecclesie  vmm  .x.  aiR  næstu  sidann  heRa  CDichael 
visiteRadi  .xx.  hvndrut'^). 

LIII.  Eývindarmvle. 
Jonskirkia  postula  ad  Eyvindarmvla  a  prestskylld  j  heima- 
landi. 


^)  [sl.  2131;  ')  þ.  e.  25.  okt.;  ')  corporalia,  transskr.;  *)  sl.  trans- 
skr.;  ^)  Einungis  þessi  síðasta  klausa  mun  vera  frá  Vilchni. 


1397.  EYVINDARMÚLI.   —  TEIGR.  77 

xij.  ær  oc  kv. 

messuklædi  tvenn^)  vtann  stolu  oc  handlijn  skorter  til 
annara.  alltaraklædi  .iij.  kantarakapur  .ij.  slopp  einn.  kross 
sæmiligann  med  lykneskium.  Mariuskript.  Jons  skripter  .ij. 
mvnnlaugar  .ij.  glodarkier.  elldbera.  merki  eitt.  halft  annad 
hundrad  j  bokumm.  vattzkietill.  fonts  vmbunad.  kluckur  .iij. 
texta  bunad  med  silfur.  paxspialld.  alltarissteinn.  tiolld  vmm- 
hverfis  kirkiu. 

þangad  liggia  .ij.  bæer  ad  tiundum  oc  lysitollumm. 
syngia  annann  hvern  dag  helgann  til  Hlydarenda  oc  takast 
jj.  merkur^). 

Kirkiann  a  kaleik  oc  kiertistikur  .ij. 

Jtem  .ij.  kvgilldi  vmm  framm  þat  sem  stendur  j  maldaga 
Herra  Michels. 

Portio  Ecclesiæ  vmm  .xij.  ar  .vijc.  hefer  þar  af  nidur 
falled  .ccc.  firir  þat  er  Hallsteinn  liet  giora  vpp  kirkiuna. 

LIV.  Teigur. 

COariukirkia  j  Teigi  a  þridiung  j  heimalandi^).  þridiung  j 
Butralldastodum. 

vj.  kyr  oc  .xij.  ær. 

Salld  korns. 

hundrad  vadmala. 

halfa  fiordu  mork  vax. 

þrenn  messuklædi.  kaleika  .ij.  annar  gylltur  sæmiliga 
gior.  tvenn  corporalia.  kluckur  .iiij.  alltaraklædi  .iij.  kiertistikur 
.ij.  glodarkier.  mvnnlaug.  slopp.  kantarakapu.  alltarisdvkar.  iij. 
kross  sæmiligann  steindann.  Mariuskript.  Andriesskript.  bryk 
sæmiliga.  tiolld  vmm  kirkiu.  skryn  litid. 


*)  Hér  endar  143  en  bætir  við  þessari  athugasemd: 

«Hier    ber    allt    saman    vid  Wilchinsbok.     þangad  sem  nefner 
kertestikur  ij.  þui  ma  allt  skrifa  eptter  Vilchinsbok>. 
^)  Fyrri    hlutinn  mun  vera  Michaelsmáldagi    (sbr.  Dipl.  Isl.  III,  349); 
')  143  hættir  hér,  en  bætir  við: 

les  Wilchins  maldaga  þui  þetta  ber  nær  samann  vtann  j  þess- 
um  forna  Hytardalsmaldaga  stendur 

ij  salld  korns 
og  Wilchins  maldage  er  langtum  fyllre. 


78  TÉIGR.   —  ÞORVARÐSSTAÐIR.  1397, 

þangad  liggia  vnder  .vij.  bæer  ad  tiundumm  oc  lysitoll- 
umm.  eru  af  þessumm  .iij,  Bænhvs.  oc  tekst  half  mork  af 
hveriu. 

Kirkiann  a  alltarisstein  buinn  med  reliqvijs. 

þar  skal  vera  prestur  oc  diakn.    tekur  prestur  ,iiij.  merkur^). 

J> ar  hefur  aukist  vmm  framm  maldaga  Herra  Michaels. 

In  primis  .vj.  kugilldi.  tvær  voder  tvitugar.  half  þridia 
mork  vax  .ij.  salldr^)  korns. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .xiij.  ar  .xvc. 

Hefur  allt  nidur  fallid  firir  þat  er  Gudmundur  porgeirs- 
son  liet  giaura  vpp  kirkiuna.  brotnadi  þar  klucka  þann  tijma 
sem  hann  hiellt  kirkiuna  og  var  þar  lukt  fyrer  halft  fiorda 
hundrad.  skaP)  Gudmundur  eignast  þav.  enn  hann  leggur  til 
kirkiunnar  þar  fyrer  alltarisklædi  med  silki  oc  er  þar  aa  kross 
med  gullhlad  oc  miott  hlad  vmm  þvert.  nýa^)  brun  .vij.  alna. 
refviU  .vij.  alna.  alltaraklædi  glitad.  alltarisdvkur  oc  er  þar 
a  gullhlad.  Jtem  glitadur  dvkur  oc  tvenner  fordvkar.  font- 
klædi.  vattzkietill.  dvkur  yfer  Andries  lykneski  og  ein 
kiertistika. 

Hefur  aukist  j  Teigi  sijdann  Solmundur  oc  hanz  hustrv 
vidtokv  .v.  kugilldi. 

reiknadist  portio  .xiij.  aurar  oc  .xiijc. 

Jtem  lagdi  hvstrv  í>vridur  til  kirkiunnar  messuklædi  ný 
sæmileg  ad  ollu  oc  .ij.  lykneski  med  alabastrum  oc  sacrarium 
mvnnlaug  nya  oc  liet  giaura  vpp  kirkiu.  fiell  nidur  epter.  vj. 
presta  máti  firir  þetta  allt  samann  .viijc.  oc  .xiij.  aurar.  enn 
epter  stendur  .vc.  olukt. 

Jtem  a  ad  Ivkast  haustsaudur  arliga  fra  forunvpi. 

LV.  porvardstader'*). 

Mariukirkia  aa  J>orvardzstodumm  a  .xc.  j  landi. 

kluckur  .ij.  rodakross.  kiertistikur  .ij.  glodarkier.  alltara- 
klædi  .ij. 

þar  skal  syngia  annann  hvern  dag  helgann  af  Breidabolstad. 
Ivka  presti  .ij.  merkur. 

^)  Hér  mun  enda  Michaelsmáldagi  (sbr.  Dipl,  Isl.  III,  348); 
=»)  salldz  260,  256,  269,  350,  Bp.,  BO.;  ')  en,  Bp.;  *)  ein,  Bp.;  ')  ViU 
chins  maldage  263. 


1397.  LAMBEY.    —   EY.   —  FÍFLHOLT.  7^ 

LVI  Lambeýi). 

Kirkia  j  Lambeý  a  .xc.  j  heimalandi. 

vj.  ær. 

Mariuskrípt.  rodukross.  paxspialld.  alltaraklædi  eitt.  dvk 
einn.  glodarkier.  sacrarium  munnlaugh.  kluckur  .iij. 

þangad  skal  syngia  annann  hvern  dag  helgann  af  Breida- 
bolstad^).  luka  presti  .ij.  merkur. 

portio^)  vmm  .ij.  ár  oc  .xx.  tuo  hundrud  oc  half  mörk. 
fiell  þad  allt  nidr  firir  vppgiord  kirkiu.  er  kirkiann  nv  honum 
skylldug.  ccc. 


LVIL  Eý^). 

Pieturskirkia  j  Eý  a  .xc.  j  heimalandi. 

vj.  ær  oc  .ij.  kýr. 

kluckur  .V.  tiolld  vmmhverfis  kor.  rodakross.  Pieturs 
lykneski.  kiertistikur  .iij.  alltaraklædi  eitt.  glitadann  dvk  sæmi- 
ligann  oc  tvo  liettare^).  ij.  spiolld.  sacrarium  mvnnlaug. 
kiertastock. 

þar  skal  syngia  annann  hvern  dag  helgann  af  Breidabol- 
stad.  Ivka  presti  .ij.  merkur. 

portio  hefur  þar^)  ollnidur  fallid  firir  kirkiu  vppgiord  er') 
Einar  liet  giora. 

LVIII.  FijflhollteS). 

CDariukirkia  j  Fyflhollti  a  .ij.  kyr  oc  .vj.  ær. 

kiertistiku  eina.  krossa  .ij.  alltarisklædi  eitt  med  dvki. 
kluckur  .iij.  paxspialld.  glodarkier.  sacrarium  mvnnlaug. 

þangad  skai  syngia  annann  hvern  dag  helgann. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .vij.  ar  .ij.  kugilldi  er  Ormur  Haf- 
hdason  lauk  firir  sig  oc  Hollu  Biarnardottur.  enn  Loptr  í>o(r)- 


0  Vilchins  maldage  263;  ^)  og  b.  v.  350,  147,  Látr.;  ')  hefr  þar 
oll  nidur  fallid,  er  fyrst  bætt  hér  viö  (í  260),  en  svo  dregið  undir  það  til 
merkis  um,  að  það  eigi  að  falla  burt;  *)  Vilchinsmaldage  263;  *)  lec- 
tare,   268(!);     «)  sl.    850;     ')  263;    sl.    hin;     ')  Vilchinsmaldage    263. 


80  FÍFLHOLT    —  SKÚMSTAÐIR.  1397. 

steinsson  tok  ad  sier  ad  svara  ollu  þui  sem  meira  er  ad  svara 
kirkiunni. 

Jtem  alltaraklædi  er  Ormur  lagdi  til  oc  sacrarium  handklædi. 

LIX.  Fiflhollt^). 

Stephanus  kirkia  j  FiflhoUti  a  kv  eina  .iij.  ær  oc  .c. 
vadmala. 

iij.  bækur. 

kross  med  lykneskium.  Stephanusskript.  glodarkier.  kluckur 
.iiij.  oc  hin  fimta  kolflaus.  paxspialld.  tialld  vmhverfis  kor.  allt- 
araklædi  tvo.  dvkar'^)  .ij.  oc  annann  glitadann.  sacrarium  munn- 
laug.  kiertistikur  .ij. 

þangad  skal  syngia  annann  hvern  dag  helgann. 

LX.  Skvmstader. 

Olafskirkia  á  Skvmstodum  a  prestskylld  j  heimalandi. 

vj.  kugilldi. 

þrenn  messuklædi.  alltaraklædi  .iij.  kantarakapur  .ij.  slopp. 
glerglugg  sæmiligann.  kluckur  .vj.  glodarkier  .ij.  kiertistikur 
.iiij.  med  kopar  oc  eiu  med  jarn.  skryn  med  helgum  domum. 
alltarissteinn  bvinn.  kaleika  .ij.  krossa  .ij.  med  lykneskium  oc 
enn  adra  .ij.  Mariuskript.  Olafsskript  oc  Thomasskript.  tiolld 
vond^)  vmmhverfis  kirkiu.  mvnnlaugar  .ij. 

þangad  liggia  .xj.  bæer  ad  tiundumm  oc  lysitollumm^). 

Jtem  vattzkietill  oc  skýrnarsaa(r). 

xiij.  kyr.  xL  asaudar  heima. 

med  jordum^)  xxx.  kugillda. 

ccc.  j  koplumm. 

halft  fiorda  hundrad  ofrijdt  vtlagt  til  frijdz. 

IX.  naut  gomuL  veturgomuP).  tvo  tvævetnr. 

XXX.  saudi  veturgamla. 

ij.  hrutar  tuævetrer^). 

0  Fijflhollt  annad,  Látr.;  Vilchinsmaldage  263;  ')  duka  263; 
^)  sl.  256,  259;  *)  Hér  endar  hinn  elzti  stofn  máldagans,  og  er  því 
annaðhvort,  að  þetta  er  Vilchins  máldagi  ellegar  þá  að  þetta  sé  eldra, 
og  næsti  kafli  sé  Vilchins  viðbót,  og  það  er  líklegra;  *)  jörð- 
unni,  sum;  ')  Hér  mun  eitthvað  fallið  úr  og  er  svona  í  öllum  afskript- 
um;  ^)  Hér  kemr  viðbót,  sem  er  yngri  en  1472,  og  verðr  hún  prentuð 
við  það  ár. 


1397.  BREIÐIBÓLSTAÐR  í  FLJÓTSHLÍÐ.  81 


LXI.  Breidabolstadr. 

Mariukirkia  a  Breidabolstad  j  Fliotshlyd  a  heimaland  allt. 

Samstadi  hina  ytri. 

Konungsmvla  allann. 

forugnvp. 

Borgarkot. 

Skalmhollt. 

xvj.  kyr. 

nyutigi  asaudar. 

xxc.  j  metfie. 

vij.  hross  roskin.  eitt  tuævett.  tuo  þrevetur.  tuo  vetur- 
gomul. 

yxn  tuo  fiogra  vetra  oc  ein(n)  .v.  vetra  .iiij.  kalfa. 

xvj.  saudi  tuævetra  oc  .xl.  veturgamallt. 

.iij.  naut  tuævetr  .vij.  veturgomul. 

Jn  summa  halft  fimta  kugilldi  oc  xl. 

þriar  vætter  smiors  oc  .ccc.  skreidar. 

XXX.  fiordunga  skyrs  oc  .xx.  fiordunga  kiðts. 

Hun  a  .IX.  manna  messuklædi  oc  .ij.  hokla  lausa.  vij.  kant- 
arakapur  .iiij.  alltaraklædi  med  dvkumm.  ij.  Dalmatikur  oc 
einn  subtiU  .iiij.  sloppa.  iiij.  kaleika.  fontsvmmbuningur.  vatts- 
kicr.  glodarkier  .iij.  smellta  krossa  .ij.  sæmilega.  skryn  med 
helgumm  domumm  oc  Textum  Evangeliorum  bvinn.  kluckur  .vj. 
oc  biollur  .ij.  Mariuskript  oc  Jacobsskriptt.  kross  storann 
med  trie  oc  steindur  vel.  messuklæda  kista  oc  sacrarium 
mvnnlaug.  tioUd  slijk  sem  eru. 

J>angad  skal  giallda  fra  Kirkiulæk  giellding  gamlann  oc 
halfa  vætt  matar: 

vr  Langagierdi  a  lodna  oc  lembda  enn  adra  snogga  oc 
giellda. 

vr  Lambeý  a  giellda. 

fra  Vppsolum  gielldingur  tvævetr  oc  halfmork. 

vr  Eý  giellding  tvævetrann. 

fra  Tialldastodum  giellding  gamlann. 

Heitleifur  vr  Skardi. 

vr  eystra  Skardi  tveir  gielldingar  tuævetrer. 

Dipl.  IbI.  IV.  B.  6 


82  BREIÐIBÓLSTAÐR.  1397, 

Heitleifur  aa  Breckulandi^). 

giellding  tuævetrann  fra  Gielldingalæk. 

giellding  tvævetrann  af  f  orleifsstodura. 

giellding  tuævetrann  fra  Giætsiumm^). 

g(amlan)  giellding  oc  annann  veturgamlann  fra  Womula- 
stodumm. 

gamlann  saud  og  annann  veturgamlann^)  vr  Wattzdal. 
jgamlann  saud^). 

tvævetr  gielldingur  fra  Bergþorshvoli. 

gielldingur  tuævetur  fra  Reynifelli. 

vætt  miols  vr  háfi. 

vætt  miols  vr  fyckuabæ. 

fra  Arngeirstodumm  gielldingur  tvævetur. 

xij.  hrossa  hofn  j  Fiflhollti  eystra  vmm  weturinn. 

Stodhrossa  beit  j  Kirkiulækiar  land  oc  riettarhalld  ad 
Hundzmel. 

vj.  aurar  voru  j  Vlfstodumm  oc  halfann  fiorda  eyri  j 
westri  Fit. 

Hðnd  hins  heilaga  Johannis  Holensis  med  armleggium. 

iiijc.  j   Bokum. 

Jtem^)  jarnstikur  .ij.  storar.  Tabulum  yfer  ailtari. 

þangad  liggia  .vj.  oc  .xx.  bæer  ad  allri  skylldu. 

þar  skulu  vera  .iij.  prestar  oc  .ij.  diaknar. 

Ad  auk  þessa  lagdi  sira  Haflidi  til  .iiij.  kyr  oc  .xxx. 
asaudar  .v.  hross  gomul. 

land  halft  ad  Kongsmvla. 

ccc.  fioru  er  liggur  vid  Mariufiöru. 

Skogur  er  liggur  hia  Stapa. 

Jtem  ein  messukiædi.  kiertistikur  .ij.  med  kopar.  ein  kapa. 
alltaraklædi  .ij.  eina  klucku.  kaleik  er  stendur  .xij.  aura. 
skyrnar  kietill.  lyka  krákur.  elJdberi.  glitadann  dvk. 


')  í  máldaganum  1332  er  osthleifr  tahnn  frá  Skarði  og  tvævetr 
geldingr  frá  Brekkulandi,  en  máldaginn  1371  telr  eins  og  hér,  og 
annaö  getr  varla  koriiizt  saman  eptir  þessum  máldaga;  ^)  gæilum, 
máld.  1871  (Dipl.  Isl.  III,  269);  geilum,  máld.  1332  (Dipl.  Isl.  IL  688); 
')  tvævetran  147;  *)  [svo  hdrr.  og  á  þetta  annaðhvort  að  falla  burtu 
eða  þá  að  hér  vantar  i  bæjarnafn;  ')  b.  v.  256. 


1397.  KIRKJULÆKR.   —  NEÐRIHVOLL.  83 

Jtem  a  hua  yfer  þat  framm  sem  forner  maldagar  votta 
jordina  ad  Gnvpi  med  oUumm  gognumm  oc  giæduram. 

bok  er  Kolbasa  heiter. 

portio    Ecclesiæ    medann    sira    Oddur    hiellt   stadinn    .vjc. 

Jtem  hafa  fallid  j  CDortuaria  sijdann  sira  Oddur  oc  sira 
Hoskulldur^)    hielldu  stadinn  .viij.  hundrud. 

LXII.  Kirkiulækur^). 

porlakskirkia  ad  Kirkiulæk  a  .xc.  j  heimalandi. 

rodukross  steindann.  forlaks  lykneski.  Mariu  lykneski 
sliett  pentad  med  hurdum.  kirkiukietiU  oc  glodarkier  .ij.  allt- 
arisklædi.  eiim  glitadur  dvkur  oc  hvijtur.  jarukiertistikur  .ij. 
kluckur.  tiolid  kringumm  korinn. 

I>ar  skal  syngia  annann  hvern  dag  helgann. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .xj.  ar  .cc.  oc  .vj.  aurar. 

LXIiI.  Nedra  hvole. 

Mariukirkia  oc  hins  heilaga  Olafs  ad  Nedra  Hvole  a  prest- 
skylld  j  heimalandi.  Dufþackshollt^). 

viij.  kugilldi. 

Heimamanna  tiund  oc  gröptur  oc  lysitollur  oc  af  .xij. 
bæium  odrum.  oc^)  allri  skyildu.  Enn  vr  Langagierdi  önnur 
hver  misseri. 

Jtem  gaf  Jon  fra  Efra  Hvoli  .c.  vdru  j  salugiðf. 

Huu  a  .V.  manna  messuklædi  oc  .vij.  hokla  .v.  alltara- 
klædi  med  dvkumm.  kantara  kapur  .iij.  oc  ein  med  siUur 
tiijngiu.  fontklædi.  sacrarium  mvnnlaug.  Glodarkier  oc  vattz- 
kietill.  sloppa  .ij.  kaleika  .ij.  Textum  Evangeliorum  buinn  med 
siifur.  cc.  j  bokumm.  kluckur  .vj.  oc  biollu  eina.  krossa  .iij. 
lykneski  .vij.  oc  Mariuskript.  tiolld  vm  alla  kirkiu.  gler- 
gluggar  .V.  wattzkall  rifinn.  jarnstiku  stora  oc  krokstikur  .v. 
tuær  med  kopar.     bryk  yfer  alltari.     baksturjarn. 

þadan  skal  syngia  annann  hvern  dag  helgann  tilí 
Efra  Hvóls. 


')  dó  1402;  *)  Vilchinsmaldage  263;  »    Dupþaksh.,  Bp.;  *)  j  259, 
850,  147,  Látr. 

6* 


84  HOF.  —  KIRKJUBÆR.  ~  GUNNARSHOLT.  1397. 

LXIV.  Ad  Hofe.i) 

Heilog  kirkia  ad  Hofi  er  helgud  hinum  heilaga  I>orlaki 
biskupi. 

hun  a  iiij.  kyr.  giefa  skal  nyt  vndann  tveimur  ad  morni 
Laugardaga  edr  Drottinsdaga. 

Hokul  oc  messuklædi.  kapu.  slopp  oc  stolu.  alltarisdvk 
vygdann.  Gradal.  f>ollaks  song  oc  les  med.  Jtem  forlaks  sðgv 
a  Nor[r]ænv.  vatnkietil  af  messing.  alltaraklædi  tvenn.  mvnnlaug. 
kiertistiku.  glodarkier.  Mariuskript  oc  follaks  lykneski  .ij.  bryk- 
vr^)  og  kross.  alltaraklædi  med  glitudum  dvk. 

Kirkia  ad^)  Hofi  a  heima  ad  laka  tijund  syna  oc  af  þrem 
bæiumm  audrum  halfann  vaxtoll  oc  annann  huern  dag  helgann 
saung  og  fiorda  hvern  ottusðng.  og  þessa  daga  yfer  ef  eij 
hlytst  kirkiumessa.^)  follaks  messur  badar  allar  tijder.**) 
kyndilmessu  oc  paskadag. 

kirkiann  a  mðrk  vax.  eyri  reykelsis  .ij.  merkur  ad  giallda 
presti  og  fædi  med  hverri  messu  mann  edr  hest  milluín 
veturnatta  oc  sumarmála. 

Jtem  jordina  a  Draflalausu  þa  er  Olafur  follaksson  oc 
Pall  Jngialldsson  logdu  til  fyrer  refla  oc  tyunda  Reikning. 

ij.  kluckur  oc  biollu  oc  lysikolu. 

LXV.  Kirkiubær.6) 

CDariukirkia  j  Kirkiubæ  er  helgud  vorre  frv. 
Hun  a  .iiij.^)  kugilldi. 

alltaraklædi.  Mariuskript  oc  kross  .ij.  kluckur  litlar  oc 
.ij.  munnlaugar. 

LXVL  Gunnarshollt. 

Pieturskirkia  j  Gunnarshollti  a  fiordung  j  heimalandi  oc 
Kotbreckum^)  med  ollum  gognum  oc  giædum  þeim  sem  þar 
liggia  tiL  líffr-áfíti 

*)  Hof  j  Rangarvalla  syslu  143;  Vilchinsmaldage  263;  ')  Bp,  hin; 
brijk;  »)  263;  a,  hin;  *)  147;  hin:  kirkmessu(!);  *)  263  og  Bp  með 
nýrri  hendi  á  spássíu;  hin;  tiunder;  ')  Vilchinsmaldage  263;  ^)  iij, 
143,  256,  259,  Látr.,  Bp.;  þriv,  263;  «)  kotbrecku  256,  350.  147. 


1397.  GUNNARSHOLT.  —  KELDUR.  85 

xvij.  kugiUdi. 

halft  þridia  hundrad  j  Bokum. 

pangad  liggur  vnder  kirkia  ad  Gielldingalæk.  Bænhvs  a 
Heidi  med  tiund  oc  .iiij.  bæer  adrer  ad  skylldum  ollum. 

í>ar  eru  fern  messuklædi  oc  einn  serkur  ad  auk.  hokul 
lausann.  kaleika  .ij.  tuo  corporalia.  kantarakapur  iiij.  alltara 
klædi  .iij.  skrijn  oc  messingar  kross  litiU.  Tabulum.  messingar 
kiertistikur  .iiij.  oc  ein  med  jarnn.  glodarkier  nytt.  kola  oc 
kiertahialmur.  kross  stor  med  lykneskium  oc  annar  kross 
steindur.  (Dariuskript  .iiij.  kluckur.  glerglugg  sæmiligann. 
bordar  .ij.  vatzkietil.  fonts  vmmbuningur. 

ccc.  vöru  er  forsteinn  gaf. 

c.  j  vadmálum.  er  giefid  var  med  lyke  Walgierdar. 

Hefur  aukist  j  Gunnarshollti  sydann  Snorri  Jonsson  keypti 
jordina  eitt  asaudar  kugilldi  oc  .iij.  hundradz  hestar. 

vppa.  .IX.  ar  sydann  kirkiann  var  metin  reiknadist  portio 
Ecclesiæ  .xiij.  aurar  a  hvert  ár. 

So  micid  atte  kirkiann  j  Gunnarshollti  firir  jnnann  sig 
er  Pietur  J>orsteinsson  slepti.  enn  Snorri  Jonsson  tok  med. 

Jn  primis.  Ein  messuklædi  god.  onnur  vond.  hokul.  hamettu.^) 
corporale  .ij.  alltarisklædi.  ein  kapa  god  .ij.  vondar  .ij.  kaleikar 
oc  læst  patina  ad  odrum  .iiij.  koparstikur.  jarnstika  stor  .iiij. 
kluckur.  glodarkier  festarlaust.  fontkiædi  .iij.  krossar.  ein 
Mariuskript.     Pieturs  lykneski.  skrijn  brotid  .ij.  vnderstðdur. 

X.  bækur  vondar  oc  nockrar  skrar. 

Gaf  Snorri  Jonsson  kirkiunni  Jons  lykneski  raed  alabastrum. 
Jngibiorg  kvinna  hanns  Pieturs  lykneski  med  alabastrum. 


LXVII.  Kielldur. 

Pals  kirkia  a^)  Kielldum  a  fiordung  j  heimalandi  oc  halft 
Sandgil. 

vjc.  j  Bvsgagni  oc  eina  kv. 

messuklædi  fern  oc  .ij.  hokla  lausa  .ij.  sloppa.  alltarisklædi 
.iiij.  med  dvkum.  kantara  kapur  .iiij.  oc  lectaradvk.  kaleika 
.ij.  tiolld  vmmhverfis  kirkiu.  mvnnlaugar  .ij.  oc  klofa.  kiertistikur. 


hamhettu  256;  ')  ad  350. 


86  KELDUR.   —   SNJALLSHÖFÐI.  1397. 

V.  oc  hin  sietta  stor  med  jarn.  skryn  med  helgumm  domiimm. 
krossa  .iiij.  oc  lectara.  Mariuskripter  .ij.  einn  glerglugg. 
Pieturs  skript  oc  Paals  skript.  kluckur  .vij.  xiij.  merkur  vax  oc 
mðrk  reykelsis.  glodarkier  .ij.  oc  elldbera.  baksturjarn.  messu- 
klæda  kistu  olæsta.  merke  tvð.  fontsvmbuningur.  cccc.  j 
Bokum. 

Sira  Oli  lagdi  til  .ij.  kyr.  kross  smelltann  oc  kaleik  gyil- 
tann  vegur  vel  x.  aura.*) 

Hun  a  vmm  þat  framm  sem  j  maldaga  hennar  er  skrlfad. 
jord  er  Eeynifell  heiter  sem  er  .xxc.  og  .iiij.  kugiUdi  med  sem 
gaf  Salgierdur  heitin. 

Jtem  .V.  kugilldi  oc  .ij.  hestar. 

Torfskurd  aa  hun  j  Strandar  jðrd  nedri,  fertuga  grof 

Hellunám  j  Kirkiubæiar  jðrd  eýstri. 

vjc.  fiðru  er  liggur  firir  Krossi  oc  Hallgeyrseý. 

fitiaskog  firir  nordann  CDogil. 

afriett  j  nordurkinn. 

í>esse  ornamenta.  messuklædi  ad  ollu  vtann  hokul.  ad  auk 
hðfudlyn  med  gullhlad.  dvkur  med  brvn.  sæmiligann  skyrnar 
kietil. 

portio  Ecclesiæ  vmm  næstu  .xvij.  ár  .iij.  merkur  aa  hveriu 
are.  fellur^)  nidur  oli  firir  kirkiu  vppgiord. 

var  kirkiann  vird  firir  xxc. 


LXVIÍI.  Sniallsh0fde.3) 

Olafskirkia  j  Sniallshofda^)  a  prestskylld  j  heimalandi. 

Hun  a  kaleik  oc  messuklædi  ein  oc  bokaskref  .iij.  rodukross. 
ein  kiertistika.  alltarisblæiu  oc  alltarisklædi.  mvnnlaug.  wattz- 
kietill  oc  glodarkier.  kluckur  .iij.  tiolld  vond  vm  songhvs. 

kyr   ij.  oc  ,yj.  ær. 


')  Hér  endar  eldri  hluti  máldagans  og  mun  það  vera  Odd- 
geirs  frá  1371;  ')  féll  350  Bp.;  ')  Vilchinsmaldage  263;  Snialsh. 
Bp. ;  þessi  máldagi  er  alveg  samhljóða  máldaga  Jóns  hiskups 
Haldórssonar  frá  1332;  *)  Sneallshofda  Bp.;  Sneallzhofda  263  (  = 
Snjáldshöfða). 


1397.  ÁRBÆR.   —  ÁMULASTAÐIR.  87 

LXIX.  Ad  A. 

CDariukirkia  ad  A  oc  Johannis  Baptistæ  a  prestskylld  j 
heimalandi. 

.vj.  kyr  oc  .vj.  ær. 
messuklædi    oc    kaleik    .vij.    merkur    vax    oc    mðrk    reykelsis. 
kliickur    .V.    kiertistikur    .ij.    alltarisklædi    iij.   oc    alltarisstein. 
glodarkier  og  elldbera.  smelltann  kross.  CDariuskriptt.  kirkiann 
a  glergluorg.  Jtem  .ij.  hesta. 

í>ar  liggur  til  tiund  heimamanna  fra  Raudalæk  hinum 
efra  oc  vr  litlu  tungv.  af  Brecku. 

gropttur  af  þessum  bæium.  Raudalæk  hinumm  nedra  og  af 
Arnkotlustodura  oc  vr  meiri  tungv  oc  þadann  halfur  lysitollur. 

prestur  fra  A  skal  þar  syngia  j  Tungv  oc  taka  þar  .ij. 
merkur.  Til  Raudalækiar  Efra  oc  taka  þar  .v.  aura.  J  litlu 
Tungv  oc  taka  þar  halfa  mork  aa  hveriu  are. 

af  ollum  þessum  bæium  sem  hier  eru  nefnder.  skulu  menn 
sækia  skriptt  oc  þionustv  oc  adrar  naudsyniar  til  þess  prestz 
sem  ad  A  syngur. 

f>etta  a  hun  vmm  framm  þad  sem  adur  er  skrifad  j  fornum 
maldogum. 

hefur  Jou  Haralldsson  tillagt  dvk  glitadann  .v.  alna  langann. 
vattzkall.  sacrariura  hanndklædi. 

Hafa  logd  verid  messuklædi  firir  tiolld. 

Jtem  bvinn  steinn  med  helgumm  domuram  er  Herra  Wilchin 
biskup  lagdi  til. 

Jtem  kaleikur  er  vegur  .yj.  aura  er  gaf  Kolbeinn  Pietursson. 

jtem  slopp  oc  kantarakapa.  kirkiu  kola.     Pals  lykneski. 

Portio  Ecclesiæ  wmm  .xix.  ár  .vijc.  oc  fimm  aurar. 

LXX.  Kálfholt 
[=  Oddgeirsmáldagi  1371,  Dipl.  Isl.  HI,  Nr.  222;  sbr.xxxv.] 


LXXI.  Amwlastader. 

Peturskirkia  ad  Amvlastodum  a  prestskylld  þar  j  landi. 
ein  messuklædi.i)    hokul  oc  stolu.  [ad  auk^)  kaleik.  slopp. 


')  auk,  b.  V.  256 ;  »)  [sl.  256. 


88  KROSS  í  LANDEYJUM.  1397. 

kantarakápv.  krossa  .ij.  alltarisbrijk.  blystikur  .ij.  kluckur  .ij. 
biöUur  .ij.  Mariuskript.  Fetrsskript. 

Hun  a  .viij.  merkur  vax. 

þar  fylgia  .xij.  ær  oc  .ij.  kyr. 

þar  liggia  vnder  .iij.  bæer  firir  austann  affall  ad  tiundumrn 
oc  lysitollumm  oc  odrum  skylldumm.  nema  j  fiflholltumm.  þar 
taka  bændur  heima  tiund  syna  þuiat  þar  eru  vtkirkiur. 

Portio  Ecclesiæ  vmm  .x.  ar  .viij.  hundrad. 

LXXII.  Kross. 

Kirkia  ad  Krossi  er  helgud  Gudi.  CíDariu  Drottnirigv.  Jone 
postola  oc  Olafi  konge. 

í>ar  er  prestskylld  oc  .iiij.  merkur  kaups  oc  skyllt  ad 
syngia  hvern  dag  messv.  wmm  Jolaföstu  oc  Langafðstu.  og 
hvern  dag  hina  helgu  viku  og  so^)  þa  er  .ix.  lectiur  eru  j 
öttusaung.  hversdagliga  skal  messu  syngia  tvo  daga  j  viku. 

Kirkiann  a  jnnann  sig  tuenn  messuklædi  .ij.  alltarisklædi 
med  dvkumm  oc  annad  med  miovmm  hlödumm.  ettusöng.^] 
sloppur  oc  kantara  kápa  oc  vont  fornt  fontklædi.  skyrnarsteinn. 
alltaris  bryk  steinda  oc  smelltann  kross  oc  annann  steindann. 
Mariuskript.  Olafsskript  oc  Jons  lykneski  postola.  merke  oc 
triekross.  glodarkier  med  kopar.  kiertistikur  .ij.  med  kopar. 
vattzkall  oc  sacrarium  mvunlaug  med  kopar.  kaleik.  lysi- 
mvnnlaug.  kluckur  .iij.  tuær  bioUur.  vond  stika. 

í>ar  fylger  .xvj.  bvfiar  kugiUdi.  halftt  hvort  kyr  oc  asaudur. 

c.  voru  oc  .c.  j  hafnarvodumm  oc  hundradz  hross. 

Jtem  halfur  fiordungur  vax. 

pangad  liggia  .xviij.  bæer  ad  tiundum  oc  lysitollumm  oc 
.vj.  Bænhvs.  half  mork  kaups  af  hveriu.  og  kirkiann  a  Liota- 
stodumm  liggur  þangad  oc  skal  syngia  annann  hvernn  dag  oc 
hinn  fiorda  hvern  ottusaung.  nema  prestur  sa  er  þar  byr  eige 
landid. 

ad  Krosse  er  leyfdur  allra  manna  grðptur. 

f  ar  skal  avallt  kirkia  vera  oc  sa  abyrgist  ad  alldri  farist 
þat  er  hun  á. 


')  sa,  256(.0;  ')  þannig. 


1397.  MOSFELL.   —  SNJÓFUGLSSTAÐIR  89 

Vigiliudaga  alla  skal  þar  raessu  syngia. 
J  kirkiu  partt  .x.  hundrad.^) 


LXXIII.  COosfell. 

Mariukirkia  ad  CDosfelli  a  heimalannd  allt  med  gognum  oc 
giædum. 

viij.  kyr  oc  .viij.  ær  oc  .xx. 

viijc.  wöruvird  oc  einn  hest. 

messuklædi.  kaleik.  kiertistikur  .ij.  glodarkier.  alltaraklædi 
.iij.  sloppur.  kantarakápa.  kluckur  .v.  merki  .ij.  dukar  lauser. 
sacrarium  mvnnlaug.  kross  smelltann  litinn  oc  .iiij.  krossar 
adrer. 

Slijka  portionem  sem  fallid  hefur  hingad  til  hefur  kirkiann 
haft  sier  til  vpphelldis  oc  adgiordar. 

Hun  ai  j  sijna  portionem  vmrn  .x.  ar  næstu  .cc.  oc  .x. 
aura.  fellur  nidur  oll  firir  vppgiord  kirkiunnar  er  Andres  prestur 
hafde  latid  vpp  giaura  fyrr  oc  ei  peninga  adur  firir  tekid. 

iij.  bioUur  lestar  þær  er  j  maildaganumm'^)  eru  skrifadar 
olestar.^) 

LXXIV.  Sniofuglstader. 

TOariukirkia  a  Sniofuglstodumm  a  heimaland  allt. 

IX.  kugiUdi. 

ij.  hundradz  hross. 

ein  messuklædi.  kaleik.  kiertistikur  .ij.  sacrarium  mvnnlaug. 
glodarkier.  fontklædi.  skyrnarsar.  alltaraklædi  .ij.  oc  einn 
dvkur.  merki.  kluckur  .iiij.  sloppur. 

xs.  kugiUda  beit  j  Hestfiall.  tvituga  torfgrof  j  Neslannd. 

Portio  Ecclesiæ  árliga  half  onnur  alin. 

Hun  a  yfer  þad  framm  sem  maldagi  Herra  Michels  seiger. 
ij.  kugilldi  .cccc.  ofrijd  vöruvirdt. 

Jnnann  sig.  CDariuskriptt.  krossar  .iij.  lectari  oc  dvkur 
yfer.  kantarakápa.  alltarakiædi  med  dvk  oc  fordvkumm. 


^)  Hér  aptan  við  kemr  máldagi  Jóns  biskups  Gerrekssonar  frá 
U30;  =*)  maldagonum  259;  ')  Hér  eptir  kemr  afhending  séra  Jóns 
Einarssonar  á  fjám  Mosfellskirkju  frá  1552. 


90  BÚRFELL.   —    KLAUSTRHÓLAR.  1397. 

Portio  Ecclesiæ  vmm  .x.   ár   næstu  .xij.  aurar.  fiell   nidur 
firir  kirkiu  vppgiörd  er  sira  Jon  liet  vppgiaura. 


LXXV.  Bvrfell. 

Kirkia  ad  Bvrfelli  a  heimaland  halft. 

iij.  kyr  .X.  ær  oc  .xx. 

eitt  hross. 

cc.  vadmála. 

messuklædi  ein.  kaleik.  slopp.  kantarakapv  .ij.  mvnnlaugar. 
smelltur  kross.  kiertistika.  alltaraklædi  .iij.  alltaradvkar  .ij. 
glodarkier.  elldberi.  kluckur  .v.  Mariuskript.  Basiliusskriptt. 
merki.  fontklædi. 

portio  Ecclesiæ  arliga  mðrk. 

Hun  a  ad  auk  þess  er  stendr  j  maldaga  Herra  CDichels  .ij. 
kyr  .iij.  ær  oc  .iiij.  hross. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .vj.  ar  næstu  medann  Gudmundr 
hefr  buid  .cc.  oc  mork.  var  honum  metid  firir  vppgiord 
kirkiunnar  .vjc. 

Jtem  Jagde  hann  til  kirkiunnar  jnnann  sig  bryk  yfer  allt- 
ari.  paxspialld  steint  oc  spiolld  steind  onnur. 

Jtem  liet  hann  bæta  kaleik  kirkiunnar  oc  lagdi  þar  til 
eyri  silfurs  oc  kluckur  .ij.  lestar  liet  hann  bæta. 

allt  samt  þetta  .cc. 

a  hann  nv  ad  kirkiunni  .ij.  hundrud. 


LXXVI.  Holar. 

Kirkia  ad  Holumm  j  Grymsuesi  a   xic.  j  heimalandi. 

viij.  kugilldi. 

.XX.  bækur. 

þrenn  messuklædi.  alltaraklædi  .iij.  dvkur  sprangadur.  oc 
annar  glitadur  .ij.  sloppar.  glodarkier  .v.  kluckur.  kiertistikur  .ij. 
kaleikar  .ij.  smelltur  kross.  oc  rodukross.  fontklædi.  kirkiukola. 
sacrarium  mvnnlaug.  CDariuskriptt  oc  Jons  lijkneski. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .v.  ar  raedann  Hallur  hefr  bued  .cc. 
fiell  nidr  hundrad  firir  kirkiu  vppgiord. 


1397.  EFRIBRÚ.    —  LAUGARVATN.   —  APAVATN.  91 

Hun  a  ad  auk  þess  er  j  maldaga  herra  Michels  er  skrifad 
.iij.  kugilldi  .c.  ad  haustlagi  oc  .c.  j  vadmaluram  .ij,  hund- 
radz  hross. 

Jtem  hefr  gefizt  til  .ij.  kyr  .cc.  vorugilld. 

Olukt  hundrad  epter  Kalf  prest.  brestur  kirkiunni  kaleik. 
sloppur.  alltarisWædi. 

portio  Ecclesiæ  vmm  vj.  ár  næstu  .cc.  oc  half  mark. 


LXXVII.  Efribrui). 

Nichulaskirkia  ad  Efri  Brv  a  .xc.  j  heimalandi  oc  jnnann 
sigh  kross.  Nichulas  lykneski.  alltarisklædi.  sacrarium  mvnn- 
laug.  kluckur  .ij.  litlar.  alltarisdvkur. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .viij.  ár  næstu  .iij.  raerkur. 

LXXVIII.  Laugarvatn^). 

Blasiuskirkia  ad  Laugarvatni  a  j  heimalandi  .xc. 

ij.  kyr  .IX.  ær. 

Jnnan  sig  .ij.  krossar.  Mariuskriptt.  Blasius  lykneski  .iij. 
alltarisklædi.  alltarisdvkur  oc  annar  glitadur.  glodarkier  oc 
kluckur.  ij. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .x.  ár  .xij.  alnar  aa  hveriu  áre. 


LXXIX.  Apavatn^). 

CDariukirkia  ad  Apavatni  a  innann  sig.  Mariuskriptt. 
krossa.  ij.  f>ollaks  lykneski.  kluckur  ij.  kiertistikur  .ij.  med 
kopar.  ein  med  jarn.  alltarisklædi  vont  oc  dvkur.  kirkiann 
m  .ij.  kyr. 

portio  Ecclesiæ  forn  .c.  oc  eýrer. 

j^)  ny(a)  tiund  medan  Ellendur  hefr  buid  vmm  .vj.  ar 
.xiiij.  aurar. 

war  metiii  kirkiaii  þad  er  Ellendr  hafde  ad  giort  fyrer 
tvo  hundrud. 


')  Vilchinsmaldage  263;  ")  og  350,  Bp. 


92  ÁRBÆR  —  TORFASTAÐIR.  1397. 

LXXX.  Arbær^. 

Kirkia  ad  Arbæ  a  .iiij.  kyr. 

Jnnan  sig  kluckur  .iiij.  Mariuskriptter  tuær.  krossar  .ij. 
kiertistika  med  kopar.  paxspialld.  sacrarium  mvnnlaug. 

portio  Ecclesiæ  vmm  næstu  .x.  ár  .xvij.  aurar  oc  iij.  alnar. 

LXXXI.  Kirkiuferia'-^). 

Ad  Kirkiuferiu  fylger  kyr  oc  ein  ær. 

Hun  a  jnnann  sig  krossa  .ij.  crucifixum  j  hvsi  medvnder- 
stodumm.  paxspialld.  kluckur  .ij.  alltarizklædi  oc  dvkur. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .x.  ár  næstu  .ijc. 

fellur  nidr  .ij.  merkur  af  portione  firir  vppgiord  a 
kirkiunni. 

LXXXIL  Audstiollt^). 

Heilog  kirkia  j  Audzhollti  a  .ij.  kýr. 

Hun  a  innann  sig  kross.  alltarisklædi  oc  dvkur.  kluckur 
.ij.  paxspialld. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .ij.  ar  næstu  .vij.  aurar. 

forn  tiund  oll  samann  .ccc. 

fellur  nidr  .cc.  firir  vppgiaurd  kirkiunnar  er  Lytiugur*) 
liet  vppgiaura. 

LXXXIIL  Torfastader^). 

Mariukirkia  oc  hins  heilaga  þorlakz  biskups  a  Torfua- 
stodumm  j  Ölfusi  á  .xc.  j  heimalanndi. 

vj.  ær.  [Jtem  ku  og  hross^). 

alltaraklædi  .ij.  kross')  oc  annann  med  latun.  paxspialld 
litid.  handklædi.  tvær  kiertistikur. 

þangad  skal  syngia  fra  Vlfliotzvatni  annann  hvern  dag 
heigann. 

portio  Ecclesiæ  arliga  .xij.  alnar. 


^)  j  ðlves)  b.  V.  143;  Vilchinsmaldage  263:  ')  Vilchinsmaldage 
263;  3)  j  Ölvesi  b.  v.  U3;  Vilchinsmaldage  263;  *)  Lyting  256;  ')  Vil- 
chinsmaldage  263;  «)  [b.  v.  143;  ')  krossa  263. 


1397.  BÍLSFELL   —  ÞINGVELLIR.  93 

Hun  a  ad  auk  þess  er  j  maldaga  herra  Michels  vottar. 
kyr  oc  hross. 

portio  Ecclesiæ  vmm  x  ár  næstu  .xj.  alnar  a  hveriu  áre. 

fellur  nidur  oll  portio  forn  oc  ny  fyrer  kirkiu  vppgiðrd 
sem  Nichulas  liet  vppgiöra. 


LXXXIV.  BilsfelP). 

Kirkia  heilags  Nicholai  ad  Bilsfelli^)  a  .ij.  kyr. 

jnnann  sig  a  kirkiann  kross.  Nichulas  lykneski  .ij.  dvkur. 
brijk  yfer  alltari.  paxspialld  .ij.  stikur  med  kopar.  sacrarium 
mvnnlaug.  glodarkier.  alltarisklædi  .ij.  annad  med  [pelF)  oc 
kross  a  med  gullhlad.  dvkur  oc  kluckur  .ij. 

portio  Ecclesiæ  vmm  fiogur  ár  næstv  mork  enn  vmm  vj 
ar  fyrer  .xij.  aurar. 

LXXXV.  Vlfliotzvatn. 

CDariukirkia  oc  hinz*)  heilaga  Pieturs  ad  Vlfliotzvatni  a 
.X.  kyr  .iiij.  kugilldi  j  asaud.  gielldfiar  kugilldi  .ij.  hross. 

klrkiann  aa  Willingavatn  oc  vc  ofrijd. 

Hun  a  innann  sig  CDariuskriptt.  Pietursskriptt.  smelltur 
kross  litill  oc  annar  kross  forn.  bryk  yfer  alltari.  kaleik. 
merki.  kluckur  .ij.  alltarisklædi  med  dvk  oc  fordvkumm. 
messuklædi.  Dvkur  yfer  Pietri.  kantarakapa.  sloppur  .ij.  allt- 
araklædi  vond.  vattzkietil).  sacrarium  mvnnlaug.  kirkiukola. 
kiertistika  litel  med  kopar  .ij.  stikur  firir  lykneskiumm  med 
jarn.  psalltari.  Bok  de  sanctis.  Missale.  fonts  vmbuningur 
oc  skijrnar  sár. 

Portio  Ecclesiæ  vmm  næstu  .x.  ár  .xij.  alner  a  hveriu. 

var  metinn  kirkiann  firir  .viijc.  er  Nichulas  bondi  liet 
vppgiaura. 

LXXXVL  f  yngveller. 

Kirkia  hins  heilaga  Olafs  konungs  aa  f>yngvelli  a  .xiiij. 
kyr  oc  .L.  asaudar.  iiij  saudi  tvævetra  .iiij.  veturgamla. 


')  Vilchinsmaldage  263:  »)  Bilzfelli  263;  ^)  [pells,  Bp.;  *)b.v.Bp. 


94  ÞÍNGVELLIR   —   ÖLVERSVATN.  1397. 

vj.  hross. 

cc.  j  haustlagie. 

X.  aurar  j  kosti. 

viijc.  j  virdingarfie. 

vjc.  j  Brvsastadajord. 

Jnnanii  kirkiu  Mariuskriptt.  Olafsskriptt.  krossar  .iij. 
Andres  lykneski.  paxspialld.  kiertistika  med  kopar.  jarnstika 
vid  alltari.  sacrarium  mvnnlaug.  kirkiukola.  glodarkier.  elld- 
bera.  stor  klucka  lest.  onnur  klucka  litil  af  hoUdinn^)  .ij. 
biollur.  þrenn  messuklædi.  sloppar  .ij.  kapur  .iiij.  alltara- 
klædi  .iij.  oc  tvenner  fordvkar  med.  einn  glitadur  dvkur  oc 
annar  vondr.  gefist  .ij.  kugilldi  oc  .c.  ofrijdt  sijdann  sira 
Ormur  kom. 

Portio  Ecclesiæ  vm  næstv  .ix.  ar  .xij  aurar. 

LXXXVII.  Aundverdsnes^). 

Kirkia  hins  heilaga  Stephani  j  Ondverdznesi  aa  .ij.  kýr. 

tvo  stackseingi  j  Floamyri  nærre  Bár. 

Hun  a  innan  sig.  Mariuskript.  Stephanus  lykneski.  krossa 
.ij.  Johannis  lykneski  baptist^.  kluckur  .ij.  biollur  .ij.  glodar- 
kier.  alltarisklædi  oc  dvkur.  sacrarium  mvnnlaug.  kiertistika 
med  jarn.     dvkur  yfer  Stephanus  lykneski.     kirkiustoll. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .ix^).  ar  næstu  er  Pall  hefur  buid 
.xviij.  aurar. 

Jtem  vmm  næstu  .vj.  ár  .xviij  aurar*). 

var  vird  kirkiann  er  Pali  hafdi  giora  lated  firir  .vc.  med 
þeim  tveim  hundradumm  er^)  ádur  voru  virder  forner  kirkiu  vider. 

LXXXVIII.  Aulversvatn^). 

Olafskirkia  ad  Aulfversvatni  a  halft  heimaland.  Sandey. 
Kirkiurid^). 

vj.  kyr  oc  kugiUde  er  Herdijs  gaf. 

kantarakapu^).      messuklædi.      alltarisklædi.     kluckur     .ij. 


')  halldinn  2o6(!);  ')  Vilchinsmaldage  263;  «)  iiij  263;  *)  147;  sl. 
hin;  ')  eru,  260;  ')  Vilchinsmaldage  263;  ')  Kyrkiuvid  256,  350- 
«)  —  kapa  263. 


1397.  HRÓARSHOLT  —  GNÚPAR.  95 

glodarkier.  elldberi.  kaleikur.  srnelltur  kross  oc  annar  steindur. 
Olafsskriptt.  skrijn^).  Mariuskriptter  .iij.  kiertistikur  .ij.  med 
kopar.  sacrarium  mvnnlaug^).  skyrnarsár.  fonts  vmbuningur 
vondur. 

portio  Ecclesiæ   vmm    .xij.    ár  firirfarandi  .c.  oc  .x.  aurar 
fiell  nidur  oll  firir  kirkiu  vppgiaurd. 


LXXXIX.  Hroarshollt. 

Olafskirkia  j  Hroarshollti  a  þridiung  j  heimalandi. 

iiij.  kyr  oc  .xviij.  ær. 

gafst  til  kyr. 

krossar  .ij.  kaleikur.  klockur  .ij.  komu  vr  Ase.  pax- 
spialld.  alltarisklædi  oc  dvkur.  messuklædi  ad  ollu  oc  hokuU 
ad  auk.  glodarkier.     sacrarium  mvnnlaug.     Olafs  lykneski. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .vij.  ar  næstv  .c.  oc  mork. 

feliur  nidur  oll  samtt  firir  adbot  ad  kirkiu  og  þad  er  Jon 
hefur  til  hennar  lagtt. 


XC.  Wadnes^). 

Kirkia  Gudz  modur  Mariæ  j  Wadnesi  a  .ij.  kyr  oc 
.viij.  ær. 

iiij.  merkur  vöru. 

ij.  merkur  vax. 

þar  er  innann  kirkiu  Mariuskriptt  ij.  krossar.  ij.  kierti- 
stikur  med  kopar  .ij.  kluckur  oc  .ij.  biollur  .ij.  alitarisklædi. 
dvk.  sacrarium  mvnnlaug.  glodarkier. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .iiij.  ar  næstv  .xj.  aurar  og  .ij.  alnar. 

Jtem  vmm  .vj.  ar  adur  .xij.  aurar. 

XCl.  Gnwpar^). 

Kirkia  ad  Gnupumm  hins  heilaga  poilaks  a  .xc.  j  heimalandi. 
viij.  ær. 


^)  skyrn(!)  263:    *)  Olafs  lykneski,    bætir  260  hér  við,  en  strykar 
nndir  eins  og  það  eigi  að  ganga  út;  ')  Vilchinsmaldage  263. 


96  REYKIR  í  ÖLFUSI.  1397. 

rodukross  oc  annann  til.  kluckur  .ij.  oc  er  onnur  brotin. 
kiertistikur  .ij.  alltaraklædi  oc  bryk.  dvk.  paxspialld  eitt. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .iiij.  ar  .ix.  aurar  oc  .iiij.  alnar. 

Hefur  Gudrydr^)  oc  porallr^)  bondi  hennar  lated  vppgiora 
ad  oUu  kirkiuna  a  fyrr  greindum  árum.^) 

Hun  a  syna  portionem  vmm  .vij.  ar  næstu  halfur  atiandi 
eyrer  medann  formodur  hefr  bved. 

í>ar  fylger  Andres  lykneski  vmm  þat  framm  sem  adr  er  j 
maldaga  hennar  oc  alltarisdvkur. 


XCn.  Reýker. 

Kirkia  heilags  Laurentij  ad  Reykium  a  land  a  Wollum 
firir  .xxc. 

far  skal  vera  heimilisprestur. 

Kirkia  a  .xv.  kýr.  þriggia  stacka  eingi  er  heita  Kirkiu- 
holmar^)  .xxx.  letorfs  arliga  j  Saurbæar  land.  tvenn  messuklædi 
oc  hokul  med  pell  .ij.  alltarisklædi.  annad  med  pell.  kaleik. 
kiertistikur  .iij.  sacrarium  mvnnlaug.  glodarkier.  kroasar  .ij. 
Mariuskriptt.  Laurentiusskriptt  oc  tioUd  vmm  kor.  fontklædi 
,xiij.  bækur.  kantarakapa.  merki.  glerglugg. 

Jtem  .c.  er  Erlingur  Jonsson  lagdi  til  kirkiunnar  firir 
fyrnd  messuklæda  epter  skipan  Herra  f>orarins. 

Portio  Ecclesiæ  vmm  .v.  ar  .v.  aurar  oc  .vc.  medan  sira 
Pall  hefr  bued. 

Jtem  medann  Sturli  bio  vmm  .vj.  ar  .xij.  aura  a  hvoriu  are. 

Huu  a  ad  auk  þess  er  stendur  j  maldaga  Herra  Micbels 
biskups  kvgilldi  er  sira  Pall  gaf  .cc.  voru  .ij.  hross.  halftunnu 
tiöru.  hross  .x.  aura  j  vidi  er  Sturli  gaf.  Jtem  .c.  er  Halldora 
gaf  oc  .c.  er  Jon  Gilsson  gaf  oc  hestr  er  gafst  eptir  Jon 
Jvarsson.  lagdi  Sturli  til  kirkiunnar  alltaraklædi  oc  dvk.  hokul. 
paxspiðlld  .ij.  oc  pentan  frammi  firir  kor.  þetta  allt  saman 
firir  halft  þridia  hundrad.  fellur  nidur  af  portione  þeirri  er 
reiknadist  medann  hann  var  .xix.  hundrad  oc  .xviij.  alner. 


1)    gudryd  263;     ')    þorhallur  147,  263;     ')   Hér  mun  enda  eldri 
hluti  máldagans,    og  þá  tekr  við  viðbót  Vilchins;     *)  Kýrholmar  256, 


1397.  HJALLI.   —   ARNARBÆLI.  97 

portio  Ecclesiæ  vmm  .iiij.  ár  næstv  medann  f  o(r)steinn  bio 
.cc.  oc  .xij.  aurar  oc  .vj.  ar  fyri^)  næstu  .ccc.  oc  .xij.  aurar. 

Jtem  forn  tyund  er  i  maldaga  Herra  Michaels  er  skrifad 
.viijc.  og  .xvij.  aurar. 


XCIII.  Hialle.2) 

Kirkia  hins  heilaga  Olafs  kongs  ad  Hialla  j  Olvesi  a 
landid  a  Backa. 

xij.  kyr. 

iij.  hundradz  hross. 

vidreka  j  Kieflavijk. 

biargfesti  edur  hvd. 

lykakrak.  kaleik.  alltaraklædi  .ij.  kantarakápur  .ij.^) 
dvkar  med  liereptt.  merki  .iiij.*)  kluckur.  ein  messuklædi  ad 
ollu.  sacrarium  mvnnlaug  .ij.  krossa.  glerglugg.  glodarkier. 
Graduale  per  Anni  circulum.  CDariuskriptt.  Olafsskriptt.  vattz- 
kietiU.  paxspialld.  fonts  vmbuningur  med  skyrnarsá. 

|>ar  skal  vera  heimilis  prestskylld.  kross  yfer  alltari  med 
vnderstodum.  tialld  vmm  kor.  dvk  yfer  Olafs  lykneski.  messa- 
klædi.  ny  bryk  yfer  alltari.  tuær  kiertistikur  med  kopar. 

Hun  a  ad  auk  þess  sem  skrifad  er  j  maldaga  herra 
Micbæls  .ij.  kyr.  glodarkier.  elldbera.  messuklædi  ad  ollu. 
alltarisklædi  .iij.  med  dvkum.  lagdi  þetta  til  Nichulas  bondi 
allt  samann  .vjc. 

portio  Ecclesiæ  vmm  næstu  .x.  ar  .xiijc.  oc  .x.  aurar. 


XCIV.  Arnarbæle. 

Kirkia  j  Arnarbæli  j  Aulfvesi    er    helgud   hinum    heilaga 
Nicholao. 

J>ar  er  heimilisprestskyld  oc  diakns. 
Hun  a  .xvj.  kyr. 

')  fyrri  350;  fyrr  147;  ')  Hér  er  og  höfð  til  samanburðar  afskript 
frá  1624  í  AM.  261.  4to  bls.  104—105;  ')  tveir  261;  *)  íiorar  261. 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  7 


98  ARNARBÆLI.    —   BREIÐABÓLSTAÐR.  1397. 

fiordung  j  Skeidi. 

fiordung  j  Skierdingaholmi. 

tiolld  vmm  kirkiu.  messuklædi  tvenn  .iij.  alltarisklædi  .ij. 
kantarakapur.  psalltara  oc  .ij.  Bækur  adrar.  kaleik.  kiertistikur 
.ij.  sacrarium  mvnnlaug.  krossar  .iij.  Nichulasskriptt.  merki. 
glodarkier.  vattzkietill.  CDariuskriptter  .ij.  kluckur  .v.  fonts 
vmmbuning  .iiij.  merkur  vax. 

Reiknadist  portio  Ecclesiæ  vmm  .vj.  ár  med(an)  Erlingur^) 
sat  .c.  oc  .xij.  alnar  a  hveriu  áre. 

Hun  aa  ad  auk  þess  sem  j  maldaga  herra  Michels  er 
skrifad  .v.  hross. 

vc.  er  Biarni  gaf  kirkiunni  i  sitt  Testamentum  og  þar  j 
eitt  hross. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .ij.  ar  næstu  medann  Jon  hefr  bued 
c.  oc   ix.  alnar. 

Enn  vmm  .iij.  ár  medann  Arnvidur  bio  .ij.  merkur  a 
hveriu  áre. 

vmm  næstv  .v.  ar  fyrr  er  Sturli  atti  .xij.  aurar  aa  hveriu  are. 

gaf  Jon  kirkiunni  gridungh. 


XCV.  A  Breidabolstad.2) 

CDariukirkia  oc  hins  heilaga  Olafs  kongs  a  Breidabolstad 
j  Olfusi  a  .xc.  j  heimalandi. 

iij.  kluckur.  rodukross.  ein  kiertistika  med  kopar.  glodarkier. 
paxspialld.  kirkiann  aa  eina  kv. 

portio  Ecclesiæ  vmm  .viij.  ar  oc  .xx.  tiu  hundrad  oc  mork. 

Hun  a  vmm  þat  framm  sem  herra  Michels  maldagi  vottar 
.iij.  kyr  er  Andres  gaf. 

Jnnann  kirkiu.  bryk  yfer  alltari.  Laurentius  lykneski. 
paxspialld  steintt. 

portio  Ecclesiæ  vmm.  vj.  ar  næstu  medan  Jon  hefr  bued 
halfur    fimtandi    eyrer    oc    .xij.    aurar    af  jordunni  heima  þar. 


0  Erlindr  256;  ')  Vilchinsmaldage  263; 


1397.  NES  í  SELVOGI.  99 

fiellu   nidur  .xij.  aurar  er  hann  liet  hlada  veggi  vmm  kirkiuna 
oc  gaf  til  alltarisklædi  med  liereptt. 

forn  tiund  adr  vmm  .iiij.  ar  huudrad  oc  .xij.  alnar. 


XCVI.  Nes.i) 

Mariukirkia  j  Nesi  j  Selvogi  oc  COagnus  Eyiajarls.  Thorlaks 
biskups  oc  Katerinf  a  .xxc.  j  heimalandi. 

iij.  kyr  oc  .vj.  ær. 

tioUd  vmm  frammkirkiu  'med  dvkumm.  smelltann^)  kross 
oc  annann  kross  storann  yfer  dyrum  med  Mariulykneski  oc 
Jons  postula  oc  tuo  rodukrossa.  Mariuskriptter  .ij.  Pieturs 
lykneski.  kluckur  .v.  ij.  alltaraklædi  med  pell  oc  þridia  med 
silki.  messuserkur.  hofudlyn.  tvo  brykarklædi.  þridia  firir  CDariu 
med  pell  oc  annad  med  fornt  liereptt.  vattzkietill.  stockull. 
kirkiu  lás  stortt^).  kiertistikur  .ij.  kaleikur  er  vegur  .xij.^)  aura. 
sotdriptt  yfer  Pietursskriptt.  paxspialld.  sacrarium  mvnnlaug. 
lysikola.  læstan  kirkiustol.  corporals^)  hvs  silkisaumad.  glodar- 
kier.  glergluggar  .iij.  austann  a  kirkiunni.  glitadur  alltaradvkur. 
.ij.  handklædi. 

|>ar  skal  syngia  hvern  [helgann  dag^)  midvikudaga  oc 
fðstudaga  vmm  langafðstv  oc  ymbrudaga.  Ivka  .iiij.  merkur 
presti  oc  sækia  hann  iafnann  med  hesti  fra  weturnottum  til 
sumars  oc  reida  hann  heim  apttur. 

lofadur  gropttur  heimamonnum  oc  fatækum  monnum  j  Nesi. 

tyund  liggur  þar  til  heimamanna  oc  af  Biarnastodum. 

Hun  ai  j  syna  portionem  sydann  Arni  heitinn  kom  þar  oc 
atti  jordina  oc  bunad  ai  .xxc.  oc  .cc. 

Erlingur  Jonsson  (sagdi)  ad  kirkiann  j  Nesi  skylldi  eiga 
.vjc.  j  þwfulandi')  þar  til  sem  hann  leisti  vr  .ij.  kugilldi  .cc. 
vadmala  .ijc.  j  vide.  enn  .xij.  alnar  fýrer  .c.  j  leiguburd  þar 
til  sem  leist  er  vr  jordunni. 


1)  Vilchinsmaldage263;  ^)  smellta  256;  smelltu  259,  350;  ^)  þannig 
260,  256,  259,  350,  263;  storl47;  *)xj,  263;  ^)  corporalis  Bp.;  «)  [dag 
helgan  263;  ')  þivfulandi  256,  259,  350;  þufulande  147,  Bp.;  þvfv- 
lande  263:  þiofulandi  260. 

7* 


100  STRÖND  í  SELVOGI.  1397. 

XCVII.  A  Strðnd  j  Selvoge.^) 

Kirkia  Mariæ  Gudz  modur  oc  hins  blessada  Thomas  Erchi- 
biskups  á  Strond  j  Selvogi  a  reíil  er  tekur  vmm  frammkirkiu 
alla  vtann  yfer  dyrunum.  brestur  storann  kross  med  lykneski 
.ij.  smellta  krossa  oc  rodukross.  CDariuskriptt.  Thomasskriptt 
erchibiskups  a  Strðnd.  messuklædi  oc  .v.  hoklar  ad  auk  .vj. 
kantarakapur  .vj.  alltaraklædi.  brykarklædi  med  bastard  oc  silki 
oc  annad  rentt  huersdagligtt.  skrijnklædi  med  silki  raudt  .iiij. 
fordukar  .iij.  glitader  dvkar.  Jtem  ein  brun  oc  lagdur  a  borgar- 
bunadur  gylltur  med  'silfur  og  annar  dvkur  med  rautt  skinn 
framann.  Jtem  .ij  dvkar  hversdagliger  glitader  framann  .v. 
alltaraklædi  firir  krossi  oc  Mariualltare  .ij.  raud  klædi  med  sæi 
oc  .ij.  græn  oc  .ij.  forn  .iiij.  smadvkar  .ij.  med  raudt  skinn  oc 
.ij.  forner  .iiij.  sloppar.  messustackur.  tvenn  corporalia  laus 
,xv.  alnar  med  rent^)  klædi  pitalsett  .v.  kiertistikur  med  kopar. 
enn  sietta  med  jarn  .ij.  katlar.  ein  mvnnlaug.  sacrarium  hand- 
klædi.  glodarkier  .ij.  stolar.  slykisteinn  .ij.  litil  paxspiolld. 
paskaspialld.  paskatrie.  fontklædi.  kirkiustigi.  kiertastockur. 
DymbiU.  merki  .iiij.  glergluggar.  hvslkier  .xij.  manada  tyda- 
bækur.  vtan  songbok  vmm  sumarid  ad  Dominicum  oc  ad  auk 
.ij.  Gudspiallabækur  á  vetrinn  fra  Jolafostv  oc  til  paska  oc 
brestur  j  De  sanctis.  Gudspiallabok  fra  paskum  oc  til  Jola  oc 
med  De  sanctis.  Graduale  med  seqventiu  per  Anni  circulum. 
Seqventiubok  litil.  Liber  pastoralis.  CDariusaga.  Thomassaga 
.iij.  psalltarar.  Postulasogur  j  Latinu.  artijdaskrá.  Martyrilogium. 
pund  vax.  ampli  med  tin  .iij.^)  kluckur  .iij.  smabiollur.  kista 
olæst. 

Kirkiann  a  .xij.  kyr.  vxa  þrevetrann  oc  einn  hest. 

So  micid  hefr  Jvar  bondi  tillagt. 

Jn  primis.  Tabulam  firir  alltare  oc  annad  lited  yfer  alltara- 
bryk  .iij.  steinklædi.  merki  .ij.  þrir  dvkar  med  rautt  skinn  oc 
hinn  fiordi  laus  .ij.  alltaraklædi  græn. 

Jtem  liet  hann  giaura  kaleik  er  stenndr  .xij.  aura.  atte 
kirkiann  a  Strond  þar  j   adur  mork  vegna  oc  kostadi  a  syna 


^)  Hér    er   og   borið    saman  við  afskript  frá  1624  í  AM.  261.  4ío 
bls.  105—106  (ágrip);  ')  remt  260;  =>)  ij,  259. 


1397.  KRÝSUVÍK   —   STAÐR  1  GRINDAVÍK.  101 

peninga  giord  oc  gylling.  og  annann  kaleik  liet  hann  giora  er 
stenndr  halfann  fimta  eyri.  atti  kirkiann  þar  j  adur  halfa 
mork  vegna. 

ij.  glerlampa  oc  .ij.  ampla  med  tin. 

Nota. 

Kirkiann  j  Fialli  a  tiiær  kliickur  ad  kirkiunni  a  Strond. 

Jtem  er  þar  biskups  lykneski  er  herra  Grymur^)  hafde 
ætlad  til  Bænhvssins  j  Herdysarvijk. 

Jtem  gaf  Jvar  bondi  kirkiunni  a  Strond  .vjc.  og  Halla 
Jonsdotter  gaf  .vc.  ijc.  oc  .v.  aura  firir  skreidar  tiund.  sier- 
deilis  firir  heitfiska  so  marger  sem  þeir  verda.^) 

XCVm.  Krijsuvijk.^) 

Anno  Domini  CD^.  ccc^.  xc^.  v°.  j  visiteran  Herra  Wilchins 
med  Gudz  nád  biskups  j  Skalhollti  Reiknadist  so  micid  goss 
kirkiunnar  j  Krýsuvijk  ad  auk  fornra  maldaga  .vc. 

portio  vmm  .ij.  ár  hálf  .xiiij.  alin. 

XCIX.  Stadur  j  Grindavijk. 

Kirkia  ad  Stad  j  Griudavijk  er  vijgd  med  Gudi  sælli  Mariu 
oc  Jonæ  postula.  Stephano.  Oíafi  kongi.  Blasio  biskupi. 
J>ollaki  biskupi  oc  heilagri  Katerino  meyo  fiorum  nottum  epter 
allra  heilagra  messo. 

hun^)  a  halftt  heimalannd  oc  halftt  annad^)  mælisland  ad 
Hvsatopttum  og  mork  vadmála  af  Jarngierdarstodum.^)  alldri 
skal  minna  gialldast  þott  sa  hafi  eingi  fie  er  þar  byr.  giallda 
skal  oc  alla  kirkiutiund  þott  hann  giori  meiri  oc  aller  heima- 
menn.  þadann  skal  oc  eigi  giallda  legkaup  vnder  heimamenn. 
gialldi  þo  presti  legsaungskaup. 

Hun    a  grasnautnar  hualreka  oc')   iiij   vætter  oc  settung 

^)  Grímr  lögmaðr  þorsteinsson?  ^)  Hér  kemr  bréf  frá  13.  Maí 
1367  (Dipl.  Isl.  III,  180);  ^)  Hér  stendr  sem  fyrsti  kafli 
máldagans  í  Vilchinsbók  máldagi  Árna  Helgasonar  frá  c.  1307  (Dipl. 
Isl.  II  Nr.  193,  bls.  360—361),  en  þar  á  eptir  Oddgeirsmáldagi  1375 
(Dipl.  Isl.  III  Nr.  236  bls.  290—291)  og  þá  kemr  þetta;  *)  b.  v.  59; 
*)  annars  350,  147;  ^)  Jarngerdasí.,  sum  hdrr.;  ^)  b.  v.  256. 


102  STAÐR  í  GTINDAVÍK.  1397. 

vr  þeim  hliita  er  Hvsatopttvm  fylger.  enn  sa  hvalreki  er  fra 
Valagnvpum  til  Biarnargiár.  enn  ef  hvalur  er  meire  enn  fiorar 
vætter  þa  skal  skiptta  j  helminga  oc  skal  hafa  Grindavijk  oc 
Jarngierdarstader^)  oc  Hvsatoptter  helming. 

þar  skal  vera  heimilisprestur.  sa  er  kirkiu  vardveiter.  ska 
abyrgiast  hana  ad  auUu  oc  allt  kirkiufie. 

Kirkia  a  reka  fra  Gardzbiargs  enda  [oc  til  Gardzenda^)  er 
geingur  firir  vestann  Arfadali. 

[Hcalfur  vidreki  milli  biarnargicar  ogmarcksaiarfadalsnesi.'^) 

Halfur  vidreki  a  Oddbiarnarkielldu. 

Kirkia  á  Skogfell. 

Hun  a  vj.  kyr.  hest  oc  xviij  ær^)  oc  xx.  fimra  hundrat  i 
bvsbvhlutum^)  med  skipi. 

Hun  a  innann  sigh  iij  kluckur  oc  ij  biollur.  ij.  krossa  oc 
einn  eirkross.  kaleik.  kiertistikur  ij.  alltaraklædi  ij.  ailtarisblæiur 
ij.  kantarakapu  oc  slopp.  Mariuskriptt.  tiolld  vmmhverfis  sig. 
messuklædi  god  med  pellshokli.  glodarkier.  xij  manada  bækur 
per  usum.  Dominicale  oc  Commune  de  sanctis.  mvnnlaugar  ij. 
baksturjarn. 

giallda^)  skal  til  Skalholltz  vjc  skreidar  hvert  ár  oc  flytia 
til  Hialla. 

Hun  a  fiordung  j  Lonalandi.  og  skal  sa  hafa  leigu  af 
þeim  sem  kirkiu  vardveiter  slijka  sem  settist  vid  þann  er 
þar  býr. 

Hun  a  halfa  þridiu  mork  vax. 

Skalhollt  a  helming  j  hvalreka  ollum  vid  Stad  j  Grindavijk 
ef  meire  er  enn  iiij  vætter  millumm  Rangagiogurs  oc  Valagnvpa, 
þar  eiga  fleire  j.  enn  þad  verdur  attungur  skipttingarhvals  er 
hlytst  j  þessu  takmarke  j  Skalhollti.  og  þvi  eiga  Staderner 
fiordung  vr  aullum  hval. 

vmm  framm  aakirkiaiiorGrindavijksettungvrHvsatopttahlut. 

aukist  ij  kýr  oc  iij  ær.  ij  hvs.  iij  hundrad. 

Jtem  gefist  [sidan')  sira  Ormur  tok  med  einn  hestr.^) 

portio  vm  iij  ar  xvij  aurar. 

Jtem  V  aurar. 


1)  Jarngerdast.,  sum  hdrr.;  =»)  [sl.  260;  ')  [b.  v.  59;  *)  ár(!)  260; 
*)  Buhlutum  147;  «)  gialldast  59;  ^)  259,  147;  sl.  260,  256,  350,  Bp.; 
«)  hest  260,  256. 


1397.  VOGR.   —  KIRKJUBÓL.  103 

C.  Vogur. 

Mariukirkia  j  Voghi  a  þridiung  j  heimalandi. 

halft  Geirfuglaskier. 

X  kyr  .ij  hross  kugiUdi. 

Hun  a  vidreka  aunnur  hver  misseri  miUumm  Klaufar  oc 
Osa  .V.  alna  trie  oc  þadann  af  stærre.  oc  þridiung  j  Walagnvpa 
fiorumm. 

Hun  a  Rodukross  oc  med  lykneski.  Mariuskript.  Pieturs- 
skriptt.  Tabulum  firir  alltari  oc  bryk  forna. 

Jtem  messuklædi.  kantarakapur  ij  oc  hin  þridia  forn. 
alltaraklædi  iij.  kiertistikur  ij.  glodarkier.  glergluggur.  kluckur 
iiij.  kaleikur  brotinn  oc  annar  nyr  minni.  sloppur.  Bok  er 
tekur  xij  manada  tijder  allar  nema  seqventiur  oc  sierdeilis 
song  vmm  Langafðstu.  formælabok.  Lectare.  sacrarium  munnlaug 
.ij  merkur  vax.  kola. 

portio  Ecclesiæ  sierliga  mðrk. 

Jtem  gafst  kyr  fra  Galmatiorn  ath  Kirkiuvoghi. 

Portio  xvc  so  langann  tijma  sem  Svartthðfdi  atti  jordina. 

CL  Hvalsnes. 

[==  Oddgeirsmáldagi  1370,  Dipl.  Isl.  HI  Nr.  206,  bls. 
256—257.] 

CII.  Kirkiubol.i) 

Pieturskirkia  a  Kirkiuboli  a  xlc  j  heimalandi. 

fiordung  j  geirfuglaskeri. 

vidreka  allann  a  Skardavrd.*^) 

XV  kyr. 

þrenn  messuklædi.  iij  Alltaraklædi.  Tabulum.  glodarkier. 
kaleik.  bryk  yfer  alltari  sæmilega.^)  ein  kiertistika.  Sacrarium 
mvnnlaug.  fontklædi.  ij  sloppar.  ij  kantarakapur.  tiolld  voud 
vmm  kirkiu.  Pietursskript.  Mariuskript.  v  kluckur.  xij  manada 
bækur    allvondar.  merki   ij.  annad    med    silki    oc    annad   med 


')  Vilchinsmaldage  263;  =«)  -vrd  256,  Bp.,  263,  59;  Skarde{!)  147; 
hin:  Skardavid  (!) ;  ')  sl.  268. 


104  ÚTSKÁLAR.  1397. 

lierept.  kross  med  lijkneskium  oc  ij  adrer.  ij  dvkar  glitader 
lectarar  ij.  stoll.  lysikola.  kista  olæst.  las.  vattzkietill. 

þar  skal  vera  prestur  oc  diakn  edr  kvenngilldur  omagi  vr 
kyne  Svarthofda.  iij  merkur  vax.  paxspialld. 

Jtem  gaf  Olafur  bondi  til  kirkiunnar  vc.  oc  hustru 
Salgierdur  messuklædi  ad  ollu. 

Portio  Ecclesiæ  medann  Olafur  bondi  bio  halft  xiiijc. 
enn  sijdan  hann  deide  vj  merkur. 


CIIL  Vtskalar. 

pessar  voru^)  bækur  ad  Vtskálumm  þa  er  sira  Ormur 
tok  med. 

ij  Gradualia  per  Anni  circulum  oc  þridie  veturhluti. 
Aspiciensbok.  Sumarbok  oc  onnur  De  Sanctis.  messubækur 
iiij  per  Anni  circulum.  Sequentiubok.  alltarisbok.  Textar  ij 
buner.  ij  Lesbækur.  psalltarar  ij  forner.  Communisbok  ad 
song  oc  lesi.  Ymnarius  forn.  Handbok.  Lesbok  vond  íe  sumarid. 
Nidaros  orda. 

xj  merkur  vax  og  glýs^)  er  vegur  xix  merkur. 

þrenn  messuklædi  oc  fiordu  ovygd  vtann  stolu  oc  handlyn. 
iij  sloppar  oc  messusloppur.  stackur.  iiij  alltarisklædi.  ij 
alltarisdukar  glitader  oc  hniadvkur  glitadur.  alltarisdvkur 
sprángadur.  Lekttaradvkur  glitadur.  fordvkar  ij.  Textadvkur 
med  typping. 

fontur  med  katli  oc  vmmbunadi.  fostutialld.  Steintiolld^) 
forn  hid  efra  vmm  kirkiu.  ferskeptta  oc  forn  tiolld  hid  nedra. 
hokull  grænn  med  hlodumm  oc  annar  med  balldurkinn.  þridie 
med  pell.  fiordi  raudur  med  silki.  fimti  med  skynanda  klædi. 
ij  Dalmatikur.  kapur  iiij.  Huorsdagshoklar  iij.  hvijtur.  raudur  oc 
svartur.  kiertistikur  iij  oc  elldberi.  kaleikur  med  vijravirkium 
algylldur  og  annar  gullkaleikur  med  gylldum  smisum^)  oc 
fimti  ogylldur. 


»)  Bp.;    hin:  eru;      ')  þannig  260,  256,  259,  350,  Bp. ;     glis  147; 
á  líklega  að  vera:  lýsi;    ^j  Steintialld,  sum;    *;  þannig  260,  256.  259,         J 
350,  147;  Jmisum  Bp.,  en  sett  með  yngri  hendi  á  spássín  >smisum<.         ^ 


1397.  HÓLMR.   —  BÍASKER.   --   KVÍGUVOGAR.  105 

CIV,  Holmur.i) 

CDariukirkia  oc  bins  heilaga  Thorlaks  biskups  ad  Holmi  á 
steindann  kross  med  tueimur  lykneskiumm.  Mariuskriptt. 
þoUaksskriptt.  eitt  merki.  glergluggar  v.  Tabulum  íirir  alltari 
[oc  brijk  yfer  alltari.^)     Thomasskriptt  erchibiskups. 

tvenn  messuklædi.  Alltaraklædi  iij.  messustack  einn. 
HokuU  laus.  tiolid  vmmhverfis  kirkiu.  ij.  dvkar  glitader.  lierep(t)s 
dvkur  vondur.  sprangadur  dvkur.  kluckur  ij.  biollur  iij.^)  pax- 
spialld.  glodarkier.  wattzkietill.  Sacrarium  Handklædi.  kaleikar 
ij.  Sacrarium  munnlaug. 

kirkiann  a  ij  kýr. 

alltarisbok.  De  Sanctis  bok.  forna  þollaks  sðgu  med 
Legendu. 

lectarar  ij.  Biarnfell  lited.  kirkiukola.  kertistikur  ij. 

portio  Ecclesiæ  v  hundrod  oc  xx  oc  xij  aurar. 

CV.  Ad  Biaskerium.*) 

Kirkia  hins  heilaga  Olafs  kongs  ad  Biaskerium  á  innann 
sig  kross  med  ij  lykneskiumm.     Mariuskriptt.    Olafs  lykneski. 

Jtem  forn  kross.  messokiædi  ein  ad  aullu  oc  hokul  lausann 
med  hvijtt  fustan.  alltarisklædi  ij  med  einum  dvki.  kluckur 
iiij.  bryk  yfer  alltari.  glodarkier.  vattzkietill.  Sacrarium  mvnn- 
laug.  kiertistikur  ij  med  kopar.  paxspialld.  glerglugg.  kirkiulás. 

portio  Ecclesiæ  olukt  so  langann  tijma  sem  Andres  bio 
vij  hundrad. 

Jtem  þar  til  sem  Andries  bondi  andadist  fra  þui  sem 
reiknad  var  xvj  c.  enn  sijdann  halftt  sietta  hunndrad  oc  v 
aurar.  er  nv  oreiknad  þat  sem  hann  hefr  tillagt  kirkiu. 

CVi.  Kvijguvogar.^) 

CDariukirkia  oc  hins  heilaga  f>orlaks  biskups  j  Kvyguvogum 
a.xc.  i  Heimalandi. 

vj  ær.  ij  saudi  tvævetra. 


')  Vilchinsmaldage  263;     =")  [sl.  256;     ')  ij.  259;    *)  Vilchinsmal- 
dage  263. 


106  GALMATJðRN.   —  YATNLEYSA.   —  NJAEÐVlK.        1397. 

kluckur  iiij.  rodukross.  alltarisklædi  eitt  nied  fornum  dvke. 
tialld  innar  vmm  kirkiu. 

portio  Ecclesiæ  vmm  iiij  ar.  iiij.  merkur  þau  sem  Andries 
Magnusson  a  ad  svara. 

þar  skal  takast  heimatiund  heimamanna. 


CVII.  Galmatiorn.i) 

Pieturskirkia  ad  Galmatiorn  a  Heimaland  allt  oc  Backa  oc 
Fleckuvijk  oc  fiara  a  Hraunnesi.^) 

ein  messuklædi  ad  oUu  oc  hokul  ad  auk.  kaleik  oc  iij 
alltarisklædi  med  dvkumm.  kantarakapur^)  ij.  sloppur  einn. 
kluckur  iiij  oc  eina  litla  biollu.  smelltann  kross  oc  bokaskrar*} 
nockrar.  ein  kista  olæst.  glodarkier.  kiertisstikur  ij  litlar. 
fontklædi  oc  skyrnarsar  oc  kietill.  eitt  merki.  munnlaugh.  vygdz 
vattz  kietiU.  tinkrossar  ij  litler. 

kirkiann  a  vij  kyr.  eina  oc  xx.  a.  gridungur  þrevetur. 

ccc  j  metfie. 

portio  Ecclesiæ  vm  næstv  iiij^)  ár  firirfarandi  xi  aurar 
arliga. 

CVm.  Vatnleýsa.6) 

Allra  Heilagra   kirkia   ad  Vatnleýsu  a  xvc.  i  Heimalandi. 

kluckur  ij.  Sacrarium  mvnnlaug.  eina  kiertistiku,  paxspialld. 
glodarkier.  alltarisklædi  oc  med  dvkur.  Sacrarium  Handklædi. 
.einn  kross.  Mariuskriptt. 

portio  Ecclesiæ  vmm  x  ár  .c.  oc  xiij  aurar.  brestur  kirkiunni 
iij  kugilldi. 

CIX.  Niardvijk.6) 

CDariukirkia  oc  hins  Heilaga  þorlaks  j  Niardvijk  a  eina  kv. 

alltarisklædi  ij.  ein  kiertisstika.  glodarkier.  brutsongvabok. 
kross  med  lykneski.  Mariulykneski  pentad.  follaks  lykneski 
oc  dvkur  yfer.  lás  fyrer  kirkiu. 


1)  Vilchinsmaldage  263;  »)  Hraunnesi  256,  259,  850,  147,  263.  59; 
hin:  Hrannnesi;  ')  kapur,  sl.  öll,  nema  147;  *)  bokarskrar  263 ;  *)  iij, 
sum;  ^)  Vilchinsmaldage  263, 


1397.  BESSASTAÐIR.  —  GARÐAR.  107 

fiell  nidur  portio  firir  kirkiu  vppgiörd  oc  jatadi  Helgi  ad 
giora  þilid  vnder. 

CX.  Bessastader.^) 

Nichulaas  kyrkia  a  Bessastodum  a  þridiung  j  heimalandi. 

þrenn  messuklædi.  iij  kantarakaapur.  ij  Hauklar  lauser. 
alltaraklædi  fiogur.  og  a  einu  stort  gullhlad.  og  annad  minna. 
og  kross  med  hlodum.  ij  dukar  buner.  lektaradukar  ij. 
sprangadvr  dukur  og  annar  rotinn.  corporale.  Laus  sloppur. 
CDessostackvr.  kaleikar  ij.  og  rifin  patenan  a  audrum.  kross 
uænn  med  likneskivm.  Mariuskrift.  krossar  ij.  Nichulas  likneski 
og  tomas  likneski.  Fontklædi.  lijkaabreizsl.  reflar  forner  um 
kor  og  ij  um  framkirkiu.  merki  ij.  stijgi.  stoll.  messufata  kista 
ulæst.  skijrnarketill.  sacrarium  munlaug.  trieskrin  med  helgum 
domum. 

sequentiubok  sæmilig.    Psalltarar  iij.  xij  bækur  adrar  fornar. 

kyrkiukola.  kluckur  v.  vazketiU.  lektarar  ij.  huslker  med 
tonn.  kertistikur  iij.  paxspialld.  sacrarium  handklædi  ij. 

Porcio  ecclesie  um  fiogur  ar  medan  vigfws  bondi  bio  vij 
hundrat  og  half  mork. 

fiell  nidur  allt  samann  firir  bot  a  kyrkiu. 

CXI.  Gardar.2) 

Peturskyrkia  j  Gordum  a  altanesi  aa  heimaland  allt.  Havsa- 
stader.  selskard.  hlid.  backi.  dysiar.  hraunshollt.  hiallaland. 


')  Hér  er  prentað  eptir  AM.  Fasc.  Lx,  ð,  sem  er  pappírsafskript 
af  Garða  og  Bessastaðakirkju  máldögum  >so  sem  þeir  standa  Ord  eptter 
Ord  i  Wilkens  Bok  i  Skalhollte  1591.«  —  263  ritar  við  þenna  máldaga 
^Vilchinsmaldage* :  ')  Hér  prentað  að  nokkru  eptir  AM.  Fasc.  Lx.  5, 
sem  er  pappírsafskript  af  Garða  ogBessastaða  máldaga  »so  sem  þeir 
standa  Ord  eptter  Ord  i  Wilkens  Bok  i  Skalhollte  1591«.  Árni  ritar 
á  hjálagðan  miða  »Gardastadar  á  Alftanese,  komid  fra  þordi  þorleifs- 
syni  1704.  Eg  skal  lata  þad  copiera  og  fá  þad  so  kirkiunne  aptur, 
hvadan  þad  med  oriettu  komid  er«.  Árni  hefir  og  haft  aðra  afskript 
af  Garðamáldaga  gerða  eptir  Vilchinsbók  í  Skálholti  1.  Júní  1609, 
undirskrifaða  af  Oddi  biskupi  Einarssyni  og  Ólafi  Jónssyni  (Forn- 
bréfaafskrr.  1869).  Meðal  fornbréfaafskripta  Árna  Nr.  1869  er  og 
afskript  með  hendi  Árna  sjálfs  »Ex  charta  quadam«. 


108  GARÐAR  Á   ÁLPTANESI.  1397. 

afriett  j  mulatuni. 

xviij  kyr.  xxx  asaudar.  vij  iiaut  tuæuetur.  vj  naut  vetur- 
gaumul.  ij  arduryxn  gamler. 

vj  hross  roskin.^) 

xvj  hundrud  j  metfie. 

X  saald  nidur  færd. 

Sex  manna  messuklædi.  vtan  eitt  corporale  brestvr.  ad 
auk  eru^)  ij  hauklar  lauser.  annar  med  skynanda  klædi.  enn 
annar^)  med  huitt*)  fustan.^)  iij^)  kantarakæpur.  ij  alltarisdukar 
buner.  vj  alltaraklædi.  og  er  eitt  skinanda^)  af  þeira.  ij  dukar 
sprangader  og  ij  fordukar.  [skrjjnklædi  litid.^)  iij  sloppar. 
smelltann  kross  og  annann  steindan  fornan.^)  koparskrin  gyllt. 
husiker  med  silfur[.  gyiltan^'^)  kross  litinn.  paxspialld  steint. 
brijk  yfer  alltari.  kertistikur  þriar  med  kopar.  jarnstikur  ij. 
baksturjarn  vond.  jtem  baksturjarn  sæmiiig  til  efs.  ampli. 
kluckur  V.  kaleikar  iij.  ij  lester^^)  oc  hinn  þridie  forgylltur. 
Mariuskript.  Petursskrift.  merki  eitt.  sacrarium  munlaug.  j^^) 
stoll.  ij  pallkoddar.  fontklædi  og  skirnarsear.  tiolld  uond  um 
kor  og  dukalaus.  og  ij  reflar  uonder  um  framkyrkiu.  Glodarkier. 

Graduale  per  anni  circulum.  Lesbækur  wt  xij  manadi.  þar 
til  pistlar  og  gudspioll  per  anni  circulum  med  collectario. 
Liber  Evangeiiorum.  Omilie  Gregorij.  Actus  Apostoiorum. 
Apocalypsis.  Passionarius  Apostolorum  et  aliorum  sanctorum. 
Alltarisbok.  Psalltari.  Saungbok  de  sanctis  et  de  tempore  fra 
paskum  til  adventu.  processionale.  saungbok  de  tempore  fra 
j>askum  til  Aduentu.  forn  sequentiubok. 

messufatakista  olæst. 

[Hér  kemr  næst  á  eptir  í  Vilciiinsbók  bréf  um  Útskála  frá  17. 
Dec.  1340,  prentað  í  Dipl.  Isl.  II,  Nr.  475,  bls.  733— 34.J 

CXII.  Seltiarnarnes. 

Nichulaskirkia  i  Seltiarnarnesi  a  vj  manna  messoldædi. 
smelltann    kross.    rodukross    fornann    oc    hinn    þridia    litinn 


')  fuUroskin,  uppliaflega  í  Lx,  5,  en  fuil  svo  skafið  út  til  hálfs; 
*)  er  Lx,  5;  ')  annad  260,  259;  *)  rautt  147,  Bp.;  *)  fystan  1869; 
«)  vj,  Lx,  5;  ')  skinande  1869;  «)  [skirnklædi  lint(!)  Lx,  5;  «)  1869, 
Lx,  5;  Vilchinsbækr  hafa:  fornar(!);  '")  [gýllt.  tan  Lx,  5;  256,  259; 
'')  Lx,  5;  1869;  260  og  Vilchbb.:  læster;  ''']  Lx,  5;  sl.  hin. 


1397.  SELTJARNAKNES.   —  REYKJAVÍK.  109 

sæmiligann.  Texta.  Mariuskriptter  ij.  Nichulas  lykneski  oc 
lykneski  Sanctæ  Annæ.  kluckur  iiij  oc  hin  fimmtta  su  brotinn 
er  vr  keingurinn.  kantarakapur  iij.  alltaraklædi  iiij  med  dvkumm 
oc  hid  fimta  [dvklaust.^)  sprangadur  dvkur.  fordvkar  iij,  kaleikar 
iij.  silfurkier  fornt  brotid  med  helgum  domumm.  glodarkier. 
fontz  vmmbuningur  med  skyrnarkatli.  [watzkietill.  sacrarium 
munnlaug.  sloppar  .ij.  kirkiukola.  messufata^)  kista  olæst.  tioUd 
vmm  kor  med  dvkumm. 

xj  norrænu  bækur.  lesbækur  per  Anni  circulum.  Graduale 
med  Sequentium.  songbækur'^)  de  sanctis  et  de  tempore  per 
Anni  circulum. 

glergluggar  ij.  þridie  brotinn. 

kirkiann  a  xiiij  kyr.  Ix  asaudar. 

fiordung  veida  j  Ellidaaum.^) 

þridiunginn  i  Heimalanndi  med  rekumra  skogumm  oc 
afriettumm.     Eidzlandi.  Backa  oc  Byggardi. 

Half  Krossvyk  ad  vidreka. 

Herkistader  ad  vidreka  ollumm. 

Arland^)  nedra. 

far  skal  vera  prestr  oc  diakn. 

CXni.  Vijk. 

Jons  kirkia  postula  j  Wijk  a  lanndit  ad  Seli. 

xij  kyr.  xij  ær. 

tvenn  messuklædi.  hokull  laus.  kantarakápu.  slopp.  alltara- 
klædi.  V.  med  dvkumm  þremur.  Mariuskriptter  ij.  krossar  ij. 
Blasius  lykneski.  kluckur  ij.  bioUur  ij.  kiertistika  ein.  glodar- 
kier.  Sacrarium  mvnnlaug.  kirkiukola.  stolar  ij.  lekttari. 

xviij  tijdabækur. 

þar  skal  vera  heimilisprestur. 

portio  Ecclesiæ  sijdann  J>orlakur  bio  ccc  oc  xij  alner.  enn 
er  portio  vjc. 

CXIV.  Eingey. 

[==  Oddgeirsmáldagi  12.  Maí  1379.  Prentaðr  áðr  í  Dipl. 
Isl.  III  Nr.  281,  bls.  338—339.] 


')  [med  dukum  oc  hid  fimta  duklaust  256(!);  »)[sl.  260;  »)  saung- 
bok  256;  ')  Ellidaam  256,  350,  147;  ')  aarland  59. 


110  VIÐEYJARKLAUSTR.  1397. 

[CXV--]CXVII.  Videyarklaustur. 
[Hér  kemr: 

1.     Máldagi  Oddgeirs   biskups    17.  Maí  1367,     Dipl  Isl.  III, 
Nr.  IBl,  bls.  212—214. 

2  a).     Um    kvikfé   á  jörðum  Viðeyjarklaustr  1395,  DI.  III  Nr. 
503,  bls.  597—598. 

b)     Skrá   um   þær   jarðir,    er   klaustrið   hefir  feingið  síðan  Fáll 
ábóti  kom  til,  frá  1395,  DI.  III  Nr.  504,  bls.  598. 

3.     Skrá   um    ítök   staðarins   í   aðrar  jarðir    c.  1284,    DI.    II, 
Nr.  119,  bls.   147—248.     þá  kemr  bókatalið]. 

So  micid  a  Stadurinn  i  Bokumm. 

In  primis  De  sacra  scriptura  moralia. 

lob  in  tribus  Voluminibus. 

Jtem  Omiliæ  Gregorij. 

Jtem  Veritas  Theoiogiæ. 

Jtem  Summa  incoij.^) 

Jtem  Ysidorus  ethimologiarum  non  plenus. 

Augustinus  super  Johannem^)  i  einni  bok. 

Gregorius  super  Ezechielem. 

Jtem  Alanus.^) 

Ysidorus  de  summo  bono. 

Flores  beatæ  Virginis. 

Jtem  xij.  prophetæ  minores. 

Jtem  liber  Sermonum^)  stor  bok  i  selskinni. 

Summa  Virtutum  hia  sira  follaki  Bibliæ^). 

Psalltari. 

Vitas  patrum. 

Martiriologium. 

Epistolæ  Pavle. 

Sermones  Augustini. 

Cura  pastoralis  in  duobus  voluminibus. 

Jtem  Sermones  de  corona  anni. 


^)  nico^4  256,  259;  nicorum  350;  mco^  263;  ^)  in  Johannem 
256,  350;  super  Johannem  269,  263;  se  Johanne260;  Aug' Johm,  Bp.; 
3)  Alarius  256;  *)  Sermones  259,  350:  *)  Biblia  147. 


1397.  VIDEYJARKLAUSTR,  IU 

Jtem  Chronica. 

Jtem  Breviarium  Augustini. 

Jtem  Liber  Josuæ.     Ruth^)  et  Hester,   Judith  og  Paralip- 
pomenon'^)  a  einni  bok. 

Lucidarius. 

Gloria  psallterij. 

Jtem  Quæstiones  Avgustini  et  Orosij^). 

Passio  Pavli. 

Jtem  Actus  Apostolorum. 

Jtem  Gemma  Animæ. 

Liber  Macchabæorum. 

Sermones  Leonis. 

Sermones  Innocentij  tertij. 

Avgustinus  de  doctrina  christiana. 

Jtem  liber  Hugonis  de  abusibus^)  clavstri. 

Jtem  constitutiones  clavstrales. 

Vitæ  sanctorum  in  duobus  Voluminibus. 

Jtem  tuær  Reglubækur. 

Jtem  Omiliæ  diversorum  patrum. 

Jtem  declaratio  Regulæ  a  fornri  bok. 
í>etta  er  j  Norrænu  bokum. 

In  primis  miracula  Sanctæ  mariæ. 

Vppreistar  saga. 

Dialogus  a  storri  bok. 

Jtem    Mariusaga    og     postulasðgur     oc    Sermones    oc    ij 
Annales  forner  á  x  bokumm  oc  Logbok  þar  j. 
Jtem  j  Skolabokumm. 

In  primis  Doctrinale.  Græcismus.  Avrora. 

Aiexander  Magnus. 

Tobias  Glosatus^). 

Cato  med  Glosa. 

Jtem  IX  versabækur  adrar. 

Miracula  sanctæ  Mariæ  et  Vita  sanctæ  Margrietæ  a  sinne 
bok  hvor. 

Jtem  ij  messuBrever. 


')  Ruts  256;  ')  paralipomenon  263;  ^)  263;  Orolij,  hin;  *)  abusi- 
onibus  263;  *)  Glostatus  260. 


112     LAUGARNES.  —  HÓLMR.  —  VARMÁ.  —  REYKIR.   1397. 

CXVIII.  Laugarnes. 

Kirkia  j  Laugarnesi  var  vijgd  af  Herra  Otthgeiri  tueim 
nottumm  fyrer  Hallvardzmesso  Gudi  til  lofs  oc  dýrdar  vorri  frv 
Sanctæ  Mariæ.  Petri  postula.  heilogumm  Nicholao.  Sancto 
Urbano  et  beatæ  Margaretæ. 

Hun  a  Heimalannd  halftt. 

X.  kugiUdi  oc  V  hross. 

fimta  hvern  lax  af  veidi  þeirre  er  Videyingar  eiga  i  Ellida 
am.  firir  utann  þann  part  er  Hallotta  þorsteinsdotter  gaf 
klaustrinu  j  Wideý.  er  þat  reiknad  vc. 

Jtem  X.  c.  j  metfie. 

Jtem  xiij  bækur  er  a  eru  xij  mánada  tijder  allar. 

tvenn  messuklædi.  iij  alltarisklædi.  einn  kaleikur.  ij  kier- 
tistikur.  kantarakapu  oc  slopp.  ij  kluckur  storar.  glodarkier  oc 
sacrarium  munnlaug.  kross.  Mariuskriptt.  Nichulas  skriptt. 


CXIX.  Holmur.i) 

Ad  Holmi  Jons  kirkia  postula  a  v  kýr  oc  hross. 

Jons  lykneski  postula.  kross.  Margrietar  lykneski.  biollur  ij. 

eydikot. 

CXX.  Warma.i) 

Pieturs  kirkia  ad  Varma  a  x.  c.  i  Heimalandi  oc  iiij  kyr. 
veidur^)  j  Wlfarsá  a  fiorduug  fra  sio  oc  til  Astu^)    stiflu. 
Krossar   ij.    alltaraklædi    eitt.    biollur    ij.    kiertistika    ein. 
Sacrarium  munnlaug.  alltarisdvkur.  paxspialld. 
portio  Ecclesiæ  arliga  halfmork. 
sydan  Kietill  Jfarsson  atte  aukist  ij  kugilldi. 


CXXI.  Ad  Reýkium.i) 

pollaks  kirkia  ad  Reykiumm  a  land  ad  Wlfarsfelli. 
iij  kyr. 


')  Vilchinsmaldage  263;     ')    veidi   263;     »)   Asta    256,  259,  147, 
Bp.,  263. 


1397.  REYKIR.  —   ÞERNEY.   —   BRAUTARHOLT.  113 

rodukross.  f>olIaks  lykneski.  alltaraklædi.  sacrarium  mvnn- 
laug.  ij  biollur.  passpialld. 

portio  Ecclesiæ  vmm  vij  ar  xij  alner  oc  cc. 

Jtem  vijc  er  faHit  hafa  af  jordu  kirkiunnar  sijdan  Olafur 
tok  jðrdina. 

portio  half  mork  oc  iiij  alner  vm  iiij  ár. 


CXXII.  í>erneý.^) 

Mariukirkia  j  ferney  oc  f ollaks  biskups  a  þessar  eigner. 
balfa  f>erney.  Alfsnes.  Hafa^)  Heidi.  Vidnes. 

liggur  af  þessumm  bæiumm  grðptur.  tiund  oc  lysitoUur  til 

kirkia^)  a  ad  helmingi  selfor  j  Stardal  oc  so  Afriett  og 
þess  hlutar^)  íioru  er  J>erney  fylger  j  Krossvijk. 

Skog  i  Skoradal. 

V  kyr. 

iiij  biollur.  ein  klucka.  messuklædi  tvenn.  eitt  alltarisklædi. 
slopp.  kantarakapu.  glodarkier.  kross  yfer  alltari.  Mariuskriptt. 
Nichulas  lykneski. 

vij  bækur. 

þar  skal  vera  heimilisprestur  oc  Ivka  honum  cc. 

kirkiann  a  kiertistikur  ij. 

portio  Ecclesiæ  olukt  .v.  aurar  oc  ccc. 

CXXIII.  BrautarhoIIt. 

Nichulaskirkia  j  Brautarhollti  a  lannd  j  Myrarhollti. 
X  kýr. 

V  manna  messoklædi.  kantarakapur  iij.  tabula  oc  bryk  oc 
iij  alltarisklædi.  kross  sæmiligur  med  tveimur  lykneskiumm  oc 
þar  yfer  typpingsdvkur  v  alna.  glergluggur.  tiolld  vmhverfis 
kirkiu.  vij  kluckur  oc  ein  bialla.  baksturjarn  .ij.  kiertistikur 
med  kopar.  sprangader  dvkar  ij. 

Jtem  lagdi  Sveinn  bondi  til  sæmiligann  kross.  iij  kierti- 
stikur  Flæmiskar.^)  glitadann  dvk. 

Jtem    a    kirkiann    skyrnarkietil.   fonts  vmmbuning.  vattz- 


')  Vilchinsmaldage  263;     »)  263,  59;  hin:    halfa;     ')  kirkiv  263; 
*)  hluta  59;  »)  flæmskar  256,  147,  Bp. 

Dipl.  Isl.   IV.  B.  8 


114  HOF  OG   SAUKBÆR  Á   KJALARNESI.  1397. 

kietil.  sacrarium  munnlaug.  ampli.  kaleikur.  paxspialld.  bækur 
viij  oc  niunda  artijdaskra.  lekttaradvkar  iij.  messustackur. 
messofatakista  olæst. 

jtem  aukist  iij  kyr  oc  vj  ær  oc  iijc. 

portio  Ecclesiæ  vmm  vij  ar  vijc. 

hafdi  Jon  lated  bræda  kirkiu  med  fiorum  tiöru  tunnumm. 


CXXIV.  Hof.i) 

Andres  kirkia  ad  Hofi  a  iiij  kyr. 

xiiij  bækur. 

kaleik  oc  messoklædi.  v  kluckur.  kantarakapu.  slopp.  v 
alltaraklædi.  iij  dvkar.  ij^)  brykarklædi.  glodarkier.  elldberi. 
merki.  lyka  abreidsl.  kiertistikur  ij^).  litil  bialla.  munnlaug. 
ampli.  kross  oc  annar  litill.  Mariuskriptt.  Andresskriptt.  pax- 
spiðUd  iij.  stockull. 

portio  cccc.  sijdann  Sveinn  bondi  atti. 

Jtem  gefist^)  ij  hross. 

portio  Ecclesiæ  vmm  vij  ar  medan  fordijs  atte  c  oc  einn 
eýrer. 

Jtem  gietist^)  kugilldi. 


CXXV.  Saurbær. 

Pieturskirkia  i  Saurbæ  a  Kialarnesi  a  x  kyr.  xv  ær. 
gridungur  tvævetur.     Saudur  tvævetur. 

hundrad  i  haustlagseyri. 

c.  kietil. 

iij  hestar. 

xij  manada  tijdabækur. 

þrenn  messoklædi.  gylltur  silfurkaJeikur  stendr  ix  aura. 
alitaraklædi  iiij.  sloppur.  kantarakapa.  skrijn  med  kopar  gyllt. 
smelltann  kross  litinn.  ij  krossar  oc  lykneski  vnder  odrumm. 
glodarkier.  elldberi  forn.  kiertisstikur  ij.  sacrarium  munnlaug. 
skyrnarsár.  vattzkietill.  lectarar  ij.  tialld  vmm  kor.  ein  brun. 
glergluggur.    kluckur   iiij.    hin   fimta   brotin.    hoklakista    I§st. 

1)  Vilchmsmaldage  263;  ')  iij,  268;  ')  iij,  Bp.;  *)  gefid  263. 


1397.  SAURBÆR.   —  MYDALR.    —  MEÐALFELL.  115 

Mariuskriptt.  Pietursskriptt.  merki.  lektaradvkur.  hanndklædiij. 
budkur.  lykakrákur. 

Kirkiann  a  xxxc  i  heimajordu,  epter  þui  sem  soru  sira 
Gudmundur  Gilsson  oc  sira  forkell  Haflidason  oc  dæmtt  haufdv'. 
vj.  prestar  epter  bodi  herra  Gyrdz  og  þorkiell  sem  þa  atti 
jordina  var  þar  þa  fyrer  kalladur. 

Bru  skal  hallda  a  Blikdalsa  þar  millumm  íialls  oc  fioru 
er  sa^)  vill  er  j  Saurbæ  byr  þa  er  medalmadur  meigi  bera  halfa 
vett.  hafa  fatækann  omaga  þar  sem  bruin  er  a  gior.  enn  ef 
wotn  taka  af  Bruna  edur  fellur  af  fyrer  fyrnsku  saker.  þa  skal 
gefa  halfa  mork  en  fyrstv  misseri  enn  mork  onnur.  xij  aura 
hinu^)  þridiu.  enn  sijdann  skal  hafa  kuenngiUdann  Omaga  þar 
tii  sem  a  er  gior. 

J>ar  liggia  tiunder  millumm  Blikdalzar  oc  Eilijfsdalsár 
nema  af  Eyri  oc  vr  CDydal.^)  ef  þar  bua  landeigendur  þa 
skulu  þeir  taka  sijna  tiund  heima  oc  allra  hiona  sinna. 

portio  Ecclesiæ  arliga  xvij  aurar. 

Jtem  gefid  cc  voru  gilld. 

Portio  medan  Narfi  logmann  eignadist  jordina  viijc.  fiell 
þar  af  nidur  vc  fyrer  þad  er  Narfi  hafde  lagt  til  kirkiu. 

CXXVl.  CDýdalur.^) 

CDariukirkia  i  Mydal  a  x°  j  landi  oc  viij  ær. 

þar  skal  syngia  annan  hvern  dag  helgann  oc  hinn  fiorda 
hvern  ottusong. 

xvij^)  aurar  skulu  Ivkast  j  tijdaoífur  og  skal  heima  takast 
tiund  Heimamanna. 

lysa  skal  fyrer  loghelga  messudaga  svo  Mariumesso  vna 
lydur. 


CXXVn.  Medalfell. 

A  CDedalfelli  j  Kios  er  kirkia  vijgd  med  Gudi  Mariæ 
drottningu  og  hinumm  heilaga  krossi.  Joni  postula.  Olafi 
kongi.     þollaki  biskupe  oc  Mariu  Magdalenæ. 


')  þa256;  ')  leiðr.:  hina,  hdrr.;  »)  Myrdal  259;  ^)  Vilchinsmaldage 
268;  ')  xviij,  260. 

8* 


116  MEÐALFELL.  —  EYJAR.   —  REYNIVELLIR.  1397. 

Hun  a  xxc  j  heimalandi.  leiguland  þat  er  ad  Hurdarbaki 
heitir. 

vij  kyr.  xxx  ausaudar.  cc  hross. 

mannshlut  j  Laxá. 

kluckur  ij  keiptar  ixc.  vtiklucku  eina.  ij  smakluckur.  iij 
alltarisklædi  oc  ij  brijkarklædi.  kross  med  lykneskiumm.  Mariu- 
skriptt.  Olafsskriptt.  þollakzskript.  ein  mvnnlaug.  glodarkier  oc 
songhvstialld.  ^)  elldberi.  messingar  kietill.  messoklædi  ein  med 
tveimur  hoklum. 

þar  skal  vera  heimilisprestur  og  messa  hvern  helgann  dag 
og  j  ollumm  IX  lestra  hoUdum.  Hvern  dag  vmm  Langafostv 
oc  Jolafostv  oc  ij  daga  j  viku  þess  i  miUumm. 

þar  liggia  vnder  tiunder  af  Hurdarbaki  oc  Karanesi  oc 
lysitoUar.  so  gropttur. 

kirk(iu)  messa  krossmessv  a  haustid. 

Jtem  aukist  iij  kyr.  hross  oc  eitt  hundrad. 

Jtem  giefinn  einn^)  kietiU. 

portio  Ecclesiæ  vmm  xiiij  ar  ixc.  fiell  þar  nidur  af  cc. 

CXXVHL  J  Eýumm.^) 

CDariukirkia  i  Eynmm  a  x''  j  landi  oc  skog  j  Svijnadal. 

alltarisklædi.  steindann  kross.  Mariuskriptt.  steintialld  lited. 
einn  alltarisdvk.  glodarkier. 

xi.j  ær  oc  kv. 

þar  skal  syngia  annann  hvern  dag  loghelgann  af  Reyni- 
vollumm.  paskadag  oc  kyndilmessv. 

þar  skal  Ivkast  c  presti. 

tekzt  heimatiund. 

lysa  vmm  vetrinn  vmm  nætur  þa  er  sungid  er  oc  firir 
allar  hatijder. 

CXXIX.  Reyniveller. 

Mariukirkia  a  Reynivollumm  j  Kios  a  heimaland  allt. 

Sornsland. 

þridiung  j  Laxfossi. 

0  -tiöUd,  Bp.;  »)  enn  350;  ')  Vilchinsmaldage  263. 


1397.  REINIVELLIR.  117 

Siofarfoss  allanu. 

Kiosarskier. 

Bollstædingahylur. 

tuær  skogartoptter  j  Skoradal  oc  ein  j  Svijnadal. 

kastarskurd  j  Vindás  landi.  annars  j  f>orlaksstada  land.  þridie 
kastarskurdur  j  Valldastadi.^) 

tveggia  manada  beit  ollu  saudfie  a  vetrinn  j  Sandfellzhlijd 
oc  skiolgard  j  Vindas  laud. 

xL  sauda  hefn  j  Mvlafiall  og  skiol  j  Mariuhelle  og  skal 
sa  telia  eptter  hveria  hrijd  er  j^)  Mvla  byr. 

ellefutigi  lamba  rekstur  j  Lambatungur  j  Eilijfsdal. 

xij  hrossa  beit  m  vetrinn  j  |>vfv  lannd. 

vj  hrossa  beit  j  Eyrar  lannd.^) 
Skrudi  innan  kirkiu. 

vij  manna  messoklædi  oc  brestur  eitt  hofudlijn.  iij  sloppar. 
X  alltarisklædi.  iij  glitader  dvkar.  ij  med  typping.  iij  kantara- 
kápur.  iij  kaleikar  oc  lest  patinann  med  einumm.  iij  kiertistikur 
med  kopar.  v  kluckur.  ij  litlar  biollur.  fiordungur  vax.  fontklædi. 
Tabulum  firir  Alltari.  brijk.  smelltur  kross.  skrijn  gyllt  med 
kopar.  ij  kistur  vondar.  baksturjarn.  glodarkier.  vond  tioUd. 
hvslkier  med  kopar.  þelahðgg. 

er  aa  þessu  fie  tveggia  presta  skylld  og  diakns. 
Jtem  so  micil  kvikfie. 

xij  kyr  oc  xx. 

Lx  asaudar. 

xij  hross. 

halftt  niunda  hundrad  voruvirt. 

IX  hundrad  ofrijdtt. 

xiij  bækur.  Jtem  Psalltari.  Capitularius.  Hymnarius  oc 
messubok. 

Portio  medann  sira  Finnur  hiellt  halftt  atta  hundrad.  enn 
medann  sira  Vigfus  hiellt  ccc.  oc  xiiij  aurar. 

Jtem  a  kirkiann  hunndrad. 

Jtem  hefur  sira  Finnur  lagtt  til  kirkiunnar  halft  þridia 
hundrad. 


')  Vallastadi  259;  ')  ad  -350,  147;  ')  Eyarland  256,  259,350,147; 


118         HVAMMR  í  KJÓS.  --  INGUNARSTAÐIR.  —  LUNDR.        1397. 

CXXX.  Hvammur.i) 

Lucaskirkia  j  Hvammi    i  Kios  aa  Hvamsey  oc  vj  kugilldi. 

smelltann  kross.  Mariuskriptt  forn.  Lucasskriptt.  paxspialld. 
alltarisklædi  glitad  oc  forn  dvkur  einn.  kluckur  ij  litlar  hangandi. 

Jtem  bialia  kolflaus  oc  a  ij  boror.^) 

Jtem  onnur  kolflaus  minne.  glodarkier.  ein  kiertistika 
med  kopar. 

var  alltarisklædid  oc  dvkurinn  med  metinn^)  firir  halfa 
mork  þad  sem  adur  er  skrifad. 

CXXXL  Jngunnarstader.*) 

Kirkia  heilagrar  Agathæ  a  Jngunnarstodumm  a  heimaland 
allt  00  settung  j  Eyalanndi. 

vij  kyr  oc  xxx  asaudar.  iiij  kugilldi  i  gielJdfie. 

halftt  annad  hundrad  i  bvsgognumm  oc  j  hvsbuningi. 

hestur  gielldur  lastalaus. 

xij  manada  tijder  per  usum  noterat  oc  messufðt.  silfur- 
kaleik.  rodukross.  alltaraklædi  oc  blæia.  brijkarklædi.  glodarkier. 
altarissteinn  og  glodarjarn.  kirkiustoU  oc  baksturjarn.  lijnslopp. 
kiertistika.  mvnnlaugar  ij.  biollur  v. 

Sia^)  er  skylld  af  [fie  þessu^)  ad  þar  skal  vera  setuprestur 
ef  sa  viU  er  þar  býr  med  biskups  rade. 

heimamanna  tiund  allra  a  kirkiann. 

far  er  skyllt  ad  syngia  annann  hvern  dag  oc  fiorda  hvern 
ottusong.  Ivka  presti  ij  merkur.  og  ef  ei  fæst  prestur.  þa  skulu 
Reynivellingar  fyrst  eiga  kost  ad  lata  syngia  til  þess  kaups  ef 
þeir  vilia. 

biskups  handsol  eru  aa  þessum  kirkiufiam  ollumm  þar  til 
þurdar  oc  miklanar')  sem  hann  vill. 

CXXXn.  Ad  lunde. 

[Hér  kemr  fyrst  máldagi  Oddgeirs  biskups  frá  1368,  prentaðr  í 
Dipl.  Isl.  III,  Nr.  199  bls.   248—249.  þá  kemr  þetta  aö  niðrlagi.] 


*)  Vilchinsmaldage  263;  ^)  borur  263;  ^)  metith  263;  *)  Vilchins- 
maldage  263;  sbr.  DI,  I,  Nr.  56;  »)  su263;  «)  [þessv  fie  263;  ^)  mikl- 
anar  263;  minklanar  eða  minklaner,  hin. 


1397.  LUNDR.   —    FITJAR.   —  REYKJAHOLT.  119 

Anno  Domini  CD^.  ccc^.  xc^.  vij^.  j  annare  Visitatione 
Herra  Wilchins  biskups  m  kirkia  þetta  vmm  framm  forna 
máldaga. 

ij  kyr.  hundradz  hest  .ijc  vadmala. 

portio  vmm  .iij.  ar  sijdan  (Dagnus  bondi  kom  til  vjc. 


CXXXIII.  Fitiar. 

Kirkia  heilags  Nicholai  a  Fitium  j  Skoradal  a  þridiung  j 
heimalanndi  .xxc. 

IX  kyr. 

reflar  vmm  frammkirkiu.  v  kluckur.  alltaraklædi  iij  oc  er 
eitt  med  hlodumm.  alltarisdvkar  ij.  lysikolur^)  ij.  alltarissteinn 
bvinn.  vattzkietiU.  fontur  ad  oUu.  glodarkier.  elldberi.  Mariu- 
skriptt.  Nichulas  skriptt.  paxspialld.  merki  ij.  kross  yfer  alltari 
med  lijkneskium  oc  annar  Gudspiallskross. 

X  aura  i  bokumm  fornum.  sacrarium  mvnnlaug. 
IX  kyr  oc  asaudar  kugilldi.  hundradz  hross. 

þangad  liggia  vnder  vij   bæer  ad  tiundum  oc  lysitollumm. 
þar  skal  vera  heimilisprestur. 

Jtem  lagdi  Jon  til  Bænhvs  afSarpi  kv  oc.  vj.  ær.  skal  þar 
lukast  af  vj  aurar  j  oflfur. 

kirkiann  a  .vjc.  j  Digranesi. 

Jtem  gaf  Sumarlidi  Einarsson  ij  asaudar  kugiUdi. 

Jtem  aa  kirkian  c.  vðruvirt  oc  ein  baksturjarn. 

CXXXIV.  Keykiahollt. 

Pieturskirkia  j  Reykiahollti  a  Heimaland  allt.  Breidabol- 
stade  báda. 

Nordur  reyki. 

Háf. 

Hæginde. 

Kiolvararstadi. 

Hrijs  half. 

Geitland  alltt  med  skogi. 

Pietursskog  j^)  Nordurardal  millum  Slakkagils  oc  Klofa. 


')  lysiskolur,  Bp.;  =•)  flest  handrr.  sleppa:  j. 


120  REYKJAHOLT.   —  VARMALÆKR.  1397. 

Selfðr  i  Kiör  med  skoge. 

Afriett  aa  Hrutaíiardarheidi. 

torfskurd  j  Steinþorsstada  jord. 

tueggia  manada  beit  j  Faxadal. 

vnder  ytra  felli  a  strondumm  halfann  vidreka  oc  þridiung 
Hualreka  oc  halftt  landed. 

vnder  jnnra  felli  fiordung  Hvalreka  oc  slykt  agoda  sem 
vnder  ytra  felli.  þridiung  hvortt. 

a  COunadarnesi  fiordung  Hvalreka. 

ad  Kambi  íiordung  i  hvalreka. 

j  Byrgisvijk  íiordung  j  hvalreka. 

XX  kyr.  Ixx  asaudar  oc  ij  ær.  iij  naut  veturgomul.  gridungur 
tvævetur.  xij  veturgamler  sauder  oc  hrutur  tvævetur.    vj  hross. 

xviijc  j  metíie. 

kirkiann  aa  innann  sig  xxx  boka  oc  ij  bækur  virdar  fyrer  x*'- 

IX  manna  messoklædi  oc  hokul  lausann.  Dalmatiku  eina. 
kápu  med  balldurkinn.  iij  kapur  med  pell  oc  eina  abreizlkapv. 
sloppar  uij^).  alltarisklædi  v  af  pelli  oc  ij  onnur.  brijkarklædi 
ij.  alltarisdvk  glitadann  oc  annan  dvk  til. 

kaleika  iiij.  kiertisstikur  vj.  vijgdz  vattz  kietill.  sacrarium 
munnlaug.  kirkiukola.  glodarkier.  elldbera.  messufatakista.  iiij 
kluckur  obrotnar  oc  vpphaldzklukka  .ij  rifnar  oc  ein  er  af  eru 
lyckiurnar.  ix  merkur  vax. 

Jtem  firir  lykakrák  oc  klucku  cccc. 

Jtem  yfer  þat  framm  sem  forn  maldagi  seiger.  v  kyr  .c. 
hestur.  cccc  ofrijd. 

Portio  Ecclesiæ  vmm  iij  ár  næstu  viijc. 

[Jtem  forn  portio  er  fiell  medan  sira  Olafur  hiellt  vc. 

Jtem  cccc^)  oc  mork  medann  sira  Asbiorn  hiellt. 


CXXXV.  Varmalækur.3) 

Kirkia  ad  Warmalæk    er   helgud    hinum   heilaga  Thomasi 
erchibiskupe. 

Hun  Wk  land  j  í>ordysarhollti.  tekst  leiga  af  iiij^)    merkur. 


')  iiij,  í  hdrr,;    ')  [sl.  259(!);   ')  Vilchinsmaldage  263;   *)  iij,  350, 
147,  263. 


1397.  KROPPR.    —   SKÁNEY.   —  GILSBAKKI.  121 

Thoraas    lijkneski.     kross    oc    ij    bioUur.    ij    alltarisklædi. 
dvkur  oc  alltarissteinn  vygdur. 


CXXXVI.  Kroppur.i) 

follakskirkia  oc  hinnar  heilogu  Katerine  ad  Kroppi  a  x«  i 
heimalanndi. 

Mariuskriptt  og  kross  med  vnderstodumm.  alltarisstein 
vijgdann  oc  Katrinar^)  lykneski.  kluckur  iiij.  alltarisklædi. 
alltarisdvk  oc  glodarkier. 

CXXXVII.  Skaneý.i) 

Mariukirkia  ad^)  Skaney  a  x*'  j  heimalandi.  eina  kv  oc 
fornan  psalltara.  kluckur  ij.  Margrietar  lykneski  af  Nordnesi. 
kross  yfer  alltari.    sacrarium  munnlaug.  alltarisklædi  oc  dvkur. 

CXXXVIII.  Gilsbacke. 

Nicholaskirkia  ad  Gilsbacka  a  heimaland  allt.  Lambatungur 
og  skog  j  Hvsafellzhraun. 

kyr  xiij.  xx  asaudar  oc  hrutur  tvævetur.  gridungur  oc 
forustugielldingur.  hestar  iij.  hundradz  virdi  hver. 

alftveidarskip. 

cccc  j  bvsgognum. 

V  manna  messoklædi.  kantarakapa  af  Gudvef  oc  onnur 
vefiarkapa  oc  hin  þridia  fustanskapa. 

kaleikar  ij. 

sloppar  iiij. 

cc  j  reflum. 

vc  i  bokum. 

kluckur  V.  oc  biollur  ij.  glodarkier  ij.  elldbera  oc  glerglugg 
einn  og  messufata  kistur  ij.  kiertistikur  iiij  oc  kirkiu  mvnnlaug. 
smelltann  kross.  alltaraklædi  .v.  onnur  enn  þau  sem  hvern  dag  ero 
hofd.  Nichulasskriptt  oc  Laurentiusskriptt.  Skrijn  med  helgum 
domumm. 


1 


')  Vilchinsmaldage  263;  ')  katerinar  263;  ')  i,  Bp. 


122  GILSBAKKI.  1397. 

Jtem  lagdi  sira  Petur  Marteinsson  til  kirkiunnar  krossa  ij 
oc  alltarisbrijk.  lagasongvabok.  paxspialld.  Sequentiubok 
sæmiliga  oc  messubok  ad  pistlum  oc  Gudspiollum.  Secretis  oc 
orationibus  fra  Jolafostv  til  Trinitatisviku. 

þar  skulu  vera  prestar  ij  oc  diakn. 

kirkiann  a  skoga  alla  fyrer  nordann  fliot  þat  er  fellur  næst 
Tungu  oc  upp  ad  Háfa  Hrauni  gegnt  Seliatunngv. 

Fiskveidi  j  Wlfsvatni  ad  Helmingi  oc  Langá.  Skammm. 
Vlfvatzaa^)  oc  flodzlæk.  austurlæk. 

Grunnavotn  oll  oc  Lamba  allt  ofan  til  Kiarrar. 

Gasatiarner^)  fyrer  nedan  Larabaa  og  oU  vðtn  þadann  vestur. 

Kvyslavotn  oc  Reidartiorn  oc  allar  þær  tiarner  er  þangad 
falla  læker  vr. 

Alfttveidi  alla  firir  vestann  Gnvpdalagotu^)  til  Hvannstodz 
hinns  micla.  Sionhending  fra  stodinu  oc  i^)  floa  hinn^) 
eýstra. 

ein  tiorn  nordur  fra  Austurfloa. 

Westurfloe  nordast. 

Alftveidur  a  floa  hvorum  tveggia  oc  fiskveidi. 

oU  votn  firir  sunnann  a  þa  sem  fellur  vr  Vesturfloa  oc 
ofan  j  brattagiL  fra  brattagili  med  Hrutafiardardal  til  Nordurar- 
dals.  med  Nordurardal  firir  sunnann  til  Dðgurdarár  eýar  oc 
Gysla  vatn  nedast^)  firir  sunnan  Nordurárdal 

[tiarner  allar"^)  i  Hellisdal. 

fverarvotn  oc  tiarner  alíar  j  Lambadal 

laxveidur  j  Glennunar^)  fosse  j  Norduraa  oc  alfttveide  aa 
Breidavattni. 

Holltavorduvatn  oc  Reipavatn  a  Hrutafiardarheidi  oc  [aa^) 
hvorutveggiu^^)  alfttveidi.  Laxveidi  j  Kiarrá  ofaun  ad  grof 
þeirre  er  vt  er  fra  seli  Haukagilsmauna  vt  fra  Merkigrof  oc 
til  fiskilækiar. 


»)  Vlfzvattná  256;  ')  sbr.  máldagann  1306  (Dipl.  Isl.  11,  191);  öU 
handritin  hafa:  Gusatiarner;  ^)  Gnvpadalagotu  256,  350;  Gnúpdæla- 
götu,  máld.  1306;  *)  sl.  afskrr.  (sbr.  máld.  1306);  *)  híns,  afskrr. 
(sbr.  máld.  1306);  *)  nedst  147;  ')  tvískrífað  í  handrr.,  en  merkt  með 
punktum  í  Bp.  á  síðara  staðnum,  sem  það  skyldi  fella  úr;  *)  svo 
hdrr.:  Glennrar,  máld  1306;  ')  [sl.  afskrr.:  leiðrétt  eptir  máld.  1306; 
*^)  hvorritueggiu,  afskrr. 


1397.  GILSBAKKI.   —  HÚSAFELL.  123 

Vidarrif  j  selialandi  Saœstadaiuanna. 

Hualreka  allan  a  Bordeyri  oc  halfann  ad  Kolla. 

xij  vætter  i^)  tuitugiimm  hvaP)  oc  meira  a  Hegstodumm  a 
Midfiardarnesi. 

Jtem  hefur  þetta  tillægist  til  kirkiunnar. 

iiij  kyr. 

einn  hestur. 

iijc  j  stadarspioll  þa  er  sira  Pall  tok  med  oc  var  þar  j 
ein  kýr. 

cc  voru. 

Kirkiann  a  oc  jord  er  heiter  aa  Biarnarstodum  j  kirkiu 
reikning. 

CXXXIX.  Hvsafell. 

Kirkia  ad  Hvsafelli  æ,  heimalannd  allt. 

vj  kyr  oc  v  asaudar  kugilldi.  iij  kugilldi  j  gielldfie.  einn 
eykur. 

iiij^)  c  j  bvshlutumm.^) 

Hun  a  innann  sig^)  tvenn  messuklædi.  kaleik  oc  tiolld 
vmmhverfis  sig.  tvenn  corporalia.  alltarisklædi  iij.  kiertistikur 
ij.  [krokstikur  ij^)  med  jarn.')  sacrarium  mvnnlaug.  iij  kolur. 
kluckur  iiij  oc  hin  fimmtta  brotinn.  tabulum  sæmiligt  firir 
alltari.  Mariuskriptt.  bryk  oc  Ceciliuskriptt.  elldberi.  glodarkier, 
Alltarisdukar  ij.  merki  ij®).  ij  merkur  vax.  einn  stoll.  lectari. 
sloppur  oc  kantarakápa.  kistill  med  helgum  domum. 

c  i  bokumm. 

þar  skal  vera  kvenngildur  omagi  iafnann. 

Jtem  alltarisdvkur  veigadur^)  oc  huslkier  med  silfur. 

Jtem  vj  kýr  oc  iiij  asaudar  kugiUdi. 

V  hundradz  hross. 

halft  þridia  hundrad  vadmala  oc  einn  alltarisdvkur 
ovijgdur. 

Portio  Ecclesiæ  vmm  iij  ár  medann  sira  Olafur  hiellt 
xviij.  alner.^°) 


')  i,  Bp.;  a,  260,  256,  259,  350,  147;  ')  sl.  256;  ^)  halft  fiorda 
259,  Bp.;  iiijc.  147;  4)  busbuhlutum  256,  350,  Bp.;  ')  sl.  afskrr.; 
)  [sl.  259;  ')  [sl.  256;   ^)  b.  v.  Bp.;  ')  reiga  dur  260;  ^°)  sl.  260. 


124  GALMANNSTUNGA.   —    ÁS  í  HÁLSÁSVEIT.  1397. 

CXL.  Galmastunga. 

I>etta  er  goss  kirkiunnar  j  Galmastungv  þa  er  Brandur 
Hallsson  liet  laust  enn  Svarthofdi^)  son  hanz  tok  vid  j  messv- 
klædum  hinum  bestv  med  pellshokle  fordvkumm  oc  hlodumm. 
onnur  med  hvijtum  buckrams  hokli  oc  brestur  þar  med  hofud 
lynid.  tuenn  messoklædi  med  fvstans  hðklumm  raudum  oc  einn 
hokull  laus.  ij  alltarisklædi  med  pell.  er  annad  med  gullhlod- 
umm.  iij  lektarar.  kantarakápa  oc  fontklædi.  tiolld  vmm  alla 
kirkiu.  salun.  merki  oc  dvkur  laus  oc  stola  laus.  dvkar  iij 
glitader  oc  einn  ovijgdur  sloppur.  kaleikur.  skrijn  lijtid.  Mariu- 
skriptt  forn.  Pieturs  lykneski  nytt  oc  þollaksskriptt.  krossar  iiij. 
kiertistikur  ij.  med  messing  oc  ein  stor  med  jarn  oc  iiij  litlar 
ttied  jarn.  kola.  vattzkietill.  mvnnlaug  oc  iiij  kluckur  oc  bialla. 
paxspiolld  iij.  messoklæda  kista  olæst. 

xviij  bækur  vondar  oc  fornar. 

V  mcrkur  vax. 

stolar  tueir.  lektarar  ij.  þielahogg.    glerglugg.   alltarisstein. 

Jtem  land  ad  Vellankotlu. 

asaudar  kugilldi  oc  iiij  kýr.  v  hross  oc  jarnfestur.  giodar- 
kier  oc  elldberi. 

CXLI.  ÁS.2) 

Kirkia  j  Asi  er  helgud  Gudi  almatkum  oc  Mariæ  drottn- 
ingv.  Andresi  postula  oc  Biasio  episcopo  oc  ollumm  Gudz 
helgum^)  monnum. 

þridiungur  i  Heimalanndi  liggur  þar  til^)  kirkiu  oc  heima- 
manna  tiund  oll.  iiij  kugilldi  oc  tiund  af  vij  bæiumm.  Af 
Angastodumm.  fra  Gilium  oc  Kollslæk.  Halsi  oc  Watui.  af 
Sigmundarstodumm  oc  Refstodumm.  Af  þessum  bæium  ollum 
er  oc  ad  giallda  vj  alner  til  kirkiu  a  hveriu  áre  oc  halfer  lysis- 
tollar.  enn  halfer  til  Gilsbackakirkiu. 


')  Hallr  Svarthöfðason  selr  Kalmanstungu  28.  Febr.  1398  (Dipl. 
Isl.  ni,  520)  og  1399  er  hans  getíð  í  Norðtungu  (Dipl.  Isl.  líL  539). 
Hann  heíir  líklega  verið  sonr  þessa  Svarthöfða,  og  ætti  þá  þessi  mál- 
dagi  að  vera  frá  c.  1330  eða  þar  um  bil;  ')  sbr.  Dipl.  Isl.  I,  593—94; 
3)  heilogum,  Bp.;  *)  sL  afskrr. 


1397.  ÁS.  —  SÍÐUMÚLI.  125 

f>ar  er  skyllt  ad  syngia  hvern  lielgan  dag  af  Gilsbacka  oc 
alla  ymbrodaga.  Jolatijder  oc  hinv  efstu  viku.  paskaviku.  alla 
hina  helga  viku.  enn  bondi  sa  sem  þar  byr  skal  giallda 
iiij  merkur  kaups  presti  þeim  er  þangad  sýngur  oc  fæda  annad- 
hvort  mann  edur  hest  med  honum  þegar  vetur  kiemur. 

Heimilisprestur  skal  þar  vera  ef  bondi  viU  sa  er  þar  byr. 
edur  eigi  hann  þridiung  i  bui^)  kirkiu  hluta. 

þenna  maldaga  sette  Sigvardur^)  biskup  þa  er  hann  vygdi 
kirkiuna  tveim  nottum  epter  Bartholomeus  messo  og  skyllt  ad 
halda  af  ollumm  þeim  bæiumm  sem  vnder  liggia  firir  utan 
naudsyn.^) 

kirkiann  a  kluckur  ij.  sacrarium  munnlaug.  alltarisklædi 
ij  forn.  Blasius  lykneski.  kiertistika. 

Jtem  lagdi  Gisl*)  bondi  til  kirkiunnar  Andres  lykneski. 
kross^)  oc  kiertistiku. 


CXLII.  Sijdumvle. 

CDariukirkia  i  Sydumvla  a  land  aa  frodastodumm.  leiga  ccc. 

xvij  kyr  oc  vj  ær  oc  hest. 

veidi  j  Kiarra  ad  helmingi  vid  stadinn  j  ReykiahoUti 
millumm  þverlækiar  og  Skialldmeyargils. 

tiund  heimamanna  liggur  þar  til  oc  af  iiij  bæiumm 
Ödrumm. 

iiij  Bænhus  ero  þar  j  þyngum. 

Lykafærsla  oc  lysetollar  liggia  þar  til  epter  landsid. 

kirkiann  a  kaleik.  alltaraklædi  v.  messuklædi  tvenn.  smellt- 
ann  kross.  Mariuskript.  mvnnlaugar  ij.  bokakista.  glodarkier. 
elldberi.  tiolld  vmm  kirkiu.  kiertistikur  ij  oc  kluckur  v.  þiela- 
hogg  oc  messingarkietill  oc  veidi  vnder  Brv  Sydumvla  meiginn 
til  lækiar  þess  er  næstur  fellur  Brv. 

Corporalia  tvenn  og  glerglugg. 

vjc  j  bokumm. 

slopp  oc  kantarakapu. 

Jtem  þa  er  Arne  tok  ix  kyr  oc  ij  hross.  cc  vadmála. 


')    því   259;    ')  Sigurdur,  Bp(!);     ')    hér  endar   forni  máldaginn 
Sigvarðar  biskups  frá  1258;  *)  Gils  eS50;  Gijsle  147;  ^)  sl.  260, 


126  NORÐTUNGA.    —  BAKKI  í  HRÚTAFIRÐI.  1397. 

enn  sijdann  hann  toK  gafst  iij  kyr  oc  iij  hross. 
portio  Ecclesiæ  xiiij^)  hundrud  voruvird. 


CXLIII.  Nordtunga. 

Katrinar  kirkia  j  Nordtungv  a  land  allt  a  Hogna- 
stodumm. 

vj  kyr.  vc  voru.  ij  hesta. 

alltarisklædi  iij.  ein  messoklædi.  kross  oc  Mariuskriptt. 
Katrinar  skriptt.  kluckur  iiij  oc  biollu  eina.  glodarkier  oc 
elldbera.  tiolld  vmmhverfis  sig.  merki.  glerglugg.  kiertistikur 
ij.  fornann  psalltara.  kantarakapu.  slopp. 

J  Kirkiuhollti  skog  nordur  a  Hálse. 

vatzkietil. 

Katrinar  sðgu. 

fangad  liggia  vnder  xij  bæer  ad  tiundum  oc  lysitollumm. 

portio  Ecclesiæ  ij  merkur  hinns  fiorda  hunndrads  sijdan 
herra  f>orarinn  reid  yfer. 

Kirkiann  a  Ornolfsdal  halfann. 

Jtem  halft  tiunda  hundrad  j  portionem  oc  j  onnur  þyn^ 
kirkiunnar  er  hana  vantade  innan  sigh. 

CXLIV[— CXLVI.]  Hvammur. 

[Sjá:  1.  Oddgeirsmáldaga  1375;  prentaðr  í  Dipl.  Isl.  III,  Nr. 
248,  bls.  304—305. 

2.  Jóns  ináldaga  Gerrekssonar  1432. 

3.  Stephánsmáldaga  1508  (Skarðshamrar)]. 

CXLVn.  Backe. 

Kirkia   aa   Backa  j  Hrutafirdi    er   helgud   Gudi    oc    Gudz 
modur  oc  hinum  heilaga^)  Joni  postula. 
Hun  aa  halftt  heima  land. 
vj  kyr.     eitt  asaudar  kugilldi. 
ij  hundrada  hross^). 
vjc  woruvirdtt.  [oc  half  mork^). 


')  xiij  147;     ^)  b.  V.  850;    =^)  hross,  Bp.;   hin:  kross;   *)  [sl.  260, 
259.  147. 


1397.  BAKKI.   —  EYRí  í  BITRU.  127 

petta  aa  hun  innann  sig.  Mariuskriptt  forna.  kross  med 
lykneskium  standondumm.  ij.  yfer  alltari.  kross  yfer  kor. 
Gudspialla  kross.  Jons  lykneski  postula  sæmiligt.  ij  kluckur. 
merki.     alltarisklædi  oc  dvkur. 

fangad  liggia  tiunder  miUi  Borgarhals  oc  Sæluar  af 
ollumm  bæiumm. 

J>angad  liggur  til  af  þessum  bæiumm  æ,  sumarid  mcals 
miolk  þa  er  bv  best  er  og  af  CDelumm. 

bondi  er  skylldur  ad  ala  presti  hest  fra  krossmesso  a 
hausted  oc  til  krossmesso  a  vorid  til  allra  naudsynia  [j  þyngin^) 
80  ad  hann  sie  vel  fær. 

Jtem  lagde  Hiallti  til  kirkiunnar  epter  Gudmund  prest 
faudur  sinn  c  j  bokumm.  c  j  messoklæ'dumm  oc  hid  þridia 
hundrad  lykakrak  oc  elldbera. 

Jtem  c  j  bokumm  er  Hiallti  lauk  j  portionem  Ecclesiæ. 

Olafur  Oddsson  gaf  kirkiunni  epter  konu  sijna  ij  merkur 
so  ad  bann  skal  kaupa  kirkiunni  innann  sig  eitthuertt^)  i 
skruda  eda  odrum  sæmilegum  hlutumm. 

gefizt  til  ij  kyr.  hundrads  hross  oc  cc  voru. 

portio  vmm  iiij  ar  medann  Benedikt  hiellt  cc  oc  half- 
mðrk.  enn  vmm  næstu  iij  ar  ádur  portio  halft  fiorda  c.  oc  er 
þat  ecke  lukt. 

Oreiknud  portio  vmm  x  ar^). 


CXLVIII.  Eyre. 

[Fyrri  hluti  þessa  máldaga  í  Vilchinsbók  er  máldagi  Árna 
biskups  Helgasonar  frá  6.  Aug.  1317,  og  er  prentaðr  i  Dipl.  Isl. 
II,  231]. 

í>etta  hefur  lagist  til  kirkiu  sijdan  vygd  var. 
vc  voru.  iij  hross  oc  enn  cc  med  þessumm  frijdleika. 
kirkia   a   innann    sig    messuklædi   ein.  slopp    oc  kantara- 
kápu.     kiertistikur  ij  med  jarnn  litlar.     merki    ij.    fonts  vmm- 


0  [jnnan  þinga,  256  (orðam.),  350;  j  þijngum  147;  ^)  eitthuad 
147;  hin  öll:  eitthuert;  ^)  Neðan  við  máldagann  í  256;  «Borid  saman 
vid  gamla  Wilchinsbok  Hijtardalskirkiu  og  er  ej  greinarmunur  ad 
ridum.  Skalhollte  1640.  28.  februarij,  Jon  p.  Dadason  eigin  H. 
þordur  p.  Gudmundzson  med  E.  li.     Haakon  Ormsson  egh». 


128  FELL  í  KOLLAFIRÐI.  1397. 

buning.    lektarar  ij.  Mariuskriptt.   Jons  lykneski  postula.    Jons 
lykneski  Baptistæ.    alltarisklædi    ij.    glodarkier.    paxspialld.    ij 
pitals  spiolld^).    sacrarium  raed  bly.    iij   bækur.    brykarklædi. 
tiolld  vmm  kor.     glerglugg  einn. 
Jtem  gefist  iij  kýr. 

CXLIX.   Fell. 

Olafs  kirkia  vnder  Felli  j  Kollafirdi  aa  halfann  vidreka 
med  Tungukirkiu  j^)  J>orpum  millum  Holslækiar  oc  Hafn- 
arness^). 

iiij  kyr  oc  vc  vðru. 

Hun  a  innann  sig  kross.  Olafs  lykneski  oc  tiolld  fielitil 
vm  alla  kirkiu.  alltarisklædi  ij.  kaleik.  Hokul  einn.  iij  kluckur. 
kiertistikur  ij.  glodarkier  oc  munnlaug. 

pangad  er  ad  Ivka  hvertt  vor  saud  veturgamlan  vr 
Steinadai. 

Annann  fra  Livfustodumm. 

þridia  af  Fiardarhorni. 

fiorda  vr  Broddanesi. 

fimta  vr  audru  Fiardarhorni. 

setta  vr  Trudadal. 

Lambeldi  af  ollum  bæiumm  milli  Enneshofda  oc  Kolia- 
fiardarness. 

Halfvætt  skreidar  af  hveriumm  bæ  millum  Lidar  oc  Kar- 
hafnar. 

|>angad  er  ad  Iwka  vj  alnar  vadmals  vr  Hlyd  hvertt  ár. 

í>augad  liggia  tiunder  oc  lysitollar  af  aullumm  (bæium) 
millum  Ennishofda  oc  Karhafnar. 

|>ar  skal  vera  heimilisprestur  oc  taka  iiij  merkur  j  tijda- 
rennta  hvertt  aar^). 

fadann  er  songur  til  v  Bænhvsa  oc  takast  vj  aurar  af 
hveriu. 

Jtem  gefizt  kugillde. 

Portio  Ecclesiæ^)  vmm  ij  ar  medan  Haukur  Ejlijfsson 
hiellt  iiij  merkur. 

Oreiknud  portio  vmm  xv  ár. 


^)  tiolld  350;    ')  og  (z)  Bp.,  en  leiðr.  á  spássíu;    ')  Bp.;  Hrafnar- 
ness,  hin;  *)  aar,  sl.  Öll,  nema  147;  *)  sl.  Bp. 


1397.  KALFANES.  129 


CL.  Tunga. 

[=  Máldagi  Árna    biskups   Helgasonar    frá    1317,    prentaðr    í 
Dipl.  Isl.  II,  230]. 


CLI.  Kalfanesi). 

Hinn  Heilagi  J>ollakur  vygdi  kirkiu  j  Kalfanesi  Gudi  [til 
lofs  oc  dyrdar^)  jungfrv^)  Mariæ.  Joni  baptista.  Petro  postula 
oc  heilogum^)  Olafi  kongi^). 

Hun  a  land  allt  ad  Skeliavyk  med  ollumm^)  gognumm  oc 
giædum.  Hun  á  Sandnesholm  allann.  Hun  a  íiordung^)  vr 
Hualtiund  j  Skialldabiaruarvyk^). 

[eitt^)  asaudarkugilldi. 

Mariu  lykneski.  krossar  iij.  tiolld  forn  vmm  kor  oc  vmm 
frammkirkiu  halfa.  merki  ij.  glodarkier.  alltarisklædi  iij.  oc 
dvkar  ij.  oc  kiertistika. 

f>ar  tekst  heima  kirkiutiund  oll  bonda  oc  allra  heima- 
manna. 

Jtem  kirkiutiund  oll  af  Skeliavyk  [oc^*^)  lysitollar  aller 
heima^^)  oc  vr  Skeliavijk. 

f>ar  skal  syngia  annann  hvern  dag  helgann  oe  paskadag. 
Mariumesso  fyrri.  J>orIaksmesso  firir  Jol.  Petursmesso  oc 
Jonsmesso  baptistæ.  Olafsmesso  fyrre*^).  Allraheilagra  messo. 
Atta  dag  Jola  og'^^)  Vppstigningardag.  [kirkiudag^*). 

|>ar  hafa  oc  iafnann  verid  born  skyrd.  leiddar  konur  i 
kirkiu  og^^)  vygd  samann  hion. 

ij.  merkur  presti  oc  fædi  mann  med  honumm  vmm 
vetrinn. 


\)  Vilchinsmaldage  263;  ')  [sialfuni  til  lofs  og  dyrdar  b.  v. 
850  og  hanz  heilogum  monnum  til  heidurs  fyrst  vorre  fru  sancte 
256  (á  spássíu);  ^)  b.  v.  259,  263;  *)  heilaga  256;  hinum  hei- 
laga  256  (var.  á  spássíu),  850;  *)  sl.  350;  ^)  sl.  Bp.;  ^)  þridiung 
256  (spássíu);  »)  263;  hin:  Skalldabiarnarvijk;  ^)  [hun  á  256  (var.), 
850;  1°)  [suo  oc  256;  so  hid  sama  256  (var.),  350;  '0  þar  b.  v.  256 
(var.),  850;  '»)  fyrre  b.  v.  256  (var.),  350,  Bp.;  '')  og  b.  v.  256; 
•*)  [kirkiudag  b.  v.  256  (var.),  350;  '*)  b.  v.  263,  Bp. 

Dipl.  IbI.   IV.   B.  9 


130  STADR  í  STEINGRÍMSFIRÐI.  1397. 

portio  vmm  iiij  ar  v  aurar^).     enn    vmm    ij    ar  xij  aurar. 
oreiknath  portio  vmm  xi  ar. 
Jtem  X  aurar  giefist. 


CLII.  Stadur. 

(Dariukirkia  oc  allra  heilagra  ad  Stad  j  Steingrijmsfirdi  íh 
heimaland  allt.  Kleppustade.  Kirkiuboi.  Hola.  Widewollu. 
Grænanes.  Kolbiarnarstade-).  Asmundarnes.  Asparvijk. 
eyar  ij. 

Hun  a  xxiij  kyr  oc  iiij  ær  oc  xx.  ij  hross  oc  xiiijc 
voruvird. 

Hun  a  iij  kluckur  oc  Dýnbiollv^).  adra  brotna.  Mariæ- 
skriptt  oc  iij  rodukrossa.  kiertistikur  ij  godar  oc  ij  vondar. 
merki.  font  med  fornu  klædi.  Skrijn  med  helgumm  domumra. 
ij  paxspiolld.  ij  lektarar.  ij  stolar  bader  brotner.  tveun 
messoklædi.  tiolld  dvklaus  vmmhuerfis  kirkiu  miog  rotifi.  iij 
alltarisklædi  yfer  haalltari.  v  yfer  frammalltare.  v  dvka  alls 
oc  ij  þar  j  bvna^).  annar  med  hlad.  annar  med  raudt  silki 
oc  v  peninga  oc  enn  hid  setta  dvkslitre  og  enn  ij.  alltaris- 
klæda  slitre.  lited  hlad  fornt  oc  fölt.  iij  hokla  [oc  kier  j 
jordu^).     slopp  oc  kantarakapur  ij. 

messubok.     iesbok.     Seqventiubok. 

ij  glodarkier.  elldberi.  glerglugg  oc  vyda  stockinn.  bakstur- 
jarnn.  kaleik  oc  eitt  corporale. 

Voru  aull  herbergi  metin  á  stadnum  firir  utann  kirkiuna 
fiorum  tigum  hundrada. 

Stadurinn  a  Liotardal  tiF)  vmmerkia  vid^)  Hroberg^)  oc 
Geirmundarstade  oc  þa  dale  er  þar  ganga  af. 

Kolbiarnarstade.  Hvannadal  oc  Selardal  tveimmeiginn  til 
vmmerkia  vid  Bolstadi  oc  Gilstadi. 


1)  «Hijngad  til  vard  lesid  saman  eptter  gamallre  maldagabok 
sem  nu  er  skrifut.  J  Skalhollte  Anno  1640.  28.  februarij.  Jon  p. 
Dadazon  Myn  Hnd.  Jon  Halldorsson  E.  H.  þordur  p.  Guðmunds- 
son  E.  H.  Haakon  Ormsson  megh>,  256;  ')  Kollbiarnarstadi  256,  350; 
3)  dymbiollu  259;  *)  bruna  256;  *)  [j  jordu  oc  kier,  hdrr.  (!);  ^)  leið- 
rétt;  oc,  hdrr.  (!);  ')  leiðrétt;  vm,  hdrr.;  ^)  leiðrétt;  hdrr.  hafa:  Her- 
tberg(!). 


1397.  KALDAÐARNES   í  BJARNARFIRÐI.  131 

Odzey  oc  fordarey  a  Biarnarfirdi  med  olliimm  gðgniim 
oc  giædum.  gras  oc  eggver.  selvers.  hualreka  oc  vidreka  oc 
agoda. 

Asparvijk  med  ollumm  gognumm  oc  giædumm  nema  sett- 
ung  oc  attung  hvalreka. 

ad  Brvarai  fiordung  j  reka  ollumm  bædi  hualreka  oc 
vidreka. 

a  Reykianesi  allann  halfann  hualreka  oc  vidreka. 

lysitollar  af  ollum  monnumm  þeim  (er)  giallda  eigu  milli 
Roofa  oc  Selár  ad  frateknura  logheimilis  monnumm  i  Kalfa- 
nesi  oc  Skeliavyk. 

xij  merkur  smiors  af  hveriu  bvi  innann  taldra  takmarka. 

|>ar  a  ad  fæda  prest  og  diakn.  ala  lijkmenn  oc  barn- 
menn  ef  þarf. 

Jtem  gefid  til  c.  oc  annad  c  j  lierepti. 

portio  vmm  vj  ár  medann  sira  Andres  hiellt  stadinn  v 
hunndrut. 


CLIIL  Kalld(adjarnesi). 

Kirkia  i  Kalld(ad)arnesi'')  er  helgud  Gudi  oc  heilagri  Mariæ 
oc  Michaeli  Archangelo.     Hinumm  blessada  follaki. 

I>angad  skal  vera  tydasokn  af  bæiumm  þeim  oUumm  sem 
eru  firir  vtann  Selár  oc  nordur  til  Saurár. 

Kirkiutiund.  nema  hualtiund  af  Kalldbak. 

Af  ollumm  bæiumm  til  Selár  liggia  tiunder  til  Kalldad- 
arness  oc  so  lysitollar  oc  fiskitollar.  halfvætt  af  bæ  oc  half- 
vætt  af  hueriumm  fiskimanni  af  Eyumm.  nema  Kalldbak  oc 
Kleifumm  skal  greidast  þridiungur  vetter. 

lamb  skal  ala  a  bæ  huerium.  abyrgist  sa  ad  [helminge 
vidur  ollu^)  er  elur. 

A  Kalldadarnesi  skal  vera  heimilisprestur  sa  sem  þar 
syugi  tijder  oc  til  þriggia  Bænhvsa.  ad  Hamri.  j  Bæ  oc 
Kalldbak.  taki  vj  aura  af  hveriu.  enn  iiij  merkur  af  heima- 
kirkiu. 


0  Kalldárnes    256;    =»)  Kalldadarnese  259,    147,  Bp.;    ^)  [ollu  víd 
helminge  260. 

9* 


132  ÁRNES   í   TRÉKYLLISVÍK.  1397. 

Kirkia  a  land  er  Hrafn  gaf  til  hennar  er  heiter  Biarnarnes. 

kýr  ij.  og  c  voru.  kluckur  iij.  oc  slijkt  sem  þar  la  adur 
til  bænhvsskylldar. 

Lyk  skal  færa  af  þessumm  bæiumm  hvortt  sem  helldur 
vill  til  Stadar  edur  Kalldadarness  oc  skulu  taka  helming  hvorer 
þad  er  med  lijkumm  giefst. 

CLIV.  Arnes. 

Kirkia  j  Arnesi  a  .v.  lykneski.  messuklædi  forn.  bækur^) 
ij.  alltarisklædi  ij.  kiertistikur  ij.  oc  onnur  lest.  kaleik. 
kross.  alltarisdvk  výgdann.  reíil  fornann.  kluckur  iiij. 

kyr  vj.  IX  ær. 

cc  j  voru. 

j  hvalreka  fiordung  oc  ad  auk  so  micid  sem  Gudmundur 
skalld  gallt  milli  Spors  oc  Áross  oc  allur  vidreki  i  þessu  tak- 
marki.  tiundi  hlutur  af  ollumm  hualfluttningumm  huort  sem 
flutter  eru  med  skipe  edur  a  skipe  millum  Geiralfsgnvps  oc 
Kalldbakskleifar. 

Halfann  vidreka  a  Drangavrd  er  Jon  Sveinsson  gaf  til 
niille  Skumuhellis  oc  Drangatánga. 

fridiungur  vættar  skreidar  af  huerium  bonda^)  oc  af 
hverium  fiskimanni  ef  hann  er  til  fiskiar  halfann  manud  edur 
leingur. 

[viderif^)  j  Naustvijk. 

halfa  tiund  a  Kalfanes  kirkia  i  Sk(i)aIIdabiarnarvijk. 

Jtem  giefist  ij  kugilldi.  iiij  bækur.  er  virdar  voru 
firir  c. 

portio  Ecclesiæ  vm  xiiij  ár  medann  Marteinn  Petursson 
hiellt  XX  hundrud. 

CLV.  KirkiuboP). 

Kirkia  hins  heilaga  laurencij  cti  kirkiuboli  j  langadal. 
ca  heimaland  halft. 


1)  b.  V.  256,  147,  Bp.;  ^)  bondi,  hdrr.  öll,  neina  147;  ^)  [sl.hdrr. 
sbr.  Arnesmáldaga  frá  1327  (Dipl.  Isl.  II,  bls.  617,  864);  *)  Hér  er 
prentað  eptir  AM.  dipL  afskrr.  2343,  sem  er  staðfest  afskr.  16.  Febr. 
1708  eptir  transskripti  á  skinni  frá  11.  Maí  1486  gerðu  í  Hítardal. 


1397.  KIRKJUBÓL  í  LANGADAL.     —   VATNSFJÖRÐR.  133 

iiij.  kyr.  ix.  ær  ok  .iij.  hundrut  frid. 

xij.  aura  afgialld  af  brecku.  uj.  aurar  arliga  af  sandeýre. 

kirkia  ca  krossa  .ij.  laurencius  skript.  pals  skript.  allt- 
arisklædi  .ij.  med  duk  einum.  kertistikur  .ij.  glodarker.  sacra- 
rium  munlaug.  tioUd  .iij. 

pagat^)  liggia  tiund  ok  lysitoUar  af  oUum  bæium  railli^) 
kalldalons  ok  jsafiardar. 

f>ar  skal  uera  heimilisprestur  ok  luka  honum  .iiij.  merkur. 

f>agat^)  liggia  .ij.  bænhus  laugabol  ok  melgrass^)  ok 
syngia.  xx.  messor  til  huors. 

kluckur  .ij.  ok  bioUur  .ij. 

jtem  aukizt  ,iij.  ær  oc  c. 

corporale  eitt.  merke  med  silke.  glodarker.  paxspialld. 
alltarisbrik.  baksturjarn.  kalekur.  iij.  psalltarar.  sloppur*). 
kantarakapur  .ij.  likakrakur.  kertistikur  .ij.  med  kopar  ok  .ij. 
med  iarn. 

porcio  ecclesie  um  [vij.  car  halft  .xj.**  hundrat. 

hafa  gefizt  til  .ij.  kugilldi  ok  .cc.  oskorud. 

porcio  um^)  .uij.  car  medan  amundi  bio.  halft  ellefta 
hundrat.  [en  .xu^).  hundrut^)  medan  gudmundur  íader  hans 
bio  um  .X.  Gir. 

fiell  þar  nidur  halft  .vj.**  hundrat  firir  brik.  kross  ok 
uorar  fru  skript  ok  þat  fleira  sem  hann  hafdi  til  lagt  kirki- 
uunar. 


CLVI.  Vattsfiordur, 

Kirkia  j  Wattzfirdi  a  heimaland  halftt.  Borgarey^)  haifa. 
í^wfnaland.  Eyri  j  Miofafirdi  halfa^).  Hestland  allt.  Heidar- 
lond  bædi. 

xijc  oc  XX  oc  halfmðrk  i  kvikfie  oc  lausagozi. 

ixc  vadmála. 

|>e88a  reka  alla  á  kirkiann  ad  halfu  med  heimalannd. 

Settung  j  ollum  Reka  j  Rekavijk  a  Baklatrumm. 


')  þangad,  Vilch.;  ^)  millum,  Vilch.;  =*)  Melgraseyre  147;  *)  oc, 
b.  V.  Vilch.;  ')  [fallið  úr  í  259;  «)  xij  Bp.;  ')  [2343,  Bp.;  sl.  hin; 
')  Borgey  260;  ')  halfa  b.  v.  350,  147,  Bp. 


134  VATNSFJÖRÐR.  1397. 

allan  reka  a  Teigh  vnder  Hvostu. 

Or  halfum  hual  j  Flioti  fimmta  hlut  meir  enn  helming. 

tuo  hluti  oskerda  i^)  Kagadarvijk  [og  a  Griotleiti  og^)  j 
Sandvijk^).    enn  grasnautnar  giædi  oll. 

j  Kiarransvijk  oc  Hl(3duvijk  vj^)  vætter  af  hueriu  hundr- 
adi  vætta. 

j  Helarvijk^)  allann  hualreka  oc  oll  giædi  onnur. 

Sulnastapa. 

j  Hofn  fimmtung  oc  settung  hualreka. 

j  Bardzvijk  hinumm  eystra  meiginn  fiordung  i  hualreka 
med  agoda  enn  attungur  firir  nordann. 

j  Sæhols  reka  j  Reýkiarfirdi  fiordungur  j^)  hvalreka. 

j  Sigluvijk  tolfttungi  minna  enn  þridiung  (i)  hualreka. 
enn  þridiung  ,j  vidreka. 

kirkiann  a  xl  vætta  j  hverium  hval  er  kemur  a  Almenn- 
inga  enn  ein"^)  ef  minna  er. 

J  Bolungarvijk  tolff'tung  j  hualreka  med  agoda. 

þangad  skal  hver  madur  bvfastur  oc  sa  er  af  landi  hefur 
ala  lamb  oc  abyrgiast  eda  giefa  ella  j  milli  Jsafiardarbotns  oc 
Kleifa  j  Seydisfirdi. 

þangad  skal  gefa  a  or  Ædeý  hvert  vor. 

attfedming  torfs  skal  giefa  hvert  sumar  vr  Vnadzdal  oc 
fa  eyki  til  ad  færa  til  sioar  þa  er  soktur  er. 

Skogarhögg  aa  Tiarnarnesi  so  sem  vill. 

Skogarhogg  i  Jsafiardarbottnni  so  sem  viU  oc  gielldfiar 
hagar  þar  oUu  fie, 

Fiðrunýtiar  allar  frá  Giorvidalsaa  oc  (til)  Meiginnár  j 
Jsafiardarbotni. 

Sadjord  j  Eeykianesi  sem  viU  oc  þaranytiar. 

torfskurd  i  Halshvsaland  sem  vill. 

iij  vætter  fiska  skarpra  hvertt  misseri  j  Skálavijk. 

vj  hrvta  hofn  j  Rvtaey  til  brundtijdar. 

Skier  ad  ollumm  nytiuram. 

Reki  under  Eyiarhomrumm. 


')  Bp.;  vr,  hin;  ')  og  b.  v.  256,  259,  147;  ')  [sl.  147  (hér,  kenir 
neðar);  *)  850,  147,  Bp.;  vij,  hin;  ')  Heliarvijk  259;  Hælarvijk  147; 
«)  wr.  Bp.;  ')  ein  147,   260;  einn,  hin. 


1397.  VATNSFJÖRÐR.  135 

Heimil  selveidur  j  Skiersuiidi. 

Kolgiðrd  j  Jokulkiellduskog. 

skogariiogg  j  Skeidarmvla  sem  viU. 

stodhrossa  hage  j  Bersadal. 

laxveidi  hid  þridia  hvert  sumar  j  Laugardalsaa. 

Kirkiann  aa  innan  sig  fern  messoklædi  ad  ollu  oc  vmm- 
íramm  ij  pellshokla.  ij  sloppar.  iij  kantarakapur.  ij  pells 
alltarisklædi  oc  hid  þridia  huersdagligtt  med  gudvef.  iiij 
kluolíur.  ij  biolliir.  sacrarium  mvnlaug.  eitt  alltarisklædi 
a  Mariualltari  oc  þar  med  silkidvkur.  klædi  med^)  dyru 
verki.  glodarkier  eitt.  elldberi.  v  krossar  yfer  haalltari  oc 
ij  adrer.  Mariu  lykneski.  Olafs  lijkneski.  Sesseliu  lykneski. 
follaks  lykneski.  tiolld  vmm  alla  frammkirkiu  med  dvk- 
umm  vtann  vmm  dýrinn.  fonts  vmmbuningur.  messuklæda 
kista.  ij  kaleikar.  hinn  þridia  senndi  Sveinbiorn  til  Noregs 
er  stod  halfmðrk.  Baksturjárn  þrenn.  Biarnfelld.  lyka 
abreidsl. 

XV  bækur  metnar  fyrer  halft  fimmta  hunndrad. 

Jtem  xij  manada  songbækur  iij.  Matutinale  oc  diurnale, 
bædi  de  tempore  et  de  sanctis.  er  Herra  Eirekur  gaf  til.  er 
med  worhlutanum  legeuda. 

glergluggar  vij.  oc  aller  sæmiliger.  iij  messingar  kierti- 
stikur  oc  V  jarnstikur.  iij  kolur.  einn  ampli  oc  klakahOgg. 
paxspialld. 

f>angad  liggia  tiunder  af  xv  bæiumm.  enn  af  xvj 
lýsitollar. 

þar  skulu  vera  prestar  ij  oc  diakn. 

Jtem  a  kirkia  fimmtiu  kugillda  oc  iiij  kugilldi. 

hundradz  hest  oc  gridungur. 

Eyri  j  Mioafirdi  alla.     Halshvs. 

slijka  hvalreka  sem  Einar  Eiriksson  oc  fader  hans  atti 
j  Fliote. 

brijk  oc  kaleikur  er  stendur  ij  merkur  gylltur.  kiertistika 
nied  kopar. 

Oreiknuth  portio  vmm  .xvij.  ár. 


')  med  147;  sl.  hin. 


136  EYRI   1  SEYÐISFIRÐI. ÖGR.  1397. 

CLVII.  Eýre. 

Pieturskirkia  a  Eýri  j  Seydisfirdi  a  þridiung  j  heimalandi. 
land  a  Eidi. 

ij  kýr.  ccc  frijd. 

Afriett  m  westurheidum  med  Hestfirdi  so  morgu  gieildfie 
sem  sa  a  er  a  Eyri  býr. 

fiorduiig  i  hualreka  j  Bardzvijk  firir  nordan  Rekamark. 
enn  attung  firir  austann. 

Graduale.  Sequentiubok  sumarhluta.  ottusongvabok  oc 
messoklædi.  virdtist  þetta  firir  vc. 

Kluckur  iij.  ij  rodukrossar.  alltarisklædi  ij.  fontklædi  ij.^) 
tiolld  vmm  frammkirkiu  dvkalaus. 

I>angad  liggia  tiunder  oc  lysitollar  af  xiiij  bæiumm. 

Jtem  a  kirkiann  haustlags  c  og  ad  J^orsteini^)  hundrad. 

portio  xiij  hunndrad. 


CLVIII.  Augur. 

Kirkia  j  Augri  er  helgud  Gudi  oc  CDariæ  drottningv  oc 
heilaga  Petro  postula. 

Hun  a  Strandsel. 

iiij  kugilldi  oc  XX. 

hinn  fiorda  hvern  sel  j  þernuvijk  oc  attung  j  hualreka. 

hinn  fiorda  hvern  sel  i  Huallatrumm. 

Gelldneyta  africtt  a  fialleyar  j  Skötufiðrd  so  morgum 
nautum  sem  sa  a  er  kirkiu  helldur. 

kirkiu  messudagur  er  tveim  nottum  epter  Olafsmesso  fyrri. 

Hun  a  innann  sig  ij  krossa.  ij  alltarisklædi  med  dvkumra. 
Mariuskriptt  og  Peturs  lykneski.  lykakrak.  elldbera.  kaleik.  ij 
kluckur.  merki.  Sacrarium  mvnnlaug.  psalltara. 

Jtem  kyr  ad  erfingium  Langa  Bardar. 

Jtem  steindur  kross.  alltaris  brijk  oc  paxspialld  [allt  nytt.^) 

í>etta  hefur  Sigurdur  bondi  tillagt  kirkiunnar.  xij  manada 
tijdabækur. 

Jtem  gefist  ein  kýr. 

')  b,  V.  Bp.  með  nýrrihendi;  *)  þorfsteini(!)  256;  þorsteinn(!)  260; 
»)  [allnytt  260. 


1397.  SNJÓFJÖLL.   —  AÐALVÍK.  137 

portío  vmm  iiij  ar  medann  þordur  Sigurdarson  hiellt.^) 
Jtem  gaf  Gudine^)  Oddsson  jordina  j  Smidiuvijk  kirkiunne 
j  Augri.=*) 

CLIX.  Sniofioli. 

Kirkia  vnder  Sniofiollumm  er  helgud  Gudi  oc  Gudz  modur 
oc  hinumm  heilaga  Petro  postula. 

Hun  a  heimaland  allt. 

X  kýr.  iij  ær.  hest.  cc.  frijd. 

petta  aa  kirkia  innann  sig.  Picturs  lykneski  oc  ij  krossa. 
Mariæskript.  Olafslijkneski.  [forn  ðlL^)  ij  kluckur  sæmiligar. 
messoklædi.  alltarisklædi  oc  dvkur.  fontklædi  oc  bok.  las  firir 
kirkiu.  slaghamar.  linrefill  dvklaus.  glodarkier.  sacrarium^) 
hiindklædi.  baksturjarn. 

þangad  liggia  tijunder  oc  lysitollar  milli  Lons  og  Biarnar- 
gnwps  oc  lambeldi  af  sðgdu  takmarki. 

þessi  a  kirkia  jtök.  attfedming(s)  torfskurd  oc  stadarteig  i 
Sandeyar  land.^) 

portio  Ecclesiæ  .ij.  merkur  hins  fiorda  hundradz.'^) 


CLX.  Adalvijk.8) 

CDariukirkia  i  Adalvijk  oc  hins  heilaga  Peturs  postula  a 
heimaland  halftt  med  ollum  gognum  oc  giædumm.  Kagadarvijk 
oc  Sandvijk.  halfar  þessar  eigner  med  bonda, 

tolfttung  hualreka  oc  vidreka  med  agoda  j  Rekavijk. 

iiij  kyr  oc  eitt  asaudar  kugiUdi.  hest. 

c  ofrijdt. 


^)  Hér  virðistvanta  upphæð  porcionis;  ^)  Gudni  147,  Bp.;  Gudnie(!) 
260;  ')  Guðni  Oddsson  gaf  Ögrskirkju  Smiðjuvík  í  íestamenti  sínu  3. 
Dec.  1431.  Er  þessi  klausa  því  ekki  eldri  en  frá  dögum  Jóns  biskups 
Gerrekssonar;  *)  [b.  v.  256  (á  spássíu);  *)  b.  v.  256  (á  spássíu); 
•^)  Sandeyrarland  256  (á  spássíu);  Saudeyarland  147;  ')  Neðan  við 
máldagann  setur  256:  «Riett  eptter  gomlu  Wilchinsbok  1640.  28 
februarij  j  Skaihollte.  Jon  p.  Dadazon  M.  E.  H.  þordur  p.  Gud- 
munds^íon  med  E.  h.  Haakon  Ormsson  med  egh.»;  ^)  Stadur  i  Adal- 
vijk  147. 


138  AÐALVÍK.   -—   GRUNNAVÍK.  1397. 

kirkia  aa  iiinann  sig  krossa  ij.  annar  med  lijkneskium. 
Mariuskriptter  ij.  Petursskriptt.  alltarisklædi  tvo.  kantarakápu 
oc  slopp.  glodarkier.  kluckur  iiij.  bækur  ij.  merki.  biarnfelld. 

þangad  liggia  tiunder  af  ij  bæiumm  oc  xx. 

þar  skal  vera  heimilisprestur. 

Jtem  ij  kyr.  c  ofrijdt. 

Jtem  kugilldi. 

portio  halftt  tiuuda  hundrath. 

CLXI.  Grunnavijk.i) 

Mariukirkia  j  Grunnavijk.  Michaelis.  Johannis  Baptistæ. 
Olavi.  Thorlaci  oc  Mariæ  Magdalenæ  a  heimalannd  allt.  Faxastadi 
j  olldugil.  Svartabvder.  Lonaíiord  hinumm  eystra  meiginn  raed 
oUum  giædum  og  þeim  meiginn  Hraf(n)sfiord  til  vrdar  inn  fra 
Meleyri.  enn  Selver  inn  j  Svidinsstadaloon. 

Hun  a  oc  reka  allann  fra  Skoraria  til  Landzdeilldarhohi 
oc  veidar  allar. 

fra  Landzdeilldarholumm  til  mots  vid  Leiruland  veidar  allar 
þær  sera  j  notumm  veidast. 

Hun  a  oc  settung  j  Smidiuvijk  oc  ij  hluti  Bergstolls  j 
Boiungarvijk. 

toiftungur  j  hvaireka  millum  áros  oc  Bardzvijkur. 

land  alit  j  Lauduvijk  oc  vidreka  ailann.  enn  haifann  hual- 
reka  ad  fratekinne  tuttugustu  vætt  Vattzfiardarkirkiu.  J  Kiar- 
ansvijk  tolftungur  j  vidieka  oc  hvalreka  oc  oilum  giædum. 

j  Kekavijk  a  Bakiiatrura  toiftungur  i  hualreka  oc  xvj'^® 
hiutur.  tolfttungur  j  vidreka  oc  i  oiiumm  giædumm. 

Kirkia  a  x  kyr.  xviij  ær  oc  ij  naut  tuævetur. 

psaiitara  oc  merki. 

vðru  hunndrad. 

iambseide  a  bæ  hverium  innann  þinga.  enn  tveggia  þar 
sem  tuibyii  er.  taka  med  ad  vetur  enn  skiia  heim  ad  sumri. 

Hun  a  attæring. 

kiuckur  iiij  oc  er  ein  brotin.  messoklædi  ein.  ailtariskiædi 
ij.  krossar  ij.  Mariuskript  forn.  merki.  giodarkier.  fonts 
vmbuningur  aiiur  med  fonti.^) 


')    Stadur  1  Grunnavijk  147;     ')  350,  Bp.;  hin:  font. 


1B97.         GRUNNAVÍK.    —   KIRKJUBÓL  í  SKUTULSFIRÐI.  139 

þangad  liggia  tiunder  [allar  af  strondum^)  milli  Geirolfs-) 
oc  Hornsteina.  So  oc  íirir  sunnann  Skorarheidi  milli  Nordur- 
fiardar^)  gnvps  oc  árinnar  j  midium  Biarnargnvpi. 

Jtem  skip  fyrer  ccc.  bord. 

Jtem  gaf  Einar  Eiriksson  fiordung  hvalreka  j  Hloduvijk. 

þetta  lagde  Gudmundur  Arasou^j  til  kirkiunnar.  vj  bækur. 
paxspialld  gyllt.  kiertistikur  ij  med  jarn  tinadar  fyrer  ccc  j 
Testamentum  modur  sinnar. 

Jtem  kross  med  vnderstodum  gylldann.  kaleik.  Katrinar 
lykneski.  kiertistiku  med  kopar.  alltarisbrijk  gyllta.  dvk  glitad- 
ann.  sotdriptt  med  lierept  yfer  alltari.  slopp.  krismakier. 
alltarisstein.  bokastol.  skyrnarsá.  lyka  abreidsl.  silfurkross. 
alltarisklædi  med  tefling. 

Jtem  gaf  ]p>orbiorg  Ormsdotter  ij  dvka  glitada. 

Jtem  gaf  sira  Gudmundur  Mariuskriptt  edur  ccc.  stolu  oc 
Handlijn.  Corporal  med  hvse  gullsaumudu.  Hámettu  og 
Handbok. 

portio  Ecclesiæ  xij  hundrud. 

CLXII.  Kirkiubol.ö) 

CDariukirkia  a  Kirkiuboli  j  Skutilsfirdi  oc  hins  heilaga  Jons 
postula  m  þuilijkann  maldaga.  ad  þar  skal  syngia  annanu  hvern 
dag  helgann.  og  hinn  fiorda  hvern  ottusong. 

greicla  presti  ij  merkur. 

f>ar  er  kirkiu  messu^)  dagur  a  Olafsmesso  sydari.  þar  skai 
þa  hallda  heilagt.     og  af  Fossum  og  Eingidal. 

Herra  Jon  biskup  gaf  til  kirkiunnar  Gudi  til  heidurs  oc 
þeim  til  syndalausnar  sem  þangad  sækia  xx  daga  afgiptt 
æfinniiga  aa  kirkiudaginn  a  CDariumessur  fiorar  og  bada  messu- 
daga  Jons  postula. 

þar  skal  grafa  lyk  heimamanna  oc  fra  Forsum  oc  þeirra 
sem  þar  andast  heima  edur  j  landeigninne. 


^)  [af  Strondum  allar,  Bp.;  ')  þannig  260,  256,  259,  350,  147,  Bp.; 
^)  Nordurzfiardar  Bp.;  *)  Sé  það  Guðmundr  ríki  á  Reykhólum,  sem 
hér  er  nefndr,  þá  er  það  sem  nú  fer  á  eptir  frá  c.  1440;  ')  Vilchins- 
maldage  263.  þessi  máldagi  er  nær  alveg  samhljóða  máldaga  .Jóns 
biskups  Haldórssonar  frá  1333  (Dipl.  Isl.  II,  446);  «)  sl.  2ö9,  147. 


140  KIRKJUBÓL.    —  EYRI   I   SKUTULSFIRÐI.  1397. 

þar  tekst  heima  tijund  oc  lysitollur  heimamanna  og  so  fra 
[Forsum^)  oc  tiund  vr  Eingidal  enn  ei  liostoliar.^) 

Hun  a  land  ad  Forsum. 

ij  kugilldi  oc  cc  voru. 

Jnnann  sig  a  hun  ij  krossa  oc  Mariulykneski.  refuil  vmm 
kor  audrumeiginn.  merki, 

þeir  menn  eru  ei  skyllduger  ad  hallda  kirkiudag  a  Eyri 
sem  hallda  a  boli  og  af  fyrrnefndum  bæiumm  þangad  Ivka 
tiunnd. 

þangad  liggia  tiunder  þeirra  manna  er  ei^)  giora  skipte- 
tiunnd  af  sðgdumm  bæiumm. 


CLXIII.  Eýre.^) 

CDariukirkia  a  Eyri  j  Skutilsfirdi  oc  hins  heilaga  Jons 
postula  aa  heimaland  alit. 

kyr  xiij  oc  Ix  asaudar.  gelldneyta^)  kugiUdi. 

cc  voru. 

Pallbord.    ij  storkierolld  j  jordu. 

J>angad  liggia  tiunder  af  ollum  bæium  mille  Brudar- 
hamars  oc  Ofæru  oc  lysitoilar  ad  frateknu  Kirkiuboli.  Forsum  oc 
Eingidal. 

[kirkia  æ^)  innann  sig  Mariuskriptt.  Jons  lykneski  postula 
er  J>orkell  prestur  gaf  .iij  kluckur.  ij  alltarisklædi  og  Dvk. 
fontklædi.  merki.  glodarkier  oc  elldbera.  kiertistikur  ij  med 
jarn  oc  ein  nied  líopar.  hin  fiorda  tinud  med  jarn. 

Graduale  .ij  psalltarar.  ij  Dominicalia  fra  Paskum  til 
Jolafosto.  Legenda  de  tempore  a  sumarid  tekur  til  ad  Dominus 
omnium'O  oc  tilAdventu.  Liber  Genesis  a  wetrinn  j  selskinni. 
Handbok  sæmilig  oc  proprium  de  sanctis  ad  song  fra^)  Jons- 
messo  baptistæ  oc  endist^)  j  Annunciatione  beatæ  Mariæ.  raessu- 
bok  fra^)  paskumm  de  tempore  til  Jolafostv.  og  þar  med  Laga- 
songvábok.     Dominicobok  fra  Trinitatisdeigi  ad  ottusaung. 


')  [147  og  maldaginn  1333;  fiordum,  hin;  '')  lysitollar  256,  W7; 
')  ecki  147;  sl.  260;  *)  sbr.  Dipl.  Isl.  II,  447;  *)  -nauta  256;  «)  [Bp.; 
kyrkian  aa  147;  hin:  sl.  fH;  ')  [350;  Ds  oiin  Bp.,  260,  256,  147;  Ds 
oran  259;  «)  fyrer  260;  »)  endast  Bp. 


1 397.   HÓLL  í  BOLUNGARVÍK.  —  HOLT  í  ÖNUNDARFIRÐI.     141 

Skogur  j  Tungulandi.  firir^)  ofann  þveraa.  torfskurd  ij 
hluter  attfedmings. 

Almenningsskogur  er  þorkell  prestur  gaf  slijkt  sem  Tungv 
bar  vid  Kirkiubolsmenn. 


CLXIV.  Holl. 

CDariukirkia  a  Holi  j  Bolungarvijk  aa  land  ad  Lifurkier- 
stodura  j  ánne  hia  Ose.  teig  j  Geirsbreckuskoga.  Stodhrossa 
haga  edur  grijsagylltar  j  Raunsdal. 

IX  kyr.  xiijc  oskorud. 

Kirkiann  ca  innann  sig  Andres  lykneski.  Mariæskriptt. 
kluckur  iij.  alltarisklædi  ij.  oc  alltarisdvk.  sacrarium  munnlaug 
oc  glodarkier.  kolur  ij.  krossa  ij. 

far  skal  vera  prestur  oc  Ivka  honumm  iiij  merkur. 

fangad  liggia  tiunder  oc  lysitollar  af  xv  bæiumra. 

Jtera  gefizt  kugilldi. 

portio  vmm  xij  ár  medann  Arni  Palsson  bio  ixc  og  x 
aurar. 

CLXV.  Hollt. 

Kirkia  hins  heilaga  Laurentij  j  Hollti  j  Onundarfirdi  a 
heimaland  allt.  Arnkelsbrecku.  Vadla.  forolfsstadi.  Kirkiubol 
oc  Kallda. 

Halfann  settung  j  hualreka  a  Saudanesi. 

Settung  hvalreka  j  Keflavyk.  enn  tolfttung  j  Reykiarfirdi 
bædi  j  hvalreka  oc  vidreka  med  grasnautn    allt  til  Hvanneyra. 

Skog  j  Dyrafiardarbotni  a  medal  Gilia  tveggia  firir  ofann 
fijngmannaRiodur  a  hinu  viunstri^)  hond  er  a  Glámu  rijdur. 

V  kugiUda  hðfn  j  Nesdal. 

beit  j  Hiardardal  vj  vikur  i  annad  mál  hinn  idra  fra  þui 
er*^)  vr  Seli  er  komit  til  Tvimanadar. 

Settung  i  hualreka  fra  Dalsá  oc  til  Raufar  a  Saudanesi. 

þridiung  i  hualreka  i  Rekavijk  hia  Höfn. 


')  og  b.  V.  Bp..    en  er  strykað  undir  með  rauðu  sem  það  eigi  að 
íalla  úr;  ^)  vinstru,  Bp.;  ')  sl.  260. 


142  HOLT.    —   GNÚPR  í  DÝRAFIRi)!.  1397. 

attungur  i  hvalreka  i  Lauduvyk. 

Tolfttuug  i  hualreka  j  Flioti. 

J  Sigluvijk  tolfttung  i  hualreka. 

ij  attfedminga  torfs  j  Tradarland.  einn  attfedming  i 
Kalldárland  oc  riett  at  rijda  thil  og  lata  hross  hafa  haga  vtann 
todu  oc  eingiar.  bva  vmm  torf  sem  viU  og  lata  standa  sem 
vill.  med  slijkumm  skilmala  er  attfedmingur  j  Wijfilsmyraland. 

Kirkiann  aa  xij  kyr.  ij  kugilldi  i  gielldum  nautumm.  xijc 
oc  XX  vðruvird. 

kirkiann  aa  innann  sig  v  manna  mcssoklædi  firir  utann 
einn  alltarisdvk.  xij  manada  tijdabækur.  einn  slopp.  iiij 
kanttara  kapur.  iij  alltarisklædi  forn.  viij  kluckur  oc  ein 
lest.  Mariuskriptt.  Laurentius  lykneski.  skrijn  oc  krossa  ij. 
glerglugg  oc  glodarkier.     vattzkonuv. 

kirkiann  a  eyristoll  af^  hverium  þeim  sem  þyngfarar- 
kaupi  giegner  milli  Kleyfa  j  Seydisfirdi  oc  Kialkafiardar. 

tiunder  oc  grðpttur  liggia  til  kirkiu  j  Hollti  miUi  Sauda- 
ness  oc  Rafnaskalagnvps. 

|>ar  skulu  vera  prestar  ij. 

Hun  a  lekttara  ij^).  sacrarium  munnlaug.  klædakistv. 

allann  vidreka  a  Teigi  j  Bolungarvijk  milli  fAudna^)  oc 
Aross  og  niunda  hlut  i  hualreka  a  þeim  sama  teigi. 

Jtem  V  kiertistikur.  ij  merki. 

Portio  medann  Sira  Sæmundur  hefur  halldid  vjc. 

Jtem  hafa  tiUagist  ein  messuklædi  oc  kaleikur. 

kirkiann  a  nv  viij  kýr  oc  xx  oc  iiij  asaudar  kugilldi.  og 
iiij  saudi  tuævetra  oc  einn  hest.  halftt  atta  hundrad  oc  xx. 

CLXVL  Sæbol. 
[-=MáIdagiÁrnabiskupsHelgasonar  1306.  Prentaðr  í  Dipl.  Isl.  U,  192J. 

CLXVn.  Gnvpur. 

Kirkia  hins  heilaga  Johannis  Baptistæ  vnder  Gnvpi  a 
þridiung  j  heimalanndi. 


')  147;    hin  hafa:    a(!);     ')  ij,  b.  v.  256,  147,  Bp.;     ')  [Aud  a  (!) 
260. 


\ 


1397.  GNÚPR.     -    MÝRAR  í  DÝRAFíRÐI.  143 

skogarhogg  a  Kleifum  fyrer  vestann  j  Dýrafiardarbotni 
oc  hina^)  tiundu  vætt  j  Sæbolshluta  [i  hvolumm.  oc  tiuuda  part 
i  Brecku  hluta^).  tiundu  vætt  j  Breidaboli  j  Skálavijk.  og  tiundu 
vætt  j  Dali  j  Arnarfirdi. 

fiorduug  j  Reka  ollum  milli  Hvarfs  oc  Haukalækiar. 

Selveidar  sem  vill  hier  i  milli. 

fimm  kugillda  beit  vndann  Gnvpi  j  Nesdal. 

skipshofn  a  Skaga  tolllaust  oc  eiga  inster  reit  a  Melum^) 
oc  skalagiord  a  Brecku. 

Hun  a  innann  sig  alltarisklædi  ij.  oc  ij  dvka.  silfurkaleik 
lestann.  kiertistikur  ij.  retía  iiij. 

vij  kugiUdi. 

vc  frijd. 

V  pund  malms. 

krossar  ij.  annar  smelltur.  skrijn  oc  munnlaug.  bok  ad 
lese  de  sanctis. 

þangad  liggia  tiunder  af  v  bæiumm. 

far  skal  vera  heimiiisprestur  oc  taka  iiij  merkur. 

So  mikid  lagdi  Brigida  til  kirkiunnar. 

In  primis  messoklædi  sæmilig.  kantarakapu.  glodarkier 
og  alltarisklædi  med  salun.  glerglugg  oc  bryk.  steindakross  med 
lijkneski.  paxspialld.  sequentiubok.  sumarbok  ad  Dominicum  et 
de  sanctis.  Aspiciens  bok  a  vetrin. 

Jtem  gaf  fordur  Sigmundarson  epter  Solveigu  konu  sijna 
kugiUdi  oc  hundrad  j  bokumm. 

CLXVIII.  A  Myrumm. 

Sia  er  maldagi  Myralandz  kirkiu  ad  hun  a  iiij  oc  xx 
kugilldi  oc  ij  hesta. 

xxc  j  landi. 

eins  prestz  skylld. 

skyllt  ad  ala  lykmenn  oc  barnmenn. 

kirkia  a  kaieik  oc  messuserk  fornann.  hokul  oc  handlijn. 
iij  alltarisklædi.  ij  alltarisdvka.  kiertistikur  ij.  tvo  glodarkier. 
tiolld  vm  alla  kirkiu.  gref  oc  þielahogg. 


')  hinu  256,  350;  ')  [sl.  260;  ')  Mölum  350,  147. 


144  MÝRAR.  —  HRAUN  í  DÝRAFIRÐI.         1397. 

allar  fiorunytiar  ad  helminge  fra  Haukslæk  og  til  þess 
er  sier  mann  vr  skaladyruram  j  fiðru  j  Nesdal  ad  halff'olln- 
umm  sio.  firir  utann  reitis0l. 

Heimil  selveidur  af  Myrumm  ad  ollumm  hluta  sem  (þeir) 
gieta  veitt.  enn  ad  tiordungi  ef  eingi  veider.  [þeirra^)  er  a^). 

XV  kugillda  h0fn  j  Nesdal.  ad  þridiungi  jskipan  j  Miofa- 
dal  vpp  fra  gardlagi  þui  sem  giert  er  firir  gielldfie.  Rett  er 
stodhross  oc  svijn  til  jskipanar. 

torfskurdur  i  Garda  land  suo  micill  sem  viU. 

Skalagiord  a  Fiallanes.  Hafa  skip  i  fiski  hvoitt  helldur 
sem  vill  sexærtt  edur  attærtt  og  taka  sialfur  toll  af  þeim 
skipverium  ef  adrer  roa  a  skipi  enn  heimamenn.  eiga  skála 
yster  oc  reit  a  mðl. 

Nautbeit  vndann  Felli  a  Nautahialla  oc  reka  so  ad  feli 
syn  hinnar  sijdustu  kyr. 

Jtem  gefist  ij  kugilldi. 

Jtem  gaf  Brigida  Bodvarsdotter^)  ccc  oc  eru  ecke  lukt. 

portio  Ecclesiæ  xvijc. 

CLXIX.  Hraun. 

follakskirkia  ad^)  Hrauni  a  halftt  land  ad  Saurumm. 

skog  a  Kleifumm  j  Dýrafirdi. 

Reka  halfan^)  i  Keflavijk. 

kyr  X.  hunndradz  hestur.  kluckur  iij  godar  og  hin  fiorda 
lest.  refil  einn^).  munnlaug  ein.  glodarkier.  skýrnarsá  oc 
fontklædi.  alltarisklædi  eitt.  kiertistikur  ij.  oc  þridia  mcd 
jarnn  firir  forlaki. 

þar  skal  vera  heimilisprestur  oc  gialldi  iiij  raerkur. 

f>angad  er  gropttur  oc  tiund  vr  Medaldal  oc  vr  Selvogum 
og  af  ollum  bæium  þar  j  milli. 

vnder  Hrauni  giefist  ein  kyr. 

portio  Ecclesiæ  vmm  ix  ár  medann  forvalldur^)  hiellt  ixc. 


')  Bp. ;  þetta,  hin  hdrr.  og  í  Bp.  hefir  svo  verið  ritað  í  fyrstu,  en 
leiðrétt  með  gamalli  hendi;  ^)  [þetta  er  auk  147;  ^)  Kodransdotler, 
Bp.  á  spássíu  með  hendi  frá  18.  öld,  en  hefir  Böðvarsdóttir  í  textan- 
um;  *)  á,  256;  ')  Bp.;  halfa,  hin;  «)  ein,  256(!);  ')  þorvalldi,  Bp. 


1397.  SANDAR.   —   RAFNSEYRI.  145 

Jtem  lagdi  [Jon  Lofftson^)  til  kirkiu  sem  svarid  var  halfa 
jordina  a  Saurumm.  og  a  kirkiann  nv  allann. 

portio  oreiknud  vmm  ij  ár  medann  Jon  hiellt. 


CLXX.  A  Söndumm. 

Nichulaskirkia  a  Sondumm  a  heimaland  allt  oc  Galltar- 
dal  allann. 

skipshofn  a  Skaga. 

skog  j  Dyraíirdi  miUi  Seliageila  oc  Middæla.  skog  firir 
ofann  Gðtu. 

vj  vikna  beit  vnder  Backahlyd. 

Hun  a  X  kyr.  iiij  asaudarkugilldi.     Hundradz  hross. 

Hun  a  innann  sig  kross.  skrijn.  Mariuskriptt.  Thomas 
lijkneski.  alltarisklædi  ij.  annad  med  pelL  kluckur  iij.  allt- 
arisdvkar  ij.  bok  oc  kanttarakapu.  hokul  oc  glodarkier.  iij 
psalltarar.     iiij^)    reflar.     fonts  vmbuningur  vondur. 

{>ar  skal  vera  heimilisprestur. 

þangad  liggia  vnder  x  bæer  ad  tiundum  oc  lysitollum. 

Halfkirkia  j  Hvammi  oc  syngia  annann  hvern  dag  helgann. 

þar  tekst  heima  tiund  og  lysitollur. 

Jtem  giefist  kyr. 

Portio  Ecclesiæ  [viijc^). 

ccc  j  stadarspioll. 


CLXXI.  Eýre. 

CDariukirkia  oc  hins  heilaga  Peturs  a  Eýri  j  Arnarfirdi  a 
Karlstadi  oc  Hornstrond  med  ollumm  giædumm.  tolli  oe 
vidumm  hvorutueggium.  oc  Latravijk.  Geirþiofs  jord  milli 
Kollagotu'*)  oc  Stapagils.  vtan  jtok  i  Skoga  skog  i  Svidningsdal''^). 

a  Nedstukleif  kalfarekstur  oc  svijna  oc  hallda  vpp  haga. 

skogarhogg  i  Hvamsskog  sem  vill. 


')  147;  hin  hafa  ýmist:  Jons  Lopts(!)  eða  JonLopts(!);  =•)  iij,  260; 
0  [vmm  viijc.    ar  260;  *)  Kolagotu  260;   ')  Svidinngsdal,  Bp. 

Dipl.  Igl.  IV.  B.  10 


146  RAFNSEYRI.  1397. 

skogarhogg  j  Kirkiiibolsland  a  .Ix.  hesta  hvertt  baust. 

skogarbogg  i  fverardal. 

torfskurd  i  Breidamyri  sem  vill.     vj  kyr.  iij  hesta. 

smellta  krossa  ij.  oc  þridia  gylltann.  silfurskrijn.  kaleik 
er  stenndur  vj  aura.  þrenn  messuklædi.  eru  þau  nýustu  med 
buningi  er  Hrafn  lagde  til.  alltarisklædi  med  bastard  oc  iij 
onnur.  kluckur  iiij.  Mariuskriptter  ij.  kantarakápur  ij. 
Peturs  lykneski.  tiolld  vmmhverfis  sig.  glodarkier.  lykakrak. 
munnlaugar  ij.     kiertistikur  iij.     baksturjarn.     slopp. 

messobok.  suíFragium  sanctorum.  iij  Legendur  per  Anni 
circulum.  bin  fiorda  Communisbok  samsett  er  virdar  voru 
firir  cccc.  oc  psalltara. 

Kirkia  a  hvalreka  a  Siiettanesi  raille  Svadhols  oc 
Toargils^). 

petta  lagdi  Thomas  Snarttarson^)  til  kirkiu  a  Eyri. 

tolfttung  i  hvalreka  a  Hornstrond. 

Settung  j  hualreka  j  Flioti. 

Settung  j  hualreka  j  Hloduvijk. 

þridiung  j  hvalreka  oc  hinn  sextandi  hlutur  a  Griotleiti  j 
Kagadarvijk  oc  Sandvijk. 

kirkiann  a  glerglugg. 

Sa  skal  rada  sem  a  Eyri  byr  hvortt  hann  flytur  prest  til 
Kirkiubols  eda  er  hann  soktur. 

f>angad  liggia  tiunder  af  ollumm  bæiumm  milli  Langadals 
oc  Kuluár.  lysitollar  oc  smatiunder. 

Romaskattar  af  Tialldanesi. 

jord  halfa  j  Sperdlahlyd  oc  vijc  j  virdingarfie  er  til  lagde 
Hrafn  Thomasson. 

Jtem  reiknadist  vjc  j  portionem  Ecclesiæ  medann  þeir 
biædur  hielldu  Thomas^)  oc  Sigmundur*)  vmm  v  ár. 

I>ar  skal  vera  heimilisprestur  oc  diakn.  tekur  prestur  iiij 
merkur. 

Jtem  a  kirkian  kugilldi  oc  c. 


^)  ToarzgiJs  256;  ^)  leiðrétt;  Suartzson  147;  Suarttarson,  hin; 
^)  Thomas  Hrafnsson  kemr  við  bréf  gert  á  Eyri  í  Arnarfirði  1473 
(AM.  dipl.  afskrr.  1122);  *)  Sigurdur  350. 


1397.  ÁLPTAMÝRI.  —  OTRARDALR.  147 

CLXXII.  Alfttamýre. 

CDariukirkia  a  Alftamýri  a  heimaland  allt  oc  Stapadals 
lannd. 

viij  kýr  oc  naut. 

kirkia  á  innann  sig  ij  bækur.  Brever  fra  páskumm  til 
Jolafostu.  psalltara.  kluckur  iij  oc  bioliur  iij.  skrijn.  kaleik. 
kross  med  lykneski.  Mariuskriptt.  Jons  skriptt  baptistæ.  eina 
kiertistiku.     glodarkier.     sæikapu  forna. 

Jtem  c. 

Jtem  aukist  ein  kyr.   ij  hross.  sijdaun  sira  Jon  tok  med. 

giefist  vj  ær  oc  ij  kyr. 

portio  Ecclesiæ  ccc. 


CLXXIII.  Otrardaiur. 

Kirkia  j  Otrardai  er  helgud  allsvalldanda  Gudi.  Heilagre 
Guds  modur  Mariæ  oc  blessada  Bartholomeo  postula.  Thoma 
archiepiscopo.     follaki  biskupe  oc  Ceciliæ  meýo. 

a  alltt  heimalannd  milli  Haganess  oc  Beitilshamra^). 

skog  i  Trostansfirdi^)  til  allra  þarfenda.  enn  leyfa  ongv- 
umm. 

Stadarmenn^)  skulu  hoggva  þar  sem  þeir  vilia  svo  vijtt 
sem  land  a  skog. 

Hun  a  X  kyr.     xij  ær.    ij  hross. 

kistv  oc  kaleik.  kluckur  ij.  krossa  iij.  kistil.  alltaris- 
klædi  iij.  glodarkier  og  kanttarakápv.  tiolld  vmm  kirkiu. 
Ordobok. 

t>angad  liggia  tiunder  oc  grðpttur  af  ollum  bæiumm  milli 
Galltar  oc  Langaness. 

þetta  hefer  lokist  kirkiunne  j  Testamentum  epter  Markus 
f  orkelsson.     Half  jord  ad  Fosse  oc  x  kugilldi. 

Jtem  vjc  epter  sira  Svein  skalla  er  hann  var  kirkiunni 
skylldugur  í  reikning. 

Jtem  kugilldi  epter  forkel  Markusson. 


')  Ketilz  hamra(!)  256:  ')  Trostransf.  350;  ')  Staðarmennirnir  SöO. 

10* 


148  SELÁRDALR.  1397. 

Jtem  kugilldi  epter  Markus  Steinolfsson. 
Jtem  c  vöru. 

Summa  i  kugilldumm  kirkiunnar  iiij    oc  xx.    oc  ij    hross. 
hunndradi  hvortt.  oc  viijc  j  metfie. 
Jtem  giefist  iij  kyr.   . 
portio  Ecclesiæ  vjc. 


CLXXIV.  Selardalur. 

COariukirkia  oc  heilaga  Peturs  j  Selardal  á  lond  oll  milli 
Lykastapa  oc  Kalfadalsár. 

Skoga  i  Geirþiofsfirdi  ad  helmingi  þa  sem  leigid  hafa  til 
Sperdahlijdar  ad  fornu  milli  Kollagötuár  oc  Seliadalsar. 

Tiunda  hlut  i  hualreka  aa  Kirkiuboli  i  Kolmvladal  hvern 
veg^)  sem  a  land  ber  vtann  smahvale. 

tollur  kirkiunnar  tiundi  huer  fiskur  sivalur  sem  a  land 
kiemur  bædi  j  Kopavijk  oc  nidri  vid  fiöru. 

XIX  kyr.  xvj  ær  oc  xx.  ij  gielldnaut  tuævetur.  hestur  oc 
þriggia  hundrada  skip.  iij  kier  j  jordu.  xvijc  j  metfie. 

Jtem  xij  manada  tijdabækur. 

fern  messuklædi. 

sloppar  iij.  kantarakapur  ij  med  pell.  ein  bla  med  ler- 
eptt.  alltarisklædi  ij  med  pell  oc  eitt  hversdagsligtt  til  haallt- 
aris.  Jtem  til  vtalltara  ij  med  pell  oc  ij  med  silki.  font- 
klædi.  kaleikar  iij^).  glodarkier  oc  elldberi.  smellter  krossar 
V.  oc  einn  kross  stor  oc  under  ij  lijkneski.  Mariuskriptt.  Piet- 
urs  lykneski.    Olafs  lijkneski.     viij  kluckur. 

Jtem  ij  brottnar. 

Jtem  griotbrot  ij.  lektarar  ij.  merki.  Reflar  forner  vmm- 
hverfis  kirkiu  oc  steintiölld. 

Jtem  vattzkall  oc  ij  munnlaugar.  messofatakista.  kierti- 
stikur  iiij  med  kopar  oc  ein  stor  med  jarn. 

Jtem  ordubok  oc  skrijn  gyllt. 

Skallagrijmur  lagdi  til  kirkiu  viij  bækur.  formælabok  oc 
Nichulassðgu.  messingarkietil.  vattzkietil.  steinklædi.  biarn- 
felld  litenn.    messufatakistv  olæsta.     bokalektara.    baksturjarnn 


')  dag  256;  »)  ij\  259. 


1397.      LAUGARDALR.  —  BÆR  Á  RAUÐASANDL        149 

og  þridiung  i  hvalreka  vestaim  til  Nessskieria.  geingur  þat  i 
gióf  j  þessum  hlutumm  sem  ei  þarf  j  gialldi^). 

Jtem  gefist  til  ij  kyr  oc  c.  oc  enn  kyr. 

portio  Ecclesiæ  medann  sira  Andres  var  cccc.  enn  sijdann 
c  oc  ij  merkur^)  a  ij  árumm. 

CLXXV.  Laugardalur. 

CDariukirkia  oc  heilaga  Nicholai  j  Laugardal  a  land ;  firir 
innann  a. 

kyr  vj. 

cc  ofrijd. 

bækur  ij  firir  hundrad. 

elldberi  oc  glodarkier  firir  mðrk.  alltarisdvk  med  hladi 
oc  alltarisklædi  med  hlad.  kross  firir  c.  Reflar  ij  firir  xij 
aura.  Smelltur  kross.  Mariuskriptt.  Nichulas  lykneski.  kluckur 
iiij.  biollur  ij.  kiertistika  med  kopar.  merki.  glergluggur  oc 
fontz  vmbuningur. 

fangad  liggia  tiunder  af  xiij  bæiumm. 

f>ar  skal  vera  heimilisprestur  oc  taka  iiij  merkur. 

Jtem  gefist  hestur  oc  hokulsefni  med  sæi. 

portio  Ecclesiæ  xxc.  ccc  oc  half  mörk. 

CLXXVL  Bær. 

Mariukirkia  oc  hins  heilaga  Jons  postula  j  Saurbæ  a  Rauda- 
sandi  a  lannd  i  Hvammi  oc  x«  frijd.     iij  kýr  oc  eitt  hross. 

hina  tiundu  hveria^)  vætt  af  ollumm  hualreka  innann 
þijnga. 

Jatadi  Loptur  bondi  Philippus*)  son  þesse  jskylld  æfinn- 
liga  firir  sijnar  jarder.  so  oc  Magnus  broder  hanz  firir  sijnar 
jarder. 

Jtem  vætt  skreidar  af  hveriumm  skattmanni  innann  þinga. 

Jtem  skædatollur  af  hveriu  Bænhvse. 

Kirkia  aa  þrenn  messoklædi.  kaleika  ij.  pells  kantarakapu. 
kluckur   V.    oc    ij    biollur.     Mariuskriptter     ij.     Jons   lykneski 


')  gialld  256,  147;    '')  merkum(!)  Bp.;    ^)  hueriu  350;     *)  Phlippz 
256. 


150  BÆR.    —  HAGI  Á   BARÐASTRÖND.  1397. 

postula.  Jons  lijkneski  baptistæ.  krossa  iiij.  oc  er  einn 
smelltur.  skryn.  iij  alltarisklædi.  eitt  med  pell  oc  hlöd.  glodar- 
kier  ij.  vattzkietill.  elldberi.  sacrarium  munnlaug,  glerglugg. 
vattzkall.  merki  ij.  tiolld  vmmhverfis  sig  vtann  vmm  dyr. 
kiertistikur  ij.  raessofatakista. 

Graduale.  sequentiubok.  lesbok  de  sanctis.  Aspiciensbok. 
fimtta  a  fornann  hatt.  sumarbok  de  tempore  et  de  sanctis 
fra  Paskum  til  Jolafostu. 

fangad  liggia  tiunder  af  viij  oc  xx  bæiumm. 

Gudspiallabækur  ij  a  vetrin.    onnur  med  song. 

þar  skulu  vera  prestar  ij. 

portio  Ecclesiæ  vijc. 

Jtem  sijdan  herra  Oddgeir  reid  j  seinasta  sinne  hafa  giefizt 
iiij  kugiUdi  oc  cccc. 

Jtem  gaf  Vilborg  Benedikttzdotter  iiij  kugilldi  oc  eru 
ij  olukt. 

Jtem  gaf  hun  refil  braut.     kðgur  oc  handklædi. 

Jtem  hefur  gefist  kugilldi. 

portio  Ecclesiæ  Ixc  oc  viij  huudrud. 

[Hér  kemr  á  eptir  skipanarbréf  Jóns  biskups  Gerrekssonar  frá 
1431  um  hálfkirkju  í  Breiðuvík]. 

CLXXVII.  Hage. 

í>essi  er  maldagi  kirkiunnar  j  Haga  a  Bardastrðnd.  ad 
hun  a  Haga  hinn  minna     Mvla  land  allt. 

slijkt  i  Rekumm  oc  Skogumm  sem  hun  hefur  att  ad 
fornu. 

Skogur  j  Vattsdal  j^)  amotum. 

Jtem  eitt  kugilldi. 

tiolld  vmm  kirkiu  med  ferskepttu  oc  vantar  vtan  vmm 
þvertt.  kluckur  iij.  skrijn.  Mariuskript  oc  Nichulas  lykneski. 
ij  rodukrossa.  glerglugg  og  glodarkier.  kiertistikur  ij. 

psalltari  oc  handbok. 

tuenn  messofot  oc  Gudvefiarhokul.  iij  alltarisklædi  oc  eitt 
med  gudvef.  silfurkaleik  allgylltann*). 


')  sl.  259;  ad  147;  »)  gyltan  Bp. 


1397.         BRJÁNSLÆKR.   —  MIÐHLÍÐ   Á  BARÐASTRÖND.  151 

þar  skal  vera  prestur  oc  diakn.  messa  hvern  dag  [þann  er 
til  er  giðrtt  oc  annann  hvern  þess  j  miUi.  ij  ffiessur  huern 
dag^)  vmm  Langafostv.  messa  hvern  dag  vm  Jolafostv  oc  Vi- 
gilia  j  hverri  viku.  ij  messur  aa  ymbrodaga. 

Jykakrakur  er  giefist  hefur  thil. 

þangad  liggia  xij  bæer  ad  tiundumm  oc  lysitollumm. 

hier  til  lagdi  Philippus  Gijslason  iiij  bækur  oc  fimta 
kirialskuaterni.  metnar  firir  ccc. 

þetta  hefur  gefist  til  kirkiunnar  sijdann  Philippus  kom. 
viij  kugilldi. 

portio  tiell  nidur  fyrer  kirkiu  vppgiðrd. 

CLXXVIII.  Lækur. 

Kirkia  hins  heilaga  Gregorij  ad  Breanslæk  a  heimaland 
halftt  oc  halfa  Eingeý. 

vj  kyr. 

c  frijdt. 

krossar  ij.  Mariuskriptt.  messoklædi.  alltarisklædi  ij.  ij 
kluckur  oc  bialla.  fonts  vmbuningur.  glodarkier.  elldbera.  refvil 
oc  merki. 

fangad  liggia  vnder  xv  bæer  ad  tiundumm  oc  lysitollumm. 

þar  liggur  prestskylld  og  Ivka  bonum  iiij  merkur. 

kirkia  a  abreidsl. 

portio  oreiknud  vmm  xvij  ár. 

CLXXIX.  CDidhlijd^). 

Halfkirkia  i  CDidhlijd  er  helgud  Gudi  oc  hinum  heilaga 
Olafi  kongi. 

hun  a  skog  allann  j  MorudaP)  upp  fra  Halza*). 

hun  a  innann  sig  Mariuskriptt.  Olaís  lykneski.  rodukross. 
kluckur  ij.  alltarisklædi  oc  dvk. 

þar  tekst  heima  tiund  oc  lysitollar. 

í>anngad  skal  syngia  annann  hvern  [dag  helgann'^)  og  Ivka 
presti  ij  merkur. 


')  [sl.  259;  ')  Vilchinsmaldage263;  =>)  Mörudal256;  Mórudal  147; 
*)  Hatzá  259;  HattzSa  147;  *)  [256,  350,  147;  helgan  dag  260,  ofl. 


152  FLATEY.   —  MÚLI   Á  SKÁLMARNESI.  1397. 

CLXXX.  Flateý. 

Jonskirkia  postula  j  Flatey  a  xxc,  j  heimalanndi  og 
Sandeyar.^) 

xij  kyr.  hross  oc  c  frijdt.^) 

[iiij  krossa.^)    Mariuskriptt.  oc  Jonsskriptt. 

Dominicubok. 

glodarkier.  elldbera  oc  kiertistikur  ij.  kluckur  ij  oc  biollur 
ij.  baksturjarn.  kvern  oc  Ivdur.  fonts  vmmbuning.  alltarisklædi. 
messoklædi  tvenn.  kaleik.  slopp  oc  kantarakapu.  merki  oc 
messoboc  oc  lesbok. 

þar  skal  vera  prestur  og^)  diakn  oc  Ivka  presti  iiij  merkur. 

Syngia  messv  hvern  dag  er  giort  er  til  oc  allar  heimilis- 
tijder  .ij  messur  hvern  dag  vmm  Langafostv  .ij  messur  annann 
huern  dag  a  Jolafostv  oc  alla  ymbrodaga  vmm  haust  oc  salu- 
tijder  fullar  med. 

ij  daga  skal  syngia  j  viku  hid  sialldnasta  messv.  þess  a 
milli  ij  messur  einn  dag  j  viku  j  hverri  gagnnfóstv. 

CLXXXL  COvle. 

Laurentiuskirkia  vnder  Mvla  a  Skalmarnesi  a  lannd  ad 
Vrdumm  og  Hvijtingseyar  oc  Vattardal  hinumm  eystra  meiginn 
allt  ad  Slo. 

skog  ad  Selskerium  inn  fra  Vydimyri.  c  j  landi  i  Sel- 
skeriumm. 

Hun  a  x«  frijd.  ij  kyr  oc  asaudar  kugilidi  oc  ij  rodu- 
krossa.  Mariuskriptt  oc  Laurentiusskriptt.  alltarisklædi  ij.  kierti- 
stiku.  sacrarium  munnlaug.  bækur  iij.  merki.  elldbera.  kluckur 
ij  oc  biollur  ij. 

fangad  liggia  tiunder  af  Svijnanesi.  [fra  Selskerium.  vr 
Skalmardal.  af  Wattarnesi^).  fra  Hamri.  fra  Deilldará.  fra  Firdi.  af 
Kirkiuboli.  so  vr  Nesi.  og  so  af  þeim  bæiumm.  sem  bygder 
verda  innann  þetta  takmark. 

par  skal  vera  heimilisprestur  oc  Ivka  iiij  merkur. 

portio  Ecclesiæ  xvc. 

^)  Saudeyar(!)147;  =*)  ofrijtt  256;  ')  [b.  v.  256,350,147;  *)  sl.  Bp. 
'}  [si.  260. 


1897.  GUFUDALR.  —  REYKJAHÓLAR.  153 

CLXXXIl.  Gufudalur.i) 

Kirkia  j  Giifudal  er  helgud  Gudi  oc  worri  frv.  og  hinum 
helga-)  krossi. 

Hun  a  allt  heimaland  oc  Hofstadi  med  ollumm  gognumm 
og  giædumm. 

Skog  m  [Melanesi^)  med  Hofstodumm  og  allann  skog  fra 
Geithvsgile  og  vpp  ad  Miallgile. 

Manadarbeit  i  Breckuland.  Veturbeit  naut(um)  yfer  vmm  a. 

skog  hia  vatni  hinv  nedra.  og  Lambhaga  skog  j  Alfta- 
dalsmvla. 

akurgierdi  vnder  Hrauni  a  Skalanesi. 

xiij  kyr.  xiij  ær.  ij  hross. 

vijc  innann  gátta. 

xij  aura  j  vidumm. 

ein  messuklædi  og  hokul  ad  auk.  alltarisklædi.^)  krossa 
iiij.  merki  ij.  krossdvkur.  klukkur  iiij.  kiertistikur  ij.  glodarkier. 
fontklædi. 

bækur  iij.  Gudspialla  bok  fra  Jolafostu  til  Páska.  Onnur 
fra  Hvijtasunnu  til  Jolafostv.  psalltarar  ij  forner. 

iykakrákur.  elldberi.  Mariuskript.  mvnnlaug. 

þangad  liggia  tiunder  af  xx  bæiumm.  malsmiolk  vndan 
'ollu  fie  vm  Pietursmessu  skeid.  skiæde  af  hveriumm  bonda 

þar  skulu  vera  prestar  ij. 

CLXXXHl.  Reykiaholar. 

Kirkia  hins  heilaga  Bartholomei  a  Reykiaholumm  a  heima- 
land  halft. 

IX  kyr  oc  xiij  ær. 

J>ar  skal  vera  prestur  oc  diakn.  nema  sa  vilie  helldur  tvo 
presta  sem  þar  byr  oc  omaga  vist.  og  skal  sa  rada  er  byr. 
hvort  vera  skal  kvenngilldur  omagi  oc  meigi  (vinna)  sialfumm 
sier  oc  presti  og  þat  sem  þarf  inni  j  hvsumm.  enn  ei  er  hann 
skylldur  ad  vinna  vti  nema  hann  vilie.  klædi  skal  honumm  fa 
dag  oc  natt  so  ad  meigi  nyta. 


')  147  hleypr  yfir  Gufudalsmáld. ;  ^)  heilaga,  Bp.;   ')  [mela  nidri, 
Bp.;  *}  Hér  þrýtr  brotið  256,  og  vantar  niðrlag  bókarinnar. 


154  GARPSDALR.   ~   HVOLL  í  SaURBÆ.  1397. 

kirkiann  a  bækur  iiij.  oc  eru  þar  Wl  xij  manadatijder. 
messoklædi  iij.  kaleik  oc  kross  smelltann.  glerglugg-  oc  alltaris- 
bryk.  alltaraklædi  iiij.  ai  haalltare.  enn  iij  hvoru  meiginn  vtar. 
kluckur  iiij.  eru  ij  litlar.  merki  ij. 

hest  einn. 

Kirkiann  atte  Eyolfsey  þa  er  hun  var  vijgd.  enn  Snorre 
Narfason  tok  hana  fra  oc  gallt  vjc. 

Hun  a  Reka  oc  renningar  aa  Sandnesi  ad  helmingi. 

í> angad  liggia  tiunder  af  xx  bæiumm  oc  halfum  fiorda. 

Philippus  bondi  í>orleifsson  lagde  til  kirkiunnar  firir 
portionem  jordina  j  Börmum  og  þar  med  iiij^)  kugilldi.  vj 
stikur  heidid  stycki.  refil  nyann  xix  alna  langann.  ij  kiertistikur 
00  eina  silfurskaal  til  ad  giora  af  kaleik. 


CLXXXIV.  Garpsdalur. 

COariukirkia  j  Garpsdal  a  xxc  j  heimalandi. 

Hrijshogg  j  Borg. 

c  timburs  j  Eaudalsskogi  hvertt  sumar. 

torfskurd  j  Svardhols^)  lannd  j  Garpsdalsgrafer. 

Sölvafiðru  til  bvnautnar  ollum  heima  monnumm. 

vij  kyr.  vj  ær.  hesta  ij. 

tiolld  vmm  alla  kirkiu. 

messvfðt  og  tijdabækur. 

smar  kluckur  vij.  alltaraklædi  vij.  rodukrossa  iij.  Mariu- 
skriptt.  oc  J>ollaksskriptt. 

þangad  liggia  tiunder  af  xv  bæium  og  [fiordungs  ostur^) 
af  hveriumm  bonda  j  þyngunumm. 

hokul  oc  kaleik. 

þar  skal  vera  heimilisprestur  oc  taka  iiij  merkur. 

Jtem  tvo  hundrud. 

portio  xiiijc. 

CLXXXV.  ad  Hvole. 

Mariukirkia  ad  Hvoli  i  Saurbæ  a  Werdmarskelldu  i 
Hvols  landi. 


')  vij  147;  ')  Svardzholz  259;  »)  fiordungur  ostz  350,  147. 


1397.  HVOLL  í   SAURBÆ.   —   STAÐARHÓLL.  155 

vj  kyr. 

ccc  vadmála. 

kross  einn.  merki.  gJodarkier.  elidbera.  baksturjarn.  kiertti- 
stikur  ij.  messoklædi  eiu.  slopp.  tioUd  slijk  sem  eru.  alltaris- 
klædi  ij  med  dvkumm.  munnlaugar  brot. 

c  j  Bokumm. 

kluckur  iiij.  skyrnarsa  med  fonts  vmbunadi.  Mariu- 
skriptt  forna. 

þar  skal  vera  heimilisprestur. 

|>angad  liggur  tiund  oc  lysitoUar!  af  viij  bæiumm  og  half 
tiund  vr  Olafsdal.  enn  oU  onnur  skyllda  til  Hvóls. 

Hun  m  Midhvsaland  oc  settung  i  hualreka  med  Ennislandi 
oc  fyrer  Breckulandi  milli  Hundzvördu  oc  Stiga.  enn  þridiung 
j  vidreka  miUi  Hundzvördu  oc  Kirkiulækiar.^) 

Jtem  aukist  iij  kugilldi. 

CLXXXVI.  Stadarholl. 

Pieturskirkia  a  Stadarhole  a  heimaland  halft  og  J>verdal 
allann. 

fiordung  j  hvalreka  oc  vidreka  milli  Merkilækiar  oc  Hellu 
þeirrar  sem  nordur  er  fra  Sandvijk  og  alldri  fiarar  fyrer. 

Halfan  hualreka  med  Eýri  j  Jngolfsfirdi. 
X  kyr  oc  xx  ær.  ij  hundradz  hross. 

messoklædi  þrenn  ad  ollu.  kaleika  ij.  kluckur  iiij.  oc  ij 
biollur^).  ein  litil  bialla.  glodarkier  oc  elldbera.  alltaraklædi  iij 
vond  oc  hid  fiorda  med  pell.  Dvkar  iij.  vondur  anuar.  kantara- 
kapa  med  balldekinn^)  oc  adra  slitna  med  liettumm  kosti. 
lykakrak.  kross  yfer  alltare  med  lykneskiu.  Mariuskriptt  oc 
Pietursskriptt  oc  kross  sæmiligann.  vattzkietil  vondann  er  virdur 
var  firir  halfmork.  tiolld  ij  vmm  kor  vond.  paxspialld. 
messufata  kistv.  kierttastikur  ij  med  járnn  og  iij  med  kopar. 
merki  ij.  oc  biarnskinn. 

ccc  j  bokumm. 

fangad  liggia  xiij  bæer  ad  tiundumm  oc  lysitollumm. 

þar  skulu  vera  ij  prestar  heimilisfaster. 


'  Sbr.  Dipl.  Isl.  III.    502  (ár  1395);  ')   ij,  b.  v.  260(!);  ')  balldur- 
kinn  350. 


156  STAÐR  Á   REYKJANESl.  1397. 

pridiung  j  vidreka  j  Bitru  miUumm  Kirkiulækiar  oc 
Hunndzvorduness. 

eigur  kirkiann  ad  auk  þess  sem  ádur  seiger  xviij  kyr  oc 
V  hesta  oc  halfar  Biarneyar  sem  Olafur  Tone  folleifsson^)  gaf. 
er  þetta  jnnstæda  og  oreiknud  portio  ecclesiæ.^) 

luktte  þorbiðrg  Ormsdotter  kirkiunni  Biarnarstadi  íirir  xlc. 
og  Kvenngriot  íirir  xvjc.  og  Biarneyar  halfar^)  firir  xxc.  og 
ad  auk  hier  med  xvj  kugilldi.'*) 

'''  ■  CLXXXVIl.  Stadur.5) 

Olafskirkia  aa  stad  ai  Reykianese  aa  heimaland  alltt.  [og 
alltt^)  land  j  Barme.  og  Mulaland  j  forskafirdi. 

þridiung  j  hvalreka  og  vidreka  aa  hafnarholmi. 

Fiordiing  hvalreka  og  vidreka  j  Nesodda. 

[afriett  j  Middal. 

akurgierdi^)  aa  Svinanesi  j  hlidarlandi. 

þriggia  stacka  skurdur  j  hamarland. 

Teigskogur  og  Torfskurdur  j  tofttadal. 

iij.  kyr. 

halft  fimtta  hundrad  voruvirtt  og  eru  þar  j  þriggia  manna 
jferd  j  Saurbæiarfiöru. 

Hun  aa  innan  sig  krossa  ij.  Olafsskriptt.  kaleika  tvo. 
alltarisklædi  iij.  messuklæde  og  haukwll  lauss.  sacrarium  mun- 
laug.  Glodarkier.  bækur.  iiij.  Bagsturjarn.  og  salun.  kluckur 
iiij.  tiolld  um  kirkiu.  merkie.  kierttastikur  ij.  likakrakur. 
fonttklædi. 

Jtem  greiddi  sira  Eyolfur  j  stadarspiöll.  ccc.  j  haustlægie 
og.  ccc.  j  voru. 


')  Ólafr  tóni  dó  1393;  »)  b.  v.  350,  147;  ')  h.  v.  350,  147; 
*)  Niðrlag  máldagans  (eigur  &c.)  mun  vera  frá  15.  öld;  *)  Hér  er 
prentað  eptir  Nr.  2314  rneðal  fornbréfa  afskripta  Árna  Magnússonar; 
er  sú  afskript  staðfest  31.  Dec.  1707  1  Skálholti  af  Magnúsi  Markús- 
syni,  Arngrimi  Bjarnasyni  og  þórði  þórðarsyni,  en  hún  er  gerð  eptir 
afskript  staðfestri  á  Skarði  á  Skarðsströnd  4.  Apr.  1614  af  síra  Haldóri 
Jónssyni,  Daða  Bjarnarsyni,  Egli  Guðmundssyni  og  Birni  Markússyni, 
og  lá  máldaginn  þá  á  Skarði  «med  gamallre  og  godre  skriptt»; 
')  [b.  V.  2314,  Bp.;  sl.  hin;  ')  [þannig  2314;  Vilchinsbækr  hafa :  afriett 
j  Middal  a  kergerdi(!). 


I 


1397.     BÚÐARDALR.  -—  SKARÐ  Á  SKARÐSSTRÖND.      157 

Jtem  gaf  Orrnur  Snorrason  Mariuskriptt. 

Jtem  cc^) 

portio  ecclesie  vm  svo  langann  tima.  sem  sira  Helgie 
hielltt  himdrat. 

Jtem  ad  auk  þessa  .vj.  hundriid  J  stadarspioU.  er  sira 
Helgie  tok  stadin. 

CLXXXVni.  Budardahir. 

CDichelskirkia  j  Bvdardal  a  jord  j  Hvarfsdal  og  ad  Tindumm. 

ix  kyr. 

kross  yfer  alltari.  Michelsskriptt.  kaleik.  messoklædi.  tioUd 
vond.  kluckur  iij.  oc  biollur  ij.  ij  alltarisklædi.  kiertistikur  iiij. 
glodarkier.  bækur  ij  fornar.  bryk  yfer  alltari  oc  glerglugg  og 
hvijtann  hokul.  kross  litinn.  fonts  vmmbuningur.  paxspialld. 
messobok.     Michelssðgu.     CDargrietarsðgu. 

þar  skal  (vera)  heimilisprestur. 

þangad  liggur  tiund  af  Tindumm  oc  vr  Hvarfsdal. 

Jtem  cc  vadmala  oc  eitt  hross. 


CLXXXIX.  Skard. 

Mariukirkia  ad  Skardi  a  heimaland  halft  med  ollum 
giædumm  þeim  sem  þar  fylgia  ad  fornu  og  þessar  eigner  med 
somu  grein. 

Kongursey^)  oc  skier  þau  sem  þar  fylgia  og  Flógur  heita. 

Ewfey  oc  Rwfeyarholm  oc  Nordurskier. 

Sigurdarholm. 

Svarfadarklett. 

Olafsey. 

Langey. 

Kiortrie  hvertt  ar  af  reka  þeim  er  Gudmunndur  ad  Gnip 
oc  þau  Hallveig  attu. 

Brecka  half  [a  Enni^)  var  logd  til  Skardskirkiu  med  reka 
þa  er  Siguardur  biskup  vygde  kirkiu  j  Budardal  og  hann  tok 


*)  hér  bætir  2314  við:  j,  sem  sýnist  vera  ofaukið;  ')  350,  147, 
Bp.;  hin:  kongurey;  ')  [259,  350.  Bp.  og  máldaginn  frá  1259  (Dipl. 
Isl.  I,  150);  eynni  260;  [og  Enne  147. 


158  SKARÐ   Á   SKARÐSSTRÖND.  1397. 

hana  vndaiin  Skardzkirkiu  ad  song  oc  tiundiimm    og  þar  med 
Tinda  oc  Huarfsdal  ad  oliumm  skylldumm. 

kirkiu  hluta  ad  Skardi  fylgia  xvj  kyr.  xxx  asaudar.  vxe 
fiogra  vetra.     Selabátur.  nætur  tvitugar  kophelldar. 

Hun  a  ij  kaleika  sæmiliga.  iiij  manna  messofðt  og  tvenn 
fanyt.  fern  corporalia.  kantarakapu  af  pelli  oc  adra  af  gulu  sæi 
og  þridiu  med  raudtt  fustan.  einn  slopp  fornann.  alltarisklædi 
ij  af  pelli  med  hlodumm  oc  ij  onnur  oc  lijka  abreidsl.  kluckur 
vij.  oc  biollur  ij.  munnlaug.  kiertistikur  ij  med  kopar.  iij 
(medj  iarn.  laup  med  messing  oc  jarnstika  vnder.  glodarkier. 
glerglugg  kringlottann.  fontklædi  slitid.  krossar  iij  yfer  alltari 
oc  einn^)  lijkakross.  Mariuskriptt  forn  oc  onnur  ny.  messu- 
fata  kista.  Peturs  lykneski.  Jacobi  et  Mariæ  Magdalenæ.  tiðUd^) 
forn  dvkalaus  vmm  kirkiu  oc  salun  fornt  oc  vondt.  bækur  vij. 
alltarisbrijk.  lektaradvkur.  merki  eitt  vondt.  alltarisdvimr 
glitadur  forn,  v  glerglugga.  iij  merkur  vax. 

{>etta  lagde  Ormur  til  kirkiunnar  ad  Skardi. 

alitarisdvk  glitadann  oc  annann  med  bleik^)  lioreptt. 
slopp  nyann  oc  messostack.  messingar  kietil  nyann  oc  lykakrak. 
salun  nytt. 

A  fiam  þessumm  skulu  vera  prestar  ij.  oc  messa  hvern  dag 
ad  forfallalausu.  enn  ij  messur  fostudaga  oc  midvikudaga  wmm 
langafostv  oc  Jola. 

f>angad  liggia  Tiunder  af  þessum  bæiumm.  HeimabergL 
Gnip.  Hvalgrofum.  Stackabergi.  Ormsstodumm.  Dogurdarnesi. 
Svijney.  Arney.  Langey.  Kaudeyumm  oc  Rwfeyum  oc  ollumm 
bæiumm  þar  j  millumm  á  strondinne. 

fadann  skal  syngia  til  Kross.  Ballarár.  Kvennahols  og  til 
kirkiu  j  Dogurdarnesi.  Halfann  þridia  tug  messna  j  Svijneý. 
Hrapsey.  Langey  oc  vj  messur  j  Fagureý.  þadan  skal  oc 
greidast  til  Skardz  half  tiund. 

|>etta  hefur  Ormur  bondi  enn  lagt  til  kirkiu  ad  Skardi. 

Jn  primis  iiij  kýr.  xij  ær.  tvitugar  selanætur.  kirkiu- 
kietil  nyann  til  ad  skyra  j  born,  oc   annann  vygdz  vattz  kietil. 


^)  b.  V.  350,  147,  Bp.;  ^)  tiðrn,  öll  hdrr.,   en  Bp.  leiðr.  á  spássíu 
meö    yngri  hendi  í:    *íiÖld»;     ^)  bleiktt  259,  850,  147. 


1397.  STAÐARFELL.   —  HVAMMR   í  HVAMSSVEIT.  159 

tunnu  tioru.  postula  sogur  so  ad  kirkiann  skal  eiga  halfar.  enn 
sa  bondi  halfar  sem  þar  byr. 

Jtem  salun  oc  refil  sæmiligann  vij  alna  lángann. 

CXC.  Stadarfell. 

Pieturskirkia  vnder  Stadarfelli  a  x«  i  landi. 

V  og  XX  kugilldi. 

xiiijc  voruvird. 

enn  firir  innann  sig  kaleik  oc  tiolld  vmm  alla  kirkiu. 
smelltann  kross.  skrijn  yfer  alltari.  messoklædi  tvenn.  kluckur 
vij.  biollur  ij.  Mariuskriptt.  Fetursskriptt.  follaksskriptt.  ij 
krossa  og  einn  med  tðnn.  alltarisklædi  ij  med  pell  oc  ij  med 
odyrri  þing.  mvnnlaug.  glodarkier.  elldbera.  kierttahialm.  kierti- 
stikur  iij.  kantarakapur  iij.  oc  er  onnur  med  pell.  alltaris- 
stikur  iij  litlar.  einn  sloppur. 

fangad  liggia  xx  bæer  ad  Tiundumm  oc  lysitollumm. 

Bænhvs  vj  oc  vj  aurar  af  hveriu. 

{>ar  skal  vera  heimilizprestur. 

Aller  þeir  menn  sem  malnytu  hafa  j  Stad(ar)fellsþyngumm 
eigu  ad  Ivka  þángad  malsmiolk  aa  Petursmesso. 

Jtem  ij  kugilldi  oc  cc  vðruvird.^) 

portio  Ecclesiæ  xvjc^) 

CXCI.  Hvammur.3) 

Kirkia  j  Hvammi  er  helgud  Gudi  oc  jungfru*)  Mariæ. 
Jonæ  baptista.  Petro  oc  Joni  postula.  Olafo.  Thorlaco.  Mariæ 
Magdalenæ  oc  ollumm  Gudz  helgumm^)  monnumra. 


^)  sl.  260;  ^)  Hér  eptir  kemr  viðauki  frá  1451  um  þá  peninga,  er 
Úlfrún  þorsteinsdóUir  lukti  Staðarfellskirkju ;  ')  Hér  er  fram  yfir 
Vilchinsbækr  haft  til  samanburðar  Nr.  1531  meðal  fornbréfa  afskripla 
Árna  Magnússonar,  og  er  sú  afskript  staðfest  af  síra  Sigurði  Oddssyni. 
Enn  fremr  er  hér  haft  til  saman  burðar  Nr.  1583  meðal  fornbréfa 
afskripta  Árna;  er  það  afskript  staðfest  í  Hvammi  í  Hvamssveit  14. 
Júlí  1710  af  Magnúsi  prófasti  Magiiússyni  og  þórði  þórðarsyni,  og 
gerð  eptir  afskript,  sem  Oddr  biskup  Einarsson  hefir  vottað,  að  væri 
■skrifuð  eptir  gömlu  Vilchinsbók  í  Skálholti  1620»;  *)  jomfru  259; 
';  heilogum  Bp. 


160  HVAMMR  í  HVAMSSYEIT.  1397 

Hun  a  land  a  Akre  oc  efra  Hvamme  oc  eing  j  Asgardz  land. 

Hesta  iiij.  cccc  voru.  Ix  kugilldi. 

fetta  a  hun  jnnann  sig.  iiij  kluckur.  krossa  ij.  anuaun 
buinn.  enn  annann  smelltann.  messuklædi  oc  kaleik.  slopp  oc 
kantarakapu.  iij  alltaraklædi.  Mariuskriptt.  Pietursskriptt. 
Jons  baptist§  skript.  glerglugg.  xij  manada  tijdabækur  og  þo 
ecke  epter  skipan.  fontklædi.  elldbera.  munnlaugar  ij.  kiertistikur 
iij.  glodarkier.  biarnfelld.  merki  ij.  messingarkier  ij.*)  bialla 
litil.  lykakrak,  tiolld  vmmbverfis  kirkiu.  baksturjarn  sæmiieg. 

fa  er  Herra  Arni  Helgason  vygde  kirkiu  i  Hvamme  fior- 
umm  nattumm  epter  Michelsmesso  lagde  hann  til  kirkiunnar 
iiij^)  bæe.  Kietilstade.  Hoi  oc  Radbardarholft  oc  Teig.  skyildu 
þeir  menn  sem  a  þessumm  bæiumm  bva  greida  i  Hvammi 
tiunder  og  lysitolla  og  aliar  naudsynniar  æfinnlega.  þær  sera  af 
kirkiu  skulu  veitast.  og  so  songur  til  Bænhvsa. 

Lagdi  Jon^)  bondi  Sveinsson  skylld  i  land  sitt  Glerárskoga. 
osttoli  [fiordung  ostz^)  edur  eýri.  og  vnder  þui  nafni  gafu  adrer 
bændur  ostztoll^)  til  kirkiunnar  þeir  er  lanndeigendur  voru  innan 
þijnga  sem^)  Jon  gaf.  Jatti  Jon  herra  byskuppi  tueggia  kienni- 
manna  skýlld  epter  pui  sem  adur  hafdi  verid  i  Hvammi  prestz 
oc  diaknna. 

Jtem')  gafst  til  kirkiunnar  j  Hvammi  epter  Jon  andadann^) 
attungur  j  hualreka  oc  vidreka  med  ollumm  gognumm  oc 
giædumm  j  Avijkurreka. 

kantarakapa  sæmilig  oc  Mariæ  lykneski  Magdaien^.  þat 
sem  ey^)  kostadi  minna  enn  x  aura  j  Noreigi.  A  Oiof  l^orlaks- 
dotter^^)  þetta  huorutueggia  til  ad  fa  oc  iij  merkur  i  annare 
grein  j  nokkru  þui  sem  kirkiann  þarf  innann  sig. 

iij  merkur  vax.  kora  sijdar  til  iij  kyr  oc  eitt  hross. 

fetta  lagdi  Sveinn    til    firir  portionem  Ecclesiæ  vmm.    v. 


^)  b.  V.  350,  147,  Bp..  1533,  1531;  ')  iij,  260(!);  ^)  Allar 
afskriptirnar  sleppa  iiafninu,  en  það  er  anðséð  af  öðrum  máldögum 
og  því,  sem  eptir  fer,  að  það  á  að  vera  Jon;  *)  [sumar  afskriptirnar 
hafa:  fiordungz  ostz,  en  það  fær  ekki  staðizt,  og  verðr  annað  hvort 
að  vera  fiordung  ostz,  sem  sumar  afskriptir  hafa,  eða  þá  fiordungz  ost; 
*)  350,  147,  1531,  1533;  hin:  osttoll;  «)  adur(!)  b.  v.  259;  ')  þetta 
1533;  «)  Jón  Sveinsson  dó  1355;  «)  ey  1533;  hin  öll:  til(!);  ^«)  þor- 
leifsdotter  147  (rangt). 


1397.  HJARÐARHOLT.  161 

ar  þa  er  Herra  porarinn  visiteradi.  alltarisbrijk  med  steinklædi 
Mariæskriptt.  [flatskript^)  med  vnderstodumm. 

portio  Ecclesiæ  fiell  nidur  fyrer  þa  hluti  sem  Ormur  bondi 
oc  Jon  son  hanns  hafa  tiUagt. 

Jn  primis  vidreki  halfur  oc  hualreki  halfur  milli  Hvalsár 
oc  Grindar  vndannteknumm  logligumm  jtökumm  þeira  sem 
þar  eru  j  ádur.  jafnvel  j  eynni^)  sem  j  landi. 

Jtem  .j.'*)  skogur  j  Glerárskogumm  firir  uedann  gotu  þa  er 
liggur  vmm  topter  mille  faskrudar  oc  Glerár  oc  firir  bækur 
þær  sem  hann  lagde  til  og  adgiord  kirkiu. 

CXCn.  Hiardarhollt^). 

Kirkia  j  Hiardarhollti  er  vijgd  hinumm  heilaga  Johanne 
baptista. 

Hun  aa  heimaland  allt  med  gognumm  oc  giædumm  þeim 
er  þar  fylgia. 

Hun  a  Spagilsstade  og  Vislatstade. 

Halfa  veide  j  Laxá  j^)  millumm  Krosslækiar  oc  Streings 
firir  ofann  Papa.  enn  þadann  einsaman  vt  j  sio  oc  vmmframm 
CDolldskriduhyl. 

I>angad  liggia  iij  bæer  oc  xx  ad  tiundumm  oc  lysitoU- 
umm  oc  osttollumm.  skal  hann^)  verda  vr  mals  miolk  af 
hueriumm  bæ.  þa  er  mest')  er  miUe  Pieturs  messo  oc  |>ollak3 
messo. 

Hun  a  Selfðr  j  Kikasel  oUu  fie  sijnv.  Stodhrossa  beit  j 
fverdal. 

XX  kyr.    ij  asaudarkugiUdi. 


')  [fyrer  latskriftt  350;  fyrer  lætskrift  147,  Bp.(!)  f  latskript  260, 
259;  ')  eyum  350;  ^)  =  einn;  *)  Hér  er  fram  yfir  Vilchins- 
bækr  haft  til  samanburðar  Nr.  2374,  sem  Arni  ritar  á  «Epter 
kalfskinns  brefi  Hiardarholltzkirkiu  i  laxárclal>  og  var  það  trans- 
skript  máldagans  gert  1591  af  Hannesi  Björnssyni,  Arna  Oddssyni, 
Haldóri  Jónssyni  og  Skúla  Jónssyni  eptir  transskripti  séra  Ólafs 
Einarssonar  og  séra  Ásmundar  þormóðssonar,  sem  komið  var  frá 
Skálholti  og  gert  *epter  Vilkismaldagnabok  i  SkalhoUti* ;  ')  b.  v. 
2874;  «)  hann  350,  147,  Bp.,  2374;  hin:  hun;  ')  2374;  Vilchinsbb. 
hafa  ílestar:  næst(!). 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  11 


162  SNÓKSDALR.  1397. 

V*'  innann  gátta. 

vj  hross.  r*:  •: 

halft  íiorda  hundrad  vðru  [og  enn^)  halft  annad  hundrad 
vðru  fyrer  klucku  þa^)  er  brottnad  hafde  medann  sira  fosteinn 
hiellt  stadinn  og  malminn. 

alltaraklædi  ij  oc  onnur  tvo  slitin.  messoklædi  tvenn  fanyt. 
messufata  kista.  sacrarium  mvnnlaug.  skijrnarsá.  rodukrossa 
iiij  med  trie.  Mariuskriptt.  Johannis  lijkneski  baptiste.  smelltann 
kross.  Laurencius  lijkneski.  kiertistikur  ij  med  messing.  iij 
raed  jarn.  kierttahialmur  af  jarnni.  elldbera.  glodarkier.  mess- 
ingarkolu.  merki  eitt  oc  v  kluckur.  fonts  vmmbuningur.  stola 
ij.  lektara  ij.  glerglugg. 

Graduale  med  fornumm  hætte.  messubækur  ij.  [per  Ann- 
um^)  bæde  ad  Dominicum  et  de  sanctis.  Omiliæ  Gregorij  ij 
oc  XX  a  Norrænu.  iiij  messobækur  med  fornum  hætti.  bakst- 
urjarn.  psalltara  ij.  tialld  eitt  vmm  kor.  lijkakrak  brotinn. 

Kirkian  a  nv  v  asaudarkugilldi.  viij  hross. 

portio  medan  sira  Jon  Ormsson  hiellt  halft  xi**  hundrad. 

CXCIII.  Snoksdalur, 

Kirkia  i  Snoksdal  er  helgud  hinum  heilaga  Stephano. 

Hun  a  lond  þriu  half. 

Snoksdal    halfann  og  þui  meir  sem  er  i  mille  preskialldar 
00  Leirmvla.  sionhending  framm  j  a. 
'     Gilsbacka  halfann. 

Hordabol  halftt. 

Botn  hia  Svijnbugh  oc  Dalaholm  oc  skerinn  raed. 

Val^)  attung  j  ollumm  reka  a  Hardavelli  i  millum  Drangs 
oc  Grindar  oc  kiörtrie  ad  auk. 

val^)  settung  i  þeim  hvolumm  er  koma  a  Fallandastada 
reka  j  Hrutafirdi. 

alla  veide  j  Midá  sem  land  liggur  vid  vt  j  sio. 

IX  kyr  oc  vijc  voru  oc  hross. 

Olafsskriptt.    alltarisklædi  iij  vond  raed  tveimur  dvkumm. 


')  [b.  V.  2374;  ')  b.  v.  2374;  ')  [si.  2374;  ♦)  =  vel. 


1397.  KVENNABREKKA.  163 

einn  hokul.  reíil  dvklausann  oc  fontklædi.  psalltara  tvo  oc  bok 
stor  i  selskinnumm^)  forn.  kaleik.  kluckur  iiij. 

|>ar  skal  vera  prestur  oc  diakn. 

þiela  hogg. 

fangad  liggia  xvj  bæer  ad  tijunduram  oc  lysitollumm. 

Jtem  ij  kyr.  ij  hross. 

portio  Ecclesiæ  raðrk. 


CXCIV.  Kvennabrecka. 

CDariukirkia  ad  Kvennabrecku  oc  hins  heilaga  Jons-)  post- 
ula  a  heimaland  allt.    Krijnglu  oc  Eystraskog. 

Skogarspottur  j  Nordurárdal. 

viij  kyr.  ij  kugilldi  asaudar.  ij  hross. 

iiijc  voru. 

xl  alna  hafnarvodar  oc  halfraórk.  kier  j  jordu. 

messuklædi  ein.  hokul  vondann.  stola  oc  handlin. 

Aspiciensbok  til  paska  [fra  Jolaföstv.  onnur  bok  fra  ix 
vikna  fostv  oc  til  páska^)  ij  messubækur  raed  fornumm  hætte. 
bok  de  sanctis  fra  Andresmesso  til  páska. 

alltarisklædi  ij  med  einumm  dvk  og  kross  raed  tveimur 
lijkneskiumm.  kiertistikur  ij.  paxspiolld  ij.  lekttarar  ij.  merki 
oc  fonts  vmbuningur.  skijrnarsár  oc  lijkakrakur.  glergluggur 
brotinn  oc  kaleikur. 

í^esser  bæer  liggia  vnder  kirkiuna  ad  tollumm  oc  tijund-- 
umm.  Harrastader  tvenner.  J>osteinsstader.  Kolldukinn.  Mid- 
skogur.  Litlaskogur.  Krijngla.  Svalbardi.  Svijnaholl.  pvfa.  Odd- 
stader.  Kolstader. 

Af  þessum  bæiumm  ollum  skal  lukast  osttollur  til  Kvenna- 
brecku  utann  af  eystrumra  Harrastodumm. 

Kirkiann  a  selfðr  i  Gielldingadal  oc  hann  allann. 

kluckur  iiij. 

Jtem  aukist  iij  kyr. 

portio  xij  alner. 


^)  selskinni,  Bp.;  ^)  Johannis,  Bp.;  ')  [sl.  209. 

11* 


164  SAUÐAFELL.  —   VATNSHORN.  —  ÞYKKVISKÓGR.      1397. 

CXCV.  Saudafell. 

Ad  Egidiuskirkiu  ad  Saudafelli  er  æfinnleg  prestskylld  j 
heimalandi  oc  diakns. 

kirkiann  a  vij  kyr. 

ccc  vadmála. 

iiij  kluckur.  fonts  umbuning.  kross  med  lijkneskiumm 
tveimur  smám.  kiertistikur  ij.  refil  vmm  bior  i  songhuse.  allt- 
arisklædi  iij.  blæia  ein.  glodarkier.  elldbera. 

þar  eru  v  bænhvs  oc  lukast  vj  aurar  af  hveriu. 

Hun  a  kaleik  oc  kanttarakápu.  einn  hokul  oc  slopp  vond- 
ann.  ein  bialla  litil.  paxspialld.  glerglugg. 

I>ar  liggia  til  xv  bæer  ad  tiundumm  oc  lysitoliumm. 

Jtem  giefist  til  ij  hross. 

portio  Ecclesiæ  vc  med(an)  Jon  átte  vmm  v  ar. 

CXCVI.  Vatzhorn. 

Kirkia  ad  Vatshorni  j  Haukadal  er  helgud  med  Gudi 
Mariæ  drottningv.  Andreæ.  Petro.  Olavo.  oc  Thorlaco. 

Hun  a  x°  j  landi  oc  v  kyr.  ij  hross. 

vjc  vadmála. 

kross  oc  alltarisbrijk.  Mariæskriptt  oc  Peturs  skriptt.  iij 
kluckur  oc  bioUu.  onnur  brotinn.  glodarkier.  sacrarium  mvnn- 
laug.  alltaraklædi  ij.  merki.  bækur  ij.  alltarisdvkur  ovijgdur. 

þar  skal  vera  prestur  heimilisfastur  oc  taka  iiij  merkur. 

þangad  liggia  xv  bæer  ad  tiundumm  oc  lysitoUumm.  eru 
V  bænhvs  oc  takast  vj  aurar  af  hveriu. 

Jtem  aukist  ein  kyr.  iij  hross.  cc  vadmála. 

portio  Ecclesiæ  vmm  xij  ar  vjc  oc  vj  aurar. 

CXCVII.  fyckuaskoguri). 

CDariukirkia  oc  hins  heilaga  CDagnus  eyajarls  j  fyckua 
skoge  a  v  kyr.  alltarisklædi  oc  dvk.  glodarkier.  sacrarium 
tinkier  og  þar  til  handklædi.  Mariuskriptt.  Olafslijkneski.  Jons. 
Nichulas  og  Magnus  lijkneski.  brijk  oc  kross. 


')  Vilchinsmaldage  263. 


1397.  (NARFA)EYRI.    —   HELGAFELLSKLAUSTR.  165 

CXCVIII.  A  Eyre. 

CDarteinskirkia  a  Eyre  i  Alftafirdi  a  xx  huimdrada  eyar. 

XV  kyr. 

xjc  i  metfie.  skipum  oc  bvsgognum  edur  hvsbuningi. 

þangad  liggia  tiunder^)  af  Holmlatri  oc  Orlygsstodumm. 
og  af  ollumm  bæiumm  þar  a  medal  nema  bonda  tiund  j 
Langadal  hinumm  ytra  þess  er  rijkastur  er  j  dalnumm.  Enn 
þadann  skal  giallda^)  til  Eyrar  iij  merkur  a  hveriumm  misser- 
umm  hvort  sem  heimilisprestur  er  j  Langadal  edur  ei.  til 
Eyrar  á  ad  giallda  fiordunng  ostzvægs  matar  hver  bondi 
sa  sem  þijngfararkaupe  a  ad  giegna  j  Eyrarþijngumm. 

Songur  a  Holmlatur  oc  a  Backa.  til  Dranga  oc  (i)  Exney.  j 
Langadal.  a  Karstade. 

tiölld  vm  kor  oc  eitt  vtar.  kluckur  vj.  kantarakapu  oc 
slopp.  alltarisklædi  iiij.  kiertistikur  iiij.  bækur  iij.  messuklædi. 
tannskrijn  med  helgumm  domumm.  krossar  iij.  CDariuskriptt. 
fonts  vmmbunad.  baksturjarn.  lijkakrakur.  merke  tvo.  bein- 
stockull.  munnlaugar  ij.  glerglugg. 

þar  skal  vera  heimilisprestur. 

f>etta  lagdi  Hrafn  til  kirkiunnar. 

Tabulum  oc  brijk  oc  spiolld  tuo. 

Jtem  IX  kyr. 

í>essa  hluti  hefur  Erlendur  tillagt. 

Lafrans  skriptt.  foUaks  skriptt.  eitt  merki.  iij  alltaris- 
klædi.  baksturjarn.  fonts  vmmbuning.  messuserk.  Hamettu  oc 
dvk.  vijgdz  vattz  kietil. 

Portio  vmm  so  langann  tijma  sem  Erlendur  bio  halft 
tiunda  hunndrad^). 

CXCIX.  Helgafell^). 

Klavstur  ad  Helgafelli  a  heimaland  alltt  raed  gognvm  oc 
giædvm. 


')  iij  under,  260(!);  ')  gialldazt  260;  ')  Hér  eptir  kemr  virðing- 
argerð  á  Eyrarkirkju  í  visitatiu  Sveins  biskups  1467;  *)  þessi  mál- 
dagi  er  hér  prentaðr  eptir  AM.  263.  Fol.  bls.  101-103,  skr.  1598 
(tVilchinsmaldagej'),  en  til  samanburðar  eru  hafðar  Vilchinsmáldaga- 
bækrnar  hinar  sömu  og  við  hina  máldagana. 


166  HELGAFELLSKLAUSTR.  1397. 

Rossholltt  firir  xvj  hvndrad. 
SvarboP)  xvj  hvndrad. 
Veller  xij  hvndrud. 
Midhravn  xx  hvndrud. 
Yzsta  hravn  x  hvndrud. 
Hiardarfell  xxx  hvndrada. 
MoUdbrecka  xij  hvndrud. 
Dalur  XXX  hvndrada. 
StravÐQfiardartunga  xvj  hvndrud. 
Lcagafell  xv  hvndrud. 
Ytra  Lcagafell  xx  hvudrud. 
Skallastader  xij  hvndrud. 
Stackhamar  xvjc. 
Brecka  x«- 
Ytre  Brecka  xijc. 
Yzstv  gardar  xx*'- 
VazhoUtt  [cccc*^-  oc  xx.^) 
Akranes  x*' 
Olafsvijk  xxx^- 

FOSS   [CCCC<^-     OC    XX.2) 

fiordvng  j  vallsægsejde  iijc. 

J  eydehusum  cc. 

Skard  xvj  hvndrud. 

JngialldzhuoU  viijc  oc  xx. 

Kiolvegur  x*'- 

frandarstader  xij  hvndrud. 

Keflavijk  halft  vj  hvndrad. 

Hravnskard  xvjc. 

Hella  xijc. 

Herradar  lon^)  viij.  c. 

Botn  oc  þorvstader  xxc. 

Hravnfiordur  xx  hvndrud. 

Horn  xvjc. 

Akurey  .1.  hvndrada. 

Besserkiahravn  x^ 


')  Svarfhol  260,  259,  350,  147;  ')  xxiijjc  260,  259,  Bp.;  ^)  Herad- 
arlon  260.  259,  350,  147,  Bp. 


1397.  HELGAFELLSKLAUSTR.  167 

Grishorn  ii^- 
Savrar  [cccc  oc  xx.^) 
Hofstader  xvjc. 
Jonsnes  x« 
Aiigur  xvj  c. 
Sælon^)  xvj.  c. 
Fagureý  xl  hvndrada. 
Gudmvndareý  xvj.  c. 
Olafseý  xij.  c. 
Eskigraseý  xx  hvndrud. 
Kioeýar^)  xx  hvndrud. 
Háls  xvj.  c. 
SetBerg  xij.  c. 
Breidabolstadur  xx  hvndrud. 
Valshamar  cccc  oc  xx. 
Hegstadi[r]  xl  hvndrada. 
Reykianes  halft  x.  c. 

fessar  liggia  vbygdar*)  eyiar  vnder  Helgafell. 

Odznavtar  xx.  c. 

Melrackaeý. 

Valldzsogsey^)  xxc. 

Biilzeý. 

Skialldeý. 

Hromvndarnavtar.  xl.  hvndrada. 

Kidey. 

Skoreyiar.  xl.  hvndrada. 

Stravmiond.  xl.  hvndrada. 

Kideý  firir  lande  xxc. 

Sðrlcntur.ö) 

formodzeý. 

Hoskulldzeý. 

Hafnareýiar.  xl.  hvndrada. 

Knifseý  cccc. 


')  xxiiijc  260,  259,  Bp.;  ')  Sellon  260,  259,  350,  147,  Bp.; 
')  Kroeyar  259,  Bp.;  *)  v  bygdar(!),  hdrr.;  *)  Valldzs0gsey  260; 
valldzsögzey,   Bp.;     «)  Saurlátr  260,  259,  350,  147,  Bp. 


168  HELGAFELLSKLAUSTR.  1397. 

Klavstrid  a.  cc^)  kvgillda.  á  leigvstodvm.   Ixx  kugillda  oc 
eitt  med  hrossvm  xij. 

þrevetrer  vxar.  iiij  vetra  oc  fimm  vetra  xvij  oc  xx. 

tuævetrer  ij  oc  xx. 

veturgomvl  navt.     iiij  oc  xx. 

kalfar  ij  oc  xx. 

kyr  heima  oc  ad  savrum  med  kujgvm  xxx. 

asavdar  hvndrad.  tivtiger  oc  vij. 

gelldingur  iij  fatt  j  xl  annarz  hvndradz. 

veturgamalltt  fe  c  oc  xtiger. 

hross  roskin  xij  oc  xx. 

vj  veturgomvl. 

iiij  tuævetur. 


pessa  reka  a  stadurinn  a  Strondvm. 

J  Bmsvm  halfan  reka. 

allan  (reka)  millvm  hrvteyiar  kleifar  oc  merkihamars. 

a  mvnvdarnesi^)  fiordvng  j  ollvm  reka  oc  fiordvng  j  ollvm 
agoda  ad  afteknv  þuesti  oc  Beinvm  med  halfvm  fiordvngi  oc 
ad  auk  kiortre. 

J  þrætvteig  j  Hlijdarlande  attvngur  j  hval. 

a  melvm  hinn  sextandi  hlutur  j  hval. 

mille  skardz  og  hnararnes  allan  vidreka  oc  hvalreka.  enn 
mille  skardz  oc  carooss  halfan  hvalreka  oc  ad  auk  þridivng 
or  helminge.  er  J>ordur  Narfason  gaf. 

attung  (or)  hvalreka  oc  vidreka  ollvm  oc  med  agoda  oskerdan 
fra  Ravf  til  knararness.  er  Jon  hvammur  gaf.  skilur  rekamark 
sa  hinn  innzte  forvade  er  geingur  j  sio  vt. 

A  reykianese  fiordvng  j  vidreka  oc  hvah-eka  oskerdan  oc 
ad  auk  attvngur.  or  þeim  fiordvngi  er  gvdmvndur  hefur  att. 

J  akurvijk  miUvm  Spors  oc  varmalækiar  helming  j  hual- 
reka  oc  vidreka  halfann. 


')  XX.  260,  259,  350,  U7;  ')  Munaðarnesi,  Vilch. 


1397.  HELGAFELLSKLAUSTR.  169 

J  Rifskerivm  fiordvng  j  ollvm  reka. 

ad  giogre  attvngiir  j  hvalreka. 

J  kersvagi  fiordvngur  j  ollvm  reka. 

Ad  Kambi  hinn  xvj  hlvtur  j  hval. 

J  veideleysv  oc  rekavijk  allan  reka  oskerdan  med  ágoda. 

Tolftungur  j  hvalreka  j  Birgisvijk.  oc  settungur  j  vidreka. 

attvngur  j  Kalldbak  oc  savrareka.  alltt  mille  Kolbeinsaar 
ooss  ad  klejfvm. 

fiordvng  j  ollvm  hvalreka  agodalausan.  er  Hromvndur 
Jngimvndarson  gaf. 

J  kleifarvjkvm  allann  hvalreka  oc  allan  vidreka. 

J  eyinne  ytre  halfur  hvalreki.  oc  suo  j  Kasarholm  med 
Arfvasker. 

Attvngur  j  hvalreka  j  Asparvijk. 

attvngur  j  hvalreka  j  Biarnarnesi. 

J  Bæ  j  Steingrimsfirdi  halfur  hvalreke  oc  þridivngur  j 
vidreka. 

A  draangsnese  fiordvng  j  ollvm  reka. 
J  Akranesi  allur  vidreki  oc  hvalreki. 
Laxveydur  j  allre  Stravmfiardaraa. 

Klaustrid  a  allan  reka  millvm  Hravnshelliss  oc  þar  til  er 
saman  kemur  divpsker  oc  lanJslier  vidar  oc  hvala  oc  allz  þess 
er  á  land  kemvr. 


[Hér  kemr:    Skipan  Ögmundar  ábóta  Kálfssonar  um  kanokasetr 
og  staðarforráð  að  HelgafeHi  1186,  Dipl.  Isl.  I,  69]. 


f>etta  a  kirkia  nv  jnnan  sig. 

XX  manna  messvklæde. 

kantarakapur  xiij. 

Alltarissklædi  viij. 

iij  Alltarissdukar  glitader  oc  a  gudzspialla  lectara. 

jtem  ij  adrer  storer  oc  vj  smaer. 

jtem  fontklædi. 

xij  sloppar. 


170  HELGAFELLSKLAUSTB.  1397 

einn  messustackur. 

fostvtialld. 

brijkarklædi. 

Tabulvm  med  brijk. 

viij  kalekar. 

Textar  iiij. 

lagasongvabækur  .iij. 

korbækur  þrennar  per  annvm  oc  ein  med  fornvm  hætti. 

gradvalia  ij  secundum  ordinem. 

iij  sequencivbækur. 

gudspiallabækur  ij. 

CoUectarij  iij. 

Capitularij  ij.  . 

Ymnarij  ij. 

smellter  kroasar  iij.  og  einn  steindur^)  med  vnderstodvm. 

jtem  kross  yfer  kor. 

Tannkross*)  med  likneskivm. 

paxspiolld  ij. 

ampiar  ij. 

Sacrarij^)  mvnlaug. 

jtem  gudspiallakross. 

Marivskrifter  ij  storar  oc  ein  lijtil. 

Jonsskrift.     Olafsskrift.    Augustinusskrift. 

kluckur  vij.  biollur  v. 

viij  glergluggar. 

Alltarissteinar  iiij. 

baglar  ij. 

bagstur^)  jarn  v. 

messingarstikur  iiij.  oc  ein  jarnstika  stor. 

krismaker  med  kopar. 

skirnar  mvnlavg. 

jtem  tuennar  legendur. 

jtem  jarnkertistikur  firir  ollvm  lykneskium  [a  scor.^) 

halfur  fiordi  tugur^)  norrænv  boka. 


')  sl.  259,  850,  Bp.;  ')  sl.  260(!);  ')  sacrarium  260,  350,  147; 
*)  bakstur  260,  350,  147,  Bp.;  »)  [á  kor  260,  259,350,  Bp.;  i  kor  147; 
«)  fiordvngur,  263. 


1397.  HELGAFELLSKLAUSTR.  171 

jtem  nærre  hvndrade  Latinvboka.  annad  eru  tijdabækur. 

jtem  mvnlavgar  iiij.  tuo  stettar  ker. 

V  silfurroser. 

Tindiskar  seytian. 

konnur  xij. 

tiolld  vm  mycklu  stofv.  Abotastofv.  conventu  oc  malstofv. 
oc  hier  med  vender  til  allra. 

jtem  ij  reflar  goder  vm  framkirkiv. 

vj  salun.  vj  linlauk.  iij  borddvkar. 

teflingshæginde  .v.  med  koddvm. 

knifadvkar  fimm. 

pallklædi  oc  pallkoddar  viij. 

hvijluklædi  so  sem  gegner  sængvm.  j  myckla  skala  oc 
brædra  skala. 

teinæringur  oc  attæringur. 

fessar  jarder  erv  ad  avk  þeirra^)  sem  standa  j  fornvm 
maldaga^). 

rifgerdingar^). 

langeý*). 

vxaeý. 

haalsgrðf. 

akurholltt. 

saxahvoll 

vallstaksheidur^)  oll. 

gardar  oc  holar. 

midgardar. 

hals  j  kios. 

þverai  j  fliotzhlijd. 

hris®). 

þrir  hlutir  j  Hravnhofn. 

gavl. 

Svo  mikid  er  silfur  klaustursins. 

eirn  silfurbolli. 

iij  horn  bvinn. 

vij  silfurker. 


^)  þess    Bp.;     ^)  standa,  b.  v.  hdrr.,    en    er    ofaukið;     ^)  sL  260; 
♦)  lombey,  Bp.;  ')  Wallstakksheidur  260,  259,  350;  «)  sL  260. 


172  BJARNARHÖFN.  1397. 

ij  bikarar. 
ij  stettarker. 
lijti  skvrn  bvinn. 
vij  silfuspæner. 
AUt  saman  silfrid  veginn  íiordvngur. 

ad  auk  propiciatorium  med  silfur  og  glodarker. 

einn  trebolli  bvinn. 

eitt  gvll 

kross  med  silfurfestvm. 

Jons  likneske  baptiste  med  alabaztrvm. 

iiij  kertistikur  med  kopar.  ,a.i- 

CC.  Biarnarh0fn. 

Nichulaskirkia  i   Biarnarh^fn  a  land  ad  Gudnyarstðdumm. 

XXX  asaudar.  ix  kyr  oc  hest. 

c  j  wadmálumm. 

skog  j  Hrijsdal. 

krossar  ij  oc  Mariuskriptt.  Nichulas  lijkneski.  sloppur  oc 
ij  kantarakápur.  messuklædi.  alltarisklædi  iiij.  eru  iij  med 
hlðdumm,  ij  alltarisdvkar.  iiij  fordvkar.  glergluggur  brotinn. 
fontklædi.  kaleik.  kluckur  iiij  oc  ein  bialla,  ij  merki.  dvkur^) 
yfer  Nichulas  lijkneski.  ij  kiertistikur  med  kopar  oc  iij  med 
jarn.  paxspialld.  sacrarium  munnlaug.  vattz  sár  oc  vatn(s)horn. 
vpphalldzkierti  med  trie.  refill  fanýtur.  glodarkier. 

xij  aurar  i  bokumm.  bokakista  vond. 

fangad  liggia  tiunder  oc  lysitoUar  af  ix  bæiumm. 

J> ar  skal  vera  heimilisprestur  oc  taka  iiij  merkur. 

eitt  Bænhvs. 

f  etta  hefur  tillagst  kirkiunnar  sijdann  Biorn  kom. 

iiij  kyr.  xij  manada  tijdabækur.  Tabulum.  brijk.  kross  med 
vnderstodumm.  ij  textaspiolld.  kiertistika.  fontur  med  klædi 
oc  krossi.  glerglugg.  slopp.  skugsion.  baksturjarn  forn.  Nichu- 
las  saga.  vattzsteinn  oc  beinstockuli.  artijdaskra.  iij^)  triestikur 
renndar.  ij  skons.  hanndlektara  fastann  vid  alltari.  leykelsis 
bvdkur. 

reiknadist  hier  til  portio. 


')  dvkar,  Bp.;  ^)  iiij,  Bp. 


1397.  SETBERG.    —  ÖNDURÐ  EYRI.  173 

CCI.  Setberg. 

Krosskirkia  ad  Setbergi  a  heimalannd  allt.  Kverna  oc 
Hamra  lannd.    ix*'  j  Spiarar  lanndi.     Melrackaey. 

Hun  a  viij  kýr.  iij  asaudar  kugilldi. 

cccc  j  voruvirdum  eyre. 

iiij  hross  oc  xx*'  innann  gátta. 

Hun  a  kross  og  skriptt  oc  þad  er  hann  hefer  aa  sier.  tuo 
sma  smellta  krossa.  alltarisstein  oc  alltarisbrijk  sæmiliga. 
glerglugg  stikuháfann.  alltarisklædi  med  balldurkinn.  annad 
med  pell.  ij  med  vef.  ij  alltarisdvkar  glitader.  kaleikar  ij. 
messuklædi  þrenn  ad  ollu  oc  ij  hoklar  vmmframm.  sloppur 
einn.  kantarakapur  ij.  onnur  med  balldurkinn.  enn  onnur  fielitil. 
kola.  ij  glodarkier.  kiertistikur  iij  med  kopar  oc  ein  krokstika 
med  jarn.  kiuckur  iiij  oc  ij  biollur.  merki  eitt.  oc  vijc  j  Bok- 
um.  Sacrarium  mvnnlaug  oc  baksturiarn. 

Hun  er  akallslaus  med  Eyrar  kirkiu  oc  a  henni  ongvo  ad 
suara  æfinnlega  vmm  þa^vj  aura  sem  hun  hefur  vmm  langann 
tijma  lokid. 

Hun  a  messofatakistv. 

Jtem  gaf  herra  Otthgeir  kirkiunni  kugilldi. 

Jtem  ein  kyr  oc  c.  oc  annad  c  er  Arni  Einarsson  gaf. 

Jtem  gaf  Flosi  Philippusson  c. 

CCn.  0ndurd  Efte^). 

Mariukirkia  a  Ondurdre  Eyre  a  heimaland  halftt.  ij  hluti 
j  I>ordijsarstodumm. 

Halfann  afriett  j  Kolgrafarfirdi. 

Halftt  Selskier. 

Halfann  Grafarsand. 

Halfann  reka  a  |>ernusanndi. 

xviij  kýr  oc  vj  ær. 

V  ofrijd. 

í>etta  ía  hun  innann  sig.  vj  kluckur.  messoklædi  tvenn.  kaleik. 
alltarissteinn    bvinn.     kiertistikur  ij    af  messing.     alltarisklædi 


0  Vilchinsmaldage  263. 


174  FRÓÐÁ.  —  SAXAHVOLL.  1397. 

tuo  fielitil.  lesbækur  per  Anni  circulum.  Songbækur  ij  fornar. 
messobok  fra  Adventu  oc  endist  in  Domine  intra^).  martyri- 
logium.  Handbok  med  fornumm  hætti.  Mariuskriptt  oc  kross 
med  tveimur  lijkneskiumm  oc  annann  kross  minna  yfer  allt- 
are.  font. 

|>angad  liggia  ix  oc  xx  bæer  ad  tiundumm  oc  lysi- 
tollumm.  D*.  :</a!í 

far  skulu  vera  prestar  ij. 

Sveinn  bondi  a  ad  Ivka  kirkiunni  hundradzgrip  inn- 
ann  sig. 

Jtem  iij  kýr. 

Jtem  hafa  giefist  viij  '^. 

portio  V ''    oc  XX. 

CCIII.  Froda.  ^^>  ii- 

CDariukirkia  ad  Frodá  a  heimaland  Íiam  med  gognumm  oc 
giædumm  þeim  sem  þar  fylgia.  oc  Trada  land. 

Hun  a  vj  kyr  oc  ij  hesta. 

cc  ofrijd. 

J>etta  aa  hun  innann  sig.  kross  einn.  kluckur  iiij  oc 
elldbera. 

þangad  [skal  Ivka^)  x  aura  hvert  ár  af  Jngialldzhvdli. 

glodarkier  oc  kantarakápu.  dvk  glitadann.  alltarisklædi 
ij.  kiertistikur  ij.  munnlaug. 

þangad  liggia  viij  bæer  ad  tiundumm  oc  lysitollumm.  eru 
þar  ij  Bænhvs  af.  CDáfahlijd  til  Sðngs.  takast  af  ij 
merkur. 

Jtem  iij  kyr  oc  hestur  og  eitt  hunndrad. 

portio  vij  hundrud. 

CCIV.  Saxahvoir^). 
CDariukirkia  ad  Saxahvole    á  xx*'   i  heimalandi.    v    kýr    oc 
eitt  asaudar  kugilldi  oc  hundradz  hest. 


')  ita  eða  ita  eða  jta,  hdrr.;  ')  [skulu    luka,    Bp.;     ')   Borið    hér 

samaii  við  AM.  264.   4to  bls.  16,  skr.  1606    (afskr.  i  AM.  dipl.  afskrr. 

1657)  og  i^M.  263  Fol.  skr.  1598.  Fyrissögn  í  263  «ViIchinsmaIdage>. 
Sbr.  Dipl.  Isl.  II,  75. 


1397.  SAXAHVOLL.   ~  KNÖRR.   —  STAÐASTAÐR.  175 

Hun  a  Mariuskriptt  oc  kross  sæmiligann.  kluckur  ij.  alit- 
arisklædi  oc  [Dvka  ij^).  slopp  oc  messoklædi.  glodarkier  oc 
lektari. 

þangad  liggia  vj^)  bæer  ad  tijundumm  oc  lysitollum. 

þar  skal  vera  prestur  heimilisfastur  oc  taka  iiij  merkur. 

Jtem  hefur  gefist  kirkiunni  ein  kyr.  oc  Are  poUaksson^) 
hefur  gefid  henni  hundrad  j  vidumm. 

Hun  ai  kiertistikur  tuær  og  skijrnarsá. 


CCV.  IngialldzhvolL 

[=  máldagi  Árna  biskups  Helgasonar  13.  Okt.  1317,  prentaðr 
í  Dipl.  Isl.  n  Nr.  232,  bls.  410—411]. 


CCVI.  Ad  Hnerre. 

Mariukirkia  ad  Hnerri  a  x  «  j  heimalanndi. 

XV  kýr.  ij  hross.  c  vadmála. 

petta  aa  hun  innann  sig.  kross  litinn  med  einu^)  lijkneski 
og  annann  fornann  kross.  sacrarium  munnlaug.  glodarkier  oc 
slopp.  kanttarakapu  vonda.  messoklædi  ein  med  tveimur  hökl- 
umm.  kiertistikur  ij  med  kopar.  psalltarar  iij  fielitier.  alltaris- 
klædi  med  pell  oc  annad  med  fustan.  bædi  vond.  lijkakrák. 

J>angad  liggia  tiunder  oc  lysitollar  af  xviij  bæiumm.  er 
af  þessumm  iiij  Bænhus  oc  vj  aurar  af  hveriu. 

Jtem  iiij  kyr  oc  hestur. 

portio  Ecclesiæ  vmm  xij  ár  vj  ^. 

CCVII.  Stadur. 

CDariukirkia  ad  Stad  a  Sniofeilsnesi  a  heimalannd  allt  med 
gognum  og  giædumm. 

Hun  a  veidi  alla  i  Stadarai.  gamla  Holm. 
Reka  millum  Deilldarhamars  oc  Hrafnshellis. 
gielldfiar  rekstur  j  Kolgrafarfiord. 
Selskier  firir  Akranesi. 


')  [dnk.  tuo  264;     *)  vij  264;     ^)  þorkielsson  (rangt)    264;     *)  b. 
Bp. 


176  STAÐASTAÐR.  1397. 

stodhrossa  beit  a  Baularvollu. 

gielldneyta  rekstur  a  Vatnaheidi. 

gielldfiar  rekstur  [cá  flautur^). 

Selfor  j  DuggasdaP)  til  bondaselia. 

stodhrossabeit  j  græntoar. 

Samstadaskog  halfann  med  tupt  oc  vexti. 

í>essar  vtjarder.  ij  er  hvor  heiter  ad  Krossi.  Arnatunngu. 
Brecku.  Foss.  Aulkielldu.  Grof.  Hol.  Slijtandastadi.  Arnes. 
Trader.  Tungur  ij.  Lon  halft.  Halfa  Gufuskaala'). 


*)  [350,  Bp.  =  á  Flötur,  og  svo  stendr  í  afskript  þeirri,  er  fylgir 
kirkjunni  á  Staðastað  og  staðfest  er  30.  Aug.  1751  af  Ólaíi  biskupi 
Gíslasyni;  aa  aflðtur  147;  a  aflautur  260,  259;  ')  Duggusdal,  Bp.; 
')  Til  er  gömul  skrá  yfir  landamerki  kirkjujarðanna  á 
Staðastað,  og  liggr  hún  þar  við  kirkjustólinn  í  afskript  með  hendi 
séra  Guðmundar  Jónssonar  (d.  1836).  Læt  eg  skrá  þessa  fylgja 
hér  máldaganum,  því  að  ekki  er  henni  auðskipað  til  árs  í  safni 
þessu  ella.  Er  hún  prentuð  hér  eptir  afskript  séra  þorkels  Eyjólfs- 
sonar,  sem  staðfest  er  á  Staðastað  24.  Febrúar  1887  eptir  afskript 
séra  Guðmundar.  í  prestakallsbókum  Staðastaðar  er  og  <Forhkunar- 
manna  álit>  7.  Aug.  1809  um  þessi  landamerki;  enn  fremr  iiggr 
þar  við  prestakallsskjöhn  sáttargjörð  um  þau  18.  Júlí  1855. 

I.  Landamerki  Syðri-Krossa*.) 

tír    skerinu    í    þrætuvík    sjónhending    í    stein  þaun,    er  stendr 

undir  baðstofuhorni  (í)  Kerlingarholti ;     úr  þeim  steini  í  Litla-Torf- 

stapa;    þaðan    og    í    keldu    þá,    er    geingr    fyrir  ofan  Brúarholt  og 

Bolluholt  og  stekkjarholtið  á  Syðri-Krossum ;    sjónhending    úr    henui 

»og  í  Deildarhamar. 

n.  Ytri-Krossa  landamerki. 
Úr  skerinu  í  þrætuvík  og  út  á  melana  í  rúst  þá,  er  stendr 
nær  því  upp  undan  Rifskeri  og  kallast  Markrust.  Hún  á  Sölvafjöru 
í  Rifskeri  og  selveiði  á  Launguskerjum,  og  það(an)  svo  að  Syðri- 
Krossa  landamerkjum,  og  upp  með  þeim  í  keldu  þá,  er  geingr  út  í 
Gróulæk,  og  tekr  til  hjá  keldu  þeirri,  er  greind  er  í  Syðri-Krossa 
landamerkjum. 

lll.  Arnartungu  landaraerki. 
Hún  á  út  með  öllum  Krossalæk  út  að  Mararnesi,  og  þaðan  fyrir 
ofan  Mararnes,    og  í  keldu,    sem  geingr  fyrir  ofan  Mararnesgarð  og 


*)  <Syðri- og  Ytri-Krossar  eru  nú  oiönir  að  einni  jörð  fyrir  mörg- 
um  áram,  en  hjáleigan  Kerlingarholt  fyrir  laungu  fallin  í  eyði.  þ[orkell] 
E[yjóIfsson]'.     Kerlingarholt  var  bygt  í  tíð  Árna  Magnússonar. 


1397.  STAÐASTADR.  177 

xvij  kyr.  xxx  asaudar  oc  iij  ær.  iij  naut  veturgomul  iij 
hundrads  hesta. 

xiiij"   j  metfie  vðruvirdu. 

fessa  hluti  a  hun  innann  sig.  gylldan  kross  med  lijkneski- 
umm.  ij  Mariuskripter.  kluckur  v  oc  hin  vj  er  sira  Flose  fieck 
til  er  stenndur  ix  fiordunnga.  handklucka.  kaleik  litinn  oc 
annann  gylldann  storann.  iiij  pellshokla  med  messoklædumm. 
fustanshokul  raudaun.  lierepptz  hokul.  eina  Dalmatiku.  pells- 
kápur  ij.  kapa  med  balldurkinn.  hvijta  kapu  med  bunadi. 
sloppa  iij.  iij  Antependia.  glodarkier.  vattzkietill.  Sacrarium 
munnlaug.  messofatakista.  fonts  vmmbuningur.  kiertistikur  iiij. 
baksturjarnn  tvenn.  xj«  i  Bokumm. 

f>angad  liggur  vnnder  halfkirkia  a  Gaul  oc  Ivkast  af  ij 
merkur  oc  tiundinn  til  Stadar.  v  bænhvs  oc  lukast  vj  aurar 
af  hveriu. 

tii  tiundar  oc  allra  tolla  liggia  þar  vnder  iij  bæer  oc  xl. 

Jtem  ein  kiertistika  oc  kola. 

Portio  Ecclesiæ  vmm  so^)  langann  tijma  sem  sira  Helgi 
hiellt  c. 

Jtem  ad  auk  þessa  vj  <=  j  stadarspioll  er  sira  Helgi  tok 
stadinn. 


út  í  Viðralæk,    og  þaðan  upp  með  öllum  Viðralæk,    jafnt  við  Bola- 
stein,  sem  stendr  suðr  í  mýrinni  fyrir  sunnan  Viðralæk. 


IV.  Brekku  landamerki. 
Steinn  stendr  upp  í  fjalli  fyrir  sunnan  Kúlu,  og  Faxafallssteinn 
heitir;  þaðan  sjónhending  ofan  í  Hnausunga;  það  eru  steinar,  sem 
standa  á  holtinu  fyrir  utan  Bergsholtsstekk;  þaðan  ofan  í  Staurriraa 
og  svo  í  Litlu-Kornholt;  þaðan  út  í  Furu;  þá  ræðr  Furufarvegr 
gamli  til  fjalls.     f>etta  er  land  Foss  og  Brekku  tilsamans. 


V.  Ölkeldu  landamerki. 
Furufarvegr  gamli  ræðr  fyrir  sunnan  til  fjalls.  Hún  á  Lyng- 
kinn  alla  og  út  í  Markhrygg;  úr  Markhrygg  og  ofan  í  Miklaholt,  og 
þaðan  ofan  með  læk  þeim,  sem  kallast  Tálmi;  hann  ræðr  í  Staðará, 
þar  til  að  sjónhending  er  frá  Furu,  að  efri  þúfan  á  Móholti  skal 
standast  á  við  norðara  hornið  á  Staðastaðarheygarði. 


')  b.  V.  Bp. 

Dipl.  Isl.   IV.   B.  12 


178  STAÐASTAÐR.  1397 

CCVIII.  Mýkíahollt. 

Jonskirkia    baptistæ  j    MyklahoUti    a   heimaland  allt  med 
gognum  og  giædumm  þeim  sem  þar  fylgia. 


VI.  Grafar  landamerki. 
Hún  á  suðr  í  Markhrygg  og  út  í  rústina  fyrir  utan  Titlingshól. 


VII.  Alptavatns  landamerki. 

Hún  á  suðr  í  rústina  fyrir  utan  Titlingshól  og  það(an)  út  í 
Krossdalsgil;  sjónhending  þaðan  ofan  í  stein  þann,  er  stendr  í  Mel- 
rakkaholti;  þaðan  sjónhending  í  Barnalækjarauga. 


VIII.  Hóls  landamerki. 
Hún  á  suðr  að  fyrr  greindum  Álptavatns  landamerkjum,    sjón- 
hending  úr  Barnalækjarauga  og  út  í  Sátuholtskeldu ;   þá  ræðr  keldan 
upp  í  dýið,  sem  er  fyrir  neðan  Holtatöglin,  og  þaðan  upp  eptir  holt- 
um  og  1  stein  þann,  er  stendr  á  Háubrekku,  og  þaðan  í  fjall. 


IX.  Slítandastaða  landamerki. 

Hún  á  fyrir  sunnan  að  Hóls  landamerkjum,  úr  Sátuholtskeldu 
og  í  Barnalækjarauga;  úr  Barnalækjarauga  og  fyrir  ofan  Smalaskála- 
holt  og  út  í  Laxárfarveg  gamla;  þá  ræðr  Laxá  til  fjalls. 


X.  Syðri-Tungu  landamerki. 
Hún  á  grasnyt  alla  millum  Grannagarðs  og  grjóthrúgu  þeirrar, 
er  stendr  á  sjávarbakkanum  hjá  læknum,  sem  rennr  á  millum  tungn- 
anna;  þaðan  sjónhending  upp  í  Kjósarhól;  þaðan  upp  í  Staðará. 
Hún  á  X  hundraða  land  fyrir  ofan  Staðará,  sem  kallast  Barnanes,  og 
ræðr  Laxárfarvegr  forni  fyrir  utan,  enn  Barnalækr  fyrir  sunnan,  en 
kelda  fyrir  ofan  sú,  sem  geingr  úr  Laxárfarveg  forna  og  suðr  í 
Barnalæk.     Grannagarðr  ræðr  fyrir  neðan  Staðará  og  ofan  í  sjó. 


XI.  Ytri-Tungu  landamerki. 
Hún    á    fyrir    sunnan    að  Syðri-Tungu  landamerkjum  og  upp  í 
Hófarhól,    og  það(an)  út  meö  Hólmsvatni  út  í  garðinn,    sem   geingr 
frá  vatninu  og  ofan  til  sjávar  að  Hrafushelli. 


1397.  MIKLAHOLT.  —  haffjarðarey.  179 

I^wfna  lannd.    Hafursfell.     Hamlu^jhoUt  oc  Keflavijk  halfa. 

Reka  allann  a  Hamlisbarda^).  reka  fra  fosslæk  vt  vmm 
Leyningar  ad  helmingi  vid  Skognesinga.  Tadnasker  halft  oc 
Helluskier  halftt  oc  Kietilsskier  halft. 

naustgiord  j  Skogarnes  land  oc  akurgierdi. 

Nauta  afriett  a  Flðtur. 

skog  j  LangadaF). 

Hyle  ij  j  Straumfiardarcn. 

Hun  a  xiij  kyr  oc  iíj  hross.  ij  ær  oc  einn  saud  vetur- 
gamlann. 

Kirkiann  m  innann  sig  kross  smelltann.  kluckur  iij.  oc 
ein  brotinn.  messoklædi  þrenn  oc  hin  fiordu  fanýt  oc  brestur 
alltarisdvkur.  Corporale  oc  Lindi.  kaleik  einn  oc  annann  brot- 
inn.  ferskeptta  oc  mvnnlaug.  glodarkier.  kantarakapa  forn.  font- 
klædi. 

pangad  liggia  xxx  bæer  ad  tijundumm  oc  lysitollumm  oc 
heytollumm.  eru  þar  j  v  bænhvs  oc  takast  vj  aurar  af  fiorumra. 
enn  xij  aurar  af  einu. 

kirkiann  a  bok  eina  oc  adra  Jons  sogu  baptistæ. 

|>ar  skal  vera  prestur  oc  diakn. 

Hun  a  c  vadmála.  alltarisklædi  ij  fielitil.  kiertistika  ein 
med  kopar. 

Jtem  iij  kýr  oc  cc  vadmála. 

portio  vmm  iij  ár  ccc  oc  v  aurar  sijdann  sira  Jon  hiellt 
stadinn. 


CCIX.  Haffiardarey. 

Nichulaskirkia  i  Haffiardarey  a  heimaland  allt  med  gogn- 
umm  og  giædumm. 

Holaland  allt.  eingiar  milli  Blafens  oc  Bugskielldu. 

stacksskurdur  j  Torfvogi  oc  j  Seliagröfumm. 

Saudhofn^)  i  Hausthusa  jord. 

Selveidi  ai  Gnuparose^)  half  oc  Haffiardarose.  Half  j 
forisose. 

Hun  aa  iij  kýr.  ij  c  vadmála. 


')  Hamla  259,  Bp.;  *)  Hamlisbardi,  Bp.;  ')  Langagil259;  ^)  Sand- 
hofn(!)  Bp.  260;  ^)  -áse.  hdrr. 

12* 


180  HÍTARNES.   ■—   KOLBEINSSTAÐIR.  1397. 

ij  kiertistikur.  skrijn  litid. 

Nichulas  lijkneski  fornt.  messoklædi  vond.  kantarakapu. 
alltarisklædi  med  pell  oc  ij  onnur  vond  oc  einn  dvk. 

í>angad  liggia  xi  bæer  adTiundum  oc  lysitollumm.  og  er(u) 
þar  (j)  V  bænhvs. 

iiij  kluckur  oc  bialla  litil. 


CCX.  Hitarnes^). 

CDariukirkia  a  Hitarnesi  a  heimalannd  allt  med  rekumm 
oc  veidum  ad  helmingi  vid  Krossholltzkirkiu. 

Hun  a  einsamann  reka  framm  fra  Hallbiarnarvðrdum  oc 
vpp  j  Os. 

Hun  a  V  kýr.  lij  ær.  naut  tvævett. 

c  ofrijdt  innann  gátta. 

Hun  a  smelltann  kross  oc  ij  adra.  Mariuskriptt  forna. 
messufot  tvenn  forn  oc  einn  dvkur  med.  alltarisklædi  ij.  annad 
med  raudt  sæi.  annad  raed  vef.  kiertistikur  ij  oc  dvkar  ij. 
mvnnlaug.  iiij  kluckur.  kiertaklofi. 

Jtem  hundrads  hestur  oc  vj.  ær  er  gafst-)  firir  Kiarraks- 
ey^)  og  þar  til  ij  voder  tvitugar. 

portio  eyrer  sijdann  Jon  tok  stadinn. 

CCXI.  Kolbeinstader. 

Nichulaskirkia  a  Kolbeinstodum  er  helgud  Gudi  oc  Gudz 
modur  Mariæ.  Petro  postula.  Magno.  Nichulao.  Dominico. 
Katerinæ  oc  ollum  Helgumm. 

kirkia  a  ad  fornu  land  j  Mydal.  oc  Hegstade  gaf  herra 
Kietill  oc  frv  Vna  med  þeirre  skylld.  ad  sa  bondi  sem  kirkiu 
vardveiter  a  Kolbeinstodumm  skal  Ivka  presti  þeim  er  þar 
sýngur  vj  aura  frijda  æfinnlega  aa  hverium  xij  manudumm  af 
landskylldinne  fyrer  sál  herra  Kietils  og  frv  Vno.  er  prestur- 
inn*)  þar  i  mot  skylldugur  ad  hallda  sahitijdumm  oc  salu- 
messo  (vm)  sinn  j  viku  firir  beggia  þeirra  sal  æfinnliga.  enn 
syngia  salutijder  med  messu  á  artijdardag  þeirra. 


')    Vilchinsmaldage     263;     ')    gáfust     143;     »)    Kiaraksey     143; 
*)  prestur  Bp. 


1397.  KOLBEINSSTAÐIR.  181 

Jtem  skal  kirkjubonde  gefa  xij  alner  fatækumm  monnumm 
firir  sál  herra  Kietils  a  ártijdardag  hans  og  adrar  xij  alner 
firir  sal  frv  Vnu  a  hennar  artijdardag.  Og  skiptta  med  rade 
heimaprestz  oc  hreppstiora. 

Artijdardagr  herra  Kietils  forlakssonar  er  in  festo  Marcelli 
oc  Apulei.  Enn  artijdardagur  frv  Vnu  Guttormsdottur  er  v 
nottumm  eptter  Krossmesso  a  vorid. 

Jtem  a  kirkiann  viij  kýr  oc  xij  ær.  og  skal  gefa  vndann 
einni  kunni  hvern  laugardag  j  annad  mál. 

V  hesta.  hunndrad  hver. 

þar  skal  vera^)  prestur  oc  Ivka  honum  iiij  merkur  og  hvert 
er  sa  vill  er  byr  diakn  edur  kvennomagi  af  ætt  Kietils  prestz 
J>ollakssonar.  oc  giefa  omaganumm  xij  alner  hafnarvodar  á 
hveriumm  misserum  til  klæda  sier. 

Jtem  á  kirkiann  halfann  reka  a  gomlueyri  og  hallda  þar 
firir  bráde  a  kirkiu  epter  ráde  biskups  eda  profastz. 

f> etta  á  kirkia  innann  sig.  Evcharistarium^)  med  silfur 
gýllt  oc  grafid  oc  amalerad  oc  stenndur  nær  ij  merkur. 

kaleik  gylltann  er  stenndur  ij  merkur. 

annann  er  stendur  mork. 

kross  med  lijkneskium. 

brijk  yfer  alltari  oc  ij  smellta  krossa. 

Mariæskriptt.  Peturs  skriptt.  Nichulas  lijkneski.  Magni. 
Katerinæ. 

Jtem  messoklædi  vij  oc  þar  med  hoklar.  einn  raed  balldur- 
kinn  oc  ij  med  pell. 

Jtem  silkehokull  raudur. 

fustanshoklar  iij.  hvijtur.  raudur.  blar.  oc  svartur  lerepttz- 
hokull. 

Jtem  alltarisklædi  tvenn  med  baldurkinn  oc  eitt  med  pell. 
eitt  af  sæi  oc  ij  af  salune. 

Dalmatika  af  vef. 

Ottusongs  sloppar  ij. 

Kantarakapa  af  balldurkinn.  onnur  af  pelli.  þridia  af 
salune. 

kluckur  vj.    ij  handkluckur. 


')  sL  260;  ')  Eucharistarum  147. 


182  KOLBEINSSTAÐIR.  1397. 

kiertistikur  ij. 

Herra  Kietill  liet  penta  innann  kirkiuna  oc  lagdi  þat  firir 
tioUd    er   kirkiann   atte   oc   voru  þau  verd  þriggia  hunndrada. 

glodarkier  oc  elldbera. 

font  oc  munnlaug. 

fontskross.    sacrarium    mvnnlaug   med    iiij  hanndklædum. 
messufatakistu  oc  Almarium. 

vatzkietil. 

krismakier  grafid  med  tðnn. 

budkur. 

þielahogg  oc  griotbrot. 

iij  dvkar  glitader  oc  hinn  fiordi  sprangadur. 

paxspialld  oc  merki. 

f  etta  aa  hun  j  Bokumm. 

Texta  med  gylltum  bvnadi. 

Graduale  stort  med  sequentium  per  Annum. 

Aspiciensbækur  ij  de  tempore  og  de  sanctis  per  Annum. 

[messobækur   ij    de   sanctis   et   de  tempore   per  annum^). 
[Legendarij  .ij.  de  tempore  og  de  sanctis  per  annum^). 

Commune  suífragium  ad  sðng  oc  lese.  og  þar  med  ymna- 
rium  per  annum. 

AUtarisbok. 

Capitularium. 

processionale. 

eina  Sögubok  og  er  þar  a  Nichulas  saga.    Ambrosius  saga 
oc  Basilius  saga. 

Psalltare.  subtill. 

baksturiarn. 

kiertistikur  ij  fornar, 

bokastoll. 

ampli. 

kiertahialmur. 

Jarnstikur  ij. 

bialla. 

boka  guU. 

Sira  Flosi  gaf  kirkiunni  kantarakapu  med  viliaklædi. 


')  [sl.  259;  ')  [b.  v.  350,  147. 


1397.  KOLBEINSSTAÐIR.   —  STAÐARHRAUN.  183 

Jtem  a  kirkia  a  Kolbeinsstodum  liálfa  jord  j  Lone  a  Snæ- 
fellsnesi.  er  Jon  Guttormsson  gaf  til  j  sijnu  Testamento  med 
þui  skilordi.  ad  hann  jatadi  ad  giaura  alltari  j  Nichulasstvku 
a  sinn  kost  og  skal  þar  seigiast  salumessa  (vm)  sinn  j  vij 
nottumm  su  er  Herra  Kietill  hefer  ádur  alagtt  og  presturinn  er 
skylldugur.  oc  leggiast  af  landskylldinne  prestinumm  til  oífurs 
xij  alner  a  hveriu  áre. 

gaf  Oddný  ku. 

Grijmur  ku  med  þeim  skilmala.  ad  seigia  skal  salumesso 
Gudrijdi  konu  hanz  a  hennar  artijdardag  jafnliga  a  hveriumm 
xij  manudumm.  er  hun  þrim  nottumm  epter  Marteinsmesso. 

portio  Ecclesiæ  er  suara  á  Naríi  Vigfusson  fyrer  sig  oc 
faudur  sinn  xl^'  oc  vij''  ^). 

[Hér  kemr  aptan  við  visitazia  Goðsvins  biskups  1444]. 


CCXII.  Hraun. 

Mariukirkia  vnder  Hrauni  a  heimaland  med  gognumm  oc 
giædumm  og  Bruarfoss  allann. 

viij  kyr.  iiij  asaudar  kugilldi.  hundradz  hross. 

v''  j  ofrijdu. 

Hun  a  innann  sig  xij  manada  tijdabækur  per  usum.  aspi- 
ciensbok  fra  Jolafostu  til  Páska.  Onnur  frá  páskumm  de 
sanctis  til  Jolafostu. 

Jtem  c  j  bokumm  er  I>orbergur  prestur  gaf  kirkiunni  j 
Testamentum  sonar  sijns. 

iiij  kluckur  oc  bialla  ein.  kaleik  oc  Mariuskriptt.  messu- 
klædi  ein  oc  onnur  fanýt.  Hoklar  ij  lauser.  kantarakapa  ein. 
kiertistikur  iij.  alltarisklædi  iij.  alltarissteinn  bvinn.  paxspialld. 
krossar  iij.  skrijn  buit. 

Jtem  iij  kýr. 

portio  oll  fiell  nidur  fyrer  kirkiu  adbot  medann  sira  Thomas 
hiellt  stadinn. 


')  Vigfús    Flosason    á   Kolbeinsstöðum   var   í    banni  1394,  þegar 
þessi  máldagi  mun  vera  gerðr. 


184  HÍTARDALR.  1397. 

CCXIII.  Hitárdalur. 

Allra  heilagra  kirkia  j  Hiiardal  a  heimaland  allt  med 
gögnum  oc  giædumm.  Knararnes.  Tungufell.  Alftta^).  Saura 
lannd.  Wollu.  Molldbrecku.  Midskog.  Ysta^)  skog.  Bruar- 
hraun.  Haga.  Hraunsmvla.  Setahraun.  Ondurtnes.  Hellu- 
land  ij. 

reka  halfann  a  gðmlu  eyri. 

afriett  j  Langavatsdal. 

letorfnaskurd  j  Hofstada  land  a  x  hesta. 

laxveidi  ad  helmingi  i  Hafsfiardara^). 

Hualseyar  halfar. 

Hun  a  vij  kyr  oc  xx.  vxa  þrevetra. 

XI  naut  tuævetur. 

iij  naut  vetrgömul. 

iiij  kalfa.  c.  asaudar  oc  v.  ær. 

L  gielldings  oc  iiij  ad  auk  med  hrutumm. 

Lx  veturgamallt  oc  einn  saud. 

XI  hross  oc  x^'  med  kugiUdi  j  odru  lage. 

xiijc  innann  gátta  j  metfie. 

j  mat.  iij  vætter  allt  samann  smiör. 
vj  fiordunga  mðrs. 
iiij  limu  kiöts. 
XIX  vndermðrfa  kiotz. 

Hun  a  innann  sig  messoklædi  fern  hin  betri.  þrenn  hin 
liettari  med  höklum. 

iiij  hoklar  hiner  betri. 

ij  sloppar. 

kantarakapur  iiij. 

kaleika  iij. 

smelltann  kross. 

skrijn    med    helgumm    domumm  oc  enn  skrijn  med  tðnn. 

Mariuskriptt. 

kross  med  iij  lijkneskiumm. 

kiertahialm. 

paxspialld. 

kiertistikur  iij. 


')  alftta  á,  Bp.;  ')  ystra,  Bp.;  »)  -ey  259,  350,  Bp. 


1397.  HÍTARDALR.  —  ÁLPTÁRTUNGA.  185 

glodarkier.  merki. 

Dalmatika  ein. 

alltaraklædi  iiij. 

kluckur  iiij. 

spallak  med  nyumm  dvkumm. 

messufatakista. 

borda  einn  vondann. 

Sacrarium  munnlaug. 

fonts  vmbuning. 

brijkarklædi. 

fordvkar  tvenner. 

einn  dvkur  glitadur. 

lekttara  dvkur  sprangadur. 

vattzkietill. 

allttarissteinn  silfurbuinn. 

x^'  i  bokumm. 

Jtem  gafust  v^'  med  lijkumm. 

oreiknud  portio. 

CCXIV.  Alfttartunga. 

CDariukirkia  i  Alfttartungu  a  x*'  i  heimalandi. 

ix  kugilldi  00  c  voru, 

hest  oc  hundrad  i  slátrumm. 

messoföt  tvenn.  kluckur  iiij.  glodarkier  oc  elldbera.  tioUd 
fangalitil.  Sacrarium  munnlaug.  kirkiukolu.  alltarisstein.  allt- 
arisklædi  tvo.  fonts  vmbunad.  slopp.  kiertistiku  eina. 

xij  manada  tijdabækur  fornar  ecke  eptir  ordu. 

þangad  liggia  x  bæer  ad  tiundumm  oc  lysitollumm. 

þangad  skal  Ivka  vj  aura  af  Rafnkelsstodumm  hvert  ár, 

þar  skal  vera  prestur  oc  taka  iiij  merkur. 

Jtem  eitt  kugilldi. 

v°  i  hrossumm. 

cc  vadmála. 

portio  oreiknad. 

CCXV.  Akrar. 

CDariukirkia  m  Okrum  a  heimaland  halft. 
xj  kugilldi  oc  cccc. 


186  AKRAR.  1397, 

Hafurstadi  halfa. 

tiolld  vond.  kluckur  iiij  oc  eina  biollu.  alltarisklædi  med 
ij^)  dvkumm.  munnlaug.  slopp  oc  glodarkier. 

þar  skal  vera  prestur  oc  taka  iiij  merkur. 

Mariuskriptt.  krossa  iij.  skrijn  med  helgumm  domum. 
hðkul  feinglitinn. 

prestur  ad  ^krumm  skal  hafa  heýtoUa  af  vj  bæiumm. 
Hann  skal  oc  annast  naudsynniar  allar  firir  sunnann  Kalfalæk 
og  ef  naudsyn  krefur  allt  til  Hitár.''^) 

Bondi  sa  er  byr  adOkrumm  skal  hafa  tiund  allra  heima- 
manna.   Af  Eireksstodumm.  Jsleifarstodumm^)  oc  Hvalseyiumm. 

|>ar  skal  grafa  alla  heimamenn.  fatæka  menn  oc  þa  er 
þangad  er  hægra  ad  færa  enn  j  Krosshollt.  af  ix  bæiumm 
fyrer  sunnann  Hitaraa  þeim  sem  vnder  KrosshoUtz  kirkiu 
liggia  skal  færa  lijk  til  Akra  iafnann  er  eij^)  er  færtt  til 
Krosshollts.  skal  helmingur  af  þeim  hlunnendumm  sem  íylgia 
lijkunumm  leggiast  til  Akra  af  þeim  bæiumm  hvortt  sem  færd 
ern,  þar  skal  grafa  lijk  af  Eireksstodum  oc  Jsleifarstodumm 
00  vr  Hvalseyumm  oc  þadann  lysitollur  oc  (vr)  Skutilsey. 

Jtem  iij  kyr.  cc  ofrijd. 

einn  kaleik  er  Torfi  bondi  gaf. 

Jtem  hefer  Snorri  tillagt  steintialld.  kiertistiku  med  kopar. 
Mariuskript  med  Alabastrum.  brijk  yfer  alltari.  alltaraklædi 
med  dvk. 

portio  Ecclesiæ  vmm  iij  ar  hundrad  oc  ix  aurar. 


CCXVI.    Sygnaskard. 

[Máldagi  frá  c.  1325  prentaðr  í  Dipl.  Dipl.  Isl.  II  Nr.  360. 
bls.  577—78.  Seinasta  viðbdt  þess  máldaga  mun  þó  vera  frá 
c.  1417.] 


*)  b.  V.  Bp.;  ')  Bp.:  Hitarár;  ')  Jsleifarstodum,  Bp.;  Jsleifs- 
stoðum,  hin;  annars  stendr  Isleifarhúsum  í  bréfunum  Dipl.  Isl.  III, 
585  og  608;  *)  eij,  143;  hin:  til(!).  Sbr.  bréf  frá  28.  Marts  1406  (Dipl. 
Isl.  III,  585)  og  10.  Marts  1410  (Dipl.  Isl.  III,  608). 


1397.  ÁLPTANES.   —  BORG   Á  MÝRUM.  187 


CCXVIl.  Alfttaues. 

CDariukirkia  a  Alfttanesi  á  xijc  i  heimalanndi. 

XV  kýr.  ij  hross  oc  hest. 

viijc  vadmala  oc  eitt  hundrad  j  slátrumm. 

lagdi  Oddur  til  kistu  jarnada  med  láse  in  qvartam  partem 
Decimæ. 

asaudar  kugillde  er  Olafur  lagde  kirkiunni. 

þetta  aa  hun  innan  sig.  messoklædi  ein  med  iij  hoklumm. 
kaleik.  kantarakapu  oc  slopp.  fontklædi.  kluckur  iiij.  ij  krossar 
smellter.  ij  rodukrossar.  Mariuskriptt.  Petursskript.  alltarisklædi 
ij.  lijkasalun  grænt  er  Jngibiorg  gaf.  munnlaug.  glodarkier. 
bokakista.  bokastoll.  kirkiukola.  Mariuskript.  paxspialld.  allt- 
arissteinn.  kistill  buinn  Reliquiarum. 

messobok  de  tempore  et  de  sanctis  per  Annum.  textus 
Evangeliorum.  Sequentiubækur  ij  fornar.  Graduale.  Ymnarium. 
Commune  suífragium  hia  Jone  presti  Solmundarsyni.  psalltarar 
ij.  alltarisbok.  Aspiciensbok  j  kverum.  vorhlute  ad  song  oc 
lese  de  tempore.  songbok  de  tempore  fra  ix  vikna  fostu  til 
paska  oc  fornskrár  nockrar  felitlar. 

Jtem  Matutinale  ad  song  og  onnur  bok.  er  a  vor  Matutinale 
de  tempore  et  de  sanctis  fra  Trinitatisdeigi  til  Adventu. 

Jtem  lauk  Stephan  j  portionem  ccc  vadmála. 

med  so  miklu  tok  þorgrijmur  krokur. 

xiiij  kyr.  iiij  asaudar  kugilldi.  iiij  hross. 

Jtem  mork  hins  xvij  hunndradz  j  kirkiuspioU.  enn  sijdann 
hefur  tilgefist  eitt  asaudar  kugilldi  oc  iiij  kyr  oc  eitt  hross. 

Oreiknad  portio. 


CCXVIII.  Borg. 

CDichaelskirkia  ad  Borg  a  Myrumm  a  xxc  j  heimalanndi. 

Hun  aa  xc  asaudar  oc  xj  kyr. 

storann  kross  steindann  med  vnderstodvmm  oc  annann 
kross  yfer  kor.  Mariuskriptt.  Michaelisskriptt.  Olafsskriptt. 
Blasius  lijkneski  lited.  messoklædi  þrenn  ad  ollu.  kaleik.  glodar- 
kier.  kiertistikur  ij.  fontur  med  buningi  fornumm. 


188  BORG.   —  STAFHOLT.  1397. 

ij  hross  hundradi  hvort. 

þangad   liggia   xij    bæer   ad  tiundumm  oc  lysitollumm  oc 
half  tiund  af  Olvalldastodumm. 

J>ar  skal  vera  prestur  oc  diakn. 

Hun  a  kluckur  ij  oc  biollur  ij. 

Jtem  ij  kyr.  ij  hross.   cc  vadmala  oc  eitt  asaudar  kvgiUde. 

portio  oreiknad. 


CCXIX.  Stafhollt. 

Kirkia  hins  heilaga  Nicholai  j  Stafhollti  aa  heimaland  allt 
med  gognumm  oc  giædumm.  Suarfhol.  Biargastein.  Hofstade. 
Skoga.     Laxhollt.    Eingines  oc  reka  med. 

afriett  j  Westurárdal. 

Biarnardal  allann  firir  ofann  COælefellsgil. 

Afriett  j  RodurbiargardaP). 

Selför  j  fverárdal. 

Hrijsey  a  Roduvattni.^) 

ey  vid  Hvijta.  þræley. 

iaxveide  j  |>verá.     og  aa  Feriubacke  j  fiordunng. 

Kirkiann  a  xvijc  j  woruvirdu  goze  oc  iiijc  j  slatrum. 

x°   j  hrossumm. 

xvij  kyr. 

iij  Asaudar  kugilldi. 

petta  aa  hun  innann  sig. 

Jn  primis  v  manna  messoklædi^)  ad  ollu.  voru  med 
tvennumm  hvijter  hoklar.  annar  med  lerept.  enn  annar  med 
fustan.  hinn  þridie  fustanshokull  raudur.  hinn  fiorde  pells- 
hokull.  hinn  besti  purpurahokuU  med  godumm  hlodumm. 

Jtem  blár  lierepts  hokull  laus  oc  ij  allvonder.  annar  blár. 
enn  annar  hvijtur. 

pellskapa  ny  oc  iij  adrar  vondar. 

iiij  Antependia  til  Haalltaris.  enn  iij  til  vtalltara.  oc  ij 
fanyt  brijkarklædi. 


^)  Rodu-,  sum;     ')    Hreiðuvatni,    Steinamáldagi    (Dipl.  Isl.  I,  28); 
»)  -klædi  sl.  259,  260. 


1397.  STAFHOLT.  189 

dvkur  glitadur  oc  annad  brijkarklædi  vondt. 

einn  dvkur  laus  veigadur. 

Dalmatika  bla. 

sloppur  einn. 

iiij  alltarissteinar  lauser. 

skrijn  med  silfur  oc  steinn  bvinn. 

smelltur  kross  yfer  alltare. 

hvslkier  lited  med  silfur. 

Mariuskriptt  sæmilig. 

Nichulasskriptt. 

kross  stor  yfer  kor. 

fonts  vmbuningur  med  krosse  oc  ij  krossar  obuner. 

paxblad  oc  paskablad. 

kiertistikur  ij  med  kopar  oc  ein  stor  med  járnn. 

kiertahialmur  med  jarn. 

Sacrarium  munnlaug  oc  kola. 

kluckur  vj  oc  ij  bioUur. 

glodarkier. 

baksturjarnn  god. 

iij  lectarar. 

iij  glergluggar. 

krismakier  med  tðnn. 

messofatakista  stor  oc  bokakista  vond. 

tioUd  vmm  kirkiu  forn  oc  vond. 

vijgds  vatts  kietil. 

lijkakrakur. 

ij  stolar. 

kirkiu  stigi. 

elldbere. 

kaleikar  ij.  enn  Jon  biskup  Eindridason  hafde  gullkaleik  j 
Skalhollt. 

Likasalun  fornt  oc  rotid. 

vj  merkur  vax. 

Legendur  ij  per  anni  circulum  de  tempore. 

messobok  samsett  de  tempore  fra  Paskumm  oc  til  Jola- 
fðstv  er  sira  Bergur  gaf  virdar  firir  cccc. 

Jtem  Legendur  fornar  per  anni  circulum  oc  de  sanctis 
metnar  firir  vij'' 

Jtem  Graduale  metid  firir  cc. 


190  STAFHOLT.  —  HJÖRSEY.  1397. 

ij  bækur  de  tempore. 

Matutinale  et  Diurnale  per  circulum  anni.  oc  adrar  ij 
ie  Sanctis. 

Orda  oc  Capitularius. 

Ymnarius.     Missale  de  sanctis. 

Jtem  samsett  Missale  de  tempore  per  anni  circulum. 

Jtem  Seqventiubok  forn. 

Alltarisbok  oc  Martyrilogium.    ium  D^y 

eru  þessar  allar  samann  vij"  og  vmtö  fram  fornar  skrár. 

Ad  auk  þessa  lauk  Sira  Grijmur  v^  j  hrossumm.  ij  asaudar 
kugiUdi.  \'f  j  slátrumm.  viijc  vðru. 

Jtem  hafa  gefist  til  sijdann  sijra  Einar  kom  xij  kugilldi 
oc  vij  hross.  cccc  j  haustlagie  oc  viij  (hundrud)  vadmála. 

portio  Ecclesiæ  xviijc  oc  xj  aurar. 


CCXX.  HÍOTsey. 

Kirkia  i  Hiðrsey  er  helgud  Gudi  oc  vorri  frv.  sancto  Paulo 
oc  Thorlaco  oc  ollum  Helgumm. 

Hun  á  fiordung  i  heimalandi  oc  lannd  ad  Selium. 

xj  kyr.  Lx  asaudar. 

tiolld  vmmhverfis  kirkiu.  nema  vmm  songhvs.  messoklædi 
tvenn.  kaleik.  slopp.  kantarakapu.  alltarisklædi  ij  med  glitodum 
dukumm.  tuenn  brijkarklædi.  glodarkier  oc  elldbere.  rodukross 
yfer  alltari.  Paals  lijkneski  oc  follaks  lijkneski.  v  kluckur.  ij 
mvnnlaugar.  merki.  þielahogg. 

þar  skal  vera  heimilisprestur  oc  taka  iiij  merkur  oc  taka 
heima  tiund  sijna  oc  heimamanna  allra  og  so  fra  Seliumm.  er 
þar  groptur  heimamanna  oc  so  fra  Seliumm. 

Kirkiann  a  fiordung  i  ollum  þeim  gognumm  oc  giædumm 
sem  fylgia  heimalanndi. 

kirkiann  at  glerglugg  oc  kiertistikur  ij.  messobok  ab  Adventu 
oc  til  páska.  onnur  fra  Paskumm  til  Jolaföstu.  Dominicale  oc 
nokkud  de  sanctis. 

Hafa  þau  Narfi  oc  [J>uridur  kona^)  hans  lagt  til  bok  til 
Páska.      Vorhluti    samsettur    fra    paskumm    oc    framm    vmm 


')  [þurid  kvinna  259;  þuridur  kvinna  350,  147,  Bp. 


1397.  BÆR  í  BORGARFIRÐI.   —  HVANNEYRI.  191 

Trinitatisviku   de    tempore    et    de   sanctis.      alltarisklædi  med 
buckram  oc  litlum  hlödumm. 


CCXXI.  Bær.i) 

Olafskirkia  j  Bæi  aa  Stedialand.     Kalfanes.     Mvlaland. 

afriett  j  Hvarfsartungur. 

veide  j  Flokadalsca  ad  helminge  vid  Warmlækinga  medann 
land^)  þeirra  liggur  med  enn  ein  vpp  þadann. 

afriett  j  Svangaa^)  j  Skoradal  tvævetrum  nautum  oc 
yngrumm. 

Selfor  j  Faxadal  ai  Flokadalsheide.*) 

Hun  a  xvij  kyr.  Lx  asaudar.  x  hross. 

ij  smeltta  krossa.  Mariuskriptt.  Olafs  lijkneski.  vj  manna 
messoklædi  oc  iiij  hoklar  lauser.  alltarisklædi  v  med  dvkumm. 
kanttarakapur  ij  oc  einn  slopp.  kaleika  iij.  kiertistikur  ij.  texti 
silfurbuinn  oc  alltarissteinn  silfurbvinn.  merki  ij.  glodarkier. 
sacrarium  munnlaug.  brijkarklædi  ij.  kluckur  iiij  oc  biollur  iij. 
fonts  vmbunadur.  vjc  j  bokumm. 

|>ar  skulu  vera  ij  prestar  oc  diakn. 

þangad  liggia  viij  bæer  ad  tiundumm  oc  lysitollumm. 

Magnus  gaf  kugilldi  oc  c  j  lerepti. 

portio  xxc  medann  Magnus  hiellt.  fiell  nidur  af  viijc. 

portio  vmm  iij  ar  medann  Einar  hiellt.*) 

CCXXII.  Hvanneyre. 

CDariukirkia  a  Hvanneýri  á  xijc  land.  er  heiter  j  Tungv 
oc  iiij  kugilldi.  hestur  hid  fimmta. 

I>ar  liggia  til  viij  bæer  oc  xx  ad  tiundum  oc  lysitollum. 

iijc  veruvird. 

þar  skal  vera  heimilisprestur  oc  taka  iiij  merkur. 

kirkiann  a  Kielldna  eingi  [i  KalIdcurdaP)  oc  halftt  Kirkiu- 
hollt. 

torfskurd  j  Asgardz  lannd. 


^)  þessi  máldagi  er  og  1  AM.  238.  4to  bl.  124  b  skr.  c.  1570 ; 
')  lond  260;  ')  Svanga  288;  *)  hér  hættir238;  ')  Hér  er  eins  og 
gleymzt  hafi  upphæð  portionis;  ®)  [b.  v.  Bp. 


192  INDRIÐASTAÐIR.   —  MELAR.  1397. 

Selfor  j  Eindridastada^)  land. 

tvenn  messoklædi  med  hoklumm  oc  einn  hokuU  laus. 
alltarisklædi  ij.  glitadur  dvkur  oc  annar  med  typping.  Mariu- 
skriptt.  Olafsskriptt.  f> ollaksskriptt.  smelltur  kross  oc  iij  adrer. 
kiertistikur  ij  med  kopar  oc  ij  med  jarn.  leckttarar  iij  oc  einn 
dvkur  til.  kantarakapa.  sloppur.  merki.  kaleilíur.  vijgdz  vattz 
kietill.  iiij  kluckur  og  smabiollur  iij.      ;ijiL<í'hs7lI 

[psalltarar  iij^).  Aspiciens  bækur  ij  fornar.  messobok  ad 
pistlum.  Graduale  oc  tiolld  vmmhverfis  kirkiu  oc  helldur  styttri. 
þielahogg.  brijkarklædi.  Sacrarium  munnlaug.  fonts  vmbuning. 
elldberi.  glodarkier.  paxblad. 

Jtem  hefur  þetta  tillagst  sijdann  Gunnar  kom. 

viij  kugilldi.  hestur.  naut  tvævett.  cc  vadmóxla. 

Hefur  Gunnar  vordid  skylldugur  kirkiunni  iiij  hundrud  oc 
XX  oc  ein  mðrk. 

Jtem  V  kugilldi  oc  ij  hestar. 

portio  xLc*' 

CCXXIII.  Jndridastader. 

Kirkia  a  Eindridastodumm  er  halfkirkia. 
skal   syngia  annann  hvorn   dag  helgann  oc  Ivka  presti  ij 
merkur. 

Skal  þar  takast^)  heima  tiunder  oc  lysitollar  wistarmanna. 


CCXXIV.  Melar. 

Mariukirkia  a  CDelumm  a  heimalannd  allt*)  med  gognumm 
oc  giædum  þeim  er  þollakur  keypti  oc  Magnus  lagde  til.  og 
Selialannd  allt  er  liggur  j  millumm  Fosslækia  oc  Tunguár. 

Hun  a  nv  xxx  kua  oc  vij  asaudar  kugilldi.  x  hross  oc 
halfur  þridie  tugur  hundrada  j  metfie  til  vadmála  oc  sierliga 
€itt  hundrad  voruvirdt. 

Hun  a  xv''  j  Skarrhollti.'^) 

J>etta    á   hun    innann    sig.    v  manna  messoklædi  ein  med 


0  Eindradastada  260  (!j;    ')  [sl.  259;  ^)  taka,  Bp.;  *)  sl.  259,  350 
Bp.;  *)  =  Skorrholti. 


1397.  MELAR  í  MELASVEIT.  193 

pellshokli.  onniir  med  vefiarhokli.  þridiu  med  raudumm 
fustanshokli.  fiordu  med  hvijtumm  fustanshokli.  fimmttu  med 
dockvumm  vefiarhokli.  kantarakapur  v.  ein  med  pell.  onnur 
kolmerkt  [.iij  med  huijtt  fustan.  iiij  med  salun.  v.  sæmilig. 
alitarisklædi  viij.^)  iij  a  haalltare.  v  til  vtalltara.  sloppa  ij. 
kaleika  ij.  stenndur  annar  vj  aura.  enn  annar  halfmork.  brijk 
sæmiliga  yfer  alltari.  smelltann  kross.  budkur  er  j  eru  helger 
domar.  rodukrossa  ij  litla.  kiertistikur  iij.  glodarkier.  glerghigg 
halfrar  annarar  alnar  háfann.  merki  ij  med  silki.  steinklædi 
vondt  vmm  songhvs.  fonts  vmmbunad.  raessufatakistu.  sacra- 
rium  munnlaug.  lijkakrak.  kluckur  iiij.  oc  ij  bioUur. 

|>etta  er  i  bokumm.  Gudspiallabækur  iij  per  anni  circulumm. 
Graduale  per  anni  circulum.  Seqventiur  fár  a  kveri.  Lesbækur 
ij  de  sanctis  per  annum.  adrar  ij  de  Dominicis.  Songbækur 
ij^)  per  anni  circulum.  ymnarius.  Capitularius.  les.  suíFragium. 
handbok.  allar  med  fornum  hætti.  psalltarar  ij.  textti.  les- 
bækur  ij  j  triespiolldumm  ad  Dominicum.  er  taka  til  ad"^) 
Jolafostv  oc  endast  til  Hvijtasunnu.  Latinubækur  ij.  onnur 
de  canticis  canticorum.  onnur  corrector.  f>ollaks  saga  ai 
latinu.    Margrietar  saga. 

í>ar  liggur  tiund  af  xv  bæiumm.  æfinnleg  iskylld*)  j 
fiskilæk.  mork  vax  edur  saud  a  hausti  þann  er  jafnngodur  sie. 

þar  skulu  vera  prestar  ij  eda  prestur  oc  diakn  oc  kvenn- 
gilldur  omagi  vr  kyni  Magnus. 

I>ar  er  lofadur  grðpttur  oUumm  þeim  lijkumm  er  menn 
vilia  þangad  færa. 

þar  liggia  til  kirkiu  tijund  af  xv  bæiumm  oc  half  vr  Hófn. 

þar  fylgia  kirkiur  ad  Læk.  oc  j  Hofn  oc  bænhvs  iij  oc 
Ivka  vj  aura  af  hveriu. 

Jtem  a  kirkiann  litinn  dvk  oc  litla  munnlaug  oc  messingar 
kietil  litinn.  elldberi  vondur.  baksturjarn  oc  tioUd  vond  vm 
kirkiu  framm.ö) 

portio  oll  fiell  nidur  firir  kirkiu  adbot  oc  stadarins  medann 
sira  Vigfvs  hiellt.^) 


1)  [sl.    259;     2)  sl.    260;     »)  á,    Bp.;     *)  skylld  260;     ')  frammi 

259,  350;   *)  Hér  á  eplir  kemr  virðingargjörð  á  Melakirkju  í  visitatíu 
Gottskálks  Hólabiskups  (1452). 

Dipl.  Isl.  IV.  E.  13 


194  LEIRÁ   —    GARÐAR.  1397. 

CCXXV.  Leira. 

Peturskirkia  ad  Leirai  a  þridiung  i  heimalandi  oc  vtiondum 
oc  þridiunng  allrar  veidi  j  Laxca. 

Olafur  Grijmsson  tok  vij  kyr  oc  iij  ær  oc  ij  hross. 

Hun  a  tiolld  vmm  sig.  alltarisklædi  iij.  messofðt  ein  oc 
hokla  ij.  slopp.  artijdaskra  oc  songbækur  ij.  brijkarklædi  ij. 
kiertistikur  iij.  munnlaug  og  kolu.  stola  iij.  elldbera  oc  glodar- 
kier.  skorningur  yfer  alltari  oc  alltaris  dvka  iij  ovijgda.  kolur  ij 
litlar  firir  krossi  oc  Petro  postula  oc  skijrnarsa.  abreidsl  oc 
sotdript.  handklædi,  psalltara  ij.  kluckur  ij  oc  biollu  eina. 
lekttara  ij. 

þar  skal  vera  prestur  oc  taka  iiij  merkur. 

Jtem  cc  j  vidum. 

c  j  landi. 

c  i  bokumm  oc  enn  c  i  bokumm. 

Kista  oc  steintiolld  er  Teitur  gaf  med  lijki  modur  sinnar. 

far  liggia  vnder  viij  ^)  bæer  ad  tijundumm  oc  lysitollumm. 

reiknadist  portio  Ecclesiæ  a  v  árum  halft  fimmta  hundrad. 

CCXXVI.  Skard.2) 

Kirkia  j  Skardi  a  þridiung  j  heimalanndi.  ij  kýr  oc  slijkt 
innan  sig  sem  finnst. 

CCXXVII.  Lækur.2) 

Kirkia    ad  Læk    aa   þridiung  j   heimalanndi  og  þat  fleijra 
sem  finnast  má  oc  hun  á  epter  logumm. 
Jtem  iij  kugilldi. 

CCXXVIII.  Kialardalur. 

Kialardalskirkia  aa  þridiuug  j  heimalandi  og  þad  fleijra 
sem  finnast  moi. 

CCXXIX.  Gardar. 

pessi  er  maldagi  kirkiu^)  hins  heilaga  Lavrentij  oc  Sebastiani 
j  Gordumm  a  Akranesi.  ad  kirkia  a  halft  heimalannd.  Galmas- 
vijk  alla. 


vij  350,  147;  "'')  Vilcíinsmaldage  263;  ^)  sl.  260. 


1397.  GARÐAR  Á  AKRANESI.  195 

XV  kýr  oc  hin  sextanda  firir  asaudar  kugilldi. 
.   Jtem  IX  asaudar  kugilldi, 

Jtem  kugilldi  j  gielldumm  saudumm. 

Jtem  iiij  naut  tuævetur. 

Jtem  V  [vetur  gamla')  vxa.  iiij  kalfa  oc  eina  a.  allt  samaun 
firir  ij  gielldfiar  kugilldi. 

Jtem  viij  hross  oc  halft  fimmta  hundrad  vadmala.  halft 
annad  punnd  vax. 

Jtem  iij  bækr  epter  ordu.  xij  bækr  epter  fornum  hætti.  v 
manna  messoklædi.  tvenn  god.  tuenn  sæmilig  oc  ein  forn. 
sloppar  iij.  alltaraklædi  vij  oc  fordvkar  med  einumm.  kantara- 
kapur  ij  sæmiligar  oc  ein  svortt  forn.  ij  hoklar  vonder.  font- 
klædi.  Sacrarium  munnlaug.  kiertistikur  iij.  jarnstika  stor  brotinn. 
kluckur  vj.  rodukrossa  ij  og  annar  smelltur.  glodarkier  ij.  tiolld 
vmhverfis  kirkiu.  stol  oc  messofatakistu  lás  laus(a).  lekttarar 
ij  oc  annar  med  golfum.  kiertastockur.  vattzkietill  vondur. 
kaleikar  iij  og  hinn  fiordi  gylltur. 

petta  lagdi  Gudmundur^)  Hrodi  til  kirkiu  j  Gördum. 
kiertistiku  med  jarn  er  stannda  meiga  á  xi  kiertti.  glerlamp 
oc  blad  pentad  oc  stiga  vj  alna  háfann. 

Jtem  gaf  Gudmundr  Skopti  steintialld  nytt  sæmiligt. 

Hun  £a  millumm  oss  j  Arnarnesi  oc  griotgardz  j  Galmasvijk 
allann  storreka  oc  oll  þau  trie  er  þar  eru  leingri  enn  vj  alna 
oc  boloxi  megi  setia  aa  fyrer  framann.  enn  fyrer  ofan  ála  a 
allt  Gardaland  alla  reka  vt  fra  Merkilæk.  enn  sá  er  vid  gard 
ad  ose. 

Selfarer  tvennar.  onnur  aa  Márstodumm.  enn  onnur  vpp 
med  Leira  firir  vestann  gagnvart  Biskupsbrecku. 

afriett  j  Svanga  j  Skoradal  ollumm  nautumm  oc  aa  Gagn- 
heidi  ollumm  saudumm. 

f  ar  skulu  vera  prestar  ij  oc  diakn  oc  hvern  dag  messa.  ij 
vmm  langafaustv.  ef  heimilisprestur  er  a  Heýnesi  þa  skal  giallda 
j  Garda  c. 

j  Gordum  skal  syngia  ij  messur  huern  midvikudag^)  oc 
fðstvdag. 


')  [vetra  gamla,  259,  Bp.;  =*)  Gudbrandur  350,  147,  Bp.;  ^)  midku- 
dag,  Bp. 

13* 


196  lYTR—HÓLMR.   —  HEYNES.  1397. 

fanngad  liggia  tiunder  af  halfumm  fiorda  tige  bæia. 

Kirkiann  æ,  slykiustein  oc  hvslpunng  med  pell  oc  ij  alltaris- 
steina  lausa.  oc.  j.  vijgdann  glerglugga.  iij  Lijka  abreidsl.  lijka- 
krák.  messingarlamp.  innlás  firir  kirkiu.  iij  rodukyrtla  oc 
einn  hladbuinn  oc  silfurbellti  vm  krossinn.  Mariu  lijkneski. 
Johannis  postula  oc  Laurentij. 

kirkiu  tiund  arliga  vel  cc. 

portio  oreiknud  sijdan  I>ordur  Flosason  kom  tiL 


CCXXX.  Ytre  Holmur. 

Kirkia  ad  Ytra  Holmi  aa  Akranesi  skal  vera  halfkirkia 
med  þeim  skildaga.  ad  þar  skal  sýngia  annann  huern  dag 
helgann  oc  Ivica  presti  ij  merkur  j  tijdaoíFur. 

Skal  bondi  sa  sem  þar  byr  taka  heima  sijnar  tijunnder  oc 
allra  heimamanna  sinna  oc  alla  lysitolla  þa  sem  þar  heima 
falla. 

CCXXXL  Heýnes.i) 

CDariukirkia  á  Heýnesi  a  halft  heimaland  oc  Vörduhvs 
halftt.  med  oUumm  gognumm  oc  giædumm. 

viij  asaudar  kugilldi  oc  xij  kýr. 

ein  messuklædi  ad  ollu  oc  kaleik  er  stenndur  vj  aura. 
Mariuskript.  Pieturzskript.  krossar  iij.  v  kluckur. 

þangad  skal  sýngia  vr  Gðrdumm.  fæda  hann^)  oc  mann 
med  honumm  edur  hest  hvernn  dagh  helgann  oc  Ivka  cc 
presti.  voru  edur  kvikfie. 

Kirkia  a  reka  allann  oc  veidar  allar  fra^)  Rostunghu  inn 
j  Vigravik  til  lækiar  þess  er  fellur  firir  innann  forgrimsgerdi 
oc  gerdit  sialftt. 

f>ar  fylger  sðlfafiara  firir  Siafargarde  oc  j  Skarfaskeri. 

fiarbeit  a  Svijnavollu  oc  allt^)  Dalssokna. 

afriett  j  Svanga  gielldneytum.  Skogur  i  Skoradai  firir 
nedann  Selialæk  vt  fra  eýrinne  nedri. 


1)    Vilchinsmaldage    263;     *)    þ.    e.    prest;     ^)    263;    íirir,    hin; 
*)  þannig,  hdrr. 


1397.  INNRI-HÓEMR.  —  SAURBÆR.  197 

Portio  Ecclesiæ  arliga  c. 
alltaraklædi  tvo  med  dvkumm. 


CCXXXII.  Jdra  Holraur. 

Jonskirkia  postula  a  jdra  Holmi  a  Kirkiubol  oc  Tyrf- 
ingstadi. 

hvalreka  frá  Kirkiuhömrum  oc  til  Bersagerdis  ef  meire  er 
enn  hlasshvalur. 

vidreki  allur  fylger  j  þui  takmarki  nema  keflareki. 

xij  kyr. 

þangad  liggur  tijunder  af  vij  bæiumm. 

Hun  a  kluckur  iiij.  oc  eina  brottna  oc  glerglugg.  tvenn 
messofðt  oc  kantarakapu  oc  adra  vonda.  alltaraklædi  iiij.  kistu. 
rodukrossa  iij.  tiolld  vmm  kor.  skrijn.  alltarisstein  oc  glodar- 
kier  oc  elldbera.  kross  steindann  med  vuderstodumm.  brijk  oc 
Tabulum.  kiertistikur  ij.  sacrarium  mvnulaug.  smellta  krossa  ij. 
kietil  ad  skijra  born  j  oc  allann  fonts  vmmbuning.  slopp  oc 
þielahogg.  merki  ij.  oc  litla  biollu.  iij  hross. 

í>ar  skal  vora  prestur  oc  Ivka  iiij  merkur. 

Portio  Ecclesiæ  xij  alner. 

Jtem  cc. 

Jtem  ij  kugilldi. 

portio  Ecclesiæ.  V- 

CCXXXIII.  Saurbær. 

Jonskirkia  baptistæ  j  Saurbæ  ai  Hualfiardarstroud  a  heima- 
lannd  allt  med  gognumm  oc  giædumm.  Hrafnaberg.  Ferstiklu. 
Karanes.  Hofda.  Siofargard  halfann. 

xiij  kyr.  ij  naut  tuævetur.  ij  veturgðmul. 

XXX  asaudar.  vij  sauder  tuævetrer.  xij  veturgamler. 

vj  hross. 

v*'  vadmala. 

[xx  hundrud^)  j  metfie. 

þrenn  messoklæde  oc  ij  hokla  lausa.  iij  kaleika.  ij  sloppa. 
ij  kantarakapur.    alltaraklædi  iij.  vattzkietill.  baksturjarn.  glod- 

')  [xxc.  147;  xx(!),  hin. 


198      BREKKA.  —  KALASTAÐIR,  —  KROSSHOLT.     1397. 

arkier.  merki  ij  oc  xx  bækur.  krossa  iij.  Mariuskriptt  oc  Jo- 
hannis  baptistæ.  Olafs  skriptt.  Tabulum  nytt  oc  brijk  yfer 
alltari. 

Portio  arliga  iij  merkur. 

Jtem  aa  kirkiann  iiij  kýr. 

vj  hross. 

iiij  voder  tuitugar. 

portio  fiell  nidur  oll  firir  kirkiu  vppgiord.  og  a  sira  Bjorn 
ad  giora  golfit  i  kirkiuna. 

CCXXXIV.  Brecka. 

Kirkia  ad  Brecku  skal  vera  halfkirkia,  syngia  annann 
hvernn  dag  helgann. 

Ivka  presti  ij  merkur. 

takast  heima  tiunder  oc  lysitollar. 


CCXXXV.  Kalastader. 

Kirkia  ad^)  Kalastodumm  er  halfkirkia. 
syngia  annanhvern  dag  helgann. 
Ivka  presti  ij  merkur. 
skal  taka  heima  tiunder  oc  lysitolla. 

[Hér  kemr  á  eptir  bréf  Oddgeirs  biskups  frá  17.  August  1375 
um  ómagavist  í  Hítardal,  prentað  í  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  247  bls. 
303-304J. 


CCXXXVI.  Krossholltt. 

Pieturs  kirkia  j  Krosshollti.  Olavi  oc  Thorlaci  a  heima- 
lannd  halft  enn  reida  fyrer  halft  xxx  hunndrada. 

hun  a  vj  kugilldi  oc  buning  sinn^)  allann.  kiertistikur  ij. 
kaleik.  kiuckur  ij.  biollur  ij.  glodarkier.  elldbera. 

Hun  a  Ormsvattzeingi  oc  Hafurstada  lannd. 

far  skal  vera  heimilisprestur  oc  veita  allar  tijder  oc  kaupa 
iiij  morkumm. 


1)  á,  Bp.;  »)  350,  147,  Bp.;  sig(!)  259,  260,  148. 


1397.  KROSSHOLT.  —  LÓMAGNÚPR.  199 

þangad  skal  giallda  fra  Okrumm  hver  missere  vj  aura  ef 
prestur  ai  Akra  lannd.  enn  ef  olærdur  (madur)  a  land  oc  er 
þar  prestur.  þa  skal  giallda  xij  aura.  er  þar  ei  prestur  þa  skal 
giallda  iiij  merkur. 

Ad  Okrumm  skal  vera  heima  tijunnd  oc  ij  bæiumm  audr- 
umm.  Jsleifarhvsumm  og  Eiriksstodumm.  enn  af  ollumm  bæi- 
umm  audrumm  i  þeim  þijngum.  þa  skulu  vera  tijunder  oc 
lysitollar.     HeytoUar  oc  gröpttur  vnder  Krosshollttz  kirkiu. 

Skal  syngia  til  Akra  alla  logtekna  daga.  ef  þar  er  eingi 
prestur. 

af  þeim  bæiumm  firir  sunnann  Hitara  þeim  sem  vnder 
Krossholltz  kirkiu  liggia  skal  færa^)  lijk  til  Akra  oc  grafa  þar 
jafnann  ef  ei  er  vel  fært  til  Krossholltz.  Skal  oc  þridiungur 
leggiast  til  Akra  þeirra  hlunnenda  sem  fylgia  lijkumm  af  þeim 
bæiumm  hvort  sem  færd  eru. 

Oreiknud  [portio  olP)  vmm  xvj  ár. 


CCXXXVII.  Lomagnvpur. 

Nichulaskirkia  ad  Lomagnvpi  aa  ij  hluti  j  heimalanndi. 

þrenn  messoklædi  ad  aullu.  messostack.  iij  alltarisklædi. 
iij  dvka  oc  kaleik.  iij  corporalia.  iij  kiertistikur.  smelltann 
kross.  glodarkier  oc  elldbera.  viij  merkur  vax.  sloppa  ij  oc  ij 
kantarakápur.  kluckur  iij  og  tiolld  vmmhverfis  kirkiu.  iij  merkur 
i  bokumm.   Sacrarium  munnlaug.  trieskrijn  med  Reliqviis.  stoll. 

Hun  a  halft  sietta  hundrad  fi^ru. 

iiij  kyr.  L.  asaudar.  iiij  gielldar  ær.  naut  tuævett.  iij 
hundradz  hross. 

Jtem  lagdi  Herra  Gyrdur  til  kirkiunnar  xij  ær  oc  kv  fra 
Jokulfelli  oc  fra  Selialandi  xviij  ær. 

þangad  liggia  ij  bæer  til  tijundar  og  er  bænhvs  ad  Rauf- 
arbergi  oc  takast  af  vj  aurar. 

þar  skal  vera  prestur  oc  diakn. 

Jtem  lagde  Herra  Otthgeir  til  c  vadmála. 

portio  Ecclesiæ  vmm  næstu  xij  ár  medann  sira  Gunnar 
hiellt  cc.  og  fell  nidur  c.  firir  kirkiu  adbot. 


1)  fara(!)  259,  260,  143;  »)  [öll  portio  143. 


200       BREIÐABÓLSTAÐR.  —  KÁLFAFELLSSTAÐR.     1397. 

CCXXXVIII.  Breidabolstadur. 

Kirkia  aei  Breidabolstad  j  Fellshverfi  aa  ij  kugilldi. 

ij  alltarisklædi.  tiolld  vond.  Jnnann  sig  eina  klucku. 
Sacrarium  munnlaug.  kross  smelltan.  Mariulijkneski. 

þar  aa  ad  sýngia  annan  hvern  dag  helgann  oc  greida  c 
presti. 

Jtem  einn  hestur. 

CCXXXIX.  Kalfafell. 

Olafskirkia  ad  Kalfafelle  j  Fellshverfi  a  heimalannd  allt 
med  gognum  oc  gíædumm.  skogumm  oc  fiorumm  slijkumm 
sem  eru  oc  vidhogg^)  i  Holaland  a  xxx  hesta. 

ix  kyr  oc  tveimur  fátt  j  fimmtie  asaudar.  og  gielldfiar 
kugilldi.  iiij  hundradz  hross. 

vjc  j  metfie.  c  vadmala  og  x  aura  firir  halftt  hross. 

Hun  a  innann  sig  cc  j  tiolldumm.  skrijn.  Mariuskriptt. 
krossa  ij.  glerglugg.  brijk  yfer  alltare.  kluckur  ij.  kistur  ij. 
[kiertistikur  ij^)  fyrer  c.  oc  þar  med  glodarkier.  kaleika  ij.  fern 
messoklædi.  alltarisklædi^)  iiij.  dvkar  þrijr.  kapur  ij.  messo- 
stackur.  fonts  vmbuningur.  merke  eitt.  munnlaug.  lysikola. 
lekttarar  ij.  elldbera.  þelahogg.  cc  j  bokumm. 

þangad  liggia  tiunder  oc  lysitollar  af  viij  bæiumm. 

þangad  liggur  kirkia  j  Borgar*)hofn  oc  misser  songs  hinn 
fiorda  hvern. 

Halfkirkia  a  Breidabolstad  oc  onnur  aa  Reynivelli  oc  iiij 
Bænhvs  oc  takast  vj  aurar  af  þremur.  af  einu  v  aurar.  tekst 
vj  aurar  oc  c  af  Borgarhofn.  enn  c  af  hvorri  hinne. 

þar  er  ij  presta^)  skylld  oc  diakns. 

Jtem  lagdi  herra  Otthgeir  til  vj  ær  oc  kv. 

Jtem  vj  ær. 

Jtem  a  kirkiann  nv  x  kyr. 

Lx  asaudar. 

gielldfiar  kugilldi. 

c  vadmala. 

')  vidarhöggSðO,  147;  ')  [tvítekið  í  259,  260;  ')  alltarisklædi  147; 
alltare,  hin;  *)  leiðrétt;  hdrr.  hafa:  Biarnar(!);  *)  prestz,  Bp. 


1397.  STAFAFELL  í  LÓNI.  201 

vjc  j  virdingarfie. 

v<=  j  hrossumm. 

Jtem  c  ofrijdt. 

portio  vram  ix  ar  x  aurar  a  hveriu  ári.  fellur  nidur  halft 
fiorda  hundrad  firir^)  kirkiu  atbot.  skal  haan  nv  bæta  til 
hundradz  oc  vera  þa  kvittur  vid  kirkiuna. 

CCXL.  Hoffell. 

[=  máldagi  Jóns  biskups  Sigurðarsonar  frá  c.  1343,  prentaðr 
í  Dipl.  Isl.  II,  Nr.  493,  bls.  769—770]. 


CCXLL  Vidbord. 

[==  máldagi  Staða-Árna  c.  1270,    Dipl.  Isl.  II,    Nr.  31, 
82—83]. 


CCXLII.  Stafafell. 

Mariukirkia  ad  Stafafelli  a  heimaland  allt  med  gognum 
oc  giædum.  rekum  oc  skogumm  milli  Bæiarfiöru  oc  Papa- 
fiardaross. 

Hun  aa  Krossa  land  oc  þar  med  vjc  fiðru  er  liggur  milli 
Hualsnesfiöru  oc  Vikurfiðru. 

Skogar  teig  j  Skálar^^huammi. 

selfðr  oc  V  hrossa  beit  j  Barma  [a  sumar^). 

Annann  Skogar  teigh  j  Stýfingahlijd*). 

hun  a  alfttveidi  alla  a  Lone  oc  selveide  alla  inn  fyrer 
Straumsnes.  Vigur  med  ollumm  gognumm  oc  giædumm.  og 
skogarteig  j  Hlijdardal. 

þar  fylgia  ix  kugiUdi.  hundradz  hestur.  cc  voru.  hross 
tuævett.  xiij°  j  ofrijdu  oc  x  aurar. 

fern  messofðt  ad  ollu.  kaleika  tvo.  alltaraklædi  iiij.  oc 
einn  dvk  þar  med  oc  ij  dvka  adra.  tiolld  vmmhverfis  sig  ein- 
folld.  kluckur  vj  oc  ein  brotinn.  smelltann  kross.    Mariuskript. 


*)  i,  Bp.;  *)  350  Bp.  setr  hér  með  rauðu  á  spássíu  og  vísar  inn 
<fiÖru>5  svo  að  það  verðr:  «Skálarfjöruhvammi>;  ^)  [leiðrétt;  asionar, 
hdrr.(!);  sbr.  máldaga  Jóns  biskups  Sigurðssonar  1843  (Dipl.  Isl.  II, 
492);  *)  Stijfijngarhlijd  147. 


202  STAFAFELL.  —  BERUFJÖRÐR.  1397. 

follaks  lijkneski.  budkur  cum  reliquijs.  kantarakapur  ij.  sloppar 
iij.  biortioUd  glergluggar  ij.  sotdriptt.  brijkarklædi.  merki  eitt. 
elldberi.  glodarkier.  munnlaug.  ij  steintioUd.  kiertistikur  ij  med 
járn.  baksturjárn  fern. 

vij  merkur  vax  oc  reykelsi. 

f>ar  skulu  vera  ij  prestar. 

fángad  liggia  x  bæer  ad  tiundum  oc  lysitollum.  eru  þar 
j  v  Bænhvs  oc  takast  vj  aurar  af  hveriu. 

Kristfie  halftt  fiorda  kugiUdi  er  byskuppar  hafa  samþyckt 
ad  være  ad  StafafelJi. 

Jtem  giefist  til  c  ofrijdtt  oc  hross.  kugiUdiz  hestur  oc 
annar  hundradz  hestur. 

Jtem  cc. 

Jtem  lagdi  til  sira  Kunolfur  firir  tijund  ix''-  halftt  i  kuik- 
fie  oc  eitt  c  j  Reka. 

Jtem  lagdist  þanngad  frá  Hnappavallar  kirkiu  epter 
skipan  herra  f>orarins  biskups  vj  kugilldi.  oc  kugilldis  hross. 
cc  ofrijd.  kross  stor.  kaleikur  og  skrvde  slijkur  sem  þar  var. 
kluckur  ij  fra  Breidaa  oc  kross. 

Portio  Ecclesiæ  vmm  næstu  iiij  ár  v^'  oc  halfumm  eýri 
minnur. 

CCXLIII.  Berufiordur. 

Olafskirkia  j  Berufirdi  a  heimaland  halftt. 

í>angad  liggia  ad  song  oc  allri  skylldu  ij  bæer  aa  Beru- 
fiardarströnd  þeir  sem  þar  eru  næster. 

messoklædi  ein.  kaleik.  ij  alltarisklædi.  Mariuskriptt. 
Olafsskriptt.  Jarnstikur  ij.  merki.  lijkakrak.  kluckur  ij.  slopp. 
kanttarakápu  med  Salun  oc  onnur  med  bastard.  skijrnarsá  oc 
fontklædi. 

Graduale  oc  Sequentiubok.  messobok  samsett  a  veturin  de 
tempore. 

IX  kyr.  Lx  asaudar.  iiij  hross.  eitt  gielldfiár  kugilldi. 

xvj''  j  vðru  eda  virdingarfie. 

mofærsla  j  Kielldvskogar^jlannd  so  micla  sem  sa  vill  er 
byr  j  Berufirdi. 


')  350,  147;  Kielldaskogar,  hin. 


1397.  GEITHELLUR.   —  ÞINGMÚLL  203 

naustgiord  oc  skipsát  ca  fvfueyri. 

Hun  a  Hrijsey  oc  Kidiaholm^).  Langanesholm.  Kalholm^). 
Gripne.  Hroars^)holm.  Ædastein.  Kiellingarholm.  Seglsteiu. 
Herdebreid.  Kypislaug. 

pangad  liggur  reki  frá  nausttopt  ad^)  vtann  verdri  Valard- 
arskridu. 

þar  skal  vera  setuprestur  oc  tekur  iiij  merkur. 

Jtem  lagdi  sira  Sturli  til  nytt  alltarisklædi  oc  texta- 
spialld. 

portio  Ecclesiæ  næstu  v  ár  sijdann  Olafur  bio  halfur  xviij 
eyrer^).  enn  stenndur  til  Reiknings  vmm  iiij  ár  medann  Jon 
Sturluson  bio  sem  reiknnad  var  c.  vtann  þui  minna  ef  hann 
hefdi  bætt  ad  kirkiunni. 


CCXLIV.  Geithellur^). 

f>etta  goz  a  kirkia  a  Geitheliumm. 

forn  tiolld  vmmhverfis  sig.  Mariuskriptt  forna.  krossa  ij. 
Michaelis  skriptt.  glerglugg.  kiertistikur  ij.  glodarkier.  munn- 
laugar  ij.  vijgdz  vattz  kietil.  kluckur  ij  oc  standa  vj  pund. 

vj  kugiUdi. 

iij  kyr.  xviij  ær. 

Rekar  aller  halfer  firir  CDelrackaness  lanndi  oc  Mikla- 
holmi'). 

Hun  a  seladráp^)  half  firir  CDelrackaness  jordu. 


CCXLV.  CDvle. 

Olafskirkia  j  CDvla  a  heimaland  allt  oc  Skriduiand  oc  Flðgu. 
ij  hluti  j  Hualsnesi. 

Reka  a  Olafssanndi  ccc  tiræd. 

Backalannd.  Hallbiarnarstadi. 

Skogarteig  j  Merkiar  kvijslum. 

Lx  timburz  i  Hallormsstada^)  skogumm  hvert  ár. 


1)  Kidholm,  Bp.;  ')  Kaalholm  147;  Kálholm  Bp.;  ^)  Hroas  259,  350 
Bp.;  *)  350,  147;  af,  Bp.;  a,  259,  260;  »)  147;  eyri,  hin;  «)  Vilchins- 
maldage263;  ^)  Miklaholm  259;  «}  seldrap,  Bp.;  ')  Hellormsstada(!)  Bp. 


204  ÞINGMÚLI.   -—  VALLANES.  1397. 

viij  kyr.  Lx  asaiidar.  kugilldi  j  gielldiiffim  nautumm. 
veturgamler  sauder  einn  oc  xx.  oc  v  ellri. 

iij  vetter  matar. 

iij  hross. 

xiiij''  j  virdingarfie. 

c  vadmala. 

Olafslijkneski. 

Skog  j  Sandfells  land. 

kross  smelltann.  Mariuskriptt  forna.  Olafs  skriptt.  merki 
ij.  kluckur  vj.  vattskietill.  fern  messuklædi.  alltaraklædi  v. 
skrijn.  glerglugg.  glodarkier  oc  elldbera.  kapur  ij.  mess- 
ingar  kross. 

far  er  prestz  skylld  oc  diakns  oc  omaga. 

Jtem  dvkur  yfer  Olafs  lijkneski.  fonts  vmbuningur. 

Jtem  brijk  yfer  alltare.     Andres  lijkneski. 

ij  hross.  vj  ær. 

Jtem  laukst  kyr  fyrer  vj  ær  j  innstædu. 

portio  Ecclesiæ  vmm  viij^)  ar  medann  sira  Sigurdur  var. 
fellur  nidur  firir  vppgiord  kirkiu.  oc  þar  til  lagdi  hann  kugilldi. 
c  wðru.  cc  j  slátrumm.  er  hann  nu  kvittur  med-)  kirkiuna. 

CCXLVI.  Wallanes. 

Kirkia  hins  heilaga  Johannis  baptistæ  j  Wallanesi  a 
heimaland  allt  oc  Hvams  land.  Sandhaga^)  land  allt  oc  Wijk- 
ingstada  land. 

Afriett  i  Fagradal  oc  vnder  Skagafell. 

Selför  ad  Tunguseli  j  Eyvindardal. 

Skogarteig  milli  þrælár  oc  Holknar. 

Annann  skogarteig  miUi  Valagilsar  oc  Eyarár*). 

Skogteig  i  Kietilstadaland. 

Skogteig  i  Sandfell  hid  næsta. 

ij  skogarteigar  j  Sandfell  hid  efsta. 

Skogarteig  j  Medalnes  land.  í:jí'>M 

halfer  aller  Kross  skogar. 

Attung^)  j  hualreka  j  Ofæru  rekumm. 


')  xviij,  Bp.;    ')  vid,   Bp. ;    ')  Sandhaga,    hdrr.  =  (nú)  Sauðhagi; 
*)  eyrar  aar  Bp.;  ')  Attungur,  Bp. 


1397.  VALLANES.  205 

attung  j  Kilmannateig. 

Halfann  vidreka  vid  Sledbrotz^)  menn  j  vijc. 

einn  fiordung  j  hualreka  vid  Kirkbæinga.  ij  hluter  vidreka 
j  þrimur  hundrudumm  oc  so  i  hualreka. 

iij  vætter  liggia  til  Wallanes  a  Eyarsandi. 

Halfann  reka  vit  Sandbreckumenn  j  x  hundrudumm. 

Halfer  Osrekar  bæde  hvalreka  oc  vidreka  stærra  enn 
alnarkefli. 

Fiordung  hualreka  a  GripdeiUd. 

Tolfttung  vid  Salltstædinga^). 

annan  tolfttung  milli  f>eistavogs  oc  Spakardals  oc  slijkt  j 
fluttningi  huargi  sem  a  iand  kiemur. 

fiordung  i  hvalreka  vid  Snotrones^)menn  vnder  Vogsfðli- 
umm^)  sunnann  fra  sunndi  og^)  til  Greipsgiár. 

tolfttung  i  Hrollaugstada  lanndi. 

Halfann  hualreka  a  Eyri  j  Borgarfirdi  milli  Drangs  oc 
Kambs. 

attung  i  hval  j  Brunavijk  og  j  Kiolsvijk  og  i  hvalreka  i 
Hualvijk. 

fiordung  og  j  Svijnavijk  huar  sem  aa  land  kiemur. 

Stigaas  allann  og  Grindaras  allann. 

xviij  kyr. 

halftt  xiiij  hundrad  kugiUda  j  asaud.  xij  oc  xx  wetur- 
gamler  sauder.  viij  tvævetrer  oc  hrutur. 

V  kugillde  i  gielldumm  nautumm  oc  ij  naut  þrevetur. 
vxe  fiðgra  vetra.  annar  v  vetra. 

kalfa  V. 

vij  hross.  oc  xx  c  j  metfie. 

V  manna  messoklædi  oc  ad  auk  iij  hoklar. 
kantarakápur  v. 

sloppa  ij. 

iiij    alltarisklædi    med   tvennum    fordvkuram    oc    glitadur 
dvkur. 
skrijn. 
kross  smelltann  oc  annann  gulllagdann. 


^)  Slidbrotz  350  (=  Sleðbrjóts);     ')  þanníg,    hdrr.  og  eins  Gísla- 
máldagi;    ')  Snotnes  350;  *)  -fioUumm  259;  *)  b.  v.  Bp. 


206  VALLANES.  1397. 

Mariæ  skriptter  ij. 

Jons  lijkneski  baptistæ. 

Marteins  lijkneski. 

paxspialld. 

ij  glerglugga. 

kluckur  vij. 

elldbera.  ;.],;>  o 

glodarkier. 

Jarnstiku  stora  oc  iij  adrar  og  ij  firir  lijkneskiumna. 

wattzkietill. 

merki  ij. 

fonts  vmbuningur  oc  Skijruarsár. 

lijkakrakur. 

V^  i  bokumm. 

þar  skulu  vera  ij  prestar  oc  ij  diáknar. 

Jtem  lagdi  til  sira  Jngi  Hafnar  land  i  Borgarfirdi  firir 
spioll. 

Sira  Oddur  lagdi  til  ij  Tabula  oc  glitadann  dvk. 

Sira  Jon  lagde  til  Dalmatiku, 

fetta  hefer  sira  Oddur  Teitsson  lagt  til  kirkiu  j  Wallanesi. 

Jn  primis  kantarakapu  med  bastard. 

kaleik  gylldan.  vegur  xij  aura.  atte  kirkiann  þar  i 
halfmörk. 

alltarisklædi  raudt  med  fordvkumm  oc  ij  dvka  adra.  er 
dagliga  eru  hafder. 

ij  dvka  glitada.  er  vj  alna  hvör. 

einn  dvk  glitadann. 

ij  brijkarklædi. 

einn  slopp. 

paxspialld. 

messuklædi  vtann  hokul. 

Jons  lijkneski  baptistæ. 

ij  krossa  steinda  med  lijkneski. 

alltaraklædi  ij  oc  dvka  med  aa  smaalltari. 

iiij  kiertistikur  med  kopar. 

biarnfell. 

lijkakulltt. 

Corporale  med  hvs. 

X  merkur  vax.  mork  reýkelsis. 


1397.  VALLANE^.  —  HALLORMSSTAÐIR.  207 

Ordubok  vmm  xij  manude. 

Capitularium. 

alltarisbok. 

Aspiciensbok  ad  Ottusongumm  til  Páska  j  tveimur 
bokumm. 

Jtem  liet  hann  penta  korinn.  reisa  forkirkiuna  vtann.  kom 
þetta  alltsamann  íirir  portionem  er  fallid  hefur  medann  hann 
hiellt  stadinn.  er  hann  kvittur  af  tiund  og  Mortuarijs  oc 
ollumm    odrum  Reikningi  er  kirkiuna  vardar  og  hann  snertur. 

Jtem  gaf  sira  Oddur  hest  til  stadarins. 

Jtem  skipadi^)  sira  Oddur  kirkiunni  j  Wallanesi  til  eignar 
jord  j  Hofn  i  Borgarfirde.  er  adur  laukst  j  stadarspioll.  og  adra 
jord  ad  Ose  j  Vtmannasveit.  og  skipadi  ad  þar  skylldi  kirkiu- 
tiund  oc  prestztiund  af  hvorri  sem  i  sokninni  liggur. 

fiordung  j  Osreka  er  Teitur  Sockason^)  gaf. 

Mariæskriptt  er  Jardþrudur  gaf  oc  Jons  lijkneski  postula. 

portio  Ecclesiæ  vmm  næstu  iij  ar  medan  sira  Sigurdur  var 
IX  merkur. 

gafst  til  kirkiunnar  kyr  er  Valgerdur  Teitsdotter  gaf  oc  c 
hestur  er  Biarni  gaf. 

Jtem  gaf  Magnus  Teitsson  ij  arum  sijdar  eina  kv  sier 
til  legstadar. 


CCXLVII.  Hallormstader. 

Pieturs  kirkia  a  Hallormstodum  a  heimaland  allt. 
xj  kyr. 
Ix  asaudar. 

ij  naut  tuævetur.  iij  veturgomul.  þrevett  naut.  v  kalfar. 
kugilldi  i  gielldumm  saudumm.  ij  sauder  veturgamler. 
iij  hross. 
xiiijc  oc  XX  j  virdinngarfie  edur  vðru. 


')  skapaði(!)  Bp.;  ')  leiðrétt  (sbr.  Vallanesártíðaskrá) ;  Lockason(!) 
259,  260,  350,  147;  Lakason  Bp. 


208  HALLORMSSTAÐIR.  1397. 

Hun  aa  CDyra  land  og  Geirolfstadaland.  Areyiar.  íiordung  i 
Kielldudal.  Diupadal  halfann  er  liggur  hia  Stafsheidi. 

X  nauta  hofn  j  nedra  dal  oc  x  j  Eyvindardal. 

Mansfar  j  foriseyar  j  gásveidi. 

skogarteig  vnder  Grænafelli. 

ij  skogarteigar  j  Sandfelli  hinu  efsta.  liggur  annar  til 
Geirolfstada.  enn  annar  til  Myra. 

xij  letorfna  skurdur  i  Strandar  land  hvert  ar. 

Stadnum  fylger  [halfur  þridiungur^)  hundrada  fadma  a 
Sondum  vt  vestur  fra  Grijmsmel  oc  [allt  vt*)  vmm  aros  vestra. 

hinn  sextandi  hlutur  i  halfumm  hval  j  halfumm  Os 
rekumm. 

attungur  i  ollumm  matreka  millumm  Gerpis  oc  Krossa- 
vijkurár. 

Settungur  vr  fiordungi  i  hvalreka  milli  Spakardals  oc 
Helguár. 

holmi  i  Skriduvattnni. 

hundrad  alna  afgreidsla  j  Miofanesi. 

fangad  liggur  tiund  oc  lysitollar  af  iiij  bæiumm.  bænhvs 
tvo.  takast  af  audru  xij  aurar.  enn  audru  x  aurar. 

f>ar  skal  vera  prestur  oc  diakn. 

Hun  a  þrenn  messoklædi  oc  einn  hokul  ad  auk. 

sloppa  ij. 

kapur  iij. 

alltarisklædi  v. 

brijk  yfer  alltari. 

fonts  vmmbunat.  Mariuskriptter  ij. 

Pieturs  skriptt. 

follaks  skriptt. 

rodukross  storann.  annann  silfurbvinn.  'í^ 

skrijn  lited  gyllt.  n  .wh^^U' 

paxspialld. 

kiertistikur  iij  med  kopar. 

jarnstika  stor. 

glodarkier.  elldbera.  vattzkietil. 

merki  ij. 


')  [hálfr  þriði  tugr,  Gísla  máldagi;  ')  [sl,  350;    [all  147;    vt,    sl. 
Bp.  259. 


1397.  VALÞJÓFSSTAÐIR.  209 

lijkakrákur.  munnlaug. 

V*'  j  bokuram. 

XI  merkur  vax. 

Jtem  messoklædi  sæmileg. 

psalltari  sæmilcgur. 

Jtem  gefist  til  hestur  oc  ij  kugilldi  oc  er  olukt  Sira  Joni. 

Jtera  oluckttur  i  forna  jnnstædu  þrevetur  vxe,  xj  merk- 
ur  vax. 

portio  Ecclesiæ  vmm  næstu  ij  ár  halfur  xiiij  eýrer. 

Wmm  vij  ar  medann  sira  Gudine^)  var  fellu  cc.  tok  hann 
annad^)  firir  atbot  kirkiu.  enn  annad  oluktt. 

Olukt  portio  medann  sira  Jon  fordarsou  var. 

CCXLVIII.  Walþiofstader^^). 

CDariu^)kirkia  œi  walþiofstodum  ca  heimaland  allt. 

mulaland  milli  raerkigardz  [oc^)  wt^)  fra  aRnnallzstðdum 
oc  þess  merkigardz  sem  wt  er  fra  gnufsstðdum^). 

J>orgerdarstade. 

fiordung  i  aRnneidarstödum. 

land  vnder  kleif  fram  fra  þuRidarstðdum  wnder  iokla 
med  ollum  gædum.  wtan  skog. 

selland  at  laugarhusum. 

fiordung  j  kelldudal. 

backaskog  j  wideualla  land.  oc  alla  skoga  fra  lækium 
fyrir  wtan  mariutungur^)  oc  til  sturloaaR. 

skogarteig  wt  fra  ytRum  wideuðllum. 

skogarteig  j  hrafnkelstada  land. 

bwdar  tungo.  slefhollz^)  teig. 

kirkian  ai  kvR  vj  oc  xx. 

skal  greidaz  eyrir  faatækum  monnum  huern  paaskadag. 

c.  asaudar  oc.  vj.  ær.  u.  hundrud  j  virdingarfe.  iiij.  hross. 

þar  skal  reida  faitæka  menn  ýfer  ai. 


0  259,  350,  147;  Gudne,  Bp.:  Gudme(!),  260;  ')  leiðrétt;  annann, 
hdrr.;  ^)  þessi  máldagi  er  hér  prentaðr  eptir  AM.  dipl.  afskrr.  Nr. 
1990  «epter  Transscripto  á  kalfskinn  fra  Valþiofsstadar  kirkiu»  frá 
29.  Sept.  1441;  *)  Mariæ,  Vilch.;  *)  sl.  350;  *)  [sem  wt  er  147; 
')    Gnupstodum,    Vilch.;     «)    tungu,    Vilch.;      «)    slefholllz    259,    260, 

m,  147. 

Dipl.  ]sl.  IV.  B.  14 


210  VALÞJÓFSSTAÐIR.  1397. 

hualreka  allan  a  sueResteig. 

attung  j  hual  oc  fiordung  j  ollum  vfæru  rekum  oc  m 
ketilstada  sande. 

attung  j  hual  j  sanduik. 

þridiung  j  hual  j  selcy. 

Jon  suartr  gaf  kirkiunni  halfann  vidreka  oc  hualreka  þann 
sem  hann  atti  med  gilscarwelli  oc  liggr  med  ströndinni  vt  fra 
hofstrðnd. 

kirkian  cn  lesbækr  per  anni  circulum  oc  tuær  at  auk. 
dominicali^)  vetr  oc  sumar  oc  proprium  de  sanctis.  tuær  bækr 
aa  fornann  hoatt.  missale  per  anni  circulum.  gradualia  tuo. 
scquenciubækr  tuæ.r.  textum  ewangeliorum.  mariu  sögu.  saltara. 
ymnarium.  processionale.  artídaskraa. 

skrín.  krossa  tuo  smellta.  þridia  med  likneskium.  þria 
forna.  fontkross.  mariuskript.  adra  forna.  líkneski  Johannes^) 
baptista^).  pauli.  thorlaci.  cecili^.  biarnfell.  skírnar  sair. 

watzketell.  tabulum  h'tid.  budk  lítinn  ca^)  alltare.  jarn- 
stikur  fím  fyrir  líkneskium.  tiölld  vmhuerfis  kirkiu.  kaleka  þria. 
huslker.  kluckur  sex.  fimm  manna  messuklædi.  dalmatika. 
subtiIL  alltarisklædi  sex.  tuo  í  huoRi  stuku.  merki  tuo.  font- 
klædi.  kaapur  tuær.  sloppa  tuo.  kertistikur  tuær  ax  alltare. 
jtem  skiölldr.  alltarisduka  þria  vvígda  oc  einn  gh'tadann. 
glodaker  tuo.  baksturjarn  ein^).  elldbere.  wattzkietiIP).  munn- 
iaugar  tuær.  kirkiu  kola.  kistur  þriar.  stola  tuo.  lektara  þria. 
jarnstika  stor.  ^^    "      '  . 

f>angat  liggia  tíunder  af  xj  bæium  vtan  bessastðdum  oc 
vídivollum.  ero  her  af  sexbænhus.  og')  tuær  kirkiur  oc  greidaz 
[tuo  .c^)  af  annare.  en  iij  merkr  af  annari.  af  bænhusum.  v. 
sex  aurar  af  hveriu.  en  af  einu  ij  merkr. 

J>ar  skulu  vera  prestar  tueir  op  ^iaknar  tueir.  oc  iij  marka 
vmagi.  ^       .  ./ 

Suo  micit  hefir  lukst^)  j  saaiugiafer  sidan  síra  jon 
kom  til. 

sex  .c.  j  virdingarfe. 

fiogur  .c.  j  vadmaluffi. 


^)  dominicale,  Vilch.;  ')  Johannis  Vilch.;  ')  baptistæ,  Vilch.; 
*)  sl.  Vilch.;  »)  b.  V.  Vilch.;  «)  b.  v.  Vilch.;  ')  b.  v.  Vilch.;  «)  cc 
Vilch.;  «)  lokist,  Bp. 


1397.  VALÞJÓFSSTAÐIR.  211 

miracula  vorrar  frv.  messobok  per  anni  circnlum.  sequenciu 
bok.  alltarisstein  storann.  cross  lítinn  med  tonn  oc  líkneski  oci. 
kantara  kápu. 

c^)  j  smidi. 

kugilldi  j  gelldfe.  atian  ær. 

jtem  salltara. 

vxa  .V.  vetra. 

jtem  lagdi  til  síra  sigmundr  kirkiunnar.  jðrd  á  arnhallz- 
stodum  fyrir  x.  c.  oc  xij.  c.  j  rekum.    kluptasandr  halfr  þar  j. 

allann  vidreka  j  geitavík  hinni  ytri.  halfan  hualreka. 

iij  hluti  vidreka  oc  halfann  hualreka  j  geitavík  hinni 
jnnri^).  oc  flutning  a  díla  med  ytri  vík  oc  iij  hluti  med  jnnri 
vik.  oc  allr  sa  hlutr  er  liggr  til  backa  hins  nedra.  en  halfanu 
allann  reka  med  backa  hinum  efra.  oc  hualreka  med  caskelscn. 

hcalfann  huannstodsreka. 

halfann  hualreka  med  desiarmyri  oc  settung  hualreka  ca 
vxafallzfiðru^)  er  liggr  til  geitavíka.  oc  þeirra  hualreka  er  þar 
fara  saman.  oc  ij  hluter  hualreka  jnn  fra  vxafalls*)fiöru  oc  til 
vogs  fiðru  flesiar. 

haalfr  flutningr  j  brunavík  oc  sex  vetter  spikhuals  ef  xx 
vetter  koma  a  land  edr  meira.  oc  aattung  j  odru  lagi. 

fiordung  hualreka  j  hísvík. 

halfr  hualreki  med  crossvík  oc  suo  þott  fluttr  se. 

allann  hual  j  bœsum  baidum  fyrir  vtan  hialmaströnd. 

fiordung  at  krossi  j  hualreka  oc  hlasshual. 

jtem  lagdi  sira  jon  olafsson  xx.  c.  til  vppgerdar 
kirkiunni. 

jtem  gaf  olafr  jonsson  efter  fðdur  sinn  songbok  fra 
pæskum  til  jolaföstu.  hest  oc  tuo  .c.  j  gelldfe. 

Jtem  lagdi  hann  til  duk  glítadann  oc  salltara. 

fetta  hefer  til  gefiz  sidan  síra  gudmundr  þorsteinsson 
tok  med. 

kugilldi.  hundrads  hross. 

c.  vfridt. 

kalekr  oc  sloppr. 

hest  oc  tuo  .c.  i  gelldfe. 

0  cc,  Vilchinsbók,  en  Arni  segir  að  hér  hafi  ekki  verið  rúm 
fyrir  meira  en  eitt  c,  en  gat  var  á  bókfellinu;  ')  idri,  Vilch.;  ')  Uxa- 
fiallsfiöru,  Bp.;  *)  Uxafells  Bp. 

14* 


212  BESSASTAÐIR.  1397. 

saungbok  fra  pcaskum  til  jolaföstu. 

porcio  ecclesie  vm  næstu  x.  mr.  xij.  c. 

jtem  vm  xviij.  cnr.  ccc.  medan  síra  sturli  hellt  stadinn. 
aidr  síra  gudmundr  kom  til. 

Suo  micit  gods  m  kirkian  nu  at  auk  fornrar  jnnstædu. 

jðrdina  arnnhallzstadi  j  fliotzdal  xvj.  hundrvt. 

hcalfa  jðrd  hrollaugstadi  xij.  c^)  koma  her  af  xx.  hundrvt 
j  porcionem  medan  stadinn  hellt^). 

CCXLIX.  Bessastader^). 

Kirkia*)  (a  Bessastodum)  a  [sæx  hundrot^)  j  mætfe  oc  [tau 
hundrot^)  j  laudi.  eitt  kwgilldæ: 

þar  ær  skyldt  ath  wæita  hus  fatækum  monnum  ollum 
huadan  sæm  ath  koma  huertt  laugar  kuældh  oc  firir  postola 
messor  allar  oc  stærre  hatidær. 

hun  aa  tua  skogar  parta  j  Rafnketlsstada')  jordh  millæ 
buskolækiar  oc  ath  læk  þeim  sæm  fællr  firir  framan  bratta 
gærdhis  eyri.  oc  annar  j  glumhofdom  millom  lækia  tuæggia. 

Skogartæigh  mille  gilsaar  oc  bulungharuallar  aar  wpp  ath 
gotum  þæim  er  liggia  firir  ofan  alla  skogha  oc  þar  med  allr 
skæggiastada  hwammr.  þar  med  karatwngha. 

petta  er  jnnan  kirkiu.  CDariuskript.  krossar  tuæir.  thor- 
laks  likneski.  altarisklædi  oc  dukar  tuæir.  tioldh  wm  kirkiu. 
klukkur  fiorar  oc  æin  af  þeim  leest.  glodarkær.  eldbæri. 
COerki.  sacrarium  munlaugh  oc  paxspialdh.  jarnnstikor  tuær 
firir  likneskium.  tuær  a  altari.  glær.  gluggh. 

Porcio  ecclesie  medan  olafr  hefuir  buit  half  mork  a  hueriu 
are  fiorertighæ  ara. 

CCL. 

[Hér  er  máldagi  Oddgeirs  biskups  um  Kristfé  á  Arneiðarstöðum 
frá  c.   1367,  prentaðr  í  Dipl.  Isl.  III,  Nr.   187,  bls.  240]. 

1)  og  xij(!)  b.  V.  350,  147,  Bp.;  '■')  <hic  desiderari  videtur  nomen 
viri>  (AM,);  máldaginn  endar  eins  í  Vilchinsb.;  ')  Hér  er  prentað 
eptir  AM.  dipl.  af.skrr.  Nr.  2011,  sem  er  afskript  af  transskripti  frá 
8.  Sept.  1421;  fyrirsögn:  Vilchinsmaldage  263,  bls.  97;  *)  það  sem  hér 
er  fyrir  fram  af  máldaganum  er  prentað  í  Dipl.  Isl.  I,  Nr.  92  við  ár 
1203;  '')  [c,  259,  260.  350,  Bp.263;  •)cc,263;  ^)  Hrafnkelsstada,  Vilch. 


1397.  U.NDIR  ÁSI.    —   VlÐIVELLíR.  213 

CCLI.  Vnder  Áse. 

COariæ  kirkia  vnder  Ase  a  halftt  heimaland. 

iiij  kyr.  iiij  ær  oc  xx*'  vöru. 

refil  dvklausann  xij  alna  lángann.  Mariæskriptt.  glodarkier. 
elldbera.  glerglugg.  kiertistiku.  baksturjarn.  lás.  kluckur  iiij. 
messoklædi.  kaleik.  tiolld  vmmhverfis  sig.  forn  alltarisklædi  iij. 
kantarakapu.  klakahíjgg. 

þangad  liggur  tiund  med  lysitoUumm  mille  Teigarár  oc 
Rangár. 

þar  skal  vera  prestur  oc  taka  iiij  merkur. 

þar  skal  fæda  fatækann  mann  fra  palmadeigi  oc  framm 
yfer  paskaviku. 

Jtem  gafst  til  kirkiunnar  c  hestur  medann  Eirekur  bio  þar. 

kirkiann  a  Jons  lijkneski  postula.  merki  ij. 

Jtem  a  kirkiann  v^'  j  Hofi. 

Jtem  Jons  lijkneski  baptistæ.  kross  med  lijkneski.  kaleik. 
alltarisklædi  med  fordvkumm.  glitadann  dvk  oc  annann  yfer 
lijkneski  Joannis.  er  þetta  reiknad  i  portionem  vijc. 

vjc  firir  athgerd  kirkiu. 

Jtem  hokull  oc  iij  dvkar  cc  kantarakápa. 

stendur  epter  cccc  j  portionem  af  þeirre  portione  er  fallid 
hafdi  vmm  xix  ár  næstv. 

CCLII.  Wijdeveller.i) 

Vtkirkia  a  Vijdivollumm  ytrumm  a  innann  sig  smelltann 
kross.  rodukross  storann.  alltarisklædi.  glerglugg.  Jons  lijkneski 
baptistæ  oc  lohannis  Evangelistæ. 

var  þetta  lukt  j  tiund  kirkiunnar  er  Olafur  Jonsson 
skildist  med. 

kirkiann  a  cccc  ofrijd.''^) 

brvn  innar  vmm  kirkiu  þvert.  Sacrarium  mvnnlaug.  Jarn- 
stikur  ij  firir  lykneskiumm  oc  ij  a  alitari. 

portio  Ecclesiæ  xv  alner  aa  hveriu  are  vmm  xvj  ár. 

CCLIII.  Hofteigur. 

CDariukirkia  j  Hoíteighi  a  heimaland  allt  med  gognum  oc 
giædumm. 

')  Vilchinsmald.  263;  =*)  ofrijtt  263 


214  HOFTELGR.   —  MÖÐRUDALR.  1397. 

Skog'  j  Hvannár  mcrkiumm. 

vj  kyr  oc  ix  ær  oc  xx.  Hrvt.  v  saude  veturgamia.  Hross 
kugilldi. 

c  voru.  xL  alna  hafnar  vodar.  iiij  merkur  j  virdingarfie. 

cc  j  bokumm. 

Skogarteig  j  Skeggiastadalande. 

krossa  iij.  Mariuskriptt.  kaleik.  ein  messoklædi.  Hvslker 
med  tonn.  alltarissteinn.  alltarisklædi  iij.  dvka  ij.  glodarkier. 
tiolld  vmmhverfis  kirkiu.  nema  vtar  vmm  þuert.  fontklædi. 
Sacrarium  munnlaug.    lekttari.  biollur  v.  merki  ij.  kistil  yfer.^ 

þangad  liggia  vnder  viij  bæer  ad  tiundumm  oc  lysitollumm. 

þar  skal  vera  prestur. 

Jtem  gaf  þorkell  Asbiarnarson  kv  med  þeirre  groin.  ad 
þar  skal  Ivkast  af  olmusa  aa  hverium  xij  manudumm  fatækumm 
manni  þeim  er  þurftugastur  være  j  hanns  ætt. 

Jtem  lagdiOddur  prestur  til  halft  annad  kvgilldi  oc  halftt 
annad  hunndrad  j  vadmálumm. 

þetta  hefur  gefist  til.  brijk  yfer  alltari.  pieturs  lijkneski. 
paxspialld.  sloppur.  Legendubok  ad  Dominicum  á  sumarid  oc 
hundradz  hross. 

þetta  lagdi  sira  Pietur  til  firir  portionem. 

giefa  X  aura  fatækumm  monnum. 

portio  Ecclesiæ  vmm  iiij  ár  vj  merkur  medann  Sira  þor- 
valldur  hiellt. 

CCLIV.  Modrudalur.'^) 

Alh'a  hoilagra  kirkia  j  Modrvdal  á  heimaland  allt  med 
gognvm  og  giædum: 

messvklædi  ein :  Alltaressklædi  iij :  oc  Blæivdvka  ij :  oc  er 
annar  vondur:  Tiolid  lett  oc  eigi  vm  aiia  kirkiv:  krossa  iij: 
med  iikneskium:  kalek:  paxbiad:^)  sacrarium  mvnlaug:  baxtur 
jarn.  kertistikur  iij:  elidbera:  iikakraak:  broddstaf:  merlá  ij: 
marivskrift:  þorlaks  likneski:  Petursiikneski:  oc  Oiafs  likneski: 
kiuckur  ij:  giergiugg:  messvkiæda  kista:  slopp:  kantarakapv: 

jtem  iiij  ær  oc  xx:  vij  savde  tuævetra:  ij  kyr:  ij  hross: 

haift  annad  hvndrat  j  bokvm: 

*)  Svo,  lidrr.;  ")  þessi  máldagi  er  hér  prentaðr  eptir  AM.  268. 
Fol..  skr.  1598,  og  er  þar  kallaðr  »Vilchinsmaldage«;  ')  paxspialld 
560,  259,  350;  paxspiolld  147. 


1397.  MÖÐRUDALR.   —   HOF  í   70PNAFIRÐI.  215 

jtem  lagdi  herra  Othgeir  biskup  til  xij  ær:  oc  kv: 

jtem  gaf  Olafur  jonsson:  kv  med  þeim  skilmala:  ad  þar 
skal  gefazt  af  pvnd  matar:  edur  eyrer  vadmals:  ad  þorlaks- 
messo  firir  jol  árlega  fatækvm  monnvm: 

jtem  gefizst  ij  kyr:  oc  vj  ær: 

Porcio  ecclesie  vm  xvj  ar  medan  Hiallti  hiellt  cc. 

CCLV.  Ad  Hofe.i) 

Allra  heilagra  kirkia  ath  hofe  j  uopnafirde  aa  heimaland 
allt  ok  tungoland  allt  ok  sirexstade.  asdisarstade.'^)  saudardaP) 
ok  brunahuam.  staksfell^)  ok  mælefell  ok  egguersholma  ij  fyrir 
skahmese  med  rekvm  ok  flvtningum  ok  avstur^)tær  halfar  ok 
iij    hlute    hvalreka.    steinuarartungo  alla.^) 

halfan  hualreka  ok  vidreka  fyrir  strandhaufnn. 

halfann  hvakeka  fyrir  divpalæk. 

fiordvng  fyrir  smýrlafelle. 

ij  hlvte  annars  fimtungs  fra  forsaa  ok  til  tangahorns. 

hun  aa  skalalannd  allt  ok  flutninga  alla  ok  vidreka. 

fiordungr  heill  fra  tangahorne  ok  til  mafanes.  en  þa  ij 
hlvter  fiordvngs  fra  mafanese  ok  til  hrafnabiargarar. 

skalauist  at  ravdabiorgum  ok  tueggia  skipa  havfn  ef  vill. 

halfr  fimtungr  j  hual  fra  baudvarsdalssa  ok  til  vindfullo^) 
marks. 

halfan  vidreka  j  mille  vidvikraar')  ok  toalækiar.  nema 
attvngr  til  þorbranndsstada. 

atta  alna  tre  ok  aull  meire  j  sveinvngsvik. 

fugllberg  halft  at  egguere  ok  fýggling  vid  savdanes. 

hvn  aa  biarnareý  alla  ok  alla  reka  jnn  fra  j  mille  berglangar^) 
ok  [ualldauíkr  lækiar,^)  ok  sclveidar  allar  j  nefndvm  takmaurkvm. 

halft  stanndanndanes  til  beitar. 

skauruvikrland  allt  ok  gnípsland^")  hit  sydra.  ok  alla. 
stravmseýre. 

')  þessi  máldagi  er  hér  prentaðr  eptir  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1983 
»epter  Transscipto  fra  Hofskirkiu  i  Vopnaíirde  ritudu  á  kalfskinn*  5. 
Sept.  1448;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1984  afskript  eptir  sama  transscripto 
gerð  á  Bustarfelli  20.  Sept.  1706  og  staðfest  af  Ólafi  Gíslasyni 
og  Birni  Pétrssyni;  ')  aldisarstadi  Yilch.;  ')  Sandardal  350; 
*)  Stackfell  260,  350;  »)  sl.  Vilch.;  ')  vindfallu  Bp.;  ')  aar  sl.  259; 
'  Berglöngu,  Vilch.;  ')  [lækiar  j  Walldavijk,  Vilch.;  '°)  Gnýpsland 
259,  260;  Gnupsland  350,  147. 


216  HOF.   —  KROSSAVÍK.  1397, 

xij  kyr  ok  xij  kvgilde  j  asavd. 

uxa  [vj  vetra^)  fyrir  ij  kvgillde. 

iiij  navt  tvæuetr. 

iij  navt  vetrgavmvl. 

vj  kalfar  fyrir  kvgillde. 

veturgamler  savder  iiij  ok  xx. 

viij  savder  tuæuetrer. 

iij  gamler.  ok  iij  hrutar. 

vj.  hross. 

XX  hundrvd  j  voro  ok  uirdingarfe. 

CDessoklæde  þrenn  med  havklvm  ij  sæmelegum  ok  einum 
fustans  haukle.  ok  ij  havklar  letter.  ok  þar  med  stola  ok 
handh'n  tvenn.  alltaresklæde  ij  sæmeleg  ok  iiij  lett.  kantarakapu 
med  pell  ok  iij  lettar.^)  einn  sloppr.  kalekar  iij.  [paxspialld. 
bvrdstikur^)  ij.  merke  ij.  glodarker.  messingarketill.  vazketiU. 
ample.  sakrarivm  mvnnlaug.  marioskript.  ok  aunnvr  lítil.  font- 
klæde.  brik.  reflar  ij  alnvm  fatt  j  Ix  alna  langer.  ok  ein  brun. 
vj  klukvr.  kross  stor. 

Lagde  sira  oddr  til  sæmelegann  messoserk.  hamhetto.  kross 
bvin  ok  vnder  ij  likneske.  andres  líkneske  ok  paxspialld.  lika- 
krakr.  kistur  ij  vondar. 

kirkian  a  ok  sæmelegann  havkul  med  balldurkinn.  ok  þar 
med  messoserks  bvnat  ok  handlín. 

glodarker  ok  elldbera. 

Jtem  X  kugillde  ok  x  hundrod  ofrid.  iij  kyr.  ok  vj  ær.  cc 
j  ofrido.  c  voro.  hestr.  iij  naut  ueturgaumvl.  xij  sauder  vetur- 
gamlir. 

uar  metid  j  stadarspell  ccc. 

Jtem  lagde  sæmundr  prestr  til  kirkivnar  kalek  ok 
CDessoklæde. 

porcio  ecclesie  vm  næstv  xij  ar  adr  sira  einar  kom.  uiij. 
c.  Ivktt. 

CCLVl.  Krossavijk.^) 
fetta  fylger  Mariukirkiu  j  Krossavijk. 
ij  kyr.  ij  Hross.   kugilldiz  hross  hvort.    iiij  kluckur  oc  ein 
lest.  kantarakapa.  krossar  ij.  forlaks  lijkneski.  alltarisklædi  ij. 

')  [Vilch.;  vij,  1983;  ')  léttari,  Bp.;  ')  [paxspialld  buid.  stikur 
260,  259,  350,  147,  Bp.;  *)  Vilchinsmaid.  263. 


1397.        TORFASTABIR.   —  BUSTARFELL.   —   REFSTAÐIR.  217 

þetta  lagdi  Biörn  til. 

Mariæskriptt.  brijk  yfer  alltari.  spiolld  tvo. 

CCLVII.  Torfastader.i) 

Bænhvsinu  a  Torfastodiimm  fylger  vj  ær. 

hundrad  j  vidumm. 

Jtem  lagdi  Hallsteinn^)  loki  bænhvsinu  v  kugilldi  til  eignar 
oc  jatadi  ad  vera  skylldi  halft  hvortt  kyr  edur  ær.^) 

hann  jatadi  oc  ef  feingist  glergluggur  halfrar  annarar  alnar 
hár  oc  alnar  breidur.  ad  hann  skylldi  kaupa  bænhvsinu  med 
sialfs  sijns  gotsi. 

CCLVIII.  Skeggiastader. 

[=  máldagi  Oddgeirs  biskups  frá  1367,  preutaðr  í  Dipl.  Isl. 
III,  Nr.   182  bls.  2U,  235J. 

CCLIX.  Bustarfell.i) 
Peturskirkia  ad  Bvstarfelli  a  innann  sig  kirkiukross  smell- 
tann  sæmiligann  oc  annann  kross  med  lijkneske.  tiðlld  vmm 
kirkiu  alla  oc  half  dvklaus.  kluckur  iiij.  paxspialld.  Sacrarium 
munnlaug.  hanndklædi  tvo.  merki  ij.  alltarisklædi  ij.  dvkur  oc 
bok  litla.  glodarkier  oc  elldbera. 

þar  skal  syngia  annann  hvern  dag  helgann  og  Ivka  ij 
merkur. 

CCLX.  Refstader.i) 

Kirkia  heilaga  Lavrentij  a  Refstodumm  a  heimalannd 
halftt.     Raudzhola  land. 

Widarteig  j  ðngulsnes  vpp  fra  Forsnesi. 

annann  j  Haugastada  skogumm. 

þridia  j  Hveitishvammi. 

fiorda  j  Kleifumm  firir  framann  Oxnahialla. 

fimtta  j  porbrandzstada  landi. 

Kirkiann  a  fiordung  j  widreka  firir  Vindfullu  lanndi. 

halfan  annann  fimmtung  i  hvalreka  frá  Bodvarsdalsaa^)  oc 
til  Gliufursár.  enn  fluttning  oll  milli  Hamra.^) 

*)  Vilchinsmald.  263;  ')  Hallsteinn  þorsteinsson  var  sýslumaðr  í 
Múlaþingi  um  1484.  Hvort  það  er  sami  maðr  og  hér  er  nefndr  er 
óvíst,  en  gæti  þó  verið;  ')  b.  v.  263;  *)  263,147;  -ár,hin;  '^)  Hamrá 
350;  hamraa  263. 


218  REFSTAÐIR.  1397. 

allur  vidreki  og  hvalreki  og  so  fluttning  m  fuglabiarganesi 
milli  Topttar  oc  Grofar  er  liggur  til  kirkiunnar. 

Halfur  hvalreki  oc  fluttningar  firir  Selalátra  lanndi. 

attungur  j  hualreka  fyrer  Strandhofn. 

Halfur  hualreki  oc  fluttningur  fra  Vidurvijkuraa  og  til 
Grasdalsár. 

fiordungur  j  [widreka  oc  hualreka^)  fra  Midfiardara  oc  til 
vðrdu  firir  vtann  Háfabacka. 

Halfur  hualreki  og  fluttningur  firir  Saurbæ.  so  hlasshvalur 
oc  svarfhualur. 

Halfur  hvalur  firir  felli  med  slijkum  maldag(a). 

halfur  firir  Gunnolfsvijk  med  slijkumm  maldaga. 

fiordungur  vr  fimmtunngi  fra  Forsa  oc  til  Tangahorns. 

halfur  enn  xvj  hlutur  fra  Tangahorni  oc  til  Máfaness. 

fra  Mafanesi  oc  til  Hrafnnabiargarar  halfur  attungur  oc 
mn  settungur  j  fiordunge  j  odru  lagi. 

fiordungur  oc  attunngur  firir  ollu  Heidarlandi. 

Hinn  tolftti  hlutur  i  Lons  landa  reka. 

Settuiigur  fyrer  Holm(i)  j  Gudmundarloni. 

attungur  j    fluttningumm    milli  Krossoss  oc  Hraunlækiar. 

par  fylgia  v  kyr.  x  ær.  forystusaudur.  þriggia  marka 
hestur. 

vjc  j  virdinngarfie. 

kirkiann  aa  Skipshofn  i  Krossavijk  hinni  jdri. 

ein  messoklædi.  ad  auk  silkihokul  slitinn.  þridie  pells- 
Ijokull  sæmiligur  oc  med  stola  oc  handlijn.  kantarakapa  slitin 
af  fustani.  alltarisklædi  eitt.  ij  krossar  smellter. 

alltarissteinn  bvinn.  kaleikur.  v  kluckur.  biollur  ij.  tuo 
tioUd  forn.  kiertistikur  iiij.  glodarkier.  eildberi. 

messobok  forn  per  anni  circulum  oc  lesbok.  sequentiubok. 
Capitularius. 

þangad  liggia  unnder  ix  bæer  ad  tiundumm  oc  lysitollumm. 
iij  bænhvs  oc  takast'^)  vj  aurar  af  hveriu.  Vtkirkia  oc  sunngid 
annann  huernn  dag  oc  takast  af  iij  merkur. 

Kirkiann  aa  Lambseldi  af  ollumm  bæiutom  fyrer  vtann 
Sunnodalsca  oc  inn  af  Asbranndzstodumm. 


^)  [hualreka  og  vidreka,  Bp.;     ')  af  b.  v.  afskrr.  hér  inn,  en  því 
«r  ofaukið. 


1397.  KIRKJUBÆR  í  TUNGU.  210 

þar  skal  vera  heimilisprestur. 
Biörn  prestur  gaf  kirkiunni  halft  annad  hundrad. 
Jtem  gefist  til  kugilldi.  xij  sauder  veturgamler  oc  vj  ær. 
portio  Ecclesiæ  vmm  ix    ár  medann  sira  Pall  Eyvindarson 
hiellt  ccc  oc  iij  aurar. 


CCLXl.  Kirkiubær. 

CiOariukirkia  a  Kirkiubæ  a  heimaland  allt.  Husey  alla  oc 
marga  holma  firir  vestann  a.  geirastadi.^) 

Hun  a  Eyasannd  x<^  fadma  tiræd. 

Mariusand  cccc  oc  þridiungur  til  Hallormstada.  iijc  vid 
Wallanesinga.'^)  fridiung  Huah-eka.  enn  ij  hluti  vidreka. 

Hun  a  og^)  Lambey.  vij  nauta  afriettur.  Skalldartunngu 

Skogarteig  firir  utan  fiskilæk  i  milli  oc  Ambattarleidis. 

Hun  a  og^)  halfan  skog  vid  Hallfridarstadar^)  menn  j 
Husastadaasi. 

xiij  kyr. 

IX  tiu  asaudar.  xvj  saudi  tuævetra.  v  gamla.  forustusaudur 
einn.  tueimur  saudumm  fatt  j  fimmtigi  veturgamallz  fiar. 

iiij  naut  tuævetur  oc  vj  veturgomuL  vj  vetra  gamall  vxi 
ekinn. 

vj  hross  firir  vjc. 

xx''  j  virdinngarfie  oc  j  busbvhlutumm. 

Bondastade,  Kietilstadi  ytri  halfa. 

c  lamba  afrettur  a  westri  eyiar  j  Torfastada  jord  æfinnliga. 

XV  merkur  vax  oc  reykelsi  er  sira  Sæbiorn  lauk  fyrer  xvjc 
fyrer  jord. 

Jtem  lagdi  hann  þar  epter  kantarakápu  sæmiliga  med 
balldekinn.  þollakzlijkneski.  reykelsis  stock  amalieradann.  iij 
messoklædi.  iij  kantarakapur.  alltarisklædi  ij.  Mariæ  skriptt. 
smelltann  kross.  kluckur  iiij.  Katrinar  skriptt.  kiertistikur  ij. 

f>ar  skulu  vera  prestar  ij. 

Jtem  ij  steintiolld. 

þar  skal  vera  kvenngilldur  omagi. 


•)  Bp.;  Geirstadi,  hin;  ^)  Vallnesinga  259,  350,  147,  Bp,;  »)  b.  v. 
Bp.;  *)  Hallfiardarstada  259;  Hallfridarstada  850;  Hallfirdarst.  147,  Bp. 


220  FOSSVOLLH.    —  KETÍLSSTAÐIR.   —  EIÐ.  1397 

gafst  kyr  epter  Pettar^)  a  Galltastodumm. 

Oluckt  portio  xvjc  er  sira  Pall  a  ad  svara  oc  xviij  aurar. 
er  nv  hier  j  eitt  c  j  stadarspell  oc  half  jordinn  a  Gallta- 
stodumm  efrum  oc  cccc  j  bokumm. 

Jtem  gafst  til  c  vorugilldt  medann  sira  Gregorius  hiellt. 

CCLXII.  Forsvollur.'-^) 
Kristfiar  Jordunni  a  Forsvelli  fylgia  vij  ær  oc  kyr. 

CCLXIII.  Kietilsstader.2) 

Kristfiár  Jordunni  a  Kietilsstodumm  fylger  xij  ær.  iij  kyr. 
c  j  virdingarfie. 

far  aa  ad  vera  iij  marka  omagi. 

CCLXIV.  Ad  Eidumm. 

Mariukirkia  ad  Eidumm  a  heimaland  halft  med  gognumm 
oc  giædum  oc  Hols  land  halftt  med  ollum  gognumm  oc  giæd- 
umm  þeim^)  sem  þar  fylgia.  fiordung  j  Ormstodumm. 

vij  kyr.  xxx  asaudar.  iiij  hross. 

xij  aura  j  wirdinngarfie. 

X  skiolna  kieralld.  stiga  oc  þielahðgg. 

iij  messoklædi  oc  fustanshokul  ad  auk  oc  handlijn.  sloppa 
ij.  annan  nyann.  annann  fornann.  alltarisklædi  med  pell  oc 
annad  blamerkt.  kantarakapu  [med  pell^).  tiolld  einfoUd  vmm- 
hverfis  sig  med  tvennumm  biorumm.  ketil.  elldbera.  skijrnarsá. 
glodarkier.  krossa  iiij  med  lijkneskium.  Mariæskriptt.  porlaks 
líjkneski.  Nichulas  lijkneski.  kistil.  budk.  skrijn  med  silfur. 
Tabulum  yfer  alltare.  Hundradz  psalltare  oc  xiij  aurar  i 
bokumm.  kaleik  oc  glerglugg.  kluckur  vj.  kiertistikur  ij  med 
kopar.  vj  jarnstikur. 

þangad  liggia  xvj  bæer  ad  tiundumm  oc  lysitollumm.  iiij 
bænhvs.  takast  af  einu  xij  aurar.  mork  audru.  af  tveimur  vj 
aurar  af  hveriu. 

Halfkirkia  oc  takast  af  iij  merkur. 

þar  skal  vera  prestur. 

Karl  Arnorsson  lagdi  til  xiijc  og  v«  firir  skogarspell  oc 
jord  a  Holi. 

1)  Pettur,  Bp.;  ')  Vilchinsmald.  263;  ^)  b.  v.  259,  350,  147,  Bp.; 
*)  [b.  V.  Bp. 


1397.  HJALTASTAÐIR.   —  KÓREKSSTAÐIR.  221 

forvardur  lagdi  til  Matthiaslijkneski.  kross  oc  vnder  ij 
lijkneski.  kápu  med  salun. 

Jtem  alltarisklædi  med  fordvkumm.  oc  orlitadann  dvk  yfer 
alltari  oc  annann  dvk^)  yfer  Nichulas  skriptt. 

portio  fiell  nidur  oll  su  sem  fallid  hafdi  medann  Karl. 
forvardur  oc  Pall  hafa  buid  firir  kirkiu  vppgiaurd. 


CCLXV.  Hiallttastader. 

CDariukirkia  a  Hialltastodumm  a  heimaland  allt. 

Skogarteig  j  Hreinstada  lands  merki. 

xiiij  kugilldi  bvfiár  oc  hid  fimmttanda  hross  kugilldi. 

f  angad  liggur  lambseldi  af  hveriumm  bæ  mille  Hleidrargardz 
oc  Niardvijkur. 

I>angad  liggur  tiund  af  ollumm  bæiumm  þessumm  med 
lysitollumm  vtann  Korekstodumm.  þar  tekst  heima.  f>angad 
liggia  ij  merkur.  Bænhvs  j  þessumm  takmorkumm  oc  tuær 
merkur  aa  Korekstodumm.  iiij.  vj  aura  bænhvs. 

Hun  sa  iiij  kluckur.  c  vadmala.  messoklædi  tvenn.  sloppa 
ij.  kantarakápur  ij.  krossa  ij.  Mariuskriptt.  oc  ij  spiolld  litil. 
c  j  bokumm.  tiolld  vmmhverfis  sig.  alltaraklædi  iij.  fonts 
vmmbuningur.  kirkiukola.  elidbera.  ij  dvka.  krokstikur  v  med 
jarn.  kiertaklofi.  merki  ij.  Sacrarium  munnlaug.  lijkakrak. 
sleggiu  id  est  brannd. 

þar  skal  vera  prestur. 

Jtem  kugilldi.  hross.  Pieturs  lijkneski  eitt. 

Portio  Ecclesiæ  vmm  xvij  ár  halft  niunda  hunndrad.  fiell 
nidur  halftt  setta  hunndrad  fyrer  kirkiu  adgerd  oc  þa  hluti 
sem  sira  Magnus  lagde  til. 

Oluckt  j  portionem  ccc. 

CCLXVI.  Korekstader.2) 

Christfienu  á  Korekstodumm  fylgia  viij  ær  oc  ij  kyr 
kluckur  ij.  krossar  ij.  forlaks  lijkneski.  Thomas  lijkneski.  pax- 
blad.  alltarisklædi.  ij  dvkar. 

þar  skal  Ivka  af  ij  merkur  presti. 

fiogura  hunndrada  Reki. 

>)  sl.  Bp.;  ')  Vilchinsmald.  263. 


222  NJARÐVÍK.   —   DESJARMÝRI.  1397, 

CCLXVII.  Niardvijk.^) 

ClOariukirkia  j  niarduik  aa  suo  mikit  j  hæimalandi  sem 
prestskyylldh  heyrir. 

þriu^)  kwgildæ. 

tolf  aura  jnnan  gatta. 

holmr  fylger  hænni  sa  sæm  liggr  a  borgarfyrdi  oc  torfuo 
skalæ^)  oc  þar  medh  skipwist. 

fiordongr  j  hualræka  a  gripdæildh. 

klukkur  tuær.  kalík.  mæssokíædi  æin  oc  onnor  fornn  vtan 
dukr  oc  corporalæ  er  æigi.  tioldh  duklaus.  krossatua.  ældbæra. 
CDarie  skript.  altarisklædi  tuau.  sacrarium  munnlaugh.  duk 
æinn.  kertistiko  æina  oc  boka  stola. 

tar  skal  vera  prestr.  .wMinnHir^. 

Jtem  gefnar  tuær  kyr. 

Porcio  ecclesie  vm  níttian  aar.  halft  þridia  hundrat  medan 
sira  tæitr  bio  oc  biornn  son  hans. 


'  WoIq^  \i  CCLXVIII.  Desiarmyre.        ;oqá)ii?iií,triií^  .ii 

Mariukirkia  a  Desiarmyri  a  heimaland  allt  med  gognum 
oc  giædumm  og  allann  Hrafnsdal^)  motz  vid  Hofstrandar  land. 

þridiung  j  vidreka  vnder  Oxafaili. 

allann  vidreka  j  Hellisvijk  fra  dráng  þeira  er  stendur  giegnt 
Runoskála  oc  inn  til  þess  er  næstur  (er)  vt  (fra)  Laxa. 

Hualreka  halfann  i  Hellisvijk  oc  so  huar  sem  kiemur  inn 
til  Drangs. 

vidreka  halfann  i  CDariubase  oc  so  hualreka.  '^'^'"* 

Salltfioru  j  Geitavijk  milli  lækia.  '''"'' 

V  kyr.  vj  ær  oc  xx.  oc  iiij  saudi  veturgamla.  kalfa  ij  oc 
hross. 

messoklædi  ein.  krossa  iij.  kluckur  ij.  Nockrar  bækur. 
slopp  oc  kantarakápu.  kaíeik.  refil  einn.  þelahogg.  elldbera. 
merki  ij. 

J>angad    liggur    tiund    af   ollum    þessum    bæiumm     milli 


')  í'essi  máldagi  er  hér  prentaðr  eptir  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.2011, 
sem  gert  er  eptir  transskr.  frá  8.  Sept.  1421;  ^)  med,  Vilch.;  »)Torfu- 
skale  260;  Tofuskale  259,  350,  147,  Bp.;  *)  vid  b.  v.  350,  Bp. 


1397.  HÚSAVÍK.  —  KLYFSTADIR.  223 

Breidarvijkur  sydri  oc  Niardvijkur  oc  Lambeldi  af  hveriumm 
bæ.  þar  med  lysitoll. 

fiskivist  ad  OUduhamri. 

Saudabeit  vt  a  Sand. 

XXX  sauda  beit  i  Hafnar  land  oc  Hellisskiol. 

Hun  a  halfann  hualreka  oc  vidreka  ut  a  Sandi. 

Hun  a  tveggia  manna  agongu^)  a  hval  j  Kiolsvijk. 

Hun  a  hina  ix  hveriu^)  vætt  i  hualreka  j  Mariufiðru  inn^) 
fra  Laxá. 

Hun  a  skog  j  Setbergi. 

Hun  a  allann  vidreka  oc  halfann  hvalreka  vt  fra  Drang  oc 
til  Kambs. 

þar  skal  vera  heimilisprestur. 

portio  Ecclesiæ  vmm  xvj  ár  viijc  medann  sira  Einar  hielltt. 
og  er  luktt  j  wadmálumm  voruvirdumm  oc  vidumm  v^'-  ena 
nidur  fiellv  ccc  fyrer  atbot  kirkiu. 

CCLXIX.  Hwsavijk. 

Kirkia  j  Hvsavijk  a  heimaland  halftt  oc  Dal  land.  Skalanes. 
Breidavijk  med  gognumm  oc  giædumm. 

X  kyr.  Asaudur  einni  fatt  j  L.  gridung  tuævetrann.  xij  hross. 

xij  aura  not. 

vij  kugilldi  j  kötlumm  oc  kierolldumm.  v  kugilide  j 
tiðUdumm  oc  klædnadi. 

vjc  j  bokumm  oc  messuklædumm.  j  kluckumm  oc  kross- 
umra  oc  ollumm  kirkiubunadi. 

vij  vætter  matar. 

þar  skal  vera  prestur  oc  diaknn.  tekur  prestur  iiij  merkur. 
enn  ef  ei  er  diakn  til  þa  skal  vera  hunndradz  omagi. 

kirkiann  a  halft  fiorda  hunndrad  vadmála  oc  ij  aura. 

Hinn  xvj  hlut  j  Osreka  oc  attunng  sudur  frá  Greipsgiá  til 
Almenningarfiöru  vnder  vogsfiollumm  og  alla  Kallasteins  fiðru. 
og  kirkiann  a  i  oUumm  samreka  firir  helming  hiona  j  Hvsavijk 
oc  helming  firir  Dallannd.    AUann  reka  j  Svijnavijk. 

CCLXX.  Klijfstader.^) 
CDariukirkia  a  Klyfstodumm  a  alltt  heimaland  med  gogn- 
umm  oc  giædum. 

•)  agong,  Bp.;   ')  svo,  hdrr.;  ^)  sl.  Bp.;   *)  sbr.  Dipl.  Isl.  III,  186. 


224  KLYFSTAÐIR.   —  DVERGASTEÍNN.  1397. 

Skogarteig  j  Stackahlijdar  lannd  firir  ofann  reidgðtur  til 
Hraunár  oc  geilar  þeirrar  sem  geinngur  firir  framann  Titlingshol. 

xiiij  fota  gröf  i  þad  sama  lannd. 

Skogarteig  j  Vlfstada  lannd  milli  Melar  oc  lækiar  þess  er 
þar  fellur  næstur. 

Skogarteig  i  Hleidrargardz  merki. 

Hun  a  vj  kyr.  veturgamallfc  naut  oc  kalf.  x  aurar  j 
virdingarfie  og  þridiung  j  ollumm  reka  milli  Hialmár  oc  Raunar. 

kluckur  iij.  merki  ij.  Mariuskriptt.  krossa  ij.  alltarisklædi 
ij.  einn  dvk.  hokul.  stolu.  handlijn.  serk.  kantarakápv.  vj  aura 
i  bokumm.  þelahogg.  baksturjarn. 

þangad  liggur  tiund  med  lysitollumm  af  oUum  bæiumm  j 
Lodmundarfirdi.  er  bænhvs  eitt  oc  takazt  af  vj  aurar. 

þar  skal  vera  prestur. 

lambeldi  af  ollum  bæiumm. 

Jtem  bokakista. 

Herra  Otthgeir  biskup  gaf  vj  ær. 


CCLXXI.  Dvergasteirn. 

CDariukirkia  ad^)  Dvergasteini  a  so  micid  j  lanndi  sem 
presti  heyrer. 

vj  kyr.  xviij  ær.  Hunndradz  hross.  veturgamlann  saud. 

Hialmarstrðnd  alla  milli  Hialmar  oc  Grijmkelzgils. 

Reka  milli  Hamarsness  oc  GuIIsteins. 

Reka  milli  forisvaags  oc  sudur  ad  Stali.  fridiung  i  oUumm 
vidreka. 

Vidreka  fyrer  Kolstada  lanndi  til  Selár  oc  halfann  matreka. 

V  aura  af  Brimnesi.*)  skal  halftt  hafa  þad  prestur  enn 
halft  bondi. 

Kirkiann  a  oc  vervist  a  Sleitunausti  med  ollumm  afluttningi. 

Skogarteig  milli  Vijkurskála  oc  Brimnes-)  marks. 

þangad  liggia  vnder  x  bæer  ad  allri  skylldu,  eru  þar  i  iij 
bænhvs.  takast  vj  aurar  af  ij.  enn  x  aurar  af  einu. 

þar  skal  vera  prestur. 

kluckur    iij.    elldbera.    messoklædi.   ad  auk  hokull.    slopp. 


')  á,  Bp.;  ')  Brunnesi  259,  260,  147    (Brimnes  á  síðari  staðnum) 
Brimnesi,  Brimnes  350. 


I 


1397.      SEYÐARFJÖRÐR.  -  MJÓIFJÖRÐR.  -  SKORRaSTAÐIR.  225 

lijkakrák.  refil^)stubbar  ij.  kross  einn.  merki  ij.  halfmork  i 
bokumm.  krokstiku  eina  med  jarn. 

Jtem  vj  ær. 

portio  Ecclesiæ  wmm  xj  ár  næstu  iiijc  oc  mork. 

Jtem  forn  tijund  olukt  v"  oc  xij  aurar  er  Jon  CDagnusson 
seigist  ecke  hafa  tekid. 

CCLXXII.  Seydarfiordur.2) 

Hinn  heilagi  Olafur  kongur  j  Seydarfirdi^)  a  ij  hluti  3 
forarinstodumra. 

þar  fylger  kyr  oc  ij  ær. 
alltarisklædi.  ij  kluckur. 

CCLXXIII.  CDiofefiordur. 

COariukirkia  j  Miofafirdi  a  fiordung  i  heimalanndi  med 
oUum  gognumm  oc  giædumm. 

fiordung  j  widreka  þeim  sem  Miofifiordur   a  j  Krosslannd. 

V  kyr.  iiij  ær  oc  xx. 

V.  gielldneyta  afriett  j  Dala  lannd. 

I>ar  skal  vera  prestur  oc  á  ad  taka  iiij  merkur. 

pangad  liggia  vnder  xj  bæer  ad  tiundumm  oc  lysitoUumm. 

Hun  a  ij  krossa.  Mariæskriptt.  þollaks  lijkneski.  kaleik. 
messoklædi.  kantarakápv.  slopp.  glodarkier.  elldbera.  Sacrarium 
munnlaug.  alltaraklædi  ij.  dvka  iiij.  kluckur  iij.  ij  merkur  i 
bokumm.  lijkakrak.  baksturjárnn.  font  med  vmmbuningi. 

Jtem  ein  kyr. 

CDagnus  Teitsson  lagde  til  kirkiunnar  alltaraklædi.  messu- 
serk.  hamettv  oc  alltarisdvk.  var  þetta  virdt  firir  iiij  merkur. 

portio  Ecclesiæ  vmm  iiij  ár  xij  aurar.  lauk  Ari  Oddsson 
halft  annad  hundrad  j  Kiukendis  jordu. 


CCLXXIV.  Skorrastader. 

Kirkia  a  Skorrastodumm  a  heimaland  allt  med  gognum  oc 
giædum.     Buland  oc  Grænanes  oc  Seliadal.^) 

Rekstur  i  Fannardal  firir  framann  Liosá  og  vidarteig  firir 
nordann. 


')  refill,  Bp.;  ')  259,  850,  147,  Bp.;   Reydarfiordur(!)  260;  ')  259, 
350.  147;  Reydarfirdi  260,  263,  Bp.(!);  *)  Selialand  260. 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  15 


226  SKORRASTADIR.   —  HÓLMAR.  1397. 

Vidarteig  j  Miofafirdi  j  Myrarskog. 

fiordung  j  ollumm  Sandvijkur  rekumm  firir  nordann  huad 
sem  a  rekur.  enn  þui  minna  firir  sunnan  ad  þar  eiga  adrer 
settunginn  adur  af  ad  taka.  fann  reka  gaf  Biorn  Sigvatsson 
sier  til  salumessu. 

Hualreka  allann  a  Monesi  miUi  Valagils  oc  Svartabiarga. 
þann  reka  lagdi  til  Eyolfur  Helgason  vid  margra  manna  vittnni. 

allt  lingrif  oc  vidinn  fyrer  sunnann  a  vmm  Hals  oc 
Eyrar  til  Raudaskridu.  enn  þad  gaf  Hilldibrandur  prestur 
stadnumm. 

fiskveide^)  i  Helluhyl  til  mots  vid  Kirklækinga.  Hana 
selldi  Sorli  af  Skuggahlid  og  a  stadurinn  tuo  hluti  firir  þat 
land  oc  gaf  Hilldibrandur  stadnumm. 

Hun  a  halft  viij  kugilldi.  halft  annad  c  j  busbuhlutumm. 
c  j  bokumm.  kaleik.  messoklædi.  alltarisklædi  iij.  glodarkier, 
elldbere.  kiertistiku.  slopp.  kantarakapu.  Mariuskriptter  ij. 
smelltann  kross  oc  annann  fornann.  Lavrentius  skript.  tvenn 
corporalia.  merki.  Sacrarium  munnlaug, 

þangad  liggia  vnder  xv  bæer  ad  allri  skylldu.  eru  þar  af 
iiij  bænhvs  oc  takast  vj  aurar  af  hveriu.  fimmta  liggur  nidri  oc 
takast  þar  af  vj  aurar  oc  Ivka  firir  fædi.^) 

kirkia  ein  oc  takast  þar  af  ij  merkur. 

prestur  tekur  heima  iiij  merkur. 

Jtem  gefist  til  agilldi  minna  enn  halft  annad  kugiUdi. 
hestur. 

portio  Ecclesiæ  epter  sira  Tiorfa^)  xv*'  medann  hann  hiellt. 
.  Jtem  a  sira  Gudine^)    olukt   i    portionem  c.  oc  ij  merkur 
vmm   ij    ar   medann  hann  hiellt.  enn  fordur  Rachelarson  á  j 
portionem  xviij  aura  vm  eitt  ar  ad  luka.  ;   ^ 

CCLXXV.  Ad  Holmumm. 

COariukirkia  ad  Holmumm  a  fiordung  j  heimalanndi. 

fiordung  j  Krossanessreka  huad  sem  á  ber. 

Hun  a  nv  oc  halfann  vidreka  j  Dala  rekumm  millumm 
Dalaár  oc  Grænanesvoga.  og  ij  hluti  i  samrekanum  er  liggur 
milli  Vattarnes(s)  oc  Kolmvla.  huad  sem  a  ber. 

')  fiskiveide  Bp.;  ')  fæda  350,  147,  Bp.;  '  Torfa260;  *)  259,350; 
GudnieO)  260,  147,  Bp.  .     t,  ,. 


1397.       HÓLMAR.  —  SÓMASATÐIR.  —  KOLTREYJUSTAÐIR.         227 

iiij  ær  oc  XX.  iiij  kyr.  veturgamallt  naut.  kugilldann  bát. 

xiiij  aura  j  notumm.  halfmork  vöru.  v*'  j  metfe. 

Jtem  hundradz  hestur  oc  kyr  oc  kugilldiz  hross.  er  gafst 
med  lijkum. 

messuklæde  ein.  hokull  oc  hofudlin  til  annara. 

Gudspiallabækur  ij.  Graduale.  songbækur  ij.  lesbækur  vj. 

kluckur  iiij.  alltarisklædi  iij.  dvk  einn.  kantarakápu.  tiolld 
iij  fielitil.^)  skrijn.  kross  bvinn.  oc  annar  steinndur.  Mariæ- 
skriptter  ij.  kaleik.  elldbera.  i.  baksturjarn.  munnlaugar  ij. 
kiertistiku. 

þar  skal  vera  heimilisprestur. 

þangad  liggia  Tiunder  fra  Eyri  oc  til  Gerpis. 

Jtem  gefist  til  ij  kyr. 

portio  Ecclesiæ  vmm  xvj  ár  xijc  medan  sira  Oddur  bio. 

Jtem  tok  hann  i  forna  portionem  þa  hann  kom  til  v'' 

Jtem  var  kirkiann  nidurtekin.  viderner  firir  [halft  annad 
hundrad.^)  fiell  nidur  xijc  firir  kirkiu  vppgerd  af  portione.^) 

CCLXXVI.  Somastader.-*) 

Christfiarjordunne  aa  Somastodumm  fylgia  iiij  kyr  oc  xx  ær. 
cc  j  ofrijdu. 

Ivka  presti  vj  aura.  enn  iij  merkur  j  annare  grein  þeim 
sem  keyptt  hefur. 

alltarisklædi  ij.  kross.  Peturs  lijkneski.  klucka  ein. 

CCLXXVII.  Koltreyiustader. 

Kirkia  hinns  heilaga  Sixti  a  Koltreyiustodumm  a  heima- 
lannd  allt  med  gognumm  oc  giædumm  oc  Andey. 

xxx  asaudar.  v  kyr.  hross  eitt.  xiiij  sauder  veturgamler. 

keralld  oc  fat  oc  bord. 

iiij  kluckur  oc  eina  biollu.  kaleika  ij.  hvslkier.  messoklædi 
tvenn  ad  ollu.  sloppa  ij.  kantarakapur  ij.  glodarkier  oc  elldbera. 
kross  steindann.  Mariuskriptt.  paxspialld  oc  trieskrijn  med 
helgumm  domumm.  munnlaugar  ij.  alltaraklædi  iij  oc  dvka  ij. 

Hun  a  skogarteig  i  Kiapteyrarland  mille  Holmalækiar  oc 
fiskeyrar. 


1)  fetlitid,    Bp.;     »)  ijc,   260;     «)  Hér   eptir   kemr    í  Vilchinsbók 
visitatia  Sveins  biskups  1468;  *)  Vilchinsmald.  263. 

15* 


228  KOLTREYJUSTAÐIR.  —  STÖÐ.  1397. 

XX  hesta  hogg  j^)  Gestada  skog  hver  missere. 

Skog  i  Eyrarland  miUe  Melrackaar  hinnar  ystu  til  þeirrar 
er  j  midiu  fellur. 

ij  merki.  glerglugg  einn  oc  cc  j  bokumm  oc  x  aura. 

J>ar  skal  vera  prestar  ij. 

þangad  liggur  under  af  xv  bæiumm  tiund  med  lysitollumm. 
eru  hier  af  vij  bænhvs  oc  greitt  firir  hid  viij.  vj  aurar  af 
hvoriu.  vtann  af  einu  x  aurar. 

Jtem  lagdi  sira  Jon  til  vijc.  iiijc  ofrijd  oc  ij  frijd  firir  spell. 

Jtem  gefist  til  xvjc  jord  er  heiter  Vodlar.  oc  þar  med  xij 
ær^)  oc  ij  kyr.    Og  onnur  half  jord  er  heiter  Gestader. 

Jtem  ij  sauder  weturgamler. 

Jtem  lagdi  herra  Wilchin  til  messuklædi  forn. 

portio  oreiknud  oc  stenndur  cccc.  vnnder  Klængi  prest(i). 

Ny  portio  ccc  á  iiij  árumm. 


CCLXXVIII.  Stod. 

CDariukirkia  j  Stod  a  heimaland  allt  med  gognum  oc 
giædumm. 

iij  kyr.  vj  ær.  iiij  lambgymbrar.  ij  sauder^)  veturgamler. 
hundradz  hross. 

halft  annad  hundrad  vadmála. 

smelltann*)  kross.  skrijn.  messoklædi  tuenn.  kaleik.  slopp 
"oc  alslitna  kápu.  kluckur  iij.  fiorda  brotin.  ein  bialla.  sacrariura 
munnlaug.  glodarkier.  kiertistikur  ij.  bior.  Mariæskriptt.  ij 
merkur  j  bokumm. 

þadann  er  songur  til  tveggia  bænhvsa.  takast  xij  aurar 
af  audru. 

J>angad  liggur  tiund  med  lysitoílumm  af  iij  bæiumm. 

þar  skal  vera  prestur  oc  diakn  eda  [xx  aura^)  omagi. 

Sira  Grijmur  lagdi  halft  fimta  hunndrad  firir  spell. 

portio  Ecclesiæ  vm  ij  ár  medan  sira  Hrafn  hiellt  vij 
aurar. 

Jtem  tok  sira  Hrafn  af  sira  Halli  halfmörk  oc  iiij  alnar. 


')  og   350(!);     ')  sl.  Bp.(!);     ')  ásauder,    Bp.;     *)  smellttu,  259; 
smellttur  350,  Bp.;  »)  [Bp.;  aura  xx,  259,  260,  350;  xij  aura  147. 


1397.  HEYDALIR.  229 

CCLXXIX.  Heydaler. 

Stephaimskirkia  j  Heydolumm  a  lond  oll  raille  Tinnvdalsár^) 
oc  Ormsár  oc  Breiddalseyar  allar  bædi'-^)  hinar  ytri  oc  hinar 
jnnre. 

Selför  i  neyrdradal. 

Skog  hia  Skriduvatni  er  leingi  hefur  fylgt  oc  annann  teig 
er  liggur  firir  ofann  fiardarskog  hid  næsta. 

land  ad  Hole  med  ollumm  gögnumra  oc  giædumm.  Brecku 
halfa.  Stræte^).  Vafrastadi  oc  allann  reka  firir  Sambeit. 

I>angad  liggia  tiunder  med  iysitollumm  af  ollum  bæiumm 
i  Breiddal. 

X*'  j  metfie.  iij  ær  oe  xx.  iiij  kyr,  ij  kugilldi  j  gielldfie. 
vxe  fiogra  vetra.  iij  hross. 

Bænhvsfie  fra  Streite  xiij  ær  oc  ein  kyr. 

Jtem  bænhvsfie  fra  Anastodumm  ix  ær  oc  kyr. 

tiallda  leppar  vmm  kirkiu.  cc  j  bokumm.  kantarakapur 
iiij  oc  einn  sloppur.  alltaraklædi  iiij.  kaleika  ij.  elldbera  ij. 
glodarkier.  krossa  ij  smellta.  skiolld.  Stephanus  skriptt.  raerki. 
ij  dvkar  med  ollumm  alltarisklædumm.  Bokakista.  vij  kluckur. 
iij  bioliur  er  fylgia  Bænhvsuram  (á)  Streite  oc  Anastodumm. 

Sacrarium  mvnnlaug.  baksturjarn.  kiertistikur  ij.  lektarar  ij. 

I>ar  skulu  vera  prestar  ij  og  diakn.  v  manna  messuklædi 
ad  ollu. 

þetta  lagdi  sira  Asgrijmur  til  kirkiunnar. 

In  prirais  x  bækur  er  virdar  voru  firir  xijc.  Stephanus- 
skriptt.  kross  oc  a  lijkneski.  glodarkier.  fonts  vrarabuningur. 
glerlamp.  raessuklædi  iiij.  sloppa  ij.  Dalraatiku.  alltaraklædi. 
pall  bord.  lijkakrak. 

f>etta  gafst  med  lijkumm.  yj  ær  oc  hundradz  hestur. 

Jtem  kugiildi. 

vr  Snæhvararai  c. 

Jtera  c. 

þar  skal  vera  þriggia  marka   omagi   er  fylgt  hefer  Streite. 

Jtem  vj  ær  oc  c  hross. 

forn  tiund  er  sira  Biarni  tok  xijc.  enn  ny  tiund  er  fallid 
hafdi  sijdann  Biarni  kom  cccc.  enn  cccc  fiellu  nidur  firir  kirkiu 
adbot  þau  sem  hann  tok  i  stadarspiðll. 

')  Tunnudalsárí!)  259;  ')  b.  v.  350,  147,  Bp.;  ')  Svo  hdrr. 


230  BERUNES.  —  UNDIR  HÁLSI.  1397. 

CCLXXX.  Berunes. 

Mariukirkia  a  Berunesi  sagde  Halle  CDarsson  epter  sögu 
í>osteins  Runolfssonar  ad  ætti  Skaga  framm  ad  læk  þeim.  er 
ofann  fellur  j  Reynibug  j  kyl  þann.  er  fellur  vt  j  ána.  og  þar 
næst  stendur  varda  hia  kylnumm  fyrer  sunnann  gðtuna.  fyrer 
sunnann  Saudhvsmyre  rædur  Hraun  þad  er  geingur  sudur  j 
ana  og  miog  so  nordur  ad  Skogarmannslæk.  Skogarmannslækur 
rædur  fyrer  nordann  þar  sem  (hann)  fellur  ofann  vmm  Nauta- 
hialla. 

Kirkia^)  a  xiij  ær  oc  xx.  iiij  kyr.  hross  tuævett.  naut 
veturgamallt.  c  j  ofrijdu. 

tvenn  messuklædi  oc  vanttar  eitt  hofudlijn.  iiij  alltaris- 
kiædi  oc  med  ij  dvkar.  kanttarakapu  oc  slopp.  Kiertistika. 
kluckur  iiij.  sacrarium  munnlaug.  skrijn.  kross.  biðllu  eina. 
merki  ij. 

þangad  liggia  tiunder  oc  lysitoUar  af  v  bæiumm. 

þadann  skal  syngiazt  xx  messur  hvertt  vetur  oc  sumar 
til  Kross  helga  daga  oc  ix  messur  rurahelga  daga  j^)  ix  lestra 
holldum  bædi  vetur  oc  suraar.  lykst  af  iij  merkur. 

Jtem  half  mork  vax.  font  med  vmbuningi.^) 

Jtem  c.  hross  oc  v°  j  virdingarfie. 

Jtem  c.  voru  gillt  er  sira  Oddur  gaf. 

Portio  Ecclesiæ  arliga  v  aurar  vmm  v  ár  næstu. 

CCLXXXI.  Vnder  Hálso. 

Andres  kirkia  vnder  Halse  a  heimaland  allt  med  gognumm 
og  giædumm. 

Hun  a  Helliseyar  oc  Hamars  lannd  allt.  Skialldaskier. 

Ixx  asaudar  oc  ij  ær.  iiij  kyr.  saud  veturgamlann. 

krossa  ij.  Mariæskriptter  ij.  merki  eitt.  kiertistiku  eina 
med  járnn.  alltarisklædi  iij  oc  þar  med  dvk.  elldbera.  glodar- 
kier.  messuklædi  tvenn  oc  ad  auk  hokul.  vantar  stolu.  handlijn 
oc  linda.  kaleik  oc  fonts  vmmbuningur.     Andres  lijkneski. 

þangad  liggur  vnder  Bænhvs  a  Bulandsnesi  oc  Hamar  ad 
allri  skylldu.  takast  vj  aurar  af  bænhvsumm.  enn  prestur  tekur 
iiij  merkur.  mork  vax  oc  a  íirir  adra.  cc  vöru  oc  halfmðrk. 


•)  Kirkian  850,  Bp.;  ^)  og  350,  147,  Bp.;  ^)  Bp.;  buningi,  hin, 


1397.  ÞVOTTÁ.  231 

þar  er  omagavist  oc  vj  aiira  toll  a  ad  Ivka  j  audru  lagi 
fatækumm  monnumm. 

Jtem  ij  kugilldis  hross. 

Jtem  tok^)  sira  Oddur  af  sira  Tindi  i  stadarspioll  ij 
kugilldi  og  ijc  ofrijd. 

Jtem  j  forna  portionem  cc  oc  xv  aurar. 

Portio  vmm  tuo  ár  medann  sira  Oddur  hiellt  vj  aurar  og 
ij  álnar. 

CCLXXXII.  I>vottá. 

Pieturskirkia  ad  fvottá  a  ij  messuklædi.  alitarisklædi  iij. 
tiolld  vond  vtar  ad  bior.  merki.  glodarkier.  elldbera  lok.  budkar 
ij.  paxspialld.  munnlaug.  kluckur  iij.  biollur  ij.  kantarakapu. 
slopp.  fonts  vmmbuningur.  skijruarsá. 

fessar  jtolur  fylgia. 

Skogarteigur  j  Flokahvammi  vt  fra  Diupagrðf  oc  til 
skridu  þeirrar  er  gagnvart  er  Sigmundargili. 

Sumarvid  j  Widartvngv. 

Stodhrossa  beit  i  Selardal. 

tueggia  manada  beit  j  Starmyrarteiga  ollumm  fienadi. 

Selför  til  Granastada. 

skogar  teigur  fra  Mosvalarskridu  oc  framm  til  Jokulsgils.^) 
nema  þad  sem  Starmyringar  eiga  j. 

XV  gelldneyta^)  hðfn  j  Gloppudal  og  hallda  vpp  nautgardi. 

Kirkia  a  Brimsnes  allt  oc  halfa  veide  alia  vid  Hofsmenn 
firir  sunnan  Ala  innann  fiardar. 

Halfs  manadar  beit  a  Bulandsnes  þui  fie  sem  vera  skal  j 
eyumm  ef  þarf.  og  skipsátur  i  skalanausti. 

lamba  afmeding  j  Mðlviikurhofda. 

fiordung  reka  j  Starmyrar  fiðrumm  ad  ollu. 

Stadur  a  Halfar  oseyar^)  oc  Skarbakamb.  Vigur  oc  Jls  sker. 

fiordung  vidreka  fra  klett  þeim  er  nordur  er  frá  Selárose 
hinum  forna  oc  til  vðrdu  þeirrar  er  stenndur  i  fvottárnesi. 
enn  allann  matreka  j  þessu  takmarki.  enn  allann  reka  sudur 
þadann  til  Hlaupsgeira. 

xiiij  aurar  j  ofrijdu  oc  iij  kugilldi. 

1)  sl.  259,  260,  147;  »)  Jokulgils,  Bp.;  ^)  Bp.;  hin  ýmislega 
brjáluð;  260:  gelldinganeyta(!) ;  259:  gelldinga,  en  ritar  neyta  yfir 
-inga;  *)  Bp.;  Halsaros  eyar,  hin. 


232  HOF  í  ÁLPTAFIRÐI.  1397. 

þessi  er  skylld  aa  fvottarstad.  fæda  prest  oc  diakn  oc 
reida  presti  iiij  merkur.  reida  xviij  aura  annars  hunndradz  j\) 
matskap  ættmonnumm  Eyolfs  Skeggiasonar  eda  fæda  omaga 
epter  þui  sem  monnumm  þiker  mátulegt.  giefa  ij  málsverdo  a 
xij  manudumm.  annann  Pietursmesso  a  veturinn.  enn  annann 
Mariumesso  fyrre. 

portio  forn  er  sira  Gudmundur  tok  ccc.  oc  xij  alner. 

Jtem  ny  portio  vmm  xj  ár  næstv  cc.  oc  x  aurar. 

CCLXXXIII.  Ad  Hofe. 

Mariukirkia  ad  Hofi  j  Alftafirde  á  heimalannd  allt  [og 
Hellisland  allt^)  med  gognumm  oc  giædumm. 

V  kyr.  halfann  setta  tug  asaudar  oc  einn  kalf.  hross  ij. 

cc  j  kosti. 

iiij''  vadmála. 

xviij  alnar  j  metfie. 

kerolld  vond.  Jarnfestur.  lijkakrákur.  Nafar  stor.  pallbord 
iiij  vond.*)  kolur  ij  fánytar. 

Kirkiann^)  a  allann  reka  vtann  fiardar  milli  Markskers  oc 
Melrackaness. 

fiordung  j  oUumm  reka  vid  Starmyringa. 

Selveide  alla  halfa  innann  fiardar  vid  fvottá.  vtann  þa  er 
Geithellumm  heyrer. 

Hofskirkia  a  þridiung  j  vtseladrápumm.  annann  þvottá. 
þridia  Starmyringar.  ef  þeir  drepa.  enn  fimttung  ef  adrer  drepa. 

Hun  a  kaleik.  biortiölld  vm  songhvs.  kluckur  iij  oc  iij 
biollur.  alltarisklædi  þriu  oc  ij  dvkar.  ij  kápur  oc  ij  sloppar. 
smelltann  kross  oc  steindur  kross.  messoklædi  ij.  merki  ij. 
Mariuskriptt.  baksturjarn.  messvklæda  kista.  sacrarium  munnlaug. 
elldbera  oc  glodarkier.  kiertistika  ein  oc  lektari.  fonts  vm- 
buningur. 

Jþar  skal  vera  prestur  oc  diakn. 

kirkia  á  Pieturs  lijkneski  oc  brijk  yfer  alltari. 

kirkia  a  Kolaskogsmyre. 

Jtem  eitt  c.  hross. 

portio  Ecclesiæ  cccc  oc  ix  aurar  medann  sira  Jon  í>or- 
grijmsson  oc  sira  Oddur  forsteinsson  hielldu. 

^)  350,  147,  Bp.;  oc  259,  260;  ')  [sl.  260;  ')  bond  2ð9(!); 
*)  Kirkia,  Bp. 


1397.  BJARNANES.   —   EINIHOLT.  233 

CCLXXXIV.  Biarnanes. 

CDariukirkia  i  Biarnanesi  a  heimalannd  hálftt. 

xij  kýr.  xL  asaudar  oc  vjc  j  ofrijdu  goze. 

fiogra  manna  messoklædi  oc  einn  hokul  lausann.  kantara- 
kapu  med  balldekinn  ocij  lekttara.  slopp  einn.  kross  gull(l)agdaDn 
med  stalle  oc  iij  adra.  forlaksskriptt  oc  tiolld  vmmhverfis 
kirkiu.  amaleradann  ampla  oc  alltarisstein  bvinn.  kaleik  einn. 
kluckur  iiij.  Sacrarium  munnlaug  oc  vatzkietill.  lysikolu.  elld- 
bera  og  glodarkier.  alltaraklædi  iiij  oc  Tabulum  yfer  alltari. 

Sequentiubok.  Dominicubok  a  veturinn  og  a  sumarid. 
lesbok  De  Sanctis  fra  Jousmesso  baptistæ  oc  til  Jola. 

messobok.  Hatijdisdaga  Gradall. 

Kiertistikur  iiij.  glodarkier.  nytt  annad. 

þar  skulu  vera  ij  prestar  og  diakn. 

Biarnanesi^)  fylger  Hrijsey  half.  Rafnseyar. 

widreka  allann  oc  hualreka  a  Hornseyri. 

Skogarteiga  iiij  j  Laxárdal.  j  Arennhofda.  Galltartunngv. 
vidartunngv  oc  Wallar. 

f>angad  liggia  ij  kirkiur  oc  bænhvs  eitt.  skylld  j  Skogey 
oc  V  bæer  adrer  ad  tiundumm  oc  lysitollumm.  vtann^)  af 
halfkirkiunne  tekst  heima  oU  tiunnd  oc  halfer  lysitollar. 

iiij  merkur  tekur  kirkiupresturinn. 

Jtem  v''  er  gefist  hefur  til  oc  eitt  Graduale. 

Portio  Ecclesiæ  c.  ca  hveriu  áre  so  langann  tijma  sem 
Teitur^)  hefur  (buid). 

CCLXXXV.  Einihollt. 

COariukirkia  j  Einihollti  a  heimaland  med  gögnum  oc 
giædumm  og  Lambablikstada  lannd  oc  bolstad. 

i  afriett  aa  flám  xl  sauda  hðfn. 

Skogarteigu  j  Loni.  Nesskog  og  foruskog  og  fiogra  nauta 
rekstur  j  Dal. 

Skipssát  i  Skinney. 

Huale  alla  halfa  þa  er  koma  a  reka  j  westri  Flatey 
tuituga  oc  leingri.  þridiung  j  omagavist.  c  j  jordu  j  Kiellduhollti. 


^)  Bp.;  hin:  Biarnarnesi;  *)  ut,  259;  ')  þetta  er  líklega  Teitr  ríki 
Gunnlaugsson,  og  er  því  niðrlag  máldagans  (frá:  Jtemvc^)  frá  miðbiki 
15.  aldar. 


234  EINIHOLT.   —  BORGARHÖFN.  1397. 

IX  kugilldi  i  asaud.  viij  kyr.  ij  kvgilldi  j  weturgomlumm 
saudumm.  ij  kugillde  j  nautumm  gielldumm.  v  hross.  viijc  j 
metfie. 

Jtem  v°  i  stadarspell. 

V  manna  messoklædi  oc  hokul  ad  auk. 

V  alltarisklædi.  brijkarklædi.  alltarisdvkar  ij.  kantarakápa 
ein.  sloppur  einn.  tiolld  vmmhverfis  kor.  texti.  lesbok  oc  sma- 
bækur  ij.  bvinn  kross.  skrijn  buid.  kaleika  ij.  glodarkier.  elld- 
bera.  kiertistikur  ij.  trekrossar  ij.  stolar  ij.  lekttare  baksturjárn. 
alltarissteinn  laus.  munnlaug.  kista  loklaus.  Gudspiallabok  per 
anni  circulum.  kluckur  v.  Mariæskriptt.  glerglugg. 

Annad  hvertt  haust  skal  greida  af  Widbordi  gielldinng 
tvævetrann  j  Einihollt.  enn  annadhvert  halfa  mork  voru. 

þar  skulu  vera  prestar  ij  oc  greida  audrumm  iiij  merkur. 

Salltfiðru  j  Kerlingarey  oc  j  Vnazgiafaholmi.^) 

nioti  so  skogarteigs  j  Vidbordzlandi  sem  hun  eige  jord 
unnder. 

Jtem  v°  j  ofrijdu  og  hid  setta  hunndrad  i  bokumm. 

Jtem  ad  auk  jnnstædu  v°  j  stadarspell. 

Jtem  vjc  j  stadarspell. 

Jtem  ny  portio  er  sira  Amundi  tok  þa  er  (hann)  kom  til 
stadarins  viijc. 

Jtem  portio  vmm  iiij  ár  næstu   fyrerfarandi  ccc  oc  mðrk. 

CCXXXVI.  Borgarhofn.2) 

Kirkia  j  Borgarhöfn  a  so  micid  j  landi  sem  prestskylld 
heyrer. 

kirkiann  aa  ij  kyr.  xxx  asaudar. 

kluckur  iij.  biollur  ij.  kross.  tiolld.  alltaraklædi  ij.  kolu. 
sacrarium  munnlaugh.  kross  annann.^) 

þar  tekst  heima  tiunnd  oc  halfer  lysitollar. 

þar  skal  syngia  páskadaginn  fyri  oc  annan  hvern  dag 
helgann  oc  xij  messur  ad  auk  firir  Bænhvs  þad^)  sem  verid 
hefur  j  Hegsgardi.  tekur  prestur  oc^)  vj  aura. 


*)  Vnazgiafaholmi  Bp.;  Vunzgiafaholmi  350;  Vnasgiafaholmi  259, 
260,  147;  Vitasgiafaholmi,  Gíslamáldagi;  ')  Vilchinsmaldage  263; 
')  >Gamle  maldaginn  heldur  krossa  tuo<,  263  á  spassíu  með  hendi 
Odds  biskups;  *)  263,  Bp.;  þess,  hin;  ')  sl.  Bp. 


1397.  REYNIVELLIK.    —   KÁLFAFELL   Á  SÍÐU.  235 

þar  skal  oc  Ivka  presti  c. 
þar  skal  vera  biskupsgisting. 

CCLXXXVII.  Reyiieveller.i) 

Kirkiann  aReynevelli  a  ij  alltaraklædi  oc  dvk  sæmiligann. 
kross.  Mariæskriptt.  merki.  slopp  godann.  tiolld. 

vj  ær  oc  kv. 

þar  skal  Ivka  presti  c.  og  syngia  annann  hvernn  dag 
helgann. 

biollur  ij.  kistv.  skiolld.  sacrarium  munnlaugh. 

CCLXXXVIII.  Kalfafell. 

Nichulaskirkia  ad  Kalfafelli  j  Fliotshverfi  a  heimalannd 
allt.  Kelldubacka.  Eiriksfell^)  halft.^) 

fiordung  tvitugra  triá  j  Hraunfiöru  oc  leinngri  oc  skal 
fetum  mæla.  Og  fiordung  tvitugra  hvala  oc  leinngri  oc  skal  þa 
alnumm  mæla.  og  forsfiðru  halfa. 

fiskveidi  alia  j  Diupá  þa  er  Diuparbacka  hefur  fýlgtt. 

afriett  i  Skorumm  ad  helminge  vid  Svijnfellinga. 

Kolskog  j  vestrum  Skorumm  so  sem  til  bvs  þarf. 

fra  Lundi  skal  greidast  mork  voru  til  Kalfafells  huertt  ár 
ellegar  kvikfie  jafngott. 

i  hvals  lannd  Sælldings  land  j  veitu  hver  misseri.  skal  sa 
sem  aa  Kalfafelle  byr  taka  vötn  vpp  ad  sijnum  hlut. 

Sa  sem  byr  ad  fossi  skal  Ivka  hvertt  ár  til  Kalfafells  ij 
merkur  vðru. 

kirkiann  á  Ix  asaudar.  eru  þar  j  iij  gelldær.  vj  gielldinga 
gamla.  viij  tvævetra.  iiij  hruta  tvævetra.  xx  weturgamla  saudi. 
vj  kyr.  iij  hross  firir  cc  oc  vij  aura.  ij  kugilldis  hross. 

xj*)  c  j  metfie.  er  j  vird  fitin  er  liggurvestur  firir  Breida- 
bolstad. 

vj  manna  messoklædi  oc  serk  ad  auk  oc  ij  hokla  lausa. 
alltarisklædi  v.  kapur  iij.  sloppar  ij.  tiolld  vmmhverfis  kirkiu 
tuifolld.  glerglugga  iiij.  kluckur  iiij.  Tabulum  oc  skrijn.  texti 
oc  alltarissteinn  bvinn.  kaleik  gylltann  oc  annann  ogylltann. 
hvslkier  med  silfur.  krossa  ij.    Mariuskriptt  og  Nichulasskriptt. 


•)  Vilchinsmaldage    263;    ')    Eiriksfells,     hdrr.;    ')     half,     hdrr. 
*)  IX,  259. 


236  KELDUGNÚPR.  —   BREIÐIBÓLSTAÐR.  1397. 

J>orlaksskriptt.  kiertistikur  oc  baksturjarn.  halfa  fiordu  mork  vax 
oc  reykelsis.  xij  manada  bækur.  glodarkier  ij.  elldbera.  biarnfell. 
kistur  ij. 

þángad  liggur  kirkia  ad  Lunndi  oc  sungid  annann  hvern 
dag  helgann.  iij  bæn^)hvs.  tekst  halfmork  af  einu.  enn  vj  aurar 
af  tveimur.  Halfmork  af  Dal  firir  bænhvsskylid. 

þánngad  liggur  tiunnd  af  vj  bæiumm. 

þar  skulu  vera  ij  prestar  oc  diakn. 

Ivka  fatækumm  monnumm  xij  aura  ai  Langaföstv. 

Halla  Kolbeinsdotter  gaf  v  hrossa  eing  i  Hvols  iand  oc  sla 
austann  af  jafnliga  medann  nockud  eing  er  epter. 

Jtem  tok  sira  Jon  f  orleifsson  i  stadarspell  ccc.  oc  iiij 
merkur  i  forna  portionem. 

Portio  Ecclesiæ  vmm  ij  ár  medann  sira  Jon  hellt  xviij  aurar. 

CCLXXXIX.  Kielldugnvpur.2) 

Kristbuid  ad  Kielldugnvpi  a  vj  kyr.  xl  asaudar.  Hrvt 
veturgamlann. 

vj  aurar  vðru. 

mæler  korns  eda  halfvætt  matar. 

bænhused  a  ad  auk  vj  ær. 

þar  skal  vera  kuenngilldur  omagi. 

J>ar  skal  gefa  malsverd  Joladag.  paskadag.  Hvit  Drottinsdag 
oc  nyt  fiar  þess.  allt  skal  gefa  ad  morginmali^)  Petursmesso  oc 
lamb  vr  steck  og  giefa  vmm  haustid  ef  apttur  kiemur. 

par  skal  ala  þvrfamenn  og  þa  er  fara  skylldra^)  erinda. 

Selsetur  j  Seltungur.  enn  halfann  manud  j  Horksdals  land. 

CCXC.  Breidabolstadur.2) 

Kristbuid  a  Breidabolstad  a  Ix  asaudar.  vj  kyr.  ij  marka 
hestar.^)  iij  merkur  i  bvsgögnumm  oc  virda  til  vadmála. 

þar  skulu  vera  tveir  kuenngillder  omagar. 

þadann  skal  Ivka  xij  aura  vadmala  j  Kirkiubæ  oc  presti 
vj  aura. 

þar  skal  gefa  nyt  fiar  þess  alls  sem  fylger  a  Mariumessudag^) 


')  sl.  260;  ')  Vilchinsmaldagi  263;  »)  259,  260,  350,  Bp.,  ':63; 
morgunmáli  147;  *)  263,  Bp.;  skylda,  hin;  ')  Svo  hdrr.;  «)  263,  Bp.; 
mariudag,  hin. 


1397.  HRAUNSMÚLi  —  fluga(flaga).  237 

ad  morginmali.  þar  skal  gefa  karlmannsverd  Joladag  hinn  viij. 
og  hinn  xiij.  Skijrdag.  paskadag.  Vppstigningardag  oc  Hvijta- 
sunnudag. 

Breidabolstad  fylger  Geirlandsheidur  med  merkiumm. 

tiutiger  oc  ccc  fiðru  medalfyckuabænga*)  fiöru  oc  Horksdæla. 

Skogarteigar  v  j  Swlufelli.  enn  iij  j  Fliotsdalnumm  vestra. 

þadann  er  afriettur  j  Lambatungur  oc  a  millum  k, 

fiskveidur  j  Hðrksá  vpp  til  Merkigardz  oc  vt  j  osi  fyrer 
Breidabolstad. 

CCXCI.  Hraunsmvle.2) 

ClOarivkirkia  ad  Hraunsmvla  a  iiij  ær  oc  xx. 
alltaraklædi.    fornan    dvk.    kross.    kluckur    ij.    paxspialld. 
sacrarium  munnlaug  og  x°  j  lande. 
ccc  fiðru. 

CCXCII.  Holltt.2) 

Nichulas  kirkia  j  Hollti  a  ij  kyr.  iiij  ær  oc  xx.  ij  kluckur. 
tiolld  vmmhverfis  kirkiu.  alltaraklædi  ij  med  dvkumm.  kierti- 
stikur  ij.  glodarkier.  sacrarium  munnlaug.  rodukross.  forlaks 
lijkneski.  handklædi  ij.  paxspialld. 

Kirkiann  a  x*  j  landi. 

þar  skal  syngia  annann  hvern  dag  helgann  oc  Ivka  ij 
merkur  presti. 

portio  Ecclesiæ  vm  so  langann  tijma  sem  Magnus  hefur 
buid  iiijc  oc  vj  aurar. 

CCXCIII.  casar.2) 
Bænhvsed  j  ytrumm  Ásumm  a  ij  kyr. 

CCXCIV.  Rijfunes.2) 
Bænhusid  j  Rijfunesi  aa  xij  ær. 

CCXCV.  Hli)d.2) 
Bænhvsid  j  Hlijd  aa  vj  ær. 

CCXCVI.  A  Flugv.2) 
Bænhusid  a  Flugu  a  kv  og  eina  A, 

')  263,  260;  þykkvabæinga,  hin;  ')  Vilchinsmaldagi  263. 


238  KIRKJUBÆJARKLAUSTR.  1397. 

CCXCVII.  Maldagi  Kirkivbæiarklausturs.i) 

Suo  mikinn  skrvda  á  kirkian  j  kirkivbæ.  iiij  oc  xx  hoklar. 
xiij  kapur.  v  dalmatikur.  sloppar  iiij.  Alltarissklædi  til  haalltariss 
IX.  til  vtalltara  v.  oc  til  hvers  ferner  dvkar  til  haalltaris  med 
fordvkum.  x  glitader  dvkar.  viij  manna  messvklædi.  oc  ij 
messvserker  lavser  vijgder.  vj  corporalia.  baglar  ij.  Textar  iij. 
ij.  Tabvle.  oc  ij  brijkur,  iiij  glodarker  oc  xx  glergluggar.  ij. 
lektarar.  kirkia  tuitiolldvt  sæmiligvm  tiolldvm  oc  þrir  biorar. 
jtem  fostvtialld.  paaskakerti.  jarnstikur  ij.  skrijn  med  helgvm 
domvm.  krossar  vj.  marivskrift.  katrinarskrift.  þorlaksskrift. 
Cecilivskrift.  Agnesarskrift.  matheusskrift.  clemensskrift.  ix  sma 
kertistikur,  fylbeins'^)  budkur  er  fyrer  huslker  er  haft. 

Sacrarivm  mvnnlaug.  skijrnar  ketill.  tuenn  baksturjarn.  ij. 
merki.  Textakoddi.  ij.  paxspiolld. 

songbækur  tuennar  j  huorn^)  kor  per  anni  circulum. 
[jtem  iiij  gradvalia.  Liber  Evangeliorum  oc  Epistolarum.  hin 
þridia  ferivbok.  fernar  sequenciubækur.  jtem  tuennar  songbækur 
fornar.  capitularij  tuenner.  lesbækur  per  anni  circulum.^}  jtem 
ordobok.  processionale.  ymnabækur  xiiij  oc  xx  latinv  bækur  og 
norrænv. 

Suo  margar  jarder  a  klaustrid  j  kirkivbæ. 

J  dal  leiga  xx  avra  vett  smiors. 

J  dal  odrvm  leiga  vett  smiors  oc  xx  avra  vorv. 

A  Avxlandi^)  iiij  merkur  vorv  og  x  fiordvngar  smiors.  viij 
navta  fodur. 

J  AuredaP)  leiga  ccc. 

A  breidabolstad  leiga  vj  avrar  oc  c  vorv. 

A  Backa  leiga  ij  vetter  smiors  oc  cc  vorv  med  kalfi  [a 
Auxlandi.^) 

J  Mortvngv  ij  vetter  smiors  oc  avrar  xiiij. 

A  geirlandi  ij  vetter  smiors  og  cc. 


')  Máldagi  þessi  er  hér  prentaðr  eptir  AM.  263.  Fol.  bls.  86,  sem 
skrifuð  er  1598,  eptir  Vilchinsbók  á  meðan  frumritið  enn  var  til,  og 
hér  kallað  >Vilchins  maldage*.  Vilchinsbækr  hafa  að  fyrirsögn; 
Kirkiubær;  »)  filsbeins  259,  260,  147,  Bp.;  ')  hvern  259,  260,  350: 
*)  [allar  Vilchinsbækr  hlaupa  yfir;  ^)  =  Haurkslandi  =  Hörgslandi; 
*)  =  Haurksdal  =  Hörgsdal;  ^)  [b.  v.  Vilchinsbb. 


1397.  KIRKJUBÆJARKLAUSTR.  239 

j  mork  ij  vetter  smiors  oc  c. 

J  ytrabæ  ij  vetter  smiors  oc  c. 

A  Heidi  vett  smiors  og  xiiij  avrar  vorv. 

A  nýabæ  vett  smiors  oc  x  avrar. 

J  Tvngv  ij  vetter  smiors  og  c. 

A  Karsstodvm  vett  smiors.  og  fodra  ij  kyr  oc  x  avrar. 

A  erfstodvm^)  half  vett  smiors  oc  fodra  ij  kýr  oc  x  avra. 

J  selbvdvm  vett  smiors  oc  fodra  ij  kyr.  oc  c. 

A  efri  steinsmýri  xx  skiolur  savlltv  oc  xx  hesta  lenur. 

Ad  fliotum  XX  skiolur  savlltv  oc  xx  hesta  leenur.  fæda  iiij 
navt  gelld. 

A  nedri  steinsmyre  xx   skiolur  savUtv  oc  xx  hesta  leenur. 
fæda  viij  navt  a  annann  vetur. 

A  Seli  vett  smiors  oc  fæda  kv  oc  vj  avrar. 

a  slýivm  vett  smiors  oc  v  avra  vorv. 

j  hollti  vett  smiors.  fodra  iiij  navt  gelld  oc  halfmork. 

vnder  hravnj  vett  smiors  oc  xiiij  avra. 

Ad  felli  cccc  skreidar  oc  ij  malkeroUd  lysiss. 

Ad   breckvm    vij*'  skreidar   oc   x  avrar  vorv.  oc  fara  med 
skip  stadarins.  oc  kosta  þat  ad  oUv. 

þessar  jtolur  a  stadurinn. 

fra  þverá  skvlv  lukazt  ix  avrar  vorv  huort  vor. 

fra  kelldvgnvpi  halfmork  vorv. 

Af  Horkslandi  mork  vorv. 

Af  Breidabolstad  mork  vorv.  huort  vor. 

Af  dalbæ'^)  half  mork  vorv.  oc  tueggia  vetrvnga  fodur. 

Af  vppsolvm  half  mork  vorv. 

Af  þyckvabæ  halfur  fiordi  eyri(r). 

Af  Selbvdvm  v  avra. 

Af  Asgarde  c  vorv.  oc  vj  avra. 

J  Hatunvm  skal  fodra  iiij  kyr  oc  vetrvng.  og  greida  vett 
miols. 

J  efri  vijk  ij  kýr. 

J  Asgarde  skal  fodra^)  [vetrung ^) 


')  =z  Refstaðir  í  Johnsens  Jarðatab,;  ')  Dalki(!)  260,  259,  350, 
147,  Bp.;  ')  sl.  263;  *)  [Niðrlag  máldagans  vantar  bæði  í  263  og 
Vilchinsbókar  afskriptirnar,  og  heíir  því  verið  glatað  úr  frumriti 
Vilchinsbókar  1598. 


240  MÖÐRU7ALLAKLAUSTR.  1398. 

CCXCVIII.  Kirkjubær. 

[=  Kirkjubæjarmáldagi  í  Vestraaniieyjum  frá  c.  1269,  prentaðr 
í  Dipl.  Isl.  II  Nr.   23  bls.  66]. 

CCXCIX.  Skrá  um  rekaskipti  á  Rosmhvalanesi. 
[frá  c.  1270,  prentuð  í  Dipl.  Isl.  II  Nr.  25  bls.  76—78]. 

CGC.  Eekaskrá  Skálholtsstaðar. 
[frá  c.  1270,  prentuð  í  Dipl.  Isl.  II  Nr.  24  bls.  67—72]. 

CCCI.  Eydala  máldagi. 

[frá    c.  1562^),  og   verðr    látinn   fylgrja   máldögum    frá  tímum 
Gísla  biskups  Jónssonar]. 


*301.  29.  Marts  1398.  á  Möðmvöllum. 

URSKURÐR  Steinmóðar  officialis  þorsteinssonar  um  málErlends 
Bergþórssonar,  er  setið  hafði  heimildarlaust  á  Hnúki  í  Skíðadal, 
jörð  klaustrsins  á  Möðruvöllum,  og  þar  með  haldið  ófrjálsum 
kúgildum  klaustrsins. 

JSig.  343.  8vo  bl.  77—78  skr.  c.  1650  (Dómabók  frá  Upsum). 
Bréf  þetta  er  prentað  áðr  í  III.  bindi  Fornbréfasafnsins  sem  Nr.  522 
eptir  fdinni  og  gallaðri  afskript,  en  af  því  að  þessi  afskript,  sem 
síðar  hefir  fundizt,  er  betri,  er  það  nú  prentað  hér  aptr. 

Domzálit  ef  madur  situr  á  otekinne  Jðrdu. 

(f)at  giðre  eg  Steinmodur  prestr  þorsteinsson  hola  kirkiu 
officialis  (oUum  monnum  kunnigt)  ad  Anno  1398.  fðstudaginn 
fyrir  palmasunnodag  aa  Mðdruwollum  j  hðrgardal  kom  m  stefnu 
fyrir  mig  sira  Sueirn  Magnusson  j  fullu  vmbodi  klau^tursins  á 
Mðdruvðllum  og  herra  Pietur  biskup  af  ejrne  alfu.  enn  EUendr 
Bergþoorsson  af  annare.  huðrier  þar  Iðgdu  vnder  minn  vrskurd 
med  handabandi  hvylykra  suara  og  seckta  greindur  Ellendur 
væri  skylldugur  klaustrino  á  Mðdruvðllum  fyrir  þa  sauk  er  sira 
Suejrn  kiærdi  til  hanz  sem  var  ad  hann  hefdi  setid  aa  stadarins 
jðrdu    otekinne    ad    heymilld    er    hnjvkur  heiter  og  halldit  þar 

^)  Jón  Sigurðsson  hefir  ætlað  (JSig.  377.  4to),  að  þessi  máldagi 
væri  frá  1589,  en  það  mun  þó  ekki  vera.  heldr  mun  hann  einmitt 
vera  frá  1562. 


1398.  MÖÐRUVALLAKLAUSTR.  241 

med  viij  kugilldum  heyrailldarlaust  fyrir  stadnum  fra  næst- 
komande  fardðgum  og  þar  til  þa  var  komit.  Nv  sakir  þess  ad 
ellendur  gat  ðngua  votta  leydtt  ad  sýra  Sueirn  hefdi  bygdt 
honum  þa  Jðrd  edur  kugiUdinn  vm  fyrsagdan  tijma  þess  og 
annars.  ad  sira  Sueýrn  sor  og  fullann  Bokareyd  med  hvijlijkum 
skilmála  hann  hefdi  Bygtt  ellende  adur  sagda  Jðrd  fyrra  árid 
og  huðrt  fortak  hann  hefdi  þar  med  sett.  huor  Bygging  mier 
leyst  eckert  afl  hafa  ellende  til  neins  frelsis  edur  asetu  sagdri 
jðrd.  Suo  og  liet  sira  Sueirn  sveria.  ad  hann  hefdi  krafid  og 
Beydst  sagdrar  Jardar  ad  næstkomande  fardðgum  er  var.  og  so 
kugilldanna  af  ellende  og  ofrelsad  honum  allt  þad  til  ásetu  og 
medferdar  enn  feingit  þa  ecki.  So  og  var  þar  suared  fyrir  mier 
ad  sira  Sueirn  hefdi  sagt  ellendi  vm  haustid.  ad  hann  viUdi 
ecki  ad  Ellendur  Bygge  leingur  a  sagdri  Jðrd  enn  til  næst- 
komandi  fardaga  epter.  Medkendist  ellendr  ad  hann  hefdi  a 
fyrsagdri  Jordu  setid  sijdann  fardaga  og  til  þess  nu  er  komit 
og  so  ad  stadurinn  ætte  so  morg  kugillde  hia  sier  sem  sira 
Sueirn  til  sagdi.  fvi  j  guds  nafne  Amen  seigi  eg  ádur  skrif- 
adur  med  fullum  laga  vrskurdi  og  samþýckt  med  rádi  þeirra 
bestu  manna  er  hia  mier  nu  voru  greindan  Ellend  sitia  sa 
otekinne  og  ofrialsre  Jðrdu  hnjvke  og  setid  hafa  sijdann  fardaga 
j  vor.  og  allar  þær  landsnytkaner  og  avoxtu  af  henne  med 
oheimilld  haft  hafa  j  þessum  tijma  ollum.  sem  sira  Sueirn 
kiærdi  ellend  vm.  og  hann  þar  fyrir  fallinn  j  Bann  af  sialfu 
verkinu  og  skylldugan  ad  taka  lausn  og  skripter.  hier  med 
dæme  eg  ellend  skylldugann  ad  hafa  sig  Burt  fært  fraa  Jordunne 
hnývke.  med  allt  sitt  jnnann  fimm  natta  hiedann  j  frá.  Enn 
klaustrino  a  Mðdruwollum  dæme  eg  Öll  þau  hey  til  eignar  og 
torf  sem  saman  standa  aa  adurtiedre  Jðrdu  hnýuke  og  þar  aa 
ofann  Ivke  ellendur  klaustrino  .xv.  merkur  j  sitt  fullriette  ad 
næstum  fardðgum.  og  xij  aura  j  landnam.  og  þar  til  averkaboot 
epter  giord  vj  manna  þeirra  er  eg  þar  til  nefne.  Jtcm  fyrir 
hey  og  torf  þad  sem  hann  hefur  grafid  og  elldt  skal  hann  enn 
Ivka  stadnum  so  marga  peninga  sem  goder  menn  giora  ad  þad 
hafe  vert  verid  þegar  sied  verdur  huðrsu  vijdtt  ad  sleigit 
hafe  verid  Jðrdinn  og  suo  torfgrafer  huad  vijdar  vera  kunna. 
Skyllde  þessir  aller  peningar  vpplvkast  á  hnjvke  j  fardögum. 
med  sama  vrskurdi  sagdi  eg  ellend  skylldugan  ad  afhenda  sira 
Sueyne    ðU    þau    kugilldi    sem    hann    hefdi  med    þeirre  Jðrdu 

Dipl.  I»l.  IV.  B.  16 


242  MÖÐRUVALLAKLAUSTR.  1398. 

halldit  nu  jnnann  fyrsagdra  fimm  nátta  heyma  ad  hnivke. 
Enn  j  avöxtu  þar  af  skylldi  hann  Ivka  stadnum  ad  næstum 
fardðgum  veturgamlan  saud  epter  huðria  aa.  og  kalf  af  huörre 
kv.  enn  xij  alner  frijdar  af  huðriu  gielldfiár  kugillde.  og  þar  tii 
skyr.  smiðr  og  sýrv  og  vll  af  máhiitunne.  so  micid  huort  vm 
sig  sem  goder  menn  giöra.  edur  og  nefne  til  so  langan  tijma. 
sem  hann  hefur  kugiUdunum  ofriálsum  halldit.  enn  adra  peninga 
hier  fyrir  ef  eý  er  skileyrer  til.  dæme  eg  og  adur  nefndan  sira 
Sueijn  skylldugann  ad  vera  kominn  til  hnijuks  jnnann.  v. 
nátta.  þessa  peninga  ad  medtaka.  nema  þeim  semie  hier  vm 
annad  sijn  a  mille.     Og  til  sanninda  hier  vmm. 


*302.  11.  JÚDÍ  1398.     á  Hnúki  í  Skiðadal. 

Mat  sex  manna  útnefndra  af  Steinmóði  officialis  f  orsteinssyni  á 
því,  hve  mikið  Erlendr  Bergþórsson  væri  skyldugr  klaustrinu  á 
MöðruvöUum  fyrir  slátt  og  torfskurð  í  Hnúksjörð  í  Skíðadal. 

JSig.  343.  8vo,  bl.  78b— 79,  skr.  c.  1650  (Dómabók  frá 
Upsum).  Bréfið  er  prentað  áðr  i  III.  bindi  Fornbréfasafnsins,  sem 
Nr.  523,  en  eptir  nokkuð  gallaðri  afskript.  Er  það  því  preutað  hér 
aptr  að  þessi  afskript,  er  síðan  hefir  fundizt,  er  betri. 

Sv  seijrne  alycktun  þessa  málefnis. 
(J>)at  giörum  vier  Jon  fordarson.  Jndridi  Asgrimsson. 
eiolfur  Jonsson.  prestar.  Pietur  gunnarsson.  Jon  porgilsson  og 
J>orsteirn  Botolfsson  leikmenn  godum  monnum  kunnigt.  ad  aa, 
þvi  áre  1398  fymtudag  j  fardðgum.  ad  Hnýuke  j  Skýdadal 
vorum  vier  til  nefnder  af  sira  Steinmodi  I>orsteinssyni  Hola 
domkirkiu  officialis  ad  meta  virda  og  alijta  huorsu  marga 
peninga  ellendur  Bergþorsson  væri  skylldugur  klaustrino  ad 
MðdruvðUum  fyrir  heý  þau  Öll  sem  hann  hefdi  sleigit  a  Jðrdu 
þeirre  þad  fyrir  farande  ár.  og  torf  þau  sem  hann  skored  hefdi 
&  sðmu  Jðrdu.  og  fyrir  Beýt  er  hann  hefdi  haft  á  þeirre  Jðrdu 
fyrnefndan  tijma.  fyrir  huad  allt  eitt  med  ðdru.  ad  vær  giðrum 
full  .xv«'  halft  huort  vðru.  Enn  fyrir  averka  sem  hann  hefur 
giðrt  a  sagdri  Jðrdu  giorum  vær  .v«-  j  hafnarvodum  edur  ödru 
frijdvirtu  fie.  Jtem  fyrir  vll  af  .xv.  ám  og  .x.  saudum  viij 
fiordunga  vliar.  enn  smiör  af  greindum  ám  og  .iiij.  kvm. 
giðrum  vær  26  fiordunga.  enn  skýr  89  skiolur  og  þar  til  halfa 
enu  fiordu   tunno    sýru.    Enn   ef  þesse  skileyrer  er  ecki  allur 


1400.  HJALL]  í  ÖLFDSI.  243 

til  giðrdum  vær  þar  fyrir  iij  kugillde  og  if  vadmála.  og  verda 
nu  þessir  peningar  allir  eptir  vorre  giörd.  sem  ellendur  B(erg- 
þors)s(on)  er  klaustrino  skylldugur  xj  kugillde  .viij''-  vðru  og 
vij°  vadmala  edur  annad  fie  frijdvirdt.  ef  þesse  skiieyrer  er 
ecki  til. 

Og  til  sanninda  hier  vmm. 


303.  1400. 

Máldagi  og  landamerkjaskrá  Hjallakirkju  í  Ölfusi. 

AM.  66  A  8vo  bl.  5  a— b,  og  er  það  afskript  frá  1612  gerð 
fyrir  Odd  biskup  Einarssoii  og  segir  hann:  «Anno  1612.  19  Sep- 
tembris  liet  eg  skrifa  þetta  eptir  maldagablade  Jnsiglalausu  á  Hialla 
i  01vesi.»  Á  sama  blaði  hefir  og  verið  afhending  Hjallakirkju  1549, 
þegar  Eyjólfr  Jónsson  afhenti  Páli  syni  sínum.  Ljósast  er,  að  þessi 
máldagi  sé  hinn  sami  og  Páll  Eyjólfsson  á  Hjalla  lýsti  í  Skálholti 
22.  Mai  1624  fyrir  Oddi  biskupi,  að  fljallakirkja  ætti  á  gamalli 
saungbók.  Segir  Páll  biskupi,  að  hann  hafi  selt  Gísla  lögmanni 
Hákonarsyni  «allan  reka  frá  Máfagnípu  og  að  þrívörðum,  því  það 
hafi  altíð  verið  eignað  Hjallakirkju.»  «0g  til  merkis  sagde  hann 
ad  þar  á  Hialla  være  gamall  Máldage  skrifadur  á  Ejnnre  gamallre 
saungbok  sem  hann  sagdest  þad  hafa  epter  skiled  og  hann  hielldi 
grejnelega  bæde  vm  reka  Hialla  kyrkiu  og  landamerkie.  Enn  ©ngvann 
innsigladann  maldaga  sagdist  hann  hafa  afhendt  logmannenum  Gijsla 
Hakonarsyne.  Enn  páll  sagde  ad  sá  máldage  sem  skrifadur  er  á 
saungbokenne  a  Hialla  sie  so  latandi  ad  kyrkiann  á  Hialla  eige 
allann  reka  j  Keflavijk  og  fiðrufar»   (AM.  261.  4to  bls.  101—102). 

Maldage  Hialla  kirkiu. 
Suo  mikid  gotz  kirkiunnar  á  Hialla  og  stadarens. 
Jn  primis  J  firstu  einn  gradall  vondur  og  annar  alfær. 

ottusonguabok. 

salltare. 

vondan  kirial. 

einn  kalekur. 

ij  messuklæde. 

iij  klukkur. 

iij  tinfðt. 

ein  skaptpanna. 

einn  pottur. 

XIX  kyr. 

XXX  asaudar. 

16* 


244  VÍÐIMÝRl.  —  SKIPTABRÉF.  1402-1415. 

Jtem  a  Hiallakirkia  landed  (á)  Backa  fra  Sandvade  sion- 
hendijng  j  klettinn  fyrer  austan  backa  j  huerholmunum.  Og 
þadan  j  þufuna  fyrer  austan  hellrana  og  so  j  austanverdann  hest. 

Hier  med  a  Hialle  landed  vestur  j  lækiarbotnalæk  og  j 
gard  þann  sem  liggur  firir  utan  borgarstigenn  j  gðturnar  under 
fialled  og  fialled  alltt  gagiivartt  a  motz  vid  skog  hlijdararenda 
enn  ytra. 

alla  lönguhlijd  j  sanddale. 

rædur  þa  merkium  gata  su  er  þar  liggur. 

a  þa  Hialle  enn  nordara  partt.  reykiafell  og  laka  med. 

Somuleides  a  Hialle  hws  og  skipstðdu  frij  j  Thorlakshðfn. 
enn  þeir  sem  j  Thorlakshðfii  bua  eiga  stodhrossa  beit  j  Melsmyre. 

So  og  a  Hialia  kirkia  reka  og  fiðrufar  a  Keflavijk  á  motz 
vid  nes. 

datum  m.  cccc^)       

304.  1402. 

Máldagi  Víðimýrarkirkju  í  Skagafirði. 

MSteph.  27.  4to  bls.  76,  Svartskinna,  með  hendi  Benedikts 
lögmanns  þorsteinssonar  c.  1730.  Á  undan  er  Auðunarmáldagi  og 
Ólafs  máldagi  Rögnvaldssonar,  og  er  þetta  úr  hvorugum  þeirra. 
Víðimýri  er  nú  ekki  í  Pétrsmáldagabók.  Gæti  því  verið,  að  svo  stæði 
á,  að  Víðimýrarmáldagi  hafði  verið  glataðr  dr  bókinni  áðr  en  hún 
var  afskrifuð  á  17.  öld  (1639),  og  að  þetta  væri  leifar  af  honum, 
sem  stafaði  frá  afskript  úr  máldagabókinni  áðr  en  þessi  máldagi  var 
.  týndr.    A  eptir  kemr  klausa  í  handritum  úr  rekaskrá  Jóns  skalla  1374. 

Jtem  i  þridia  máldaga  sem  dateradur  (er)  Mcdij. 

Kirkiann  a  vijdemyre  er  helgud  sællreMariæ  og  Petre  postula. 

hun  á  land  a  Hole. 

viij  kyr.  asaudar  kugillde. 

Jtem  hualreke  og  vidreke  a  Hualnese  halfur  motz  vid  stad. 


305.  1415. 

Skiptabréf   milli   fimm    syskina,    tveggja   bræðra  og  þriggja 
systra,  óvíst  hverra. 

Add.  British  Museum  11,  242  (FM.  206)  4to  bl.  42  b.  Syrpa  sira 

•)  Hér  eptir  kemr  í  handritinu  afhending  Hjalla  frá  1549. 


1416.  SKIPTABRÉF.   —  VÍÐIDALSTUNGA.  245 

Gottskálks  Jónssonar    í  Glaumbæ    skr.   1543  —  93.    Vér  þekkjum  nú 
ekki  bréfið  öðruvísi  en  í  þessu  ágripi  hjá  séra  Gottskálki. 

Reiknaz  svo  micill  partr  tveggia  sona  oc  þriggia  dætra  vr 
þrim  hvndrvdum.  c. 

Skulu  þeir  hafa  hver  um  sig  tivtige  hundrada  oc  ij*'  betur 
oc  .X.  ærgilldi  at  avk  oc  ij  alner  voru.  Enn  þeim  systrunum 
þrimr  hverre  þeirra  fimtigi  hvndrada  oc  eitt  .c.  betur.  mork  oc 
halfr  eyrer  betur.  oskipt  þrim  ( c.)  uoru  med  þeim  oUum  saman. 

anno  domini  CD  .cccc.  xv  skrifadiz  þa  þetta  bref  uar  giort.^) 


306.  19.  Janúar  1416.        á  Mel  í  Miðlirði. 

IJrskdrðr  Rafns  lögmanns  Guðmundssonar  um  þrætu  milli 
f>orleifs  Marteinssonar  og  forleifs  Árnasonar  um  það,  hversu 
Guðný  og  Helgi  börn  Jóns  Hákonarssonar  befði  erft  Víðidals- 
tungu  eptir  hann. 

AM.  Fasc.  VII,  9,  frumbréfið  á  skinni.  Innsiglin  eru  dottin  frá. 
AM.  dipl.  afskrr.  423  (eptir  frumbr.).  Pappírsafskriptir  nokkrar 
aðrar  eru  til  af  þessu  bréfi. 

Vid  edalstungubref .  ^ ) 
OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  æðr  heyra  sendir 
Rafn  gvðmunðzson  logman  norðan  ok  væstan  a  islanði  kvæðiu 
guds  ok  sina  kunnigt  geranði  at  þa  ær  lidit  war  fra  burd 
kristz  þushundrut  fiogr  hundrut  ok  sextan  aar  a  laugardagin 
næsta  efttir  festum  antonii  aa  torfustodum  j  midfirdi.  kuomu  aa 
stæfnu  fyrir  mig  þorlæifr  martæinsson  ok  þorlæifr  arnason.  ok 
saker  þæss  at  þorlæifur  arnason  hæfir  bæitt  mic  ok  kraft 
vrskurdar  aa.  huad  gudnyiu  jonsdottur  hæfir  fallit  j  ærfd  eftir 
jon  hakonarson  faudr  sinn  eðr  helga  jonsson  broðr  sinn  i 
iordunne  wididalstungu  ænn  þorlæifur  martæinsson  ær  aðr 
næfnda  jord  hellðr.  her  med  logum  fyrir  kallaðr.  hæfir  þorlæifur 


')  Hér  neðan  við  stendr: 

X  gelldingz  gærur  Œl  havstit  firir  skatt. 

halfur  en  þridie  þumlungr  af  hueriu  c.  þann  sitr  opt  upp  aa 
domstolen  ei  kann  at  skipta  sadi  bland  hunda. 
')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


246  VÍÐIDALSTUNGA.  1416. 

martæinsson  birt  fyrir  mer  bref  wndir  godra  manna  jnziglum 
at  jon  hakanarson  hæfði  wnt  helga  syni  sinum  jordina  alla  j 
vididalstungu  til  æignar  æftir  sinn  dag  tii  iafnadar  vid  aunnur 
syskin  sín.  enn  mer  litz  fadir  mega  giora  iafnadar  skipti  med 
bornum  sínum  samþycktu  ok  þæssa  hans  giorð  med  Rettum 
fiarskiptum  logarfar  aðr  næfnz  jons  þeir  sæm  mæganði  menn 
woro  fyrir  sig. 

j  annarre  græin  hefir  þorlæifr  martæinsson  synt  mic  kaup- 
mala  bref  hælga  jonssonar  ok  margretar  dottur  sinnar  hvert  at 
wottar  wm  þeirra  helmíngarfelag  enn  míns  herra  kong  hakonar 
Rettarbot  seger  at  frændr  geri  kavpmala  ok  hælmíngarfelag 
eptir  þui  sem  þeim  semur.  þui  at  til  kaullvðum  þeim  bæzstum 
monnum  sæm  hia  mær  woro  ok  mer  samþyckivnndum.  at  svo 
profuðu  sæm  nu  ær  fyrir  mig  komit  seger  ek  Rafn  guðmundzson 
logmann  j  guds  nafne  amen  med  fullum  laga  vrskurdi.  helga 
jonsson  aatt  hafa  alla  viðidalstungu  æptir  jon  faudr  sinn  eptir 
þui  sæm  þar  hafa  skipti  ai  gæingit  j  millum  hælga  ok  syskina 
hans  ok  þorlæifvi  martæinssyni  til  erfdar  hafa  fallit  halfiordin 
viðidalstunga.  eptir  margretu  dottur  sína.  konu  títth  næfndz 
hælga  enn  half  iordin  viðidalstunnga  hefir  fallit  gvdnyiu  jons- 
dottur  systur  helga.  eptir  helga  jonsson  broðr  sinn  at  Rettum 
erfdum.  enn  nu  þorlæifi  arnasyni  til  fuUrar  æignar  eptir  kaupi 
sínu  sem  hann  hefir  kæypt  med  suæin  bergdorsson  ok  optnæfnda 
gudnyiu  konu  hans  ok  þorlæif  martæinssou  skyllðugann  at  syna 
fyrir  fardaga  med  skilRijki  æða  vottum  ath  ærfingiar  helga 
jonssonar  hafi  afhent  honum  æðr  skipt  honum  halfrijordinneæða 
hvert  frælsi  hann  hefir  haft  fyrir  þeirræ  halfre  er  fæll  j  erfð 
eptir  helga  jonsson  af  gudnyiu  eða  hennar  wmbodsmanne  eða 
auðrum  erfingium  helga.  skal  þorlæifr  martæinsson  leida  þessi 
prof  firir  sýslumanni  eda  logmanni  jnnan  nefndz  tíma.  en  ef 
hann  leidir  eigi  þessi  prof.  þa  skal  þorleifr  marteinsson  luka 
þorlæifui  arnasyni  a  næstum  fardogum  heima  j  wididalstungu 
allar  landskylldir  af  vididalstungu  med  leigum  ok  leiguleigum 
þær  sem  hann  getr  eigi  af  battad  æftir  þui  sem  jordin  hefir 
tiundut  werit  hundrat  af  huerium  tiju  hundrudum  er  j  jordu 
liggr.  skolu  leigurnar  wera  halft  huart  j  fridu  gozi  edr  vfridu 
en  jordina  til  skiptis  a  næstum  fardogum  ef  eigi  eru  lagaskipti 
adr  a  hana  geingit. 

Ok  til  sannennda  hær  wm  setta  ek  mitt  jnsigli  fyrir  þetta 


1416.  HELGAFELLSKLAUSTR.  247 

wrskurdarbref  gert  a  mel  j  midfirdi  a  sama  cari  degi  sidar  enn 
fýr  segir.O 

307.  13.  August  1416.  að  Helgafelli. 

Prófentusamningr  þeirra  Vermundar  ábóta  á  Helgafelli  og  Árna 
Helgasonar,  og  gefr  Árni  með  sér  til  klaustrsins  jarðirnar  Látr 
í  Aðalvík  og  Höfða  í  Grunnavík  og  tólf  kúgildi. 

AM.  Fasc.  VII,  12,  frumbréfið  á  skinni.  Fimm  innsigli  hafa 
verið  fyrir  brófinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá.  AM.  dipl.  afskrr. 
1661  (eptir  frumbr.) 

vm  latr  j  adalvik.^) 

Jn  nomine  domini  amen. 

var  þetta  kaup  þeira  herra  vermundar  med  guds  nad  abota 
ath  helgafelli  med  samþykki  conventobrædra  ok  arna  helgasonar. 
ath  nefndr  arni  gefr  klaustrino  ath  helgafelli  til  fullrar  eignar 
fimtigi  hundrada  med  þessum  fridleika.  jord  a  latrum  j  adalvik 
fyrir  þria  tigi  hundrada  ok  þar  til  adra  jord  er  heitir  ad  hofda 
fyrir  atta  hundrut  er  stendr  j  grunnavikrþingum  ok  þar  til  tolf 
kugilldi  atta  med  latrum  enn  fiogr  med  hðfda.  gefur  hann  þessa 
peninga  klaustrino  j  sína  profento.  her  j  mot  skilr  adr  greindr 


*)  Á  blaði  hjá  afskript  þeirri  af  bréfinu,  er  Árni  hefir  látið  gera, 
hefir  hann  ritað  þessa  ættartölu: 

Jón  Hákonarson     þorleifr  Marteinsson 


Sveinn  Bergþórsson  -  Guðny.  Helgi  -  Margrét.  Olafr 

dóu  barnlaus. 


Sveinn  Einars þuríðr.  Sigríðr  —  Guðmundr 

son  Ólafs-  Ólafs-      þorláksson 

dóttir  dóttir 
urðu  arfar 
þorleifs  Marteinssonar 

En  samkvæmt  dómi  Rafns  lögmanns  frá  22.  Dec.  1427  er  þetta 
þó  ekki  allskostar  rétt  rakið.  Ólafr  staði  var  Marteinsson  og  bróðir 
þorleifs.  Dætr  hans  hétu  þuríðr  og  Solveig  og  Sveinn  maðr 
þuríðar  er  þar  nefndr  Bjarnason. 

')  Aptan  á  bréfinu;  þar  stendr  og:  »Brief  vm  Icntur  i  adalvijk.*. 


248  HOF  í  VATNSDAL  OG  EYFRI  TUNGA.  1416. 

arni  ser  af  klaustrino  æuenliga  sæmeligan  kost  sem  adrer 
profentomenn  hafa  þeir  sem  vidrlika  peninga  hafa  geíith  ok 
þionosto  ok  tuitoga  vod  til  kklæda^)  ser  arliga.  hann  skal  hafa 
sæng  til  klau8tr(s)ins  en  klaustrid  skal  hallda  henni  sidan  ok 
eignazst  eftir  hans  dag.  skal  þratt  nefndr  arni  koma  j  profento 
sína  þegar  hann  viU  en  klaustrid  skal  eignazst  alla  þessa 
peninga  vpp  þadan.  hefir  ok  þrattnefndr  arni  mer  ok  klaustrino 
þessa  adr  greinda  peninga  lukt  ok  afhent  suo  mer  vel  anægir. 
þuí  gerir  ek  títtnefndan  arna  j  þesso  sama  profentobrefi  ollungis 
kuíttan  vm  adr  greinda  profento  fyrir  mer  ok  ollum  mínum 
eptir  komandum  klaustur(s)ins  vmbodsmonnum.  samþickti  ok 
virdoligr  herra  herra  arni  med  guds  nad  biskup  j  skalhollti 
þessa  profento  giof  med  handabandi  stodugliga  ok  ohræriliga 
fyrir  ser  ok  sínum  eftirkomandum.  for  þetta  profentokaup  fram 
j  stora^)  stofunni  ath  helgafelli  þessum  kaupuottum  hia  verondom 
lopti  gutthormssyni  gunari  gudmundarsyni  joni  þorgilssyni  ok 
gizsuri  Runolfssyni  ok  morgum  odrum  godum  monnum. 

Ok  til  saninda  her  (vm)  setto  þessir  fyrnefndir  menn  sín 
jnsigli  med  convento  brædra  jnsigli  fyrir  þetta  bref  gert  ath 
helgafelli  idus  augusti  anno  domini  CD^cc)^  sexto  dicimo. 


308.  13.  August  1416.  í  Reykholti. 

Arni  Ólafsson  biskup  í  Skálholti  fær  Halli  forgrímssyni  jörðina 
Hof  í  Vatnsdal  og  Eyfre-Tungu  í  Vatnsdal  til  fullrar  eignar  og 
kvittar  hann  fyrir  andvirði  jarðanna,  en  jarðirnar  hafði  Árni 
biskup  feingið  hjá  þeim  hjónum  Styr  Snorrasyni  og  furíði 
Jónsdóttur. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  754,  «Ex  originali»,  með  hendi  Jóns 
Magnússonar  bróður  Árna.  «Brefed  er  á  kalfskinn,  og  er  orded  miög 
blackt,  enn  þo  allt  med  giætne  læsilegt.  Jnnsigle  eru  oli  j  burt, 
enn  epter  þrir  þveinger,  hafa  og  ecke  Jnnsigle  fleire  vered. »  Bréfið 
var  á  Hofi  í  Vatnsdal  1729. 

Wær  arne  med  gudz  naadh  biskup  j  skalholti  gerom  ollum 
godum  monnum  viturligt  oc  kunnikt  med  þesso  varo  opno  brefe 
ath  wer  hafum  fengit  halli  þorgrímssyni  jordhina  hof  j  vatsdaal 
sæm  er  sextigi  hundrada  jordh  at  fornu  oc  eyfre  tungu  sæm  er 
tuttugu  hundrada  jordh  ath  fornu  er  oc  liggr  i  uatzsdaal  adr 

^)  þannig. 


1416.  BARÐ  í   FLJÓTUM.  249 

greindum  medr  oUum  þeim  goghnum  oc  gædhum  sæm  huorre 
þæira  vm  sigh  hafuer  fylgt  ath  fornu  oc  nyiu  honum  oc  hans 
ærfvingium  til  æuenligrar  æignar.  oc  freals  forrædis  fraa  oss  oc 
vorum  ærfvingium  þessar^)  jardær  sæm  ecki  koma  vidr  æign 
kirkiunar  j  skalholti.  sæm  styr  snorrason  oc  þurídr  jonsdotter 
kona  hans  fengu  oss  sialfuom  til  auenligrar^)  æignar  af  ath  gera 
huat  oss  likadi.  hefuer  sagdur  hallr  lokit  oss  huern  peningh 
heilan  oc  halfan  suo  sæm  oss  uel  anæger  íirir  sagdar  jarder  af 
þui  sæm  i  okart  kaup  kom  þij  firirbiodum  vier  hueriom  manne 
lærdum  sæm  læikum  hindra  edr  talmaedr  akærasagdar  jorder*^) 
firir  greindum  halli  vtan  med  retto.  Oc  til  sanenda  her  vm 
oc  meiri  stadfesto  setto  ver  uortt  jnsigle  oc  hallr  olafsson  oc 
audun  salomonsson  er  hia  uoru  ath  sogdh  hion  styr  snorrason 
oc  þuridr  jonsdotter  handlagdo  oss  sagdar  jorder^)  til  æuenligrar 
æignar  af  ath  gera  huat  oss  likadi  þy  setto  þæir  sín  jnsigli 
med  voru  fur  þetta  bref  ær  gert  var  j  Reykholti  i  borgarfyrdi 
fimtadag  nesta  firir  marie  messo  fyrri  anno  CD"  cd^  sexto  decimo. 


309.  25.  December  1416.  áHofi  á  Höfðastrond. 

þóRÐR  Örnólfsson  afhendir  Finni  Gamlasyni  í  umboði  Valgerðar 
Vilhjálmsdóttur  konu  hans,  jarðirnar  Barð  í  Fljdtum,  Reyki, 
Grilli,  Steinavöllu,  Illugastaði,  Nes,  Yztamó,  Mdskóga  og 
Laugaland. 

AM.  Fasc.  VII,  10,  frumbréfið  á  skinni,  og  eru  bæði  innsiglin 
fyrir  bréfinu.  AM.  dipl.  afskrr.  295  (eptir  transskr.  frá  1487). 
Bréf  þetta  er  víða  til  í  pappírsafskriptum. 

laugaland  og  bard.^) 

Mote  þessu  brefe  hlyder  vrskurdur  Hrafns  gudmundzsonar 
legmans.  hann  vrskurdar  magnuse  fra  þessum  finne  gamlasyne 
jordina  Bard.  Dat.  j  vrskurdi  Hrafns  er  1417  þridiudaginn 
fyrir  Jonsmessu.^) 

fat  gerir  eg  jon  ketilsson  og  elldiarn  stufsson  godum 
monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  brefi  at   þar  voro  ver  j  hia 


M  þriar,  afskr.;  '')  Svo;  »)  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frál6.  öld; 
')  þessi  klausa  er  aptan  á  bréfinu  og  er  með  hendi  Guðbrands  biskup. 


250  TRANSSKRIPT  OG   VIÐISSE.  1417. 

saum  og  heyrdum  a  þat  er  þordr  ornnolfsson  afhennti  íinne 
gamlasyni  j  umbodi  ualgerdar  vilhialmsdottur  konu  hans  iardir 
þessar  er  suo  heita.  bard  j  fliotum  og  þar  med  reyki  og  grilli 
steinauollu  og  illugastadi  nes  og  yzstamo  moskoga  og  laugaland 
og  þar  med  allan  halfann  rekann  fyrir  litla  backa  huals  og 
uidar  og  flutninga  merkigardana  a  milli  laugalandz  og  stærra 
backa  liggia  þessar  allar  jardir  j  bardz  kirkiu  sokn  sagdiz  hann 
eigi  uita  annat  sannara  en  þessar  greindar  jardir  hafi  fallit  j 
erfd  eptir  margretu  þoruallzdottur  fyr  nefndri  ualgerdi.  Og  til 
sannenda  hier  um  settu  vid  fýr  nefndir  menn  ockur  jnsigli 
fyrir  þetta  bref  er  gert  var  a  hofi  a  hofdastrond  in  natiuitas 
domini  anno  domini  CD"^  cb^  sexto  decimo. 


810.  26.  Febrúar  1417.    á  Grund  í  Eyjafirði. 

LopTR  Guttormsson  og    þrír    menn    aðrir    transskríbera  testa- 
mentisbréf  Haldórs  prests  Loptssonar. 

AM.  Fasc.  VI,  14,  frumtransskriptið  á  skinni;  öll  innsigHn  eru 
dottin  frá.  Prentað  í  Tímariti  Jóns  Pótrssonar  IV,  76,  80.  AM. 
dipl  afskrr.  625. 

Aullum  monnum  þeim  sæm  þetta  bref  siaa  edr  heýra  senda 
lopthr  Gutthormsson  magnus  jonsson  sigurdr  jonsson  þoruardr 
æinarsson  kuediu  guds  ok  sína  kunnigt  gerandi.  ai  grund  j 
eyiafirdæ  saim  wær  ok  ýfer  lasum  testamentum  bref  halldors 
prestz  lopthzsonar  sua  latanda  ord  eptir  ord  sem  her  segir. 

[Hór  kemr  sálugjafabre'fið  frá  8.  December  1403,  Dipl.Isl.III,  573]. 

ok  til  mæire  sanninda  her  vm  settum  vær  fýrr  nefnder 
(menn)  vor  jnzsiglæ  firir  þetta  transkripta  bref  gert  aa  grund  j 
eyiafirde  faustudagin  næsta  eptir  matthias  CíDesso.  anno  domini. 
OD^.  cb^.  septo^)  decimo.*) 


311.  6.  Marts  1417.  á  Seltjarnarnesi. 

Árni  Ólafsson  biskup  í  Skálholti  vottar,  að  hann  hafi  séð  bréf 
Gríms  lögmanns  J>orsteinssonar  [frá  1346,  Dipl.  Isl.  II,  514] 
með  heilu  innsigli,  og  staðfestir  bréf  Jóns  biskups  frá  21.  Júlí 
1413  [Dipl.  Isl.  III,  626]. 

^)  mun  vera  misskrifað  fyrir:  septimo;  ')  Efst  á  spássíu  trans- 
skriptarbréfsins  stendr  þetta  með  samtíða  ef  ekki  sömuhendi:  >a,rne 
minn  havskavlldzson  haf  þu«. 


1417.  ÁRNI  BISKUP  OG  LOPTR.  251 

AM.  238.  4to  bl.  36  skr.  1570—80  (í  transskr.  frá  1475); 
AM.  65.  8vo  (eptir  238);  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.   1792  (eptir  238). 

Vær  herra  Arne  meb  gvðz  nab  biskup  j  skalholltti  giorvm 
gobvm  monnum  kvnnigtt  meb  þessv  voro  brefi  at  þetta  bref 
herra  grims  þosteinssonar  riddara  sem  hier  er  með  bvndit  sa 
eg  og  yfer  las  viður  hans  heilv  og  oskoddv  hanganda  ínsiglle 
þott  þat  sie  nv  fyrer  farib  og  hier  epter  villivm  vier  sveria  ef 
þvrfa  þýcker  og  hier  meb  eigi  sibvr  samþyckvvm  vær  bref  herra 
jons  biskups  sem  hier  er  með  bvndit  mec)  ollvm  sínvm  greinvm 
og  articvlis  [myndujgtt  j  alla  stade.  Og  til  sannenda  hier  vm 
settvm  vær  vortt  ínsigle  fyrer  þetta  bref  er  giortt  var  sa 
seltíornnarnese  Iavgar()aginn  næsta  fýrer  gregorívs  messv  Anno 
domini  CO  cö  xvij  ar. 


312.  12.  Maí  1417.  í  Skálholti. 

Samningr  og  sáttargerð  þeirra  Árna  Skálholtsbiskups,  Lopts 
bónda  Guttormssonar  og  Halls  Ólafssonar,  og  kvittaði  Loptr 
Hall  um  meðferð  á  peningum  Ingibjargar  Pálsdóttur  konu 
sinnar,  er  hann  hafði  haft  umboð  á  þeim,  en  Árni  biskup  lauk 
fyrir  Hall  hundrað  hundraða,  og  var  þar  í  jörðin  Staðarhóll. 

AM.  Fasc.  VII,  18,  frnmbréfið  á  skinni.  Sex  innsigli  hafa  verið 
fyrir  því,  en  þau  eni  öll  dottin  frá.    AM.  dipl.  afskrr.  1449  (eptir  frbr.). 

Aullum  monnum  þeim  sæm  þetta  bref  sia  æðr  hæýra  sænða 
þorkell  magnusson  gæirmunðr  heriulfsson  pall  halldorsson. 
gunnar  annðresson  þorkell  gautzson  ok  grimr  ægilsson  kuæðiu 
guðs  ok  sína  kunnigt  geranði  ath  þar  vorum  wer  j  hia  saagum 
ok  hæýrðum  vpp  aa  ath  þeir  toku  hondum  saman  hæidrligr 
herra  herra  arne  mæðr  guðs  naað  biskup  j  skalholti.  loptr  bonði 
guthormsson  ok  hallr  olafsson.  skilðizt  þat  vnðir  þeirra  handa- 
band  ath  þeir  loptr  ok  hallr  skylldu  aalsattum  sattir  vm  allan 
þann  peninga  ræikning  sæm  þeirra  hafdi  j  miUum  farit.  suo 
æi  siðr  vm  þa  medferd  hallr  hafdi  haft  aa  godzi  jngibiargar 
palsdottur  konu  loptz  þa  hann  hafdi  hennar  vmbod  ath  þeim 
jordum  vndanskildum  sæm  nefndri  jngibiorgu  palsdottur  fiell 
j  ærfð  ath  helmingi  vith  RagnhiUdi  systur  sina  eptir  flosa 
þordarson  ok  hallr  lofuadi  nu  framlæidis  ath  afhænda  lopti 
bonda  suo  honum  vel  aanægdi  ædr  hans  vmbodsmanni  aa  næstum 


252  BAKKI  OG  ÍINGNES.  1417. 

farðogum.  Hær  til  lukti  biskup  arne  lopti  bonða  hundrað 
hunðraða  aa  vegna  hallz  olafssonar  var  þar  vt  j  jordin  half  ath 
staðarholi  j  saurbæ  firir  sextigi  hunðraða  medr  þuilikum  gognum 
ok  giæðum  sæm  þeirri  jorðu  fýlgir  ok  fýlgt  hæfvir  ath  fornu 
ok  nýiu  ok  biskup  arne  vard  fremzst  æigandi  ath.  æn  aðra 
sextigi  hunðraða  skýlidi  loptr  bondi  taka  nærr  sialfum  sier  j 
suo  maata  ath  biskup  arne  giordi  hann  kuittan  ok  aakiærulausan 
firir  þa  peninga  sæm  hann  var  kongdominum  skylldugr  j 
ræikningskap  aa  vegna  jnngibiargar  konu  sinnar  firir  þat  hird- 
stiornar  vmbod  sæm  pall  þoruardzson  fadir  jngibiargar  hafdi 
yfuir  allt  jslanð  af  vigfusi  jfuarssyni  ok  ænn  her  til  æru  loptr 
ok  hallr  huor  vm  sik  skýlldugir  biskupi  arna  sex  tigi  hundraða 
j  aðr  græindann  Reikninngskap.  Ok  til  sannenða  hær  vmm 
settum  wer  fýrnefnðir  menn  vor  jnnzsigli  firir  þetta  bref  gert  j 
skalholti  miduikudagh  næsta  firir  halluarðzvoku.  anno  domini 
QD°  cb^  decimo  septimo. 

jtem  j  annare  græin  gerði  loptr  bondi  hall  olafsson  jafn 
vel  kuittan  vm  medferd  jarda  ok  kugillða  ær  fiellu  j  erfd  eftir 
flosaþordarsonjngibiorgu  palsdottur  sæm  vm  allt  annat  goðz  þat 
hallr  hafdi  med  farit  hennar  vegna  þott  þat  sie  glæýmt  j  brefinu 
samþyckium  ver  þetta  allir  saman.^) 


313.  18.  Maí  1417.  á  Gilsbakka. 

Sex  menn  votta,  að  forkell  Magnússon  handlagði  Árna  biskupi 
Ólafssyni  jörðina  Bakka  í  Bæjarþingum  í  Borgarfirði,  og  að 
Kolbeinn  forgilsson  handiagði  biskupi  jörðina  pingnes  til  æfin- 
legrar  eignar. 

AM.  Fasc.  VII,  19,    frumbréfið    á    skinni.     ÖU    innsighn    eru 
dottin  frá. 

Um  Backa  i  Bæiarþingum  og  J>ingnes.^) 
OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heýra  senða 
auðun  salomonsson.    þorsteinn  olafsson.    snorre  torfason.    helge 

1)  þessi  viðbót  er  með  sömu  hendi  og  bréfið;  ')  Aptan  á  bréfinu 
með  hendi  Árna.  Á  lausum  miða  segir  Arni:  >Backe  þesse  mun  vera 
Backakot,  Bæiarkirkiu  eign.    þingnes  er  nu  bonda  eign*. 


1417.  RÍP  Í  HEGRANESI.  253 

guttþormsson.  pall  hall(iors(son)  ok  þorarinn  gizurarson.  kuediu 
guds  ok  sina  kunnegth  gerandi  at  vær  worum  þar  j  hia  sagum 
ok  heýrdum  aa  handaband  þeirra  af  einne  halfu  herra  arna  med 
guðs  nadh  biskups  j  skalhollti  ok  af  annarre  þorkels  magnussonar. 
skilldizst  þat  undir  þeirra  handa  bandi  at  nefndr  þorkell  hand- 
lagdi  fýrr  saugdum  biskup  arna  jðrdina  ai  backa  er  liggr 
j  bæiar  þingum  med  Öllum  þeim  gognum  ok  gæðum  sem 
greindri  jðrdu  fýlgir  ok  fýlgt  hefir  at  fornu  ok  nýiu  ok  hann 
vard  fremzst  eigandi  at. 

Jtem  j  annarre  grein  vórum  vær  j  hia  sagum  ok  heyrdum 
aa  ath  kolbeinn  þorgýlsson  handlagði  nefndum  biskup  arna 
jðrdina  j  þingnesi  til  efinlegrar  eignar  med  þeim  ðllum  gðgnum 
ok  gædum  sem  henne  fýlgir  ok  fylgt  hefuir  at  fornu  ok  nýiu 
ok  hann  vard  fremzst  eigandi  ath. 

Ok  til  sannenda  her  vm  settum  vær  vor  jnzsigli  fyrir  þetta 
bref  skrifuat  a  gýlsbacka  þridia  dagh  næsta  fyrir  vppstigningar 
dag.  anno  domini  CD°  cb^  decimo  septimo. 


314.  31.  Maí  1417.  á  Hólum. 

SvEiNN  Hallvarðsson  selr  Árna  biskupi  ölafssyni,  með  samþykki 
Ástríðar  Jörundardóttur  konu  sinnar,  jarðirnar  Borg  og  Ýrafell 
í  Tungusveit,  en  Árni  biskup  selr  honum  á  mót  Ríp  í  Hegra- 
nesi  og  þar  með  tíu  kúgiUdi  (sbr.  bréf  1.  Júní  1417,  Nr.  316). 

AM.  Fasc.  VII,  15,  frambréfið  á  skinni.  Sjö  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  nú  eru  að  eins  eptir  brot  af  fjórum. 

bref  vm  borg  ok  yrarfell  j  Skagafirdi.*) 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  eðr  heýra  senða 
olafr  arnason.  þorkell  þorðarson  prestar  arne  guðbiartzson  finnr 
gamlason.  biarne  ottarsson.  gunnarr  biarnarson  ok  grimr  egilsson 
kuediu  guds  ok  sína  kunnegth  geranði  ath  wær  worum  þar  j 
hia  sagum  ok  heýrðum  aa  hanðabanð  þeirra  af  einne  halfu 
ærligs  herra  ok  anðaligs  föður  herra  arna  med  guðs  naadh 
biskups  j  skaalhollte  ok  af  annarre  halfu  sueins  halluardzsonar 
ok  hans  kuinnu  astrídar  jðrunðardottur.   falst  þath  ok  skildizst 

')  Aptan  á  bréfinu. 


254  PBÓFENTUBRÉF.  1417. 

wndir  þeirra  handabanði  ath  nefndr  sueinn  med  samþýcki 
kuinnu  sinnar  selldi  nefndum  biskup  arna  tuær  jarder  er  suo 
heita  borg  ok  yrafell  er  lig(g)ia  j  tungusueit  j  skagafirde  med 
ðllum  þeim  gðgnum  ok  gædum  sem  greindum  jðrdum  fýlgir  ok 
fýlgt  hefir  at  fornu  ok  nýiu  ok  hann  ward  fremzst  eiganði  ath. 
wndan  ser  ok  sínum  erfingium  enn  nefndum  biskup  arna 
tii  æfinlegrar  eignar  ok  hans  eftirkomendum.  Skal  nefnðr 
biskup  arne  greinðar  jarðer  hafua  fýrir  fimtigi  hundrata.  Her 
j  moth  selr  hann  nefndum  sueine  sína  jðrd  er  heitir  aa  Ríp  er 
liggr  j  hegranesi  j  skagafirðe.  med  ðUum  þeim  gðgnum  ok 
gædum  sem  þeirri  jðrd  fýlgir  ok  fýlgt  hefir  at  fornu  ok  nýiu 
ok  hann  ward  fremzst  eigandi  ath  fyrir  fioratigi  hunðrata  ok 
þar  til  tíu  kugillðe  nefndum  sueini  til  æfinlegrar  eignar  ok 
frials  forrædis.  ok  hans  erfíngium.  Skal  aðr  nefndr  biskup 
arne  suara  lagaRiptíngum  a  sinne  jðrd  enn  nefnðr  sueinn 
hallda  til  laga. 

jtem  skýlldi  nefnðr  sueinn  suara  lagaRiptíugum  a  sínum 
jðrdum  enn  adr  nefndr  biskup  arne  hallda  til  laga. 

ok  til  sannenda  her  wm  settum  wær  wort  jnzsigle  fýrir 
þetta  bref  skrifuat  aa  holum  j  hialltadal  mannadaghinn  j  huíta- 
sunnu  wiku  anno  domini  CD^  cb"  decimo  septimo. 


315.  31.  Maí  1417.  á  Hólum. 

Arni  Ólafsson  Skálholtsbiskup  og  umboðsmaðr  heilagrar  Hóla- 
kirkju  tekr  Ástríði  Jörundardóttur  í  prófentu  upp  á  Hólastað 
með  samþykki  Sveins  Hallvarðssonar  bónda  hennar,  og  gefr 
hún  með  sér  jörðina  Vallholt  í  Skagafirði  fyrir  fjörutíu  og 
flögur  hundruð. 

AM.  Fasc.  VII,  16,  frumbréfið  á  skinni.    InnsigUn  eru  dottin  frá» 

bref  (vm)  walhollt.^) 
Wær  arne  með  guðs  naaðh  biskup  j  skalhollte  ok  wmboðs- 
mann  heilagrar  holakirkiu  gerum  goðum  monnum  witrligth  með 
þessu  woru  brefue  ath  wær  hðfum   tekit  astríði  jörundardottur 

*)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  bendi. 


1417.  RIP  í  HEGRANESI.  255 

til  æfuinlegrar  profentu  konu  wpp  m.  holastað  j  suo  mata  ath  hun 
gefr  með  samþýcki  sueins  halluarðzsonar  bonða  síns  wallhoUt  er 
liggr  j  skagafirðe  fýrer  fiögur  hundrut  ok  fioratigi.  ok  þar  til 
sextan  kugillde.  Skulum  wær  greinða  jðrð  gefa  mega  eðr  seha 
huerium  sem  oss  lystir  enn  gefa  staðnum  aptr  aðra  sextigi 
hundrata  j  profentu  fýrer  greinða  astríðe.  Skal  hun  hafua  hws 
a  staðnum  síðan  hun  kemr  j  profentuna.  þau  sem  kðllud  eru 
ómaga  hws.  hun  skal  hafua  sæng  ok  kistu  til  stadarins.  skal 
staðrinn  hallða  sænginne  línlaka  lausre  wm  hennar  daga.  enn 
eignazt  huorttueggia  eftir  hennar  dagh.  hun  skal  ok  hafua 
tuítuga  wodh  aa  hueriu  are  síðan  hun  kemr  ok  par  skoo.  ok 
lika  bordhallð  sem  aðrir  profentumenn  þeir  sem  wiðrlika  penínga 
gefua.  jtem  skal  hun  hafua  fiórar  alnar  lerepth  aa  hueriu  aare. 
hun  skal  ok  frialslega  hafua  ser  þiónostu  konu  a  staðnum  j 
suo  mata  ath  hun  skal  siaif  leggia  kost  fýrir  hana.  Ok  til 
sannenða  her  wm  settum  wær  worth  jnzsigle  ok  nefnðr  sueinn 
sith  jnzsigle  fýrer  þetta  bref  skrifuat  a  holum  j  hialltaðal 
manaðagin  j  huítasunnu  wiku.  anno  domini.  CD°.  cb^,  decimo 
septimo. 


316.  1.  Júní  1417.  á  H6lum. 

Arní  biskup  Ólafsson  selr  Sveini  Hallvarðssyni  jörðina  Ríp  í 
Hegranesi  fyrir  jarðirnar  Borg  og  Ýrafell  í  Tungusveit,  og  geldr 
biskup  Sveini  upp  í  mismun  tíu  kúgildi. 

AM.  Fasc.  Vn,  21,  frumbréfið  á  skinni.  Innsiglin  eru  dottin 
frá,  en  annar  innsiglisþveingrinn  er  fyrir,  og  er  á  hann  ritað  upphaf 
annars  frumrits  af  þessu  bréfi. 

þetta  bref  og  annad  til.  ber  vitne  ad  anno  1417.  hefur 
biskup  Arne  verid  a  holum.  oc  kann  vera  þar  vtgiefid  ku(i)ttan 
honum  brandi.  þvi  at  hklegt  er  hann  hafe  Rijdit  hingat  arliga 
til  hola.  Datum  j  vrskurde  hrafns.  er  1417  þridiudaginn 
næstan  fyrir  Jonsmesso.  þvi  er  hier  af  augUost.  hafe  biskup 
arne  giefit  þa  kuittan  anno  1417  þa  hann  var  a  holum.  þa 
er  su  kuittan  elldre.  enn  vrskurdur  hrafns  og  kaup  brandz  a 
bardi.i) 

Vær  arne  med  guðz  nadh  biskup  j  skalholte  gerum  goðum 
monnum  witrligth  med  þessu  woru  brefe  ath  wær  höfum  sellt 


0  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  Guðbrands  biskups. 


256  TORFASTAÐIR  OG  SKÁLANES.  1417. 

sueine  hallvarðzsyne^)  wora  jðrð  er  heitir  Ríp  ok  liggr  j  hegra- 
nesi  j  skagafirðe  med  ðllum  þeim  gðgnum  ok  gædum  sem  henne 
fýlger  ok  fýlgt  hefir  at  fornu  ok  nýiu  ok  wær  wrdum  fremzst 
€iganðe  ath.  Skulum  wær  suara  lagariptingh  aa  jörðeune  enn 
hann  hallda  til  laga.  Her  j  móti  fær  hann  oss  tuær  jarðer  er 
suo  heita.  borg  ok  ýrafell  er  liggia  j  tungu  sueit  j  skagafirðe 
með  ðUum  þeim  gðgnum  ok  gædum  sem  þeim  jðrðum  fýlger 
ok  fýlgt  hefir  ath  fðrnu  ok  nýiu  ok  hann  warð  fremzst  eiganði 
ath.  Sellði  hann  oss  greindar  jardir  wnðan  ser  ok  sínum 
erfingium.  enn  oss  til  æfinnlegrar  eignar  ok  wórum  eptir 
komendum.  Skýlldi  hann  suara  laga  Riptingum  a  sínum  jðrðum 
enn  wær  hallða  til  laga. 

jtem  j  annarre  grein  fyrir  þat  er  hans  jardir  woru  betri 
enn  wor  jðrð  skýlldum  wær  faa  honum  tíu  kugillðe. 

Ok  til  sannenða  her  vm  settum  wær  wort  jnzsigle  ok 
nefnðr  sueinn  sitt  jnzsigle  fýrir  þetta  bref  skrifuat  aa  holum  j 
hialltadal  týrsdaginn  j  huíta  sunnu  wiku.  anno  domini.  CD^.cö^. 
decimo  septimo. 


317.  6.  Jíiní  1417.  i  Krossavík. 

Járngerðr  Ormsdóttir  selr  Gunnlaugi  Guðmundssyni  jarðirnar 
Torfastaði  og  Skálanes  nyrðra  í  Vopnafirði,  hvora  um  sig  fyrir 
hálfan  þriðja  tug  hundraða,  en  hann  geldr  í  lausafé,  og  til- 
greinir  hún  ítök  jarðanna  og  hlunnindi. 

AM.  273.  Fol.,  bréfabók  Brynjólfs  biskups  XII,  100,  með  hendi 
Odds  skólameistara  Eyjólfssonar  eptir  transskripti   frá  6.  Maí   1457. 

Bréf  um  Torfastaði  og  nyrðra  Skálanes  í  Vopnafirði. 

ðllum  mðnnum  þeim,  sem  þetta  bréf  sjá  eður  heyra  senda 
Erlindur  Pétursson,  Jón  Magnússon,  Eyjólfur  Mánason,  Magnús 
Tjörvason,  Andrés  forkelsson,  Ólafur  Skæringsson  kveðju  guðs 
og  sína,  kunnugt  gerandi,  að  þá  liðit  var  frá  hingaðburð  vors 
herra  Jesu  Christi  1417  ár,  trinitatis  sunnudag  í  Krossavík 
ytri  í  Vopnafirði  vorum  vér  í  hjá,  sáum  og  heyrðum  á  handa- 
band  þeirra  af  einni  álfu  Gunnlaugs  Guðmundssonar,  en  annari 
T!.ný;  miilon  i'í;v. >ai    lij^c 

')  Hingað  má  lesa  á  innsiglisþveinginn. 


1417.  TORFÁSTAÐIR  OG  SKÁLANES.  257 

Járngerðar  Ormsdóttur  með  þeim  skilmála,  að  Járngerður  seldi 
Gunnlaugi  jarðir  þær,  er  svo  heita,  hálfa  Torfastaði  í  Vestradal 
og  hálft  Skálanes,  hvort  um  sig  fyrir  hálfan  þriðja  tug  hundraða 
tíundarvirt,  með  öllum  þeim  gögnum  og  gæðum,  sem  þessum 
jörðum  hafa  fylgt  að  fornu  og  nýju,  að  tilreiknuðum  torfskurð 
í  Ljótzstaða  jörð,  hálfur  hvalreki  og  viðreki  fyrir  Ljósalandi, 
viðarteigur  í  Núpsmó  hinn  syðra,  stiUisveiði  á  Gnípssandi  og  í 
Ós  alla  selveiði. 

Kendist  nefnd  Járngerður  að  Gunnlaugur  hefði  lukt  henni 
hér  fyrir  vj*'  í  vaðmálum,  fjögur  kúgildi,  þrjár  stikur  klæðis 
og  ketil. 

Jtem  fjögur  kúgildi  bænhúsinu  á  Torfastöðum.  Skildi  hún 
af  sér  fyrnd  á  þeim,  en  Gunnlaugur  skyldi  eiga  sókn  að  þeim, 
sem  á  hefði  búið  jörðunum  dlðgliga,  eða  bænhúsið  héfði  eigi 
feingið  sínar  skyldur  af  þeim. 

Jtem  þrjár  kýr  Eyjólfi  Mánasyni  og  tvð  naut  tvævetur,  en 
þau  sjö  hundruð,  sem  þá  standa  eptir,  skyldi  Gunnlaugur  lúka 
í  fríðum  peningum  og  ófríðum,  þeim  sem  honum  hentaði  vel 
að  lúka,  en  henni  að  taka,  og  lúka  aungva  fémissu  af  til  næstu 
fardaga. 

Skyldi  nefnd  Járngerður  svara  lagariptingum  á  áðurnefndum 
jörðum,  en  Gunnlaugur  halda  til  laga.  Skildi  Gunnlaugur  sér 
aptur  svo  marga  peninga  og  svo  fríða,  sem  hann  lyki  fyrir  og 
viðurlíkum  saladögum.  Léti  Gunnlaugur  bæta  jarðirnar,  þá 
skyldi  hann  hafa  þar  fulla  peninga  fyrir  ef  jarðirnar  riptist. 
Gekk  Gunnlaugur  í  borgun  að  lúka  þau  Qögur  kúgildi,  sem 
hér  standa  skrifuð,  bænhúsinu. 

Og  til  sanninda  hér  um  settum  vér  fyrrnefndir  menn  vor 
innsigli  fyrir  þetta  bréf  gert  í  stað,  degi  og  ári  sem  fyrr  segir. 


318.  22.  Júni  1417.  á  Hólum. 

Rafn  lögmaðr  Guðmundsson  úrskurðar  Finn  Gamlason  skyldugan 
að  afhenda  Magnúsi  presti  Böðvarssyni  jörðina  Barð  í  Fljótum 
til  fullrar  eignar. 

AM.  Fasc.  VII,  13,  frumbréíið  á  skinni.  Sex  innsigli  hafa 
verið  fyrir  því,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá.  Pappírsafskriptir  af 
bréfinu   eru   nokkrar   til.     Elzt  þeirra  er  afskript  Guðbrands  biskups 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  1> 


258  BARÐ   í   FLJÓTUM.  1417. 

í    syrpu   hans  í  AM.  242  A.  4to   bls.  467—72,  475.     í  IBfél.  Q7. 
4to  bl.  47  (Iclis)  er  ártal  «MCDLxx  og  eitt». 

vrskurdur  hrafns  logmans  vm  bard  sijra  magnuse  til  handa^). 

Ollum  monnum  sendir  hrafn  gudmundsson  logman  nordan 
oc  vestan  a  islande  q(uediu)  gudz  oc  sijna  kunnugt  giorande  ad 
þa  er  lidit  var  fra  hingad  burde  vorss  herra  jesu  christi  m  cb 
oc  xvij  ar  a  þridiii  dæginn  næstan  firir  ionsmesso  baptiste 
kom  aa  stefnu  fyrir  raic  ai  holum  i  hialtadal  magnus  prestur 
boduarsson  og*)  finnur  gamlason.  Kiærde  adur  nefndur  magnus 
epter  barde  i  fliotura  eignarhlutanum.  Liet  titt  nefndur  magnus 
sveria  ad  þora  magnusdotter  raoder  hans  hefde  lyfat  svein 
magnusson  broder  sinn. 

item  i  Annare  grein  var  þar  suarid  ad  Rannueg  moder 
sveins  hefde  profentad  sig  til  adurnefn(d)s  sveins  oc  giefid  med 
sier  eignarhlutan  i  barde  i  fliotum  med  samþycke  sona  sinna 
magnus  press  og  halls  press.  Afhendu  og  fyrrnefnder  prestar 
sijra  sveine  broder  sijnum  titt  nefnda  iord.  atte  oc  sveirn 
buskap  aa  greindre  iordii  þa  ed  hann  deyge.'-')  var  og  eii  sijdur 
suarin  lysing  ranvegar  oc  sveins  um  nefnda  profentu.  enn  mier 
lyst  sem  þora  hafe  erft  svein  broder  sinn  enn  nefndur  sijra 
magnus  moder  sijna  þoru.  Krafde  adur  greindur  sijra  magnus 
mic  urskurdar  a.  hvert  att  hafa  skillde  þesse  hans  profaleidsla. 

Nu  saker  þess  ad  svarin  var  eign  sveins  vpp  a  jordune  og^) 
hans  buskapur  stod  þar  aa.  og^)  arfurinn  hefur  so  fallid  sem 
adur  hefe  eg'^)  greint:  J>vi  at  til  kolludum  þeim  bestu  monnum 
sem  hia  mier  voru  og^)  mier  samþyckundura  og^)  ad  so  profudu 
sem  þa  kom  firir  raig  sagde  eg^)  i  gudz  nafne  amen  med  fullum 
laga  urskurde  adurnefudura  magnuse  preste  til  hallds  og^)  eignar 
iordina  bard  i  fliotum.  þar  til  sem  annar  leidde  sig  tii  þann 
sem  framar  stendur  edur  iafnframt  erfdum  og^)  adurnefndan  finn 
skylldugan  at  afenda  innaun  halfs  manadar  fyrr  nefnda  iord 
sijra  magnuse  bodvarssyne  og*^)  sveria  eineide  ad  hann  hugde  þat 
sinnar  konu  eign  og-)  erfd  oc  vera  þar  med  kvittur  um  medferd 
aa  jordinne  enn  ef  hann  sværi  ei  þa  skyllde  hann  luka  land- 
skylld  af  iordunne  so  leinge  sem  hann  hefde  a  buit. 

Og  til  sanninda  hier  um  et  cetera. 

^)  Aptan  á  bréfi,  að  því,  er  virðist,  með  hendi  Guðbrands  biskups; 
')  þannig,  frbr.  


1417.  LAUGALAND  í   FLJÓTUM.  259 

319.  30.  Augúst  1417.  áHöfða  áHöíðaströnd. 

Haldóka  Broddadóttir,  Brandr  Brandsson  og  Ingimundr  Sig- 
hvatsson  selja  Jóni  porvaldssyni  vasa  jörðina  Laugaland  í 
Fljótum. 

AM.  Fasc.  VII,  17,  frumbréfið  á  skinni.  Bæði  innsigJin  eru 
fyrir  brófinu.  Bréfið  er  með  sömu  hendi  og  Nr.  327,  og  mun  það 
vera  hönd  Stúfs  Haldórssonar. 

vm  laugalandt  i  fliotum.^) 

|>at  gerir  eg  jon  ketelsson  og  stufur  halldorsson  godum 
monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  brefi  at  þar  voro  vid  j  hia 
saum  og  heyrdum  a  at  þau  toku  hondum  saman  jon  af  einni 
alfu  þoruallzson  vasa  og  halldora  broddadotterog  brandr  brandszson 
og  jngimundr  siguaszson  at  þau  selldu  jordina  a  laugalandi  j 
fliotum  er  liggur  j  bardsz  kirkiu  sokn  fyr  nefndum  jone  til 
fullrar  eignar  fra  sier  og  sinum  erfingium  (og)  eptirkomendum 
fyrer  .xx.  hundrud  rettlukt  j  ollum  peningum  og  voro  þar  giord 
fim  hundrud  þegar  af  þessu  iardar  uerdinu  undir  eyiolfi  loptzsyni. 
skýllde  berþor  biarnarson  eignasz  þessa  penninga  fyrer  þa  peninga 
er  hann  atti  undir  þorkatli  bonda  hennar. 

jtem  j  annare  grein  voru  lukt  avnnur  fim  hundrud  j  uad- 
malum  smiori  og  slatre^)  brandi  brandzsyni  og  jngimundi 
siguaszsyni  j  fyr  greint  jardar  uerd. 

Og  til  sannenda  hier  um  settu  uid  fyr  nefndir  menn  ockur 
jnsigli  fyrer  þetta  bref  skrifat  a  haufda  a  haufdastrond  manu- 
dagin  næstan  epter  bartholomei  apostoli  þa  lidit  var  fra  higat 
burd  vors  herra  iehsv  christi  þusund  þriu  Imndrud  ellefutigir 
og  sio  aar. 


320.  1417.  á  Grund  i  Eyjafirðí. 

Ingibjökg  Loptsdóttir  handleggr  Magnúsi  Jdnssyni  og  Inguni 
konu  hans  hálfa  Grund  í  Eyjafirði,  Dvergstaði,  Eyrarland,  Kotá, 
Hrafnstaði  í  Kræklingahlíð,  Snartastaði  í  Gnúpasveit  og  Leir- 
höfn  á  Grjótnesi  upp  í  þá  peninga,  er  Ingibjörg  hafði  tekið  að 
sér  og  Inguni  höfðu  fallið  til  erfða. 


')   Aptan   á   bréfinu;    þar    stendr    og:    >lauga   land   j    fliotum«; 
')  slat',  frbr. 

17* 


260  GRUND  í  EYJAFIRÐI.  1417. 

AM.  Fase.  VII,  20^  frumbréfið  á  skinni.  Átta  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  nú  er  að  eins  eptir  innsigli  síra  Kálfs  og 
Lopts,  og  eru  þó  bæði  brákuð.  Bréf  þetta  virðist  vera  með  sömu 
hendi  og  AM.  Fasc.  IX,  21,  frá  1.  Okt.  1432,  og  af  því  að  Höskuldr 
Runólfsson  er  með  að  gefa  út  bæði  bréfin,  en  eingir  hinna,  er  það 
líklega  hans  hönd,  sem  á  bréfum  þessum  er. 

Grund.  Diiergstade.  Eyrarland.  Kotaa.  Raífnstadi  j  Kræklijnga- 
hlijd.  Snartastade  og  Leirhoffn  ahræraude.^) 
í>eim  godum  raonnum  sæm  þetta  bref  siaa  ædr  hæýra  senda 
kalfr  prestr  jonsson.  lopthr  guthormsson.  hauskaulldr  Runolfsson 
hælge  biarnarson.  Runolfr  jonsson.  biorn  nikolaasson  kuædiu 
guds  ok  sina  kunnigt  gærandæ  ath  þa  ær  lidit  war  fra  hingat 
burd  vars  herra  jehsu  christi  þushundrat  fiogur  hundrat  ara  ok 
siautian  aiR.  aa  grund  j  æýiafirdæ  voru  vær  j  hia  saam  ok 
heýrdum  aa  handaband  jngibiargar  lopzdottr  af  æinnæ  haalfu 
ok  magnus  jonssonar  ok  jngunnar  konu  hans  af  annaræ  at  sua 
firir  skildu  at  fýrr  nefnd  jngibiörg  handiagdi  adr  greindum 
monnum  magnuse  ok  jngunnæ  þessar  jarder  til  fullrar  æignar 
halfa  grund  j  æýiafirdæ.  duergstadi.  eýrarland.  kotaa.  hrafnstader 
j  kræklingahlid.  snartastader  j  gnupasueit  ok  her  til  tiu  kugilldæ. 
skýlldu  þau  þessar  jardir  eiga  ok  medtaka  aa  næstum  fardaugum 
med  aullum  þeim  gaugnum  ok  gædum  sæm  þæssum  jðrdum 
hefer  fýlgt  at  fornu  ok  nýiu  ok  hun  vard  fremst  æigandæ  ath 
enn  jordina  læirhaufn  aa  griotnesi  æfter  sinn  dagh  til  fullrar 
æignar.  ænn  hier  j  mot  handlaugdu  fýrr  nefnder  menn  magnus 
ok  jngunn  titt  næfnda  jngibiörgu  kuitta  ok  liduga  firir  sier  ok 
sinum  epterkomendum  wm  alla  þa  peninga  sem  hun  hefer  at 
sier  tekit  ok  vt  lated  fasta  ok  lausa  frida  ok  vfrida  ok  jngunnæ 
hefer  til  erfda  fallit  ok  aull  þau  skiptæ  lauglig  hallda  sæm 
hun  hæfer  skipt  edr  skipta  laatid  jarder  ædr  lausa  godz  j  burtu 
fæinngit.  Ok  til  mæ(i)ræ  stadfestu  hier  wm  settijngibiorgloptz- 
dottir  ok  magnus  jonsson  sin  jnziglæ  med  varum  jnzsiglum 
firir  þetta  bref  gert  j  sama  stad  sæm  fýrr  segir. 


321.  1417. 

Bréfságrip  um  Arney  á  Breiðafirði. 

AMagn.  252.  4to  bls.  53,  skr.  c.  1660;  AM.  430.  4to  c.  1730 
(sóra  Jón  í  Hítardal);  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.   1570. 

*)  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


1418,         HELGAFELLSKLAUSTR.   —  JARÐAKAUPABRÉF.  261 

Arney.') 
Loíftur^)  Guttormsson  Sellde  Klðstrinu  a  Helgafelle  Jördina 
Arneyi)  ^g  g^^  kuijtt  anduirded  Anno  1417. 


I 


322.  1.  Júli  1418.  á  þingvelli. 

Arni  biskup  í  Skálholti,  umboðsmaðr  heilagrar  Hólakirkju, 
visitator  og  hirðstjóri  yfir  alt  ísland,  selr  Guðina  bónda  Odds- 
syni  jörð  sína  Hamraenda,  en  Guðini  selr  honum  jörðina 
Snóksdal,  er  báðar  liggja  í  Breiðafjarðardölum. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.   1432,  auðsjáanlega  eptir  frumriti. 

Wær  arne  med  guðs  nsadh  biskup  j  skalhollte  oc  vmboðs- 
man  heilagrar  hola  kirkiu  visitator  oc  hirdstiore  ýfer  allt  jsland 
gerum  godum  monnum  viturligt  med  þessu  voru  opnu  brefi  at 
vær  höfum  sellt  gudina  bonda  odzsyni  vora  jðrd  er  heiter 
hamraendar  oc  liggiaj  breidafiardardélum  medollumþeimgðgnum 
oc  gædum  sem  henne  fýlger  oc  fýlgt  hefer  at  fornu  oc  nýiu 
oc  vær  vrdum  fremzst  eigande  at.  honum  oc  hans  erfingium 
til  æfinlegrar  eignar  oc  frials  forrædis  oc  vndan  oss  oc  aullum 
vorum  erfingium  oc  efterkomandum.  gaf^)  greinda  jðrd  kirkiunne 
j  hiardarhollti  sira  jon  langr.  hier  j  mot  seldi  guðine  bondi  oss 
sína  járd   er  heiter  snoksdalr  oc  liggr  j  breidafiardardélum  oc 

^)  med  Mlum  þeim  gðgnum  oc  gædum  sem  henne 

fylger  oc  fýlgt  hefer  at  fornu  oc  nýiu  oc  hann  vard  fremzst 
eigandi  ath  oss  oc  vorum  erfingium  til  alldrs  oc  odals  oc 
æfinlegrar  eignar  enn  vndan  sier  oc  sínum  erfingium  huat  af 
at  gera  sem  oss  lýsti.  skulum  vær  suara  laga  riftingum  a  vorre 
járdu.  enn  gudine  bondæ  hallda  til  laga.  jtem  skal  gudine 
bonde  suara  Riptingum  a  þeirre  jord  sem  hann  oss  selldi  enn 
vær  hallda  til  laga.    Oc  til  sannenda  her  vm  settum  vær  vort 


')  Korney(!)  430;  ')  Fyrst  hefir  verið  skrifað  Lofftur,  en  það 
svo  strykað  út,  og  skrifað  Leyffur,  sem  líklega  er  rangt;  430  hefir 
Liefur(!);  ^)  þetta  orð  er  hér  sett  að  ágizkan,  því  að  í  afskriptinni 
hefir  gleymzt  eitthvað  úr,  og  getr  verið  að  sama  gleymzka  hafi  orðið 
í  frumritinu;  *)  eyða  í  afskr.  fyrir  svo  sem  '/s  úr  línu,  og  er  eins  og 
eitthvað  hafi  ekki  orðið  lesið  í  frumritinu. 


262  BÆR  Á   RAUÐASANDI.  1418. 

jnzsigle    firir    þetta    bref  skrifuat  a  þínguelle  jn  octaua  sancti 
joliannis  baptiste  anno  domini  CD°.  cd^.  xviij^. 


323.  11.  Júli  1418.  í  Vatnsfirði. 

þoRLEiFR  Árnason  kaupir  af  forsteini  Sigurðarsyni  og  Helgu 
fórðardóttur  konu  hans  jörðina  Bæ  á  Rauðasandi  fyrir  hundrað 
hundraða  í  jörðum  »forngilt«^,  og  er  þar  í  tilskilin  jörðin  Laugar- 
dalr  í  Tálknafirði. 

ÁM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1144  og  Nr.  1349,  eptir  frumbréfinu  frá 
Bæ  á  Rauðasandi.    «coIlata  accurate», 

feim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  eðr  heýra  senða 
æinar  markusson  ok  biorn  amunðarson  quædiu  guds  ok  sína 
kunnigt  geranði  ath  þar  worum  vid  j  hia  savm  ok  heyrdum 
wpp  ai  j  bæ  aa  rauðasanði.  þridia  dag  næsta  epter  pascaviku^) 
þa  lidit  war  fra  hegatburd  wors  herra  iehsu  christi  þushundrut 
fiogur  hvndrut  ok  atian  aar.  at  þau  hellðu  haunðum  saman 
þorlæifr  arnason  af  einne  alfu  enn  þorstæin  sigurdarson  ok 
helga  þordardotter  hvstrv  hans  af  annare  at  suo  firir  skildu.  at 
fýrnefndr  þorlæifur  keypti  jordina  j  bæ  ía  rauðasanði  med 
aullum  þeim  gognvm  ok  gædum  sem  bæ  hafði  fylgt  at  fornu 
ok  nyiu  ok  þau  þorstæinn  ok  heiga  fyrnefnd  havfdu  fremzst 
eigandi  at  worðit.  Her  j  mot  skylidj  þoriæifur  gefa  þeim 
þorstæine  ok  helgu  hundrað  hunðraða  j  iordum  fornn  gillt.  war 
þar  fyrst  aanefnd  jordinn  laugardalr  j  talknafyrði.  ok  þar  til 
flæire  iarder  þær  sem  þorlæifur  kynne  at  fa  j  ta(l)knafirdi  suo 
allar  saman  yrði  hundrat  hundraða  forngiUðar.  skilðu  þav  fyr- 
nefnd  hion  þorstæinn  ok  helga  j  hanðabandinu  at  bua  aa  bæ 
wm  æitth  aar  eðr  tuo  ef  þau  villði.  ok  suo  at  luka  jarðagodz 
þar  aa  sandinum  j  kirkiugodzit  j  bæ  ef  þeim  þætte  ser  þat 
betur  henta.  enn  þorlæifs  æign  jordin  j  bæ  wpp  fra  næstum 
fardogum.  skylldu  huorer  hallda  sínum  jordum  til  laga  er 
keypti  enn  aabyrgiazst  laga  Riptingar  firir  þær  hvor  er  selldi  ef 
aa  kynne  koma.  Ok  til  sanninda  her  wm  settum  vid  fyr- 
nefnnder  menn  ockur  jnzsigle  firir  þetta  bref  skrifuat  j  watz- 
firdi  j  isafirði  manadagin  næsta  firir  festum  diuisioniss  aposto- 
lorum  a  sama  aari  sem  fyr  seger, 

^)  þ.  e.  5.  Apríl. 


1418.  KVITTUNARBRÉF.  263 

324.  23.  Júlí  1418.  i  SkálhoUi. 

Arni  biskup  Ólafsson,  visitator  og  hirðstjóri  yfir  alt  ísland, 
kvittar  Pál  Runólfsson  fyrir  víseyri  (og)  landskulduin,  sem  hann 
hafi  sýslu  haft  og  umboð  milli  Jökulsár  og  Norðfjarðarnípu, 

AM.  Fasc.   VII,  25,    frumbréfið    á    skinni.   og  er  inusigli  Árna 
biskups  fyrir  bréfinu, 

ein  kuittan  arna  biskups.^) 
Wær  arne  med  gudz  nadh  biskup  j  skalholti  vmboðzmann 
hæilagrar  holakirkiu  visitator  oc  hyrðstiori  yfer  alt  islanðh 
gerom  ollum  goðum  monnum  kunnikt  med  þessu  uoru  opnu 
brefe  ath  pall  hrunolfsson  hefer  giortt  oss  fullan  oc  allan  ræikn- 
inghskap  af  visæyre  lanðskylðum  sæm  hann  hæfuer  syslu  oc 
vmboðh  vors  herra  kongsins  oc  uortt  haftt  j  miliom  jokulsaar 
ok  norðhfiarðarnípo  suo  ath  oss  uel  anæghir.  f  ui  gerom  wer 
sagdan  paal  Eunolfsson  allungis  quíttan  fræalsan  liðugan  oc 
allungis  akærolausan  vm  græint  maal  firir  oss  oc  ollum  vorum 
æfter  komanðhum  vors  herra  kongsins  hyrðstiorum  oc  vmboðz- 
monnum.  Oc  til  sanninða  her  wm  sættu  wer  uortt  jusigli  firir 
þetta  quíttencias  bref  ær  gert  var  j  skalholti  laugarðagen  næsta 
æfter  translacionem  sancti  thorlaci  Episcopi  anno  domini  CD^  c^*^ 
decimo  octauo. 


325.  11.  September  1418.     á  Uöskuldstöðum. 

þoRGRÍMR  Sölvason  kvittar  Ólaf  Ormsson  fyrir  tuttugu  hund- 
ruðum,  er  hann  átti  hjá  honum  upp  í  jörðina  á  neðri  Mýrum  í 
Höskuldstaðaþingum. 

AM.  Fasc.  VII,   14,    frumbréfið  á  skinni.     Fjögur  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu.     þrjú  hin  síðustu  eru  nú  dottin  frá. 

nedre  myrar  bref^) 
I>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  ædr  heýra  senda 
jon  hugason.  einar  kætilsson.  helgi  þormodsson  ok  ormr  biarnar- 
sonn  kuædiu  guds  ok  sína  kunnigt  gerandi  at  þa  er  lidit  var  fra 


^)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi;  þarstendrog:  >biskups  arna 
bref<;  ')  Aptan  á  bréfinu. 


264  GUÐMUNDR  ARASON.  1418. 

hegatburd  vars  herra  jehsu  christi  þusundrat  fiogur  hundrat  ok 
siaytian^)  ar  vorum  vær  j  hia  sam  ok  heyrdum  aa  handaband 
þeirra  þorgríms  sauluasonar  ok  olafs  ormssonar  at  fýrrnæfndr 
þorgrímr  gerdi  olaf  ormsson  allungis  kuittann  vm  þau  xx 
hundrat  er^)  hann  atti  at  luka  firir  jordina  aa  nædri  myrum  j 
hoskolldsstada  þíngum.  ok  til  sannynda  her  vm  sættum  vær 
fýrnæfndir  menn  vor  jnsigli  firir  þetta  bref  gert  aa  hoskolld- 
stodum  aa  skagastrond  sunnudagin  næstan  eptir  mariiumesso 
ari  sidar  en  fyrr  segir. 


326.  13.  September  1418.    á  Núpi  í  Dýrafirði. 

ViTNiSBURÐARBRÉF  níu  manna,  að  Guðmundr  Arason  hafi  greitt 
hústrú  porgerði  Ólafsdóttur  þá  peninga  í  mála  hennar,  að  henni 
vel  ánægði,  og  voru  þau  þá  alsátt  um  allan  sinn  reikningskap. 

Landsbókasafn  115.  4to  I,  139 — 40.  Bréfasafn  séra  Jóns 
Haldórssonar  í  Hítardal,  skr.  c.  1730;  IBfél.  126.  4to  bls.  48— 49. 
Ártal  þessa  bréfs  er  athugavert,  því  að  af  því  mætti  ráða,  sem  Ari 
faðir  Guðmundar  sé  dáinn,  en  27.  Mai  1420  er  hann  enn  á  Hfi. 
Dáinn  virðist  hann  samt  vera  7.  Okt.  1423.  Ætti  því  bréf  þetta 
að  vera  nokkru  yngra  en  hér  er  taHð,  sé  þessi  þorgerðr,  sem  hér 
er  nefnd,  kona  Ara. 

Afhendingar  Bref  peninga  I>orgerdar  Olafsdottur  Anno  1418.^) 
^llum  mðnnum  sem  þetta  Bref  siá  edur  heýra.  senda  Biórn 
prestur  Sigurdsson.  Gudne  Bonde  Odsson.  J>ordur  Jörundsson. 
Kodran  Jörundsson.  Eýolfur  Jonsson.  Petur  fordarson.  Sigurdur 
|>ordarson.  Halldor  Jonsson.  forer  Steinsson  Q(uediu)  g(uds) 
og  s(ina).  kunnugt  giörande  sub  Anno  gratiæ  1418  vorum  vier 
i  hia  og  heyrdum  á  under  Nupe  i  Dyrafyrde  á  ord  þeirra  og 
handaband.  af  einne  hálfu  heidurlegur  mann  Gudmundur  Arason 
enn  hustru  forgerdur  Olafsdotter^)  af  annare.  Enn  þad  falst 
under   þeirra    handabande    ad  Gudmundur  Arason   lukte  mála 


^)  þannig  sýnist  skrifað,  en  eitthvert  pírumpár  stendr  uppi  yfir  y-inu, 
eins  og  það  gæti  verið  x,  en  er  þó  óljóst.  Aptan  á  bréfinu  stendr  ártahð 
1417  þrem  sinnum;  og  það  er  víst  að  lesa  á  ártalið  siaytian,  svo  að 
gerningr  þessi  er  bréfaðr  1418;  ')  tvískr.;  ')  >1428  edur  1410«,  setr 
séra  Jón  á  spássíu;  *)  »þorgerdur  þessi  mun  hafa  verid  stiupmoder 
Gudmundar  enn  sijdare  kona  Ara  Gudmundzsonar«.  Séra  Jón  á  spássíu. 


1418.  GUÐMUNDR  ARASON.  265 

forgerdar  Olafsdottur.  v.  hundrud  hundrada  effter  þvi  sen} 
utvijsar  opid  Bref  Ara  Bonda  Gudmundssonar.  so  miked  i 
Jördum  og  lausagotse.  sem  hier  seiger.^) 

Jtem  Kyrkiubol  j  Rosmhvalanese.  fulavik.  forersstader. 
Rafnkelstader  íirir  .j.  hundrad  hundrada. 

Jtem  Rafnseyre  i  Arnarfijrde  firir  .j.  hundrad  hundrada. 

Jtem  Horn.  Kyrkiubol  og  Skog.  þessar  þriar  Jarder  j  Mosdal. 
Dyniande.  half  Borg.  Skialldfönn.  álfadalur  á  Jngialldssande, 
þessar  jarder  firir  .j.  hundrad  hundrada. 

gaf  tijttnefndur  Gudmundur  porgerdi  Olafsdottur  Bardsvik. 
sem  liggur  á  Strðndum  fyrer  utan  allann  reikningskap  med 
ðllum  þeim  gögnum  og  giædum  sem  til  hennar  hafa  leigid  fra 
fornu  og  nýu.  og  med  so  miklum  vide  sem  nu  liggur  á  Bardz- 
vik  til  obrygdanlegrar  eignar.  skal  Gudmundur  svara  lagarijfft- 
ingum  á  ollum  þeim  Jðrdum.  sem  hann  til  lagdi  mala  offt- 
nefndrar  forgerdar.  enn  hun  edur  hennar  umbodzmann  hallde 
til  laga. 

Jtem  .xl.  hundrada  i  ðllu  samt  gripum  og  virdingagotse  i 
smiore  og  skreid  og  riklinge.  festum  og  skipum.  þar  med 
.Lxxx.  hundrada  i  kugilldum.  þetta  allt  saman  firir  .j.  hundrad 
hundrada. 

voru  þesser  peningar  fyrrskrifader  afhendter  og  afgreidder. 
so  porgerde  husfreyiu  i  alla  stade  vel  á  nægdi.  þvi  voru  þa 
offtnefnder  menn  Gudmundur  Arason  og  porgerdur  Olafzdotter 
alsatter  um  allann  sinn  reikningskap. 

Og  til  sanninda  hier  um  sette  Gudmundur  Arason  sitt 
Jnnsigle  med  vorum  Jnnsiglum  firir  þetta  Bref  sem  giðrt  var 
under  Nupe  i  Dyrafyrde  þridiudaginn  næstann  effter  Mariu- 
messu  sijdare  á  þvi  áre  sem  fyrr  seiger. 


327.  22.  Septeraber  1418.  á  Barði. 

Fjórir  menn  votta,  að  Jón  forvaldsson  hafi  greitt  Haldóru 
Broddadöttur,  Brandi  Brandssyni  og  Ingimundi  Sighvatssyni 
fult  verð  fyrir  Laugaland  í  Fljótum,  og  að  hlutaðeigendr  hafi 
kannast  við  það. 

')  >NB   hier    synist   vanta    i   Brefid  .j.   hundrad  hundrada.   sem 
verid  munu  hafa  Reykholar*.     Séra  Jón  á  spássíu. 


266  LAUGALAND  í  FLJÓTUM.   —  VATNAHVERFI.  1418. 

AM.  Fasc.  VII,  23,  frumbréíið  á  skinni,  og  virðist  vera  með 
hendi  Stiífs  Haldórssonar.  Fjögur  innsigli  hafa  verið  fyrir  brefinu. 
Tvö  af  þeim  eru  dottin  frá.     Sbr.  Nr.  319. 

vm  laugaland  i  fliotum.^) 

J>at  gerir  eg  jon  aurnolfsson  og  stufr  halldorsson  einar 
teitzson  þorsteinn  þorsteinsson  godum  monnum  kunnigt  med 
þessu  voro  breíi  at  þar  voru  uer  j  hia  saum  og  heyrdum  a  at 
halldora  broddadotter  og  branndr  branndzson  og  jngimundr 
sigvazson  med  kennduz  at  þau  hefdi  uid  tekit  og  upp  borit  af 
jone  þoruallszsyne  alla  þa  penninga  sem  hann  vard  þeim 
skulldugr  firir  jordina  a  laugalandi  j  fliotum  j  bardz  kirkiu 
sokn  hefir  hann  lukt  oss  med  solum  og  frideika  allt  verd  firir 
jordina  a  laugalandi  eptir  þui  sem  j  kaup  vort  kom.  hier  med 
gafu  þessir  fyr  nefnder  menn  greindan  jon  kuíttan  og  akiæru- 
lausann  med  handabandi  firir  sier  og  sinum  erfingium  eptir 
komendum  um  fyr  greint  jardar  uerd.  ok  til  sanninda  hier  um 
settum  Ver  fyr  nefndir  menn  vor  jnsigli  firir  þetta  kuíttunarbref 
skrifat  at  barde  j  fliotum  fimtudaginn  næstan  eptir  mathei 
apostoli  um  haustit  þa  lidit  uar  fra  hingatburd  vorss  herra 
jehsu  christi  þushundrat  þriu  hundrut  ellefu  tiger  og  atta  ar. 


328.  18.  Oktober  1418.  á  Gunnsteinsstöðum. 

Styrr  Snorrason    selr   Einari  Bessasyni   jörðina  Vatnahverfi  í 
Jlöskuldstaða  þingum  með  öllura  gögnum  og  gæðum  fyrir  lausafé. 

Add.  British  Museum  lö,  898,  frumrit,  keypt  af  Charles  Devon 
12.  Apr.  3  862.  Fyrir  bréfinu  hafa  verið  fjögur  innsigli,  en  nú  eru 
þveingirnir  einir  eptir.  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  424  cEx  originali 
sira  Sæmundar  Hrolfssonar.»     Arni  lýsir  frumbréfinu. 

feim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  senda 
thumi  berþorsson  gisle  sigurdarson  biarne  bardarson  oc  juarr 
þordarson  kuediu  guds  oc  sina  kunnickt  gerandi  at  ver  vorum 
þar  í  hia  a  gunnsteinsstodum  i  langadal  in  festo  luce  ewanngeliste 
anno  domini  CD^  cccc^  xviij*^  saum  oc  heyrdum  a  handaband 
þeirra  styrs  snorrasonar  oc  einars  bessasonar  at  suo  firir  skilldu 


^)  Aptan  á  bréfinu. 


i 


1418.  VATNAHVERFI.    —  KVITTUNARBRÉF.  267 

at  adrnefndr  styrr  selldi  fyrrnefndum  einari  iordina  alla  a  vatna- 
huerfi  er  liggr  j  hauskaulldzstada  þingum  med  aullum  þeim 
gaugnum  oc  gædum  sem  adr  greindri  iordu  hafer  fylgt  at  fornu 
oc  nyiu  oc  hann  oc  þuridr  jonsdotter  kona  hans  vard  fremzst 
eigandi  at  apter  logum.  her  i  mot  gaf  þrattnefndr  einar  opt- 
nefndum  styrr  atian  hundrvt  med  þessum  fridleika.  x  bufiar 
kugilldi.  halft  kyr  oc  halft  asaud  oc  þar  til  þriu  hundrvt  i 
slatrvm  oc  ij<=  í  smiore  oc  iij  hundratzs  hesta  oc  luka  ut  a 
n^sta  vori  vj  kugiUdi  oc  iij  hesta  a  næsta  ha/sti  allt  smiorid 
oc  slatvrid  a  a^dru  vori  fiogur  kugiUdi  med  femissa.  skillde  titt- 
nefndr  einar  suara  fyrnd  a  kirkiu  allri  þeirre  er  styrr  atti  at 
suara.  skilldi  adrgreindr  einar  hallda  títtnefndri  iordu  til  laga 
enn  styr  suara  lagariptingum  a  iordunni  ef  a  kynni  at  verda. 
oc  til  sannennda  her  um  settum  vær  fyrr  nefndir  CDenn  vor  incigli 
firir  þetta  bref  er  giort  var  j  sama  stad  degi  oc  ari  sem  fyr 
seger. 

329,  29.  Oktober  1418.         i  Ási  i  Öxarfirði. 

Arni  biskup  Ólafsson  kvittar  Finnboga  Jónsson  (gamla),  svein 
sinn,  fyrir  öllum  þeim  peningum,  sem  hann  varð  honum  skyldugr. 

AM.  Fasc.  VIÍ,  24,  frumbréfið  á  skinni,  og  er  innsigli  Árna 
biskups  fyrir  þvi. 

enn  kuittan  arna  biskups.^) 

Wer  arnæ  med  guðz  nadh  biskup  j  skalhollti  gerom  ollum 
godum  monnum  viturligt  oc  kunikt  ath  wer  hofum  gifuæt 
finnboga  jonsson  vornn  swæin  allungis  quíttan  fræalsan  oc 
liðughan  oc  allungis  akærolausan  firir  þau  sæxtighæ  handraðha 
sæm  hann  warðh  oss  skyldugr  af  þui  hann  hæfer  blifuæt  j 
woru  fullo  oc  allo  minnæ  suo  ath  oss  væl  anæghir  vm  sagda 
peningha  firir  oss  oc  ollum  vorum  æfter  komandum  biskupum 
a  holum.  Oc  til  sanninða  her  vm  sættu  wer  uort  jnsighli 
firir  þetta  bref  gert  var  j  asæ  j  auxarfirði  laugardagen  næsta 
firir  allra  hæilagra  messo  anno  domini  œ°  ch^  decimo  octauo. 


')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


268  HOLLUSTUBRÉF  ISLENDINGA.  1419. 

330.  1.  Jiíli  1419.  á  þingvelli. 

Hyllingarbréf  íslendinga  til  Eiríks  konungs  af  Pommern. 

Ríkisskjalasafn  Dana  clsland  og  Færöe»  Fasc.  í,  3,  frumritið  á 
skinni.  Fyrir  bréfinu  eru  24  innsigli;  flest  brákuð.  Prentað  í  Safni 
til  sögu  íslands  II,   172—173;  Dipl.  Norv.  H,  485—486. 

theres  breíf  aff  islande  at  the  aff  gantzæ  island  haue  hyllet 
myn  herre  konung  Erik.  1419.^) 

Worum  wyrdolighum  herra  herra  Eirikæ  met  gudhz  naadh 
Noreghz  swærikis  Danmarcks  gota  kononge  oc  hærtuga  yfuær 
Pomren  Heilsum  wij  allr  almughæ  lærdhir  oc  læikæir  a  yslandæ. 
kærliga  met  gudz  quediu  oc  worre  audhmiukre  þenostu. 

kunngerandi  ydr  naadh  ath  wer  lofum  ydr  vora  troo  þenostu : 
ocvilium  ydr  hylla  oc  hafua  firer  Rettan  konongh  yfuer  oss  oc 
enghan  annan  oc  vndir  binddum  oss  ath  wæra  ydhr  hollir  oc 
truer.  sæm  rettum  þænorum  ber  sinom  herra  ath  wera  oc  wor 
Joghboc  vt  visar  oc  vorer  forfedr  hafua  ueitt  ydrum  foruerorum 
Rettum  Noreghs  kononghum  jattandi  ydr  þar  medr  skatt  oc  alla 
hlydskyldu  af  landino  sæm  loflighum  landhsins  vana  bær  kong- 
domenum  gera.  Her  j  moti  bidium  wij  ydr  nadher  audmiukligha 
ath  ij  holden  oss  met  fridh  oc  lagh :  oc  latir  oss  niotandi  wærda 
allra  þæira  rettar  bota  sæm  landit  er  adr  suoret  krononne  oc 
kongdomenum. 

Kom  oc  ydart  bref  hit  j  landhit  til  oss  j  huerio  ij  forbudut 
oss  ath  kaupslagha  met  nokora  vtlendska  mænn.  En  worar 
rettarbefiítr  giora  suo  raadh  firer  ath  oss  skyldæ  koma  sæx  skip 
af  noreghi  arligha:  huat  sæm  æi  hefuer  komit  vpp  a  langha 
tima:  huar  af  ydr  naadh  ok  þetta  fatæka  landh  hefuir  tækit 
grofuan  skada:  þy  vpp  aa  gudz  naadh.  oc  ydart  traust  hofum 
wij  wordit  kaupslaga  met  vtlændska  menn  sæm  medh  fridh 
hafua  faret  oc  Rettum  kaupninghskap  oc  til  hafua  siglt.  En 
þæir  duggarar  oc  fiskarar  sæm  reyfat  hafua  oc  ofridh  giortt 
þæim  hofum  wij  refsa  latidh.  Nw  star  til  gudz  nadh  oc  ydr 
ath  ij  scrifit  oss  til  huor(s)u  wij  mættum  bestan  fridh  hafua  oc 
ydan  vinskap  oc  hylli.  her  met  befalom  wij  ydr  gudh  oc  alt 
himenrikis  hærskap. 


*)  Aptan  á  bréfinu. 


1419.  HOLLUSTUBRÉF.  —  VERZLUN.  269 

Oc  til  mæiri  stadfestu^)  oc  audsyningar  wors  troskapar  met 
ydr  þa  hofum  wij  hengt  wor  Jnsigli  a  almugans  wegna:  fyrær 
þetta  bref  er  suo  hæita. 

anfinnr  þorstæinsson  ydra  forældra  hirdmann, 

Rafn  loghman.  oddr  loghmann. 

lopptr  gudþormsson.  gislæ  andresson. 

hallr  olafsson.  hauskauldr  hrunolfson. 

olafr  jonsson.  arnnæ  einarsson. 

audun  salomonsson.  þorualdr  oddzson. 

helgi  styrsson.  siugurdr  arngrimsson. 

gudyne  oddzson.  asgæir  arnason. 

siugurdr  þorualdzson.  semundr  oddzson. 

magnus  jonsson.  ghæir  arna  son. 

bryniolfr  stæinraudarson.  jon  Egillsson. 

sighmundr  oddzson.  boduar  hrafnsson 

oc  hælgi  biarna  son. 
giortt  a   þinghuælli    laugardagen  næsta  eftir  petrs  messu  vm 
sumaret  Anno  domini  CD^  cd°  decimo  nono. 


331.  13.  Júlí  1419.  i  Haínarfirði. 

Arnfinnr  hirðstjóri  forsteinsson  veitir  tveim  utan  ríkis  kaup- 
mönnum  verzlunarleyfi  á  Vestmaunaeyjum  og  um  land  alt,  svo 
og  leyfi  til  fiskiveiða  («útröðra*). 

Ríkisskjalaaafn  Dana  «Island  &  Færöe))  Fasc.  I,  4,  frumritið  á 
skinni;  innsiglið  er  dottið  frá.  «Island  &  Færöe))  Suplem.  I,  4,  af- 
skript  frá  1749,  með  hendi  Jóns  Marteinssonar  gerð  fyrir  Klevenfeld. 
Sbr.  Tidsskr.  for  nord.  Oldkyndighed  1833,  II,  115,  138.  Finnr 
Magnússon  telr  eptir  enskum  sið  Margrétarmessu  20.  Júlí,  og  ætlar 
bréfið  þá  dagsett,  en  þaö  mun  þó  varla  vera. 

fath  gærer  egh  arnfinnr  þorsteinsson  hirstiore  yfuer  allt 
jsland  godum  monnum  kunnickt  med  þessu  minu  brefvi  ath 
egh  hefuer  gefit  þol^)  til  tua  kauplyd^)  af  kristaforu*)  sem  nu 


^)  stadfeffu,  frumritið;  ')  =  leyfi;  ')  =  kauffleute  =  kaupmenn, 
sem  munu  hafa  verið  þýzkir;  Finnr  Magnússon  ætlar  þeir  hafi  verið 
enskir  (Tidskr.  f.  Oldn.  II,  115),  en  þetta  orð  bendir  að  vísu  á  þýzkan 
iippruna;   *)  Kristaforus  er  skipsheiti. 


270  VALLANES.  1419. 

er  j  hafnarfiord.  skulu  þeir  kaupa  ok  selia  fyrer  mek  ok  alla 
syslumenn  j  landit  oklagader.  j  vestmannaeyiom.  ok  vm  allt 
land  huar  er  þeir  vilia.  skulu  þeir  hafua  sitt  skip  til  vtRodrar 
þar  er  þeir  vilia  j  landit.  med  suo  marga  menn  sem  vel  nægher 
til  vtRodrar  til  fiska  eitt  aar.  Ok  til  sanninda  her  vm  setta 
egh  mitt  jnscigle  fyrer  þetta  bref  er  gert  uar  j  hafnarfiord  jn 
festo  sanctg  margarete  virginis  et  martiris  anno  domini  CD^ 
cccc^  decimo  nono. 


332.  [1419]. 

Máldagi  Jónskirkju  í  Vallanesi  [er  Árni  biskup  Ólafsson  setti]. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  2002  «ex  orig.  membr.  fra  Vallaness 
kirkiu»,  sem  er  vidimus  Jóns  biskups  krabba  frá  c.  1463.  Arni 
biskup  Ólafsson  reið  yfir  Austfjörðu  1419  (Ann.),  og  virðist  þessi 
máldagi  geta  verið  frá  þeim  tíma. 

Kirkia  hins  helga  johannes  baptiste^)  j  vallanesi  aa  heima- 
land  alltt  oc  huamsland.  saudaga  land  allt  oc  uigingsstada  land. 

afret  j  fagradal  oc  under  skagafelli. 

selfor  ad  tunguseli  j  eýuindardal. 

skogarteig  j  milli  þrælarar  oc  holknar. 

annan  skogarteig  [miUi]  ualagilsar  oc  eýrar  ar  oc  skogarteig 
j  kettelsstada  land  oc  skogarteig  j  hofda  merki  firir  austan 
sionaras  oc  ad  læknum  er  þar  fellur  firir  austan. 

skogarteig  j  sanfell  id  nedsta. 

tueir  skogarteigar  j  sanfel  ed  efsta. 

skog  j  medalnes  land. 

halfer  aller  krosskogar. 

attungur  j  hualreka  j  ofærv  rekum. 

attung  j  kilmana  teig.  halfuan  uidreka  uid  sledbriotzmenn 
j  siau  hundrudum  en  fiordung  hualreka  uid  kirkbæinga.  tueir 
hluter  uidreka  j  þrimr  hundrodum  oc  suo  j  hualreka. 

þriar  uetter  liggia  til  uailanes  (aa)  eýiar  sandi. 

halfuan  reka  uid  sandbrekkumenn  j  x  hundrudum. 

halfir  osrekar  bædi  hualrekar  oc  uidreka(r)  stærri  en  alnar 
keffli. 

fiordung  hualreka  a  gripdeild. 

xij  tung  uid  gallstædinga. 

^)  baztptiste,  afskr. 


1419.  VALLANES.  271 

annan  tolftung  milli  þeista(va)gs  oc  spakardals  oc  slik(t)  j 
fluttninghi  huar  sem  a  land  kemr. 

fiordungr  j  hualreka  uid  snotrunesmenn  under  uagsfiolðum^) 
sunan  fra  sundi  oc  til  gripsgiar. 

tolftung  a  hrollaugstada  sandi. 

hualfuan  hualreka  a  eýri  j  borgarfirdi  milli  drangs  oc 
kambs. 

attung  j  hual  j  brunauik  oc  j  kiolsuik  oc  j  hualuik  oc  j 
suínauík  huar  sem  a  land  kemur. 

stigaas  allan.  grindar  as  allann. 

kirkian  aa  fiorar  kýr  oc  xx®'-  tuau  kugillde  oc  xx®'^  j  asaud 
oc  tueimur  am  betur.  v.  vxar  gamler.  xic^)  vj.  naut  tuæuetur. 
vj  ueturgaumul.  iiij  sauder  oc  xx"-  veturgamler  xj.  c.  [i]  gelidum 
saudum  oc  enn  .ij.  k(ugilldi)  j  gelldfe.  vj  kalfar.  xij  hestar.  v. 
c.  j  hrossum  oc  ath  auk  tau  hross  klyfbær.  xj.  c.  j  virdingarfe 
oc  xvj.  c.  j  fridvirttum  peningum. 

Suo  margar  bækr  aa  kirkian  j  uallanessi.  jn  primis  .ij. 
alltaris  bækr  .ij  sequencio  bækr  .ij.  graduale  .ij.  capitularius. 
ordubok  .ij.  ottusaungsbekr  er  taka  vm  xij.  manade.  oc  adrar 
.ij.  fra  aduentu  oc  framan  til  paska  .ij.  salltarar.  gaumul  ottu- 
saunguabok  per  anni  circulum  oc  .iij.  adrar  lesb^kr. 

Jtem  V  manna  ODessokledi :  at  aullu  oc  at  auk  .iij.  hauklar 
.V.  kapur.  ij.  sloppar.  viij.  alltariskl^di.  iiij.  med  fordukum.  iiij. 
dukar  glitader  oc  adrer.  iiij.  liettare.  vj.  adrer  vigder  dukar 
med  brunum.  ij.  kalekar  gyllter.  einn  ogýlltur.  iiij.  alltaris 
steinar. 

Jtem  silfurkross  med  festi  er  vegur  vart  vj  aura  .ij. 
ymnabfkr  oc  kiriale.  processionale.  de  sanctis  bok  aa  sumar. 
missale.  prima  lestur.  bok  gaumul.  iiij  les  skrar  vondar.  gudspialla 
bok  vond  ai  vetrin.  ample  oc  vatzhorn.  iij.  paxblaud  oc  paskablad. 
sacrarium  munlaug  oc  ij.  sacrarium  handkl^di. 

Jtem  ij  brikarkl^di.  subtiU  oc  dalmatikat 


^)  uagsfiolð,  hdr.;     uágsfjöllum,  Oddgeirsmáld.  1367;    vágsföllum, 
Sveinsmáld.  1471;  ')  «ita  extat.  sed  delendum*  (AM.). 


272  PRÓFENTA  ÁSTRÍÐAR  (VALLHOLT).  1419. 

333.  31.  December  1419.  á  Hólum. 

Sex  manna  dómr  útnefndr  af  Jóni  biskupi  á  Hólum  um 
prófentusamning  Ástríðar  Jörundardóttur,  er  hún  hafði  gert  við 
Árna  biskup  Ólafsson,  þá  er  hann  var  umboðsmaðr  Hólastóls. 

AM.  Fasc.  VII,  26,  frumbréíið  á  skinni.  Sex  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréíiuu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá,  nema  annað 
innsiglið. 

bref  vm  valholt.^) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
herra  hannes  palsson  jonn  biarnarson  are  þorbiarnarson  kalfr 
jonsson.  petur  kollason  prestar  ok  þorsteinn  olafsson  leikmann. 
kvediu  guds  ok  sína  kunekt  gerandi  ath  þa  lidit  var  fra  burd 
iehsu  christi  CD^  cb^  ok  nítiann  ar  vorum  vær  j  dom  nefnder 
af  biskup  jone  atth  holum  huortt  su  prouentta  sem  astridr 
jorundardot(t)er  gaf  med  ser  til  æuinligrar  framfærslu  þa  biskup 
arne  hafdi  vmbod  holastadar  mætti  halldazst  edr  eigi.  nu  saker 
þess  ath  astridr  fýr  nefnd  sór  fullann  bokareid  ath  hun  gaf  til 
hola  kirkiu  j  prouenttu  med  ser  jordina  j  vallhollti  ok  hun  gaf 
alldri  samþycki  til  atth  jordinn  skýlldi  seliazst  edr  gefazst  j  adra 
stadi  helldr  skýlldi  hun  vera  æfinlig  (æign)  kirkiunnar  ath 
holum.  þui  dæmdum  ver  astridi  jorundardottur  fýlgia  eigha 
prouentunne  þar  til  sem  vitad  er  hvortt  biskup  arne  edr  hans 
epterkomendr  vilia  luka  kirkiunne  fullt  epter  þui  sem  hans  bref 
vottar  þar  vm  giortth.  kann  kirkian  ðngua  penninga  faa  suo  hunn 
se  skadlavs  af  þeim  astridr  gaf.  skal  prouentann  eingi  vera. 
vtann  med  þui  ath  kirkiunne  her  atth  holum  dæmizst  aptur 
jordinn  j  vallhollti  med  suo  mðrghum  kugiUdum  sem  astridr 
gaf  þa  skal  prouentann  henne  æuinlig  med  ollum  sínum  skil- 
daga  eptir  þui  sem  hennar  prouentubref  vottar.  Ok  til  sanenda 
her  vm  ok  fullz  vittnisburdar  vors  doms.  settum  vær  vor  jnsigle 
firir  þetta  bref  giortth  atth  holum  jn  festo  siluestri  pape  aa  þui 
are  sem  fýr  segir. 

334.  [um  1420-1445]. 

Skrá  um  peninga  þá,  er  Úlfrún  forsteinsdóttir  lukti  kirkjunni 
í  Sælingsdalstungu,  en  Gunnar  Jónsson  tók  með. 

^)  Aptan  á  bréfinu. 


1420.  SÆLINGSDALSTUNGA   —   GRUND.  273 

JSig.  143.  4to  bls.  301,  skr.  c.  1600.  þessi  skrá  er  eldri  en 
máldagi  Gottskálks  biskups  frá  hér  um  bil  1452;  er  því  annað  hvort 
að  séra  þorkell  Ólafsson  hefir  látið  sjá  að  um  Tungukirkju  nær  1420 
í  fyrsta  lagi,  þegarÁrni  biskup  bróðir  hans  fór  af  landi  burt,  eða  í 
síðasta  lagi  um  1445,  þegar  Goðsvin  biskup  fór  burt  og  biskupslaust 
var  syðra  um  hríð. 

fessa  peninga  lucktti  Vlfrun  forsteinsdotter  kirkiunni  j 
tungu.  enn  Gunnar  Jonsson  tok  med.  (jord  at)  saurum  j  Laxardal 
jtelulausa  sem  forn  maldagi  vottar.  viij  kugilldi  oc  þar  til 
jórduna  þambarvollu  j  bitru  fyrer  xvj°  j  so  mata  ad  Gunnar 
Jonsson  skal  leysa  til  sijn  firrgreinda  jðrd  fyrer  xvj<'  j  þridiunga- 
gosse  nær  sem  hann  vill. 

Jtem  reiknadist  j  kýrkiubot  er  Gunnar  liet  giora  ad  kyrki- 
unne  j  Tungu.  vrdu  þat  vj°-  er  metin  var  kirkian  er  siera 
þorkiell  olafsson  liet  ad  sica. 

fetta  hefur  Gunnar  (lagt)  til  kyrkiunnar.  vors  herra  lijk- 
neski  yfer  kordyrum.  alltarisdukur.  ij.  koparstikur.  ij.  medjarn. 

vidreka  oc  hualreka  aa  kyrkian  j  tungu  j  stikuvijk.  xij 
manna  jferd  j  saurbæiar  fioru  (suo  sem)  hinn  forni  maaldagi 
vottar. 


335.  24.  Janúar  1420.  á  Munkaþverá. 

DóMR  tólf  manna  útnefndr  af  Rafni  lögmanni  Guðmundssyni 
um  jörðina  Grund  í  Eyjafirði,  hvor  þeirra  væri  réttr  eigandi 
hennar  Magnús  Jónsson,  er  hélt  jörðina,  eða  J>orleifr  Árnason 
er  kærði  til  hennar  fyrir  hönd  Kristínar  Björnsdóttur  konu 
sinnar  og  Solveigar  forsteinsdóttur  teingdamóður  sinnar. 

AM.  Fasc.  VII,  29,  frumbréflð  á  skinni.  Tólf  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu.  Sex  af  þeim  eru  fyrir,  og  er  fyrst  þeirra  inn- 
sigli  Lopts  ríka  (S.  LOPTONIS  GUTTORMI),  og  er  höggormsmynd  í 
miðjunni. 

grundarbref.^) 

Ollvm  godvm  monnvm  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra. 
sennda  loptr  gvttormsson.  gamli  marteinsson.  olafr  eyiolfsson. 
gvnnar  anndresson.  rvnolfr  stvllvson.  helgi  biarnarson.  gvttormr 


L 


')  Aptan  á  bréfinu. 

Dipl.  iBl.  IV.  B.  18 


274  GRUND  í  EYJAFIRÐI.  1420. 

biarnarson.  sigvrdr  þorvalldzson.  steffan  gvnnlavgsson.  gvnlavgr 
teitzson.  hallr  olafsson  ok  oddi  þosteinsson.  kvediv  gvds  ok  sina 
kvnnigt  geranndi,  at.  siib.  anno.  gracie.  m^.  c^^.  vicessimo.  at 
hrafnagili.  j.  eyiafirdi.  aa.  þridivdaginn  næsta  fyrir  palsmessv. 
vorvm  vær  j  dom  nefndir  af  ærligvm  manni.  hrafni  gvdmvndz- 
syni  lavgmanni  nordan  ok  vestan  af  islanndi.  at  dæma  i 
millum  þorleifs  bonda  arnasonar  ok  magnvs  bonda  ionssonar. 
kærdi  þolleifr  til  magnvs.  at  hann  hefdi  at  hallda.  haalfa  iðrd 
grvnd  .j.  eýiafirdi.  er  hann  kalladi  eign  solveigar  þorsteinsdottr. 
enn  arf  kristinar  biðrns  dottr.  hvstrv  sinnar.  birti  fýrr  nefndr 
þolleifr  kavpmalabref  solveigar  þosteinsdottr  ok  biarnar  bonda 
einarssonar  huert  er  svo  hliodadi.  at  helmingarfelag  hafi  verit 
lagt  med  fýrrnefndvm  monnvm  aa  þeirra  brvdlavpsdegi. 

jtem.  i  annari  grein  sýndi.  aadr  greindr.  magnvs.  bref 
vnndir  godra  manna  innsiglvm.  at  tittnefndr  biðrn  einarsson 
hafdi  sellt  halldori  prest  loptzsýni.  aadrgreinda  halfa  jðrd  er 
CíDagnvs  hefir  at  hallda  fyrir  tivtigi  hvnndrada.  medr  kenndizt 
þorleifr  fyrir  oss.  at  biórn  hefdi  lyst  fyrir  ser.  at  hann  hefdi 
alla  peninga  vpp  borid  fyrir  fýrrgreinda  halfa  iðrd.  af  sira 
halldori  ok  ingibiorgv  loptzdottr.  svo  mikit  sem.  a.  hennar  þria 
parta  kom  ok  hvn  hafdi  þa  at  hallda. 

nv  sakir  þess  at  vors  herra  hakonar  kongs  rettarbot  er 
svo  latannda.  at  einginn  madr  skal  selia  eignir  hvspreýiv 
sinnar  edr  þat  sem  þav  eiga  bædi  saman  vtan  hennar  samþýcki 
ok  fyrir  fvlla  navdsýn  ok  þa  þo  med  skýnsamra  manna  raadi. 
þvi  dæmdvm  uær  fýr  greinnder  menn  medr  þvi  at  magnvs  var 
þar  med  lavgvm  fyrir  kalladr  hann  skýlldvgann  fyrir  fardaga. 
at  sýna  ok  leida  þav  prof  at  solveig  hefdi  samþýkt  þessa 
iardarsaulv  biarnar  bonda  einarssonar  bonda  sins.  skal  þessi 
prof  fram  koma  at  hrafnagili  i  eyiafirdi  fyrir  hrafni  lavgmanni. 
edr  þeim  sem  hann  skipar  til  ok  ef  magnvs  getr  þessi  prof 
leitt.  standi  iord  sem  komin  er  j  eigu  magnvsar.  en  ef  hann 
leider  eigi  þessi  prof.  þa  dæmdvm  vær  þorleifi  arnasýni.  i 
vmbodi  solveigar  ok  kristinar  fýrr  nefnnda  halfa  iörd  grvnnd  i 
eýiafirdi  ok  þorleif  bonda  skýlldvgann  at  Ivka  fýrr  nefnndvm 
magnvsi  atta  tigi  hvnndrada  ok  nitian  hvnndrvt  i  fridvirdv 
godzi  skvlv  þeir  atta  tigir  hvnndrada  Ivkazt  i  iordvm  innan 
fiordvngs  a  næstvm  fardavgvm. 

Ok  til  sannennda  her  vm  settvm  vær  fýr  nefnndir  doms- 


1420.  VERZLUN.  275 

menn  vor  innsigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  a  mvnkaþvera  i  eyia- 
firdi  .a.  sama  ari  degi  sidar  enn  fýrr  segir. 


336.  11.  Apríl  1420.       i  Yestmannaeyjura. 

Sex  enskir  kaupmenn,  sem  höfðu  haft  vetrsetu  í  Vestmanna- 
eyjum  og  verzlað  þar  og  reist  hús  í  óleyfi,  lofa  herra  Hannesi 
Pálssyni  og  Helga  Styrssyni  sýslumanni  í  Vestmannaeyjum  fyrir 
sig  og  sína  sveina  að  koma  til  næsta  alþingis  og  hlýða  þar 
góðra  manna  umdæmi. 

Ríkisskjalasafn  Dana  «Island  &  Fære*  Easc.  I,  5  b,  frumbréfið  á 
skinni;  eitt  (fyrsta)  innsiglið  er  dottið  frá,  en  fimm  eru  fyrir.  Sbr. 
Finn  Magnúss.  Om  de  Engelskes  Handel  paa  Island  í  Nordisk 
Tidsskr.  for  Oldkyndighed  1833  H,  138—39.  Segir  Finnr  ranglega, 
að  bréfíð  sé  dagsett  4.  Apr.  Nafnatal  Einglendinga  hjá  Finni  er 
og  ekki  vel  nákvæmt. 

Ek  Rafiiin  tiringtun.  Jon  efrardh.  [thomas  kodrel.  Thomas 
casteP).  nicles  wanflit  oc  Richardh  plebel  enske  kaupmen  liggi- 
ande  j  westmannaoyum  nv  j  vetter  er  var  kenvmfzst  þat 
med  þesso  varo  brefue  at  af  þui  heiderligher  mæn  herra  hannes 
paalsson  agætz  herra  kongs  Erix  Capellan  oc  sændebodh  oc 
helghe  styrsson  sysloman  j  westmannafiíyum.  hafa  talat  til 
oss.  a  kongdomsens  vegna.  vm  vettersætu  ok  vm  þat  veer 
hofum  sæt  vp  hws  j  vestmannaayum  vttan  nokors  manz  Ijoyfue. 
þa  lofuom  veer  aller  saman  oc  huer  vaar  serliga  fyrer  sek  oc 
vara  sueina  sæm  er  ek  rafliin  furnefndr  fyrer  mek  oc  fyrer 
richard  plebel.  robert  bulintun.  richardh  brillintun.  jon  wachfeld. 
Thomas  krathorn.  jon  gatrey  oc  jon  durdey.  ok  ek  jon  efrardh 
fyrer  mek  oc  fyrer  richardh  stokeley.  at  veer  fyrnefnder  sex  mæn 
skulom  koma  til  alþingis  vm  petursmesso  nv  nest  komande  til 
þingualla  vttan  alt  hindr  edr  motemæle  oc  vden  all  hyelperthe 
at  suara  ok  lydha  godra  manna  vmdame.  vm  furnefndar  sakar 
þar  a  alþinge.  badhe  fyrer  oss  oc  fyrer^vaara  sueyna  furnefnda. 
þetta  furskrifuada  lofuom  veer  aller  saman  oc  huer  vaar  serliga 
a  vaara  tru  sanninda  oc  æro  oc  vare  þat  sua  sæm  gudh  fyrer- 
biodhe  at  nokor  af  oss  kome  eigi  oc  giorde  eigi  sæm  fyr  sæghir. 


I 


')  [úr  þessum  tveim  nöfnum  gerir  FMagn.  eitt:  Thomas  Cadsel(!), 

18* 


276  VERZLUN.  1420. 

þa  skal  hann  þar  fyrer  hafua  fyrergiort  liifui  oc  godze  oc  skal 
vera  teker  oc  godz  hans  vptðkt  vttan  landz  oc  jnnnan  þat 
vilkorom  wer  oss  med  varom  friom  vilia. 

Ok  til  sanninda  her  vm  sættom  wer  vaar  jncigle  fyrer  þetta 
bref  er  gort  var  j  vestmanna  oyum.  þorsdagen  nestan  tiburcij 
oc  valeriani  martirum  Anno  Domini  CO  cd  vicesimo. 


337.  [1420]. 

Kaupsetning  á  Vestmannaeyjum. 

Add.  British  Museum  11,  250  (FMagn.  405)  ilr  bók  í  4to  á 
skinni,  og  er  þetta  með  hendi  frá  15.  öld,  samtíða.  Kaupsetning 
þessi  er  prentuð  í  ritgjörð  Finns  Magnússonar  um  verzlun  Euglendinga 
á  íslandi  á  15.  öld  í  Nord.  Tidsskr.  f.  Oldk.  II,  146—48,  með 
danskri  þýðing  og  skýringum.  Finnr  segist  (nefnt  rit,  bls.  165) 
hafa  feingið  þessi  skinnblöð  frá  séra  Gísla  Jónssyni  (Teitssonar),  en 
hann  hafi  feingið  þau  eptir  Hálfdán  rektor  Einarsson  teingdaföður  sinn. 

(Ek)  h^  hj^  set  hier  j  dag  almenniliga  kaupstefnu  a  miUvm 
þeirra  eingelskra  ok  islenskra  manna  sem  hier  eru  komnir  med 
godum  fride  ok  riettvm  kaupskap  ok  a  millvm  þeirra  jslenskra 
manna  ok  eyfastra  sem  hier  vilia  sinn  kaupskap  giora.  Set  eg 
hier  þessa  kaupstefnv  fyst  med  fride  ok  lagagridum.  huorer 
vid  adra.  suo  at  huer  sie  sialfradur  sins  radandi  huad  sem 
hann  selur  eda  kauper. 

Gillding  a  skreid  iiij  (Darka  fiskur  ok  fimm  marka  enn  þa 
}  fiorda  uætt.  j.  c.  ef  eigi  semur  vm  gilldingina. 

Lag  awarninge  iiij  stikur  klædis  ok  xx  med  þribreitt  gott 
warningsklædi  firir  hundrat. 

fiorar  stikur  liereptz  ok  .xx.  med  tuibreitt  firir  hundrat. 

yj  tunnur  mallz  firir  hundrat. 

iiij  tunnur  varnings  miols  firir  .c. 

iij  tunnur  med  hueite  (firir  hundrat). 

iiij  tunnur  biors  firir  hundrat. 

tunna  smiors  firir  hundrat  med  hreinnt  ok  klart. 

tunna  vins  firir  klent  .c. 

tunna  biks  firir  Ixxx  fiska. 

tunna  hratioru  firir  Ix  (fiska). 

jarnfat  firir  hundrat.  ok  teliezt  ur  iiij*'- 


1420.  VEEZLUN.   —  KAUPMÁLABRÉF.  277 

hiinangs  attungur  firir  xv  fiska. 

lyses  attungur  firir  xv  fiska. 

iij  fisk  mork  uegea  j  godvm  eirkotlvm. 

eindubladir  suartaskor  firir  iiij  fiskftr 

konuskor  firir  iij  fiska. 

varnings  aklædi  uppa  xxx  fiska. 

alin  j  borduide  ok  arvm  firir  v  fiska. 

salltattungur  firir  v  fiska. 

vax  mork  firir  iiij  fiska. 

vnder  v  hesta  jarn  firir  xx  fiska. 

enn  hufur  ok  hnifa(r)  eda  annat  smakram  sie  epter  þui 
sem  sialfum  semur. 

CDinne  eg  a  alla  bædi  almuga  folk  jnnan  af  lande  ok  suo 
hier  eyiamennina.  ad  þier  giorid  þeim  ecki  jslangur^)  eda  omak 
upp  fra  því  sem  uaukumerki  er  upp  sett  nema  þeir  vilie  sialfer 
lofa.  allt  þeirra  riettarfar  eykzt  at  helminge  sem  hier  erv 
uanvirter  med  ordum  eda  uerkvm. 

Suo  ok  eigi  sidur  minne  eg  kaupmennina  ad  þeir  hafi 
riettar  stikur.  ok  rietta  mæling.  a  aullv  þvi  sem  lauginn  skipa. 
suo  sem  er  a  smiore  uine  eda  bior.  miole  eda  mallte.  hunang 
eda  tioru  suo  at  einginn  hafi  fals  eda  svik  vid  annann  j  sinvm 
kaupskap.  huer  þad  giorir  uist  uitandi  er  sekur  bædi  wid  kong- 
dominn  sem  hann  hefdi  stolit  audru  jafnmiklv  ok  suo  onytt 
kaupit.  en  þeim  riett  sinn  epter  dome  sem  suikinn  war. 

fordumzt  nu  godir  menn  allann  von(d)skap  ok  uielar. 
uppsteyt  eda  oroa.  helldur  sie  huer  annars  uin.  ad  uielalausu 
ok  haulldum  suo  grid  ok  gamlann  landzins  sid  og  sitied  j 
gudz  frid. 


338.  14.  Apríl  1420.  áHoístoðum  iSkagafirði. 

KaupmAlabréf  Einars  Jónssonar  og  Sigríðar  Einarsdóttur. 

AM.  Fasc.  VII,  28,  frumbréfið  á  skinni.  Fjögur  innsigU  hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá.  AM.  dipl.  afskrr. 
589  (eptir  frbr.). 


0  þannig  hefi  eg  lesið  (get  nú  ekki  vitað  hvort  rétt  er).    Finnur 
Magnússon  og  Eiríkr  Magnússon  lesa:  slangur. 


278  KAUPMÁLABRÉF.  1420. 

Kaupmalabref.i) 

Jn  nomine  domini  amen. 

birtizst  ok  stadfestizst  svo  felldr  kavpmali  a  bruUaups  degi 
j  mille  einars  jonssonar  ok  sigridar  einarsdo(t)tr  atth  þav  laugdu 
helminga  felag  med  ser  feingins  fiar  ok  ofeingins.  skýlldi  huortt 
þeirra  eiga  kiorgrip  af  annars  goze  vm  fram  helming  er  leingr 
lifdi.  voru  þessir  festingarvo(t)tar  a  brullavpsdegi  kalfr  prestr 
jonsson  olafr  hallzson  ormr  einarsson  þorarenn  einarsson.  ok  til 
sannenda  her  vmm  setthvm  vær  fyrr  nefnder  menn  vor  jnsigle 
fyrir  þettha  kavpmala  bref  er  giorth  var  a  hofstodvm  j  skaga- 
firde  jn  festo  tiburcii  et  valeriani.  anno  domini  Q0^°  cccc°^<» 
vicessimo. 


V  339.  27.  Maí  1420.    undirGDiípiíDýrafirði. 

Ari  Guðmundsson  gefr  Oddfríði  dóttur  sinni  til  kaups  við  Haldór 
Jónsson  hálfan  Valþjófsdal  fyrir  sextigi  hundraða,  en  seldi  honum 
hálfan  og  tekr  fyrir  jörðina  Álfadal  og  á  Vífilsmýrum;  gerir 
hann  þetta  með  samþykki  Guðmundar  sonar  síns,  og  kvittar 
Haldór  fyrir  andvirðinu. 

AM.  Fasc.  Vn,  27,  frumbréfið  á  skinni.  Bæði  innsiglin  eru 
dottin  frá:  «feinged  af  þorbiðrgu  Sigurdard(ottur)  á  Kulu»  (AM.). 
Afskr.  í  AM.  253.  4to,  bls.  151—152,  eptir  transskr.  frá  30. 
August  1428. 

I>at  giavrer  ek  are  gvdmvndsson  godvm  monnvm  kvnnigt 
med  þessv  minv  brefui  ath  ek  hefver  gefvit  oddfride  dottvr 
minni  til  kavps  vid  halldor  jonsson  halfan  valþiofsdal  fyrir 
sextigi  hvndrada  enn  halfan  hefver  ek  sellt  halldore  jonssyni 
med  þvilikvm  vexti  ok  fridleika  og  j  moti  teket  hvndrat  ok 
tvttugv  vpp  j  iavrdina  alfvadal  ok  javrdina  a  vifuilsmyrvm  fyrir 
tvttugv  hvndrvt  ok  her  a  ofván  ellifv  kvgilldi  ok  fiora  hesta 
med  avllvm  þeim  gavgnvm  ok  giedvm  er  adrnefndvm  javrdvm 
hafva  fýlgt  j  valþiofsdal  ath  fornv  ok  nýiv  ath  vndan  teknvm 
mosdal.  [skal  hvar  fýR  nefndra  manna  halldor  ok  are.  svara 
lagariptingvm    fyrir    þer   iardir  er  sellt  hafva  en  hallda  hinvm 

')  Aptan  á  bréfinu  með  yngri  hendi. 


1420.  ÁRNI  BISKUP  ÓLAFSSON.  279 

til  laga.^)  hefver  gvdmvndr  arason  samþýkt  þessa  adr  greinda 
giavf  ok  jarda  savlv.  þvi  giavrvm  vid  þessar  adr  greindar  jardir 
avllvngis  qvittar  ok  akiervlavsar  fyrir  ockr  ok  avllvm  ockrvm 
epterkomendvm. 

Ok  til  sanninda  her  vm  settvm  vid  fýRnefndir  menn  ockr 
jnsigli  fyrir  þetta  kavpbref  ok  qvittan  er  gert  var  vndir  gnvpe 
j  dyrafirdi  manvdagenn  n§sta  eptir  hvitasvnnv.  anno  domini 
CD'  cccco  xx<*. 


340.  22.  Juní  1420.   hjáVesienskogskírkju  áLágalaudí. 

Arni  Ólafsson  biskup  í  Skálholti  lýsir  því,  að  hann  skuldi  Eiríki 
konungi  af  Pommern  þrjú  þúsund  góða,  fullvektuga  gamla  enska 
nóbela  eða  jafnmikið  í  öðrum  reiðupeningum  upp  í  gjöld 
konungs  af  íslandi  um  sjö  ár,  er  biskup  var  umboðsmaðr  hans, 
og  skuldbindr  hann  sig  til  að  hafa  greitt  þetta  fé  fyrir  Michaels- 
messu  næsta  ár,  og  ganga  fimm  menn  í  borgan  fyrir  skuldinni. 

Ríkisskjalasafn  Dana  «Island  &  Fære*  Fasc.  I,  9,  frumritið  á 
skinni  og  eru  öll  (sex)  innsiglín  fyrir.  Sbr.  Danske  Magazin. 
Anden  Række  I,  1794  bls.  3. 

Wy  arne  med  gudz  nadh  Biskup  j  Skalholtæ  j  islande 
widergaungom  med  þesso  ware  opna  brefue  at  wer  sculduge 
ero  af  Rætte  sculd  hðchbornom  oc  mægtugan  herra  oc  fasta 
herra  Erike  med  gudz  nadh  noregs  danmarks  swerigs  wenda  oc 
gota  kononge  oc  hertughe  yuer  pomern  wor  nadhige  herra 
þryþusande  gode  fulwegtuge  gamble  ængelske  nobelæ.  ædher 
sua  meghet  liOdegt  silfwer  æder  redho  penninga  gode  oc  gefwe 
sæm  ein  god  man  ma  giare  annen  fult  med  fire  suadan  oc  sua 
mange  nobelæ  sæm  ferscrefuet  stander.  at  betale  for  jnnan 
þetta  oc  sancti  mikiels  dagh  nw  nest  komende  vm  ett  aar 
huilke  forscrewne  nobelæ  wer  hafuum  lofuet  oc  en  nw  lofwom 
med  fullo  ja  oc  handerbande  at  betale  oc  wpluka  adrnemdom 
warom  werdhiligom  herra  herra  Eriki  noregs  kononge.  ædher 
þeim  sæm  þetta  wart  bref  hafua  vpa  hans  nades  wegna.  oc  han 
hafuer  befalet  vpa  sina  wegna  þesso  adrnemdo  nobelæ  vtkrefuia 
oc  aname.  j  þan  rekingscap  sæm  wer  hanom  phchtuge  ero  af 
þui    at  wer   hafom  haft  hans  nades  vmbode  i  islande.  fylgt  oc 

')  [Á  spássíu  bréfsins  með  sömu  hendi,  en  er  ekki  vísað  inn. 


280  ÁRNI  BISKUP  ÓLAFSSON.  1420. 

vpborett  hans  jngielldom  oc  kronono  j  norege  med  allom 
konungligom  Ræt  j  siaw  aar.  kan  oc  ytermere  sp^rias  eder 
befinnæs  at  wars  nadigs  herra  konongs  rekingscap  af  fornemdo 
islande  þan  heygre  draghe  j  sua  mange  aar  sæm  for  ero  næmpt. 
fa  scal  waar  nadhige  herra  konung  Eriker  blifue  þar  vti  j  alle 
mate  vforsemet.  Samuledes  oc  vm  jsland  ekke  sua  meghet 
rænter  j  forscrewne  siaw  aar.  at  þat  komme  os  til  godhe  sua 
at  wer  blifue  þar  vti  oc  vforsomet.  Oc  scule  wer  aldre  vt  af 
berghwin  at  kome  fer  en  þetta  wart  bref  er  haldet  wtan  med 
þirras  minnæ  oc  wilia  sæm  for  os  hafua  lofuet.  oc  sagt  hafua 
for  adrnemdo  gull.  sæm  þetta  wart  bref  hafua  sæm  fer  er  sagt. 
En  vm  þat  atande  aret  oc  huat  sæm  forscrewne  island  þa 
rænte  kan.  kiennæs  wer.  at  wer  þat  vpa  godh  tro  hafua  vnnder 
fullan  grein  oc  rekning  af  fornemde  ware  iiadige  herra  konung 
Erike.  AUe  þesso  forskrewne  stykkia  oc  artikle  oc  huart  serdelis 
firer  sich  lofwe  wer  fornemde  Biskup  arne  oc  ware  ærfuingia 
oc  efterkommende  adrnemde  ware  nadige  herra  konung  Erike 
oc  hans  erfuingia  oc  efterkommende  ædher  þeim  sæm  þetta 
wart  bref  hafua  vpa  hans  wegna  sæm  fer  er  sagt  stadugt  fast 
oc  vbrydeligt  at  halde  wider  ware  gode  tro  oc  ære  oc  wider  þan 
eidh  er  wer  hafuum  sworit  war  nadige  herra  konung  Erike  oc 
kronono  oc  Riket  j  norege.  wtan  all  lengre  tefring.  vnderfundh 
edher  argheliist.  Oc  til  ytermeire  oc  fullare  bewarinng  alle  þesso 
forscrewne  stykkia.  fa  hafuum  wer  bidet  oc  en  audmyukelige 
bidiom  þesse  ware  werdhiligre  herra  oc  winir.  Biskup  Aslac  af 
berghwin  Biskup  andbiörn  af  hamre  herra  jenis  jacobsson 
profaste  j  Roskyldo.  herra  andres  jacobsson  oc  herra  benedictus 
pogwiisk  Riddere.  at  þeir  lofwe  firer  os  oc  med  os  for  adr- 
nemdo  gull.  þrotnæmpdo  wor  nadige  herra  herra  Erike  noregs 
konunge.  hwilko  adrnemdo  gode  mæn  wer  scule  j  alle  mate 
skadelause  halde  wider  ware  gode  tro  oc  sanninde.  Hafuum 
wer  fornæmpd  Biskup  arne  sua  oc  wer  adrnemde  Biskup  aslac 
Biskup  andbiðrn.  janis  jacobsson  profaste.  andres  jacobsson 
oc  benedictus  pogwisk  Riddere  latet  ware  jnsigle  til  meire 
wissu  oc  witnisburd  alle  þesso  forscrewne  stykkia  hengæs  fore 
þetta  bref  Er  gort  war  hia  westenskogh  kirkiu  j  lalande  loar- 
dagen  nest  fire  jonswaku  a  .xxxj.  are  Rikes  herra  Eriks  med 
gudz  nadh  Noregs  konungs. 


1420.  HANNES  PÁLSSON.  281 

341.  1.  Júlí  [1420].  á  þÍDgvölIum. 

Bréf   frá   alþingi   til  Eiríks    konungs   af  Pommern  um  erindi 
Hannesar  Pálssonar  og  forleifs  Árnasonar  af  íslands  hálfu. 

Ríkisskjalasafn  Dana  ulsland  og  Fær0»  Fasc.  I,  6,  frumritið 
á  skinni.  Fimm  innsiglu  eru  fyrir  bréfinu.  Prentað  í  Safni  til  sögu 
íslands  II,  174. 

Serenissimo  principi  ac  domino  domino  Erico  dei  gratia 
Regnorum  norwegie.  dacie.  swecie  slauorum  gothorumque  regi 
illustrissimo  domino  nostro  gratiosissimo.  Hec  littera  humiliter 
presentetur. 

Vtmyuka  oc  skuldugha  thiænista  te  foren  sænd.  COa  idhar 
nadh  wita  at  idher  nadhes  thiænare  oc  capellan  her  hanes 
pauelson  hawer  hær  warit  i  rikesens  landsens  oc  idher  nadhes 
ærande  æfter  thy  som  idher  nadh  hanum  befalat  hafdhe.  thær 
hawer  han  sik  trolika  oc  wæl  vt  i  bewist.  can  han  oc  thorlef 
arneson  idher  nadh  beræta  yterlika  om  landsens  nedh.  nethorft 
oc  gagn  ytermeer  æn  wi  idher  nadh  tii  skriua  kunna  thy  at 
thet  ær  them  ganze  kunnukt  om  alla  stykke  huru  hær  nu 
stander  oc  standit  hawer.  oc  huru  thet  beleghligt  ær  i  allæ 
mata.  thet  ma  idher  nadh  oc  wæl  tro  hwat  the  idher  beræta 
thær  om.  thy  havom  wy  oc  ganze  almughen  som  nuware  hær 
saman  pa  landsthinget  troet  them  thær  til  oc  befalat.  guthi 
befale  wy  idher  nadh  ewinnelik.  scriptum  a  thingwallum  in 
octaua  sancti  johannis  baptiste  sub  sigiUis. 

Jon  met  gutz  nadh  biscop  a  holum. 

Rafn  oc  odder  laghmæn. 

thorsten  helmingson  oc  helghe  styrsson  hirdhstiora. 

lofter  guthormson.  haller  olafson.  arnfin  thorstenson. 

are  gutmundson.  gutloger  gutmundson.  oc  audur.^) 

salmonson. 


')  þ.  e.  A-Uðunn  (Salomonsson),  sem  nefndr  er  einnig  í  bréfunum 
fyrir  og  eptir;  hann  bjó  á  Hvanneyri  í  Andakíl,  og  var  dóttursonr 
Gunnars  bónda,  sem  þar  var  á  Hvanneyri  þegar  Wilchins  máldagi 
var  gjörðr  (Sjá  Nr.  346). 


282  HANNES  PÁLSSON.  1420. 

342.  28.  Júlí  [1420]. 

JóN  biskup  á  Hólum  ritar  Eiriki  konungi  af  Pommern  með- 
mælabréf  um  Hannes  Pálsson  kapellan  konungs,  er  verið  hafði 
á  Islandi  í  umboði  hans. 

Ríkisskjalasafn  Dana  «Isl.  &  Fær0»  Fasc.  I,  7,  frumbréfið  á 
skinni.     Innsiglið,  sem  hefir  lokað  bréfinu,  er  nú  dottið  frá. 

Serenissimo  principi  ac  domino  domino  erico  dei  gracia 
noruegie.  dacie.  suecie.  slauorum.  gothorumque  regi  illustrissimo 
domino  meo  graciosissimo  presentetur  L(itera)  h(ec).^) 

CDina  vtmyuka  thyænistæ  te  foren  sænd.  nadhige  herra  ma 
idher  nadh  wita  at  tha  jak  war  i  fiordh  i  berghen  tha  war  mik 
swa  mekit  sacht  vm  her  hanes  pauelson  idher  nadhes  capellan 
af  some  at  iak  hiolt  hanum  ganze  vmær.  oc  war  mik  mykit 
radhit  at  iak  skulde  haua  forstyyrt  at  han  skulde  ikke  haua 
komit  til  island.  hwar  fore  the  thet  giordhe  thæt  ma  nu  ither 
nadh  wæl  befinna.  mæst  for  thy  at  iak  hauer  enkte  af  hanum 
befunnet  vtan  got  oc  stoor  troskaap  eki  at  eens  til  meek.  vtan 
swa  oc  i  alla  idher  nadhes  ærende  i  alla  matæ.  oc  ær  thet 
stoor  nytta  at  han  hiit  kom.  æn  tho  at  soma  hafdhe  giærna 
seet  at  han  hafdhe  eki  komet  hær  i  landit  thy  at  hanum  ær 
nu  witerlikt  vm  allæ  stykke  huru  hær  staar  oc  standit  liauer. 
oc  hwat  skadhe  riket  mate  haua  fanget  hær  af  oc  fanger  om 
hær  wardher  ikke  radhit  boot  a  oc  ma  idher  nadh  wita  for 
sanninda  at  han  ær  idher  nadh  een  ganze  nyttugh  man  e 
hwat  idher  nadh  hanum  befaler  nær  ællær  fiærn. 

thær  med  befale  iak  idher  nadh  guthi  oc   sancto  Johanni. 

datum  yslandie  in  profesto  beati  olaui  regis  et  martiris 
meo  sub  signo. 

Johannes  dei  gracia  episcopus  holensis. 
vestre  serenitatis  capellanus. 


848.  14.  August  [1420].  á  íslandi. 

Stephan  Schellendorp,  er  sendr  hafði  verið  til  íslands,  ritar 
Eiríki  konungi  af  Pommern  kæru  um  yfirgang  Englendinga  þar, 
bæði  kaupmanna  og  sjómanna,  og  reki  það  svo  á  eptir,  að  hætt 
sé  við,  að  landið  gangi  undan  krúnunni,  sé  ekki  reistar  skorður 
við  sigling  þeirra  til  landsins ;  segist  hann  hafa  verið  til  aðstoðar 

*)  þetta  er  utanáskriptin. 


1420.  VERZLUN.  283 

(herra  Hannesi  Pálssyni)  fdgeta  konungs,  en  ekki  muni  skaða,  þd  að 
fleiri  væri  konungssveinar  á  íslandi;  hafi  herra  Hannes  riðið 
víða  um  land  og  viti  hvernig  ástatt  sé;  segist  Stephán  gjarnan 
vilja  vera  í  konungs  þjdnustu  enn  honum  til  gagns  og  gdða. 

Ríkisskjalasafn  Dana  «Island  &  Fær0»  Fasc.  I,  8,  frumritið  á 
akinni.     Sbr.  Tidsskr.  for  nord.  Oldkyndighed  H,  1833,  bls.   118. 

An  den  durchlucchtichsten  fursten  vnd  grotmechtigen  hern 
van  godes  gnade  konyng  Erik  ouer  Norwege  Sweden  Denemark 
mit  wirdecheit  kame  disse  breff.^) 

CDinen  vnder  denyngen  dinst.  nw  vnd  tho  allen  tyden  to 
voren  gesant. 

Wetet  liue  gnedige  herre  dat  ik  toch  to  yslande  vmme 
vorsendes  wille  vnde  mende  dat  ik  flochz  wolde  weder  to  juwen 
gnaden  komen  hebben.  nw  ist  it  hir  also  gelegen  dat  dit  lant 
steit  vnmaten  varliken  van  der  engelschen  wegen  de  hir  groten 
schaden  don  beyde  komplúde^)  vnd  vyschers  dem  ryke  vnd  der 
cronen  dat  dar  var  an  is.  wirt  dar  nicht  eyn  rat  to  vimden^) 
dat  de  segellacio  wirt  vorkert.  dat  wol  steit  to  donde.  so  geit 
dit  lant  van  der  cronen.  secht  juwer  gnade  anders  ymant  de 
wil  sin  beste  liuer  weten  wen  des  rykes.  dar  vmme  so  bleaf^)  ik 
hir  by  juwen  fogede  dat  ik  im  sollde  behulplik  wesen  so  lange 
so  dat  ik  tydinge  hebbe  van  juwen  gnaden  vnd  dat  enschade 
nicht  dat  gij  juwer  knechte  mir  hir  hedden.  se  solden  sik  wol 
suluen  mit  rechte  louen  dar  jw  recht  nw  vnder  licht.  so  hebbe 
ik  ok  mit  her  hans  reden  jn  juwen  dinste  also  he  jw  wol  vor 
richten  kan.  ijm  ist  ok  alle  ding  wol  witlik  wo  it  hir  steot^) 
wente  he  heft  nicht  up  eyner  stede  gelegen  vnd  heft  dat  lant 
dar  vnn  dar  reden  vnn  heft  jw  beste  weten  vnd  dan.  anders 
kunde  ik  van  im  nicht  ir  varen.  liue  gnedige  herre  nw  wil  ik 
hir  gerne  bliuen  jn  juwen  dinste  vnd  wil  jw  beste  weten  also 
ik  schuldik  bin  vnd  wil  gerne  vor  teren  vnd  to  setten  wat  ik 
hebbe.  god  geue  dat  ik  it  jw  dinste  mit  vnn  profit  don  múchte. 
an  dem  willen  sollde  it  nicht  brechen.  dat  steat^)  to  gade  vnn  to 
jw.  wo  juwe  gnade  by  my  don  wil  dar  late  ik  my  gentzlik  to. 
dar  mede  beuele  ik  jw  gnade  gade  vnd  der  juncvrauwen 
marien  vnd  sinte  johannes. 

scriptum  Jslandie  vigilia  assumpcionis  beate  marie  virginis 
meo  sub  sigiUo.  SteíFan  schellendorp. 

^)  Utanáskript  bréfsins;  ')  þannig. 


284  GUÐRÍÐR  OG  VIGFÚS.  1420. 

344.  15.  August  1420.  i  Brautarholti, 

GuÐRiÐR  Ingimundardóttir,  kona  Vigfúsar  Hólms,  handleggr 
herra  Hannesi  Pálssyni  konungdómsins  vegna  það  góz  alt, 
sem  hún  hefir  með  að  fara  laust  og  fast  og  Vigfús  átti,  í 
konungdómsins  vald  og  heitir  að  fara  á  konungs  fund  næsta 
sumar  og  hafa  og  njóta  hvað,  sem  hans  náð  vill  hér  um 
gert  hafa. 

Ríkisskjalasafn  Dana  «Island  &  Færoo  Fasc.  I,  5  a,  frumbréfið  á 
skinni.  Tvö  innsigli  fyrir.  Sbr.  Tidsskr.  for  nord.  Oldkyndigh. 
1833,  n,  143. 

011um  monnum  þeim  sæm  þetta  bref  sea  eðr  hðra  sender 
helghe  styrsson  hirdstior(i)  svnnan  ok  austan  a  jsland  ok  stefan 
skeldindorp  Q(uediu)  g(uds)  ok  sina  kunnigt  giorande  at  anno 
domini  0D°  cd  vicesimo  a  mari(u)messo  aftan  fyrra  warom 
wer  j  broterholte  saghom  ok  hyrdom^)  a  sammtall  skilordh  ok 
handerband  af  einæ  halfuo  heiderllighs  mans  herra  hannes 
paalsonar  a  kungdomsins  vegna  en  af  andra  halfuo  erlligrar 
kuinno  hustrv  gudriidar  ingemvndzdotter  a  sina  vegna  ok  sina 
barna  vegna  vigfus  yfarssonar  eruingia  vm  þat  at  war  nadighe 
herra  kungr  hafde  bodhet  fyrnemdom  herra  hannes  palssyni  at 
anama  alt  þat  godz  efter  vigfus  fyrnemdan  efter  þui  som  wars 
nadighar  herra  kungsins  bref  wtviste  ok  han  þa  lesa  léét  oc  han 
ofta  med  henne  fyrr  þar  vm  talat  hafde.  skylldest  þau  swa  attt^) 
vm  þat  erende  at  fyrnemdh  hustrv  gudrid  handlagdhe  fyrnemdom 
herra  hannese  a  kungdomsins  vegna  godz  alt  þat  som  hon 
hafuer  med  at  fara  laust  ok  faste  ok  vigfus  atte  j  wars 
nadughar  herra  kungsins  valld  ok  traust  oc  at  hon  skal  koma 
til  hans  nadhe  at  somera  nv  næst  komande  ok  hafua  ok  niota 
hwat  sæm  hans  nadh  vill  her  vm  giort  hafua  oc  skal  hon 
giora  honom  fulla  grein  fyrer  swa  mykit  sæm  alt  godzen  renta 
kunno  her  fyrer  jnnan  swa  at  herra  hannes  see  her  vm  skylde- 
laus  at  hann  eigi  her  vm  swa  yterlligha  giordhæ  sæm  honom 
war  vmbodhet  skal  hon  koma  fram  sæm  fyr  seiger  vtan  alle 
hielpreidhe  nema  swa  stor  forfald  bannæ  at  warum  nadughum 
herra  kungenom  sialfuom  synizst  þau  vera  full  ok  laglighar  oc 
þakkade  hon  fyrnemdom  herra  hannes  mykeligha  at  han  giordhe 
med  henne  swa  vinligh  ok  wel  up  a  wars  nadighe  herra 
kungsins  nadh  traust  oc  mildan  herradom. 

*)  þannig. 


1420.  ARNI  BISKUP.    —  HVANNEYRI.  285 

Datum  anno   die  et  loco  quibus  supra  nostris  sub  sigiUis 
presentibus  coappensis. 

345.  10.  September  1420.  í  Björgvin. 

>Arno  dei  gracia  Scalholtensis  et  Anbernus  eadem  gracia 
Hamerensis  ecclesiarum  episcopi*  rita  Marteini  páfa  hinum 
fimta  með  því  nafni  og  fara  þess  á  leit  við  hann,  að  Munkalífs- 
klaustr  í  Björgvin  mætti  hér  eptir  verða  sett  undir  reglu  heilags 
Benedicti.  »Datum  Berghen  anno  domini  mcd^.  xx^.  feria 
tercia  infra  octauas  natiuitatis  beate  virginis  sub  sigiUo  mei 
Arnonis  atque  mei  Anberni  secreto  presentibus  appensis.« 

[Dipl.  Norv.  IV,  810,  eptir  afskript  bréfsins  í  Vadstenabréfabók 
í  Konungssbókhlöðunni  í  Svíþjóð]. 


346.  22.  Növember  1420.  í  Stafholti. 

JóHANNES  Koðránsson,  tveir  prestar  aðrir  og  tveir  eða  þrír 
leikmenn  votta  um  skoðunargjörð  og  mat,  er  þeir,  eptir  til- 
nefning  síra  forkels  Ólafssonar  í  sérlegu  umboði  Árna  Skálholts- 
biskups  [brdður  hans]  frömdu  á  jörðum  þeim,  er  Auðun  Salo- 
monsson  lukti  Hvanneyrar  kirkju  í  Borgarfirði  í  portionem  fyrir 
þann  tíma,  er  Gunnar  móðurfaðir  hans  hafði  búið  þar. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1733,  með  hendi  Árna  Magnússonar. 
<«Epter  original-kalfskinns-brefe  hia  S'  þorde  Jonssyne  á  Stadarstad* 
(AM.),  í)ar  með  fylgir  afskript  af  niðrlagi  bréfsins  eptir  afskript 
með  hendi  Páls  Gíslasonar  á  Hvanneyri  alþingisskrifara  (d.  1678). 
•Blðdenn  med  hendi  Pals  gaf  eg  S"^  þorde  Jonssyne  á  Stadarstad, 
eiganda  Hvanneyrar*  (AM.).  Frumbréfið  var  grautfúið,  þegar  Árni 
ritaði  það  upp. 

Ollum  [monnum  þeim  sem]  þetta  bref  sia  edur  heyra  senda 
Johannes  Konradsson.  Olafur  ey[uind]sson.  brandur  h[ogna]son 
[prestar  skalholltz  biskupsdæmis] ^)  arne  Magnusson 


*)  >Sira  brandur  HÖgnason  er  i  domi  andress  garda  biskups 
1461  um  prestinn  i  Hruna.  prestar  Skalholltz  biskupsdæmis  mun 
hafa  staded  i  eydunne  og  sidann  nafn  eins  leikmans  sem  burtu 
er.«     (AM.). 


286  HVANNEYRI.  1420. 

ok  jon  .  .  .  gilsson  leikmenn  qvediu  guds  ok  sina.  kunnikt 
[giorandi}  ath  [þa  er  l]idit  v[ar  fra  hingatburd  var]s  herra  jehsu 
christi  þushundrat  fiogur  hundrat  ok  tuttugu  aar^)  laugardaginn 

i   gangdagaviku^) [vorum]  vær  til  nefnd[ir]  af  sira 

þorkeli  olafssyne  j  serligu  umbodi  harra  arna  med  guds  nad 
biskups  i  sk[alholl]tí  ath  skoda  ok  meta  iardir  þær  sem  Audun 
Salomonsson  let  i  frammi  til  ath  luka  kirkiunne  a  Hvanneyre 
i  portionem  er  fallit  hafde  medan  gunnar  modurfader  hans 
hafdi  buit.  voro  þat  fimm  iarder  er  svo  heita.  asgardur.  ausa. 
kista.  horn.  ok  eyr.^)  en  saker  þess  ath  ur  ser  uoro  geingnar 
taudur  ok  hus  voro  eingi  matum  vær  allar  þessar  nefndar 
iarder  firir  halfvan  fimta  [tug]  hundrada.  Lyste  adurnefndur 
audun  firir  oss  ath  hann  lykte  þessar  iarder  allar  [sa]man  i 
portionem  greindrar  kirkiu  epter  voru  mati.  Saum  [vær]  ok 
skodudum  maldaga  kirkiunnar  ath^)  honum  bar  ecki  minna 
ath  luka. 

Ok  til  sannynda  hier  um  [seti]um  vær  fyrrnefnder  menn 
vor  insigli  firir  þetta  bref  er  giort  var  i  stafhollti  in  festo 
sancte  cecilie  virginis  aa  sama  are  ok  fyrr  seger.^) 

')  >arstaled  er  i  allann  mata  skirt  og  læselegt,  hvad  eg  annotera, 
so  eg  ei  þurfi  sidar  þar  um  ad  efast*  (AM.);  *)  þ.  e.  18.  Maí; 
')  >Eg  las  i  fyrstu:  kista.  biaurg  (biourg).  eyr.  og  ætlade  ad  biörg 
þesse  munde  þad  sem  nu  heiter  Hamrakot,  og  liggur  samtynis  vid 
Hvanneyre.  Sidan  sá  eg  ad  ein  af  Hvanneyrar  kirkiu  iðrdum  er 
Horn.  og  gat  eg  þá  grant  lesed  þetta,  þott  nockud  oskírt  sie  i  origin- 
alnum,  og  stendur  þar:  kista.  horn.  z  eyr. 

asgardur  er  nu xijc- 

ausa    xijc- 

kista xijc- 

Horn xijc. 

stora  Drageyre xijc 

og  eru  allar  þessar  enn  nu  Hvanneyra  kirkiu  eign.<  (AM.)  því  næst 
tilfærir  Arni  >Ur  kirknaregistre  Skalholltzstiftes  1583*  þetta:  >Kirkian 
á  Hvanneyri  a  10  kyr,  og  10  ásaudarkugiUdi,  lOc  j  gelldum  saudum 
og  köplum.  þessar  jarder.  Asgard.  Ausu.  Kistu.  Horn.  Jtem 
Eydijörd  Drage^ri.  fastagotz  2c  hundrada  xtigier  og  4«;  *)  Hér 
byrjar  afskript  Páls  Gíslasonar;  ')  Aptan  við  ritar  Árni:  >Jnnsigled 
er  fra  slited,  og  brefed  sialft  til  storskemda  fued  og  trosnad.  Utan  á 
brefenu  stendur  skrifad  med  hendi  ei  miðg  gamalle.  Dyrleike  kirkiu 
iarda  ad  Hvanneyre.* 


1421.  HELLGAFELLSKLAUSTR.   —  SJÁARBORG.  287 

347.  [um  1420]. 

Bréfságrip  um  Böðvarsholtsreka  í  Staðarsveit. 

AM.  252.  4to  bls.  50,  skr.  c.  1660;    AM.  430.  4to  bls.  10, 

séra  Jón  í  Hítardal  c.  1730;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1569.  Afskript 

séra    porkels    Eyjólfssonar    staðfest    24.  Febr.  1887    eptir  skjölum 
Staðastaðarkirkju. 

Bðdvarshollts  reke.*) 
|>ad  vottar  Magnuz  fordarson  og  Arne  f orleiiífzson.  ad  þa 
Herra  Vermundur  abote  fieck  Jördina  Bðduarshollt  Halldore  Smid 
Vermundzsine.  þa  skilde  Herra  abote  frá  rekann.  Anno.^) 


348.  [íyrir  1421]. 

Landamerki  Sjáarborgar   í  Skagafirði,  þegar  Benedikt  Brynj- 
ölfsson  afhenti  Geir  Árnasyni  frænda  sínum  jörðina. 

Dóma  og  bréfabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Péturssonar,  í 
4to,  bls.  206,  merkt  f  h,  skr.  c.  1630—40.  Hér  prentað  eptir 
afskript  með  hendi  cand.  theol.  Hannesar  þorsteinssonar.  Geir  Árnason 
var  höggvinn  1421  fyrir  áverka  við  Brand  Haldórsson  (Ann.). 

Borgar  maldage. 

Med  þessum  landamerkium  afhenti  Benedict  Briniolfsson 
Geir  Arnasyne  frænda  sijnum  Jordina  Sioarborg. 

wr  gardsendavijk  Riettsyne  og  ofan  j  fuglstapa  þufur  sem 
hver  (er)  upp  af  annari.  og  þadan  fram  j  sio  og  sijdan  alla 
Jord  Jtolulausa  austur  ad  Osum  og  upp  j  laxavijk  og  alla 
skoga  wpp  ad  myrlæk  sem  rennur  wr  miklavatni  og  ofan  j 
kvislina.  er  fellur  ofan  j  laxavijk  og  landeign  wpp  ad  gardi 
þeim  sem  geingur  ofan  j  votnin  og  wpp  j  hvgrfin  miUi  Borgar 
og  Kimbastada. 

Rædur  gardur  firir  sunnan  Borgargerdi.  wr  vatninu  wpp  i 
hol  lijtinn  a  myrinni.  sem  kallast  Einbwe. 

þadan  rettsyne  j  gardzenda  firir  sunnan  Brennigerdisslæk 
og  i  klett  framan  i  fiallinu  og  i  fuglstapaþufu  wpp  a  bruninne. 

þadan  vestur  i  Saudaa. 


')  430;  »)  ártalið  vantar  í  262,  430. 


k 


288  HOFTEIGR.   —  MÖÐRtJDALR.  1421. 

Eædur  þa  Saudaa  merkium  á  motz  vid  gard  þann  sem 
geingur  á  millum  Saudar  og  Ashilldarholltz. 

Borg  á  selfor  i  Kalfárdalzjord  íirir  bwfie  þad  sem  fædist 
ð,  Siafarborg  og  tuo  selhross. 


349.  8.  Febriiar  1421.  í  Stafholti. 

þoRKELL  prestr  Olafsson  og  sex  menn  aðrir  votta,  að  Ari 
Guðmundsson  hafi  á  Reykhólum  9.  August  1416  handlagt  Arna 
biskupi  Ólafssyni  til  fullrar  eignar  þau  tuttugu  hundruð,  sem 
Magnús  Hallsson  skuldaði  Ara  upp  í  verð  jarðarinnar  Hjarðar- 
dals  í  Önundarfirði,  en  Árni  biskup  handlagði  þau  aptr  Magnúsi ; 
kvittar  Ari  þá  Magnús  fyrir  jarðar  verðinu  og  handleggr  honum 
tveggja  ára  leigur  og  leiguleigur  af  skuldinni. 

AM.  Fasc.  VII,  11,  frumbréfið  á  skinni.  Sjö  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá,  nema  hið  2.  og  7. 

Hiardardalsbref  ytra  i  onundarfirde.^) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  senda 
þorkell  prestur  olafsson  audun  salamonsson  þorkell  CDagnusson 
hakon  einarsson  geirmundur  heriulfsson  kolbeinn  þorgilsson  ok 
loptur  haldanarson  leikmenn  quediu  guds  ok  sina  kunnickt 
gerande  ath  þar  vorum  uær  j  hia  j  storastofunni  aa  Reykiolum^) 
CDanudaginn  næsta  eftir  olafsvoku  sidarri  anno  domini  CO^.  cb^. 
decimo  sexto^)  saum  uær  ok  heyrdum  aa  handaband  herra  arna 
biskups  olafssonar  ok  ara  gudmunzsonar  ath  greindur  are 
handlagdi  herra  arna  til  fullrar  eignar  þau  tuttugu  hundrot 
sem  magnus  hallzson  uar  skylldugur  adurnefndum  ara  fyrir 
jordina  j  hiardardal  enn  ytra  j  onundarfirde  ok  j  saumu  handa- 
bande  handlagde  biskup  arne  fyrr  greindum  CDagnusi  þau  somu 
tuttugu  hundrot  til  fullrar  eignar. 

Jtem  j  annarri  grein  handlagdi  tittnefndur  are  optnefndura 
CDagnusi  enn  j  saumu  handabande  til  fullrar  eignar  þær  leigur 
ok  leiguleigur  sem  hann  uar  honum  skylldugur  fyrir  adurgreint 
iardaruerd  um  tuau  aar  ok  þar  med  adur  greinda  jord  hiardardal 
handlagdi  hann  honum  ollungis  frialsa  ok  akærulausa  fyrir  ser 

0  Aptan  á  bréfinu;  ')  þannig;  ')  þ.  e.  9.  August  1416. 


1421.  BRIMNES  í  SVARFAÐARDAL.  289 

ok  sinum  erfuingium  med  oUum  þeim  gognum  ok  gædum  sem 
henne  fylgia  ok  fylgt  haua  ath  fornu  ok  nyiu  ok  hann  uard 
fremzt  eigande  at.  skyllde  tittnefndur  COagnus  hallda  jordinne 
til  laga  enn  are  gudmundzson  suara  lagariptingum  aa  þratt- 
nefndri  jordu. 

Ok  til  sannynda  hier  um  settum  uær  fyrrnefndir  menn 
uor  innsigle  fyrir  þetta  bref  er  skrifuat  uar  j  stafhollti  sexto 
idus  februarii  anno  domini.  CD°.  cb^.  vicessimo  primo. 


350.  9.  Febrúar  1421.  á  Myrká. 

^RÍR   menn   votta   um    vitnisburði   tveggja    manna    um    reka 
jarðarinnar  á  Brimnesi  í  Svarfaðardal. 

AM.  Fasc.  VII,  31.  Frumbréfið  á  skinni.  þrjú  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu  og  eru  tvö-  af  þeim  dottin  frá. 

vitnisburdur  um  reka  Brimnes  i  Suarfadardal.^) 

J>at  gerum  vær  jon  magnvsson.  halldor  jonsson  ok  stein- 
grimr  bergfinzsson  godum  monnum  kunnikt  at  vær  vorum  j 
hia  sam  ok  heyrdum  a  at  olafr  nicholasson.  ok  haukr  hakonarson 
handfestu  sua  felldan  vitnisburd  birni  jonssyni.  at  þeir  uissu 
fyrir  full  sannendi  at  jordin  a  brimnesi  j  suarbadardal  aa  reka 
allann.  fra  steini  hinum  stora  er  stændr  j  flædinni.  gegnt 
gardzendanum.  at  sunnan  verdri  dælinni  storu.  sudr  fra  bænum. 
ok  vt  at  brimness  osi  hinum  forna  ok  sua  vissu  þeir  at  þor- 
steinn  logmadr  vrskvrdadi  þessi  somu  reka  mork.  þa  vm  var 
kiært.  ok  sijdan  var  þetta  rekamark  haft  akallzlaust.  huat  sem 
a  bar  sua  leingi  sem  þeir  mattu  muna.  ok  hier  eftir  villdu  þeir 
sueria  ef  þurfa  þickir. 

Ok  til  sanuenda  her  vm  settum  vær  fyrrnefndir  menn 
vaar  jnzsigli  fyrir  þetta  bref  giort  at  myrkaa  j  horgardal 
svnnudagin  j  fostugang.  anno  domini  C0°  quadringentesimo 
vicessimo  primo. 

^)  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


Dipl.  Isl.  IV.  B.  19 


290  HOF  Á  SKAGASTRÖND.  1421. 

351.  6.  Marts  1421.  á  Hólum. 

JóN  biskup  á  Hólum  lýsir  því  að  hann  haíi  <^unt»  systrunum 
á  Stað  í  Reynisnesi  staðinn  að  Hofi  á  Skagaströnd  um  aldr  og 
æfi  forfallalaust  præter  porcionem  ecclesiæ. 

AM.  Fasc.  Vni,  1,  frumbréfið  á  skinni.  Innsigli  Jóns  biskups 
er  dottið  frá,  en  hefir  verið  fyrir  bréfinu  enn  1640,  því  aptan  við 
afskript  sína  í  AM.  277.  4to  bls.  36,  segir  Guðmundr  Andréssou: 
«medur  jnnsigli  Biskupsins.).  Nokkrar  íieiri  afskriptir  eru  til  af 
bréfinu,  en  það  er  ekkert  gagn  í  þeim,  úr  því  frumritið  er  til.  Árni 
ritar  aptan  á  bréfið:   »R[eynistaðar]  kl[austrsbréf]». 

vm  hoff.^) 

Uær  jonn  med  gudz  nád  biskup  a  holum  gerum  godvm 
monnum  viturligt  med  þessu  voru  brefi  ath  vær  hofvm  vnntth^) 
sýsturrnum  ok  klavstrinv  ath  stád  j  Reýnisnesi  stadinn  atth 
hofi  er  stendr  a  skagastrond  med  ollum  þeim  gognum  ok  gædum 
sem  honum  fylgir  ok  fýlgtt  hefir  atth  fornu  ok  nýiu.  preter 
porcionem  ecclesie.  skulu  þær  lia  ok  leigselia  mega  sagdann 
stad  huerium  er  vilia  stadnum  ath  skadlausu  ok  hafa  vm  aldvr 
ok  æfi  forfallalavst. 

datum  holis  feria  v*  annte  dominicam  passionis  anno 
domini  C0°  cb^  xx^  j°  nostro  svb  sigillo. 


352.  30.  Marts-5.  April  1421.  í  Glaumbæ. 

ÐóMR  tólf  manna  geinginn  að  Sauðá  eptir  útnefning  f  orsteins 
Guðmundssonar,  í  umboði  forsteins  hirðstjóra  Ólafssonar,  um 
kæru  J>orleifs  Árnasonar,  í  umboði  Kristínar  konu  sinnar,  til 
Margrétar  Eiríksdóttur,  að  hun  héldi  nokkrum  jörðum  og 
lausafé,  er  Kristínu  hefði  fallið  til  erfða  eptir  Jón  Jónsson,  son 
sinn,  en  hann  hefði  erft  eptir  Sophíu  Eiríksdóttur,  föðurmóður 
sína,  en  hún  hefði  erft  eptir  Ásu  og  Ingileifu  systur  sínar. 

AM.  dipl.  afskriptir.Nr.  5663,    «Ex  originaU*   með  hendi  Jdna 
Magnússonar  bróður  Árna.   «Brefed  er  á  pergament,  med  sex  jnsiglum, 

^)  Aptan  á  bréfinu;  wmm  Hoff.  Beneficium  AM.  280.  4to;  wmm 
Hoff  a  Skagastrond  277;  ')  í  frumbréfinu  stendr  að  vísu  vnntth; 
Guðmundr  Andrésson  les  það:  virt;  Hákon  Ormsson  (AM.  280.  4to) 
]es  wnt  eða  wurt. 


1421.  DÓMR  UM  ERFÐAMÁL.  291 

tvejmur  þveingjum,  og  fjorum  þveingförum.  Jnnsiglenn  oskir  ad 
lesa.»  Afskript  Jóns  er,  eins  og  vant  er,  mjög  nákvæm.  en  bréfið 
hefir  verið  orðið  skeint  í  annan  endan,  þegar  hann  aískrifaði,  svo  að 
vantað  hefir  nokkuð  aptan  af  hverri  línu,  en  þær  hafa  alls  verið 
átján  með  síðustu  línunni,  sem  var  stutt.  Eru  því  eyður  í  afskript 
Jóns,  en  flest  af  þeim  má  fylla  út  svo  víst  sé.  En  bréf  þetta  er 
merkilegt  í  ættfræðislegu  tilliti. 

|>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
illugi  biorgolfsson.  suæinn  biarnarson.  oddi  þorstæinsson.  biorn 
amundarson.^)    sigurdr    þorualldzson.    snorre    olafsson.    halldor 

þordarson.    suæin   hailþardzson ]sson.   jon  jonsson. 

juar  hallzson  oc  biarne  snorrason.  kuædiu  guds  oc  sina  kunnigt 
gerandi  at  þa  er  lidit  war  fra  hegatburd  vorss  herra  iehsu 
christi  þushundrud  fiogr  hundrut  tuttug[u  oc  eitt  ar'^) .  . . .]  dag 
næstan  epter  pascaviku  at  saudaa  j  skagafirdi  worum  wær  i  dom 
næfnder  af  þorstæine  gudmundzsyni  sem  lauglegt  vmbod  hafdi 
þorstæins  olafssonar  hirdstiora  [nordan  oc  vestan  ca  islandi]  at 
dæma  millum  þorlæifs  arnasonar  i  vmbodi  kristínar  konu 
sinnar  af  æinne  alfu.  enn  margretar  æireksdottur  af  annare. 
kærdi  þoriæifr  til  margretar  at  hun  helldi.  [fyrer  sier  þær] 
jarder  epter  asu  oc  jngilæifu  æreksdætur  er  suo  hæita  siofarborg 
j  skagafirdi.  asgrimsstadi.  gil.  helluland  oc  þær  adrar  flæire 
jarder  sem  i  arf  hafua  fallit  epter  jngilæifu.  oc  sv[o  tede  þorj- 
læifr  adr  nefndr  bref  fyrer  oss  vnder  godra  manna  jnzsiglum 
at  jngilæif  fyrnefnd  tiundadi  halft  fiorda  hundrad  hundrada. 
suo  oc  kærdi  þorlæifr  vpp  a  margretu  vm  a[dra  peninga  fridaj 
oc  vfrida.  oc  jardar  parta  sem  kristínu  biornsdottr  hafdi  fallit 
i  arf  epter  jon  jonsson  son  sinn  enn  honum  epter  faudr  modr 
sina  sophiu  æireksdottur  oc  sophiu  epter  systr  sina[r  adrnefndar 
jngilæ]ifu  oc  asu.  oc  saker  þess  at  margret  þrattnefnd  kendizst 
fyrer  oss  oc  lysti  ath  biorn  æinarsson  hefdi  sellt  þessa  saumu 
jardar  parta  oc  lausa  godz  sem  þorlæifr  kærdi  [til  bonda  sinum 
benedickt  bry]niolfssyne  oc  vændist  þar  wottum  ath.  syndizst 
oss  margret  optsaugd  lauglega  fyrer  kaullut.  þui  dæmdum  vær 
þorlæifui  arnasyni  vegna  kristínar  konu  sin[nar  adrnefndrar] 
alla  þessa  jardar  parta  oc  lausagodz  sem  fallit  hefer  epter 
ingilæifu    oc    asu    æireksdætur    svo    mikit  wr  jordum  oc  lausa 


')  þannig;  »)  Sbr.  Nr.  355  og  356. 

19* 


292  JARÐAKAUPSBRÉF.  1421. 

godzi  sem  at  Rettu  til  ber  honum  i  8[itt  hlutskipjti^)  med 
adra.  at  Rettum  erfdvm  epter  fyrgræindar  systr.  nema  margret 
syne  her  i  dag  med  wottum  edr  skylrykium  ath  biornn 
æinarsson  hafui  sellt  i  loglegu  vmbodi  [kristínar  dottur]  sinar 
þessa  saumu  jardar  parta  oc  lausa  godz  benedickt  bryniolfssyni 
oc  fulla  peninga  fyrer  lukt  birne  adr  græindum.  leider  hun  eigi 
her  prof  sveri  hun  fullan  [bokareid  her  ai  þingi]nu  at  hun  skal 
þeim  æinum  profum  vænazst  sem  hun  hýggr  saunn  vera.  viU 
hun  ei  sveria  þa  er  hennar  profuum  fyrer  skotid.  enn  ef  hun 
sverr  sem  dæmt  er.  þa  læidi  hun  laga  [vitni  til  fulin]adar  her 
at  saudaa  fyrer  þorstæini  hirdstiora  eda  hans  wmbodsmanne. 
enn  ef  þa  fallazst  titt  nefndri  margretu  vitni.  þá  dæmum  vær 
hana  sk[yllduga  til  ath  giallda  þo]rlæifui  arnasyni  fulla  femissu 
epter  hvert  hundrat.  sem  han  hefer  aatt  i  jordum  oc  lausa- 
godzi.  þar  til  sem  þorlæifr  krafdi  benedickt  peningana.  enn 
sydan  [med  laga  vð]xtum  oc  þar  a  ofan  sex  merkr  j  fullRette 
þorlæifs  fyrer  þat  hann  let  sveria  tvo  skylRijka  wotta  at  hann 
hafdi  kraft  benedickth  peningana.  skulu  þær  sex  merkr  vera 
[luktar  sidjazst  at  sauda  a  næstum  fardogum.  enn  abatin  af 
godzunum  þar  hver  sem  fallit  hefer  oc  luki  margret  þrattnefnd 
þetta  godz  wt  at  næ[stum  fardogum  þorlæ]ifui  eda  hans  vmbodz- 
manne.  Oc  til  sanninda  her  wm  settum  wær  fyr  skrifuader 
menn  wor  inzsigle  fyrer  þetta  bref  skrifuat  i  glaumbæ  j  skaga- 
[firdi  £B  sama  ari  degi]  sidar  enn  fyr  seger. 


353.  5.  Maí  1421.  i  Glaumbæ. 

Sex  menn  votta  um  jarðakaup  þeirra  I>orleifs  Arnasonar  og 
Kristínar  Björnsdóttur  konu  hans  af  einni  hálfu  og  Asgeirs 
Árnasonar  og  Guðfinnu  f  orgeirsdóttur  konu  hans  af  annari. 

AM.  Fasc.  VIII,  2,  frumbréfið  á  skinni.  Innsiglin  eru  dottin  frá. 
bref  fyrir  hvamme.  ok  fyrir  audrum  jordum. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  ædr  hæyra  sænda 
þorstæinn  gudmundzson  biornn  amundason  gudmundr  þorðarson 
iuar  hallzson  branndr  gunnarsson  ok  gunlaugur  þorgilsson. 
q(uediu)  guds  ok  sina  kunnigt  gerandi  at  þar  worum  vær  j 
hia   saaum    ok  hæyrdum  aa  j  glaumbæ  j  skagafirði  at  þorlæifr 

')  i  s tr,  afskr.;  tr  mun  ranglesið  fyrir  ti. 


1421.  REYNISTAÐAKLAUSTR.  293 

arnnason  selldi  asgæiræ  arnnasyni  med  saraþyeki  kristinar 
biornsdottur  konnu  sinnar  jardir  ær  suo  hæita  huamr  j  huamm- 
suæitth  kyrinastadir  skarfstadir  gleraarskogar  ok  leysingiastadir 
hueria  vm  sig  med  auUum  þeim  gðgnum  ok  gædum  sæm 
þæssum  jordum  hæfir  fylgt  at  fornu  ok  nýiu  ok  hann  varð 
fræmzst  æigandi  ath.  sagdi  þorlæifr  at  kirkian  j  huamæ  atte 
jordina  sa  akræ  ok  æ,fra  hvamm.  hær  j  motæ  gaf  asgæir  fyr 
nefndr  med  samþyckæ  gudfinnu  þorgæirsdottur  konnu  sinnar 
þorlæifui  þessar  jardir  halfuar  audkulu  j  suínnadal.  halft  mos- 
fæll  halfua  gæithamra  halfua  grund  halfua  liotzhola  halfua 
snædinngstadi  half  hrafnabiorg  ok  halft  hollt  huoria  wm  sig 
med  aullum  þeim  gognum  ok  gædum  sem  hann  vard  æig- 
andi  ath  ok  gudfinna  kona  hans  ok  þar  til  gaf  asgæir  fyr 
næfndr  þorlæifui  alla  jordina  j  tungunæsi  med  þui  sæm  hænne 
fylgdi  at  fornu  ok  nyiu  skylldi  huor  hallda  þeim  jordum  til 
laga  ær  kæypte  ænn  (sca)  suara  laga  Riptingum  fyrir  þær  er  selldi 
æf  þær  genngi  med  laugum  af.  woru  þæsser  aller  fyr  næfnder 
menn  j  einu  handabandi  er  kaupin  foru  fram  þorlæifur  kristínn 
asgæir  ok  gudfinna.  Ok  til  mæire  stadfæstu  her  vm  settum  vid 
ockr  jnzsigli  med  fyrnefndra  manna  jnzsiglum  fyrir  þetta  bref 
skrifuat  j  glaumbæ  j  skagafirde  manadag  næsta  æptir  kross- 
mæssu  wm  worid  anno  domini  CO^  cb^  vissæsimo  primo. 


354.  9.  Mai  1421.         á  Vatni  enu  syðra. 

Pétr   Ormsson   lýkr    klaustrinu    á    Reynistað    með    samþykki 
Sigríðar  konu  sinnar  allan  Fossárteigsreka  fyrir  þrjú  kúgildi. 

AM.    277.   4to    bl.    7  b,    skr.    1640,    með    hendi    Guðmundar 
Andréssonar. 

vm  forsarteigs  Reka. 
í>ad  giore  eg  petur  Ormsson  godum  monnum  kunnugt. 
medur  þessu  mijnu  Brefi.  ad  eg  hef  lukt  stadnum  j  Reininesi 
Rekan  allan  fra  forsarteig  a  Reykiastrðnd  til  æfinligrar  eignar. 
med  samþycke  sygrijdar  konu  minnar.  firir  þriu  kugilldi.  er  þat 
reka  mark  vti  midia  forsa.  oc  sudur  til  mots  vid  fagranes. 
skylldi  stadur  eiga  bædi  vidreka  oc  hualreka  oc  allt  þat  er  til 
gagns    kann    ad    koma.   skal  þat  eign  stadarins  obrigd  enn  fra 


294  DÓMR  UM  DÓMROF.  1421. 

skilid  forsarteig.  oc  ollum  þeim  er  hana  eiga  oc  a  bua.  Og  til 
sannenda  hier  vmm  setta  eg  mitt  jnncigli  (firir)  þetta  Bref. 
huort  ed  giort  var  a  vatni  enu  sydra  j  Skagafyrdi.  fostudag 
næstann  firir  Botolffsmesso  Anno  1421. 


355.  4.  Júni  1421.  í  Glaumbæ. 

DóMR  tólf  manna  geinginn  daginn  áðr  að  Sauðá  eptir  útnefning 
forsteins  hirðstjóra  Ólafssonar  um  kæru  forleifs  bónda  Árna- 
sonar  til  Guðmundar  bónda  Ólafssonar,  sem  hafði  löglegt  umboð 
Margrétar  Eiríksdóttur,  að  hann  hefði  rofið  á  sér  dóm,  og  ekki 
goldið  það  jarðagóz  og  lausafé,  er  Margréti  var  dæmt  að 
greiða  f>orleifi,  og  er  Guðmundr  nú  dæmdr  til  að  halda  dóminn. 

AM.  dipl.  afskrr,  Nr.  5664,  «Ex  originali  *  með  hendi  Jóns 
Magnússonar  bróður  Árna.  «<Rrefed  er  med.  8.  Jnnsiglum,  og  4. 
þveingjum.     Jnnsiglenn  eru  oskir. » 

I>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  eda  heýra  senda 
sveinn  biarnarson.  hallr  olafsson.  þorsteinn  gudmundzson.  lytingr 
hialltason.  einar  magnusson.  gudmundr  þordarson.  olafr  leifsson. 
hilldibrandr  þordarson.  magnus  þordarson.  kcarr  biarnarson. 
einar  olafsson  oc  einar  olafsson  Q(uediu)  G(uds)  oc  sina  kunnigt 
gerandi  at  þca  er  lidit  var  fra  higat  burd  vors  herra  iehsu 
christi  þushundruth  fiogur  hundruth  tuttugu  oc  eitt  car  ca 
þridivdagen  næsta  post  octavam  corporis  christi.  cat  saudca  j 
skagafirdi  ca  almenniligv  þingi  voru  vær  i  dom  nefnder  af 
erligum  manni  þorsteinni  olafssyni  hirdstiora  nordan  oc  vestan 
oa  islandi  ath  dæma  i  millum  þorleifs  bonda  arnasonar  oc 
gudmundar  bonda  olafssonar.  kiærdi  nefndur  þorleifr  til  gud- 
mundar  ath  hann  hefdi  rofit  oi  honum  dom  oc  eigi  lukt  honura 
þa  penninga  sem  honum  voro  dæmder  af  margretu  eireksdottur 
epter  því  sem  domsbref  þar  vm  giort  vottar.  oc  saker  þess  ath 
greindr  þorleifr  let  þar  sueria  tuo  skilrika  votta  at  fýrr  nefnndr 
gudmundr  hafdi  tekith  fvllt  oc  laugligt  vmbod  margretar  eiriks- 
dottur  firir  fardaga  i  gagndaga  viku.^j  suo  oc  var  suarith  af 
teimr  skilriknm  vottum  ath  laugligur  vmbodsmadr  þorleifs  hafdi 
beitt    oc   kraptt   penninganna   a  faustudagin  j  fardaugum^)  oc 

')  þ.  e.  27.  Apr.-3.  Maí;  ^)  þ.  e.  23.  Maí. 


1421.  LÖGMANNS  ÚRSKURÐR.  295 

fenngit  ecki.  því  dæmum  vær  opttnefndan  gudmiind  olafsson 
dominn  rofit  hafa  oc  vera  enn  skýlldugur  hann  ath  luka  epter 
þvi  domsbrefi  sem  hier  var  lesit  i  dag  jnnann  siau  ncatta  oc 
hier  ca  ofan  firir  halld  oc  rangliga  medferd  fullretti  þorleifs 
sex  merkr  i  voru  edr  voruvirdu  godzi  oc  mork  i  domrof  oc 
lukizt  heima  i  glaumbæ  innann  halfs  manadar.  Oc  til  sanninda 
hier  vmh  settum  vær  fýr  nefnder  menn  vor  inzcigli  firir  þetta 
domsbref  er  giortt  var  i  glaumbæ  i  skagafirdi  a  sama  airi  deigi 
sidar  enn  fýrr  seger. 


356.  30.  Júní  1421.  ílögréttu. 

Rafn  lögmaðr  Guðmundsson  úrskurðar  þá  dóma,  sem  geingið* 
höfðu  í  máli  porleifs  bónda  Árnasonar  og  Margrétar  Eiríksdóttur, 
löglega  í  alla  staði  (Nr.  352  og  355). 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  5666,  aEx  originaIi»  með  hendi  Jöns 
Magnússonar  bróður  Arna.  »Brefed  er  á  kalfskinn  með  eiuu  brotnu 
Jnsigle,  enn  þveingurenn  er  slitenn  ðdrumeigin  og  þvi  laus  fra 
þaug  bref  sem  þar  hafa  vered  med  fest,  so  sem  urskurdurenn  seiger.» 

feim  godvm  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  sender 
hrafnn  gudmundsson  iaugmann  nordan  oc  vestan  ca  jslande 
Q{uediu)  G(ud3)  oc  sína  kunnigt  giorandi  ath  sub  anno  gracie 
CD^  cccc^  vicessimo  primo  manudag  næstan  epter  peturs 
CDesso  i  lavgrettv  aa  jslandi  kom  firir  mic  þorleifur  bondi  aarna- 
son  birtandi  mier  domsbref  ath  dæmt  hafdi  verith  i  milli 
adrnefnz  þorleifz  oc  margretar  eireksdottur.  Jtem  i  annari  grein 
tedi  aidr  nefndur  þorleifur  mier  domsbref  er  dæmt  hafdi  verith  i 
miUi  tittnefnz  þorleifs  oc  gudmundar  olafssonar  i  lavgligv  vm- 
bodi  margretar  eireksdottur.  beiddi  oc  krafdi  þrátt  nefndr  þor- 
leifur  mic  vrskurdar  ca  hvort  þesser  domar  edr  domsbref  væri 
lavgligh  edr  eigi.  nv  saker  þess  ath  egh  invirdiliga  skodadi 
þessu  saummv  domsbref  oc  litvzt  þav  mier  j  alla  stadi  lavglig. 
þvi  at  til  kavllavdvm  þeim  bestvm  monnum  er  i  hia  mier  voru 
oc  mier  samþýckiandvm  sagda  eg  j  guds  nafni  amen  med 
fvllvm  laga  vrskvrdi  cadr  nefnda  doma  laugliga  i  alla  stadi  oc 
þessi  domsbref  bædi  lauglig  er  hier  er(v)  med  fest  þessv  minv 
vrskvrdarbrefi  med  aullvm  sinum  greinvm  oc  artikvlis  oc  obrigdi- 


296  TRANSSKRIPT.    —  JARDAKAUPSBRÉF.  1421. 

liga  halldazt  eiga.  Oc  til  sanninda  hier  vm  setta  eg  mitt 
jnzcigli  firir  þetta  mitt  vrskurdarbref  er  giort  var  i  sama  deigi 
oc  cori  sem  fýr  seiger. 


357.  8.  September  1421.         í  Bræðratungu. 

EiNN  prestr  og  tveir  leikmenn  transskríbera  máldaga  Bessastaða 
í  Fljótsdal  og  Njarðvíkr  í  Borgarfirði  eptir  Vilchinsbók  (1397). 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  2011  <'epter  originalbriefe  fra  Niardvik  i 
Mulasyslu».     Prentað  í  Tímariti  Jóns  Pétrssonar  III,  99. 

Ollum  godum  monnum  þeim  sæm  þetta  bref  sea  ædhr 
heyra  sænda  þorkell  gissorarson  prestr  þorualdr  oddzsson  oc 
jon  Egilsson  læikmænn  Q(uediu)  gudz  oc  sina  kunnikt  gerandi 
ath  mær  saghum  oc  jnwirdoliga  yfuerlasom  maldagh(a)  þessara 
kirkna  bessastadær  j  fliotzdaal  oc  niarduik  j  borgarfyrdi  er 
liggia  j  austfiordum  suo  latandæ  huor  þeirra  vm  sigh  ordh 
fraa  ordhi  med  ollum  sinom  græinom  oc  articulis  sæm  her 
sæghir.  [Hér  koma  máldagar  Bessastaða  frá  1397  (sbr.  Dipl.  Isl. 
I,  Nr.  92  ár  1203)  og  Njarðvíkr  frá  1397;  sjá  hér  að  framan 
Vilchinsbók  CCXLIX  bls.  212  og  CCLXVII  bls.  222]. 

Oc  til  sanenda  her  wm  setto  wer  furnæfndir  mænn  wor 
jnsigli  firir  þetta  bref  er  gert  var  j  tungu  er  liggr  j  biskups 
tungom  marie  messo  sidaræ  anno  domini  CD°  cd°  vicessimo  primo. 


358.  18.  December  1421.     i  Tungu  i  Fljotum. 

HöSKULDR  Runólfsson  selr  Arnfinni  bónda  þorsteinssyni  jörðina 
Tungufell  í  Svarfaðardal,  en  Arnfinnr  gefr  á  mót  jarðirnar  Lund 
og  Nefstaði  í  Fljótum  og  þar  með  tíu  kúgilldi. 

AM.  Fasc.  VII,   30,    frumbréfið    á    skinni.     Sex   ínnsigli    hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  nú  er  að  eins  brot  eptir  af  2.  og  4. 

Tungufells  Breff^). 
|>at    gærer    ægh    hauskulldr    runolfsson   godum    monnum 
kunnigt   med   þæssu   minu  brefi  at  æk  kænumz  at  ægh  hæfer 

'^  Aptaná  bréfinu  með  yngri  hendi. 


1421.  DÓMR  UM  VÍGSBÆTR  297 

fæÍDgæt  arnnfinnæ  bonda  þorstæinssýnæ  tii  fiillrar  æignar  jðrd- 
æna  tungufæll  ær  liggr  j  suarfadardal  med  ollum  þeim  gögnum 
ok  gædum  sæm  fýlgt  hæfer  at  fornu  ok  nýo  ok  ægh  hæfer 
fræmzst  æigandi  at  vordætt. 

Hier  j  moti  gaf  arnnfinnr  mier  jðrdæna  lund  ok  næfstadi 
badar  j  fliotum  med  ðllum  þeim  gognum  ok  gædum  sæm  græind- 
um  jðrdum  aa  at  fýlgia  at  laugum.  æru  þær  vtluktar  ok  af- 
hændar  sua  mier  væl  anægir  [ok  þar  med  tiu  kugilldi^).  þui 
gærer  æk  adr  næmdan  arnnfinn  bonnda  allungis  kuittan  fýrir 
mier  ok  ollum  minum  æftir  komandi  af  greindu  jardar  værdi. 

for  þetta  jarda'^)  kaup  fram  a  vðllum  j  suarfadardal  olafs 
CDesso  fýrri^)  þa  lidæt  var  fra  burd  kristz  þusund  fiogr  hunndrat 
ok  XX  ar  þæssum  godum  monnum  hæa  verandum  olafæ  æýolfs- 
sýnæ  gudlæiki  þorstæinssýnæ  hauki  gudmundzsýnæ  ok  birtinngæ 
jonssýnæ. 

Ok  til  sanænda  hier  um  sættum  vith  hauskulldr  ok  arnn- 
finnr  ockr  jnzsigli  med  fýr  næmdra  manna  jnzsiglum  fýrir  þetta 
bref  skrifuat  j  tungu  j  fliotum  fimtadagh  næstan  fyrir  jol  ari 
siidar  æn  fýr  sæghær. 


359.  16.  Febrúar  1422.  á  Egilsstöðum. 

DóMR  Orms  Jónssonar,  kongs  umboðsmanns  í  Múlaþingi,  og 
þeirra  dómsmanna,  er  hann  útnefndi,  um  vígsbætr  eptir  Sigurð 
í>orsteinsson,  er  Pétr  Tumason  óforsynju  í  hel  sló. 

Ny  kg:I.  Saml.  1945.  4to  bl.  53  a,  skrifað  af  Hannesi  Gunn- 
laugssyni  1666. 

Domur  vmm  vijgsbætur  epter  Sigurd  fosteinsson. 

I>ad  g(iðrum)  v(ier)  Jarundur  Vijgfusson.  Eivindur  Gud- 
mundsson  og  Jon  Jonsson  g(odum)  m(onnum)  k(unnugt)  m(ed) 
(þessu)  v(oru)  opnu  brefe  ad  Anno  m.  cccc.  xx  og  ij  ár  mánu- 
daginn  næsta  fyrir  Simonsmessu.  ad  Eigelstðdum  j  fliotsdals- 
hierade  þingstad  R(iettum)  v(orum)  v(ier)  j  d(om)  n(efnder)  med 
odrum  12  dandemðnnum   af  velbornum  manne  Orme  Jonssyne 


0    [rítað    á   spássíu    og    vísað    inn;     *)    nokkuð    óljóst;     ^)   þ.  e. 
29.  Júlí  1420. 


298  DÓMR  ÁSGEIRS.  1422. 

koDgs  vmmbodsmanne  j  Mwlaþinge  ad  d(æma)  hvorsu  háfar 
bætur  skyllde  koma  effter  Sigurd  heitenn  I>osteinsson  er  Petur 
Tumason  oforsyniu  j  hel  slo. 

nw  af  þvi  vær  vrdum  á  eitt  samþycker,  þá  dæmdum  vier 
27«^  j  vijgsbætur  eífter  greindann  Sigurd  ef  hann  hefde  vered 
saklaus  j  hel  sleigenn.  en  þa  skyllde  falla  af  þessum  vijgsbotum 
ef  greindur  Sigurdur  hefde  hoggved  þad  sama  hogg  sem  Petur 
fieck  j  hofuded  á  þeim  sama  funde.  so  og  dæmdum  vier  Arna 
|>osteinsson  skylldugann  ad  selia  greindum  Petre  Tumassyne 
(grid).  so  og  sellde  Arne  greindum  Petre  med  handsolum  effter 
vorum  dome  erfingianna  vegna  grid  og  frid. 

d(æmdum)  v(ier)  f(yrr)  n(efnder  j  d(oms)m(enn)  tijttnefndann 
Petur  wtlægann. 

Samþycte. 


360.  22.  Júní  1422.  á  Torfustöðum. 

DóMR-  tólf  manna  útnefndr  af  Ásgeiri  Árnasyni,  kongs  umboðs- 
manni  í  Húnavatnsþingi,  um  nokkur  fjármál  Jóns  Arnbjarnar- 
sonar  og  Rafns  Sveinbjarnarsonar  við  f>orvarð  Ólafsson. 

Eptir  dómabók  í  4to,  bls.  51  —  52,  sem  eg  á,  skrifaðri  ura 
1608  (=  fí),  og  AM.  211C-  4to,  bls.  149-150,  skr.  c.  1680— 
1700  (=  h).  Dómrinn  er  prentaðr  í  Sýslumannaæfum  Boga 
Benediktssonar  I,  442 — 444.        ú    ^íu 

Domur  vm  [Rangligt  halld  ax  peningum^). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  eda  heyra  senda 
Matteus  Pietursson.  Hakon  Magnusson.  Arnbiorn  Einarsson. 
Gudmundur  forlaksson.  Kolbeinn  Andriesson.  Ari  Vigfusson. 
I>orualldur  Berþorsson.  forarinn  Oddzson.  forkiell  Asbiarnar- 
son^).  Magnus  f>ormodsson.  Ofeigur  J>orgeirsson.  [Suartur  Ste- 
phansson^).  kuediu  Guds  og  sijna.  kunnigt  Giorandi  a  Torfu- 
staudum  j  Midfirdi  ca  almenniligu  þingi.  vorum  vier  i  dom 
nefndir  af  ærligum  manni  Asgeiri  Arnásyni  er  þa  hafdi  kongs^) 
vmbod  yfir  allt  Hunauatzþing.  Ad  dæma  ca  milli  þeirra  Jons^) 
Arnbiarnarsonar.  Hrafns  Sueinbiarnarsonar^).  og  f>oruardar  Olafs- 

')  [ranglegt  peninga  halld6;  *)  Asbiðrnsson  6;  ')  [Einar  Jonsson  &; 
*)  kongsinz  b;  ')  6;  Jón,  a\  ®)  Snæbiarnarsonar  (!)  b;  af  einni  hálfu 
b.  V.  Sýsl. 


1422.  DÓMR  ÁSGEIRS.  299 

sonar  af  annari  alfu.  og  Greindur  I>oruardur  var  [þar  þa  Rietti- 
liga^)  firir  [kalladur  og^)  stefndur.  og  sakir  þess  ad  adur 
[greindur^)  Jon  og  Hrafn.  kiærdu  þad  til  foruardz  Olafssonar 
ad  hann  hefdi  ad  hallda  vostack^)  med  Briggishnappa  med  vir 
og  spensl  med  silfur.  er  Katrin  modir  hans  hafdi  skipad  sera 
Asgrimi  Snorrasyni  firir  Bord  og  kenzlu  |>oruardar  sonar  sins 
og  hennar  bref  þar  firir^)  giort  uottar. 

|>ui  dæmdum  vier  þrattnefndir  domsmenn.  þrattnefndann 
foruard^)  Olafsson  skylldugann  ad  afvenda  og  luka  adurgreinda 
Gripi  Jone  Arnbiarnarsyni  og  Hrafni  Sueinbiarnarsyni').  eda 
þeirra  laugligum  vmbodzmanni  jnnann  manadar  ad^)  heyrdum 
dominum.  hier  ca  Torfustada  þingi  j  midfirdi  ef  þeir  ero  til. 
Enn  ef  þeir  ero  eigi  til  þa  adra  suo  goda^°)  vndir  sinn  suarinn 
eyd.  nema  hann  syne  med  suornum  vottum  ad  þeir  sieu  af- 
hendtir  adur. 

Jtem  j  annari  Grein  [suoru  tueijr  skilrikir^^)  vottar.  ad 
tittnefndur  f>oruardur  hefdi  [handlagt  sera  asgrijme^')  Snorra- 
syni  j  fiarskipti  og  Reikningskap.  fimm  kugilldi  til  fullrar 
Eignar. 

fui  dæmdum  vier  opt  nefndann  foruard  skylldugann  ad^*) 
luka  ad  næstum  fardaugum.  fimm  kugilldi  [med  þessum  frid- 
leijka^*).  ku  og  asaudar  kugilldi  med  fullum  lauguoxtum^*^).  og 
þriu  Gielldfiar  kugilldi  med  leigum  [og  leiguleigum^^).  ef  [þeir^^) 
gieta  þad  synt^^)  ad  þeir  hafi  beitt  og  krafit  ad  laugum.  Enn 
þeim  fullrietti^^).  Jone.  v.^^)  merkur.  Enn  Hrafni  4*^^)  merkur. 
Riett  lukt  j  aullum  laugaurum  jnnan  manadar.  hier  cn  Torfu- 
staudum^^)  ad  heyrdum  dominum. 

[Enn  ef  þeir  syna  eigi  ad  þeir  hafi  krafit  ad  laugum. 
Gialldi  þca  med  leigum  þessi  fimm  kugilldi.  nema  tittnefndur 
foruardur  gieti  synt  ad  hann  hafi  lukt  adur.  Skal  hann  auU 
sin  prof  leida  hier  œ.  Torfustaudum  j  Midfyrdi.  firir  kongs 
vmbodsmanni  jnnan  manadar  ad  heyrdum  domnum. 

')  [Riettiliga  þa  a;  ')  [sl.  a;  ^)  greinder  menn  6;  *)  vastach  b  og 
bætir  »med«  framan  við;  ')  vm  b;   ®)  f*oruardz  (!)  a;  ')  Snæbiarnar- 

syne  (!)  a;   ^)  af  a;  ^)  profasta  (!)  a;  ^*')  jafngoda  ó;  '^)  [suo 

ilrikir  a  (rifið)    og   bætir   >Jtem«  við  1  upphafi  greinarinnar;     **)  [ha 

a  (rifið);     '^)  sl.  a;     '*)  [sl.  b;     '*)  lagavðxtum  6;    "^)  [sl.  b; 

'')  þeirra,  a  (!);  '')  [þad  synest  b;  '')  [sl.  b;  '«)  iij  b;  ")  iiij  b; 
")  Thorfastódum  b. 


300  LÖGMANNS  ÚRSKURÐR.  1422. 

Jtem  i  þridiu  grein  vm  þann  eid  er  forarinn  Halluards- 
son  sór  og  tueir  uottar  adrir  soru  eins  vitnis.  þann  eyd  og 
skra  dæmdum  vier  til  laugmannz  og  suo  mikid  sem  oss  bar 
yfir  ad  taka^).  en  kongi  Riett  eptir  bok. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vier  fyrnefndir  menn  vor 
Jnnsigli  firir  þetta  domsbref  skrifad^)  cci  torfustaudum  i  Mid- 
firdi  manudæginn  firir  [Jonsmesso  baptista^)  anno  dominj  CD°. 
cd*^.  xx^.  secundo. 


361.  13.  Julí  1422.  í  Skriðu. 

Rafn  lögmaðr  Guðmundsson  samþykkir  og  staðfestir  dóm  tólf 
manna  frá  22.  Júní  1422  (Nr.  360). 

Dómabók  í  4to,  bls.  52—53,  sem  eg  á,  skrifuð  c.  1608  (=  a); 
AM.  211«.    4to  bls.   150—51  skr.  c.   1680—1700  (=  h). 

Vrskurdur  Hrafns  laugmannz  yfir*)  þennann  dom. 

|>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  eda  heyra.  Sendir 
Rafn  Gudmundzson  laugmann  nordan  og  vestan  oi  Jslandi. 
kuediu  gudz  og  sijna  kunnigt  giorandi.  ad  þa  lidit  uar  fra 
hingadburd  vors  herra  Jehsu  christi  [þusund  iiij*'  xx  og  ij^)  ar 
cti  manudæginn  næstan  firir  forlaksmesso  ca  skridu  j  Eeykiar- 
dal^)  kom  firir  mic  Jon  Sæmundarson  j  [laugligu  vmbodi') 
Jons  Arnbiarnarsonar.^)  [Tiaandi  mier^)  dom  [vndir  godra 
manna  Jnnsiglum.  huer  ad^^)  dæmdur  hafdi  verid  j  millum^^) 
[adur  nefnds^^)  Jons  Arnbiarnarsonar^'^)  og  foruardz  Olafssonar. 
Beiddi  [og  krafde^^)  fyrnefndur  Jon  mic^^)  vrskurda  [vm  ad^^) 
huort  þessi  domur  væri  laugligur  edur  eij.  Enn  sakir  þess  ad 
ec  [jnnuirdiliganna  skodadi^^)  þennann  dom  og  domsbref.  og 
leijst  mier  þad  i  alla  stadi  lauglegt. 

fui  ad  til  kaulludum  þeim^^)  bestu  maunnum  er^^)  hia 
mier  voru  og  mier  samþyckiundum.^^)  Sagda  eg  i  Gudz  nafni 
amen  med  fullum  laga  vrskurdi.    adur  nefndan  dom  laugligann 

*)  [vantar  í  fc;  ')  sl.  b;  ')  [Johannem  Baptista  b;  *)  vppa  b; 
*)  [M.  cccc.  xxij  b;  *)  Vykiedal  (!)  b;  ')  [vmbode  lögligu  b;  *)  arn- 
biörnssonar  b;  ^)  [og  med  b;  '°)  [sem6;  ")  míUe  6;  ^^)  b;  riíið  úr  a; 
")  sl.  b;  ^*)  ad  h.v.b;  ^*)  sl.  b;  ")  [skodade  jnnvirdulega  b;  '')  slb; 
^®)  sem  6;  ^^)  samþickendum  b. 


1422.  BRÚARLAND.    —   DÓMR  GUÐMUNDAR.  301 

j  alla  stadi  og  þetta  domsbref  statt  og  staudugt  er  hier  er  med 
fest  þessu  minu  vrskurdarbrefi  med  aullum  sijnum  greinum 
og  articulis  halldast  eiga  obrigdugliga.^) 

Og  til  sanninda  hier  vm  setta  ec  [firir  þetta  mitt  vrskurd- 
arbref  mitt  Jnnsigli  giort  i  sama  stad  deigi  og  ari  sem  fyr 
seigir.^) 


362.  10.  Oktober  1422.  í  Brautarholti. 

JóN    biskup    á    Hólum    kvittar  Steindór  Andrésson    um    hálfa 

jörðina  Brúarland  í  Óslandshlíð. 

AM.  Fasc.  VIII,  4.  Frumritið  á  skinni;  innsigli  biskups  er 
doitið  frá  "þetta  bref  er  skrifad  med  sömu  hendi  sem  þad  Jons 
biskups  bref  er  liggur  i  Archivo  Regis  Daniæ.  þad  man  eg  glögt* 
(AM).  [Sbr.  Nr.  342]  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  296. 

brvarland.^) 
Ver  Jon  med  gudhz  nadh  Biskup  a  holom  giorom  godhom 
monnom  vitterleight  med  þesso.  war(o)  brefi  þat  om  alle  þan 
rett  oc  tiltala  som  wi  hafom  til  steindor  andresson  om  þan 
halfua  Jærd  bruærland  sem  ligger  j  ouslandz  lidh.  gifom  wer 
honom  quitt.  free  oc  freels  fyr  oss  oc  allom  warom  æfter  komm- 
andom  om  fyr  nemda  jærd.  Oc  til  sanninda  her  om  settiom 
wer  wart  jncigil  fyr  þetta  bref  er  giort  war  j  bryterholte  lioger- 
dagen  nest  fyr  calixte  pape  Anno  domini  CD^  cccc^  xx^  ij^. 


363.  21.  Oktober  1422.  á  Torfustöðum. 

DóMR  útnefndr  af  Guðmundi  bónda  Arasyni  um  kæru  Pétrs 
Finnssonar  til  |>orvarð3  Ólafssonar  um  þá  peninga,  er  Ingibjörgu 
Klementsdóttur  féllu  til  erfða  eptir  Margrétu  móður  sína. 

Dómabók  í  4to,  bls.  53 — 54,  sem  eg  á,  skrifuð  c.  1608  (=  a); 
AM.  211C  4to  bls.  151  —  152  skr.  c.  1680—1700.  Dómrinn  er 
prentaðr  í  Sýslumannaæfum  I,  444 — 445. 

Domur  vm  [Rangligt  penninga  halld.^) 
f>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra.  Senda 
Hallur  J>orgrimsson.  Pietur  fordarson.  Jon  forgrimsson.    Arn- 

*)  obrigdannliga  b;  ')  [mitt  Jnnsigli  firir  þetta  vrskurdar  breff 
Anno  die  et  loco  vt  supra  6;  ')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi: 
*)  [penningahalld  Rangligt  a. 


302  DÓMR  GUÐMUNDAR.  1422. 

biorn  Einarsson.  Gudmundur  f>orlaksson.  Biarni  Gunnarsson.^) 
Hallur  forkielsson.  porkiell  Asbiarnarson.^)  Colbeinn  Andriesson. 
Einar  f ordarson.  forarinn  Asbiarnarson.^)  Jon  Oddzson.  Suartur 
Stephansson.  (kuediu  gudz  og  sina).  kunnigt  giorandi  ad  þa  ed^) 
lidit  uar  fra  hingad  burd  uors  herra  Jehsu  christi  [CD^  cc)"^) 
visessimo  secundo^)  miduikudæginn^)  fyrstann  i  vetri  vorum  vier 
1  dom  nefndir.  Af  Gudmundi  bonda  Arasyni  ca  Torfustaudum^) 
i  Midfyrdi  cn  þingstad  Riettum.  ad  dæma  i  millum^)  pieturs 
íinnssonar  og  foruardar^^)  Olafssonar  vm  þa  penninga.  er  Jngi- 
biorgu  Clemensdotter  til  erfda^^)  fiellu  eptir  margrietu  modir 
sijna.  og  f  oruardur^-)  tok  ad  sier  eptir  Margrietu  modir  þeirra. 
og  suarid  er  af  tueimur  skilrijkum  vottum  ad  magnus  grimsson 
Reiknadi  niutie  hundrada  sier  og  sinni  kuinnu  hid  næsta  haust 
adur  hann  deydi.  og  uann  þar  ai  fullann  bokareyd. 

f>ui  dæmum^^)  vier  adur  nefndum  pietri  j  vmbodi  kuinnu 
sinnarhalfan  fimta  taug  hundrada^^)af  þeim  [nietiu  hundrudum.^^) 
med  leigum  og  [leigu  leigum^^)  sidan  hann  fieck  Jngi- 
biargar  til  þess  ef  pietur  beiddi  og  krafdi.  sidan  dæmdum  vier 
med  fuUum^^)  laga  auexti  vm  þau  tuo  ar  ad  suarit  var  ad 
pietur  hefdi  bædi  beytt  og  krafit. 

Jtem  dæmdum  vier  poruard  Olafsson  skylldugann  ad  luka 
þessa  peninga  heima  ca  audunarstaudum  ad  næstum  fardaugum.^^) 
Skylldi  tittnefndur  f  oruardur  syna  med  suornum  eidum  huort 
meira  væri  fritt  §dur  ofrijtt.  jnann  manadar  særra  daga,  Enn 
ef  eigi  verdur  synt.  þa  dæmdum  vier  þridiung  ofritt  enn  tuo 
hluti  frijtt.  Annad  enn  þad  j  Jaurdu  lyggur.  Skal  forvardur^^) 
þessi  prof  leida  firir  Gudmundi  syslumanni  edur  hans  laugligum 
vmbodzmanni. 

Sidan  dæmdum  vier  optnefndum  pietri.  v.  merkur  j  sitt 
fuUrietti  ca  huorri  krauf.^^)  og  lukast'^^)  jnnan  manadar  heima 
ca  Torfustaudum^^)  ad  heyrdum  dominum  j  aullum  laugaurura. 

')  grijmsson  h;  *)  Asbiornssou  b;  ^)  b  bætir  hér  rangliga  inn 
aptr:  »Einar  þordarson<;  *)  sl.  b;  *)  dc,  misskr.  í  a;  ^)  [M.  cccc. 
xxij,  6;  ^)  midkudag  6;  ^)  Torfastöðum  b;  ')  mille  b;  '°)  þor- 
biarnar  (!)  a  (hér,  en  þorvarðr  siðar  í  bréfinu);  '*)  Clemusdóttur,  b, 
og  bætir  við:  til  erfða;  '')  þoruardur  6,  Olafur  a;  *^)  dæmdum  b; 
•*)  sl.  b;  '*)  [niutigum  hundrada  b;  ")  þannig  ð;  leigu  leigu  leigum  a; 
")  fuUkomligum  b;  ^^)  og,  b.  v.  b;  '^)  þorgrimur  a  og  b;  '°)  kröfu  by 
'')  lukest  6;  '')  Thorfastödum  b. 


1428.  NEÐSTIBÆR.  —  STEFNA  MICHAELS  PRESTS.  303. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setiura  vier  fyr  nefndir  menn  vor 
Jnnsigli  firir  þetta  domsbref  giort^)  i  sama  stad  [deigi  og  ari 
sem  fyr  seigir.^) 


364.  12.  Janúar  1423.  á  Toríalæk. 

TvEiR  menn  votta,  að  f  orsteinn  í>orgrímsson  hafi  samþykt  sölu 
forgríms  föður  síns  á  jörðunni  Neðstabæ  í  Norðrárdal  til  Helga 
f>örmöðssonar,  og  að  hann  kvitti  Helga  um  greinda  jörð. 

AM.  Fasc.  VIII.  6,    fruraritið    á    skinni.      Bæði    innsiglin    eru 
dottin  frá. 

Nedstabæiar  bref.'*) 
f  ath  gerum  uid  einar  hallfredarson  ok  markus  eýiolfsson 
godum  monnum  viturligt  medr  þessu  ockru  brefe  ath  aa  mardar- 
gnupe  j  uatzdal  fiorda  dagh  jola  voru  uid  j  hia  sam  ok  heýrdum 
aa  handaband  þeirra  helga  þormodssonar  af  einni  alfu  en  þor- 
steins  þorgrimssonar  af  annarre  ath  sua  firir  skildu  ath  þa 
somu  jord  nedstabæ  j  nordraardal  sem  þorgrimr  fader  haus 
hafde  selit  fýrr  nefndum  helga  samþykte  adr  nefndr  þorsteinn 
aa  sinna  vegna  huort  sem  hann  hefde  j  att  meira  edr  minna 
ok  þui  gerde  hann  þrattnefndan  helga  ollungis  kuittan  ok 
aakærulausan  firir  ser  ok  sinum  erfiugium  edr  umbodsmonnum 
um  adr  greinda  jord.  ok  til  sanninda  her  um  settum  uid  fýrr 
nefnder  menn  ockr  jnsigle  firir  þetta  bref  skrifat  aa  torfalæk  j 
hialltabacka  sokn  eine  natt  firir  geisla  dag  anno  domini  CD^ 
cccc^  xx°  tercio. 


365.  3.  Apríl  1423.  á  Möðruvöllum. 

MiCHAEL  prestr  Jónsson  lýsir  því  að  Jón  biskup  á  Hólum 
góðrar  minningar  hafi  kallað  sig  frá  Noregi  til  að  gerast  prestr 
í  hans  umdæmi,  og  hafi  biskup  veitt  sér  Breiðabólstað  (í  Vestrhópi), 
og  hafi  hann  meðal  annars  gerst  fjarráðamaðr  biskupsstólsins, 
og  á  deyjanda  degi  hafi  Jón  biskup,  er  hann  sá  af  forvitru 
sinni  og  lækniskunnustU;  að  sjúkleikr  sá,  er  hann  hafði  tekið, 
mundi   draga   hann   til   bana,    skipað    sig  til  officialis  og  hafi 

')  sl.  b;  ')  [etc.  b;  ')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


304  STEFNA  MICHAELS  PRESTS.  1423. 

það  verið  samþykt  af  mörgum  lærðum  og  leikum,  en  því  em- 
bætti  hafi  hann  lítt  náð,  og  kennir  það  ofríki  séra  porkels 
Guðbjartssonar  og  séra  Ara  forbjarnarsonar,  er  prestafundr  á 
Möðruvöllum  kaus  til  officialis,  og  stefnir  hann  þeim  því  báðum 
á  ársfresti  fyrir  erkibiskupinn  í  Niðarósi. 

AM.  Fasc.  VIII,  5,  frumrit  á  skinni,  og  er  stungið  saman  við 
bréf  Hannesar  Pálssonar  og  fleiri  manna  frá  15.  Apríl  142B.  Aptan 
á  bréf  þetta  er  ritaðr  með  hendi  frá  c.  1500  dómr  visitatorum  frá 
7.  Nóv.  1357  um  laxveiði  Grenjaðarstaðar  í  Laxá  (sjá  Dipl.  Isl. 
III,  Nr.  85).  Skjal  þetta  fékk  Árni  Magnússon  frá  séra  Skúla 
þorlákssyni  á  Grenjaðarstað.  Afskript  af  þessu  bréfi  er  raeðal  forn- 
bréfaafskripta  Árna  Nr.  161,  gerð  eptir  þessu  frumriti:  « Ex  authentica 
tabulá  pergamená  et  appensis  originalibus  literis.»  Um  bæði  bréfin, 
sem  hér  eru  samfest,  fer  Árni  þessum  orðum:  «Utrumque  horum 
documentorum  exaratum  est  manu  Norvegi  cujusdam,  non  vero 
Islandico  calamo.  Jn  utroque  eadem  manus  esse  videtur.  Communi- 
cavit  autem  hæce  mihi  Dominus  Sculo  Thorlacius  Sacerdos, 
Greniadarstadensis. »  —  þess  er  getið  í  bréfinu  frá  15.  Apríl  1423 
að  þetta  bréf  hafi  upphaflega  verið  ritað  á  pappír,  og  eru  það  hin 
elztu  rök,  er  vér  nú  vitum  til  að  pappír  hafi  verið  notaðr  til  ritgerðar 
á  íslandi.    Bréfið  er  prentað  1  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  IV,  229—232. 

Jn  nomine  domini  amen. 

Vniuersis  præsens  scriptum  cernentibus  michael  johannis 
presbyter  et  officialis  Ecclesie  holensis  notumfacio  per  presentes 
quod  Reuerendus  in  christo  pater  et  dominus  dominus  johannes 
bone  memorie  dei  gracia  Episcopus  holensis  me  ad  ecclesiam 
suam  holensem  caritatiue  uocauit  cum  a(u)tem  ad  presenciam 
suam  perueneram  literas  testimoniales  quas  de  noruegia  et 
patria  mecum  portaueram  super  conuersacione  fama  et  natalibus 
diligenter  inspexit  et  attente  examinauit.  quo  facto.  cognouit 
parentes  meos  securus  factus  de  fama  et  conuersacione  hactenus 
habita  petiuit  et  optauit  me  fieri  clericum  Ecclesie  sue  holensis 
peticioni  uero  et  voluntati  suis  gratuitis  humiliter  acquiescenti 
contulit  mihi  canonice  Ecclesiam  vacantem  jn  breidabolstadha 
et  cum  hoc  preposituram  adiacentem  que  vulgariter  dicta  est 
hunauatzthing  et  super  utroque  dedit  michi  suas  patentes  literas 
sub  sigiUo  suo  maiori  impendente.  precedente  uero  tempore. 
tradidit  mihi  thesaurum  suum  necnon  et  ecclesie  sue  holensis 
custodiendum  me  in  diuersis  ecclesie  negocijs  et  procuratorijs 
sepius  experiendo.  comperiens  autem  me  fidelem  in  commissis 
assiduum    et  vigilantem  in  omnibus  proposuit  me  ulterius  pro 


L 


1423.  STEFNA  MICHAELS  PRESTS.  305 

ecclesia  sua  debere  sustinere  labores  et  ut  onus  honor  con- 
sequeretur  prepositi  ut  uoluit  prout  juris  est  Ecclesie  sue  et  sibi 
suisque  successoribus  juramentum  fidelitatis.  Elapso  tandem 
paruo  tempore  cepit  ipsum  repentina  infirmitas  et  licet  lente 
ipse  tamen  ut  erat  sapiens  et  expertus  in  medicinis  cognouit 
quod  sibi  non  esset  spes  de  vita.  cepit  igitur  statim  disponere 
de  rebus  ecclesie  de  familia  et  familiaribus  et  officialibus  et 
procuratoribus  qualiter  post  mortem  suam  melius  staret  ordinauit 
eciam  et  fecit  testamentum  de  singulis  prout  de  jure  potuit 
conuocauit  tamen  clericos  et  laicos  et  colonos  ecclesie  quos 
protunc  habere  potuit  habens  colloquium  et  maturam  delibera- 
cionem  cum  ipsis  de  singulis.  Placuit  autem  sibi  et  omnibus 
protunc  presentibus  concorditer  ut  me  eligeret  et  constitueret 
officialem  tam  in  temporalibus  quam  in  spiritualibus.  et  licet 
uoluntati  sue  et  consensui  eorum  in  hac  parte  sepius  resisterem 
requisitus  tamen  ab  ipso  sub  iuramento  per  me  ecclesie  et  sibi 
prius  prestito  maudato  ipsius  et  uoluntati  eorum  acquiescens 
assumpsi  mihi  onus  et  officium  et  potestatem  officialatus  et  pro- 
curatorium  et  yconomiam  de  manu  domini  mei  quibus  assumptis 
idem  dominus  meus  jn  continenti  assignauit  michi  propria  manu 
omnes  claues  res  et  clenodia  curam  et  liberam  administracionem 
omnium  rerum  ecclesie  omnem  eciam  insuper  familiam  et 
familiares  et  officiarios  qui  mihi  omnes  juxta  mandatum  domini 
mei  sponte  promiserunt  fidelitatem  ex  parte  ecclesie  quousque 
successor  canonice  intrans  superueniret.  super  istis  autem  fecit 
dominus  meus  immediate  literas  fieri  quas  propri(i)  sigilli 
munimine  pluribus  fidedignis  presentibus  roborauit.  jstis  autem 
factis  disposui  de  munitis^)  officijs  cuilibet  prout  necessitas 
exegit.  jllis  tamen  qui  prius  habuerant  hoc  adiecto  quod  omnes 
in  fidelitate  mea  prout  promiserant  ex  parte  ecclesie  prouenirent. 
Defuncto  tandem  domino  meo  conuenerunt  aliqui  clerici  et  laici 
qui  omnes  unanimiter  dederunt  mihi  consensum  ad  premissa 
inter  quos  primus  erat  thorkillus  gudberti  presbyter  qui  mihi 
super  omnes  fidelitatem  et  firmam  assistenciam  in  oranibus 
promisit  conficiens  super  hijs  literas  quas  ipse  primus  et  ante 
alios  contentos  in  eadem  litera  sigillo  suo  proprio  sigiilauit. 
Conuocantur  postmodum  alij  clerici  et  laici  et  conuenerunt  die 

^)  AM.  les:  munitur,  og  vill  leiðrétta  í:  iniuiictis. 

Dipl.  I8l.  IV.  B.  20 


306  STEFNA  MICHAELS  PRESTS.  1423. 

statuta  videlicet  dominica  proxima  post  purifícacionem  in 
cenobio  modruualla  ut  et  eorum  consensum  acquirerem  non 
quod  jus  hoc  exegit  sed  propterea  ut  singulorum  fauorem 
desideraui  efficiuntur  modo  aliqualiter  discordes  et  hoc  propter 
aliquos  qui  omni  nisu  conantur  effici  officiales  non  propter 
commodum  ecclesie  nec  ob  salutem  animarum  sed  solomodo 
propter  temporale  lucrum  volentes  vocari  rabi  et  sic  dissipare 
bona  ecclesie  decerpendo  eciam  populum  ducendo  ceci  cecos  et 
sic  vtrique  in  foueam  cadentes.  jnter  quos  principales  erant 
thorkillus  presbyter  prelibatus  qui  michi  ut  premittitur  fideli- 
tatem  et  assistenciam  prius  promiserat  et  alter  cum  eo  aro 
thorberni  presbyter  qui  se  jam  gerit  pro  officiali  de  facto  licet 
de  jure  minime  possit.  hij  in  tantum  clamorem  et  inauditos 
strepitus  prorumpunt  quod  ex  hijs  tumultus  magnus  generatur 
in  populo.  Jam  omnes  surgunt  iam  pro  maxima  parte  parant 
se  ad  dominum  dicentes  se  nec  velle  nec  posse  se  ulterius 
intromitti  de  istis.  sed  quasi  vna  erat  vox  omnium  quod  ille 
sit  et  maneat  officialis  qui  de  jure  et  iusticia  esse  poterit.  et 
sic  dispersi  quilibet  arripit  viam  suam  nisi  solummodo  thor- 
killus  et  aro  prenominati  et  complices  sui.  hij  dictant  hij 
scribunt  et  conficiunt  literas  secundum  velle  suum  quod  aro  sit 
officialis  et  aliam  quod  ego  renunciaueram  juri  meo  inferentes 
in  hijs  literis  presentes  et  absentes  qui  nunquam  in  eodem  facto 
fuerant  nec  aliquem  discretum  credo  easdem  literas  sigillaturum 
quia  multa  falsa  et  plura  non  verisimilia  jn  eisdem  leteris 
aperte  continentur.  íferia  vero  iij*  proxima  veni  ad  ecclesiam 
holensem  et  curiam  holensem  credens  omnia  in  pace  et  tran- 
quillitate  et  fidelitate  mea  fore  ut  antea  fueraut.  peruenerat  ibi 
dictus  thorkillus  presbyter  ad  curiam  et  ecclesiam  holensem  et 
omnes  claues  vi  prodicione  et  fallacia  jam  adeptus  fuerat  et 
omnes  qui  mihi  fideles  ut  promiserant  esse  uoluerunt  extra 
curiam  violenter  expulerat  clausit  curiam  clausit  domos  infra 
ponendo  armatos  clausit  quoque  et  serauit  ecclesiam  retinuit  vi 
et  violencia  cum  armata  manu  quasi  laicus  pluribus  armatis 
stipatus  omnes  res  meas  et  libros  et  seruitorum  meorum  similiter 
et  omnes  literas  meas  quas  portaui  de  noruegia  et  patria  ac 
eciam  literas  domini  mei  episcopi  holensis  super  ecclesia  breda- 
bolstadh  et  prepositura  prenominatis  et  licet  sepius  ablata 
petierim  mibi  restitui  subiciens  me  velle  stare  jure  semper  non 


1423.  STEFNA  MICHAELS  PRESTS.  307 

potui  rehabere  jota  unum.  Sequenti  uero  die  venit  aro  pres- 
byter  et  omnia  que  thorkillus  prefatus  iam  gesserat  et  attemp- 
tauerat  collaudat  et  ratificat  sibi  assistenciam  in  premissis 
omnibus  faciendo  et  me  et  meos  in  fugam  propulerunt  et  nisi 
sic  spoliatus  absque  dilacione  vias  transissem  ipsi  cum  suis 
complicibus  me  et  meos  aut  occisos  seu  laceratos  dimisissent 
aut  captos  in  custodia  tenuissent  donec  securi  facti  fuissent 
quod  propter  jniurias  et  dampna  et  prodiciones  mihi  et  meis 
per  ipsos  factas  nunquam  agerem  contra  ipsos.  nunc  vero  de 
nouo  ut  prius  feceram  te  aronem  thorberni  presentem  et  thor- 
killum  presbyteros  moneo  primo  2"  3°  et  peremptorie  ut  michi 
omnia  ablata  infra  x  dies  ab  ista  die  computando  jntregre 
restituatis.  alioquin  sentencias  excommunicacionis  quas  vos  ipsi 
ipso  facto  incurreratis  propter  premissa  ac  eciam  propter 
sequentia  faciam  ammodo  denunciari.  nam  primo  vltimam  volun- 
tatem  domini  mei  episcopi  etvestri  impedistis  ymouerius  frau- 
dulenter  et  perperam  de  facto  licet  de  jure  nuUatinus  unquam 
poteratis  infregistis.  Secundo  injecistis  manus  violentas  in 
aronem.  thorgremum  et  steinmodum  dyaconos  ipsos  iucarce- 
rando^)  crudeliter  tractantes  quia  noluerunt  sic  eciam  non 
potuerunt  fouere  jniusticias  vestras.  Tercio  nitimini  cotidie 
infringere  facta  domini  nostri  premissi  ipsos  destituendo  quos 
ipse  instituit  tam  in  ecclesijs  per  ipsum  rite  collatis  quam  in 
preposituris  et  alijs  perpetuis  officijs  illos  destituendo  qui  vestre 
violencie  et  injusticie  noluerint  esse  participes  volentes  uero 
instituendo  nam  thorstano  helming  laico  contulistis  ecclesiam 
curatam  in  myklebæ  destituendo  asgrimerum  stendori  dyaconum 
qui  ad  eandem  ecclesiam  est  ordinatus  et  quam  plura  alia 
inaudita  que  ad  presens  nimis  longum  esset  enumerari  que 
tamen  suo  loco  et  tempore  enumerabuntur.  Jnsuper  presentes 
te  aronem  thorberni  presentem  et  thorkillum  presbyteros  ad 
sedem  metropolitanam  cito  peremptorie  ita  ut  uos  personaliter 
infra  annum  a  crastino  tiburtij  et  valeriani  proxime  futuro 
computando  coram  domino  meo  metropolitano  nidrosiensi  com- 
pareatis  mihi  de  omnibus  et  singulis  premissis  et  de  ceteris 
alijs  causis  que  inter  nos  vertuntur  seu  verti  poterint  secundum 
iuris  exigenciam  responsuri  obligans  me  vna  vobiscum  ad  penam 


')  incerando,  skbr.  AM.  leiðrélti. 

20* 


308  STEFNA  MICHAELS  PRESTS.  1423. 

tallionis  jnhibens  uobis  firmiter  in  virtute  sancte  obediencie  et 
sub  pena  excommunicacionis  ne  uos  ulterius  in  negocijs  sic 
violenter  et  jniuriose  adeptis  ammodo  jntromittatis  precauens 
eciam  omnibus  et  firmiter  jnhibens^)  ex  parte  dei  et  officij 
michi  commissi  sub  pena  excommunicacionis  ne  predicto  aroni 
tamquam  officiali  cum  non  sit  nec  de  jure  esse  poterit  ammodo 
obediatis  nec  sibi  aut  socio  suo  uel  complicibus  suis  aliqualem 
assistenciam  jn  premissis  contra  deum  et  justiciam  faciatis 
omnibus  eciam  ex  parte  ecclesie  loca  et  beneficia  predia  et 
terras  tenentibus  mando  ut  ad  me  absque  dilacione  veniatis  et 
nichil  contra  me  seu  absque  consilio  et  consensu  meo  incontentis 
faciatis  nec  alteri  redditus  seu  prouentus  Ecclesie  holensis 
soluatis  preter  michi  et  quibus  ego  commisero  subleuanda.  nisi 
quicunque  contra  fecerit  voluerit  bis  reddere  id  ipsum  et  preter 
hoc  ecclesie  et  mihi  pro  inobediencia  et  omni  dampno  jnteresse 
et  injuria  secundum  leges  jntegras  respondere. 

Datum  modruualla  jn  eyafiord  anno  domini  CO^  cd°  xxiij<^ 
iij  nonas  aprilis  meo  sub  sigillo. 


366.  15.  Apríl  1423.  á  Möðruvöllum. 

Séra  Hannes  Pálsson,  Loptr  Guttormsson  og  sex  menn  aðrir 
votta,  að  Adam  Jakobsson  hafi  lesið  fyrir  kirkjudyrum  í  Saurbæ 
í  Eyjafirði  stefnubréf  Michaels  prests  Jdnssonar  til  Ara  prest 
í>orbjarnarsonar  og  forkels  prests  Guðbjartssonar  að  mæta  á 
ársfresti  fyrir  erkibiskupinum  í  Niðarósi. 

AM.  Fasc.  VIII,  ad  5.  Frumbréfið  á  skinni;  AM.  dipl.  afskrr. 
161  (eptir  frumbr.).     Sbr.  bréf  frá  3.  Apr.   1423,  Nr.  365. 

Ollum  monnum  þeim  sæm  þetta  bref  sea  ædr  heyra 
kungiorom  ver  hannes  paalsson  prestr  et  cetera.  lofter  gutþorms- 
son.  herman  jonsson  prestr  hakon  einarsson  hakon  magnusson 
hannes  vidhen  jon  biernasson  oc  abr(a)ham  gudnesson  at  anno 
domini  CD°  cd^  xx^  tercioiij^  non.  aprilis  varom  ver  j  saurbæ 
j  eyafirde.  var  þa  þar  j  kirkiune  sira  are  þorbiernarson  er  þar 
ær   heima    oc   þar    syngr.    saghom  ver  oc   hðirdom  a  at  sira 

*)  jnhibiens,  skbr. 


1423.  INGIBJÖRG  LOPTSDÓTTIR.  309 

michael  jonsson  prestr  oc  officialis  heilagre  holakirkiu  taladhe 
haat  firir  kirkiu  hurdonom  j  saurbæ  oc  beidde  oc  krafde  sira 
ara  fyrnefndan  at  hann  skilde  koma  oc  höira  hans  bref  oc 
þagar  efter  j  stundene  fek  sira  michael  fyrnef(n)dr  adam  jacobs- 
syni  med  handarbande  sit  fult  oc  logliget  vmbodh  at  læsa  vidr- 
lííkt  bref  sæm  her  ær  med  fæst  oc  var  þat  þo  a  papíír  scrifuat 
oc  inciglat  a  ryggen  med  sira  michials  jncigle  æn  adam  fur- 
nef(n)dr  lass  þat  sama  brefuet  þar  firir  kirkiu  hurdonom  j 
saurbæ  þagar  samstundis  oss  oc  morgom  adrom  aheirande. 

Oc  til  sanninda  her  vm  sættom  ver  vaar  jncigle  firir 
þetta  bref.  er  gort  var  j  modraualla  j  æiæfyrdi  crastino  tiburcij 
et  valeriani  martirum  anno  domini  CDcd^  xx  tercio. 


367.  3.  Jiini  1423.  í  Lögmannshlíð. 

Ingibjörg  Loptsdóttir  gefr  Magnús  Jónsson  öldungis  kvittan 
um  það  umboð,  er  hann  hefir  haft  yfir  hennar  peningum,  nema 
þeim  peningum,  er  hún  á  1  Holti  1  Fljótum. 

AM.  Fasc.  VIII,  7,    frumritið    á    skinni.     InnsigH    Eyjólfs    og 
Ingibjargar  eru  fyrir  bréfinu. 

Kuittunarbref  jngebiargar  loptzdottur.^) 
I>at  giorir  ek  jngibiorg  lopthzdotter  godum  monnum  kunnigt 
med  þesso  mino  brefi.  ath  egh  giorir  CDagnus  jonsson  oUungis 
kuittan  oc  aakiærolausan  fyrir  mer  ok  ollum  minum  erfingium 
ok  eftir  komendum  vm  alla  þa  penninga  sem  hann  hefir  vmbod 
yfir  haft  ok  ath  sier  tekit  edr  vmskipti  m  giort  aa  minna  vegna 
frida  ok  ofrida  fra  þeim  fýrsta  deghi  sem  vit  attum  peninga- 
skipte  saman  oc  tii  þess  sem  nu  ær  komit  ath  vndan  teknum 
þeim  peningum  ek  eigur  j  hollti  j  fliotum.  þui  hann  hefir  mer 
þar  fulla  ok  alla  peninga'^)  fyrir  lukt  ok  þeim  afhent  sem  ek 
hefir  skipat  ok  Raad  fyrir  giort  at  lukaz  skýlldi  j  minar  skulldir. 
skulu  þeir  ok  allir  kuittir  aa  minna  veghna  sem  hann  hefir 
kuitta  giort  af  suo  miklu  sem  hann  medkendiz  at  hann  hefdi 
at  sier  tekit.  Ok  til  sannenda  her  vm  setta  ek  mitt  jnzsigli 
fýrir    þetta   bref.    ok    til   meiri    stadfestu  ok  sannenda  her  vm 

0  Aptan  á  bréfinu;  0  Hér  stendr  mer  í  frbr.,  en  því  er  ofaukið. 


310  SKARÐ  Á   LANDI.  1423. 

setto  þessir  menn  sin  jncigle  med  minu  jnzcigle  fyrir  þetta  bref 
er  hia  voro  þessum  ockrum  giorningi  er  suo  heita  æýiolfur 
hallzson  þorsteinn  bergsson  ok  ketill  æýiolfsson.  for  þesse 
giorningur  fram  j  Igghmanzhlid  sunnodag  næsta  eptir  festum 
corporis  christi.  anno  domini  CD^  cd*^  vicessimo  tercio. 


m  és 


368.  29.  Jiíní  1423.  á  þingvelli. 

Alþingisdómr  tólf  manna,  Kráks  Jónssonar  (gamla  í  Skarði) 
og  ellefu  annara,  útnefndr  afBalltízar  hirðstjóra,  um  málforláks 
Vigfússonar  og  Jóns  Ófeigssonar  um  jörðinaí  Skarði  áLandi;  var 
Jón  fyrir  hönd  Guðrúnar  Sæmundardóttur  konu  sinnar,  er 
eignaði  sér  jörðina  1  arf  eptir  Sæmund  föður  sinn,  og  dæma 
þeir  Guðrúnu  jörðina  eptir  að  Jón  hafði  leitt  skilrík  vitni  að 
sínu  máli. 

AM.  Fasc.  VIII,  8,  frumritið  á  skinni.  Öll  innsiglin  eru  dottin 
frá,  nema  fjögur  og  er  eitt  af  þeim  brákað. 

Skardz  bref  j  landmannahrepp.^) 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra.  senda 
krakr  jonsson.  sýgurdur  anngrimzson.  asgrimr  ormsson.  oddr 
odzson.  jon  gutthormsson.  jonn  palsson.  þorkell  ionsson.  þorsteinn 
sygurdsson.  hrafnn  sueinbiarnarson.  stýrkár  ionsson.  helgi 
eiriksson  oc  andres  þorarinsson  q(uediu)  guds  oc  sina  kvnnickth 
gerandi  ath  þa  er  lidit  var  fra  hingatth  bvrd  vors  herra  iehsu 
christi  þushundrutt  fiogur  hundrutt  .xx.  oc  þriu  ár  fimtadaginn 
næsta  eptir  peturs  CDesso  a  auxarár  þingi  vorum  vær  j  dom 
nefndir  af  balltízar  hirdstiora  atth  dæma  j  milli  þorlaks  vigfus- 
sonar  oc  jonns  ofeigssonar  a  vegna  gudrunar  sæmundardottur 
konu  sinnar  vm  iordina  j  skardi  er  liggur  j  landmannahrepp 
sem  nefnd  gudrun  þottizt  eiga  j  erfd  eptir  fodr  sinn.  oc 
sakir  þess  atth  jon  ofeigsson  lett  sueria  tuo  skilrika  votta  atth 
sæmundr  fadir  gudrunar  atti  jordinna  j  skardi  oc  henne  fell 
jordin  fýrnefnd   til    eignar   eptir   hann.    suo  oc  leiddi  jonn  þa 

^)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi;  þar  stendr  og  með  hendi 
frá  c.  1700:  >Bref  wm  skard  a.  Lande*. 


1423.  SKARÐ  Á   LANDI.  311 

votta.  er  þat  soru  atth  gudrunn  sæmundardottir  fýrirbaud  þa  er 
jonn  prestr  þordarson  selldi  jordina  j  skardi  att  hann  skýlldi 
hana  nokkurvm  manni  selia.  Jtem  leiddi  jonn  þa  votta  er  þat 
soru  ath  jon  prestr  þordarson  lysti  þíj  atth  gvdrunn  sæmundar- 
dottir  hefdi  alldri  vpp  lagtt  jordinna  j  skardi  vid  sigh  til  saulu 
edr  eignar  oc  aungua  penninga  fyrir  tekit.  oc  sakir  þess  atth 
fýrnefndr  þorlakr  vigfusson  leiddi  þau  einginn  prof  atth  oss 
leitz  nokkutt  afl  hafa  j  moti  þeim  profvm  sem  jonn  leiddi.  þíj 
dæmdum  vær  fýr  nefndir  menn  atth  suo  profudu  jordinna  j 
skardi  gudrunnu  sæmundardottur  til  fullrar  eignar.  Oc  til 
sannenda  her  vm  settum  vær  fýrnefndir  menn  vor  insigli  fyrir 
þetta  domsbref  er  gerth  var  a  þinguelli  a  sama  degi  oc  ari 
sem  fýr  segir. 


369.                          1.  Jiilí  1423.  á  þingvelli. 

þoRSTEiNN  lögmaðr  Ólafsson  staðfestir  alþingisdóm  frá  29.  Júní 

1423  (Nr.  368)  um  Skarð  á  Landi,  að  það  skuli  vera  erfðaeign 
Guðrúnar  Sæmundardóttur. 

AM.  Fasc.  VIII,  9.    Frumrit  á  skinni.    Innsig-lið  er  dottið   frá. 

Ek  þorsteinn  olafsson  logmann  sunnann  ok  austann  a 
islandi  gerir  godum  monnum  kunnickt  med  þessu  minu  brefi 
atth  jonn  ofeigsson  beiddi  mik  ok  krafdi  orskurdar  aa.  huort  þath 
domsbref  skylldi  stodugtt  halldaztt  er  gudrunu  sæmundardottur 
konu  fyrnefnz  jonz  var  dæmd  jordinn  j  skardi  j  landmanna- 
hrepp.  þíj  atth  til  kaulludum  þeim  godum  monnum  sem  hia 
mer  voru  ok  mer  samþykiundum.  þíj  j  guds  nafni  amen  sagda 
ek  þorsteinn  olafsson  logmadr  austann  ok  sunnann  a  islandi 
med  fuUum  laga  orskurdi  þat  domsbref  [loglight  sem  hier  er 
med  fest  ok  eiga^)  ath  halldaztt  med  ollum  sinum  greinum  ok 
articulis.  Ok  til  sannenda  her  vm  setti  ek  mith  jnsigli  fyrir 
þetta  orskurdar  bref  er  gert  var  a  þinguelli.  fimta  dagin  næsta 
eptir  peturs  CDesso.  þaa  er  lidit  var  fra  hingatbvrd  vors  herra 
iehsu  christi  þushundrut  fiogur  hundrut  xx  ok  þriu  ar. 

•)  [nokkuð  óljóst  í  frumritinu,  en  sýnist  víst  eiga  að  lesast  svo. 


312  KAUPMÁLABRÉF.  1423. 

370.  7.  Oktober  1423.  í  Vatnsíirði. 

Kaupmálabréf  Guðmundar  Arasonar  og  Helgu  f>orIeifsdóttur. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1145  «Ex  transscripto  anni  1486  fra 
gudrunu  Eggertsdottur  i  Bæ»  gerðu  15.  Febrúar  1486;  AM.  dipl. 
afskrr.  Nr.  1160,  eptir  sama  transskripti. 

Jn  dei  nomine  amen. 

Lýstizt  ok  stadfestizt  suo  felldur  kaupmale  miUum  gud- 
mundar  bonda  arasonar  ok  helgu  þorleifsdottur  ca  þeirra  brud- 
laupsdege  þridiudaginn^)  n^sta  efter  CDikaels  ClDesso  j  Vazíirde 
þa  er  lidit  uar  fra  hingatburde  uors  herra  Jehsu  christi  (0. 
cccc.  XX.  ok  þriu  ar.  at  nefndur  gudmundr  hafde  tolf  hundrud 
hundrada  i  sina  eigin  peninga  til  kaups  med  helgu.  hier  j  mot 
gaf  þorleifur  arnason  helgu  dottur  sinne  til  kaups  med  gudmund 
jordina  j  b§  ca  Raudasande  firir  hundrad  hundrada  ok  þar  til 
hundrad  hundrada  j  audrum  jordum.  ok  hundrad  hundrada  j 
lausagoze.  gaf  optt  nefndur  gudmundr  títt  nefndre  helgu  fiord- 
ungs  giof  af  þeim  tolf  hundrut  hundrada  sem  hann  hafde  til 
kaups  med  hana.  kiore  Kristínn  biornsdotter  helgu  dottur  sina 
med  samþýcke  ok  handabande  sialfs  gudmundar  ok  Rafns 
gudmundzsonar  faudurbrodr  hans  er  þar  uar  þa  honum  skylld- 
aztur  helmingar  kono  j  gard  gudmundar  allz  fiar  feingins  ok 
ofeingins.  skýllde  nefnd  helga  eiga  um  framm  helming  j  gard 
gudmundar  fioratige  hundrada  j  sgraeligum  gripum  uoruuirdum. 
er  títt  nefndur  gudmundur  gaf  þratt  nefndre  helgu  j  sina 
beckiar  giof. 

Voru  þesser  brudlaupsuottar.  Lopttur  guttormsson.  Rafnn 
gudmundzson.  Audun  salamonsson.  Arne  Einarsson.  gamle 
marteinsson.  gunnar  andresson  ok  helge  guttormsson. 

Ok  til  sanninda  hier  um  settum  uer  fýr  nefnder  menn  vor 
jnnciglie  firir  þetta  bref  skrifat  j  sama  stad  ok  are  tueim 
nottum  sidar  enn  fyrr  segir. 


*)  Drottinsdaginn,  stendr  í  háðum  afskriptunum,  en  Árni  hefir 
leiðrétt  þetta  við  afskripta  númer  1354;  þar  er  afskript  af  trans- 
skriptinu  frá  15.  Febr.  1486.  Ætti  hér  að  standa  drottinsdaginn,  þá 
væri  það  3.  Okt.,  en  þriðjudagr  er  5.  Okt.  1423. 


1424.  ARI  GUÐMUNDSSON  OG  HRAFN.  313 

371.  24.  Apríl  1424.  i  Eiðsborg, 

>GoTSKAKT  Kænikason  prester  j  Lardall«  og  tveir  menn  aðrir 
votta,  að  Gunnvör  Hallsteinsdóttir  seldi  Hallvarði  Árnasyni  sjö 
laupa  land  í  «Nesta  rudi»  fyrir  lausafé.  Bretið  er  gert  «j 
Æidzborg  annan  dagh  paska  a  xv  are  og  xx*«  rikis  vars  virdelex 
herra  herra  Eriks  meh  gudhz  nadh  Noreghs  kono(n)gs.» 

Dipl.  Norv.  I,  695,  eptir  frumritinu  í  Deichmannssafni  í  Krist- 
janíu.  Bréf  þetta  kemr  íslandi  ekki  við  að  öðru  en  því,  að  hér 
mun  vera  nefndr  Gottskálk  Kæniksson,  er  síðar  varð  biskup  á  Hólum, 
og  hefir  hann  því  áðr  verið  prestr  í  Læradal  í  Noregi. 


372.  24.  Apríl  1424.  á  Möðruvöllam. 

GuNNLAUGR  Teitsson  og  Sigurðr  forbjarnarson  lýsa  því,  að  þegar 
Hrafn  Guðmundsson  reið  fyrst  til  Keykhóla  eptir  pláguna,  þá 
hafi  Ari  bróðir  hans  handlagt  honum  þá  peninga,  er  honum 
höfðu  fallið  í  erfð  eptir  móður  sína  og  Snjólf  bröður  sinn,  og 
Hrafn  hafði  að  sér  tekið,  en  Hrafn  bazt  undir  að  lúka  allar 
skuldir  Snjólfs. 

AM.  Fasc.  Vni,  11,  frumritið  á  skinni,  töluvert  skemt.    Innsigli 
Gunnlaugs  Teitssonar  er  dottið  frá. 

fath  gerum  vit  gunnlaugr  teitzson  ok  sigurdr  þorbiarnarson 
godura  monnum  kunnigt  at  uit  uoru  j  hia  saum  ok  heyrdum 
aa,  j  korksfirdi  firir  uestan  borg  þann  sama  uetr  er  hrafn  gud- 
mundzson  reid  fyst  til  Eeykhola  eptir  plaguna.  at  þeir  brædr 
ari  gudmundzson  ok  hrafn  gudmundzson  tokvhaundum  saman. 
at  suo  firir  skildu  at  þa  peuinga.  er  ara  gudmuudzsyni  hafdi 
fallit  eptir  modur  sina  ok  sneolf  gudmunzsson  brodur  sinn.  ok 
hrafn  gudmundzson  hafdi  at  sier  tekit.  ok  aadr  nefndum  ara 
hafdi  til  erfdar  fallit.  handJagdi  ari  brodur  sinvm  hrafni  til 
fuUrar  eignar  aan  nockors  reikningsskapar  vit  sik.  edr  sina 
erfingia.  enn  Rafn  vnndir  batt  sig  medr  hanndabandi  at  Iu[ka] 
allar  skulldir  eptir  sneolf  brodur  þeirra.  lofadi  Rafn  brodur 
sinum  ara  at  ef  ari  gerdi  honum  bod  at  hann  uillde  fa  j  burt 
einhveria  hans  jord  þa  skýlldi  sv  hans.  fratekinne  skridu.  þeirra 
favdurleifd.  skylldi  þat  Rafns  bati.  ef  meira  uæri  gozit  en 
skulldernar.  en  luka  sem  aadr  af  sinu  gozi  skulldernar  þott  eigi 
i 


314  HOF  OG  BRÚSASTAÐIR.  1424. 

rýcki  arfurinn  til.  ok  her  eptir  uillivm  uit  sueria  fullann  bokar 
eid  ef  þurfa  þickir.  Ok  til  sannenda  her  um  settv  uit  fýrrnefndir 
menn  ockvr  jnnzsigli  firir  þetta  bref  gert  aa  maudruuollum  j 
eyiafirdi  manudaginn  næsta  eptir  festum  johannes  holennsis. 
Anno  domini  CD^.  cð°.  vicessimo  quarto. 


372.  5.  Maí  1424.    á  Móbergi  í  Langadal. 

ViTNiSBURÐR  tveggja  manna  um  torfskurð  frá  Hofi  í  Vatnsdal 
í  Brúsastaða  jörðu. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  755  «Ex  originali*  með  hendi  Jóns 
Magnússonar  bróður  Árna.  «Brefed  er  á  kalfskinn  jlla  skrifad, 
med  slæmu  bleke,  roted,  so  sumstadar  verdur  ecke  lesed.  Jnnsigle 
hafa  vered  þriu,  er  eptir  eitt,  og  lauser  þveingerner  tveir.D  Bréfið 
var  á  Hofi  í  Vatnsdal  1729. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  brief  sia  edr  heyra  sender 
jon  jonsson  kongs  umbodsmadr  i  hunauaz  þingi  kuediu  guds 
ok  sina  kunigt  gior[andiJ  oss  kader^)  med  þessu  minu  briefi  ad 
þorstein  sigursson  ok  arnar^)  kert(a)nsson  sor  firir  mier  j  asi 
[a]  allmennelegu   þingi  ad  hafdr  hefdi  uerit  torfskurdr  fra  hofi 

i  uazdal i    brusastada  iord   sua   þeir   uissu   ok  þa 

fann  eingi  ad  sua  þeir  heyrdu.  ok  til  sanninda  hier  umm  settu 
þeir  sin  inzigli  firir  þetta  brief  giort  ad  mobergi  i  langadal 
fostudag  næsta  epter  krossmesso  a  vorit  þa  er  lidit  var  fra 
hollgan  jehsu  christi  þushundrat  fiogur  hundrat  tuttugu  uetr  ok 
fiogur  aar. 


374.  10.  Mai  1424.  á  Ríp. 

Grímr  Egilsson  kaupir  hálfa  jörðina  Brúarland  í  Deiidardal  af 
Ólafi  Hallssyni  og  Jóruni  konu  hans  fyrir  lausafé. 

AM.  Fasc.  VIII,  13,  frumritið  á  skinni.    Tvö  síðustu  innsiglin 
eru  dottin  frá. 

brvarland.') 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  ædr  heýra  senda 
gunnar  andresson  einar  halldzon  snðræ  olafsson  halldor  þordar- 

')  þannig;    ')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1424.  BRÚARLAND.   —  SÓLHElMAR.  315 

son  juar  halldzson  ok  þorlakr  sigurdarson  quediu  guds  ok  sina 
kunnikt  gerandi  ath  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra 
jehsu  christi  þushundrat  fiogur  hundrat.  xx.  ok  fiogur  aar  vorum 
vier  j  hia  saam  ok  heýrdum  aa  a  gudmundardag^)  aa  holum  j 
hialtadal  aa  handabannd  þeirra  grims  eigilssonar  af  æirne  alfuo 
en  olafs  halldzsonar  ok  iorunar  eiginkonu  hans  af  annarre  at 
suo  fýrir  skildu  at  fýrrnefndr  grimur  kæýptæ  iordæna  halfua 
bruarland  er  ligur  j  deildardaal  j  hofs  kirkiu  sokn  þann  partt 
jardarænnar  sem  næfndr  olafur  attæ  med  oUum  þeim  gðgnum 
ok  giedum  hlutum  ok  hlunnændum  sem  fýrr  greindre  jordu  hefer 
fylgt  at  fornnu  ok  nýiu  ok  þessi  fyrr  nefnd  hion  vordu  fremdz 
eigandi  at  jtðlulausa  j  alla  stadæ.  her  j  mote  gaf  næfndr  grimur. 
X.  kugilldi  ok  fimm  hundrat  j  þarflegu  godzi.  skýlldu  þessir 
peningar  lukaz  wt  aa  þrimr  aarum  næma  grimr  villdi  fyrr  giallda. 
skylldi  lukaz  .xij.  aalna  abatæ  eftir  huertt  hundrat  medan  j 
iordu  stedi.  skylldi  olafur  halldzson  afhenda  adr  nefnda  halfua 
jord  bruarland  grimi  eigilssyni  aa  næstum  fardogum.  skylldi  oftt 
nefndur  grimur  hallda  þratt  nefndre  jordu  til  laga  en  títt  nefndr 
olafur  hallzson  suara  laga  Riptingum  ef  aa  kynne  falla.  ok  til 
sannennda  her  vm  settum  wer  fýrr  nefndir  menn  vor  jnsigli 
fýrir  þetta  jardarkaupsbref  skrifat  aa  Rip  j  hægranesi.  midviku- 
dagæn  næsta  eftir  krossmessu  ai  worit  aa  þui  aare  sem  fyrr 
segær. 


375.  10.  Júlí  1424.     1  ^,       ^ 

4.  Martsl430.    í  á  Glaumbæ. 

Brandr  Haldórsson  og  Ragna  Rafnsdóttir,  kona  hans,  selja 
Einari  Magnússyni  jörðina  Sólheima  í  Sæmundarhh'ð,  með  til- 
greindum  landamerkjum,  fyrir  jarðirnar  Ós  og  Pálmholt  á 
Galmarströnd,  og  votta  það  sex  menn  sex  árum  síðar. 

AM.    dipl.  afskrr.    Nr.  350,    eptir    frumritinu.       Landamerki 

Sólheima    eptir  þessu    bréfi  eru    rituð    í    syrpu    séra    Gottskálks 

í  Glaumbæ  (frá  1543—93)  í  Add.  British  Museum  11.242.  4to 
bl.  2  b. 

Ollum    monnum   þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
Rafn  gudmundzson  logmann  nordan  ok  westan  ajslandi.  gamli 

^)  þ.  e.  16.  Marts. 


316  SÓLHEIMAR  í  SÆMUNDARHLÍÐ.  1424. 

marteinsson.  þorsteinn  gudmundzson.  þorhallr  sigurdarson. 
magnus  Runolfsson  ok  brandr  oddzson  kuediu  guds  ok  sina 
kunnigt  gerandi:  þa  er  lidit  war  fra  higatburd  wars  herra 
jehsu  christi  þushundrat  ara  íiogur  hundrut  tutugu  vetur  ok 
fiorir  vetr.  a  manu[dag]  næsta  epter  seliumanna  messu  j  glaumbæ 
j  skagafirdi  worum  vær  þar  j  hia  sam  ok  heyrdum  a  handaband 
þeirra  brandz  halldorsssonar  ok  Rognu  Rafnsdot(t)ur  konu  hans 
af  einni  alfu  en  einars  magnussonar  af  annari.  suo  firir  skilldu 
kaupi  at  þau  brandr  ok  Ragna  selldu  einare  jordina  j  sol- 
heimum  j  sæmundarhlid  er  liggur  j  glaumbæiarþinga^)  med 
þeim  gognum  ok  gædum  sem  greindri  jordu  hefer  fyllgt  at 
fornu  ok  nyiu  ok  þau  vrdu  fremzst  eigandi  at  til  reiknudum 
halfsmanadar  teig  firir  nedan  langholt^)  j  grafar  jord  ok  tueggia 
manada  beit  firir  nedan  a  j  eliuaga  jord  med  þessum  landa- 
merkium.  rædr  gardr  sa  er  geingr  vpp  ur  flioti  ok  vpp  firir 
vtan  solheimagil  enn  firir  sunan  rædr  gardr  er  vpp  geingr  af 
holnum  firir  vtan  dæli  suo  rettsyni  vpp  i  fiall.  sagdi  brandr  til 
kirkiuskylldar  at  syngia  ætti  prestr  vr  glaumbæ  huern  dag 
helgan  ok  takaz  heima  liostol(l)ar  ok  tiunder.  Her  j  mott 
gaf  einar  fyigreindum  hionum  jarder  tuær  er  heitta  oss  ok  palm- 
holt  er  liggur  a  galmarsstrond  j  modruuallaþingum  ok  þar  til 
fim  kugilldi.  handsalade  huarr  odrum  greindar  jardir  vndan  ser 
ok  sinum  erfingium  til  frials  forrædis  ok  æfinligrar  eignar  vndir 
huars  þeirra  erfing(i)a.  skilldu  fýrnefnder  menn  brandr  ok  einar 
hallda  jordunum  til  laga  epter  þui  sem  huar  keypti.  en  huarr 
abyrgiaz  lagariptingar  wl  þeim  er  sellt  hafdi. 

Ok  til  sanneynda  her  wm  settum  vær  fýr  nef(n)der  menn  varr 
jnzsigli  firir  þetta  jardakaupabref  skrifat  j  glaumbæ  j  sama  stad 
næsta  dag  epter  jonsmessu  hola  biskups  j  fostu  sex  vetrum 
sidar  en  fýr  segir. 


376.  4.  Septeraber  1424.    á  Ökrum  i  Skagafirði.    | 

Sæmundr  Oddsson  vottar,  að  hann  hafi  verið  nær  í  Hvalsey  á 
Grænlandi,  að  Sigríðr  frændkona  hans  Björnsdóttir  gekk  með 
ráði  hans  að  eiga  forstein  Ólafsson,  og  að  I>orsteinn  festi 
Sigríði  sér  löglega  til  eiginkonu  að  lýsingum  geingnum. 

')  =  þinghá;  ')  Igholt,  afskr. 


) 


1424.  ÞORSTEINN  OG  SIGRÍÐR.  317 

Ríkisskjalasafn  Dana,  Supplem.  Grönland  Fasc.  I,  1.  Afskript  frá 
1625,  staðfest  af  Oddi  biskupi  Einarssyni,  og  þar  með  tvö  önnur 
bréf  um  Grænland,  og  er  fyrirsögn  « Wtskript  af  nauckrum  Grænlends- 
kum  Brefum  vm  hionaband».  «þetta  innlagt  hefi  eg  feinged  af  landz- 
skrifaranum  Sigurde  Sigurdssyne  A°  1708»  (AM.).  Sbr.  Dipl.  Isl.  III, 
597  og  632.  Prentað  íGrönlands  historiske  MindesmærkerlII,  155 — 59. 

Egh  Semundur  Oddsson  kennest  med  þessu  mijnu  brefe  ad 
egh  var  ner.  i  Hualzeý  i  Grenlande  sa  egh  og  heyrde  vppá  ad 
Sigrijd  Biornzdotter  frendkona  mijn  gifte  sig  I>orsteine  Olafs- 
syne  til  eigenqvinnu  med  mijnu  rade  oc  samþýcke  báde  med 
já  og  handabande.  Sua  var  egh  og  ner  ad  nefndur  forsteirnn 
Olafsson  feste  Sigrijde  Biornzdottur  sigh  til  ejgennkuinnu.  med 
Gudz  logum  oc  heilagrar  kirkiu  ad  lysijngum  geingnum.  sem 
vottar  þad  bref  sem  hier  er  medfest.  i  ádr  sogdum  stad.  Og 
(til)  meire  sannenda  oc  fullz  vittnizburdar  hier  vm  settu  í>or- 
grijmur  Solfvason.  Brandur  Halldorsson.  pordur  Jorundarson 
og  Jon  Jonsson.  sijn  jnzigle  med  mijnu  jnncighle  firir  þetta 
bref.  giort  a  aukrum  j  Skaghafyrde.  manadagh  nesta  firir  mariu 
messo  sijdare  Anno  Domini  CD°.  cd^.  xxiiij.  vorum  ver  fyrr- 
nefnder  menn  ner  fyrrsagdre  giptijngh  oc  festijngh. 

í)etta  fyrrskrifad  bref  var  med  .ij.  gðmlum  hangande  Jnn- 

siglum.  hia  Arna  Oddssyne  Radsmanne  i  Skalhollte  20.  Augusti 

1625.  

377.  8.  og  9.  September  1424.    á  MöðruvöUura. 

Balltzsar  af  Damme,  hirðstjóri  á  íslandi,  Ólafr  Loptsson  og 
fjórir  menn  aðrir  votta,  að  Sveinn  Bergþórsson  og  Guðný  Jóns- 
dóttir,  kona  hans,  seldu  Lopti  Guttormssyni  jarðirnar  Ásgeirsár 
báðar  í  Víðidal,  og  kvittar  Loptr  þau  fyrir  fimtíu  hundraða 
skuld,  og  lofar  að  lúka  þeim  aðra  fimtigi  hundraða  í  tilteknu 
lausafé. 

AM.  Fasc.  VIII,  12  frumritið  á  skinni  og  er  komið  <fra  Stad- 
arholio.  Innsiglin  eru  dottin  frá,  nema  hvað  annar  helmingr  fyrsta 
innsiglisins  er  eptir  á  þveingnum.  A  spássíu  bréfsius  stendr  með 
fornri  hendi  «aue  maria».  Um  Baltazar  af  Damme  er  þess  að 
geta,  að  eptir  þetta  spyrst  lítt  til  hans,  en  áðr  finst  hans  getið  í 
norskum  bréfum.^)  Eg  læt  dsagt,  hvort  hann  hefir  verið  flæmskr, 
en  Damme  er  bæjarnafn  fornt  í  Flandr. 

0  30.  Nóv.  1411  gefr  »Balthazar  fan  Damme*  ásamt  fleirum 
út  bréf  i  Björgvin,  sem  ekki  snertir  Island  (DN.  I,  630).  2.  Febr. 
1415  er  >Baltazar  fander  Dammen*  lénsmaðr  konungs  á  Sunnhörða- 
landi  (DN.  I,  643)  og  23.  Okt.  1415  gefr  >Baltazar  wander  Daem*  út 
bréf  i  Björgvín  með  öðrum  fleirum  (DN.  I,  646). 


^18  ASGEIRSÁ  í  VlÐIDAL.  1424. 


Kaup(bref)  firir  asgeirsaa.  ^) 
feim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
balltzsar  af  damme  hirdstiore  áá  jslande.  olafur  loptzson.  abra- 
ham  gudenason.  jon  biarnarson.  hiallte  eireksson  ok  runolfur 
jonsson  kuediu  guds  ok  sina  kunnigt  gerande  ath  sub  anno 
gracie  CD°.  cb°.  uicessimo  quarto  a  maudru(u)ollum  j  eýiafirde 
mariu  CDesso  dag  sidarre  vorum  vær  j  hia  sáám  ok  heyrdum  aa. 
ath  sueinn  bergdorsson  ok  gudný  jonsdottir  eigen  kona  hans 
selldu  lofte  Guthormssýne  medr  handabande  jardernar  asgeirsár 
j  videdal  med  aullum  þeim  gaugnum  ok  gædum  rekum  ok 
hlunnendum  sem  jordunum  badum  fylgir  ok  fýlgt  hefuer  at 
fornu  ok  nýiu  ok  þau  vvrdu  fremst  eigande  ath.  enn  her  j  mot 
handlagde  loptur  gutthormsson  adur  nefndum  sueine  ok  gud- 
nýiu  kuitta  ok  aakærulausa  þa  fimmtige  hunndrada  er  þau  vrdu 
honum  skylldug  ok  þau  haufdu  adur  lofat  haunum  ok  her  til 
fimmtige  hundrata  med  þessum  fridleika  halfua  þridiu  lest  med 
vel  gillda  skreid  firir  tuttugu  hundrat  ok  tuttugu  hundrud  j 
uadmalum.  fimm  hundrat  j  smiðre  ok  fimm  hundrat  j  slatrvm. 
skýllde  skreidin  ok  uadmalin  lukaz  sueine  j  hannd  at  jons 
CDesso  at  vore  komannda  enn  smidr  ok  slatur  j  haust.  enn  þær 
fleire  jarder  sem  þau  sueinn  ok  gudný  ætte  j  uidedal  edr  annars 
stadar  her  j  landit  lofudu  þau  at  selia  adr  nefndum  lopte 
fýstum  firir  fulla  penninga.  skyllde  fýrr  nefndur  sueinn  ok 
gudny  afhennda  nefndum  lopte  adur  nefndar  jarder  asgeirsár 
at  uore  komanda  eige  seinna  enn  at  fardaugum  ok  þar  med 
fiorar  kirkiu  kýr  ok  þath  sem  þau  hefdi  medtekit  edur  geýmt  þath 
sem  kirkian  ætte.  enn  þath  kirkiu  godz  at  asgeirsai.  sem  meira 
væri  ok  aa  vanntade  aa  fiordungin  or  godze  adur  nefndrar  kirkiu 
handlagde  greindur  loptr  þrattnefndan  suein  ok  gudnýiu  quitta 
ok  aakærulausa  vm  sagdan  fiordung.  skyllde  tíjttnefndur  sueinn 
ok  gudný  suara  lagariptingum  aa  nefndum  asgeirsoim  j  uidedal 
enn  þrattnefndur  loptur  hallda  adr  nefndum  gozdum'^)  til 
laga.  kunne  þrattnefndar  jarder  asgeirsár  af  at  gannga  med 
laugum  af  tíjttnefndum  lopte  skýllde  sueinn  ok  gudný  luka^ 
honum   aptur    tiutige   hundrata    uidurlíjka  penninga  sem  hann 

')  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  c.  1700.       ')  þannig. 


1424.  ÞINGEYRAKLAUSTR,  319 

hafde  þeim  adur  lofat.  ok  til  sanninda  her  um  settu  vær  fýrr 
nefndir  menn  vor  jnzsigle  firir  þetta  bref  giort  j  sama  stad  ok 
áre  degi  sidarr  enn  fýrr  segher. 


378.  11.  Oktober  1424.    á  Gunnsteinstöðam. 

AsBJÖRN  áböti  að  fingeyrum  selr  Einari  bónda  Bessasyni  jörð 
klaustrsins  Ytri-Ey  á  Skagaströnd  fyrir  hálfan  þriðja  tug  hundr- 
aða  í  lausafé^  en  komi  brigður  á  jörðina,  þá  á  lausaféð  að 
ganga  til  kaustrsins  í  prófentu  Einars  með  öðru  því,  er  hann 
vill  meira  gefa. 

AM.  Fasc.  VIII,   10,    frumritið    á    skinni.     Fjórða  innsiglið  er 
dottið  frá  og  þriðja  að  mestu. 

Eyar  Breff.i) 
OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  ædr  heýra  senda 
þosteinn  sigurdsson.  vigfuss  nikulasson.  jon  hugason.  þordr 
gislason  ok  oddr  gudlaugsson  kuediu  guds  ok  sina  kunnigt  ge- 
randi  at  þar  vorum  vær  j  hia  sám  ok  heýrdum  aa  handaband 
þeirra  herra  asbiarnar  med  guds  nád  abota  at  þingeýrum^)  af 
einni  alfu  en  einars  bessasonar  af  annari  at  sua  firir  skildu  at 
adr  næfndr  herra  asbiorn  aboti  selldi  fýrr  greindum  einari  bessa- 
syni  ýtri  eý  er  stendr  aa  skagastraunnd  j  hauskuldstada  þingum 
med  þeim  ollum  gaugnum  ok  giædum  sem  jordunne  hefir  fýlgt 
at  fornu  ok  nýiu  ok  klaustrid  vard  fremzt  eiganda  at  ollu  til 
skildu  en  eingu  fra.  en  hier  j  mot  gaf  þrattnefndr  einar  fimm 
kugilldi  tiu  hundrat  j  slatrum  fim  hundrat  j  smiori  ok  vadmalum 
ok  hestum.  fim  hundrat  j  þeim  þarfligum  hlutum  sem  þeir  yrdi 
vel  aasattir.  jtem  skal  herra  asbiorn  abote  suara  laga  Riptingum 
firir  adrgreindri  jordu  edr  annar  klaustrsins  formann  en  einar 
bondi  hallda  jordunni  til  laga.  jtem  kýnni  sua  til  koma  at 
jordin  brigdizt  þa  skylldi  þessir  peningar  halfr  þridi  tugr  hundr- 
ada  snuaz  vpp  j  proventu  einars  bonda  til  þingeyra  ok  þat 
meira   sem    einar  vill   til   leggia.    for  þetta  handaband  fram  aa 


^)  Aptan  á  bréfinu   með    hendi  frá    17.  öld.      ')  hér  er  ofritað  í 
frumbréfinu:  med  ok. 


320  MÁFAHLÍÐ  OFL.  1425. 

gunnsteinstaudum  j  langadal.  Ok  til  meiri  stadfestu  ok  aud- 
syningar  her  vm  setti  herra  aboti  sitt  jnsigli  med  conuentu 
brædra  jnsigli  (firir  þetta  bref).  Ok  til  sannynda  her  vm 
settum  vær  fýrr  næfndir  menn  vor  jnsigli  firir  þetta  jardar 
kaups  bref  gert  aa  gunnsteinnstaudum  j  langadal  einni  natt 
eptir  festum  geirionis  martiris.  anno  domini  CO^  qudringentesimo 
XX  °  quarto. 


379.  2.  Mai  1425.  á  Knerri. 

TvEiR  menn  votta,  að  J>orleifr  Marteinsson  hafi  mánudaginn  í 
fardagaviku  1418  handlagt  Nikulási  Broddasyni  alla  jörðina 
Máfahlíð,  Holt  og  Tungu,  er  Nikulási  féllu  í  erfð  eptir  Svein 
Marteinsson  móðurföður  sinn  og  Jón  I>orgilsson  föðurföður 
sinn,  og  ætti  þó  Nikulás  meira  fé  í  hans  garð. 

AM.  Fasc.  VII,  22,  frumbréfið  á  skinni.  Bæði  innsiglin  eru 
dottin  frá.  Krossmessa  getr  verið  hér  hvort  sem  vill  3.  Maí  eða 
14.  September. 

Bref  firir  mauahlijd.^) 
I>ath  giorum  uid  þoruidr^)  liotzson  ok  magnus  jonsson 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  okkru  brefi  þaa  lidit  uar 
fra  hingatburdi  uors  herra  jhesu  kristi  þusshundrud  cccc  ok 
atian  aar  manudaginn  j  fardaga  uiku  aa  knerri  i  breidauik  uoru 
uid  j  hia  saam  ok  heyrdum  aa  a  hanndabannd  þeirra  þolleifs 
marteinssonar  af  einni  aalfu  enn  nikulas  broddasonar  af  annarre 
alfu  ad  suo  firir  skildu  ad  fyr  nefndr  þolleifr  aafhenndi  ok 
hanndlagdi  adurnefndum  nikulase  aalla  jordina  mafahlid  er  liggr 
j  milli  haufda  ok  ennis  þar  til  hollt  ok  tungu  er  þrat  nefndum 
nikulase  fiell  tiU  erfda  eptir  suein  marteinsson  modur  faudur 
sinn  ok  jon  þorgilsson  faudur  faudur  sinn  til  fullrar  eignar  ok 
aakærulausar  j  alla  stade.  lysti  þui  ok  oppt  nefndr  þolleifr  ad 
þesser  peningar  fiellu  till  erfda  þrat  nefndum  nikulase  eptir 
faudur  sinn  ok  modur  ok  fyr  greinda  menn.  ok  enn  lysti  tíít- 
nefndr    þolleifr   ad  opt  nefndr  nikulas  etti  enn  meiri  peninga  j 

0  Aptan  á  bréíinu;  ')  annað  hvort  verðr  að  lesa  þetta  nafn  svo 
ellegar  þá  þormdr  og  hafi  þá  gleymzt  úr  o  =  þorm[o]dr. 


1425.  VERZLUN.  321 

hans  gard.  Ok  til  sanninda  hier  um  settum  uid  fyrr  nefndir 
menn  okkor  jnnsigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  aa  knerri  j  breidauik 
miduikudagin  nesta  fyrir  krosmessu  anno  domini  CD^  cccc^ 
XX  ^  iiiij^. 


380.  7.  Maí  1425.  á  Akrhúsi. 

EiRÍKR  konungr  af  Pommern  bannar  útlendingum  verzlun   um 
Hálogaland,  Finnmörk,  ísland  og  önnur  skattlönd  ríkisins. 

Bréf  þetta  er  áðr  prentað  í  Grönlands  historiske  Mindesmærker 
III,  Í59 — 60,  eptir  afskript  Jakobs  Langebecks  af  gamallí  afskript 
meðal  «Hansestædernes  Privilegier»)  í  Ríkisskialasafni  Dana  (tvær 
afskriptir  eru  í  Fornbréfasafni  Langebecks). 

A. 

AM.  333.     Fol.  bl  74,  skr.  á  pappír  c.   1580  í  Björgvin. 

Jngenn  wdlenske  maa  sigla  norder.  et  cetera. 

Erikar  met  guds  naade  Norgis.  Dannmarckis.  Suerrikis. 
wendis  konningar.  Hertug  offuer  Pomeren.  Sender  allom 
monnum  theim  som  þetta  bref  siaa  eda  heira  Q.  G.  oc  sina. 

Fir  oss  oc  Raad  vort  er  komit  at  þau  vane  er  nyliger 
hafuer  byriader  verit.  so  som  om  sigling  tydeska  oc  adra 
wtlenska  manna  Ther  som  ei  ere  loggiffther  her  i  Norgie  att 
their  siglla  eller  siglt  haffua  tiill  Helgolantz.  Finmarckenn. 
Islandz  oc  andre  wore  skatlande  moþa  logum  oc  skipan  wore 
foreldre  huad  weer  viliom  mett  jngo  mothe  lenger  lida  latha. 

ffor  thii  biodom  wiir  fæhyrder  worum  i  Bergwin  oc  allom 
worum  adrum  vmbotzmannum.  hueriom  i  sinu  vmbode  att 
sokia  them  tiill  Rettha.  thenum  som  þegar  sigla  oc  sigilt 
haffua  och  saa  thenum  er  thenum  fðra  eda  fðrt  hafa  oc  latha 
thessa  huerio  tueggia  jngar  stad  omfara  för  end  the  hafua 
giort  oss  eller  worom  omboetzmannum  saa  mðkit  som  Laugenn 
wduisser. 

Serdelis  Biodom  wiir  Lougmannum  worum  att  the  seigia 
Log  oc  Reth  offuer  thenum  oc  alla  the  frammara  att  weir 
hafom  vortt  bref  ei  vppaa  giffuit  for  vthan  alt  hinder  heller 
mothe  mæle.  saa  frampt  som  their  vilir  ey  suara  woro  sannre 
vvblide. 

Dipl.  I8l.  IV.  B.  21 


322  VERZLUN.  1425. 

Scriptum  Aakerhuuss  Anno  domini  m  c  d  xxv  crastino 
beati  Johannis  ante  portam  Latinam  nostro  sub  secreto  pre- 
sentibus  est  appenso. 


B. 

AM.  330.  Fol.  bl.  125  a  á  pappír  með  norskri  hendi  frá  c.  1610. 

Erickir  med  gudtz  Naade  Norgis  Danmarckis  Suergis 
Vennde  Konungar.  Herttug  aaffuer  Pomeren  Sennder  aullum 
monnom  theim  sem  thetta  breff  sia  Edder  hðyra  Q.  G.  och  sina. 

For  oss  och  Raad  uort  er  kommit  att  thann  Vanna  er 
nijliger  haffuar  byriader  verit  so  sem  er  om  Sigiling  Thijdska 
och  adra  vthlenndska  manna  their  som  eij  ere  Louggiffter  her 
ij  Norgie  att  their  Siglla  heller  Sigllat  haffua  thiill  Heilgalanndes. 
Finndmarkenn.  Jslandtz  och  anndra  vora  Skatlanda  moth  lougum 
och  skipann  vore  forældrar  huadt  ver  viliom  meth  Eingo  mothe 
lenger  liida  latha. 

For  thi  biodum  ver  fæhyrdum  vaarum  (j)  Berguin  och 
aullum  adrum  Ombodtzmanuom  hueriom  i  sino  Ombode  att 
söckia  theim  thiill  Retha  som  hegatt  Siglle  edr  Sigllit  haffua. 
och  sua  theim  er  theim  föra  eda  fðrt  haffua  och  latter  thesse 
huario  thueggia  Jnngenn  stadtz  om  fara  förennd  their  haffua 
giort  oss  heller  vorum  Vmbodtzmonnom  sua  mðkit  som  Lougenn 
vth  viisser. 

Serdelis  biodum  ver  Lougmannom  vaarum  att  their  segia 
loug  och  Reth  ijffuer  theim  oc  alla  thuj  frammare  att  ver 
hoffuom  vort  breff  och  Oppa  giffuit  foruthann  all  hinder  heller 
mottemelle  sua  frambt  som  their  villit  eigi  suara  vaara 
[sannara  oblida.^) 

Scriptum  Aggerhus  Anno  Domini  M  cd  xxv  Crastino  beati 
Johannis  ante  portam  Latinam  Nostro  sub  secreto  presentibus 
est  appenso.^) 


Ny  kgl.  saml.  979.     Fol.  bl.  41  á  pappír  c.  1580. 

Erich    medt   gudttz    naade   Norgis    Danmarckis    Suerrigis 

^)  [sanmara  obilda,  hdr.;  ')  appet,  hdr. 


1425.  VERZLUN.  323 

Venndis  oc  gottis  konning.  Hertug  öíFuer  pomeren  sennder  allde 
mennd  them  som  thette  breíf  seer  eller  hðrer  guudtz  hiillssenn 
och  sinne, 

thett  er  kommit  ffor  oss  oc  wor  Kaad  att  thenn  sedvanne 
som  nijliige  begijndt  er  aff  thijdske  och  anndre  wdlenndske 
mennd  som  icke  ere  lougliige  giiffte  wdij  Norrige  att  the 
haffue  seijlet  och  seijle  tiU  helliglannd  finndtmarckit  jsslannd 
och  anndenn  wdij  wort  Skattelannd  emod  lougenn  och  wore 
forfedris  tilskickend  huilckit  wij  jnngennledes  lennger  liide 
willie. 

Therfor  biude  wij  wor  Kennthemester  och  alle  anndre  wore 
Ombutzmend  huer  vdi  sinn  befallinng  att  siige  thennom  som 
seijler  och  seijlit  haffuue  till  Rette,  och  saa  thennom  som  them 
thedt  fðrer  eller  fðrt  haffuue.  Saa  att  jnngenn  aff  thennom 
wnndkomer  fðr  ennd  the  haffuue  pleijgit  oss  eller  wor  Vmbutz- 
mannd  saa  mðgit  som  lougen  vduiss. 

Besðnnderligenn  biude  wij  wore  laugmender  att  the  dðmer 
ther  laug  oc  Ret  offuer  thennomm  och  saa  mögit  meir  som 
wij  wortt  breff  ther  aappaa  wdgiffuit  haffuue  vdenn  alld  hinnder 
oc  igiennsiigellsse.  saa  frempt  atthi  icke  wille  haffue  wor  vgunst 
och  wrede. 

giffuit  paa  Aagerhshuus  anno  m  cd  xxv  chrastino  beati 
Johannis  ante  poram  latinam  nostro  sub  secreto  presentibus 
appennsis(l). 


D. 

Hans  Paus:  Gamle  Kongelige  Forordninger  og  Privilegier  ud- 
givne  for  Kongeriget  Norge.  Kh.  1751,  sem  III.  bindi  af  Gl.  Norske 
Love,  bls.  185.  Paus  eignar  þetta  Eiríki  konungi  Magnússyni  1280 
— 99,  en  það  er  án  efa  á  röngura  rökum  bygt  (sbr.  Grönl.  hist. 
Mindesm.  IIÍ,  160;  Saml.  til  det  norske  Folks  Sprog  og  Hist.  V, 
627),  og  er  þetta  auðsjáanlega  ekki  annað  en  ágrip  úr  bréfi  Eiríks 
af  Pommern  frá  7.  Maí  1425. 

Eric  med  Guds  Naade  &c. 

Eftersom  Udlændiske  have  seylet  og  seyle  til  Helgeland, 
Findmarken,  Jsland  og  audensteds  i  vort  Skatte-Land  imod 
Loven  og  vore  Forældres  Anordning,  hvilket  Vi  ingenlunde 
længere  lide  vilde,  saa  byde  Vi  vor  Rentemester  og  alle  andre 
vores  Ombudsmænd  hver  i  sin  Befaling  at  söge  dem,  som  seyle 

21* 


324  SKÝRSLA  HANNESAR  PÁLSSONAR.  1425. 

og  seylet  have,  til  Rette,  saa  og  dennem,  som  dem  före  eller 
fört  have,  saa  at  ingen  af  dem  undkommer,  forend  de  have 
pleyet  os  eller  vor  Ombudsmand  saa  meget,  som  Loven  udviser. 


881.  1425. 

Skýrsla  Hannesar  Pálssonar,  umboðsmanns  og  kappellans 
Danakonungs,  um  yfirgang,  rán,  vígaferli,  löglausa  verzlun  og 
allskonar  óskunda  Englendinga  á  íslandi  á  árunum  1420 — 1425. 

Rikisskjalasafn  Dana  "Island  &  Færeo  Supl.  I,  2,  frumritið  á 
skinni;  stungið  saman  við  bréf  ráðsins  í  Björgvin  frá  3.  Sept.  1426, 
og  er  innsigli  ráðsins  fyrir  bréfunum.  AM.  115.  4to,  afskript  með 
hendi  Árna  Magnússonar.  Ymsar  fleiri  pappírsafskriptir  eru  til  af 
skjali  þessu,  en  þær  eru  til  einskis.  Skjal  þetta  er  prentað  í  F. 
Johann.  Hist.  Eccl.  Isl.  IV,  162 — 169  neðanmáls.  |)að  er  skýrt 
tekið  fram  í  bréíi  Björíjfynjarsráðsins  3.  Sept.  1426,  að  Hannes 
Pálsson  hafi  ritað  þessa  skýrslu   1425. 

litera  cum  articulis  contra  illos  de  hwll  et  aliis  locis  anglie.*) 
■  Jsti  sunt  articuli  causarum  et  transgressionum  quos  offi- 
ciales  illustris  regis  norwegie  et  dacie  et  cetera  habent 
contra  illos  qui  de  viUa  de  hull  et  alijs  locis  anglie.  per 
plures  annos  ad  ýslandiam  nauigio  deuenerant  contra  leges 
regni  norwegie  et  contra  antiquas  consuetudines  contra  statuta 
et  ordinaciones  eiusdem  regni  ab  antiquo  sancitas.  et  eciam 
contra  specialem  inhibicionem  iUustrissimi  regis  norwegie  et 
dacie  et  cetera  jn  magnum  preiudicium  et  derogacionem  juris 
regij  et  corone  ac  eciam  inhabitancium  regnum  necnon  merca- 
torura  extraneorum  eiusdem  regni  licita  mercata  visitancium 
et  hoc  fecerant  predicti  contra  vt  premissum  est  et  contra 
voluntatem  nostram  vi  et  violencia. 

est  autem  omnibus  extraneis  prohibitum  in  legibus  et 
statutis  ne  ad  jslandiam  deueniant  sub  priuacione  vite  et 
bonorum  nec  eciam  ad  halgalandiam  seu  finmarchiam  nec 
eciam  indigene  possunt  ad  jslaudiam  nauigare  absque  speciali 
iicencia  regis  norwegie  nec  possunt  sic  licenciati  deferre 
videlicet")  stokfisk  ad  alias  partes  seu  loca  nisi  solummodo  ad 
ciuitatem  bergensem  quam  vocant  hic  nortberne  quia  ibi  est 
generalis  stapula  de  stokfisk  sicut  calisie  de  lana  et  ad  eandem 
ciuitatem  bergensem  possunt  indififerenter  tam  extranei   quam 

1)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi;  ')  í  frumritinu  stendr  viz. 
Árni  vill  breyta  því  í  pisces. 


1425.  SKÝRSLA   HANNESAR  PÁLSSONAR.  325 

indigene  venire  cum  mercimonijs  suis  quiete  et  vendere  et 
emere  tam  pisces  stokfisk  quam  alia  soluendo  regi  norwegie  ea 
que  ei  de  jure  et  statuta  consuetudine  tenentur. 

jtem  jus  regis  norwegie  fuerat  semper  prius  quod  qui 
licenciam  a  rege  habuerat  transeundi  ad  jslandiam  quod  ipse 
rex  norwegie  habuit  pro  proprio  quartam  partem  cuiuslibet 
nauis  ad  jslandiam  transeuntis  et  cum  hoc  libere  sex  pisces 
de  quolibet  centenario  in  nortberne  de  quibus  rex  norwegie 
nichil  habuerat  postquam  isti  adiuerant  ad  istas  partes  et  hoc 
redundat  regi  et  regno  quasi  in  infinitum  dampnum. 

jtem  isti  transeuntes  ad  jslandiam  occiderant  ibi  aliquos 
homines  regis  norwegie  et  quam  plurimos  wlnerauerant  plures 
captiuos  tenuerant  multos  eciara  spoliauerant  bonis  suis  et 
presertim  bona  regis  norwegie  receperant  multotiens  violenter. 

jtem  quidam  eorum  spoliauerant  ecclesias  et  quasdam 
flamma  et  incendio  destruxerant. 

jtem  naues  de  norwegia  non  possunt  secure  transire  ad 
jslandiam  nec  ibi  pacifice  manere  quin  isti  de  huU  et  alijs 
locis  et  cetera  inferunt  eis  dampna  pericula  et  incommoda  quam 
plurima. 

jtem  rex  norwegie  scripsit  pro  vno  notabili  viro  ad 
jslandiam  qui  vocatur  thorleíf  arnasson  quod  veniret  ad  ipsum 
qui  cum  in  propria  naui  veniret  circa  feroy  venit  ad  eum  in 
crepusculo  vna  magna  nauis  cum  hominibus  anglicis  qui 
destruxerunt  nauem  ipsius  et  wlnerauerunt  homines  suos  et 
cum  magna  difficultate  destructa  naui  applicuerunt  ad  ferray 
hoc  est  ad  vnam  insulam  regis  norwegie  sic  vocatam. 

anno  domini  CD  cd  xx  nicholaus  dalstunn  cum  socijs 
suis  captiuauerunt  me  johannem  paulsson  officialem  regis 
norwegie  postquam  interfecerant  famulum  meum  tideke  bekker 
et  alios  wlnerauerunt  usque  ad  mortem  non  obstante  saluo 
conductu  et  treugis  pro  tempore  iUo  meque  ix  diebus  in  suis 
nauibus  tenuerunt  violenter  et  pro  dicto  homicidio  neque 
regi  neque  episcopo  emendam  vnquam  fecerunt  jnsuper 
eadem  quasi  hora  receperunt  scapham  regis  norwegie  violenter 
proicientes  bona  ipsius  de  illa  hac  et  illac  ad  vaiorem 
ccc  nobilium  que  bona  propterea  erant  deperdita  pro  maiore 
parte. 

jtem    eodem    anno    prope    episcopatura    hollensem    anglici 


326  SKÝRSLA   HANNESAR  PÁLSSONAR.  1425. 

percusserunt  quendara  presbyterum  yconomum  ecclesie  cathe- 
dralis  nomine  jon  palsson  et  hoc  furtiue  in  treugis. 

jtem  eodem  anno  prope  episcopatum  hoUensem  in  portu 
dicto  skaghafurde  applicuerunt  tres  naues  de  anglia  ex  quibus 
nauibus  ascenderunt  homines  ad  terram  in  multitudine  magna 
inter  quos  erat  quidam  nomine  richard  qui  hoc  anno  presenti 
erat  ductor  nauis  roberti  holm  et  ascenderunt  cum  vexillo  suo 
extento  et  manu  armata  et  trumpetis  et  intersignijs  belli 
dicentes  se  velle  captiuare  depredare  et  occidere  tam  masculos 
quam  fæminas  et  omnes  quos  comprehendere  possent  quod  eciam 
fecissent  si  non  fuissent  cum  dei  auxilio  per  homines  terre 
repulsi.  Et  eodem  tempore  exceptis  alijs  innumerabilibus  dampnis 
per  eos  factis  quendam  notabilera  ligeum  regis  nomine  jon 
jbe  captum  secum  duxerunt  ad  quandam  insulam  et  truncaue- 
runt  eum  capite  absque  iusticia. 

jtem  eodem  anno  spoliauerunt  de  redditibus  regis  in  west- 
mann0  ix  lestas  piscium  ad  valorem  cxxx  marcarum  fuerunt 
principales  in  isto  facto  jon  morys  rauulin  tirringtonn  cum 
socijs  suis. 

jtem  destruxerunt  vnam  nauem  de  uortberne  jn  mari  et 
wlnerauerunt  homines  et  vnum  interfecerunt  qui  vocabatur  jesse 
jute  et  hoc  eodem  anno  quo  supra. 

jtem  anno  domini  CD  cd  xxij  rauulin  bek  et  johannes 
persy  intrauerunt  curiam  regis  bessastadh  cum  violencia  et  ibi 
quendam  hominem  faraulum  johannis  nystadh  cum  cultellis 
in  cimiterio  wlnerauerunt  letaliter  que  ecclesia  propterea 
destructa  est  ac  eciam  curia  regis  ibidem  est  desolata  propter 
incursus  et  violencias  ipsorum. 

jtem  anno  domini  (D  cd  xxiij  dum  nouiter  de  norwegia 
cum  mandato  et  litteris  illustris  regis  norwegie  et  dacie  et  cetera 
jntraueramus  ijslandiam  et  ipsi  de  hull  ac  eciam  aliqui  de 
lenn  nouiter  nauigio  deuenerant  in  terram  illam  misimus  eis 
nuncium  circa  festum  pentecostes  quod  venirent  ad  certum 
locum  qui  vocatur  eseberch  et  haberent  saluum  conductum 
ipsi  vero  ex  parte  omnium  miserunt  ad  nos  ad  eundem  locum 
eseberch  aliquos  inter  quos  erant  thomas  dale.  robertus 
borne  et  henricus  auystine  significauimus  tandem  eis  de  literis 
rcgis  norwegie  et  cetera  prohibitoriis  nec  accederent  ad  terram 
illam  sub  priuacione  vite  et  bonorum.  ipsi  autem   dicebant  se 


1425.  SKÝRSLA  HANNESAR  PÁLSSONAR.  327 

habere  litteras  promotorias  regis  anglie  serenissimi  in  naiiibus 
iUorum  presertim  ad  ofíiciales  regis  norwegie  et  dacie  et  cetera 
in  terra  ijslandia  quod  non  infestarentur  ab  eis  nos  creduli  in 
verbis  illorum  prefiximus  terminum  vsque  ad  festum  natiuitatis 
beati  johannis  baptiste  quod  vellemus  venire  ad  portum  vbi 
applicuerant  ad  videndum  easdem  litteras  quas  dicebant  se  habere 
a  rege  anglie  et  cetera  et  quod  non  infestaremus  ipsos  interim  nec 
ipsi  nos  in  aliquo.  Cum  autem  ad  terminum  prefixum  venirem 
ego  johannes  pauli  presbyter  officialis  regis  norwegie  et  cetera 
venit  quidam  johannes  persy.  rauulin  bek.  thomas  bell  ex  parte 
omnium  ad  curiam  regis  norwegie  et  cetera  bessastadh  que 
ibi  est  situata  prope  portum  haffneford  simulando  pacem 
dixerunt  quod  ille  qui  inter  illos  custodiebat^)  literam  illam 
noluit  ipsam  ostendere.  ego  autem  confidens  in  verbis  illorum 
€t  in  treugis  positis  ex  vtraqve  parte  inuitaui  ipsos  ad  mensam. 
nobis  vero  sedentibus  in  mensa  miserunt  clam  vnum  de  suis 
qui  vocatur  thomas  bell  ad  vocandum  socios  eorundem  circa 
quinquaginta  cum  arcubus  quos  furtiue  prope  posuerant  in 
insidijs  ipsis  vero  ex  arrupto  irruentibus  cum  maxima  difficultate 
equestris  euasi. 

jtem  postquam  ijslandenses  audiuerant  literas  prohibitorias 
regis  norwegie  et  dacie  et  cetera  ne  cum  anglicis  mercarentur 
ipsi  statim  desistebant  a  mercacione  illorum  volentes  vt  oportuit 
seruare  mandatum  regis  sui  anglici  hoc  percipientes  scripse- 
runt  concito  literas  comminatorias  ad  communitatem  terre 
que  est  penitus  pauper  simplex  et  inermis  ita  quod  si  nollent 
mercari  cum  illis  ipsi  nichilominus  vellent  habere  pisces  illorum 
violenter  ipsis  inuitis  retinueruntque  pisces  quorundam  violenter 
reddentes  eis  postea  pro  illis  aut  parum  aut  nichil  nec  potue- 
runt  ijslandenses  habere  quantum  sufficeret  eis  ad  sustentacionem 
vite  de  piscibus  proprijs  quibus  communiter  vtuntur  pro  pane 
quia  pane  carent  et  similiter  ceruisia  et  frugibus  nec  habent 
vnde  viuant  nisi  solummodo  de  bestijs  piscatura  et  piscibus 
quibus  ablatis  restat  vt  vel  viuant  omnino  misere  vel  pereant 
inedia  et  fame.  Quidam  autem  qui  ibidem  reputantur  pro 
pocioribus  iUius  terre  prece  potu  et  precio  fatue  sunt  corrupti 
in  quibus  nichilominus  simplex  et  pauper  communitas  delusa 
confidit  non  attendunt  ad  vtilitatem  terre  nec  ad  commune 
bonum    sed    nec    curant    a   perdicione    et  destruxione  aliorum 

^)  custodiebant,  skbr. 


328  SKÝRSLA  HANNESAR  PÁLSSONAR.  1425. 

dummodo  ipsi  commessacionibus  et  ebrietatibus  nouis  et  insolitis 
in  quibus  multum  delectantur  poterint  inhýare  nec  potest 
communitas  se  defendere  ab  iniuria  et  incursu  anglicorum  in 
mari  vel  circa  mare  tum  quia  loca  circa  mare  sunt  quasi 
inaccessabilia  propter  montana  et  inuia  vbi  anglici  applicaiit 
tum  quia  non  habent  naues  nisi  solummodo  minimas  scaphas 
quia  terra  illa  penitus  caret  lignis  aptis  ad  faciendum  naues 
tum  quia  ipsi  anglici  recipiunt  se  infra  vnum  locum  circum- 
datum  aqua  et  eundem  locum  muniunt  omni  anno  quasi 
castrum  et  si  non  alia  contra  regnum  norwegie  fecissent 
sufficeret  eis  istud  solum  ad  deperdicionem  vite  et  bonorum  de 
iure  nam  secundum  leges  regni  quicunque  contra  voluntatem 
regis  norwegie  quemcunque  locum  munierit  ipso  facto  incurrit 
culpam  criminis  lese  maie^tatis. 

jtem  prouinciam  olafuesforde  desolatam  fecerant  omnino 
et  consimiliter  insulam  risey.  ecclesiam  husauýk  spoliauerunt 
et  spoliatam  cremauerunt. 

jtem  ecclesiara  risoý  cremauerunt. 

jtem  de  ecclesia  grimsoy  spoliaaerunt  calices  libros  vestes 
sacras  nec  non  et  campanas  et  secum  ad  angliam  detulerunt. 

jtem  oues  boues  et  bestias  innumerabiles  in  diuersis  locis 
ijslandie  quasdam  vi  quasdam  furtiue  receperant  omni  anno 
et  consimiliter  in  alia  terra  que  vocatur  ferroy. 

[jtem  insulam  sanday  spoliatam  cremauerunt  vbi  erant 
Ixxxj  predia  seu  domicilia. 

jtem  rapuerant  multos  homines  pueros  et  infantes  in 
ijslandia  quosdam  violenter  quosdam  vero  decipiendo  simplices 
ymmoverius  fatuos  parentes  eorundem  dando  eis  modica  munu- 
scula  deducentes  sic  raptos  seu  emptos  ad  angliam  habebunt 
eos  pro  seruis  et  empticijs  perpetuis  et  propterea  terra  ijslandia 
destituitur  homiuibus  et  in  multis  locis  redditur  desolata  et 
consimiliter  faciunt  in  alia  terra  regis  norwegie  que  vocatur 
ferroy^). 

jtem  anno  domini  CD  cd  xxiij  duo  homines  jon  pasdall 
et  johannes  werner  quendam  hominem  regis  gerek  nomine 
transfoderunt  per  brachium. 

jtem  anno  domini  CD  cd  xxiiij  jon  persy  et  jon  pasdall 
et    thoraas    dale    et    socij    eorum    intrauerunt    curiam    regis 

^)  [stendr  neðst  við  fald  í  frumritinu,  og  er  vísað  inn. 


1425.  SKÝRSLA  HANNESAR  PÁLSSONAR.  329 

bessastadhe  et  gubernatorem  curie  albertum  captiuaueruerunt 
et  ligatum  secum  duxerunt  ad  naues  et  alteri  famulo  regis 
peter  jonsson  in  cimiterio  et  ecclesia  plusquam  xx*^  wlnera 
cum  sagittis  et  securibus  intulerunt  et  receperunt  omnia  bona 
que  fuerunt  in  ecclesia  et  ibidem  in  omnibus  locis  circum- 
iacentibus  spoliauerunt  pisces  et  alia  bona  hominum  regis  ad 
valorem  plusquam  centum  marcarum. 

jtem  idem  homines  jon  persy  et  pasdall  et  robert 
thorkel  cum  socijs  suis  alijs  circa  quadraginta  plusquam 
triginta  ieucas  intrauerunt  terram  volentes  occidere  me. 
baltazar  et  olaum  nicholasson  et  nobis  (non)  inuentis  quosdam 
famulos  regis  olavum  duwe  et  thomam  jude  captiuauerunt 
alium  in  ecclesia  saurbe  et  alium  extra  et  spoliauerunt  de 
ecclesia  et  cimiterio  gladios  balistas  loricas  et  equos  tam 
istorum  quam  aliorum  qui  se  receperant  infra  ecclesiam  eandem 
propter  incursus  et  horrorem  predictorum. 

jtem  anno  domini  CO  cd  xxiiij  robert  thorkel.  jon  werner 
et  richard  tod  et  complices  eorum  quam  plures  captiuauerunt 
in  treugis  olauum  nicholasson  et  alium  andream  olefsson 
viros  regis  ipsum  andream  wlnerantes  letaliter  surripientes 
ei  vnum  balteum  argenteum  ad  valorem  .vj*'-  piscium. 

jtem  eodem  anno  thomas  dale.  richart  aytonn  et  nicho- 
laus  dalstonn  et  socij  eorum  spoliauerunt  de  olauo  nicolasson 
sex  lestas  piscium. 

jtem  circa  idem  tempus  robert  hugnall  et  johannes 
thextonn  spoliauerunt  de  hakon  enarsson  .xiij"-  piscium. 

jtem  de  quodam  ebiðrn  eyulfsson  aduocato  regis  eodem 
tempore  violenter  receperunt  duas  lestas  piscium  ad  valorem 
XXX  marcarum. 

jtem  circa  idem  tempus  captiuauerunt  vnum  notabilem 
virum  brander  haldorsson  nomine  nec  dimiserunt  eum  ante 
quam  dederat  eis  pro  redempcione  sua  quatuor  lestas  piscium. 
duas  lestas  soluit  statim  antequam  solutus  est  et  pro  duabus 
posuit  fideiussores.  prefuit  eis  unus  qui  hoc  fecerunt  qui 
vocatur  jon  selby. 

jtem  circa  idem  tempus  fuerunt  ibi  interfecti  duo  fratres 
germani  a  hominibus  anglicis. 

jtem  anno  domini  CD  cd  xx  qvinto  jon  persy  et  jon 
pasdall    et    complices    eorum    intrauerunt    domum    quorundam 


330  SKÝESLA  HANNESAR  PÁLSSONAR.  1425. 

daues  junghe  et  magni  hakonsson  et  percusserunt  eos  et 
wlnerauerunt  eos  letaliter  surripientes  pisces  eorum  quotquot 
habuerunt  et  posuerunt  homines  suos  in  domum  eorum  ad 
commorandum  tempore  piscacionis  ipsis  inuitis  et  reclamantibus. 

jtem  post  hec  circa  dominicam  trinitatis  eodem  anno 
homines  jon  persy  wlnerauerunt  claues  olafsson  in  cimiterio 
ecclesie  bessastadh  et  eum  inde  violenter  extraxerunt  et  secum 
ad  angliam  captiuum  duxerunt  receperunt  eciam  de  ipso 
violenter  .xij«-  piscium  et  arma  ipsius. 

jtem  spoliauerunt  nauem  domini  Endridi  erlendi  militis 
bonis  ad  valorem  plusquam  miUe  nobilium. 

jtem  fregerunt  nauem  domini  episcopi  bergensis  et 
extraxerunt  ferra  dicta  bolt. 

jtem  statim  post  hec  venit  olaíf  nicholasson  aduocatus 
regis  ibidem  positis  treugis  volens  habere  emendam  pro 
transgressione  johannis  persy  et  pasdall  et  hominum  johannis 
persy  et  ipsi  cum  pluribus  armatis  captiuauerunt  ipsum  et 
adam  jacobsson  ex  improuiso  et  duxerunt  eos  captiuos  in 
angliam  qui  eciam  spoliauerunt  ipsos  bonis  regis  et  suis 
videlicet  piscibus  decem  lestis  et  armis  et  vna  scapha  de 
treugis  datis  nichil  curantes.  principales  in  isto  facto  fuerunt 
jon  persy.  thomas  york.  thomas  dale.  richard  agitonn.  richard 
tod.  henricus  dawtre.  richard  rafneshed  et  jon  pasdall. 

jtem  jon  persy  statim  eodem  tempore  cepit  vnum  jesse 
syondesson  et  posuit  eum  in  compede  et  manicis  ferreis  et 
tractauit  ipsum  valde  inhumaniter  et  recepit  de  ipso  loricas  et 
alias  res  et  .xviij''-  piscium. 

jtem  vnus  qui  vocatur  jon  lyfíly  amputauit  vni  ligeo 
regis  manum  circa  idem  tempus. 

jtem  vnus  qui  vocatur  thomas  crathorn  et  robert  westtonn 
et  alij  cum  illis  wlnerauerunt  letaliter  eciam  quendam  ywar 
halsson  nomine  ita  vt  non  erat  ei  spes  vite.  wlnerauerunt 
eciam  famulum  ipsius  receperuntqve  ei  violenter  equos.  cellas^) 
et  arma  et  ommes  pisces  suos. 

jtem  eodem  anno  circa  idem  tempus  receperunt  de  quo- 
dam  biorn  iOylfsson  aduocato  regis  quatuor  centenaria  piscium 
inter  eos  qui  istud  fecerunt  fuit  vnus  qui  vocatur  Crathorn. 


*)  þ.  e.  sellas. 


1425.  SKÝRSLA  HANNESAR  PÁLSSONAR.  331 

jtem  viia  insula  circa  ijslandiam  que  vocatur  westmanna^) 
pertinet  ad  regem  norwegie  specialiter  omni  jure  ita  quod 
non  habet  ibi  aliquis  nisi  solus  rex  norwegie  et  in  iUa  insula 
est  melior  piscatura  tocius  ijslandie  ad  eandem  insulam 
applicuerant  anglici  omni  anno  postquam  ista  dampnifica 
nauigacio  incepit  jn  illa  edificant  domos  figunt  papiliones 
fodiunt  terram  piscantur  vtuntur  ibi  omnibus  ac  si  essent 
propria  eorum  nec  petieruut  nec  obtinuerunt  unquam  licenciam 
ab  officialibus  regis  sed  morantur  ibi  cum  violencia  nec  si- 
nunt  deferre  pisces  regis  norwegie  nec  aliorum  de  jnsula 
eadem  antequam  isti  onustauerant  naues  illorum  juxta  libitum 
et  multotiens  ita  receperunt  pisces  ibidem  quod  coloni  regis 
ibidem  non  habuerunt  vnde  soluerent  regi  pensionem  et  qui- 
dam  illorum  qui  hoc  fecerant  fuerunt  ibi  isto  anno  videlicet 
jon  morys  et  alij  similiter  erat  ibi  nicholaus  dalstunn  qui 
interfecit  vnum  famulum  meum  tideke  bekker  et  eciam  spoli- 
auerat  prius  de  olauo  nicholasson  famulo  regis  pisces  in  magna 
quantitate.  fuerunt  ibi  eciam  plures  qui  scripserant  ad  -commu- 
nitatem  terre  et  ad  nos  litteras  comminatorias  quod  si  non 
sustineremus  ipsos  habere  omnem  voluntatem  eorum  quod  ipsi 
vellent  spoliare  et  depredare  tam  in  mari  quam  in  terra  tam 
bona  regis  norwegie  quam  aliorum.  Scripserunt  eciam  anglici 
qui  applicuerant  ad  haffneford  in  ijslandia  ad  istos  qui  appli- 
cuerant  ad  predictam  insulam  regis  westmanno  et  e  conuerso. 
quod  quilibet  per  se  faceret  finem  in  terra  illa  et  quod  non 
dimitterent  ibi  aliquid  intactum  seu  inexaminatum  et  quia 
premissa  fecerant  videlicet  priuauerant  regem  norwegie  et 
dacie  et  cetera  jure  [et  redditibus^)  suis  et  quia  in  contemptum 
ipsius  et  contra  leges  regni  et  contra  prohibicionem  suam 
intrauerant  occiderant  wlnerauerant  spoliauerant  loca  et 
prouincias  desolata  fecerant  ecclesias  et  predia  cremauerant 
regi  et  regno  norwegie  magnum  dampnum  intulerant.  homines 
regis  videlicet  olauum  nicholasson.  adam  jacobsson.  claus 
olefsson.  jesse  syondesson  in  vinculis  captos  et  spoliatos  tenue- 
runt  quos  tentos  ad  angliam  violenter  duxerunt  præter  vnum 
jesse  syondesson  quem  spoliatum  et  male  tractatum  reliquerunt 

0  það  var  1425,  að  Hannes  Pálsson  og  Baltazar  van  Damme 
voru  fangaðir  í  Vestmannaeyjum  (Nýi  annáll);  '')  [hedditibus.  frum- 
ritið;  AM.  vill  sleppa  jure  og  lesa:  redditibus. 


332  SKÝRSLA  HANNESAR  PÁLSSONAR.  1425. 

propterea  exiuimus  ad  predictam  insulam  regis  norwegie 
videlicet  westmanno  ad  arestandum  iUos  qui  ibidem  violenter 
intrauerant  et  multa  alia  mala  ibidem  fecerant  ac  naues  non 
ipsorum  ymmoverius  iUustris  regis  norwegie  que  ipso  iure 
multipliciter  deuolute  erant  ad  ipsum  jpsi  vero  insurrexerunt 
contra  nos  quasi  publici  hostes  et  fregerunt  scaphas  nostras 
statim  vt  non  haberemus  potestatem  abeundi  quas  caphas  per 
eos  fractas  angariauerunt  nos  soluere  possessoribus  earum  post 
capcionem  nostram  et  accesserunt  ad  terram  cum  vexiUo 
suo  extento  ad  spacium  duarum  leucarum  vbi  recepi- 
mus  nos  causa  refugij  et  ibi  circumuallabant  nos  paucis 
comitatos  tandem  inedia  sagittis  et  armis  eorum  compulsi 
iniuimus  fedus  ita  quod  ex  vtraque  parte  deberet  esse  pax 
ita  quod  secure  transiremus  quilibet  pro  alio  saluis  vita  et 
rebus  et  omnibus  et  istud  fedus  confirmauit  nicholaus  dalstonn 
capitaneus  eorum  cum  iuramento  socijs  ipsius  omnibus  con- 
sencientibus  et  quod  illustris  rex  dacie  et  serenissimum  con- 
silium  regni  anglie  facerent  finalem  concordiam  et  bonum 
finem  in  materia  ista.  quo  facto  recessimus  a  loco  predicto 
ad  mare  volentes  transire  ab  ipsis  ad  terram.  et  ecce  statim 
ex  improuiso  irruunt  omnes  in  nos  et  spoliauerunt  omnibus 
que  habuimus  ad  valorem  cccc  nobilium  et  tandem  nobis 
duobus  violenter  retentis  dimiserunt  famulos  nostros  spoliatos 
preter  vnum  notabilem  famulum  regis  olauum  duwe 
uocatum  quem  postea  post  duos  dies  per  prodicionem 
occidi  fecerunt  quem  occisum  spoliauit  nicholaus  dalstunn 
sigillo  meo  et  alijs  rebus  quas  occulte  seruauerat  scripseruntque 
litteras  ad  socios  suos  haffneford  et  ad  aliquos  ijslandenses 
quos  credebant  proditores  regis  dacio  quod  ipsi  dimiserunt 
famulos  nostros  propterea  inermes  et  nudos  quod  illi  eo  facilius 
possent  interficere  ipsos  et  quod  non  deberent  tardare  in  inter- 
fectione  iUorum  et  quod  denunciarent  eis  dum  essent  interfecti 
tunc  ipsi  eciam  vellent  nos  interficere  quos  captos  tenuerunt 
in  nauibus  eorum  ita  quod  rex  dacie  nunquam  perciperet 
factum  nobis  omnibus  interfectis.  sed  per  prouidenciam  dei 
iste  littere  non  deuenerunt  ad  ipsos.  sed  fuerunt  capte  in  via 
et  nos  credimus  easdem  litteras  cum  pluribus  alijs  consimilibus 
ad  daciam  deuenisse. 

jtem    postquam  dicti  anglici  captiuauerant  et  spoliauerant 


1425.  SKÝRSLA  HANNESAR  PÁLSSONAR.  333 

nos  vt  præmittitur  habuerunt  nos  ita  angustiatos  quod  non 
potuimus  alicui  loqui  de  nostratibus  nec  vnus  nostrum  alteri 
nec  permiserunt  nos  quidquam  disponere  in  officio  regis 
norwegie  et  cetera  nobis  commisso  et  ideo  stat  terra  iUa  videlicet 
ijsland  absque  gubernatore  sed  tributa  et  bona  corone  siue 
regis  ibidem  per  nos  collecta  et  leuata  depereunt  nullo  de  eis 
disponente  nobis  tam  fraudulenter  captis  et  inhumaniter  coarc- 
tatis  vt  pretactum  est  et  istud  redundat  regi  et  corone  in 
maximum  dampnum. 

jtem  quamdiu  anglici  manent  sub  ijslandia  ijslandenses 
non  possunt  esse  in  mari  seu  piscatura  propria  qui  si  exierint 
cum  exiguis  scaphis  eorum  anglici  frangunt  scaphas  et 
destruunt  wlnerant  et  verberant  homines  et  aliquando  proiciunt 
ipsos  in  aquam  et  quosdam  interficiunt. 

jtem  isti  anglici  intrantes  ijslandiam  nolunt  ibi  stare 
iuri  nec  facere  aliquam  emendam  pro  qualicunqve  delicto 
eorum  sed  viuunt  ibi  omnino  sine  lege  secundum  propriam 
voluntatem  nam  multotiens  citati  nunquam  comparuerunt 
sepius  iurauerant  quod  venirent  ad  iudicium  et  non  venerant. 
dederant  eciam  officialibus  regis  litteras  sigiUatas  proprijs 
sigillis  quod  acqviescerent  legibus  regni  pro  forefactis  suis  et 
hijs  omnibus  non  obstantibus  nunquam  voluerunt  facere  ea  que 
de  iure  deberent  multotiens  eciam  bona  eorum  fuerant 
adiudicata  fisco  regio  et  ipsi  nichilominus  vi  et  violencia 
detulerant  ea  de  terra  sed  de  iuridica  arrestacione  per  officiales 
regis  facta  penitus  nichil  curant  istas  enim  iniurias  et 
violencias  dampna  et  incommoda  et  alia  quam  plurima  predicti 
fecerant  et  eorum  socij  que  longum  esset  enarrare  et  ea 
tolerauerat  illustrissimus  rex  norwegie  et  dacie  et  cetera  huc 
usque  propter  meram  et  quasi  innatam  amiciciam  quam  ipse 
specialiter  gerit  ad  serenitatem  regis  anglie  et  ad  suos  et 
propter  bonum  pacis  et  concordie  que  semper  ex  intimi  cordis 
affectu  desiderauerat  sperans  semper  de  anno  in  annum  per 
ordinaciones  serenissimi  regis  anglie  et  consilij  sui  fieri  remedia 
ad  premissa. 

jsta  premissa  denunciando  proponimus  humiliter  suppli- 
cantes  quatenus  ad  premissa  dignemini  adhibere  remedia  vt 
ab  ista  illicita  nauigacione  et  a  tcmerarijs  ausibus  eorum 
desistant    et    vt    recompensacionem    condignam    et    emendam 


^S4  ÞINGEYRAKLAUSTR.   —  HELGASTAÐIR.  1425, 

habere  possit  illustris  rex  norwegie  et  dacie  et  cetera  et  homines 
sui  honore  et  iure  ipsius  regis  norwegie  et  cetera  in  omnibus 
semper  saluis.  saluis  eciam  in  omnibus  excepcionibus  nostris  et 
forma  et  modo  mutandi  addendi  et  minuendi  pro  loco  et 
tempore  secundum  quod  nobis  iuste  videtur  expedire. 


382.  27.  December  1425.  á  þingeyrum. 

Bróðir  Asbjörn  ábóti  að  I>ingeyrum  kvittar  Einar  Bessason 
fyrir  þrjátigi  hundraða,  er  hann  var  ábóta  skyldugr  fyrir  jörðina 
Ytri-Ey  í  Höskuldstaða  þingum. 

ÁM.  Fasc.   VIII,  14,  frumritið  á  skinni.  Innsiglið  er  dottið  frá. 

Eyar  Breff.^) 
Ver  broder  asbiorn  med  guds  nad  abote  at  þing(e)yrum 
medkenumzt  med  þessu  voru  brefi  at  einar  bessason  hefir  Ivkt 
ok  afhent  oss  okvorum  vmbodsmanni  þa  þriatigi  hvndrada  sem 
han  var  COer  skylldvgur  fur  iordina  at  ey  env  ýtri  er  stendur  j 
hoskullzstada  þingvm  svo  CDer  vel  ca  næger  ok  þui  giorum  ver 
nefndan  einar  frialsan  lidvgan  ok  ollvngis  kvittan  af  allri 
vtlukningu  adur  greinz  iardar  verdz.  Ok  til  sanenda  her  vm 
settum  vier  vort  incigle  firir  þetta  bref  skrifat  at  þinge(y)rum 
þrid(i)a  dag  iola.  Anno  domini  CD^  cd°  xx^  quinto. 


383.  [um  1425]. 

Skrá  um  eignir  Helgastaðakirkju,  er  Jón  Bjarnarson  lukti,  en 
séra  porkell  tók  við. 

Stockb.  Isl.  membr.  Nr.  16.  4to,  bl.  2a,  með  hendi  frá  c.  1425, 
(jg  framan  við  Nikulássögu,  frá  HeJgastöðum,  skr.  c.  1400.  Séra  þor- 
kell  sá,  er  hér  er  nefndr,  mun  vera  séra  þorkell  Guðbjartsson,  því  að 
öll  þau  skjöl,  sem  rituð  eru  á  þessa  bók,  snerta  hann,  og  mun  hann 
sjálfr  hafa  látið  rita  þau  á  bókina. 


')  Aptan  á  bréfinu. 


1426.  LAUGARDALR.  335 

fetta  var  goz  a  helgastavdvm  er  ion  biaRnaRson  Ivkte  en 
siRa  þorkell  tok  med. 

kyr  X.  oc  kviga  tvævetR.  asavdar  kvgilldi  .iiij.  halft  .viij. 
i  gelldfie.  halft  fiorda  ofrit  i  porcionem  half  mork  ens  þridia 
hvndrads  oc  stendr  vndeR  ione  af  þessvm  peningvm  med 
fvllRe  leigv  þRiv  asavdar  kvgilldi  oc  þriar  kýr  oc  eitt  gelldfiar 
kvgilldi. 

Jtem  ath  avk  þessa  er  olvkt  tveiR  hestar  ok  tvævett  hRoss 
oc  stadarspell  vm  atta  aar.  er  þetta  hans  Reikningr  sialfs. 

Jtem  ornamenta  .xxx.  boka.  kalekr.  CDessoklædi  tvenn  vand. 
glodarker.  elldbere.  kistv  þrvm.  klokr.  iij.  oc  er  ein  broten  oc 
kolflavs  avnnvr.  ClQariv  likneski  oc  nikulaslikneski.  krossar.  ij. 
smelltir  oc  einn  steindr. 


384.  23.  Mai  1426.     á  Hóli  i  Bolungarvik. 

GuÐNi  Oddsson  og  tveir  menn  aðrir  votta,  að  þeir  hafi  séð 
bréf  f>orleifs  Árnasonar  um  það,  að  hann  hafi  lukt  J>orsteini 
Sigurðssyni  ogHelguJ>drðardóttur,  hústrú  hans,  jörðina  Laugardal 
í  Tálknafirði  fyrir  þrjátíu  og  sex  hundruð  upp  í  verð  fyrir  Bæ 
á  Kauðasandi. 

AM.  dipl,  afskrr.  Nr.  1146  og  Nr.  1350,  eptir  frumritinu  frá 
Bæ  á  Rauðasandi  «collata  accurate». 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  hæyra  sænda 
gudine  oddzson.  vigfus  oddzson.  audun  grimsson  q(uediu) 
g(uds)  ok  sina  kunnigt  gerande  at  vær  saam  ok  ýferlasum  opit 
bref  heidarligx  mannz  þorlleifs  arnnasonar  ok^)  þorsteins  sigurs- 
sonar  ok  helgu  þordardottur  med  hans  heilu  ok  oskoddu 
hanganda  jnzcigli  at  æk^)  þorlleifur  arnnason  kennvmzst  med 
þerssu  mínv  brefi  at  ek  hefer  lukt  þorsteini  sigurssýni  ok  helgu 
þordardottur  hustru  hans  jordina  laugardal  j  talknafirdi  fur 
sextan  hundruth  ok  tuttugu  j  verdit  fur  bæ  aaRaudasandi  med 
aullum  þeim  gognum  ok  gædum  sem  henni  hefer  fýlgt  at 
fornnv  ok  nýiu  ok  ek  vard  fremzst  eigandi  ath  epter  þui  sem 
þau  pall  halldorsson  ok  anna  olafsdotter  selldu  mer.  skal  adr- 
nefndr  þorlleifur  svara  lagaRiptingum^)  a  sagdri  jordu  æn  þau 

*)  helgu  þordardottur,  b.  v.  afskrr.,  en  því  er  ofaukið;  ')  eck, 
1350;  ')  lagaryptingum  1146. 


336  HVALSNES  Á  ROSMHVALANESI.  1426. 

fýrr  nefnd  þorsteinn  ok  helga  hallda  til  laga.  Ok  til  sanninnda 
her  um  settum  ver  fýrnefnder  menn  vor  jnzsigle  fur  þetta 
transkripttum  sem  giort  var  £a  holi  j  bolungarvik  fimtadagin 
næsta  fur  trinitatisdag  þa  er  lidit  var  fra  higatburd  vors  herra 
jehsu  christi  þushundrud  cccc  xx  sex  ar. 


385.  25.  August  1426.  i  Grindavik. 

JóN  prestr  Pálsson,  ráðsmaðr  á  Hólum,  og  Gottskálk  Land- 
briktsson  votta,  að  herra  Hannes  Pálsson  hafi  hinn  16.  Júlí  þá 
um  sumarið  í  Björgvin  feingið  Hermanni  langa,  «forstandara» 
að  allra  heilagra  kirkju  í  Björgvin,  jörðina  Hvalsnes  á  Rosm- 
{hv)alanesi  bæði  herra  kongsins  og  sinna  vegna. 

AM.  dipl.  afskrr.^  Nr.  5619,  «Ex  origÍÐali«  með  hendi  Jóns 
Magnússonar  bróður  Árna.  <.Brefed  er  a  pergament,  med  tvejmur 
Jnnsiglum  oskirum,  madum  og  ecke  lesande.» 

Ollum  godum  monnum  þeim  sæm  þetta  bref  sea  edr 
heyra  senda  jon  paalsson  prestr  oc  Radzmann  ath  holum  j 
hialtadaal  ok  gotskalk  landbriksson  q(uediu)  gudz  oc  sina 
kunnikt  gerandi  ath  mit  worum  þar  j  hia  saghom  oc  heyrdom 
wppaa.  aa  kanucka  bergino  j  berguín  tyrsdaghen  nesta  firir 
festum  sancti  thorlaci  Episcopi^)  Anno  domini  CD^  cd^  xx^ 
sexto  ath  herra  hanis  paalsson  feck  med  fullo  handabande 
herman  langha  forstandara  ath  allra  heilagra  kirkiu  j  bergwín 
huaalsnes  a  Rosmalanesi  liggiande  badæ  síns  herra  kongsins  oc 
suo  sína  vægna  firir  alla  þa  tiltaulo  sæm  hann  til  hennar-) 
hafdi  ath  tala  a  vors  herra  kongsins  j  noregi  oc  sína  (vegna) 
til  freals  forrædis  oc  fuUrar  æighnar  j  suo  mata  ath  greindr 
hermann  forlikæ  sek  med  minom  herra  konghenom  þat  besta 
hann  kann  suo  ath  hann  ghiore  herra  hannis  skuldlausan  firir 
minom  herra  kongenom  þar  vm,  ok  firir  þui  at  hann  var  til 
ræido  þa  ath  seckia  wors  herra  kongsins  nadhær.  oc  til  mæiri 
stadfesto  oc  sannindha  her  vm  okarar  nerwero  oc  hiavistar  setto 
mit  okr  jnsigle  fir  þetta  bref  skrifuaat  j  grindhawík  sunnodaghæn 
nesta  efter  festum  bartholomei  apostoli  a  sama  aræ  sæm  adrsegher. 

^)  =  16.  Júlí;  ')  þannig. 


1426.  VERZLUN.  337 

386.  B.  September  1426.  i  Björgvin. 

Ráðið  í  Björgvin  lýsir  því  að  skýrsla  Hannesar  Pálssonar 
um  yfirgang  Englendinga  á  íslandi  muni  vera  sönn  í  öllum 
greinum,  nema  hvað  telja  megi  miklu  fleira  en  þar  er  gert, 
sem  mundi  verða  laung  þula  og  leiðinleg,  svo  þeir  láta  hjá  h'ða 
að  auka  þar  framar  við  að  sinni. 

Ríkisskjalasafu  Dana  «Islancl  &  Færöe»  Suplement  I,  2  (friim- 
rit);  er  áfast  við  skýrslu  Hannesar  Pálssonar  1425  (Nr.  381). 
Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  IV,   169. 

Nos  Thorbernus  herberni  iusticiarius.  Olauus  thorie. 
Johannes  yuari.  Aslacus  vlfonis.  Jobannes  euindi.  ThorIa(c)us 
erlingi.  Thorias  johannis.  Martinus  haquini.  nicholaus  magni. 
Petrus  ketiUi.  Petrus  johannis.  laurencius  mws.  Endridus 
haldani  et  Bero  andree  Consules  Bergenses  Notum  facimus 
vniuersis  quod  anno  domini  CD  cd  xx  sexto  feria  tercia  ante 
festum  natiuitatis  beate  CDarie  virginis  jn  Curia  episcopali 
Bergis  a  nobili  consilio  regni  norwegie  specialiter  constituti 
recepimus  testes  et  attestaciones  multorum  fidedignorum 
iuramenta  prestancium  iuxta  leges  regni  norwegie  super 
caussis  et  articulis  transgressionum  anglicorum  de  hull. 
Eboraco  et  lenn  et  alijs  locis  anglie  in  jslandia  et  ibi 
circumquaque  contractarum  que  quidem  cause  et  transgressiones 
erant  vt  veraciter  accepimus  nobili  nonsilio  regis  anglie  et 
specialiter  domino  duci  Exensi  araarallo  anglie  per  honora- 
bilem  virum  johannem  pauli  Capellanum  domini  nostri  regis 
norwegie  et  dacie  et  cetera  anno  proxime  preterito  in  scriptis 
propalate  juxta  tenorem  cedule  presentibus  coaffixe  quos 
quidem  articulos  inuenimus  lucide  per  diligentem  examinacionem 
et  legittimas  attestaciones  multorum  fidedignorum  vt  prefertur 
omnes  et  singulos  probabiliter  veros  hoc  adjecto  quod  idem 
anglici  multa  alia  mala  ibidem  perpetrauerant  que  omnia 
propter  prolixitatem  eorum  et  tedium  auditorum  ad  presens 
distulimus  enarrare.  Jn  quorum  omnium  testimonium  sigillum 
Communitatis  Ciuitatis  Bergensis  presentibus  duximus  ap- 
ponendum. 

datum  anno  die  et  loco  supradictis. 


Dipl.  Isl.   IV.  B. 


338  KROSSNES.    —   BRÚARLAND.  1426. 

387.  30.  September  1426.  á  þingeyrum. 

SvEiNN  Bjarnason  og  J>uríðr  Ólafsdóttir  kona  hans  handleggja 
Guðmundi  í>orlákssyni  jörðina  Krossnes  í  Eyrarsveit  «upp  á 
réttan  reikning.* 

Eptir  afskript  staðfestri  3.  Sept.  1703  á  Geirrauðareyri  af 
Guðmundi  þorleifssyni,  J(óni)  Jónssyni  og  Birni  Jónssyni. 

Ollum  mönnum  þeim  sem  þetta  bref  siá  edur  lieira  senda. 
Hallur  forgrijmsson.  magnus  Teitsson.  Jon  arnorsson  quediv 
gudz  og  sijna  kunnigt  giörandi  ad  þar  uar(um)  uier  i  hiá  a 
audunarstödum  j  Vijdedal.  saum  og  heirdum  á  handaband  þeirra 
gudmundar  forlakssonar  og  Sueins  biarnasonar  og  þuridar 
Olafsdottur.  handiðgdu  (þau)  adur  nefndum  Gudmundi  Jðrdina 
Krossnes  i  eirarsveit.  sem  fremst  uard  hann  eigande  ad  oc  hans 
kuinna  eíftir  lögum  uppa  riettann  rejkning. 

for  þetta  handaband  fram  föstudæginn  j  fardðgum  nu  j 
vor  j  firrnefndum  stad. 

Og  til  sannz  vitnisburdar  hier  umm  setium  vier  firr  nefnder 
menn  uor  Jncigle  firir  þetta  bref  giðrt  ad  fijngeirum  j  hunauatnz- 
þijnge  ein(n)e  nat(t)  efftir  festum  micaelis  Anno  Domini  .m. 
kuadringentesimo^)  vicesimo  sexto. 


388.  15.  Oktober  1426.      á  Barði  í  Fljótum. 

Steinþór  Andrésson  selr  Steini  Eyjólfssyni  hálfa  jörðina  Brúar- 
land  í  Deildardal  fyrir  fimtíu  hundruð  í  lausafé. 

AM.  Fasc.  VIII,   15,  frumritið  á  skinni.     Tvö  síðustu  innsiglin 
éru  dottin  frá.    Bréfið  er  ef  til  vill  með  hendi  Brands  Haldórssonar. 

brvarland.-) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
brandr  halldorsson.  sumarlidi  þorgilsson.  sigurdr  erlendzson  ok 
helgi  hroolfsson.  kuediu  gudz  ok  sina  kunnigt  gerandi  þa  er 
lidit  war  fra  burd  kristz  þushundrat  cccc  xx  vetur  ok  sex  ar 
jn  festum  audomari^j   a  bruarlandi  j  de(i)Idardal  vorum  wær  j 

')  kuadrangeijteisimo,  afskr. ;  ')  Aptan  á  bréfinu  með  fornrihendij 
»)  þ.  e.  9.  Sept. 


1426.  LÖGMANNSDÓMR.  339 

hia  sam  ok  heýrdum  a  handaband  þeirra  steinnþors  andres- 
sonar  af  einni  halfu  ok  steinns  eyulfssonar  af  annari  at  suo 
firir  skiUdu  at  steinnþor  selldi  steini  jordina  halfa  bruarland  j 
de(i)ldardal  er  liggr  j  hofs  kirkiv  sokn  med  ollum  þeim  gognum 
ok  gædum  sem  greindri  halfri  jordu  hefir  fýjgt  fra  fornu  ok 
nýiu  ok  steinnþor  vard  fremstz  eigandi  ath.  her  j  mot  gaf 
steinn  steinnþori  fimtan  hundrut  j  smiori  ok  slattrum  luka  vt 
a  þremr  arum  jardar  verdit.  Skilldi  steinn  hallda  jordune  til 
laga  en  steinnþor  abýrgiaz  laga  riptingar  a  greindri  jordu.  Ok 
til  sanneýnda  her  wm  settum  vær  fýrnefndir  menn  war  jnzsigli 
firir  þetta  jardar  kaupa  bref  skrifat  at  bardi  j  fliottum  jdus 
octobris  a  sama  ari  sem  fýr  segir. 


389.  3.  Nðvember  1426.  á  Víðimýri. 

DóMR  tólf  manna  útnefndr  af  Kafni  lögmanni  Guðmundarsyni 
geinginn  að  forkelshóli  í  Víðidal  um  mál  þeirra  Jóns  Jdnssonar 
og  A.rnbjarnar  Einarssonar;  kærði  Jón  til  Arnbjarnar  domróf,  að 
hann  hefði  leyfislaust  búið  að  eignarjörð  sinni  Söndum  í  Mið- 
firði  í  tíu  ár  og  hefði  einnig  leyfislaust  bygt  jarðir  sínar  hálfar 
Aðalból,  Bessastaði,  Oddstaði  og  Bálkastaði. 


AM.  Fasc.  VIII,  16,  frumritið  á  sfeinni.  1.,  3.,  5.,  6.,  7.,  8., 
9.  og  12.  innsigli  er  dottið  frá  bréfinu.  Bréfið  mun  vera  með 
hendi  Rafns  lögmanns;  að  minsta  kosti  er  á  því  sama  hönd  og 
mörgum  öðrum  dómum  hans. 

Domur  vm  adalbol.  Bessastader  og  Balkastader  nyrdra.^) 
í>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra.  senda 
olafr  loptzson.  helgi  biarnarson.  matheus  petursson.  magnvs 
teitzsson.  hallr  þorkelsson.  lafranz  hauardzson.  jon  petursson. 
bergr  jonsson.  sigfus  liotzson.  eyolfr  lodinsson.  þordr  þorsteinsson 
ok  brandr  jonsson  Q(uediu)  gvds  ok  sina  kunnigt  gerandi.  at 
þa  er  lidit  var  fra  hingat  burd  vors  herra  jehsu  christi  þvs- 
hvndrat  fiogur  hvnndrat  tvttvgv  ok  sex  íar.  fimta  daginn  næsta 
firir  allra  heilagra  messv^)  a  almenniligv  þingi  a  þorkelshuoli  j 


')  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld;  »)  þ.  e.  31.  Okt. 

22* 


340  LÖGMANNSDÓMR.  1426. 

uididal  a  þingstade  rettvm.  vorum  ver  j  dom  nefndir  af  ærligvm 
manni  hrafni  bonda  gvdmunndzsýni  laugmann  nordann  ok  vestan 
a  jslandi.  at  dæma  j  millvm  jons  jonssonar  af  einne  alfv  enn 
arnbiarnar  einarssonar  af  annari.  kærdi  fýrr  nefndr  jon  til  greindz 
arnbiarnar  at  hann  hefdi  rofit  þann  dom  sem  dæmdr  var  a 
miUvm  þeirra  aadr  a  torfvastðdvm  j  midfirdi.  Jtem  j  annari 
grein  kærdi  opt  nefndr  jon  til  þrattnefndz  arnbiarnar  at  hann 
hefdi  bvit  a  jordv  hans  sðndvm  haalfvm.  env  næstv  tív  vetr  j 
aungv  hans  frelsi.  enn  býgt  ok  med  farit  adrar  jardir  hans. 
halfvar.  þær  er  suo  heita.  adalbol.  bessastadir.  oddzstadir  ok 
balkastadir.  enn  j  avngv  hans  frelsi.  nu  sakir  þess  at  oss  leitzt 
arnbiðrn  einarsson  þar  lavgliga  firir  kalladr  ok  þath  annat  at 
jon  jonsson  birti  oss  þann  dom  er  dæmdr  var  a  millvm  þeirra 
aadr  dæmdvm  ver  jon  skýlldugann  at  sýna  med  uottvm.  at 
arnbiðrn  hefdi  hia  verit  at  vpp  var  sagdr  dómvrinn.  edr  jon 
latid  lesa  firir  honum  dominn.  ok  laugmann  skylldugann  at 
taka  þessi  prof  nærr  sem  jon  leiddi.  enn  at  leiddvm  profunvm. 
dæmdvm  ver  joni  jonssýni  mork  j  domrof.  ok  halfa  fimta^) 
mðrk  j  fvllretti.  halft  hvart  fritt  ok  ofritt.  jnnan  manadar  at 
heýrdvm  þessvm  dominvm.  heima  aa  savndvm  j  midfirdi  ok 
arnbiorn  skýlldugann  at  afhenda  allar  fýrgreindar  jardir  a 
næstvm  fardogvm  ok  tolf  alna  abata  eptir  hvert  hvnndrat  þat 
j  jordv  stenndr  a  hverivm  tolf  manvdvm.  ok  allar  leiguleigur 
eptir  þenna  abata  fýrr  greindvm  jóni.  enn  at  heyrdvm  dominvm^). 
Ok  til  sannennda  her  vm  settvm  uer  fyrrnefudir  domsmenn  vor 
jnnzsigli  firir  þetta  domsbref  gert  a  vidimýri  j  skagafirdi 
drottinnsdaginn  næstann  eptir  allra  heilagramessu.  aa  sama  aari 
som  fyrr  segir. 

390.  1426-1493. 

NoKKRiR  reikningar  kirkjunnar  í  Goðdölum  í  Sagafjarðardölum 
frá  árunum  1426,  1427,  1428,  1491,  1492  og  1493. 

AM.  dipl,  afskrr.  Nr.  3762  «Ex  pagiiiá  pergamená  Templi 
Goddalensis,  variis  coævis  manibus  exaratao,  með  hendi  Arna  Magnús- 
sonar.  -þessar  2  skrár  guddalakiriíiu^)  eru  skrifadar  á  vacuas 
paginas    ur    einni    bok    i    folio,    hvar    á  vered  hafa  præfationes  eda 


')  þannig;  ')  þ.  e.  þessi  og  önnur  frá  1490. 


1426.  GOÐDALIR.  341 

messulegendur  Catholskar,  og  hefr  su  bok  gðmul  vered.  Hun  mun 
heil  vered  hafa,  þá  skripternar  giðrdust,  og  sidan  þesse  blðd  alleina 
conseruerud  orded,  þá  boken  hefur  i  sundurrifest  epter  Reforraa- 
tionem»   (AM.). 

Swo   mikit  war    ofridt   innan  veggia  i  guddaulum   þa  er 
gudmundr  let  laust. 

xvij  trog  wond. 

viij.  uppgerdar  kerolld, 

tvær  fautur. 

eirn  strockur. 

ij.  matarlok. 

vij.  tinfaut. 

XX.  allt  saman  tunnr  ok  halftunnr  ok  stampar. 

iij.  paunnr  Eingelskar. 

pottr  litill. 

iij.  dynr  fanytar  ok  .iij.  hægindi. 

iij.  liaer. 

ij.  hardsteinar. 

reka.  krokar  ok  hrip. 

ij.  lasar. 

ein  aux  ok  krakr. 
Anno  Domini  CD^.  cd°.  vicesimo  vj.  kirkiutiund  tvær  merkr. 

[-Hactenus  uná  eádemqve  raanu»].^) 
Anno  Domini  CO^.  cccc^.  xx^.    septimo.    kirkiutiund    half 
onnur  mork. 

Anno  Domini    CD°.    cccc^.    xx*'.   octafuo    kirkiutiund    half 
onnur  mork. 

Suo   mikit   var    ofrith   innan  veggia  i  guddaulum   þa   er 
Magnus  leth  laust. 

X.  trog  oc  aunnur  .x.  brotin. 

sex  uppgiordarkerauld. 

ij.  fautur  vondar. 

eirn  strokur. 

ij.  mattarlok. 

iiij.  tinfauth.  oc  iij  brackud. 

ij.  bollar. 

V.  saudhyrnings  spæner. 

*)  Athugsemd  Árna. 


342  GOÐDALIR.  1426. 

xij.  allt  saman  timnu  stryki  oc  stampar. 
iiij.  klyberar  oreyder. 
ij.  klarar. 
iij.  beder  fanyter. 
ij.  hæginde. 
.  .  .  reykiu  voder. 
ij.  aklæde. 

ketil  med  messing  oc  slitin  a  botni. 
messingar  panna  slitin  oc  pottur. 
litil  munlaug  brakud  oc  eirn  las. 
[«Et  hactenus  eádem  manú,  aliená  a  priori'>]. 

Suo  mikit  iardagoz  la  under  guddala  kirkiu  þa  sira  gunnar 
tok  vid. 

Solvanes  xx«- 

Sveinstader  xx"- 

HoU  .xx«- 

breid  .xxx*'- 

nes  xviij  hundrud  oc  xx.    ,^  ^..  , 

Svarturdalur^)  .xx«- 

Yrarfell  .xx^- 

abær  .xx"- 

nyabær  .v^- 
Anno  Domini  CO^.  cd,  nonagesimo  primo  kirkiutiund  tvær 
merkur. 

Anno  Domini  C1Q°.  cd^.    nonagesimo    secundo    kirkiutiund 
tvær  merkur  oc  halfur  eyrer  betur. 

[«Et  hactenus  una  manus  diuersa  a  prioribus>>]. 

Anno  domini  CD^.  cd°.  nonagesimo  tertio  kirkiutiund  atian 
aurar. 

[«hæc  adhuc  aliá  manu']. 


391.  1.  Janúar  1427.  á  Reynistað.        | 

Próventusamningr  Illuga  Björgólfssonar   og   systur  fórunar  ■ 

Ormsdóttur  fyrir  hönd  klaustrsins  i  Reynisnesi.  ' 


^)  Snartadalur,  ritar  Arni  uppi  yíir. 


1427.  REYNíSTAÐARKLAUSTR.  343 

AM.  Fasc.  VIII,  18,  frumritið  á  skinni.  Öll  innsiglin,  nema 
2.  og  3.  eru  dottin  frá.  Afskr.  AM.  280.  4to,  bls.  24—25;  AM. 
277.  4to  bls.   36—37  (ártal  rangt   1428). 

bref  vm  ipishol.^) 
Ollvm  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  sennda  sira 
arnni  nikolasson.  íngimvndr  steinsson.  ion  bergsson.  þordr  hrod- 
biarzson  ok  pal  olafsson  leikmenn  kveidiv  gvds  ok  sína  kvnnigt 
gerandi  ath  þa  er  lidith  var  fra  hegath  bvrd  vars  herra  iehsv 
christi  þvsvnd  fiogvr  cccc  xx  ok  vij  ar  atta  dag  iola  ath  stad  j 
reynisnesi  vorv  vær  j  hia  ssam  ok  heyrdvm  a  ath  sva  fellt 
kavp  stadfestiz  medr  handabandi  medr  systvr  þorvnni  orms- 
dottvr  ok  illvgha  biorgolfssynni  ath  hvn  tok  hann  med  godra 
manna  nadi  ok  samþycki  allra  sinna  conventv  systra  til  æfin- 
ligrar  profentv  aa  stadinn  j  reynisnesi  medr  sva  felldv  ath  sagdr 
illvghi  gaf  j  profentv  med  ser  iordina  aa  jpisholi  j  skagafirdi 
til  fvllrar  eignar  firir  fioratighi  hvndrada  til  þeirra  vmmerkia 
sem  þar  eigv  adrir  menn  rettliga  j  moti  med  þvi  fremzta  sem 
fyrnefndr  illvghi  vard  eigande  at  adr  grendri^)  iordv.  heir^)  til 
gaf  iUvghi  fim  kyr  ok  ij  aasavdar  kvgiUde  til  legx  ser  en  hann 
kiðri  ser  leg  j  stavplinvm  en  staderens  eign  peningarnir  vpp 
fra  þeim  deigi  er  handabandith  for  fram  skildi  illvghi  ser  bord 
sæmilikt  smyr^)  ok  skreid  nog  skyr  ok  j  reit^)  tvitvga  vad  aa 
tolf  manvdvm  hverivm  ella  ij  stikr  klædis  hreinliga  þionostv 
litlv  stofvna  inni  firir  framan  bvr  ok  þar  med  klefann  ok  hallda 
þeim  a  sinn  kostnath  fra  þvi  hann  tekr  med  þeim  skiUdi  optt 
nef(n)dur  illvghi  ath  hafa  einn  mann  aa  stadnvm  ef  hann  vill 
firir  fvlla  peninga.  Ok  til  sanninda  her  vm  setvm  vær  fyr 
nefnder  menn  medr  capitvla  innzsighli  var  innsigli  firir  þetta 
bref  giort  j  sogdvm  stad  degi  ok  ari  serm  fyrr  segir. 


392.  23.  Marts  1427.  á  Hólum. 

JóN  ábóti  í  í>ykkvabæ  og  officialis  heilagrar  Hðlakirkju  sam- 
þykkir  og  tekr  Illuga  Björgólfsson  til  æfinlegrar  prófentu  á 
staðinn  í  Reyninesi. 


^)    Aptan    á    bréfinu    með     fornri    hendi;     ^)   þannig  =  smiór; 
')  þannig. 


344  REYNISTAÐAEKLAUSTB.  —  KAUPMÁLABRÉF.  1427. 

AM.  Fasc.  VIII,  19,  frumritið  á  skinni.  Innsiglið  er  dottið  frá. 
Afskr.  AM.  280.  4to,  bls.  25—26;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  337  (að 
eins  upphaf). 

Ver  broder  ion  medur  gvds  nad  aboti  j  þykkvabæ  j  veri 
ok  officialis  heilagrar  hola  kirkiu  gerum  godum  monnura 
kunnight  med  þessu  uaru  brefi  ath  uær  hofum  samþýckt  ok 
tekith  jUugha  biorgolfsson  til  æfinligrar  prouentu  a  stadinn  j 
reýninesi  med  ollum  þeim  greinum  ok  articulis  sem  þath  bref 
uattar  er  hier  er  med  fest.  ok  til  sanninda  hier  umm  settum 
uær  uart  officialatus  jnnsigli  firir  þetta  bref  er  giorth  uar  a 
holum  j  hialtadal  sunnudaghinn  næsta  eptir  ymbrouiku  j  fostu 
anno  domini^)  CD°  cccc^  uicesimo  septimo. 


393.  23.  Apríl  1427.  a  Munkaþverá. 

7.  Janúar  1428.     á  Grund  i  Eyjafirðu 

Kaupmálabbéf  f  orsteins  Magnússonar  og  Olofar  Arnadóttur. 

AM.  Fasc.  VIII,  21,  frumritið  á  skinni.  lunsigli  Björns  Jóns- 
sonar  er  enn  þá  fyrir  bréfinu.     Hin  eru  dottin  frá. 

holitzbref 

Kaupmala  Bref  forsteins  Magnussonar  og  Olufar  Arna 
Dottur.2) 

Jn  nomine  domini*)  amen 

giordezt  suo  fellt  kaup  miUum  þorsteins  magnussonar  ok 
olofar  árnadottur  ath  nefndr  þorsteinn  hafde  til  kaups  vid 
greinda  olofu  tuo  hundrut  hundrada  suo  til  komet.  at  loptur 
guttormsson  gaf  þorsteine  sextige  hundrada  ok  Beiknadi  þar  j 
jördina  skutur  firir  þriatige  hundrada.  magnus  fader  hans  adra 
sextige  hundrada  ok  jnngunn  arnardotter  hundrad  hundrada  ok 
Beiknadi  hun  þar  til  jordina  hollt  j  fliotum  ok  jordina  saurbæ 
þar  ed  næsta  firir  tiutige  hundrada  ok  þar  til  tutugu  hundrud 
j  lausagoze.  skilde  jngvnn  at  þetta  skyllde  vera  fiordungsgióf  af 
hennar  peningum  ok  adrar  þær  lauggiafer  sem  hun  matti  med 
lögum  gefa.  En  magnus  Beiknadi  j  þa  peninga  sem  hann  gaf 
þorsteine    syne    sinum   jðrdina   hol  j    flokadal   enn  nedra  firir 

')  domino,  frbr. ;  ')  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld; 
^)  domine,  frbr. 


1427.  ÞYKKVISKÓGR  OFL.  345 

tuttugu  hundrud  ok  þar  til  fiðrutigi  hundrada  j  lausagoze. 
samþýktu  huortt  þeirra  hiona  annars  giof  magnus  jonsson  ok 
jnngunn  arnardotter.  Gek  magnus  jonsson  j  fulla  borgan  ath 
suara  vpp  aa  sina  peninga  ðllvm  kirkiunnar  gozum  ok  fýrnd  ok 
nidrhrapan  kirkiunnar  j  hollti  j  fliotum.  Her  j  mot  gaf  arne 
einarsson  olofu  dottur  sinne  hundrad  hundrada  med  þeim 
peningum  sem  hun  hafdi  erft  epter  modur  sina.  Reiknadi  nefndr 
arne  j  þessa  peninga  jordina  at  biörgum  j  kynn  ok  tuennar 
leikskalar  allar  saman  firir  fimtige  hundrada  ok  þar  til  jordina 
vigastadi  aa  svalbarzstrond  firir  þriatigi  hvndrada  ok  fiðru- 
tige  hvndrada  j  lavsagoze.  Gaf  tíjt  nefndr  þorsteinn  greindre 
olofu  sextige  hundrada  j  tilgiof  ok  sæmiliga  beckiargiðf  ok 
morgengiðf.  for  þessi  giorningr  fram  aa  munkaþuera  j  eyiafirde 
fiorda  dag  paska.  þa  er  lydet  var  fra  hingatburd  vors  herra 
jehsu  christi  þvsvnd  fiogur  hundruth  tutugu  ok  si(a)u  ar.  Voru 
þessir  kaupavottar  biðrn  jonsson.  þorsteinn  hauskaullzson.  einar 
arnason.  jon  sigmundzson.  grimr  paalsson  ok  grimur  jonsson. 
Ok  til  sannenda  her  vm  settum  vær  fýr  nefnder  menn  vor 
jnncigle  firir  þetta  kavpmalabref  giðrt  ca  grund  j  eýiafirde 
miduikudagenn  næsta  firir  geisladagen  are  sidar  en  fyr  seger. 


394.  19.  Júní  1427.  í  þykkvaskðgi. 

GuDNi  Oddsson  selr  Böðvari  Rafnssyni  jarðirnar  fykkvaskóg  í 
Miðdölura,  Harastaði  og  Miðskdg  með  tilgreindum  ítökum, 
fyrir  lausafé. 

AM.  dipl.  afskrr.  5793^,  «þyckvaskogsbref  ur  originalibus  Einars 
Magnussonar  accurate  collata»  (AM.).  það  sem  Árni  hefir  látið  rita 
hér  eptir  hefir  verið  transskript  t'rá  8.  Apr.  1588,  sem  gert  hefir 
verið  eptir  transskripti  frá  20.  Júní  1470.  Ártal  þessa  bréfs  er 
undarlega  og  óvenjulega  orðað.  Árni  Magnússon  hefir  getið  upp  á, 
að  það  mundi  vera  1439,  en  það  getr  ekki  staðizt,  því  að  vér  vitum 
að  Guðni  Oddsson  deyr  úr  bólunni  11.  Dec.  1431  og  Helgi  Gutt- 
ormsson  deyr  samkvæmt  Nýa  annál  1427,  svo  að  bréfið  getr  ekki 
verið  yngra  enn  frá  því  ári,  og  frá  því  ári  mun  bréfiðvera;  tercio 
nono  verðr  ekki  þýtt  öðruvísi  en  annað  hvort  þriðja  og  níunda 
og  ætti  .þá  ártalið  að  vera  1412,  ellegar  þriðja  níunda  (=  27.) 
og  yrði  það  1427.  Hvorttveggja  er  alveg  óvenjuleg  táknan  ártals. 
Hugsast  gæti  að  hér  væri  misskrifað  tercio  nono  fyrir  tercio 
decimo  (=  1413),  en  líklegt  er  þaö  ekki. 


346  ÞYKKVISKÓGR.   —  ARFLEIÐSLU  ÚRSKURÐR.  1427. 

í>a(i  giore  eg  Gudne  oddzson  godum  monnum  kvnnigt  med 
þessu  minv  opnu  brefi.  ad  (eg)  hefi  sellt  heidarligum  manne 
bauduare  Rafnnssýne  jarder  þessar  sem  hier  greiner.  þýckvaskog 
j  middolum.  harastadi.  og  midskog.  med  oUum  þeim  gognum 
og  giædum  sem  jordunum  fylger  oc  fylgt  hefur  ad  fornu  ok 
nýu.  oc  ec  hefir  fremmst  eigandi  ad  ordit.  Hier  j  moti  gaf 
bauduar  Rafnsson  atta  tiger  hundrada  med  þessvm  frijdleika. 
þriatiger  kuigellda  .x.  hundrud  j  smiorum  og  vadmalum.  oc 
skylldi  tuær  voder  til  hundradz.  og  .xx.  hundrud  j  slatrum  .xx. 
hundrud  j  hestum  og  stodhrossum.  skylldi  liuka  vt  a  þrymur 
arum  nema  bauduar  villdi  fýrre.  Reiknadi  Gudne  kirkiune  j 
skogie  tuo  kvigelldi  messuklædi  og  kaleik.  sagdi  Gudne  ad 
skogur  ætti  allann  þuerdal.  fram  fra  hrutagile  er  geingr  ofan 
fram  fra  kolldukinn.  oc  suo  nordr  oc  sudur  epter  fialle  j  motz 
vid  vatnn.  Eigv  vatnn  veidi  j  haukadalsa  einn  dag  j  anare 
vikv  enn  tuo  i  annare.  a  skogur  jord  alla  fram  ad  prestagili 
oc  oU  græningiabol.  firir  nedan  lytla  vatzhornn.  a  skogur  veidi 
alla  audrumeiginn  j  haukadalsa  fra  vatni  og  vtj  sio.  og  enn 
leingsta  grasholminn  er  stendur  fram  j  vaudlvnvm.  Skýlldi  adr 
greindur  boduar  hallda  fýrr  saugdum  jordum  til  laga.  Enn 
Gudne  svara  lagaryptingum  á  jordunvm.  voru  þesser  kaupvottar. 
helgi  bondi  Guttormsson.  jon  þorgilsson  oc  jon  aronsson  og 
fleyre  adrer  goder  menn.  Og  til  sanninda  hier  vm  set  ec  mitt 
jnnsigli  firir  þetta  jardakaupsbref  med  þeirra  jnnsiglum  er 
skrifad  var  j  þyckvaakogie  j  middolum  fimmtvdaginn  næstan 
firir  jonsmesso  batthista  anno  domini  millissimo  cccc  tercio  nono. 


395.  14.  Júlí  1427.     i  Skriðu  i  Reykjadal. 

Rafn  lögmaðr  Guðmundsson  úrskurðar  Solveigu  og  furíði 
dætrum  Ólafs  staða  Marteinssonar  allan  arf  eptir  porleif  Mar- 
teinsson  föðurbróður  þeirra,  nema  að  fram  korai,  að  aðrir  standi 
jafnnærri  eða  nær. 

IBfél.  309.  8vo,  bl.  139  a-b:  Öxnafellsbók  rituð  á  pappír  c. 
1620.  Dagsetning  bréfsins  getr  verið  hvort  sem  vill  14.  Júh'  eða 
22.  December,  en  mór  þykir  hið  fyrra  fult  svo  sennilegt;  IBfél.  67. 
4to,  bl.  41—42  (sóra  Eyjólfr  á  Völlum).  MSteph.  60.  4to,  bls. 
9-10. 


1427.  ARFLEIÐSLU   ÚRSKURDR.  347 

Vrskurdur  wmm  arftekiu. 

f>eim  Godum  maunnum  sem  þetta  brief  sia  edur  heyra 
sennder  Rafnn  Gudmundzson  laugmann  n(ordan)  oc  v(estan)  aa 
Jslanndi  Kuediu  Gudz  og  sijna.  kunnugt  giaurannde  ad  þaa  er 
lidet  var  fra  hijnngad  burde  vors  heRa  Jeshu  christi.  m.  (c)d. 
[xx.  oc  vij^)  ar.  manudaginn  næstann  íirir  thorlakzmessu  j 
skridu  j  Reykiadal.  kom  tirir  mig  Sueyrnn  biarnnason^)  og  Gud- 
mundur  thorlackzson  Birtannde  mier  brief  vnder  Godra  mann(a) 
Jnnsiglum.  Er  suared  hafde  verid  af  tueymur  skilrijkum  vottum. 
ad  olafur  marteynsson.  er  kalladr  var  stade.  oc  sagdur  var  broder 
þorleijfz  marteijnssonar.  hefde  fest  sier  til  Eygnar  kuinnu  hallberu 
kolbeijnsdotter.  modur  Solueijgar  olafzdottur  stada. 

J  annari  Greijn  hafde  og  fyR  nefnndur  olafur  fest  sier  til 
Eyginn  konu  ad  Gudz  laugum  Jngiebiaurgu  arnnadotter  modur 
þurijdar  olafzdotter  stada. 

Beiddu  oc  kraufdu  aadur  nefnder  menn.^)  Sueyrnn  og  Gud- 
mundur  mig  vrskurdar  aa  huert  ad  Solueijg  olafzdotter  stada  og 
þurijdur  olafzdotter  stada.  ætte  ad  taka  arf  Epter  þorleijf  mar- 
teijnson  faudurbrodur  sinn.  saker  þess  ad  brædra  dætur  standa  j 
siettu  erfd.  næst  Epter  brædrasonu.  þa  ad  til  kauUudum  þeim 
bestum  monnum  Er  j  hia  mier  voru  sagda  jeg  j  gudz  nafnni 
amenn.  med  fuUum  laga  vrskurde.  aadur  nefndar  konur  solueijgu 
og  þurijde.  allann  arf  eijga  ad  taka  Epter  þorleijf  marteijnsson. 
faudurbrodur  sinn.  nema  adrir  leijde  sig  til  þeir  Er  jafn  framme 
stannda  j  Erfdum  Epter  þorleijf  marteijnsson  Edur  framar  en 
aadur  greyndar  kuinnur. 

Og  til  sanninda  hier  vmm  set  eg  mitt  Jnnsigli  firir  þetta 
vrskurdar  brief  [giort  i  sama  stad  ari  og  degi  sem  fyr  segir.^) 


396.  8.  September  1427.   áFlatalandiíHéradal. 

*GoTSKALK  Konekason  prester  j  Lagardalæ*  og  tveir  menn 
aðrir  votta  að  séra  Ketill  Ivarsson  í  Héradal  galt  Olafi  Auðunar- 
syni  og  sonarsonum  hans  fult  verð  fyrir  átta  marka  bdl  í  Syðra 
Flatalandi  og  ýmislegt  feira.  «aflatulandej  Hiærdalæ  wppa  efra 
Mariu  mæsso  dagh  anno  domini  m^.  cd^.  xx^  vij°.» 

Dipl.  Norv.  I,  718,  eptir  frumritinu  í  Antikv.  Ark.  í  Stockhólmi. 
')  [20  oc  7,  hdr.;  ')  biarnarson  67;  »)  dandismenn  67;  *)  [b.v.67. 


348  SKÁLÁ.  1427. 

397.  27.  September  1427.         á  Kálíslöðum. 

þoRSTEiNN  Einarsson  gefr  Brandi  Haldórssyni  með  sér  í  próf- 
entu  jörðina  Skálá  í  Sléttuhlíð  með  tilgreindum  rekum  og  að 
tilskildu  ýmsu  (falsbréf?). 

AM.  Fasc.  VIII,  20,  frumritið  á  skioni.  InnsiglÍLi  eru  dottin 
frá  Árni  hefir  ritað  aptan  á  bréfið  «.*fb»,  sem  á  að  merkja  falsbréf. 
En  hvorki  af  skriptarlaginu  né  af  utliti  bréfsins  verðr  það  álitið 
tortryggilegra  en  mörg  önnur  bréf,  sem  tekin  hafa  verið  fullgild. 
það  er  ekki  uppskafningr  og  ritháttr  bréfsins  er  rétt  hinn  sami  og 
tíðkaðist  um  þessar  mundir,  svo  að  sá  sem  hefði  búið  bréfið  til  yrði 
annaðhvort  að  hafa  haft  lag  á  því  að  gefa  skinninu  fornlegt  útlit 
og  hafa  verið  nákunnugr  fornbréfum,  ellegar  bréfið  hlytr  að  vera 
gert  hér  um  bil  á  þeim  tíma,  sem  það  sjálft  segir.  En  rekarnir 
eru  tortryggilegir.  Annars  er  bréf  þetta  með  keimlíkri  hendi  og 
Brautarholtsbréfin  1434  og  kaupmálabréfið  1436,  sem  geta  verið 
tvísýn. 

bref  firir  skala  og  hennar  Rekum.^) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
steinn  eýolfsson.  þorsteinn  sigurdzson.  arne  Runolfsson.  sumarlide 
þorgilsson  ok  hallsteinn  eilifsson  guds  quedio  ok  sina  kunnigt 
gerandi  ad  sub  anno  gracie  CD°  cd^  xx^  vij^  a  kalfsstodum  j 
hialtadal  vorum  wær  j  hia  sam  ok  heyrdum  a  manudag  næst 
eptir  varr(ar)  fru  messu  fýri  handaband  þeirra  brandz  halldors- 
sonar  ok  þorsteinss  einarssonar  at  so  firir  skilldu  at  þorsteinn 
gaf  brandi  med  ser  til  profentu  jordina  alla  at  skala  er  ligur  j 
sleittahlid  firir  xxxx^'  (med)  þeim  gognum  ok  gædum  sem  jordune 
hefir  fýllgt  at  fornu  ok  nyiu  serliga  þessa  Reka  parta. 

fiordung  reka  fra  forna  osi  ok  vt  til  Raufarbergs  firir 
hrolleifs  hofda  [huals  oc  uidar^)  allan  Reka  fra  skarfasteiiie  ok 
j  millum  hladbergs  bædi  huals  ok  vidar  ok  allt  þat  er  reka- 
madur  a  at  hafa  fremzst  at  logum.  so  ei  sidr  alla  þa  penninga 
sem  nefndr  þorsteinn  atti  sialfur  hia  ser  ok  honum  hefir  til 
erfda  fallit  eptir  fodur  sinn  ok  modur  ok  asdisi  modur  systur^) 

')  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld;  *)  [þessi  orð  eru  nokkuð 
undarlega  skrifuð;  ')  það  er  Ásdís  Ásgrímsdóttir,  og  eru  reka  ákvæðin 
hér  það  eina,  sem  tortryggilegt  er,  við  bréfið,  þvi  að  Ásdís  hafði  gefið 
Hólastað  áttung  í  reka  milli  Skarfasteins  og  Hlaðbergs  fyrir  1874  (sjá 
Dipl.  Isl.  III,  Nr,  232)  og  kemr  þetta  því  í  bága  við  rekaskrá  biskups- 
stólsins,  og  má  heita  að  því  sé  snúíð  hér  upp  á  Skálá,  sem  þar  er 
eignað  Hólastað,  og  því  mun  bréfið  vera  falsbréf. 


1427.  GRENJAÐARSTAÐIR.  349 

sina  ok  hann  matti  fremzst  eigandi  at  verda  med  logum.  her  j 
mot  skillde  þorsteinn  ser  eyuenligt  bord  nær  brandi  edr  hans 
erfingium  sem  þorsteini  syni  sinum  þar  til  bord  er  hann  veri 
af  omaga  alldri.  skilldi  sueinnen  vina  þat  sem  hann  veri  til 
ferr.  skilldi  þorsteinn  ser  vadmal  til  klæda  arliga.  en  brandr 
skiUdi  a  þorstein  at  hann  skal  vinna  allan  hreinligan  starfa. 

Ok  til  saneynda  her  vm  settum  vær  fýr  nefnder  menn  var 
jnzsigli  firir  þetta  bref  skrifat  j  sama  stad  ok  ari  quinto 
kalendas  octobris. 


398.  11.  og  12.  November  1427.  á  Grenjaðarstöðum. 

JóN  ábóti  í  fykkvabæ,  síra  |>orkell  Guðbjartsson  og  fjórir 
menn  aðrir  meta  stað  og  kirkju  á  Grenjaðarstöðum  eptir  til- 
nefning  Jóns  prests  Pálssonar. 

AM.  Fasc,    VIII,    17,    frumritið    á    skinni.     011    innsiglin    eru 
dottin  frá. 

Vm  maatt  kirkiunar  oc  stadarins  a  greniadarstodum.^) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  sendha 
brodir  jon  med  guds  naad  aabote  j  þyckabæ  j  veri  ok  officialis 
heilagrar  hola  kirkiu.  þorkell  gudbiartzson.  þorlakr  ellingsson. 
prestar.  þordr  þorsteinsson.  gamle  marteinsson.  magnus  oddason. 
leikmenn.  q(uediu)  G(udz)  oc  sina.  kunnigth  gerande  at  anno 
domini  CD®  cd^  xx^  septimo.  miduikodagin  næsta  eptir  marteins 
messo  a  greniadarstodum  j  Reykiadal  vorum  vær  tilnefndir  af 
jone  prest(i)  palssyni  ath  meta  kirkiu  hins  heilaga  martini  ok 
stadinn  a  greniadarstodum  med  oUum  sinom  fasta  eignum  er 
þar  til  hofdu  legith  fra  fornu  oc  nyio  eptir  þui  sem  erchi- 
biskupsins  bref  vt  visade  oc  þui  eptir  godum  gomlom  vana 
gerdom  vær  fyrnefndir  menn  upp  aa  stadin  kirkiuna  oc  utjardir 
siau  hundrod  voruvird  vpp  a  huert  ar  sidan  kirkian  oc  stadrinn 
var  næst  metin  oc  at  auk  porcio  þath  sem  fell  oc  falledh  hefir 
þeim  a  hendur  sem  luka  eiga  med  logum  en  þeir  hafui  firir 
bot  sina  sem  bætt  hafua  kirkiuna  oc  stadin  j  sinne  abudh  suo 
miket  aptr  af  þessom  kirkiu  peningom  sem  metid  uerdr  eptir  godra 
mana  skynsemi.  Oc  til  sanninda  her  vm  settom  vær  vor  incigli 

0  Aptaii  á  bréíinu  með  fornri  hendi. 


350  TESTAMENT   EINARS   BESSASONAR.  1427. 

íirir  þetta  bref  scrifuad  j  sama  stad  ok  are  degi  sidar  enn  fýr 
segir. 


399.  4.  December  1427.  á  Gunnsteinsslöðum. 

Testamentisbréf  Einars  Bessasonar. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  358,  "Ex  originali»  með  hendi  Jóns 
Magnússouar  bróður  Arna.  «Brefed  er  a  kalfskinn  og  skored  nedann 
af  so  ei  siest  Iivert  nockurt  Jnnsigle  hefur  vered  fyrer  þvi». 

Jn  nomine  domini  amen 

saker  þess  at  ekke  er  visara  en  davden  en  ekke  visara  nær 
hann  kemr  þvi  gere  ek  e(i)nar  bessason  mitt  testamentvm  heili 
i  likama  oc  so  at  skynsemi.  ek  gefr  fyst  mina  syndvga  sal 
vnder  vægd  oc  myskvnnsemi  almatigs  gvds  oc  hans  signadrar 
modr  jvngfrv  sancte  marie  oc  hins  sæla  m(i)kaels  hofvds  eingils 
oc  ens  blezada  petRus  oc  iohanes  edevangelista^)  oc  ens  signada 
olafs  kongz  oc  ens  sæla  benediktvs  oc  allra  gud(s)  heilagra 
manna.  þa  kys  ek  minvm  likama  legstad  i  heilogvm  kirkiv- 
garde  at  þingeyrum  gefande  þar^)  til  gvde  oc  klavstrenv  þriv 
aasavdar  kvgiUde.  tvær  kyr  .j.  vxa  þan  er  ek  a  beztan  .j.  hest 
þan  er  geingr  vnder  likama  minvm  .j.  aklæde  mier  til  salv- 
hialpar. 

kirkiuni  aa  guntsteins^)  stodvm  a  ek  at  giora  Reikningsskap 
fur  porcionem  sidan  byskyp^)  jon  viseterade  oc  þar  vm  geiort^j 
bref  vottar.  lyk  ek  þar  j  mariv  likneske  med  alebastrvm^)  oc  ny 
messoklæde  oc  þokt  þat  sie  meira  en  þad^)  er  ek  aa  at  Ivka 
kirkivne  þa  gef  ek  þad^)    sancte  olafe  oc  þar  til  eit(t)  kvgilldi. 

hvndrad  holtastadar  kirkiv. 

kvgilldi  holastad.  ., 

kvgilldi  stadar  kirkiv.  ^^,,,-  .^^^^  ^.^^ 

c  preste  þeim  er  mik  oliar.  '  hf^ih'iim 

c  preste  þeim  er  mik  syngr  til  molldar.  ^^  j  _,.^^  .^^ 

herra  abota  silfrspon  liten. 

X  avra  preste  hverivm^)  er  stendr  yfer  greptre  minvm. 

vigdise  haflidadottr  kv. 


«)  þannig;    ')  star(!)  afskr.;  ^)  her  rv(!),  afskr.  og  er  það  án  efa 
mislesið. 


1427.  VÍÐIDALSTUNGA.  351 

bornvm  bodvars  magnvssonar  vxa  íiogvra  vetra. 

bornvm  margretar  jonsdottr  kv. 

bornvm  rogvalzt  kapal 

þriv  hvndrvt  fatækvm  monnvm  i  olmosv  oc  luka  sem 
fyst  ma. 

bid  ek  alla  dvgande  menn  rika  oc  fatæka  þa  er  mit  anlat 
fretta  at  þeir  firirgefe  mer  ord  oc  verk  oc  bide  firir  mer  til 
gvds  med  drottenlegre  bæn  pater  nOvSter.  svo  vil  ek  oc  giarna 
furgefa  oUvm  þeim  er  vid  mik  bafa  nokvt  misgiort  ord  eda 
verk.  Oc  til  sanenda  hier  vm  setta  ek  mitt  inzsigli  firir  þetta 
bref  giort  a  gvnsteinsstodvm  j  langadal  tveim  natvm  firir 
nikulavs  messo.  þa  er  lidet  var  fra  hegatbvrd  vors  herra  iesu 
kriste  m  .cccc.  xx  oc  vij  ar. 


400.  4.  Janúar  1428.  í  Glaambæ. 

Samningr  Kristínar  Björnsddttur  við  lögarfa  forleifs  Marteins- 
sonar  um  að  gera  upp  kirkjuna  í  Viðidalstungu  svo  stóra  sem 
hún  var  áðr  en  hún  brann,  og  feingu  þeir  henni  Vatnshorn  og 
Gauksmýri  í  Línakradal  og  lofuðu  að  svara  henni  fjörutíu 
hundruðum  ef  þær  jarðir  riptuðust. 

AM.  Fasc.  VIII,  26  í  transskripti  á  skinni  gerðu  á  Helgafelli 
1442.     AM.  dipl.  afskr.  425  eptir  transskr. 

Um  vydedalstungu.^) 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edur  hæýra  senda 
arne  einarsson  gudene  oddzson  petur  finnzson  jon  jonsson  hallr 
bauduarsson  ok  halldor  þordarson  quediu  guds  ok  sina  kunnegt 
giorandi  at  þar  vorum  vær  j  hia^)  savm  ok  heyrdvm  ai  hannda- 
bannd  hustru  kristinar  biornsdottur  af  einne  hailfu  enn  af 
annari  sueins  biarnarsonar  j  vmbodi  þuridar  oláfsdottur  konu 
sinnar  ok  gudmundar  þorlaakssonar  j  vmbodi  saluæigar  olafs- 
dottur  konu  sinnar  er  orskurdadar  voro  logharfar  epter  þorleif 
martæinsson  at  suo  firir  skildu  ad  adur  nefnd  kristin  lofadi 
med  hanndabanndi  fýr  nefndum  monnum  suæine  ok  gudmundi. 


')  Aptan  á  bréfinu  með  yngri  hendi;       ')  hér  stendr  <h»  í  frbr.^ 
en  því  er  ofaukið. 


352  FLATATUNGA   OG   BÆGISÁ.  1428. 

ath  giora  vpp  kirkiuna  j  videdalstunnghu  med  torf  ok  vid  suo 
langa  ok  breida  sem  hun  kynne  sannazt  at  spýria.  at  hon  hefdi 
fýrr  verith.  medurkennduzt  adurnefndir  menn  at  þeir  ætti  vpp 
at  giora  kirkivna  j  videdalstunghu  ok  suara  ollum  hennar 
ornamentum  epter  orskurdi  biskup  jons  enn  kristin  skildi  vpp 
a  suæin  ok  gudmund  at  þeir  skýlldu  leggia  til  kirkiunnar  j 
videdalstungu  allt  ornamentum  þat  hon  átti  adur  hun  brann. 
her  j  moti  hanndlðgdu  optnefnder  menn  suæinn  ok  gudmundur 
hustru  kristinu  jardernar  vatzhorn  ok  gauksmýri.  er  liggia  j 
línakradal  til  fuUrar  æignar  med  öllum  þeim  gðgnum  ok  giædum 
sem  jordunum  hefer  fýlgt  ad  fornu  ok  nýiu.  skylldi  kristin 
hallda  til  laga  nefndum  jordum  enn  suæinn  ok  gudmundur 
luka  henne  xxxx  tigi  hvnndrada  ef  af  henne  kiærdizt  jardernar 
med  laughum. 

Ok  til  sannenda  her  vm  settum  vær  fýr  nefnder  menn  vor 
jnncigli  firir  þetta  bref  er  giort  var  j  glaumbæ  j    skagafirdi   xi 

jola  anno  domini  CD^  cd^  xx^  octauo. 


401.  20.  Jamiar  1428.  í  Glaumbæ. 

þóRÓLFR  Brandsson  og  Guðrún  Bjarnardöttir  kona  hans  selja 
Kristínu  Björnsdóttur  í  löglegu  umboði  forleifs  Árnasonar  bónda 
hennar  jörðina  Flatatungu  í  Skagafirði  með  gögnum  og  gæðum, 
en  Kristín  gefr  í  móti  Syðri-Bægisá  og  skilr  sér  fyrstri  kaup  á, 
þegar  hún  verði  föl. 

AM.  Fasc.  VIII,  25  í  transskripti  á  skinni  frá  5.  Maí  1460. 
mjög  blakt.  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  303,  eptir  transskriptinu,  af- 
skriptin  staðfest  1.  Sept.  1712  í  Skálliolti  af  Árna  Magnússyni  og 
þórði  þórðarsyni. 

OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  sender 
arni  einarsson.  þorsteinn  gudmundzson.  halldor  þordarson.  eigill 
olafss  son.  jon  eigilsson.  jon  teizson  kvediv  gvds  ok  sina  kunigt 
gerandi  at  ver  vorvm  þar  j  hia  savm  ok  heyrdum  aa  handaband 
kristinar  biarnardottvr  j  logligv  vmbodi  sinv  ok  bonda  sins 
þorleifss  arnasonar  af  eirni  alfv  enn  þorolfs  þranzsonar  ok 
gvdrvnar  biarnardottvr  hans  eigin  konv  (af)  annarri  ath  (suo) 
fyrer  skildv  ath  nefnder  menn  þorolfur  ok  gudrvn  selldv  alla 
jordina  flatatvngv  j   skagafirdi  adur  nefodri  kristinv  til  fullrar 


1428.  MOSDALR  OFL.  353 

eignar  med  a^llvm  gogiium  ok  gædum  hlvtum  ok  hlvnendvm 
þeim  sem  jordin  aa  ok  henni  hefir  fýlgt  at  fornv  ok  nyiv  ok  ei 
er  med  logvm  fra  komit  ok  þav  vrdv  fremz  eigandi  ath.  sagdi 
þorolfur  til  kirkiv  skj^ldar  j  flatatvngv  ath  þar  ætti  ath  wera 
heimilis  prestur  ok  livka  (honvm)  fiorar  merkr  arliga  ef  prestvr 
syngvr  til.  sagdi  ok  opt  nefndur  þorolfur  ath  kirkian  j  flata- 
tvngv  ætti  allann  widreka  fra  hravni  a  skaga  fyrer  a^stan  fram 
vr  fornv  vor  ok  jnn  ath  hofsenda  ok  settvng  vr  a^llvm  hvalreka 
jnn  fra  fornv  vor  ok  jnn  ath  horknaa  ok  enn  tolftvng  vr  allvm 
hvalreka  vt  fra  fornv  vor  ok  ath  deilldar  hamri.  hier  j  mot  gaf 
opt  nefnd  kristin  tít(t)  nefndum  monnum  þorolfi  ok  gudrvnv 
jordina  bægessaa  hina  sýdri  j  axnadal  fyrer  sextiu  hvndrada  ok 
þar  til  þriatigi  hvndrada.  kendiz  ok  þrattnefndur  þorolfur  ath 
þessa  þriatigi  hvndrada  hefdi  hann  vpp  borit  svo  honum  vel 
anægdi.  sagdi  optnefnd  kristin  bænhvs  skylld  aa  jordvnni  ok 
jordin  ætti  skog  med  vmmerkium  fyrer  handan  a/xnadalsai. 
skilldi  tit{t)  nefnd  kristin  ser  aptvr  jordina  ok  sinvm  erfingivm 
ath  bægissai  fyrer  fulla  peninga  þat  fyrsta  hvn  væri  fol.  skýlldi 
hvort  vm  sig  kristin  ok  þorolfur  suara  lagariptingvm  ai  adur 
nefndvm  jordvm  þeirri  er  seldi  en  hallda  þeirri  til  laga  sem 
hvort  tok  med.  Ok  til  sanenda  hier  wm  settvm  wer  fyrr 
nefndir  menn  wor  insighli  fyrer  þetta  bref  sem  giort  war  i 
glæmbæ  j  skagafirdi  þridiudagin  næsta  fyrer  palsmessv  postola 
anno  domini  CD^  cd°  wicessimo  octavo. 


402.  23.  Janúar  1428.    á  Holti  i  Önundarlirði. 

FiMM  menn  votta,  að  Haldór  Jónsson  handlagði  Oddfríði  konu 
sinni  Aradóttur  Mosdal,  en  galt  henni  Kirkjuból,  sem  Ari  Guð- 
mundsson  gaf  Oddfríði  dóttur  sinni  til  kaups  við  Haldór;  enn- 
fremr  handlagði  Haldör  dætrum  sínum  Valgerði  og  Ingibjörgu 
J>orfinnsstaði,  Grafargil  og  Tungu. 

AM.  253.  4to  bls.  152,  bók  Ara  Magnússonar  skr.  c.  1600. 
"þetta  fyrrskrifad  bref  er  med  einu  heilu  hangandi  jnsigli»,  stendr 
aptan  við  bréfið. 

Enn  Bref  vm  dyrleika  kirkiubols  j  valþiofsdal. 
J>ad  giorum  vær  Einar  Jonsson,   Halldor  Jousson.  Magnus 
þorkelsson.    Pall  Jonsson.    Jon  þorbiarnarson.    godum  monnum 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  23 


354  LANDAMEKJABRÉF.  1428. 

kiinnugt  med  þessu  voru  opnu  brefi.  ad  þar  vorum  vær  j  hia 
saum  oc  heyrdum  a  ord  oc  handaband  Halldors  Jonssonar  oc 
Oddfrijdar  Aradottur  konu  hans  (at)  Adur  greindur  Haíldor 
handlagdi  fyrrnefndri  Oddfrijdi  mosdal  enn  gallt  henni  kirkiu- 
bol  j  þau  sextiu  .c.  sem  are  B(onde)  Gudmundsson  gaf  Odd- 
frijdi  dottur  sinne  til  kaups  vid  Halldor  Jonsson.  Jtem  hand- 
lagdi  tijttnefndur  Halldor  dætrum  sijnum  Valgerdi  oc  Jngibiorgu 
þorfinnstadi.  Grafargil  oc  Tungu  oc  þar  til  xij°j  lausagotze. 
oc  skylldi  af  þessum  greindum  peningum  eiga  xxx  hundrada 
huor  þeirra.  og  til  sannenda  hier  vm  settum  vær  fýrrnefnder 
menn  vor  jnsigli  firir  þetta  bref  er  giort  var  j  Hollti  j  ^nundar- 
firdi  friadaginn  næstann  firir  pálsmesso.  Anno  domini  m^ 
cccc^  XX °  octauo. 


403.  13.  April  1428.  á  þingeyrum. 

TvElR  menn  votta  að  Einar  prestr  Hafliðason  hafi  selt  Svein- 
birni  Hrafnssyni  jörðina  Sauðadalsá  á  Vatnsnesi  með  þeim  landa- 
merkjum,  er  þeir  skýra  frá;  svo  telja  þeir  og  landamerki  Berg- 
staða  og  Stapa  á  Vatnsnesi. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  461  <<Ex  originali  monasterii  Thingeyrensis, 
accurate»  og"  er  afskriptin  staðfest  í  Skálholti  2.  August  1712  af 
Árna  Magnússyni  og  Páli  Hákonarsyni,  Innsiglin  voru  fyrir  bréfinu 
og  skýrir  Árni  frá  livað  hafi  staðið  á  þeim.  >-þetta  bref  er  ritad 
med  krokottum  stðfum,  á  mind  sem  norsk  bref,  enn  miklu  verr 
skrifad')   (AM.). 

Saudadalsarbref. 

f>at  gerura  vid  hrafn  sueinbiarnarson  ok  þorarinn  haluards- 
son  godum  monnura  viturligt  med  þessu  ockru  brefi  at  sira 
einar  haflidason  selldi  sueinbirni  hrafnssyni  saudadalsai  ca  vaz- 
nesi  med  þeim  ollum  gðgnum  ok  g^dum  sem  jordunni  hefdi 
fýlkt  at  fornu  ok  nýiu  ok  þessum  landamerkium  til  teknum  at 
brandaskardscn  redur  landamerkium  j  millum  bergstada  cn  J 
vaznesi  ok  saudadalsair  allt  ofan  ór  fialli  sva  sem  draug  ganga 
leingst  at  ok  vt  j  sio  ok  ek  adurnefndur  hrafn  sai  ok  ýferlas 
sva  latandi  bref  vm  íandamerki  sem  nu  seger  her  med  heilum 
ok  oskauddum  hanganda  jnnzsiglura  dandi  manna. 

Jtem  j  annari  (grein)  heyrdu  vid    fýrr    nefnder  menn  sagt 


1428.  SILFRASTADIR.  355 

af  ockur  ellri  monnum  þessi  landamerki  j  milli  bergstada  ok 
stapa  riet(t)sýni  ofan  ór  íialli  sem  leingst  dregr  votn  at  ok  ofan 
j  bergstada  vatn  enn  bergstada  Igkr  er  fellr  or  uatninu  r^dur 
allt  út  j  sio  ok  heýrdu  vid  þa  her  alldri  tvím§li  ca  af  þeim 
sem  atti  stape.^) 

Ok  til  sanninda  her  vm  settum  vid  fýrrnefnder  meun  ockur 
jnnzsigli  íirir  þetta  bref  gert  m  þingeyrum  einni  naatt  firir 
festum  tiburcij  et  valeriani  anno  domini  CD^  cd^  vicesimo 
octavo. 


404.  21.  Apríl  1428.  á  Silfrastöðum 

DóMR  tólf  manna  útnefndr  af  Rafni  lögmanni  Guðmundarsyni 
og  geinginn  við  Vallalaug  20.  Apríl  um  kæru  Einars  Hallssonar 
í  umboði  barna  sinna  til  Jóns  Ásgeirssonar  í  umboði  Ingibjargar 
Sæmundardóttur  konu  sinnar,  út  af  erfðamáli  þeirra  á  milli 
um  fjörutíu  huudruð  í  Silfrastöðum  í  BlönduhKð. 

AM.    Fasc.    VIII,    22,    frumritið  á  skinni.      Öll    innsiglin  oru 
dottin  frá,  nema  2.,  5.  og  8. 

petta  er  silfrastada  bref.^) 
OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edhr  heýra  sennda 
loptur  guthormsson  biornn  sæmundzson  brandr  halldorsson  helgi 
biarnarson  biorn  jonsson  biorn  eyiolfsson  þorleifr  eigilsson 
steinndor  jonsson  Einar  magnusson  þorleifur  jonsson  jon  jonsson 
þosteinn  sigurdzson  kuediu  guds  ok  sina  kunnight  gerande  at 
þa  er  lidhit  var  fra  higath  burdh  vorss  herra  jehsu  kristi  þus- 
hundruth  fioghur  hundrut  xx  ok  atta  ar  vorum  ver  j  dom 
nefndir  af  ær(li)gum  manne  Bafnne  gudmundzsýne  logmanne 
nordhan  ok  vestan  aa  jslande  sa  þridiudaghin  næsta  firir  jons 
CDesso  holla  biskups  vith  vallalaugh  j  skagafirde  j  millum  æinars 
hallzsonar  j  loghligu  vmbodhe  barnna  sinna  af  einne  alfu.  En 
jons  asgeirssonar  j  loghligu  vmbodhe  jnngibiargar  konu  sinnar 
af  annare.  kiærde  adr  nefndr  einar  þat  til  jons  at  hann  hefde 
at  hallda  fioratighu  hundradha  vpp  j  jordina  a  silfrastadum  er 
bornum  sinum  hefde  fallit  til  erfdha  eptir  gudrunu  jonsdottur 
modur  sina  ok  sýnde  þar  til  bref  at  male  jnngibiargar  sæmund- 


1)  þannig;     ')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 

23* 


356  SILFRASTAÐIR.  1428. 

ardottur  var  lagdr  vpp  j  silfrastadhe  fioretighe  hundradha  huert 
er  wer  gerdum  statt  ok  stodught  ok  þorgeir^)  huórke  hafa  matt 
gefa  ne  selia  ne  til  skiptis  gannga  sidan  malinn  var  j  laghdr 
ok  þui  dæmdum  ver  títt  nefndum  Einare  til  hallz  enn  bornum 
hans  til  fullrar  eignar  fýr  sagdan  jardar  part.  Nema  jon  asgeirs- 
son  sýne  medh  brefe  edr  vottum  at  jnngibiorgh  sæmundardottir 
hafe  vpplaght  med  jaýrdhe  ok  handabande  adr  greindan  mala. 
skal  jon  leidha  þesse  prof  jnnann  mannadar  at  heýrdum  dom- 
inum  aa  okrum  j  skagafirde  firir  kongs  vmbodzmanne  ok  hann 
skylldughan  at  taka.  En  ef  adr  nefndr  jon  leidhe  eigi  profin 
j  nefndan  dagh  dæmdum  ver  hann  skýlldughan  at  afendha  adhr 
uefndan  jardarpart  einare  hallzsýne  jnnan  manadar  at  heýrdum 
dominum.  getr  jon  sýnt  at  jnngibiorg  sæmundardottir  hafi  vpp 
laght  fyr  greindan  jardar  parth  þa  dæmdum  vær  jon  skýlldughan 
at  luka  at  afenda  Einare  hallzsýne  at  heýrdum  dominum  heima 
aa  silfrastodum  þriatighe  kugiUdha  ok  x  hundrut  voruvirdh 
jnnann  manadar  [ok]  jon  skýlldughan  at  sueria  eins  eidhe  firir 
syslumanne^)  at  hann  hugdiz  med  loghum  halldit  hafa  fýrr 
nefndan  jardar  parth  aa  vegna  jnngibiargar  konu  sinuar.  suer 
hann  eigi  eidhinn  þa  dæmdum  vær  hann  skylldughan  at  luka 
einare  xii.  alnar  j  abata  eptir  huert  hundrat  a  huerium  tolf 
manudum  sua  leinghe  sem  hann  hefir  halldit  ok.  v.  merkr  j 
fullrette  j  voru  edr  voruvirdhu  godze  aa  hans  heimile  jnnan 
manadhar.  Ok  til  sannenndha  her  vmm  settu  ver  fýr  nefndir 
menn  vor  jnnsigle  firir  þetta  doms  bref  giort  a  silfrastodum  j 
blonduhlidh  aa  sama  are  deghe  sidar  en  fýr  seghir. 


405.  21.  Apríl  1428.  á  Silfraslöðum. 

Rafn  lögmaðr  Guðmundsson  staðfestir  tólf  manna  dóm  frá  (20. 
og)  21.  Apríl  um  Silfrastaðamál. 

AM.  Fasc.  VJII,  ad  22,  frumritið  á  skinni,  áfast  Silfrastaða- 
biéfinu  frá  21.  Apr.  1428  (Nr.  403),  og  eru  bæði  með  svipaðri  hendi. 

|>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edhr  heýra  sendir 
Eafn  gudmundzson  loghmadr  nordan  ok  vestan  aajslandi  quediu 
guds  ok  sina   kunnight  gerandhe  at  þa  er  lidhit  var  fra  higat- 

')  þannig;  ')  sýlsumanne,  frbr. 


1428.  ÆTTLEIÐSLUÚRSKURÐR.  357 

burdh  vors  herra  jehsu  christi  þushundrut  fiogur  hundrut.  xx. 
ok  atta  ar  a  þridiu  dag  næstan  fyrir  jonsCDesso  hola  biskups  at 
vallalaugh  (j)  skagafirdhe  kom  fýrir  migh  einar  hallzson  beidde 
ok  krafdhe  migh  orskvrdar  aa  huort  sa  domr  were  loglighr.  er 
þar  hafde  dæmdr  verith  j  mille  hans  ok  jons  asgeirssonar.  Nu 
sakir  þess  at  mer  leidhz  domrinn  loglighr  j  alla  stadhe  þui  at 
til  kolludum  þeim  bedzum  monnum  er  hia  mer  voru  ok  mer 
siamþyckiandum.^)  saghda  ek  j  guds  nafne  amen  med  fullum 
lagha  o(r)skurde  adhr  nefndan  dom  loglighan  j  alla  stadhe  ok 
þetta  dom(s)bref  statt  ok  stodught  er  her  er  med  fest  þessu  minu 
o(r)skurdarbrefe  med  oHum  sinum  greinum  ok  artikulis  ok 
obrigduligha  halldaz  eigha.  Ok  til  sannenda  her  vmm  setta  ek 
mitt  jnnsigle  fyrir  þetta  o(r)skurdarbref  giort  a  silfrastadum  (j) 
blondhuhlid  a  sama  ar(e)  deghe  sidar  enn  fýr  seghir. 


406.  27.  Apríl  1428.  við  Vallalaus- 

Rafn  lögmaðr  Guðmundsson  úrskurðar  þá  ættleiðing  löglega  í 
alla  staði,  er  Steinmóðr  prestr  porsteinsson  ættleiddi  Pál 
Sæmundsson  að  sextigi  hundruðum. 

ÍBfél.  309.  8vo  bl.  138b— 139.  Öxnafellsbók  rituð  á  pappír 
c.  1620.  ÍBfél.  67.  4to.  bl.  42  (séra  Eyjólfr  á  Völlum);  MSteph. 
60.  4to  bls.   10—11. 

Páll  og  Björn  Sæmundarsynir  eru  synir  Sæmundar  þorsteins- 
sonar,  er  keypti  Svalbarð  af  Ásu  Eiríksdóttur  1390.  Sæmundr  dó 
1421  og  hefir  verið  bróðir  séra  Steinmóðar. 

Vrskurdur  vmm  ættleijdinng. 
J>eijm  godum  maunnum  sem  þetta  brief  sia  edr  heyra  sendir 
Rafnn  Gudmundzson  laugmann  n(ordan)  oc  v(estan)  aa  Jslannde 
kuediu  Gudz  og  sijna.  kunnigt  giaurande  ad  þaa  lidet  var  fra 
hijngadburdi  vorz  heRa  jehsu  christi  m.  (c)d.  xx  oc  viij^)  ar. 
ad  vallalaug  j  skagafirde  aa  þrydiudagenn  næstann  epter  Jons- 
messu  Hola  Byskups  kom  firir  mig^)  biorn  Bonde  sæmundzson 
birtande  mier  brief  vnder  godra  manna  Jnnsiglum.  huert  ed 
vottade  ad  steijnmodur  prestur  þorsteijnsson  hefde  ættleijtt  pal 


')  þannig;  ')  8,  hdr;  ')  oc,  b.  v.  hdr(!). 


358  KAUPMÁLABRÉF.  1428, 

sæmundzson  til  .Ix''-  epter  sig.  beijdde  og  krafde  aadur  nefndur 
biorn  mig  vrskurdar  aa  huertt  su  ættleijding  væri  lauglig  edur  eij. 
Nu  sakir  þess  ad  mier  leijst  ættleijdinngenn  lauglig  j  alla  stade. 
þuij  ad  til  kaulludum  þeim  bestum  maunnum  sem  j  hia  mier 
voru  og  mier  samþyckivndum.  sagda  jeg  j  Gudz  nafni  amenn. 
med  fullum  laga  vrskurde.  aadur  nefnda  ættleijding  laughga  j 
alla  stade.  og  þetta  ættleijdingar  brief  statt  oc  staudugt  er  hier 
er  med  fest  þessu  mijnu  vrskurdar  Briefe.  med  aullum  sijnum 
greijnum  og  articulis  og  obrigdannhga  halldast  eijga.  og  til 
sanninda  hier  vmm.  [set  Eg  íirir  þetta  vrskurdarbrief  mitt 
Jnnsigli.^)  skrifat  i  skridu  j  Reykiadal  sunnudaginn  næstan 
eptir  festum  Bonifacii  aa  sama  aari  sem  fyrr  segir.^) 


407.  18.  Maí  1428.       í  Múla  í  Reykjadal. 

þoRLEiFR  Egilsson  Ivsir  mála  Sigríðar  pórarinsdóttur  konu 
sinnar,  og  að  hann  hafi  fastnað  hana  eptir  guðs  lögum  og 
heilagra  feðra  setningum,  og  lýsir  öll  þau  börn,  sem  hann  «eigr» 
með  henni  skilgetin  og  arfborin. 

AM.  Fasc.  VIIÍ,  24,  frumritið  á  skiani,  og  er  innsigHð  fyrir  því. 

Kaupmalabref. 

I>ath  gereR  ek  þoRleifR  egelsson  godvm  monnum  vitRlegt 
med  þessv  minv  bRefe  ath  sigRidR  þoRaRensdottir  kona  mín  er 
malakona  i  minn  gard  ok  eigR  fimtigi  hvndrada  i  sinn  maala 
ok  hefir  ek  lagt  mala  hennaR  i  mitt  bv  edR  beztv  eignn  er  ek 
eigR  edR  eigandi  kann  ath  verda  suo  oc  ei  sidR  hefir  ek  fastnad 
hana  eftir  gvds  lavgvm  ok  heilagra  fedRa  setningvm  ok  avll 
þav  bavRnn  sem  ek  eigR  med  henne  eRv  skilgetenn  ok  lavgliga 
til  aRfs  komen.  ok  til  sanennda  hier  vm  setta  ek  mitt  inscigli 
fur  þetta  bRef  skrifat  i  CDvla  i  ReykiaRdal  þridia  dag  næstann 
firir  huitasvnnu  anno  domini  CD^  cccc^  xx^  viij^. 

')  [setta  ek  mitt  innsigli  fyrir  þetta  orskurdarbref  67;  ')  [b.v.67. 


1428.  RÁÐASÖK  OG  LIFTJÓN.  359 

408.  14.  Juni  1428.  í  Hvammi, 

TóLF  manna  dömr  útnefndr  af  |>orsteini  bónda  Ólafssyni.  «er 
þá  hafði  hirðstjórn  norðan  og  vestan  á  Islandi»  um  mál  Ásgeirs 
Árnasonar  og  Jóns  sonar  hans,  er  forsteinn  bar  þá  fullri  ráðasök 
um  iíftjón  Sigmundar  Illugasonar. 

Landsbókasafn  115.  4to  I.  132 — 133,  bréfasafn  séra  Jóns 
Haldórssonar  í  Hítardal  skr.  c.  1730;  IBfél.  126.  4to,  bls.  33—34 
með  hendi  séra  Gísla  Einars  í  Kálfholti;  Ny  kgl.  Saml.  1945.  4to, 
bl.   300  a,  skr.   1666  af  Hannesi  Gunnlaugssyni. 

Domur  J>orsteins  Olafssonar  hijrdstiora  nordan  og  vestan  á 
Jslande  um  rádasðk  og  lijftion  med  ordum  Anno  1428.^) 

01ium  monnum  (þeim)  sem  þetta  Bref  siá  edur  heyra 
senda  Arne  Einarsson.  Gudne^)  Oddsson.  Petur  íinnsson. 
Brandur^)  Jonsson.  [Jon  Sæunarson.  Steinþor  Andresson. 
Jðrundur  Klemensson.  Halfdan  Biðrnsson.  Brandur  Einarsson. 
Tume  porbergsson.  J>orsteinn  Gudmundsson  og  Jon  Einarsson^) 
Q(uediu)  g(uds)  og  s(ina)  kunnigt  giorande  [þa  lided  var  fra 
gudz  burd  1428^)  ár  á  mánudaginn  i  nijundu  viku  sumars  i 
Hvamme  i  Hvammssveit  vorum  vier  i  dom  nefnder  af  ærlegum 
manne  J>orsteine  Bonda  Olafssyni  er  þa  hafde  hirdstiorn  nordan 
og  vestan  á  Jslande  ad  dæma  hvðrra  svara  edur  sekta  asgeýr 
Aruason  og  Jon  son  hans  yrde  skyllduger  fyrer  þa  sök  er 
nefndur  |>orsteinn  kiærde  [ad  þeim.^)  og  bar  þa  fullre  rádasok 
um  lijftion  Sigmundar  JUugasonar  a  kongdomsins  vegna.  liet 
og  adur  greindur  porsteinn  sveria  tvo  skilrijka  menn^)  ad  Jou 
Sigmundsson  hefdi  gieíid  greindum  asgeire  og  Jone  fulla  rádasok 
um  dauda  fðdurs  sijns.  sðnnudu  þennann  eid  atta  valinkunner 
menn  med  þeim  tveimur  er  ádur  soru.  og  saker  þess  [ad  opt- 
nefndur^)  þorsteinn  hafde  med  sier  þesse  vitne  sem  [Iðg  giora^) 
rád  fyrer  ad  kongs  umbodzmadur  skal  hafa  ef  hann  sæker^^) 
menn    um^^)  svo  vorden  mál.     [Nu    sakir    þess    ad    þeir  voru 


')  Dómr  um  ráðasök  og  líftjón  Sigmundar  Illugasonar  1945; 
')  Guðmundur  115,  126;  ')  0nundur  1945;  *)  [sl.  1945;  »)  [Anno 
CD.  cccc.  XX.  viij,  1945,  «)  [til  þeirra  1945;  ^  votta  1945;  «)  [b.  v. 
1945;  «)  [bók  gerir  1945;  '°)  særir  126;  '0  með  1945. 


360  TRANSSKRIPTARBRÉF.  1428. 

loglega  fyrer  stefnder^)  þvi^)  dæmdum  vier  fyrrnefndum  asgeire 
og  Jone  tylfftareijd  innan  x  vikna  særra  daga  [þar^)  i  Hvamme 
fyrer  þorsteine  og  [titt  nefndan^)  þorstein  skylldugann  ad  taka 
þa^)  þegar  á  þingenu.  ef  þeir  være  tilfærer  þar^)  ad  sveria.  ad 
unnum  eidnum  dæmdum  vier  þráttnefnda  menn  asgeir^  og  Jon 
olldungis  kvitta  og  ákiærulausa  fyrer  greinda  akiæru  hirdstiorans. 
og  ðllum  profum  fyrer  skotnum  ad  leida  kongdomsinz  vegna 
upp  a  þessa  akiæru. 

Og  til  sanninda  [hier  um.^) 


409.  30.  Aiigust  1428.  á  Brekku  í  Dýraíirði. 

þRÍR  menn  transskríberabréf  um  jarðakaup  Ara  Guðmundssonar. 

AM.  253.  4to,  bls.  151 — 52  bók  Ara  Magnússonar  í  Ögri,  skr. 
c.  1600  og  þar  eptir  (með  hendi  séra  Sveins  Símonarsonar  að 
mestu)   "Sialft  hofudbrefid  med  tueimur  hangandi  Jnsiglum». 

Vm  dyrleika  á  walþiofsdal. 
011um  godum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
senda  Einar  Jonsson.  Sueirn  Brandsson  oc  Halldor  jonsson 
q(uediu)  G(uds)  oc  sijna.  kunnigt  giorandi  ad  vær  sáum  oc 
yferlásum  op(i)t  bref  Ara  Bonda  Gudraundssonar  oc  Gudmundar 
Arasonar  suo  látandi  ord  eptter  ord  sem  hier  seiger  med  heilum 
00  oskoddum  þeirra  hangandi  jnsiglum. 

[Hér  kemr  bréf  frá  27.  Maí  1420,  Nr.   339  hér  að  framan]. 

Og  til  sannenda  hier  vm  settum  vær  fyrrnefnder  menn 
vor  jnsigli  firir  þetta  transscriptum.  Giðrt  á  Brecku  j  dyrafirdi 
manudaginn  post  festum  decollationis  Johannis  baptistæ.  Anno 
domini  m^.  cd^.  vicesimo  octauo. 


1)  [b.  V.  1945;      ')  [þá  1945;      ')  [og  það  1945;     *)    [b.  v.  1945; 
')  þar  1945;  •)  sL  1945;  ')  asgrijm{!),  115;  ')  [b.  v.  1945. 


1428.  JARÐAKAUPSBRÉF.  361 

410.  17.  September  1428.    á  Laugum  í  Reykjadal. 

1429.  á  Víðivöllum. 

VoTTORÐ  tveggja  manna,  að  f> órðr  bondi  f>orsteinsson  með  sam- 
þykki  Solveigar  Riinólfsdóttur  konu  sinnar  feingi  Gunnlaugi 
Guðmundssyni  til  eignar  þá  jarðarparta,  sem  Solveig  stóð  til 
að  erfa  eptir  Herdísi  |>orgeirsdóttur  móður  sína,  konu  Gunn- 
laugs;  átti  |>órðr  að  fá  Kúske(r)pi  í  Skagafirði,  en  Gunnlaugr 
jarðir  í  Hornafirði. 

AM.  Easc.  Vin,  23,  frumritið  á  slíiniii  og  eru  bæði  innsiglia 
fyrir  bréíinu. 

Ollum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  beýra 
senda  olafur  þorgrimsson  ok  jon  hauardsson  Q(uediu)  G(uds)  ok 
sina  kunigt  giorandi  med  þesu  ockru  oppnu  brefi  at  uid  uorum 
þar  j  hia  sam  ok  heý(r)dum  aa  j  kirkiunne  m  laugum  i  Reýkia- 
dal  fostudagin  næsta  efter  kros  CDesso  um  haustid  þa  lidit  uar 
fra  hingat  burd  uors  herra  jesu  christi  þusund  fiogur  hundrud 
XX  ok  atta  ar  at  þordur  bondi  þorsteinsson  fek  gunlaugi  bonda 
gudmundssyni  med  ja  ok  samþýcki  solueigar  Runolfsdottur  konu 
sinnar  þa  jardar  parta  sem  solueig  adr  nefnd  stod  til  eptir 
herdisi  þorgersdottur  modur  sína  en  kuinu  Gunlaugs  bonda  sua 
framt  sem  titt  nefnd  solueig  lifdi  herdisi  modur  sina  ok  henni 
felli  þesser  jardar  partar  til  arfs  ok  eignar.  hier  j  raotti  gaf  titt 
nefndr  gunlaugur  gudmundsson  adr  nefndum  þordi  adra  jord 
er  liggur  j  skagafirdi  j  blonduhlid  er  kvskepi^)  heitir.  skylldi 
hvor  taka  at  ser  þessar  jardir  þegar  herdis  dgi  þordur  kvsker- 
pit^)  en  gunlaugur  þa  jardar  partana  sæm  solueigu  fellu  til 
erfda  ok  liggia  j  hornafirde  j  austfiordum.  Ok  til  sannenda 
hier  vm  settum  uer  fyr  nefndir  menn  ockur  inzsigli  fyrir  þetta 
bref  at  giort  uar  aa  vidiuollum  j  skagafirdi  j  blonduhlid  ari 
sidar  en  fyr  seigir. 


411.  1428  eða  siðar. 

Skrá  um  eignir  erkistólsins  í  Niðarósi. 

þegar  Áslákr  Bolt  varð    erkibiskup   í  Niðarósi  1423  voru  glat- 
aðar    hinar  fornu   jarðabækr    erkistólsins;   lét    hann    þá    rita    eignir 

')  þannig. 


362  OFFICIALISDÓMR.  1429. 

hans  á  eioa  bók.  sem  kölluð  er  Jarðabök  Ásláks  Bolts,  og  er  hand- 
ritið  að  henni  nú  í  þeim  hluta  Ríkisskjalasafns  Norðmanna,  er  kallast 
Munchenarsafn  Nr.  4292.  8vo,  en  útgefín  er  sú  bók  af  P.  A.  Munch : 
Aslak  Bolts  Jordebog,  Christiania  1852,  og  er  kafla  þann,  er  ísland 
snertir  og  fer  hér  á  eptir  að  finna  þar  á  bls.  119—120.  en  mjög 
ev  handritið  skemt  á  þeim  stað. 

IslaDdh. 

Thesse  ij  beneficia  j  hoola  biscopsdeme  j  jslande  agher 
nideros  domkirkian. 

Gþejniadhastadh^)  j  rakiadale  som  man  faar  norder  till . . . 
fra  hol[om]  j  jslande  oc  ligger  hart  hoss  sion  oc  ther  er  got 
lax  [fiske. 

BrJedheboUstadh  j  westhope  dagxleidh  wester  fra  hol[om]. 

j  skalholt  biscopsdjöme. 

Egher   domkirkian  j  nidheros  if 

-    .    sancte 


412.  29.  Marts  1429.  á  Hólum. 

DóMR   séra    Jóns    Pálssonar  officialis  heilagrar  Hólakirkjii  um 
barneignir  Margrétar  Sigurðardóttur  og  Brynjölfs  Egilssonar. 

AM.  Fasc.  VIII,  29,  frumriiið  á  skinni.  Innsigli  séra  Jóns  er 
enn  fyrir  bréfinu,  en  brákað. 

Wm  barneign  margrietar  Sigurdardottur  med  briniolfe 
Eigilsine.^) 

Jn  nomine  domini  amen 

sakir  þers  ath  marghrett  siugurdzdottir  ath  þu  komt  eigi 
j  þan  suaræn  stæfnodagh  er  ek  ion  prestr  paalsson  officialis 
heilagrar  holakirkiu  stæfnde  þigh  firir  mik  laugadagen  firir 
pascer^)  heim  til  hola  anno  domini  CD^  cd^  xx°  ix°  firir  þa 
sauk  ath  þu  sagdizst  hafua  att  fim  born  j  frillolifernne  med 
bryniolfui  egillssyne.  en  þu  forsmadir  ath  koma.  oc  syndir  þigh 
suo  j    vhlydnæ    vidh  gudh  heilagre  kirkiu  oc  mik  en  suo  lata 

•)  Munch  hefir  misskilið  hérogles:  S miadhastadh(!); 

')  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld;  *)  þ.  e.  26.  Marts. 


1429.  JÓN  BISKUP  VILHJÁLMSSON.  363 

logh  heilagrar  kirkiu  ef  domandæ  stæfnir  mannæ  til  sinn  oc 
kæmr  hann  æigi  þa  skal  hann  halda  þat  hann  dæmir.  þiii  ath 
akalladre  gudz  nadh.  Dæmir  ek  jon  prestr  fursagdr  med  fuUom 
laga  orskurdæ.  þigh  marghrætt  siugurdardotter  skyllduga  vera 
ath  luka  mork  uoruvirdha  j  stæfnofaall  heilagre  holakirkiu 
jnnan  manadar  ath  heyrdum  domenum  vtan  þu  synir  jnnan 
þessa  manadar  loghlig  forfaull  firir  mer  edr  minom  vmbodz- 
mannæ  ath  þu  mattir  æigi  koma. 

Jtem  her  med  dæmdi  ek  þigh  fursogdh  marghretta  skylld- 
ughar  wera  ath  luka  heilagræ  holakirkiu  firir  þa  fiordu  oc 
fimttu  barnæighn  sæm  þu  hafdir  att  med  fyrsogdum  bryniolfui 
oc  æinghin  quittan  tedizst  fur  mer.  mæir  æn  af  þrimr  j 
stæfnodæginom  tolf  aura  a  næstum  faardogum  firir  frilloiiferni. 
En  firir  scriptrof  oc  afturhuarf  til  saumo  syndar  þriar  merkr 
firir  huora  þærssa  barnnæighn  efter  þui  sæm  kristen  rettr  latr 
oc  gerir  radh  firir  vm  skriptrof  ef  madr  gængr  aftur  til  saumo 
syndar  vm  þat  sem  sækt  bitr.  Skulo  þessir  pæningar  lukazst 
a  nestom  fardogum  hæima  a  holom  ath  heyrdom  þessom  minom 
domæ  j  woro  ædr  uoruvirdhu  godzsæ.  mær  ædr  minom  vm- 
bodzmanni  j  hond.  vtan  þitt  maal  profist  annan  uægh  sidar 
mæir  med  logum. 

var  þesse  min  domr  gior  oc  in  scriptis  framboræn  mær  j 
domsæti  sittianda  j  sama  stadh  dægi  oc  are  sæm  furr  sæghir. 

Oc  til  sanenda  oc  mæire  audsyningar  her  vm  þessa  mins 
doms  setti  ek  officialatus  jnsigie  firir  þetta  mitt  domsbref 
scrifat  þridiadagen  j  pascaviko  hæima  a  holum  anno  domini 
<D^  cd^  xx^  nono. 


413.  1429. 

VísiTAZÍUGERÐ  Jóns  Hólabiskups  Vilhjálmssonar  hin  fyrsta  um 
Vaðlaþing  og  fingeyjarþing. 

AM.  235.  4to  bls.  52-  58.  Bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálms- 
sonar  í  frumriti  á  skinni.  Af  Myrkárniáldaga  (VIII)  má  sjá  að 
þessi  vísitazía  er  gerð  1429.  Af  því  að  bók  þessi  er  í  alla  staði 
merkileg-  og  fyllir  allra  bóka  mest  vpp  Fornbréfasafnið  á  15.  öld, 
þykir  mér  réttast  að  skýra  hér  í  fám  orðum  frá  henni  við  fyrsta 
skjalið,    sem    hér  er    prentað  eptir  henni.      Bók  þessi  er  rituð  með 


364  JÓN   BISKUP    VILHJÁLMSSON.  1429. 

ýmsum  höndum,  eins  og  hún  lig-gr  nú  fyrir,  af  því  að  hinir  síðari  bisk- 
upar  nokkrir  hafa  látið  færa  inn  í  hana  ýms  bréf,  svo  sem  Goðs- 
vin  biskup  í  Skálholti  og  Gottskálk  biskup  Kæneksson,  en  allr  aðal- 
stofn  bókarinnar  er  þó  frá  dögum  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar.  Er 
þar  á  allmörgum  bréfum  hönd  Jöns  Egilssonar  biskupsskrifara,  er 
biskup  kailar  notarius  publicus,  og  hefir  hann  einnig  skrifað  sumt 
af  bréfum  Jóns  biskups.  er  þekkjast  annarstaðar  frá,  svo  sem  AM. 
Fasc.  IX,  1,  3,  4.  Víða  er  bókin  máð  og  ill  aflestrar,  og  lítr  svo 
út  sem  lýsi  hafi  farið  ofan  á  hana  að  minsta  kosti  á  einum  stað; 
blekið  hefir  og  verið  misjafnt.  Allr  þorri  bréfanna  stendr  í  köflum 
eptir  ártölum,  þó  er  opt  ót  af  því  brugðið.  þegar  bókin  kom  í 
hendr  Árna  Magnússonar  var  hún  öll  í  sundrlausum  kverum.  Fékk 
hann  hana  á  árunum  1721 — 1727  frá  séra  Snorra  Jónssyni,  frænda 
sínum  á  Helgafelli  og  Steini  Jónssyni  biskupi  á  Hólum,  og  segist 
Árni  eiga  að  skila  bókinni  aptr,  eins  og  hlaut  að  vera,  því  Hóla- 
dómkirkja  átti  bókina,  svo  Steinn  biskup  hafði  ekki  heimild  til  að 
gera  framar  en  Ijá  hana  upp  á  sitt  eindæmi,  og  sjálfsagt  hefir  bisk- 
up  léð  séra  Snorra  það,  sem  Árni  fékk  frá  honum  af  bókinni,  en  lík- 
lega  hefir  það  verið  með  leyfi  Steins  biskups.  Séra  Snorri  hefir  af- 
skrifað  bókina  að  mestu  fyrir  Árna  og  eru  þær  afskriptir  nú  meðal 
fornbréfa  afskripta  Arna  Nr.  3612—3696.^)  Með  afskriptum  þessum 
ritar  Arni  og  séra  Snorri  á  þessa  leið,  og  er  þetta  með  hendi  séra 
Snorra,  er  fyrst  kemr: 

»I>a(i  sem  Eg  get  observerad  iim  hendurnar  á  brefabok 
Jons  Biskups  Vilialmssonar  er  þetta: 

l^  Num.  1.  2.  3.  4.  synast  ad  sðnnu  med  olikre  hende 
sierdeilis  þad  fyrsta  og  sidarsta  þar  af  vid  hin  tvð,  enn  eg 
hygg  þau  af  sama  manne  skrifud  vera  og  ecke  annad  mismuna, 
helldur  enn  hvad  penne  og  fiiter  vallded  hafa.  pau  eru  öll 
sæmeliga  skrifud  raed  settletur,  ad  miklu  leite,  enn  þo  sist  penul- 
timum,  þvi  þar  er  ad  sia  fliter  á. 

2^  Num.  5.  15.  þad  fyrra  Grodsvins,  hid  sidara  (sem  lik- 
legt  er)  Gottskalks,  biskupa,  synast  ad  sðnnu  lik,  og  ecke  get 
eg  med  fáum  ordum  þar  mismun  á  giort,  þo  er  þanke  minn, 
ad  sinn  mune  hvert  brefed  skrifad  hafa.  þau  eru  bæde  smátt 
skrifud  med  settletre  og  godu  bleke,  sem  ovidast  er  gott  ad 
íinna  j  allre  bokinne. 

3^  Num.  6  og  ðll  bref  Jons  biskups  Vilialmssonar,  og  ðU 
þau  hönum  vidkoma  j  þessarre  bok,  þau  scilecet,  sem  utgefen 
hafa  vered  annis  1429.  1430.  1431.  1432.  1433.  og  1434.    eru 

^)  þess  skal  getið  að  afskript  af  bréfabókinni  er  í  Fornbréfasafni 
Jóns  Sigurðssonar  með  hans  hendi. 


1429.  JÓN    BISKUP  VILHJÁLMSSON.  365 

ad  visu  ðll  med  sömu  hende  (nema  hvad  kemur  af  mismun 
penna  og  misjöfnum  flite)  fyrer  utann  Num.  9.  11.  12.  93.  94. 
95.  hver  ðU  eru  med  sðmu  hende  skrifud  literis  quadratis,  þo 
eige  rett  vel,  enn  med  sæmelegu  bleke.  Hin  ðll  eru  skrifud 
med  smárre  hende,  þo  misjafnt,  flestöll  med  vondu  bleke  og  ad 
minum  þanka  ðll  af  sama  skrifara.  Su  hðnd  er  ecke  rett  ásiá- 
leg  og  nær  fliotaskrift  enn  settletre  ad  mðrgu  leite.  f>ad  sama 
sem  ura  þau  flestu  af  biskups  Jons  brefum  seger,  er  og  ad 
segia  um  bref  Arna  biskups  N^  44  utgefed  Anno  1417  og 
Peturs  biskups  Visitatiubref  N°  86. 

4°  Num:  8.  16.  eru  skrifud  med  godre  hende,  qvadratis 
literis,  bleked  er  gott.  enn  sidara  brefed  er  fliotlegar  skrifad  og 
med  þyckre  penna. 

5«  Num:  10.  13.  85.  97.  98.  100.  eru  ðll  med  olidlegre 
hende  skrifud  og  slæmu  bleke,  olikt  settletre,  þo  ðll,  ad  eg  hygg, 
med  sama  manns  hende. 

6°  Num:  14  er  nær  þvi  skrifad  med  fliotaskrift,  og  eingen 
h0nd  þvi  lik  j  bokinne. 

7^  Num:  17  er  skrifad  med  liotre  hende  og  fliotre,  þo 
allæselegre,  svipadre  ad  sðnnu  sumum  ðdrum,  sierdeilis  þeim 
sem  sidust  eru,  fyrir  utann  eitt  af  brefunum  Gottskalks  biskups, 
þo  ætla  eg  þá  sðmu  sie  ecke  j  bokinne  annarstadar  ad  finna. 

8^  Num:  18.  er  nær  sanne  vel  skrifad  med  settletur,  enn 
finn  eg  þo  ecke  sðmu  hönd  j  bokinne  annarstad'ar. 

9^  Num:  19.  er  ad  snðggu  álite  likt  N°  18,  enn  er  þo 
ecke  sama  hönd,  'og  eingen  ðnnur  j  bokinne,  so  vidt  eg  kann 
ad  sia,  aldeilis  eins. 

lO^  Num:  111.  er  smátt  settletur  med  godu  bleke  skrifad 
enn  vidlikt  ásýndar,  so  sem  vær  plðgum  ad  kalla  vidvænings- 
hðnd. 

II^  Lemmata  eru  flest  ðll  med  sðmu  hende  skrifud  literis 
qvadratis,  er  þad  olik  hðnd  ðllum  hinum,  sem  j  allre  bokinne 
eru,  þo  ætla  eg  þau  hafe  skrifad  Jon  Eigilsson  edur  sá  sem 
um  hans  tiraa  vered  hefur  skrifare  biskups  Jons  Vilialmssonar. 
þad  syner  Num:  106.  þvi  þar  er  j  upphafe  skrifad  einasta  ar- 
taled,  aldeiiis  raed  sðrau  hende,  sera  leraraata  flest  eru,  enn 
þadann  frá  er  brefed  sialft  raed  sðmu  hende,  sera  þau  flestu  af 
biskups  Jons  Vilialrassonar  brefura  j  þessare  bok. 

Fleira  get  eg  ecke  um  hendurnar  skrifad  j  þetta  sinn,  þvi 


366  JÓN  BISKUP  VILHJÁLMSSON.  1429. 

skyllde  þad  meira  vera,  þá  sie  eg  ecke  ad  þad  kynne  ad  giðrast  fyrer 
utan  langa  Dissertation,  og  verdiir  þad  j  þetta  sinn  ad  bida. 

Hier  hia  er  ad  observera,  ad  Num:  10,  sem  eg  hier  kalla, 
eru  tvð  bref  latine  skrifud,  enn  so  samfelld  j  originalnum,  ad 
eg  man  ecke  hvert  eg  hefe  þau  adur  conjunctim  skrifad  edur 
ej.  Sieu  þau  skrifud  divisim,  þá  verda  þau  þo  bæde  ad  gyllda 
fyrer  N^IO  so  vidt  sem  þetta  snerter,  þvi  epter  þau  bæde  kemur 
N^  11,  cujus  lemma  est:  Judicium  Jons  Ulfssonar  Anno  Domini 
qvarto,  et  sic  deinceps«.^) 

»Sera  Snorre  Jonsson  1725.  20.  Sept. 

Nu  sende  eg  hier  med  þad  sem  epter  var  i  fyrra  (af  brefa- 
bok  Jons  biskups  Vilhialmssonar)  og  er  so  bokin  utskrifud, 
fyrer  utan  5.  bref,  þo  ecki  öll  i  sama  stad,  sem  eg  eingann 
vegin  treyste  mier  til  ad  lesa  fyrer  sorta.  enn  þore  ecki  ad 
leggia  i  vatn  (þvi  eg  veit  ecki  hvad  bleked  kann  ad  þola,  med 
þvi  þad  er  miög  dauft)  vegna  hinna  brefanna  sem  á  sðmu 
blðdunum  eru.  Framar  þessu  eru  i  bokinne  nockur  Maldaga- 
brot  Jons  Vilhialmssonar,  sem  eg  veit  ecki  hvurt  skrifast  skal. 
fvi  sumt  af  þvi  er  einkis  verdt,  og  ecki  nema  faein  ord,  enn 
sumt  er  nockud  langordt.  Skylldi  þetta  skrifast,  þá  viilde  eg 
synast  þar  vid  epter  þvi  sem  eg  kynne.  og  læt  eg  bokina  enn 
hia  mier  bida  til  árs,  ef  hun  ecki  so  alvarlega  heimt  verdur, 
ad  ecki  sie  undanfære. 

Brefen  heíi  eg  numererad  epter  þvi  sem  þau  i  bokinne 
standa.  Enn  allur  hennar  ordo  er  sine  ordine.  þvi  skrifararner 
hafa  hlauped  framm  og  tilbaka  epter  þvi  sem  plassen  hafa 
aud  vered. 

Um  hendurnar  get  eg  eigi  ödruvis  skrifad,  enn  siá  er  á 
þvi,  sem  eg  hef  þar  um  noterad.  þvi  hönden  synest  a  sumum 
brefanna  olik,  Enn  er  þo  reverá  hin  sama  ef  vel  er  ad  gád 
stafagiordenne«. 

Á  blað,  sem  liggr  utan  um  afskripfcir  séra  Snorra  ritar  Árni: 
»Brefabok  Jons  Viihialmssonar  Holabiskups.  Kom  til  min  i 
pörtum  fra  S'"  Snorra  Jonssyne  1721—24 — 25«. 

Á  miða,  sem  festur  er  inn  í  sjálfa  bréfabókina  (AM.  235. 
4to)    á    milli    11.  og  12.    blaðs    skriíar  Árni:  »Kom    til  min  fra 

^)  þetta  að  framan  er  með  hendi  síra  Snorra.  það,  sem  núkemr; 
er  með  hendi  Árna  Magnússonar. 


1429.  JÓN  BISKUP   VILHJÁLMSSON.  367 

Hr.    Steine  Jonssyne    biskiipe    á    Holum    1727.     a    ad   skilast 
aptur«. 

Af  því  að  bréf  þaii,  er  í  bókinni  standaj  koma  víðs  vegar  fram 
í  safni  þessQ  og  í  alt  annari  röð  en  í  sjálfu  frumritinu,  læt  og-  hér 
fylgja  skrá  yfir  bréfin  í  sömu  röð  og  þau  standa  í  skinnbókinni,  svo 
rnenn  fái  pó  nokkra  hugmynd  um  hana  eins  og  hún  liggr  fyrir. 
Innihald  bókarinnar  er  þetta: 

1432.  Vísitazíugerð  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  bls.   1 — 7. 

1447,  10.  Aug.    Bréf    Kristophers    konungs   af  Baiern   um  jarðaaf- 

hending  til  Pétrs  Pétrssonar  bls.  2. 
1449,   1.  Apr.    Bréf  Ásláks  erkibiskups,    er    skipar  Gottskálk  Hóla- 

biskup  yfir  Skálholtsbiskupsdæmi  bls.  8. 
1449,   16.  Febr.  Áslákr  erkibiskup  leyfir  Gottskálki  biskupi   að  veita 

Odda  og  þrjá  staði  aðra  hverjum,  sem  hann  vilji  bls.  9.^; 
[1440].  Officialiseiðr  séra  Jóns  Pálssonar,  nær  ólesandi,  bls.   11. 
1440,  17.    Sept.    Officialisbréf   Goðsvins    biskups    handa    séra   Jóni 

Pálssyni  bls.   11. 
[1432^  30.  Apr.]    Dómr    um    Kelduland,   nær   ólesandi  og  í  ágripi, 

bls.   13  (=  AM.  Fasc,  IX,  12,   13). 
[1432,  30.  Apr.J    Úrskurðr  Jóns  biskups   um  þenna  dóm,  nær  óles- 

andi  og  í  ágripi    (=  AM.  Fasc.  IX,  12,  13),    bls.   12.     það 

virðist  hafa  helzt  lýsi  ór  kolu  eða  grútarlampa  yfir  þessa  blað- 

síöu  bókinnar. 
1449.  Skrá  um  eignir  Skinnastaðarkiikju  bls.   1,   12. 
1447,  [fyrir  3.  Maí].  Ráðsmannsbréf  síra  |)orsteins  Jónssonar  bls.  10, 

1432,  8.  Jillí.  Próventubréf  Jóns  smiðs  Úlfssonar  bls.  13. 
[1432].  Ráðsmannseiðr  hræðilegr  bls.   13—14. 

[c.  1450].    Bréf  Gottskálks    biskups   til  séra  þorkels  Guðbjartssonar 
um  Olaf  Loptsson  bls.   14. 

1433,  Prestastefnu  samþykt  bls.   15. 

[c.  1450].  Vegabréf  handa  biskups  sendimanni  bls.   15. 
[c.   1450].  Vegabréf  handa  pílagrírai  bls.   15. 

1434,  11.  Jan.  Dómr  um  Jón  Úlfsson  bls.   16. 
[1434J.  Dómr  um   Bjarna  Sigurðsson  bls.  16. 

[1448].  Bréf  um  hustrú  Margréti  og  meistara  Pétr.  bls.   16. 

^)  Á  bls.  9  eru  ritaðar  með  samtíða  hendi  þessar  vísur': 
hygia  ma  þath  madur  hver 
mikel  00  uænn  med  kloklig  svor 
orvænnt  er  eigi  alma  bor 
annan  dægin  han  ligge  (j)  kor. 

gefi  eigi  ad  sier  giætur  ne  gaum 
geingur  j  bvrtv  avnden  avm 
settur  nidur  med  seggia  flavm 
00  svidinngs  grof(en)  er  þo  navm. 


368  JÓN  BISKDP  VILHJÁLMSSON.  1429. 

1448,  29.  Júlí.  Leiðarbréf  Gottskálks  biskups   með  J^orsteini  Finns- 

syni  bls.  17. 
[c.   1450].  Bréf  Gottskálks  biskups  til  Olafs  Loptssonar  bls.   17. 
1450,  12.  Febr.  Dispenseranarbréf  Páls  Ólafssonar  bls.   18 — 19. 
1450,   13.  Febr.    Dómr  Gottskálks  biskups  um   Viðnæm  Jónsson  og 

Helgu  Einarsdóttur  bls.  19. 
1458,  16.  Nóv.  Gjörningr  Björns  þorleifssonar    og   séra  Jöns  Páls- 

sonar  um  Mattheus  Hólabiskup  bls.    19. 
[c.   1450].  Brytaeiðr  bls.   20. 

1429,  21.  Júlí.  Veitingarbréf  séra  Steindórs  fyrir  Miklabæ  bls.  21, 
1429,  13.  Júlí.  Veitingarbréf  Helga  Bjarnasonar  fyrir  Laufási  bls.  21. 
[1429].  Kvittunarbréf  handa  séra  tfóni  Pálssyni  af  ráðsmensku  bls.  21. 
1429,  15.  Áug.  Veitingarbréf  séra  Hermanns  Jónssonar  fyrir  Undun- 

felli  bls.  22. 
1429,   15.  Aug.  Veitingarbréf  Jóns  Einarssonar  fyrir  Goðdölum  bls.  22. 
[1429].  Veitingarbréf  Brynjólfs  Nikulássonar  fyrir  Tjörn  á  Vatnsnesi 

bls.  22. 
[1429].    Veitingarbréf    Arnbjarnar    Markússonar     fyrir    Helgastöðum 

bls.  22. 
1429,  14.  Aug.  Veitingarbréf  Jóns  Kolbeinssonar  fyrir  Stað  í  Hrúta- 

firði  bls.  23. 
1429,  4.  Sept.  Kvittunarbréf    séra  Jóns  Pálssonar   fyrir  ráðsmanns- 

starfi  bls.  23. 
1429,   14.  Aug.  Veitingarbréf  Vigfúss  Einarssonar  fyrir  Skinnastöðum 

bls.  23. 
1429,  7.  Sept.  Umboðsbréf  Vigfúss  bls.  23. 

1429,  13.  Sept.  Veitingarbréf  Helga  Bjarnasonar  fyrir  Laufási  bls.24. 
1429,   13.  Sept.  Veitingarbréf  Eiríks  Gautasonar  fytir  kristfjárjörðinni 

Hóli  bls.  24. 
1429,  22.  Sept.    Stefnubréf   Ingibjargar    Sturludóttur    og  Ormfríðar 

þorsteinsdóttur  bls.  24. 
1429,  27.  Sept.  Prófastsbréf  Hermanns  Jónssonar  bls.  24. 
1429,  6.  Okt.  Veitingarbréf  Atla  Guðmundssonar  fyrirTjörn  bls.24. 
1429,  7.  Okt.  —  Jóns  Ketilssonar  fyrir  Nesi  bls.  24. 

[1429].    Um  hjónaband  þorleifs  þórðarsonar    og  þorgerðar  Böðvars- 

dóttur  bls.  25. 
[1429].  Skilnaðarbréf  þeirra  (á  lat.)  bls.  25. 
[1429].  Vitnisburðr  um  þetta  mál  bls.  25. 
[1429].  Skilnaðarbréf  þeirra  á  ísl.  bls.  25—26. 
1429,  Veitingarbréf  Ara  Vigfússonar  fyrir  Staðarbakka  bls.  26. 
1429,  21.  Nov.    Veitingarbréf    Illuga  Bergúlfssonar    fyrir  Fagranesi 

bls.  26. 

1429,  20.  Dec.   Staðarbréf  Lopts  fyrir  Sauðanesi  bls.   26—27. 
s.  d.  Staðarbréf  Jóns  Guðmundssonar  fyrir  Glæsibæ  bls.  27. 

1430,  17.  Janúar.  Kvittunarbréf  séra  Ara  af  ráðsmannsdæmi  bls.27. 
1430,  26.  Janúar.  Séra  Jón  Bjarnason  skipaðr  officialis  bls.   28. 
1417,  PróventubréfÁstríðarJörundardótturbls.29,Nr.3i5héraðframan. 
1430,  11.  Febr.  Staðarbréf  Brands  Gunnarssonar  fyrir  Felli  bls.  29. 


i4:29.  JÓN  BISKUP  VILHJÁLMSSON.  369 

1430,  13.  Marts.  Staðarbréf  Jóns  Einarssonar  fyrir  Goðdölum  bls.29. 
1430,   18.  Apr.  Skriptabréf  Ingibjargar  Stulludóttur  bls.  29. 
1430,   21.  Apr.    Umboðsbréf  lianda  Ásbirni  ábóta  um  Breiðabólstað 

bls.  30. 
1430,  30.  Apr.  Staðarbréf  Jóns  Jónssonar  fyrir  Ásskógi  bls.  30. 
1430,  2.  Maí.  —     pórðar  Ögraundssonar  um  Bægisá    bls.  30. 

1430,  4.  Maí.  —     ArnbjarnarMarkússonarumHelgastaðibIs.30. 

1430,  7.  Maí.  Kvittunarbréf  Benedikts  Jónssonar  bls.  31. 
1430,  6.  Maí.  Staðarbréf  séra  Sigurðar  Jónssonar  um  Bergstaði  bls.  31 
1430,  5.  Maí.  Kanokabréf  Sigurðar  Jónssonar  bls,  31. 
1430,   10.  Maí.  Prestaeiðr  bls.  31—32. 
1430,  3.  Maí.  Kanokabréfið  á  latínu  bls.  32. 
1430,  18.  Maí.  Um  óhlýðni  séra  Jóns  Pálssonar  bls.  32. 
1430,  23.  Maí.    Staðarbréf  Jóns  Bjarnasonar    fyrir  Möðruvalla  stað 

bls.  33. 
1430,  6.  Júní.  Ráðsmannsbréf  Lopts  Guttormssonar  bls.   33. 
1430,  15,  Jan.  Sátt  þeirra  séra  Ara  og  biskups  bls.  34. 
1430,  21.  Sept.  Um  bónarmensku  Jóns  smiðs  bls.  34. 
1430,  30.  Sept.  Bréf  Jússa  Sæmundarsonar  bls.  34. 
1430,  7.  Júní.  Staðarbréf  Odda  þorsteinssonar  um  Tjörn  bls.  34. 
[1430].   Stefnubréf  Sokka  Einarssonar  bls.  34. 
[c.   1430].  Klerkatal  á  Hólum  bls.  35. 
1430,  5.  Júlí.  Um  jarðir  séra  Jóns  Pálssonar  bls.  35. 
[c.  1430].  Prestaeiðr  á  lat.  &  ísl.  bls.  35. 
(c.  1450].  Prestaeiðr  bls.  35. 
1430,  20.  Aug.  Um  séra  Jón  Pálsson  bls.  36. 
s.  d.  Dispenseranarbréf  séra  Jóns  Pálssonar  bls.   36. 
1430,  30.  Aug.    Um  biskups  gisting  (Finnbogi  &  Jón  biskup)    bls. 

36—37. 

1430,  31.  Aug.   Um  skipbrotið  á  Harðbak  bls.  37. 

1431,  5.  Okt.    Staðarbréf  Magnúsar  Bjarnasonar  fyrir  Grímstungum 
bls.  37. 

1430,  7.  Sept.    Staðarbréf  Vigfúss   Einarssonar    fyrir    Skinnastöðum 

bls.  38. 
1430.  11.  Sept.  Próventubréf  Odda  þorsteinssonar  bls.  38. 
1430,  16.  Sept.  Um  Jón  prest  Pálsson  bls.  33. 
1430,  27.  Okt.  Staðarbréf  Jóns  Guðmundssonar  um  Glæsibæ  bls.  38. 
1430,  2.  Okt.    Skilnaðr    Kolbeins  Böðvarssonar   og  Vigdísar  Eiriks- 

dóttur  bls.   39. 
1430,  3.  Nóv.  Um  stóra  Stein  bls.  39. 

1430.  Um  Árna  búra  bls.  39. 

1131,  27.  Aug.  Jón  biskup  tekr  Odda  þorsteinsson  í  próventu  bls,  39. 

1431,  10.  Jan.    Kvittunarbréf  Lopts  Guttormssonar    af    ráðsmensku 
bls.   40. 

[1431].  Afsakan  Kolbeins  Böðvarssonar  bls.  40. 
[c.   1450].  Veitingarbréfsform  bls.  40. 

[1394].  Vísitazíubréf  Pétrs   biskups  Nikulássonar    bls.  41    [=  Dipl. 
Isl.  III,  418]. 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  24 


370  JÓN  BISKUP  VILHJÁLMSSON.  1429. 

[1431].  Vísitazíubréf  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  bls.  41. 

1432,  7.  Febr.  Um  Árna  Steingrímsson  og  Inguni  Ölafsdóttur  bls.42. 

1432,  28.  Febr.  Um  sama  bls.  42. 

1432,  7.  Marts.  Um  Inguni  bls.  42. 

1431,   19.  Apr.  Staðarbréf  Guðmundar  Bjarnasonar  fyrirFelli  bls.43. 

1431,  23.  Sept.  Kvittanarbréf  Jóns  Bjarnasonar  um  norðrumboð  bls.43. 

1434,  21.  Okt.  Ráðsmannsbréf  Guðmundar  Sveinssonar  bls.  43. 

1434.  Kvittunarbréf  f^orláks  Sigurðarsonar  bls.  44. 

1434.  Ráðsmannslofun  þorláks  bls.  44. 

1434,  19.  Ápr.  Dómr  um  Kára  Gunnarsson  bls.  44. 

1434,  24.  Júní.  Veitingarbréf  Magnúsar  þorbergssonar  fyrir  Laufási 

bls.  44. 
[1448].  Skriptabréf  þorsteins  Finnssonar  bls.  44. 
1431.  Vísitazíugerð  Jóns  biskups  Vilbjálmssonar  bls.  45—48. 
1448,  8.  Aug.    Kvittanarbréf    séra   Jóns  Pálssonar    af  officialisstaríi 

bls.  47. 
1431,  18.  Sept.  Ráðsmannsbréf  séra  Einars  Hjálmssonar  bls.  49. 

1448,  9.  Aug.    Staðfestingarbréf    á    veiting    séra  Jóns  Pálssonar    i 
Grenjaðarstað  bls.  49. 

1431.  Um  Ólaf  Stuttsson  bls.  50. 

1434,  21.  Júní.    Umboðsbréf    séra    þorfinns  þdrólfssonar    í  Fljótum 
bls.  50. 

1430,  22.  Dec.  Bókareiðr  Berg[)órs  Haldórssonar  bls.  51. 

1432,  11.  Jan.  Eiðr  og  lofan  Ólafs  Stuttssonar  bls.  51. 

1449,  Skrá  um  Rómaskatt  bls.  51. 

1429.  Vísitazíugerð  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar   bls.  52 — 58,  (bls. 

59  er  auð). 
[1429].  Kirknatal  bls.  60—61. 

1431,  25.  Maí.  Um  kirkjugerð  á  þorleiksstöðum  bls.  62. 
1481,   16.  Sept.  Um  kúgildamál  séra  Jóns  Pálssonar  bls.  62. 
1448.  Skrá  um  Rómaskatt  bls.  62. 

1431,  4.  Febr.  Systravígsla  til  Staðar  bls.  63. 

1431,  6.  Febr.  Um  Ríp  bls.  63—64. 

8.  d.    Um  Ríp,    að  Sveinn  Hallvarðsson  hefði  eingum  feingið  umboö 

yfir  jörðinni  bls.  64. 
1431,  17.  Febr.    Ástríðr    Jörundardóttir    handabandar  Jóni    biskupi 

hálfa  Ríp  bls.   64. 
1431,   25.  Marts.    Próventubréf  Sveins  Hallvarðssonar    bls.  64    (== 

Fasc.  IX,   10). 
1431,  26.   Marts.  Trúnaðareiðr  Sveins  bls.  64. 
1431,  23.  Febr.  Bréf  um  frillulífi  og  guðsifjar  bls.  65. 

1450,  10.  Febr.  Dómr  um  Víðnæm  Jónsson  bls.  65. 

1431,  10.  Apr.    Dómsbréf    um    Guðmund    og  Guðriði    og  Brynhildi 

dóttur  hennar  bls.   66. 
1431,   19.  Apr.   Bréf  um  Markús  Oddsson  bls.   66—67. 
1431,   18.  Apr.   Bréf  um  Skeggja  Álason  bls.   67. 
1431,  3.  Marts.  Um  Knút  Einarsson  og  Ingiríði  bls.  67. 
1431.  Um  sexæring  biskups  (þorlákr  Sigurðarson)  bls.  68. 


1429.  URÐIR  í  SVARFAÐARDAL.  371 

[1431].  Bréf  Jóns  biskups  til  Kafns  lögmanns  bls.  68. 

ri431].    Stefnubréf    biskups    til    séra    porkels    Guðbjartssonar    bls. 

69-70. 
1431,  19.  Júni.  Skriptabréf  séra  J^órðar  Roðbjartssonar  bls.  70. 
1431,  16.  Aug-.  Áminningarbréf  til  Helga  Bjarnasonar  bls.  71. 
1431,  17.  Sept.  Staðarbréf  Eiríks  Upplendings  fyrir  Hólum  í  Vestr- 

hópi  bls.  72. 
1431,  3.  Okt.    Verndarbréf   Jóns    biskups    fyrir    Englendinga    bls. 

72—73. 
1431,  11.  Okt.    Vottorð  nm  að  séra  þorkell  Guðbjartsson  hafi  lesið 

upp  áminningarbréfið  til  Helga  Bjarnasonar  bls.  73. 

1431,  11.  Nóv.    Samningr    Jóns    biskups    og    Einars  Magnussonar 
bls.  74. 

[1431].  Vitnisburðr  Erlings  Eyjólfssonar,    að    þórðr  Héðinsson    bað 
hann  ríða  til  Borgar  bls.  74. 

1432,  8.  Febr.  Dómr  um  Knút  Einarsson  bls.  74. 

[eptir  1544].  Kæra  Björns  Jónssonar  upp  á  Krossholt  bls.  75 — 76. 

Eins  og  sjá  má  af  þessu  registri  eru  það  ekki  nema  örfá  bréf 
af  þeim  sem  á  bókinni  standa,  er  þekkjast  annarstaðar  frá,  og  er 
bók  þessi  hin  langelzta  bréfabók  í  frumriti,  er  nú  þekkist.  —  Af- 
skriptir  séra  Snorra  af  bréfunum  úr  þessari  bók  mega  heita  furðu- 
góðar ;  optast  hleypr  hann  þó  yfir  það,  sem  örðugast  er  að  lesa,  og 
auk  þess  ná  afskriptir  hans^ekki  yfir  nærri  alla  bókina. 

I.    kirk(i)a  a  vrdum  j  suarfa(dar)daL 

Kirkia  a  vrdhum  a  þetta  fæ.  Landh  a  skraílastodum. 
annat  a  hole.  seau  hundrot  i  audnum  .ij  hundrot  voru  oc  vj 
aurar  ær  magnus  gaf.  CDessoklædi  þrænn.  tioldh  vm  alla  kirko 
wondh.  (Derki  æitt.  kertistikur  ij  med  CDessingh.  badar  brottnar. 
Ok  ij  jarnstikor  firir  likneskium.  Glodarkær.  Eldbæra  brot. 
kluckur  iiij. 

fetta  j  bokum.  CDessobok  tekr  til  ath  jolafaustu  oc  til 
pasca.  Graduale.  Ordo  ad  dominicum  per  anni  circulum.  hand- 
bok.  lagha  songhuakuær. 

kista  olest.  sacrarium  munlaugh.  glærgluggr  lestr.  Bakstr- 
jarn.  paxspialdh.  sloppr.  brik.  cantarakapa.  kirkiu  kætil.  songh- 
bok  a  vætren.  andres  saga.  xv  alnar  lerept.  Calikr. 

I>etta  3  kuikfæ.  ij  kwgildæ  oc  hestr. 

fustanshauklar  ij.  psaltare  fornn.  brodhstafr.  forn  graduale. 
forn  aspiciensbok  til  pasca  de  tempore  ad  eins  songhbok  (ath) 
sumarhluta  fra  pascum  oc  til  jolafaustu  per  totum.  CDessobok. 
dominicale  fra  pascum  oc  til  aduentu.  oc  med  nokot  de  sanctis. 
psaltara  konn.  altara  brik.  fimm  merkr  vax. 

24* 


372  VELLIR.  1429. 

I>etta  hefuær  anfinnr  þorsteinsson  til  lagt.  tuttugu  hundrot 
j  audhnum.  psaltara.  koparstiku.  megu  standa  j  .iij.  lios  oc 
onnor  med  piat(r).  mægu  standa  j  .ij.  lios. 

Porciö  a  þui  aræ  xviij  aurar. 

Heytollr  oc  liostollar  af  xvj  bæiom.  ero  nu  fimm  æinar  af 
þeim  bygdar. 

Dedicacio  ecclesio  in  octaua  sancti  petri. 

Porcio  ecclesie  vm  atian  aar  medan  anfinnr  hefuer  buet  oc 
fiorertiger.  sextiger  hundratha.  skulo  her  j  ræiknust  .xx.  hundrot 
j  audnum  oc  adrer  þæir  luter  sæm  han  læggr  til  kirkonar. 

11.    kirk(i)a  a  wollum  i  s(u)arfadadal. 

Kirk(i)aavaullumj  swarfadadaal  aa  hæimalandh  alt.  vppsale. 
^  hanefsstadæ.  birnnonæs.  selaa.  hool.  kongsstadæ.  hværaargliufr. 
[aa  stafn(i).^) 

jtem  .XX.  kyr.  ellifuo  asaudar  kwgildæ.  fimm  gældhfiar 
kwgildæ  i  saudum.  tuttugu  hundrot  j  virdínghar  godz  .vj 
vættir  smeyr.  iij.  vettir  flot  oc  maur.  xx.  skiolor  skyr.  fimm 
hæsta.  iiij  CDerhryssæ  Roskin. 

í>etta  jnnan  kirkiu.  messo(klædi)  þræn  oc  bræstur  til  haufutlin. 
ij  dukar.  ij  stolor  lausar.  iiij  cantarakapur.  dalmatica.  ij 
sloppar  vondær.  v  altarisklædi  oc  æitt  slitidh.  iij  calikar.  v 
altarisstæinar.  textakoddæ.  ij  amplar.  ij  hirtter  med  kopar. 
Crismakær  med  taunn  oc  annat  med  kopar.  ij  ringar  med 
kopar.  ij  koparstikr.  pascabladh.  paxspialdh  ij.  Texti.  skrin  med 
helgum  domum.  brik  litil.  vatskætil.  sacrarium  munlaugh.  uondr 
ældhbæri.  broddr  litil. 

Hefuer  gifest  med  likum  medan  sira  paall  tæittsson  helt 
nio  kwgildæ  oc  iiij  hundrot  j  hrossum. 

Porcio  ecclesie  vm  tolf  aar  medan  sira  paall  helt  stadæn 
xij  hundrot  oc  x  aurar.  fellr  porcio  half(t)  þridia  hundrat. 
Heytollar  oc  iysætollar  af  .xxx.  bæia.  lamsældi  vm  allan  suar- 
fuadadaal.  þar  eigu  vera  prestar  ij  oc  diakn. 

Dedicacio  ecclesie  in  festo  sanctorum  in  selio. 


')  [það  gelr  verið  vafamál  hvort  hér  eigi  að  skiija  sem  þetta  sé 
tvær  jarðir.  sem  hafi  heitið  Á  og  Stafn  (í  Skíðadal)  ellegar  eins  og 
hér  er  gert:  á  Stafni;  er  það  Kklegra  af  því  að  ekki  er  getið  í  öðrum 
máldögum  um  kirkjujörð  frá  Völlum,  er  heiti  Á. 


1429.  MÖÐRUVELLIR  —  LAUFÁS.  373 

fæll  aftiir  firir  bot  a  kirkonæ  badæ  firir  torf  oc  vidh  medan 
sira  paall  bio  med  yfuersion  sira  jons  biarnasonar  oc  vj  skyn- 
samra  manna  huer  er  var  officialis  holakirkiu  tio  hundrot.  Er 
sira  paall  skyldugr  kirkonæ  j  porcionem  halft  þridia  hundrat 
voruvirdt. 

III.  CDodruwallaklaustr. 

Ath  klaustrino  a  modruwollum.  Jn  primis  suo  mikit  med 
jordum  halfr  ellifti  tugr  kwgilda  ær  sira  jon  med  (tok)  voru 
sex  daudh  oc  ecki  til.  Hæima  iiij  kyr  oc  xx.  allar  afgamllar. 
aasaudr  halfr  setti  tugr.  ellifuo  saudær  oc  .xx.  tuewetter  med 
hrutom.  xx  veturgamllær  saudær.  atta  kalfar.  iij  oxar  fiogura 
vætra  oc  ij  fimm  vætraa.  xiiij  naut  tueuetr  .vij  oc  xx  þræwætr. 
iij  vætrgomoll.  viij  hestkapplar.  halfr  þridæ  tugr  mærrhross. 
Suo  mikit  j  kosti.  tuær  wætter  smeyr  .xv  skiolor  skyr.  xiiij 
nauta  limær.  iiij  oxa  hudær.  hundrat  fiska.    Porcio  hundrat. 

IV.  Glesebæiar  kirk(i)a. 

Kirkia  j  glæsebæ  aa  suo  mikit.  iiij  kwgildæ.  vj  hundrot  j 
virdhinghar  godzsæ.  iij  hundrot  j  hrossum.  jtem  xvij  aurar 
serdæilis. 

Porcio  hundrat  oc  atian  alnar  vpp  aa  tuau  aar.  bræstur  vidh 
helga  siugurdzson  iij  hundrot  j  jnstædu  oc  twitugh  vodh. 

J  porcionem  bræstr  med  jon  magnusson  tuau  hundrot  j 
porcionem. 

V.     kirk(i)a  sancti  thorlaci  a  grytobacka. 

Kirkia  sancti  thorlaci  a  grytobacka  hon  a  þridiungh  j 
hæimalandi  oc  þui  sæm  til  liggr  j  Rækum.  xv  uetta  afræidzslu 
vt  fra  sandhzhornæ  til  sællingharvikr. 

í>etta  jnnan  kirkiu.  CDessoklædhi  ath  ollu  vtan  corporale. 
haukol.  ij  stolor.  handlin.  altarisklædi  æitt.  cantarakapo.  kertta- 
stikor  ij  med  kopar.  Sacrarium  munlaugh.  æin  calikr. 

VI.     kirkia  i  laufase. 

Kirk(i)a  i  laufasæ  ær  helgut  med  gudæ  hinom  helga  petro 
apostolo.  hon  aa  alt  hæimalandh.  lomatiorn.  þorstæinsstadæ.  oll 
smalondh  millom  gasagils  oc  vpp  til  grofar  ofuan  til  siks  hia 
næs  landi  oc  þuilikar  afræidslor  oc  ingioldh  sæm ^) 

0  Hér  vantar  orð  í. 


374  MU.NKAÞVERÁ.    —   MYRKÁ.  1429. 

suo  mikit  godz  tok  hælgi  biarnason  j  ofridu. 

Jn  primis  v  kistur  lestar.  Sængr  vj  med  þrimr  aabræidum. 
pallklædi  oc  vannd(a)r  ClQetaskalær  med  iiij  metum.  iiij 
storkærolldh  oc  ero  onnor  tuo  vondh.  fimm  matar  lok.  ix 
tighær  bordkæralda.  stockr  med  tio  sponum.  x  diska  brot.  viij 
bordhdiskar.  ij  tinfaut  stor  oc  onnor  ij  smærri.  kanna.  CDun- 
laugh.  hardstæinn  oc  eyx.  x  smaa  keroldh  med  ij  skiolum. 
xiij  trogh.  katlar  ij.  pottr.  strokkr.  æin  dukr  allvondr.  lasar 
ij.  dryckiaraskr.  lioskola.  var  þetta  alt  saman  wyrdt  firir  halft 
tolfta  hundrat. 

pætta  j  quikfæ.  atian  kyr.  x.  asaudar  kugildæ.  fimm 
kugildæ  j  gældum  nautom.  xv.  fiordungar  j  smæyre  oc  iiij 
hundrot  j  hrossum. 

Porcio  ecclesie  vm  æitt  aar  mædan  helgi  helt  staden 
hundrat. 

Dedicacio  ecclesie  in  festo  bertini  abbatis.  þat  ær  þrim 
nattum  firir  ClOariemesso  sidaræ. 

petta  jnnan  kirkiu.  krossar  fimm.  CDariescript.  Englar  ij. 
peturs  liknæski  oc  andres.  Skrin.  Tabula.  brik.  Glergluggr  brotæn. 
klockur  iiij.  bialla.  Tialda  slittæ.  fontr  med  vmbunadæ.  Eldbæri. 
Glodarkær  ij.  vatzkætil.  sacrariura  munlaugh  vondh.  krokstikur. 
vj.  med  jarn.  altarisstikur  ij  med  jarnn.  adrar  ij  med  kopar. 
jarnstika  stor.  paxspialdh  ij.  altarisklædi  oc  brikarklædi. 

VII.  CDunckaþueraar  klaustr. 
Ath  klaustrino  ath  munckaþuæraa  j  skruda.  xix  hoklar. 
xviij  cantarakapur.  v  altarisklædi.  iiij  dukar.  fiorar  bruner.  ij 
textar.  Ein  jarnnstika.  CDarieskript  hurdalaus.  æin  aspiciensbok. 
COarie  sagha.  iij  sloppar  oc  litii  marie  saga.  jons  sagha  hola- 
biscups  j  latino.  onnor  j  norræno. 

VIII.    Nicholai  kirk(i)a  2a  CDyrcksa. 

Kirk(i)a  ath  myrckaa  ær  helgut  gudi  oc  sancto  nicholao. 

Jnnan  kirkiu  sæm  fornt  Registrum  til  sægir.  bræstr.  ij.  dukar. 

fetta  j  quikfæ.  xiij  kwgildæ.  ij  hundrot  j  hafnarvodum. 

Hæfuer  gæfist  sidan  plagona  .iiij  hundrot  j  hrossum. 

Porcio  ecclesie  vm  seau  aar  mædan  biorn  bondi  jonsson 
hefuer  buet  fra  þui  herra  Jon  biscup  henriksson  deödhi  halft 
fiordha  hundrat. 


1429.  ÁSSKÓGR.   —  GRENJAÐARSTAÐR.  375 

Ecclesia  non  dedicata. 

Heytollar   oc   lysætoilar   af  v    bæiom    anno    domini    00 ^ 
<íccc^  vicessimo^)  nono. 


IX.  kirk(i)a  i  aasskoghe. 

Kirk(i)a  j  aas  skoghæ  a  alt  hæimalandh.  liggr  þar  til  hagi* 
kalfsskinn.  soluabackæ.  grvnd.  klæif.  brattavællir.  aas.  skogr. 
krossar.  hamundarstadir.  birnnones.  selarbacki,  fylgia  þar  med 
iiij  kyr.  æin  messoklædi.  ij  johannis  baptiste  ymagines.  (Darie 
likneski  fontt.  kross  gyltr  yfuer  altare.  Eitt  altareklædi.  ij 
klockur  oc  æin  bialla  broten.  kertti(stika)  med  kopar. 

X.  CDariukirk(i)a  i  mula. 

Kirk(i)a  j  CDula  ær  helgut  gudi  oc  vorri  frv  sancte  marie  oc 
(enom)  helga  nicholao  episcopo.  Er  alt  efter  þui  sæm  gomol 
registra  til  sægia 

Porcio  ecclesie  vm  vj  aar  medan  sira  þorkæl  hefuer  buet 
fiorttan  aurar  oc  t(u)au  hu(n)drot. 

Gaf  þorey  kirkonæ  ij  kwgildæ. 

Jtem  gaf  hvstrv  CDargrett  kirkonæ  psaltara  sæmiligan  oc 
altarisklædi. 

Jtem  gaf  þordis  silkæskart  oc  brun. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Jtem  gaf  sira  þorkæll  gudbiarttzson  kirkone  j  mula  skruda- 
kistu  stora  oc  læsta.  iiij  merkr  vax.  stofuokolu  oc  pundara  oc 
alla  bot  þa  sæm  han  hafdæ  bætt  stadæn  mædan  han  heldr 
stadæn. 

CDetin  kirk(i)an  af  vj  monnom  skynsomom  fyrir  vj  kwgildæ 
oc  vj  hundrot  voruvirdt. 

Gaf  æn  sira  þorkæll  stæintialdh  fagurt. 

XI.  kirk(i)a  sancti  CDartini  a  græniadarstodum. 
Greniadarstadar  kirkia  er  helgut  med  gudhi  hinum  helga 
marthino  episcopo.  hon  aa  alt  hæimalandh  med  ollum  vm- 
merkium  oc  ollum  iordum  oc  itaulo  Rækum  oc  fluttningum  sæm 
stendr  j  fornu  registræ.  slikt  jnnan  kirkiu  sæm  adr  ær  scrifat 
j  bokum  oc  skruda  oc  afgioldh  æi  sidr.  suo  j  kuikfæ. 

*)  fyrst  skr.  tricessimo,  en  svo  Ifeiðrétt  á  spássíu  með  sömu  hendi. 


376  HELGASTAÐIR.  —  NES.  1429. 

Porcio  Ecclesie  mædan  sira  jon  biarnason  helt  stadæn 
ællifuo  aar  oc  þar  med  þui  sæm  gafst  med  likum  .xx.  hundrot 
vt  lukt. 

Porcio  Ecclesie  vm  þriu  aar  mædan  sira  jon  paalsson  helt 
stadæn  mork  vppa  huert  aar. 

COariu  liknæski  or  flatey.  altarisklædi  med  silkæ  .ij  klukkur. 
hokul. 

XII.     CDariukirk(i)a  a  helgastodum. 

Kirk(i)a  a  helgastodum  er  helgut  vorri  frv  oc  hinum  helga 
nicholao.  hon  aa  alt  hæima  landh  ok  sælfaur  j  haurgzdaal. 
þingey  halfua  oc  þinghstaudh  vmfram.  afrett  j  nattfaravik.  ok 
ær  þar  jtala  af  græniadarstadh  oc  mulastadh.  hon  aa  hambbra- 
landh  alt  oc  foss  landh. 

Jnnan  kirkiu.  CDarie  likneski.  nicholas  liknæski.  krossar 
ij  smeltir.  æin  osmæltr.  CDessoklædi  tuænn  uondh.  vidrlikt 
annat  sæm  sæghir  j  forno  rægistro.  bræstr  tioldh  af  fyrnsku. 

fetta  lausagodz.  x.  kyr.  iiij  asaudar  kwgildæ.  halft  seaunda 
kv^gildæ  i  gældhfæ.  halft  seaunda  j  virdingar  godzsæ  oc  ær  þar 
j  ij  hundrot  j  vadhmalum.  ij  hundratz  hestar  oc  æitt  tolf 
aura  hross.  æin  quigha  gior  firir  iiij  aagildæ. 

Porcio  ecclesie  vm  t(u)au  aar  mædan  olafr  gudmundzson 
heldt  mork  vm  bædi  aren. 

Dedicacio  ecclesie  in  festo  sancti  Egidii  abbatis. 

XIII.     Ceciliokirk(i)a  i  ne8(i). 

Kirk(i)a  j  næsi  er  helgut  gudi  oc  hinne  heilogu  cecilie.  hon 
aa  alt  hæima  landh  jtaulolaust  oc  itolor  allar  sæm  j  fornu 
registro  sægir. 

fetta  jnnan  kirkiu.  kross  stor.  annar  litil  oc  æcki  a 
likneskit.  cecilio  liknæski.  olafs  liknæski.  CDessoklæda  leppar 
vonder.  calikr. 

fetta  i  lausagodzsæ.  atta  kyr.  vj  asaudar  kwgildhæ.  vij 
hundrot  i  gældhfæ.  iiij  lambgymbrar.  hundrats  hæst.  hross. 
hundrat  j  virdingargodzsæ. 

J  porcionem  ecciesie  gamalt  vj  hundrot. 

Jtem  j  porcionem  a  mædan  jon  kætillsson  helt  stadæn  vm 
t(u)au  ar  eitt  hundrat  oc  Eyre  mæir. 

Ecclesia  non  dedicata. 


1429.  EINARSSTAÐIR.   —   GNÚPUFELL.  377 

Er  þar  marie  liknæski  oc  kross  er  jon  biarnason  let  flytia 
or  flatey  er  kirk(i)an  þar  fæll  nidhr. 

XIV.    Petrskirk(i)a  aa  einarsstodum. 

Kirkia  aa  æinarsstaudum  ær  helgut  hinom  helga  petro 
apostolo.  hon  aa  kwikændisdaal  oc  wollu.  stendr  jnnan  kirkiu 
vidrlight  sæm  sægir  j  fornu  registro. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Tiundh  kirkiu  lute  a  þui  are  iij  merkr. 

f>etta  j  lausagodzi.  x.  kwgildæ.  xxx  hundrada  j  woru- 
Tirdhu  godsæ  oc.  x.  hundrot  j  hafnarvodum.  fællo  tiunder  vm 
sex  aar  hundrat  vpp  a  huert  aaret.  hefuer  gifuest  med  likum. 
X.  hundrot. 

XV.     kirk(i)a  sancti  johannis  postula  a  sualbardi. 

Kirkia  a  suaalbardi  er  helgut  med  gudhi  jon(i)  postula. 
stenndr  vidrlikt  jnnan  kirkiu  sæm  sægir  j  fornu  registro.  brestr 
cantarakapa  oc  æin  dukr  mior  glitadr. 

J>etta  j  lausagodzsæ.  xiiij  kugildæ.  xvj  hundrot  oc  .xx.  j 
vaurovirdo  fæ  oc  mork  ath  auk.  iiij  hross. 

Jtem  fimm  hundrot  uoro. 

Jtem  ij  hundrot  j  porcionem  ecclesie. 

Jtem  porcio  ecclesie  vm  vij  ar  ær  biorn  sæmundzson  helt 
hundrat  aa  huert  aar.     En  et  atta  iij  mærkr. 

Ecclesia  non  dedicata. 

XVI.    kirkia  sancti  CDichaelis  i  gnupafelli. 

Kirkia  i  gnupafeili  er  helgut  med  gudi  vorri  frv.  michaeli. 
olaui.  hon  aa  allan  þridiungh  j  hæimalandhi. 

Jnnan  kirk(i)o  vidrligt  sæm  sægir  j  fornno  Registro. 

f>etta  j  lausagodzsæ.  ix  kwgildæ  med  þeim  sæm  magnus 
bondi  gaf  æfter  paal  brodur  sinn.  Sex  hundrot  woruvirdh. 

kirkiudaghr  in  decollacione  sancti  johannis  baptiste. 

Porcio  ecclesie  medan  hauskauldr  Runolfsson  helt  kirkona 
vj  hundrot  oc  xv  aurar. 

kirk(i)an  a  gnupafælli  aa  hris  ok  þormodzsstadæ  oc 
allan.i) 

')  [bætt  við  með  öðru  bleki,  en  þó  samtíða. 


378  HÓLAR  —  HRAFNAGIL.  1429. 

XVII.     kirk(i)a  sancti  Johannis  postola  a  backa  i  eyxnadal. 

Kiik(i)a  a  backa  j  Eyxnadaal  er  helgut  med  gudæ  hinum 
helga  jone  postula.  hon  a  æin  messoklædi.  klukkur  ij. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Porcio  ecclesie  medan  hauskauldr  hrunolfsson  helt  vm.  x. 
aar.  fimm  hundrot  oc  xj  aurar. 

XVIII.     kirk(i)a  sancti  Johannis  baptiste  a  holum  i  eyiafirdi 
[sem  hier  nu  seiger.^) 

Kirkia  a  holum  j  Eyiafyrdi  er  helgut  gudi  oc  hínum  helga 
johanni  baptista.  hon  aa  færnn  messoklædi  ath  oilu  oc  æinn 
seymiligur  hokull  ath  auk.  cantarakapa  godh  oc  onnor  vondh. 
sloppr.  kalikr.  krossar  ij  smeltir.  CDarie  liknæski  sæmiligt. 
jons  liknæski  baptiste  sæmiligt.  a  bladæ  marie  likneski  CDagda- 
lene.  kross  yfuer  koordyrom.  Tioldh  vm  frammkirkiu.  bior 
vondr.  klockur  iij  oc  ein  bialla.  likakrakr.  Gafst  til  æin  kyr. 

Porcio  Ecclesie  vm  þriu  ar  medan  hrunolfr  jonsson  helt 
vj  aurar  oc  iiij  alnar. 

Dedicacio  Ecclesie  nesta  dagh  æfter  decollacionem  sancti 
Johannis  baptiste. 

XIX.    kirkia  sancti  martini  a  modruuollum  j  eyiafirdi. 

Kirkia  a  modruuollum  j  Eyiafirdi  er  helgut  med  gudi  hinum 
helga  martino.  hon  a  þridiungh  i  hæima  landhi  oc  i  skoghum 
suo  mikit  sæm  þarf  til  husa  vmbota.  vidrlikt  jnnan  kirkio  sæm 
sægir  j  forno  Registro.  ok  suo  æi  sidr  fridt  oc  ofridt.  lagdi 
loptur  bondi  til  tuænn  messoklædi  sæmiligh.  Gaf  hann  kirkonnæ 
ath  auk  sæmiligan  hokul  oc  dalmatico  huorttueggia  med  laudom 
oc  lofuadæ  ath  lata  gera  til  særk  oc  haufutlin. 

XX.     Sancti  laurencij  kirk(i)a  a  grvnd  i  eyiafyrdi. 
Kirkia    sancti    laurencij    oc    sancti   olaui.  hon  a  landh  aa 
finnastodum.2) 

XXI.     kirk(i)a  sancti  petri  a  hrafnagili. 
Kirkia    helga    petri    a    hrafnagili    aa    halft    hæimalandh. 
Banastadæ.    botn.    halft  nylændi.    gil.    kæpsaa.    halfuan  blæik- 

»)  tvískrifuð  fyrirsögnin,  og  frá  [bætt  við  á  síðari  staðnum; 
')  Hér  er  ekki  skrifað  meira  af  þessum  máldaga  og  er  svo  sem  10 
lína  eyða  í  skinnbókinni. 


1429.  KIRKNATAL  í  HÓLABISKUPSDÆMI.  379 

smyrardaal  framm  fra  skardæ.  aa  torfskurd  j  sightuna 
landh. 

Jnnan  kirkiu  sæm  sæghær  j  fornu  Registro.  brestr  kapa  oc 
vondr  sloppr.  serkr  oc  fonts  vmbunadr. 

I>ar  er  tuæggia  presta  skyldh  oc  ij  diakna. 

kirkia  ær  ecki  vigdh. 

fetta  j  lausagodzsi.  vj.  kyr.  xxx.  asaudar.  halft  fiorda 
hundrat  j  geldhfe.  v  hestar  oc  ij  CDærrhrysse.  halft  þridia 
hundrat  j  virdingar  godzi. 

Porcio  ecclesie  vm  iiij  ar  fiogur  (hundrot).  olukt  porcio 
vm  fimm  aar  medan  sira  berghulfr  hafdi  buet  seau  hundrot.  j 
annare  græin  hundrat  oc  mork  j  voru. 

J  annare  græin  mork  oc  hundrat  enn  j  tiundh. 

XXII.    kirkia  sancti  johannis  a  laugalandi. 

Kirkia  aa  laugalandhæ  er  helgut  med  gudi  hinum  helga 
johanne  baptista.  hon  a  jordina ^)  griotgardæ. 

Jnnan  kirkiu  flæst  alt  sæm  sægir  j  fornu  registro.  b(r)æstr 
æitt  altarisklædi.  pungr  med  helgum  domum.  litil  munlaugh. 
biarnnfell  oc  vtlas  firir  kirkiu.  Texti  fornn.  Eyrir  reykelsis.  iij 
kyr  oc  æin  ær. 

Porcio  ecclesie  vm  .xxx.  ara  mædan  runolfr  stullason  bio. 
XV  hundrot.  hefuer  han  lagt  til  kirkonnar  æin  caiekk  a  rættan 
ræikninghskap. 

Porcio  ecclesie  ellifuo  aurar  ok  fimm  hundrot  vm  tio  aar 
medan  hauskoldr  runolfsson  hefuer  haldit. 


414.  [1429]. 

KiRKNATAL   í    Hólabiskupsdæmi   á    dögum  Jóns    biskups  Vil- 
hjálmssonar. 

AM.  235.  4to  bls.  60—61,    bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálms- 
sonar  í  frumriti. 

f>essar  eru  kirkiur  i  holabiskupsdemi. 

[í^ijngeyiarþing.^) 
aa  saudanesi  prestz  skyld. 
ath  sualbardi  prestr. 

•)  Hér  er  eyða  í  skb. ;  ')  [á  spássíu  með  nyjari  hendi. 


380  KIRKNATAL  í  HÓLABISKUPSDÆML  1429. 

J  holum  prestr, 

J  hafrafellztungu  prestr. 

a  skinnastaudum  ij  prestar. 

J  ase  prestr. 

J  Garde  prestr. 

J  Husavik  ij  prestar. 

J  Nesi  prestr. 

a  Græniadarstodum  iij  prestar  ok  ij  diaknar. 

J  CDula  iij  prestar  ok  ij  diaknar. 

a  helgastodum  prestr  ok  diakne. 

a  Einarsstodum  ij  prestar. 

ath  fuerea  prestr. 

J  Reykiahlid  prestr. 

a  skutustodum  prestr. 

ath  lundarbrecku  prestr. 

ath  EyiardaalsŒi  prestr. 

ath  liosavattne  prestr  ok  diakn. 

a  þonglabacka  prestr. 

ai  halsi  ij  prest(a)r  [ok  diakn.^) 

aa  draflastodum  prestr. 

aa  JUugastodum  ij  prestar. 

Wndir  laufase  ij  prestar  ok  diakn. 

m  Grytubacka  prestr. 

J  Haufda  prestr. 

a  sualbardi  prestr.  [xx  ok  viij  med  flatey.^) 

[vodluþing.2) 
J  kaupangi  prestr. 

ath  CDuncka  þueraa  prestar  ij.  diaknar  ij. 
aa  CDodruuollum  prestar  ij  ok  diakn. 
J  gnupufelli  prestr  ok  diakn. 
ath  holum  prestr. 
J  sa/rbæ  ij  prestar  ok  diakn. 
J  daal  prestr. 
J  CDiklagardi  prestar  ij. 
aa  Grwnd  ij  prestar  ok  diakn. 
ath  hrafnagili  ij  prestar  ok  ij  diaknar. 
J  hlid  prestr. 
J  Glæsibæ  prestr. 

^  [önnur  hönd;     ')  [á  spásíu  með  nýjari  hendi,  hinni  sömu  ogáðr 


1429.  KIRKNATAL  í   HÓLABISKUPSDÆMI.  381 

aa  CDodruwollum  prestr  ok  diaknar  ij. 

ath  begisaa  prestr  ok  diakn. 

sa  backa  prestr. 

ath  ODyrkaa  prestr. 

m  yxnaholi  prestr. 

[aa  laugalandi  prestr.^) 

J  aarskoge  prestr. 

aa  wauUum  ij  prestar  ok  diakn. 

ath  vrdhum  prestr. 

ath  Tiorn  prestr. 

ath  vpsum  prestr. 

ath  quiabeck  prestr  ok  ij  diaknar. 

aa  siglones(i)  prestr.  þxiiij.^) 

[Hegranesþing.^) 
ath  bardi  prestr  ok  diakn. 
aa  knappstaudum  prestr. 
J  felli  prestr. 
ath  haufda  prestr. 
ath  hofui  prestr. 
aa  CDiklabæ  ij  prestar  ok  diakn. 
a  holum  prestar  iiij  ok  iiij  diaknar. 
aa  hofsstodum  prestr. 
[j]  vidvik  prestr.^) 
a  Ríjp  prestr. 
[a  þueraa.^) 
a  flugumyri  prestr. 
aa  COiklabæ  ij  prestar  ok  diakn. 
a  videuollum  prestr  ok  diakn. 
ai  silfrastodum  prestr. 
[J  flatatungu  prestr.^) 

[j ') 

j  reinesstad  prestr  ok  diakna(r)  ij. 

ath  hofi  prestr. 

J  Guddaulum  ij  prestar. 

ath  CDælifelli  ij  prestar  ok  diakn. 

ath  Reykium  prestr. 

aa  videmyri  prestr  ok  diakn. 


^)  [skafið  og  ekki  talin  með  þessi  kirkja  í  þeim  24;  hér  er  og 
hálfskafið  nokkuð  meira;  ')  [nýjari  hönd.  sama  og  fyrri;  ')  [á  spássíu 
með  nýjari  hendinni;  *)  [skafið. 


382  KIRKNATAL  Í  HÓLABISKUPSDÆMI.  1429. 

J  hollte  prestr. 

J  Glaumbæ  ij  prestar  ok  diakn. 

ath  borgh  prestr. 

a  fagranesi  prestr. 

J  huamme  prestr.  [xx  ok  vj.^) 

[Hunavatzþing.  ^) 
ath  hofui  prestr. 
[ath  spakonufelli  prestr.*) 
a  hauskaulldzstodum  prestar  ij. 
[a  hoUtastodvm  prestar  ij.^) 
J  hlid  prestr. 
a  bergstodum  prestr. 
J  holum  prestr. 
ath  swinavatne  prestr. 
a  kulu  prestr. 
a  hialtabacka  prestr. 
a  þingeyrom  prestar  ij  ok  diaknar  ij. 
aa  CDasstodum  prestr. 
[a  hiallalandi.^) 

j  Grimstungu  ij  prestar  ok  diakn. 
ath  vndunfelli  einn  prestur  ok  diakn. 
ath  bræidabolstad  prestr  ok  diakn(ar)  ij. 
ath  asgeirsaa  prestr. 
J  videdalstungu  prestr. 
at  Gnupe  prestr. 
aa  stadarbacka  ij  prestar. 
a  CDel  ij  prestar  ok  diakn. 
ath  stad  prestr. 
J  huammi  prestr. 
ath  Tiorn  prestr. 

J  holum  j  vestrhopi  prestr  ok  omagaprestr. 
aa  breidabolstad  ij  prestar  ok  ij  diaknar.  [xx  ok  uij.^) 

Jn  summa  soknar^)  kirkiur  i  hola  biskupsd^mi  [tivtigir  ok 
uiij  med  Grimsey  íiatey  ok  hrisey.^) 


')  [nýari  hönd  sama  og  áðr;  ')  [skafið,  og  er  þetta  ritað  ofan  í 
með  nýjari  hendinni;  ')  með  nýrri  hendinni  fyrir  ofan  línuna; 
*)  [fyrri  talan  skafin  og  er  þetta  svo  aptr  ritað  með  nýjari  hendinni. 


1429.  LAUFÁS.   —   MIKLIBÆR.  383 

415.  13.  Júli  1429.     á  Holum  í  HjaltadaL 

JóN    Vilhjálmsson    biskup    á    Hólum    veitir    Helga    Bjarnasyni 
staðinn  í  Laufási  fyrir  bænastað  Lopts  bónda  Guttormssonar. 

AM.  235.  4to  bls.  21,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti. 

Ver  jon  med  gudz  nadh  biscup  a'  holum  gerom  þat  ollum 
godum  monnum  viturligt  oc  kunnikt  med  þesso  varo  opnu  brefe 
ath  wer  hofum  uæitt  oc  skipat  staden  oc  kirkiuna  laufaas  er 
liggur  j  haufdahuerfui  íirir  bæn  oc  bædo  wors  ælskoligz 
vinar  loptz  bonda  guthormssonar  oc  hans  hustrv  hælga  biarna- 
syni  med  ollum  þeim  gognum  oc  gædum  sæm  til  hlyda  i  faustu 
oc  lauso  j  fridu  oc  ofridu  preter  porcionem  ecclecie.  suara  skal 
hann  aullum  skýlldvm  kirkiunar  oc  stadarins  efter  gaumlum  oc 
nyium  godum  vana  vm  æina  xij  mánade  oc  þat  læingur  sem 
vorar  nader  til  segia  vtan  prestar  beidizt  sidar  mæir  til. 

Ok  til  sanninda  her  vm  oc  mæire  audsýningar  setium  vær 
vortt  jnnzsigle  firir  þetta  stadarbref  skrifat  a  holum  j  hialtadal 
jn  festo  sancte  margarete  virgines.  anno  domini  CD°  cd^  vices- 
simo  nono. 


416.  21.  Jiílí  1429.  á  Hólum. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum  veitir  Steindóri  presti  stað- 
inn  í  Miklabæ  í  Blönduhlíð  fyrir  bænastað  Lopts  Guttormssonar. 

AM.  235.  4to  bls.  21,  bréfabók  Jdns  Vilhjálmssonar  í  frumriti. 

anno  domini  CD"  cd^  xx°  nono. 
Wer  jon  med  gudz  nadh  biscup  a  holom  gerom  godum 
monnum  viturligt  med  þesso  uoru  brefuæ  ath  sakir  bænastadar 
wors  elskoligz  sonar  oc  vinar  lopts  bonda  guthormssonar  hafum  wer 
vntt  oc  uæittstæinddore  preste  stadin  oc  kirkona  sancti  olaui  regis  j 
miklabæ  j  blondohlyd  med  ollum  þeim  gognum  oc  gædum  lauso 
fausto  fridu  oc  ofridu  sæm  þar  til  liggr  oc  lægit  hefer  ath  fornu 
oc  nyio  preter  porcionem  ecclesie  þar  til  asgrimr  diaknæ  (sonr) 
hans  til  kæmr.  En  kann  sannliga  spuriazst  lat  asgrims  sonar 
^hans  þa  skal  stæindor    þo    halda   staden   til  næsto  fardaga  þar 


384  REYNISTAÐARKLAUSTR.  1429. 

næst  æfter  komandæ   oc  suare  ollum  Rettum  skyldum  kirkonar 
oc  jardarenar  efter  gomblum  oc  nyiom  lofligum  vana. 

Oc  til  mæire  audsyningar  oc  stadfesto  her  vm  sætto  wer 
uortt  Jnsigli  firir  þetta  bref  gert  oc  skrifat  a  holom  j  hialta- 
daal  fimtta  dagin  næsta  firir  jacobsmesso  anno  domini  CD^  cd^ 
xx^  nono. 


417.  25.  Júlí  1429.  á  Reynistað. 

JóN  biskup  á  Hólum  staðfestir  bréf  hinna  fyrri  Hólabiskupa, 
Jörundar,  Auðunar  og  Jóns,  gefin  til  styrktar  og  verndar 
klaustrinu  á  Reynistað. 

AM.  Fasc.  VIII,  28,  frumritið  á  skinni.  Innsiglið  er  dottið 
frá.     Afskrr.  AM.  280.  4to  bls.  26—28;  AM.  277.  4to  bls.   23. 

Wær  Jon  med  gudz  nadh  biscup  a  holum  gerom  ollum 
godum  monnum  viturligt  oc  kunikt  med  þæsso  varo  opno  brefuæ 
ath  wer  sagom  oc  skodadom  oc  invirdeliga  lætom  yfer  lesa  firer 
oss  bref  virdoligra  herra  godrar  aminningar  biscupanna  a  holom 
er  verit  hafua  firer  oss  gudh  þeirra  saal  hafuæ  med  þeirra 
hanggandum  jnsiglum  huerir  er  med  faudurligre  forsea  oc  gud- 
ligre  ast  hafua  vt  gefuit  klaustrino  ath  stadh  j  Reynisnæse  oc 
systronom  þar  gudæ  þionandæ  oc  sancto  benedicto  þeirra  Ræglo 
fadur  furst  biscup  jorundar  herra  audunar  biscups  oc  jons  biscupstil 
styrcktar  fridar  frælsis  eflingar  oc  nadaþeim  oc  klaustur(s)ins  godzæ 
oc  systonar  er  stadin  halda  oc  heilaga  ræglu  pryda  med  fogrum 
lifnadæ.  Nu  med  þui  ath  oss  synizt  þessæ  þeirra  bref  oc 
skipan  suo  hialpsamligh  sæm  nýtsamligh  badæ  til  salu  oc 
sæmdar  þæim  oss  oc  ollum  vorum  loghligum  æfter  komandum 
þa  stadfestum  wer  med  þesso  voru  brefuæ  auU  þeirra  bref  oc 
priuilegia  med  oUum  sinom  græinum  oc  articulis  æuænliga 
obrigdæligha  haldazst  hedan  af  vpp  fra  sæm  her  til  vm  wora 
daga.  viter  oc  firer  wist  ath  wer  vilium  þeirra  formadr  oc  vern- 
daræ  vera  þeim  oc  þeirra  godzsæ  til  hialp  oc  hegenda  j  ollum 
þeim  lutom  wer  formægum.  þy  bidium  wer  vinliga^)  alla 
wora  loghlega  efterkomændr  hola  biscupa  oc  alla  adra  goda 
mænn  lærda  sæm  læika  ath  þer  vendit  goduilia   til    klaustrsins 


'}  Nokkurt  bil  á  milli  viii  og  iiga,    og  í  bilið  krábuUaö  nokku^ 


1429.  KVITTUNARBRÉF.  385 

oc  systrana  med  astsæmdh  oc  faudurligre  vmhyggiu  oc  fullan 
styrk  firer  biodandæ  hueriom  manæ  ath  kallsa  þær  ædr  vnada 
hindra  ædr  talma  þær  ædr  þeirra  godz  af  sinum  Rættendum. 
ventum  wer  oc  troystom  fastliga  ath  aller  þeir  goder  mænn 
sæm  til  þeirra  gera  vel  oc  vinattusamliga  audlizst  af  gudi  sealf- 
um  j  himænriki  sæmdh  oc  saluhialp  en  þeir  skulu  faa  af  oss 
þack  oc  ofuso  oc  at  allir  mænn  verandæ  oc  æfterkomandæ  viti 
firer  vist  oc  trui  stadfastliga  þessa  vora  skipan  settu  wer  firer 
þetta  bref  uort  jnsiglæ. 

Datum  anno  domini  CD^  cd^  xx^  nono  loco  prefato  in  die 
sancti  jacobi  apostoli. 


418.  [1429]. 

JóN  Vilhjálmsson    biskup    á    Hóhim  kvittar  Jón  prest  Pálsson 
um  ráðsmensku  staðarins  og  prófastsdæmi  í  Hegranesþingi. 

AM.  235,  4to  bls.  21,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3622. 

V^er  jon  med  gudz  nadh  biscup  a  holum  gerum  godum 
monnum  viturligt  med  þessu  uoru  brefi  ath  sakir  þess  at  sira 
jon  palsson  sæm  adr  hefer  (værit)  wor  Radzmadr  ath  holum 
oc  profastur  j  hægranæsþinghi  hefuer  oss  Rettan  oc  allan 
ræikninghskap  gert  af  holastadar  godzæ  oc  af  biscupstiundum 
þeim  sæm  hann  hefer  vt  tækit  af  sogdu  profastdæmi.  þers  oc 
annars  ath  hann  hefer  ut  lukt  oc  afhendt  vnder  yfersyn  oc' 
vittandh  godra  manna  badi  stadarins  godz  oc  biscups  tiunder. 
Ok  wer  hofum  peninga  suo  vppboret  sæm  oss  vel  anæger  af 
greindum  sira  jonæ.  fy  gerom  wer  sagdan  sira  jon  paalsson 
allungis  kuittan  oc  akærulausan  firir  oss  oc  worum  æfter  kom- 
andum  vm  radzmansdæmi  oc  profasts  firir  biodandi  huerium 
mannæ  hann  krænkia  ædr  asaka  vm  sogdh  æfni. 

Oc   (til)   sanninda    her  vm  settum  wer  uortt  jnsigli   firir 
(þetta)  bref  er  gert  uar  a  haufda  a  hofdastrondh. 


419.                       14.  August  1429.  á  Hólum. 

JóN  Vilhjálmsson    biskup    á    Hólum    veitir  Jóni    Kolbeinssyni 
sveini  sínum  staðinn  að  Stað  í  Hrútafirði. 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  25 


386  STAÐR  í  HRÚTAFIRÐI.   —   SKINNASTAÐIR.  1429. 

AM.  235.  4to  bls.  23,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     ÁM.  dipl.  afskrr.  3627. 

stadarbref  jons  kolbeinssonar. 

Ver  jon  med  gudz  naadh  biscup  a  holum  gerom  oUum 
monnum  viturligt  oc  kunnikt  med  þesso  uoru  opnu  brefe  ath 
wer  hofum  ueitt  oc  skipat  jonæ  kolbæinssyni  worum  swæini 
stadæn  oc  kirkiu  sancte  marie  ath  stadh  j  hrutafirdæ  med 
ollum  þeim  gognum  oc  gædum  sæm  þar  til  liggr  oc  leiget  hefer 
ath  fornu  oc  nyio  j  fausto  oc  lauso  j  minna  hlut  oc  mæira 
preter  porcionem  ecclesie.  Skal  han  hafua  fult  oc  loghligt 
vmbodh  efter  ath  tala  oc  kæra  ollu  þui  godzæ  sæm  stadnum 
oc  kirkonæ  er  æigi  logit  ædr  rangliga  firir  haldit  fyrr  ædr  sidar 
þeim  til  uor  kalla  oc  stænfna  er  æigi  vilia  j  hans  minnæ  blifua 
kirkonæ  oc  stadnum  skadalaust.  skal  han  æiga  alt  þat  ær  minna 
er  gefit  kirkonnæ  en  hundrat  vtan  gefit  sæ  ornamenta.  þat  skal 
kirkan  æiga.  skal  han  suara  ollum  skyldum  jardarænar  efter 
godum  gomblum  oc  nyium  lofligum  vana.  Skal  þessæ  uor  gerdh 
oc  skipan  standa  vm  æina  tolfmanadæ  fra  næstum  fardogum 
oc  til  annara  fardaga  þar  nest  efter  komandæ  oc  þat  længr  sem 
uorar  nader  til  sægia  oc  han  uæiter  oss  oc  worre  kirkiu  tro 
þionostu. 

Oc  til  mæire  audsyningar  oc  sanninda  her  vm  et  cetera. 
scrifat  a  holum  j  hialtadaal  marie  messo  aftan  furræ  anno  domini 
CD^  cd**  xx^  nono. 


420.  14.  August  1429.  á  Möðruvöllum. 

JóN  Vilhjálmsson    biskup    á    Hólum    veitir  Vigfúsi   Einarssyni 
sveini  sínum  staðinn  á  Skinnastöðum  um  næstu  tólf  mánuði. 

AM.  135.  4to  bls.  23,  bréfabók  Jóns  Vilhjálmssonar  í  frumriti. 
AM.  dipl.  afskrr.  3629. 

stadarbref  vigfus  einarssonar. 

Ver  jon  med  gudz  nadh  et  cetera. 

gerom  monnum  viturligt  ath  wer  hafum  væitt  oc  skipat 
vigfusæ  Einarssyni  vorum  swæine  stadin  oc  kirkia  sancti  petri 
a  skinnastodum  j  Eyxarfirdi  vm  æina  tolfmanadi  fra  næstum 
fardogum  oc  til  annara.  et  cetera.  suo  sæm  onnor  stadar  bref. 


1429.  UNDUNFELL.  387 

Oc  til  mæire  sanninda  et  cetera. 

scrifat  a  modruvollum  j  Eyiafyrdæ  COarie  messo  aftan  furra^) 
anno  domini  OD^  cd^  xx^  nono. 


421.  15.  August  1429. 

JóN   Vilhjálmsson    biskup    á    Hólum    veitir    Hermanni    presti 
(Jónssyni)  staðinn  á  Undunfelli  um  eitt  ár. 

AM.  235.  4to  bls.  22,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3623. 

litera  domini  hermanni  ecclesiam  vndunnfell  per  vnum  annum. 

Ver  jon  med  gudz  nadh  biscup  a  holum  gerom  ollum 
monnum  viturligt  oc  kunnikt  med  þesso  uoru  opnu  brefe  ath 
wer  hofum  wæitt  oc  skipat  stadæn  oc  kirkiona  ath  vndunfelli 
sira  hermanæ  prest  vm  næsta  æitt  aar  oc  þat  længr  sæm  uorar 
nader  til  segia  med  oUum  þeim  gognum  oc  gædum  sæm  þar 
til  liggr  oc  lægit  hefer  ath  fornu  oc  nyiu  j  faustu  oc  lausu  j 
fridu  oc  ofridu  j  minna  hlut  oc  mæira  preter  porcionem  ecclesie. 
skal  hann  hafua  uort  fult  oc  loghligt  vmbod  efter  ath  tala  oc 
kæra  oUu  þui  godzsæ  sæm  stadnum  oc  kirkiunæ  er  eigi  lokit 
ædr  ranghliga  firir  haldit  fyr  ædr  sidar  þeim  til  wor  kalla  oc 
stænfna  er  eigi  vilia  j  hans  minnæ  blifua  kirkonæ  oc  stadnum 
skadalaust.  skal  hann  æiga  alt  þat  sæm  gifit  werdr  til  kirkonar 
sæm  ær  hundrat  oc  þar  firir  jnnan  vtan  þat  sæ  hundrat  orna- 
menta.  þat  skal  kirkian  æiga.  skal  hann  oc  suara  skyldum 
jardarenar  efter  godum  gomblum  oc  nyium  lofligum  vana. 

Oc  til  mæire  audsyningar  oc  stadfestu  et  cetera.  in  die 
assumpcionis  beate  marie  virginis  anno  domini  CO*^  cd"  xx^ 
nono. 


422.  15.  August  1429.  a  Hólum. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum  veitir  Jóni  djákna  Einars- 
syni  staðinn  í  Goðdölum  um  næstu  tólf  mánuði. 

AM.  235.  4to  bls.  22,  bréfabók  Jóns   biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3624. 

*)  þannig;  ætti  líklega  að  vera:  síðara. 

25* 


388  GOÐDALIR.    —    TJÖRN.  1429. 

bref  vm  guddale. 

Ver  jon  med  gudz  naadh  biscup  a  holum  gerom  ollum 
monnum  viturligt  oc  kunnikt  med  þesso  uaro  opnu  brefe  ath 
wer  hofum  uæitt  oc  skipat  jon  diakna  einarsson  stadæn  oc 
kirkona  j  goddolum  vm  næsto  tolfmanudæ  upp  fra  fardogum 
er  nu  næst  kæmur  med  ollum  þeim  gognum  oc  gædum  j  faustu 
oc  lausu  j  minna  hlut  oc  mæira  j  fridu  oc  ofridu  sæm  þar  til 
liggia  ædr  lægit  hefer  fra  fornu  oc  nyiu  preter  porcionem 
ecclesie.  Skal  han  oc  hafua  fult  oc  logligt  vortt  vmbodh  til  æfter 
ath  tala  oc  kræfia  ollu  godzsæ  sæm  ranghliga  er  vndan  þeim 
hefdat  oc  drægit  fyr  æda  sidar  oc  þeim  firir  oss  kalla  loghliga 
oc  stænfna  er  þat  hafua  giortt  oc  æigi  vilia  blifua  j  hans  log- 
ligu  minnæ  kirkonæ  oc  stadnum  skadalaust.  Skal  han  oc 
suara  oUum  loghligum  skylldum  jardarennar  efter  godum  gomblum 
oc  nyiom  lofligum  vana.  Oc  til  sanninda  her  vm  et  cetera. 
scrifat  a  holum  j  hialtadal  in  die  assumppcionis  beate  marie 
virginis  anno  domini  00°  cd^  xx°  nono. 


423.  [1429]. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum  veitir  Brynjólfi  Nikulássyni 
staðinn  á  Tjörn  á  Vatnsnesi  um  tdlf  mánuði  eptir  beiðni  Lopts 
bónda  Guttormssonar  og  hústrú  Ingibjargar. 

AM.  235.  4to  bls.  22,  bréfabók  Jóiis  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3625. 

stadarbref  bryniolfs. 
Wer  jon  med  gudz  nadh  biscup  a  holum  gerom  ollum 
monnum  viturligt  oc  kunnikt  med  þesso  uaro  opnu  brefe  ath 
wer  hofum  firir  bæn  loptz  bonda  ochans  hustrv  hustrvjngibiargar 
varra  elskoligra  vina  uæitt  oc  skipat  stadæn  oc  kirkiona  tiorn 
a  watznæsi  bryniolfi  nicholassyni  vm  æina  tolfmanadi  fra 
næstum  fardogum  oc  til  annarar  nest  efter  komandæ  med 
oUum  þeim  gognum  oc  gædum  j  faustu  oc  lauso  j  minna  hlut 
ok  mæira  j  fridu  oc  ofridu  sæm  þar  til  liggr  oc  lægit  hefer  fra 
fornu  oc  nyio  preter  porcionem  ecclesie. 


1429.  HELGASTAÐIR.   —  KVlTTUNARBRÉF,  389 

424.  1429. 

JóN  Vilhjálmsson  biskiip  á  Hólum  veitir  Arnbirni  Markússyni 
staðinn  á  Helgastöðum  um  tólf  mánuði  fyrir  bænastað  Lopts 
bónda  og  hústrú  Ingibjargar. 

x\M.  235.  4to  bls.  22,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.   3626. 

stadarbref  arnbiarnar.  helgastade. 
Wer  jon  med  gudz  nadh  biscup  a  holum  gerom  oUum 
monnum  viturligt  oc  kunnikt  med  þesso  uaro  opnu  brefæ  ath 
ver  hofum  firir  bæn  loptz  bonda  oc  hans  hustrv  hustrv  jngibiargar 
worra  ælskoligra  vina  wæitt  oc  skipat  stadæn  oc  kirkona 
helgastadæ  j  R(æ)ykiadaal  arnbirnæ  (marcus)syne  vm  æina  tolf- 
manadæ  vpp  fra  nestum  fardogum  oc  til  annara  nest  efter 
komandæ  med  ollum  þeim  goghnum  oc  gædum  j  faustu  oc 
lauso  j  minna  hlut  oc  mæira  j  fridu  oc  ofridu  sæm  þar  til 
liggr  oc  lægit  hefer  fra  fornu  oc  nyio  preter  porcionem. 


425.  4.  September  1429.       á  Einarsstöðum. 

JóN  Vilhjálmsson    biskup    á   Hólum    kvittar    síra  Jón  Pálsson 
«forðum»  ráðsmann  Hólakirkju  fyrir  góða  þjónustu  og  trúskap. 

AM.  235.  4to  bls.  23,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3628. 

quitonarbref  sira  ions  palssonar  vm  Radzmanzstarf  a  holum. 

ver  jon  med  gudz  miskun  biscup  a  holom  heilsum  ollum 
monnum  þetta  bref  seandum  oc  heyrandum  med  gudz  quediu 
oc  worre  blessan. 

ydr  skal  ollum  viturligt  vera  ath  wer  varn  ælskoligan  son 
med  uorum  herra  iesu  christo  jon  paalsson  prest  fordum  radz- 
mann  vorar  kirkiu  a  holom  firir  sina  goda  þionozstu  oc  truskap 
sæm  ver  hofum  med  honum  funnit  oc  troom  oss  alt  tidh  med 
honom  finna  skulom  af  oUum  saukom  oc  þionozstu  þeim  sæm 
hann  j  fursaugdo  sino  starfuæ  hefuer  vanrækt  ædr  glæmt  lausan 
gerom  han  firir  sin  æinfalldan  truskap  sæm  wer  iafnan  til  hans 
treystom  sæm  han  hefer  oss  lofat  vm   afhendingh  allra  godza 


390  UMBOÐSBRÉF.  1429. 

oc  serhuerra  godzsa  suo  tiunda  sæm  allra  annara  kirkonar 
godza  fastra  oc  lausra  sæm  til  höra  kirkonæ  frialsan  oc  lidugan 
firir  oss  oc  vorum  loghligum  efterkomandum.  wer  bodum  honom 
wora  almenniliga  quittan  oc  sættum  med  þesso  uaro  brefæ  j 
huers  hitar  vittni  vortt  jnsigli  kringlott  oss  nerverandum  er 
med  hanggandi. 

Vt  gitit  ath  vorre  kirkiu  einarsstodum  in  translacione  beati 
guthberti  anno  domini  CO^  cd^  xx^  nono. 


426.  7.  September  1429.        á  Möðmvöllum. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum  veitir  Vigfúsi  Einarssyni 
sveini  sínum  umboð  yfir  öllum  rekum  Hóla  staðar  í  Hjaltadal 
fyrir  norðan  Jökuisá  í  Öxarfirði. 

AM.  235.  4to  bls.  23,  bréfabók  Jóns  biskups  Vigfússonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3630. 

vmbodzbref  vigfus. 

Jtem  ver  jon  med  gudz  et  cetera. 

geroom  oUom  viturligt  ath  wer  hofum  fængit  vigfusi  Einars- 
syni  vorum  suæinæ  wortt  oc  heilagrar  hola  kirkiu  loghligt 
vmbodh  yfer  ollum  þeim  Rækum  huala  oc  vida  sæm  reka  kann 
oc  oss  til  heyrer  oc  kirkunne  a  holum  firir  nordan  jokulsaa 
goma  oc  vmhyggiu  ifir  hafua  med  ollum  trvskap  efter  þui  sæm 
honom  ær  mögiligt  oc  hann  er  mann  (til)  oc  oss  lulla  visso  gera 
ef  hualæ  kann  reka  oc  geoma  efter  þui  sem  hann  ser  oss  bæst 
hæntta  et  cetera  sæm  brefit  seger. 

Oc  til  sanninda  her  vm  et  cetera. 

scrifat  a  modruuoUum  j  eyiafyrdi  CíDariemesso  aftan  sidarre 
anno  domini  CD^  cd^  xx^  nono. 

engin  termin  asettur  vm  vmbodit. 


427.  13.  September  1429.  í  Gnúpaíelli. 

JóN   Vilhjálmsson   biskup    á    Hólum    veitir    Helga   Bjarnasyni 
staðinn  í  Laufási. 

AM.  235.  4to  bls.  24,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti. 


1429.  LAUFÁS.  —  HÓLL  í  HÖFÐAHVERFL  391 

Ver  jon  med  gudz  nadh  et  cetera. 

gerom  ollum  monnum  (vitrligt)  med  þesso  uoru  opno 
brefuæ  ath  ver  hofum  uæitt  oc  skipat  heidarligum  mannæ 
helga  biarnasyni  kirkona  hins  signada  petri  i  laufasæ  oc  stadæn 
med  oUum  þeim  pæningum  sæm  honum  fylgia  et  cetera.  skal  hann 
stadæn  hafua  vm  næstu  þriu  aar  forfallalaust  fra  nestum 
fardðgum  med  vidhræka  oc  huaalræka  þeim  stadnum  fylger.  hann 
skal  sækia  mæga  a  hola  stadar  Reka  vidu  oc  bæta  med  staden 
oc  kirkiu  oc  hennar  jarder.  skal  han  æignazt  x  aura  vtan  bækr 
«dr  ornamenta  jnan  kirkiu  til  prydis  oc  abyrgiazt  kirkona  oc 
stadæn  oc  stadarens  godz  efter  logom. 

oc  til  sanninda  et  cetera. 

vt  gifit  j  gnupafelli  j  eyiafyrdæ  nesta  dagh  firir  kross- 
messo  vm  haustæn. 

428.  13.  September  1429.  í  Gnúpafelli. 

JóN  Vilhjálmssonar  biskup  á  Hdlum  unnir  og  skipar  Eiríki 
Gaut(asyni)  kristfjárjörðina  Hól  í  Höfðahverfi  honum  til  viðr- 
jífis  og  hans  fólki. 

AM.  235.  4to  bls.  24,  bréfabók  Jóns  Yilhjálmssonar  í  frumriti. 

Ver  jon  med  gudz  nad  et  cetera. 

gerom  ollum  monnum  viturligt  med  þesso  voru  brefæ  at 
ver  hofum  j  hæidr  vidh  gudh  vntt  oc  skipat  Eirikæ  gaut(asyni)^) 
kristfiar  jordina  hool  j  haufdahuerfi  med  ollum  gognum  oc 
gædum  er  jordonnæ  fylgir  oc  fylgt  hefer  at  fornu  oc  nyio  fridum 
oc  ofridum  faustum  oc  lausom.  skal  hann  þetta  kristfæ  hafva 
oc  halda  ser  til  hialpar  oc  vidrlifis  oc  sino  folki  so  lengi  sæm 
warar  nader  til  sægia.  firirbiodum  ver  hueriom  mannæ  hann 
ath  talma  edr  hindra  af  saugdo  kristfæ  holi  j  haufdahuerfi. 

oc  til  saninda  et  cetera. 

vtgifit  i  stadh  dægi  oc  ari  sæm  j  fyrra  copia  sægir  vm 
helga  biarnason.  

429.  22.  September  1429.  á  Hólum. 

Stefnubréf  Jdns  biskups  Vilhjálmssonar  til  þeirra  Ingibjargar 
Sturludóttur  og  Ormfríðar  porsteinsdóttur. 

^)  hefir  líklega  verið  bróðir  Rögnu  Gautadóttur  frændkonu  biskups. 
og  er  líklega  sami  maðr  og  Eiríkr  Upplendingr. 


392  STEFNUBRÉF.  —  PRÓFASTSBRÉF.  1429. 

AM.  235.  4to  bls.  24,  bre'fabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3631. 

Jtem  litera  citacionis  ingibiargar  stullodottur.  er  stænfno- 
dagræn  fimtta  dagin  efter  mattheusmesso  nu  j  haust  er  kæmr 
hæima  a  holom  vm  hordæmi  med  sigmundi  oblaudzsyni.  sira 
bergþor  haldorsson  skuldi  stæfna.  a  sama  dagh  oc  scrifat  are 
sem  adr  sægir. 

Jtem  er  stænfnd  ormfridr  þorstæinsdotter  til  hola  a  sama 
fimtta  dagh  firir  þa  sauk  ath  sigmundr  oblaudzson  hefer  kænst 
ath  han  hefer  lofuat  henne  leyniliga  æigænordæ  adr  æn  han 
kæypti  inguælldi  erllændzdottur  med  faudur  radæ  oc  modor  oc 
lyst  j  kirkiu  þeirra  j  millom  efter  gudz  logum  oc  verit  saman 
tiu  aar  eder  bætr  oc  ængin  quittr  a  komet  a(th)  hon  veri  hans 
frilla  æda  horkona  oc  ath  ormfridt  hafuæ  minnr  geymt  þigh  oc 
þitt  lifuernæ  heldr  (æn)  þeim  oc  þigh  til  bæri  sæm  a  slikum 
malom  standa  edr  kæra  vilia. 

eodem  anno  vt  prius. 


430.  27.  September  1429. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum  skipar  séra  Hermann  Jónsson 
prófast  millum  Vatnskarðs  og  Vatnsdalsár. 

AM.  235.  4to  bls.  24,  bréfabók  Jóns  bisknps  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.  . 

sira  hermans  profastbref  a  mins  herra  vegna. 

Ver  jon  med  gudz  nadh  et  cetera. 

heilsum  alla  goda  menn  millom  vatzskardz  oc  uatzdalsaar 
med  g(udz)  q(uediu). 

ver  uilium  ydr  uiturligt  gera  ath  wer  hofum  scipat  hæid- 
arligan  mann  sira  hermann  profast  et  cetera  vt^)  alii.  vtan 
serliga  skal  hann  (hafua)  uortt  fullt  oc  serligt  loghligt  vmbodh 
þeim  monnum  karllom  oc  konom  lærdum  sæm  læikum  stefna 
ædr  stæfna  lata  firir  oss  edr  þænn  er  uer  til  setium  yfer  dæma 
a  uora  vegna  þeim  sæm  brottliger  hafua  uordit  med  oss  oc 
heilaga  kirkiu  j  þeim  saukom  sem  oss  sealfuom  til  bærr  oc  æigi 
er  adr  logligr  sattmale  vm  giorr  oc  ver  hofom  honom  serliga 

»)  et  (z),  hdr. 


1429.  TJÖRN  OG  NES.  393 

til  sagt  j  huat  profastdæmi  sem  þeir  ero  j  hunavatzþingi  en 
þetta  profastdæmi  skal  standa  til  nesto  faardaga. 

Oc  til  sanninda  et  cetera. 

ut  gifit  þridia  dagen  nesta  firir  michialsmesso  anno  domini 


431.  6.  Oktober  1429. 

Yeitingarbréf  Atla  Guðmundarsonar  fyrir  Tjörn  í  Svarfaðardal. 

AM.  235.  4to  bís.  24,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3632. 

bref  atla  gudmundzsonar  vm  tiorn  i  SHarfua(dar)dal. 

Ver  jon  med  gudz  nadh  et  cetera. 

gerom  ollom  monnum  viturligt  et  cetera  ath  wer  hofum 
uæitt  vorum  suæine  atla  gudmundzsyni  stadæn  tiorn  j  suarfada- 
daal  vm  eitt  ar  fra  nestu  fardogum  oc  til  annara  oc  vera 
efterkeromann  oc  ful(l)r  aasakare  kirkonar  peningum  vnder 
rettan  reikningskap  oc  vorn  dom  oc  þan  ver  þar  serligar  til 
skipum  yfer  segia  oc  æiga  sealfur  þat  gifuast  kann  tiu  aurum 
minna  vtan  ornaraenta  jnnan  kirkiu  ædr  bækr  gifizst  kirkon(i). 

vt  gifit  in  festo  fide  virginis  anno  domini  CD°  cd°  xx^ 
nono. 


432.  7.  Oktober  1429. 

JóN  Vilhjálmsson  veitir  Jóni  Ketilssyni    sveini   sínum    staðinn 
að  Nesi  i  Aðaldal. 

AM.  235.  4to  bls.  24,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3633. 

stadarbref  jons  ketilssonar. 

Ver  jon  med  gudz  nadh  et  cetera. 

gerom  ollum  monnum  (viturligt)  et  cetera  ath  werwilium 
sealfer  hafua  stadæn  j  næsi  j  adaldal  þui  hofum  wer  han  j  hendr 
fengit  til  geymslu  oc  medferdar  a  vorra  vegna  jonæ  kætilssyni 
uorum  svæini  vm  æitt  aar  fra  nestum  fardogum  oc  til  annara 
oc  her  med  gerom  wer  ollum  monnum  viturligt  ath  han  ær 
uor  suæin  breftækin  oc  heilagrar  kirkiu  suo  lengi  sæm  ver  (æi) 


394  HJÓNASKILNAÐR.  1429. 

kallom    aftur   uortt   bref  oc   hann  uæiter  oss  trv  þænuzstu  oc 
heilagre  kirkiu. 

vt  giíit  dægi  sidarr  en  j  fyrra  brefe  er  scrifat  eodem  anno. 


433.  1429. 

Framburðr  þeirra  forleifs  fdrðarsonar  og  forgerðar  Böðvars- 
dóttur  um  hjónaband  sitt. 

AM.  235.  4to  bls.  25,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti. 

Vm  hionskilnad  þorlæifs  þordarsonar  ok  þorgerdar  boduars- 
dottr. 

Ath  þorgerdr  boduarsdotter  jattadæ  þui  med  suornum 
bokaræidæ  firir  herra  joni  biscupi.  asbirne  abota  a  þingheyrum 
oc  sira  hermannæ  j  hunauatzþingi  halfo  at  hon  alldri  saman 
batt  hionaband  med  þorlæifui  þordarsyni  med  sinom  vilia  oc 
alldri  vilia  til  hafdæ  fyr  næ  sidar  oc  swor  ath  (hon)  vildæ  vera 
fyr  mannlaus  alla  sina  lifsdaga  en  han  æiga  oc  kuast  aldræ 
med  honom  blifua  med  sam(þycke  ædr)  vilia.  oc  ængum  mannæ 
lofat  sina  trw  til  hionabandz  og  ængan  man  haft  til  likams 
losta  til  þess  ath  hon  vildæ  skiliazst  uidr  hann.  vtan  þat  litla 
jayrdæ  sem  hon  lagdi  þar  til.  giordi  hon  af  fortolom  annara 
manna  ok  otta  oc  rædslo  tirir  faudur  sinom. 

Jtem  er  þetta  framsogn  þorlæifs  þordarsonar  firir  fyr- 
nefndum  herra  jone  biscupi  aa  holum  oc  fyrnefndum  monnum 
læggiandi  sinar  hendr  a  helga  bok  oc  suor  ath  han  skyldæ 
þat  fram  segia  firir  honom  sem  min  herra  spurdæ  hann  upp  a 
sin  sannindi.  fyrst  spurdæ  herra  biscupæn  han  huortt  han 
taladæ  fyrr  med  faudr  hennar  ædr  hana  sealfa.^)  En  þor- 
læifr  sagdizst  fyrr  hafua  taladh  med  faudr  hennar  þar  vm  en 
sidar  med  hana.  Ok  þa  han  taladi  med  hana  þa  sagdæ  hon  huorcki 
næi  næ  ia.  Ok  þar  æfter  er  han  taladæ  sidar  med  hana  þa 
kaupit  for  fram  þa  sagdi  hon  jaa  ath  fader  hennar  skuldæ 
rada.  æi  sidr  spurdi  herra  biscupenn  hann  huortt  han  hafdæ 
han»  (fæst)  ædr  æi.  en  þorlæifr  sagdizst  ecki  hafua  fæst  hana. 

')  tvískrífað.  


t 


1429.  HJÓNASKlLNAÐR.  395 

434.  [1429]. 

ViTNiSBURÐR  Sölva  Arngrímssonar  og  Siugurðar  (Sigurðar) 
l^órðarsonar  um  hjónaband  fórðar  J>orleifssonar  og  f>orgerðar 
Böðvarsdóttur. 

AM.  235.  4to  bls.  25,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     Kemr  á  eptir  Nr.  435. 

Jtem  var  þetta  vittnisburdr  vm  þetta  sama  maal  þeirra  soluaa 
arngrimssonar  oc  siugurdar  þordarsonar  ath  þar  vorum  uitt  i 
hia  oc  heyrdum  a  handabandh  boduars  arasonar  oc  þorgerdar 
dottur  hans  af  æine  halfuo  en  þorlæifs  þordarsonar  af  annari 
ath  suo  íirir  skildo  ath  næfndr  boduar  gifti  þorgerdi  dottur 
sina  fyrnefndum  þorlæiíi  til  loghligrar  æigen  kono.  Ok  heyrdum 
uitt  ath  hon  gaf  jayrdi  til  ath  æiga  þorlæif  oc  vit  sagum  þat 
æigæ  ath  hon  veri  vviliugh  til  kaups  vit  honom.  taladæ  boduar 
vid  þorgerdi  dottur  sina  íirir  handabandet  ath  hon  skuldæ 
æigi  til  handabandz  ganga  næma  henne  væri  viliugt  han  ath 
æiga  en  hon  sagdi  jaa  vidr  ath  hennæ  veri  uæl  viliugt  ath 
æiga  hann. 

435.  1.  Nðvember  1429.  á  þingeyrum. 

Hjónaskilnaðarbréf,  er  Jón  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum 
gefr  fórði  í>orleifssyni  og  forgerði  Böðvarsddttur. 


AM.  335.  4to  bls.  25,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti. 

Nos  johannes  dei  et  apostolice  sedis  gracia  episcopus 
holensis  exhaminauimus  ptt'  diligenter  tam  in  publico  quam 
secreto  et  non  invenientes  matrimonium  contractum  nitit  nec 
et  in  personis  vt  oportet  uoluntatem  contrahendi  inter  thor- 
læfum  thorderi  et  thorgerde  boduari.  jtem  vna  persona  thorgerda 
non  consentire  necwlt  adhuc  consentire.  ipsas  disiungimus  et 
discopulamus  ac  disiunctas  et  discopulatas  denunciamus  per 
presentes.  Et  liberos  facimus  contrahere  alibi  vbicunque  lex 
diuina    permiserit    aliunde^).    per   presentes    insuper    omnibus 

^)  atjende,  hdr. 


396  HJÓNASKILNAÐR.  1429. 

nostris  svbditis  in  virtute  sancte  obedientie  iniungimus.  et  svb 
pena  excommunicacionis  precipimus  vt  nvllus  impediat  seu 
impedire  faciat  istas  predictas  partes  seu  alterum  ipsorum 
quum  nubere  uel  matrimonium  contrahere  poterit  vbicunque 
locorum  viderint  uel  uiderit  contrahendi.  coram  hijs  facta  est 
hæc  separacio  videlicet  abbate  asberno  de  thingeyris.  domino 
sigurdo.  domino  hermanno  preposito  in  hunavatzthingh,  johanni 
egilli  publico  notario.  johanni  johannis.  johanni  thorgrimsson. 
CDattheo^).  halloni  thorgrim(i)  et  beroni  amundi  et  alijs  pluribus 
notabilibus  personis  presentibus. 


AM.  235.  4to  bls.  25—26,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálms- 
sonar  í  frumriti. 

skilnadarbref  þorlæifs  þordarsonar  oc  þorgerdar  boduarsdottur. 

Wær  jon  med  gudz  nadh  biscup  a  holum  skodadom  græino- 
liga  opinberliga  oc  leyniliga  hionaband  þorlæifs  þordarsonar  oc 
thorgerdar  boduarsdottur  ecki  logliga  saman  bundit  vera  þeirra 
j  millom  suo  sæm  ber  med  bæggia  þeirra  vilia  af  þui  ath  sogdh 
thorgerdr  af  sinnæ  halfuo  hefuer  æigi  med  sinom  fullom  vilia 
oc  ecki  en  vil  samþyckia.  fui  sundrskilium  wer  oc  sundrslitom 
oc  sundr  sægium  þeirra  hiouabandh  (oc)  med  ollo  laust  gerom. 
þeim  mæga  giptazst  j  huern  stadh  annan  er  gudz  logh  þeim 
lofuar.  huar  firir  wer  biodum  ollum  worum  vndermonnum 
vnder  heilaga  hlydnæ  oc  skyldu  vnder  bans  pino  ath  þær 
hindræt  ædr  talme  þessa  fyrsagda  lutæ  ath  þau  mæga  giptazst 
oc  hionabandh  binda  huar  þau  vilia  oc  j  huern  stadh  er  þeim 
synizst. 

Nerverandom  þesse  worre  giordh  oc  hionskilnadæ  asbirnnæ 
abota  a  þingeyrom.  sira  siugurdæ  jonssyni.  sira  hermannæ  jons- 
syni  profasti  i  hunavatzþingi.  jonæ  egilssyni  publico  notario. 
jonæ  þorgrimssyni.  hallæ  þorgrimssyni  oc  biorne  amundasyni  oc 
flæirom  uæl  kændom  monnum. 

datum  a  þingeyrom  allra  heilagra  messo  aftan  anno  domini 

XX ' 
^)  dregið  út. 


1429.  STAÐAKBAKKI.   —  FAGRANES.  397 

436.  1429. 

JóN  Vilhjálmsson  veitir  Ara  Vigfússyni  sveini  sínum  staðinn  á 
Staðarbakka  um  eitt  ár. 

ÁM.  235.  4to  bls.  26,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3634. 

stadarbref  ara  vigfussonar. 

Ver  jon  med  gudz  naadh  et  cetera. 

gerom  ollum  monnum  viturligt  ath  wer  hofum  væitt  ara 
vigfussyni  vorum  oc  heilagrar  hola  kirkiu  swæine  stadæn  aa 
stadarbacka  vm  eitt  aar  oc  huorcki  læa  næ  læighsælia  al 
honom  oc  rida  med  oss  ein  manodh  vm  sumar  oc  annan  vm 
vætur  nær  ver  vilnom  suo  med  sin  æigen  oc  plaga  oss  oc  vora 
suæina  med  mat  oc  eyl  þa  ver  til  hans  komom. 

Datum  anno  domini  CO^  cd^  xx^  nono. 


437.  21.  November  1429. 

Yeitingarbréf  IUuga  Bergúlfssonar  fyrir  staðnum  áFagranesi 
um  eitt  ár. 

AM.  235.  4to  bls.  26,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3635. 

stadarbref  iUuga  bergulfssonar. 

Wer  jon  med  gudz  nadh  biscup  a  holum  et  cetera. 

gerom  ollum  monnum  viturligt  ath  wer  hofum  uæitt  vorum 
kerligum  syni  illuga  bergulfssyni  stadæn  oc  kirkiuna  a  fagra- 
næsi  a  reykianæsi  vm  eitt  aar  oc  lea  ecki  næ  læighselia  af 
stadnum  vtan  uortt  minnæ. 

oc  til  sanninda  et  cetera. 

anno  domini  CD^  cd°  xx^'  nono  in  vigilia  sancte  cecilie 
virginis  datum. 


438.  20.  December  1429.  á  Hólum. 

JóN  Vilhjálmsson   biskup  á  Hólum  veitir  sínum  kærlegum  vin 
Lopti  bónda  Guttormssyni  staðinn  á  Sauðanesi  um  þrjú  ár. 


398  SAUÐANES.    —   GLÆSIBÆR.  1429. 

AM.  235.  4to  bls.  26—27,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálms- 
sonar  í  frumriti. 

stadarbref  loptz  bonda  vm  saudanes  vm  þriu  ar. 

Ver  jon  med  gudz  nadh  biscup  a  holum  et  cetera. 

gerom  ollom  monnum  vitrligt  oc  kunnikt  ath  ver  hofum 
væitt  oc  skipat  vorum  kerligum  vin  loptæ  bonda  guthormssyni 
stadæn  og  kirkona  saudanæs  med  vidræk(a)  hualræka  oc  ollum 
gognum  oc  gædum  et  cetera  vm  þriu  aar  nest  efter  komandom. 
skal  han  mæga  iia  oc  læighselia  af  stadinom  þeim  honom  likar 
stadnum  skadalaust  oc  kirkonæ  oc  vera  fullr  eftertolomadr 
ollu  þui  godzsæ  sæm  kirkan  oc  stadræn  æiga  hæimta  oc  firir 
oss  bioda. 

Oc  til  sanninda  et  cetera. 

vt  gifit  a  holum  in  vigilia  sancti  thomæ  apostoli  var  þat 
þridia  dagin  nesta  firir  jol  anno  domini  CD°  cd°  xx°  nono. 


439.  20.  December  1429.  á  Hólum. 

Véitingarbréf  Jóns  Guðmundssonar  smiðs  fyrir  Glæsibæ  um 
eitt  ár. 

AM.  235.  4to  bls.  27,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3636. 

stadarbref  jons  smidz  gudmundzsonar  vm  eitt  ar  glesibæ. 

Ver  jon  med  gudz  nadh  et  cetera. 

gerom  ollum  monnum  kunnikt  ath  (vær)  hofum  uæitt  oc 
skipat  stadæn  oc  kirkona  j  giæsibæ  jonæ  smidh  vm  æitt  aar 
med  ollum  gognum  et  cetera  oc  eckki  læighsælia  edr  lia  af 
stadnum  oc  mæga  tala  efter  stadarens  godzsæ  logliga  oc  bioda 
firir  þeim  rangliga  hafua  haldit. 

Oc  til  sanninda  her  vm  et  cetera. 

vt  gifuit  a  holum  j  hialtadaal  þridia  dagæn  næsta  firir 
jool  er  þat  thomas  messo  postola  aftan  anno  CD^  cd^  xx^ 
nono. 


1430.  ARI  I>ORBJARNARSON.  399 

440.  15.  Janúar  1430.  [á  Ilðlum]. 

Samningr  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  og  Ara  prests  f>or- 
bjarnarsonar  um  nokkur  fjárskipti  milli  þeirra. 

AM.  235.  4to  bls.  34,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti,  og  er  þetta  skafið.     AM.  dipl.  afskrr.  3650. 

Anno  domini  CD^  cd°  xxx^  [a  sunnodagen  nesta  efter 
gæisladagh^)  var  þetta  skilmalæ  herra  jons  biscups  a  holum  oc 
sira  ara  thorbiarnarsonar  ath  nerverandum  oc  aheyrandom 
erligum  monnum  loptæ  bonda  guthormssyni.  sira  jonæ  biarna- 
syni  officiali  hola  biscups  dæmis.  sira  siugurdi  jonssyni.  Einare 

hallssyni   oc    mer  jonæ  Egilssyni   publico  notario 

firir  þau  fim  hundrot  sæm  hann  hafdæ  ath  sær  tækit  af  hola 

æiga  oc  hafua  j   sinn  þionozstu  læyn  oc  minn 

herra  giordæ  hann ræikningskap  og  huad  ær  hann 

hafdæ  vt  latidh  edr  j   gert  ....  skaga  fiordh  er  herra   jon 

hafdæ   honom  vnt    adr.  gaf  sira  aræ j  suo  mata 

skildæ  herra  jon  firir  at  sira  aræ  skuldæ  alt  þat  æiga  sæm 
hann  hafdæ  vpp  boritt  oc  hann  hafdæ  j  sinom  handum  hesta 
ædr  annat  godz  en  herra  biscupen  þat  sæm  hann  hafdæ  ekki 
fængit. 


441.  17.  Janúar  1430.  á  Holum. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum  kvittar  séra  Ara  í>orbjarn- 
arson  af  ráðsmannsstarfi  frá  forláksmessu,  er  var,  og  til 
geisladags. 

AM.  235.  4to  bls.  27,  bréfabók  Jóds  biskugs  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.  AM.  dipl.  afskrr.  3637.  AM.  238.  4to  bl.  62  afskr.  frá 
c.  1570  (ekki  góð). 

kvittonarbref  sira  ara  af  Radzdæmi  a  holum. 

Ver  jon  med  gudz  nadh  et  cetera. 

gerom  ollum  godum  monnum  viturligt  oc  kunnikt  med 
þesso  voru  opnu  brefuæ  ath  ner  verandom  Erligum  monnum 
loptæ  bonda  guthormssyni.  sira  jonæ  biarnasyni  uorum  officiali. 
sira  siugurd(i)  jonssyni.  Einaræ  hallssyni  oc  jonæ  EgiUssyni 
nostro   publico   notario   giordæ    sira   (aræ)   thorbiarnarson  oss 

')  [yfir  línunni. 


400  OFFICIALISBRÉF.  1430. 

Ræikningskap.  oss  sealfum  nerverandum  suo  feldan  af  oUum 
stadarens  godz(um)  j  holom  sem  hann  hefuer  vmbodh  oc  radz- 
mans  starf  yfer  hafdt  fra  thorlaksmesso  j  sumar  er  uar  oc  til 
gæisladags  þar  nest  efter  komandæ  suo  ath  oss  uæl  anæygir. 
I>ui  gerom  ver  med  fyrnefndra  godra  manna  radhæ  oc  samþykt 
sagdan  sira  ara  thorbiarnarson  allungis  quittan  oc  lidugan  af 
allræ  þeirræ  medferdh  sæm  hann  hefer  hafdt  a  godzsæ  oc 
æignum  kirkonnar  a  holum  oc  voru  vm  fyrnefndan  tima  j 
sogdu  radzmans  starfuæ  oc  þionvzstu  jntæket  edr  vt  latedh  oc 
honom  bær  oc  han  aa  oss  ræikningskap  af  gera  suo  ath  han 
æi  skal  oss  næ  uarom  efterkomandum  framar  ræikningh  gera 
þurfua  hedan  af  vm  þetta  ænfni  vm  suo  langan  tima  sæm  adr 
seger  suo  ath  jam  frialser  skulo  þeir  vera  sæm  kaup  oc  skipte 
hafua  vidr  han  att  sæm  han  sealfr.  at  þui  vndan  tekno  ef 
nokot  finst  glðmst  edr  vanræikninghr  sidar  mæir  fari  efter 
logum. 

Oc  til  mæire  stadhfesto  oc  audsyninghar  settum  ver  uortt 
jnsigli  firir  þetta  quittanarbref  vt  gifit  a  holum  j  hialtadal^) 
þridia  dagen  nesta  efter  gæisladagh  anno  domini  CD^  cd^  xx^ 
decimo. 


442.  26.  Janiíar  14B0.  á  Ilolum. 

JóN  Vilhjálmsson   skipar  séra  Jón  Bjarnason  officialis  yfir  alt 
Hólabiskupsdæmi. 

AM.  235.  4to  bls.  28,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti. 

officialisbref. 

Ver  johannes  dei  gracia  et  cetera. 

heilsum  ollum  monnum  j  hola  biscupsdæme  lerdum  oc 
læikum  med  gudz  quediu  oc  vorre. 

ver  uilium  ydr  viturligt  gera  ath  med  samþycke  allra  uorra 
presta  j  synodo  hafum  ver  sett  oc  skipat  uorn  elskoligan  son 
sira  jon  biarnason  her  med  ydr  officialem  oc  almenneligan 
domara  yfer  alt  hola  biscups  dæmi  med  alian  þann  heidr  æro 
rett  oc  stett  sem  officiali  bær  ath  hafua  a  hæilagrar  kirkiu 
uægna  oc  vora  þui  ollo  undan  tekno  er  ver  uiliom  serliga  rada 
stodum  ollum  oc  collacionibus  ecclesiarum  et  dispensacionibus 

*)  dagh,  skb. 


1430.  OFFICÍALISBRÉF.   —   FELL   í  SLÉTTUHLlÐ.  401 

ac  religiosorura.  þar   vilium    wer    sealfer    ualdh    yfer 

hafua.  En  .  . .  allt .  . .  annat  er  ofíicialis  starfuæ  til  bær.  biodum 
ver  nefndum  uorum  officiali  jonæ  biarnasyni  skylldugliga  svb 
virtute  sancte  obediencie   fram  fylgia  oc   full    giora    gudz    lofli 

med  ollum  trvskap  suo  med  iærda  sæm  læika  oc  Rida 

oc  visitera  alt  biscupsdæmit  oc  sea  ath  þeirra  liferne  ath 
kristiligh  trv  uerdæ  uel  haldæn  sæm  gudz  ord  allungis  til  skyldar 

efter   kristinrett  at  illir  oc  vondir  osidir syndir 

metti  eydazst  oc  yfer  rettazst  med  loghmali  heilagre  kirkiu  vorri 
til  heidrs  oc  æro  oc  godhsidungum  til  fagnadar  en  vandum 
monnom  til  vidrsionar  þeim  firir  sik  stæfnandi  er  honum 
synizst  þers  med  purfua  oc  rett  af  gera  sæm  þær  fsira  jon^) 
vilet  a(th)  suara  firir  gndi  oc  suo  oss  ath  þer  hafuet  þar  ængan 
orettligan  sliolæika  med  huorcki  saker  pæninga  vinatto  edr 
frendseme  med  lærdom  næ  læikom.  En  þeim  sæm  þrioskast 
vilia  edr  firir  honom  æigi  logh  standa  oc  han  getr  æigi 
logh     af    fengit     .  .  .    stæfna    til    wor    j     meygiligan     tima 

huar    ver    ærom.    bidium  wer liga    alla  goda   menn 

lærda  oc  læika  j  voru  biscupsdæmi  stydia  oc  styrckia  oc 
hialpliger  vera  greindum  sira  jonæ  vorum  officiali  j  ollum  lutum 
ath  han  mægi  þui  heldr  gudz  retti  fram  koma  oc  vorom 
ærendom  medan  han  (ær)  j  þessu  heilagrar  kirkiu  starfuæ  oc 
voru.  En  þat  skal  suo  leng(i)  sæm  vorar  nader  til  segia  oc 
ver  æigi  adra  skipan  a  gerom. 

oc  til  sanninda  oc  mæire  audsyningar  settu  ver  uortt 
jnsigli  firir  þetta  officialisbref  ut  gifit  a  holum  j  hialtadaal 
fimttadagin  nesta  efter  palsmesso  vm  vettrin  anno  domini 
CD^  cd^  xxx^ 


443.  11.  Febríiar  1430.  á  Hólum. 

JóN    biskup    Vilhjálmsson    veitir    Brandi    Gunnarssyni    sveini 
sínum  staðinn  í  Felli  í  Sléttuhlíð  um  næstu  tólf  mánuði. 

AM.  235.  4to  bls.   29,   bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3639. 

Ver  jon  med  gudz  nad  et  cetera. 

gerom  ollum  monnum  viturligt  [ok  kunnikt^)  med  þesso  uoru 
opnu  brefe  ath  wer  hofum  uæitt  oc  skipat  brandæ  gunnarssyni 

')  [líka  skrifað  yfir  línunni;  ^)  [tvískrifað. 
Dipl.  Isl.  IV.  B.  26 


402  FELL.    —   GOÐDALIR.  1430. 

uorum  svæine  staden  oc  kirkona  feil  j  slettuhlid  a  liaufdastrondii 
vm  nesto  tolf  manadæ  fra  nestum  fardogum  er  nu  kæmr  oc 
þat  længr  sæm  vorar  nader  tiJ  sægia  oc  okr  badum  sæmr  med 
ollum  þeim  gognum  oc  gædum  j  fausto  oc  lauso  j  minna  lut 
oc  mæira  j  fridu  oc  ofridu  sæm  þar  til  liggr  oc  lægit  liefer  fra 
fornu  oc  nyio  preter  porcionem  ecclesie.  skal  hann  oc  hafa  fult 
valdh  oc  loghligt  vmbodh  af  oss  efter  ath  tala  oc  krefuia  alt 
þat  godz  sem  ranghliga  er  haldet  ok  vndan  hefdat  oc  drægit 
kirkonnæ-  oc  stadnum  fyr  oc  sidar  ok  þeim  firir  oss  loghliga 
stenfna  oc  kalla  er  þat  hafua  giortt  æda  segia  oss  til  huerir  þeir 
ero  er  æigi  vilia  blifua  j  hans  minnæ  stadnum  oc  kirkonnæ 
skadalaust.  Skal  hann  æiga  alt  þat  sæm  stadnum  oc  kirkonnæ 
verdr  gefit  sem  minna  er  æn  hundrat  vtan  þeim  gifuizst  orna- 
menta  vtan  sigh  edr  jnnan  oc  suo  bækr. 

Ok  til  sanninda  et  cetera  firir  þetta  stadarbref  vt  gifit  a 
holum  j  hialtadaal  laugardagen  nesta  efter  festum  sancte  scolastice 
virginis  anno  domini  CD^  cd^  xxx^. 


444.  13.  Marts  1430.  á  Holum. 

Yeitingarbréf  Jóns    djákna  Einarssonar    fyrir  Goðdölum    um 
næstu  tólf  mánuði. 

AM.  235.  4to  bls.  29,  bréfabók  Jóiis  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3640. 

stadarbref  jons  diakna  einarssonar  guddala. 

Ver  jon  med  gudz  nad  et  cetera. 

gerom  ollom  mounum  viturligt  oc  kunnikt  med  þesso 
uoru  opnu  brefe  ath  ver  hofum  uæitt  oc  skipat  uorum  kerom 
syni  jonæ  diakna  Einarssyne  stadæn  oc  kirkona  j  goddolom  j 
skagafyrdi  vm  næsto  þtiu  aar  fra  fardogum  nu  nest  komandum 
med  ollum  þeim  gognum  oc  gædum  j  fausto  godzsæ  frido  oc 
ofrido  j  minna  lut  oc  mæira  sæm  þar  til  liggr  oc  lægit  hefer 
fra  fornu  oc  nyio  preter  porcionem  ecclesie.  skal  hann  oc  hafua 
fult  oc  loghligt  vmbodh  af  oss  efter  ath  tala  kæra  oc  kræfuia 
alt  þat  godz  sem  fyr  ranghliga  ær  fra  kirkonæ  dregit  oc  haldit 
oc  fulla(r)  saker  mæga  a  gæfua  sækta  oc  sækia  oc  logliga  firir 
oss  stænfna  þeim  er  þat  hefer  gert  oc  æigi  vilia  blifua  j  hans 


1430.  SKRIPTABRÉF.  403 

minnæ  efter  logum  kirkonnæ  oc  stadnum  skadalaust.  skal  hann 
æiga  alt  þat  sæm  stadnum  oc  kirkone  er  gefit  minna  æn 
hundrat  vtan  ornamenta  ædr  bækr  oc  suare  ollum  skyldum 
jard(ar)ænar  efter  godum  gomblum  lofligum  vana. 

Oc  til  sanninda  her  vm  setivm  ver  uort  jnsigle  firir  þetta 
stadarbref  vt  gifit  a  holum  j  hialtadaal  manadagen  nesta  æfter 
gregorius  messo  anno  domini  CD^  cd^  xxx^. 


445.  18.  April  1430.  á  Hólum. 

Skriptabréf  Ingibjargar  Sturludóttur. 

ÁM.  235.  4to  bl.  29,  bréfabók  Jóds  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     ÁM.  dipl.  afskrr.  3641. 

skriptabref  ingibiargar  stullodottur. 

Ver  jon  med  gudz  nadh  et  cetera. 

gerom  ollum  monnum  viturligt  oc  kunnikt  med  þessu  uoru 
opnu  brefe  ath  ver  hofum  leyst  jngibiorgu  stullodottur  af  æin- 
foldu  hordæmi  sæm  hon  hefer  j  fallit  med  sighmundh  oblaudzson 
oc  sett  henne  þar  firir  þuilika  skript  sem  her  fylger. 

jn  primis  watni  fior(i)tigæ  natta  oc  syngi  salltara  jafn 
marga  oc  hafui  lukt  jnnan  tolfmanada.  standi  vtan  kirkiu  vm 
fyrstu  tolfmanadi  nema  vm  jol  oc  pascaviku  oc  hina  helgu 
viku  oc  adrar  hinar  hestu  hatider.  En  þadan  af  tuau  ar  vm 
jolafaustu  oc  langafaustu  oc  gagnfaustur.  En  firir  gudz  skuldh 
oc  saker  godra  manna  bænastadar  hofum  ver  lofat  hennæ  ath 
taka  gudz  likama  eitt  aar  af  þrimr  vtan  ver  gerom  sidar  mæir 
med  hana  mæire  nadær  vm  þionozstu  bannet  efter  þui  sæm  ver 
siam  hennar  bætran  oc  godan  vilia  vtan  j  lifshaska  oc  faræ 
hon  wel  med  siær.  haldæ  gagnfostum  seau  ar  moti  jonsmesso 
baptiste  CDichialsmesso  oc  andresmesso.  hafi  æinmelt  manadaga 
j  þeim  oc  miduikudaga  huitan  mat  en  fastæ  j  þeim  þurt 
föstunætur  ii.j  vætur.  vatni  allar  mariumessor  vm  vij  aar. 
fastæ  uid  þurt  iij  langafaustur  oc  falli  a  hnæ  j  kirkiu  ædr 
firir  krossæ  xx.  sinnom  ædr  x  sinnom  huern  dagh  Rumhelgan 
oc  syngi  jafnan  salltera  med  viku  j  gagnfostum.  En  fiora  vetur 
hafi  æinmelt  manadaga  oc  miduikudaga  huitan  mat.  en  fastæ 
vid  þurtt  faustunetur.    Æuenligh  skript.  vatni  firir  mariomesso 

26* 


404  SKRIPTABRÉF.    ~    LOPTR  GUTTORMSSON.  1430. 

j  faustu  oc  fædi  fatækan  mann  a  sealfan  dagen  ef  hon  hefir  til 
oc  syngi  XV  sinnom  versit  aue  maria.  syngi  huern  dagh  fimm 
sinnom  Pater  noster.  lukæ  oss  ath  fardogum  þriar  merkr  j 
sækt  um  f(ram). 

Jtem  dæmdum  ver  vpp  a  greinda  jngibiorgu  stulladottur 
firir  þat  forbrot  vhlydnæ  oc  forsman  oc  langliga  vndanferdh  íer 
hon^)  raed  oss  her  til  hafdt  hefer  odrum  til  vidrvoronar  ath  forsma 
sva  storliga  heilagrar  kirkiu  rett  oc  vorar  oc  vorra  vmbodz- 
manna  stænfnor  oc  Ryma  or  heilagrar  kirkio  fangelsæ  med  veel 
oc  slægdum  xxx  marka.  En  firir  gudz  skuldh  oc  Hennar  vina 
oc  annara  godra  manna  bænastadar  ef  ver  seaom  oc  heyrom 
ath  hon  fær  uæl  med  ser  oc  heldr  uel  med  godre  hlydnæ  oc 
trvlyndæ  greindar  scripter  vilium  ver  vppgifva  med  hana  fimtan 
merkr  af  greindum  xxx  marka.  En  ver  uilium  ath  hon  edr 
hennar  vmbodzmann  ædr  viner  luki  til  heilagrar  hola  kirkiu 
uppressingar  xv  merkr  vtan  uorar  nader  vilæ  odruuis  bætr 
med  hana  gera  her  vm  oc  suo  vm  scripter  med  hana  ef  hon 
fær  uæi  med  siær  oc  trvliga  heldr  sin  æidh  oc  scrifter  oc  ath 
vt  ændadre  suo  feldræ  skript  oc  fiarpino  þa  gerom  ver  greinda 
jngibiorgu  stulladottur  allungis  quitta  af  sogdu  mali  firir  oss 
oc  ollum  uorum  efterkomandum  biscup(um)  a  holum  oc  ollum 
uorum  oc  heilagrar  kirkiu  vmbodzmonnum  verandum  oc  efter- 
komandum.  En  ef  suo  illa  verdr  ath  hon  fellr  aftur  j  sama 
brot  oc  syndh  þa  vilium  ver  ændiliga  alla  pæninga  sæm  ver 
hofum  vpp  a  hana  dæmdt  at  ecki  vm  bæra  oc  ænga  linan  a 
scriptum  gera. 

oc  til  sanninda  (her)  vm  settum  ver  uort  insigli  firir  þetta 
scriptarbref  oc  quittonar.  scrifat  a  holum  j  hialtadal  iij  dagh 
pasca  anno  domini  CD^  cd°  xxx^. 


446.  20.  April  1430.  á  Möðruvöllum. 

Gjafabréf  Lopts  Guttormssonar  til  sona  sinna  og  Kristínar 
Oddsddttur,  Orms,  Skúla  og  Sumarliða,  þar  sem  hann  gefr 
hverjum  þeirra  þrjú  hundruð  hundraða  í  löndum  og  lausafé,  og 
skipar  fyrir  um  ómagavist  á  höfuðbólum  sínum. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  591,    með    hendi   Árna  Magnússonar    án 
efa  eptir  frumritinu.    Arni  hefir  átt  aðra  afskript  bréfsins,  því  hann 

^)  [tvískrifað. 


1430.  LOPTR  GUTTORMSSON.  405 

ritar  framan  á  þessa:  «Est  mihi  accuratissimura  apographum  alibi. 
Er  Lopts  Rika».  En  sú  afskript  er  nú  ekki  til,  enda  gerir  það 
lítið  því  þessi  er  í  alla  staði  góð,  eins  og  afskriptir  Árna  eru  vanar 
að  vera. 

Ollum  þeira  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  send^) 
e^  lopptur  guttormssou  kuediu  gudz  og  mina.  kunnigt  giorandi 
at  eg  hefi  gefit  Ormi.  Skula  og  Sumarlida.  sonum  minum  og 
Kristiuar  Oddzdottur.  svo  heitandi  iarder  og  frida  penninga  og 
ofrida.  sierhverium  um  sig  sem  hier  seigier. 

Jn  primis  jordina  Stadarhol  i  Saurbœ.  Lx.  c°^-  ad  dyrleika. 
þuerdalur  og  þuerfell.  mula  tuo  og  huitadalina  bada.  er  standa 
i  saumu  sveit.  jarder  i  Haukadal  j  Breidafiardardaulum  gnup. 
Villingadal.  skridu.  saurstadi.  mioabol.  silfurskoga  j  Hvamssveit. 
og  þar  til  .Lx*'-  j  fridum  penningum  og  .xx.  kugilldi  fyrer  fyrnd 
og  nidurhrapan  kirkiunnar  og  henni  til  uppgiordar.  skipa  eg  og 
gief  þessi  þriu  hundrud  hundrada  ormi  frænda. 

Skuia  gief  eg  jordina  gardz(dal)  j  gilsfirdi  .Lx*^'"-  ad  dyr- 
leika.  mula.  brecku.  krogsfiardareyiar  j  saumu  sveit  og  jardernar 
uestur  a  nesium  kirkiubol.  Jllugastadi.  Bæ  og  grounes.  jarder 
j  breidafiardardolum.  Dunk.  gunnarstader.  blaunduhlid.  og 
bugdustadi.  og  hier  (til)  tuær  jarder  (i)  bitru.  einfætugil  oc 
huitahlid.  allar  þessar  jarder  fyrer  halft  þridia  hundrad  hund- 
rada  og  þar  til  .Lx<=-  j  fridum  penningum  og  xx  kugiUde  ad 
auk  fyrer  fyrnd  og  nidurhrapan  kirkiunnar  j  garsdal  oc  hennar 
ornamentum.  sidan  ec  tok  þa  iord. 

Sumarlida  gief  eg  þessar  jarder  j  Daulum.  Vatnzhorn. 
Lx°-  ad  dyrleika  og  vatn.  Hrafnabiorg.  tungu.  lauger  og  laugar- 
dal  halfan.  þorsteinsstadi  og  kaulldukinn.  og  hier  med  jarder  a 
Finnmork.  Hollt.  hol,  kaulldukinn.  hafstadi.  Reiknast  þessar  jarder 
halft  þridia  hundrad  .c^-  og  þar  til  ,Lx*=-  j  fridum  penningum. 

Er  þetta  nu  alls  niu  hundrud  hundrada.  gief  eg  þessa 
penninga  fyrnefndum  monnum  j  mina  fiordungsgiof  og  ,j  allar 
lauggiafer  þær  eg  m(a)  fremst  giefa  med  logum.  Skipar  eg 
minam  erfingium  ad  afgreida  þessa  peninga  ad  næstum 
fardaugum.  suo  sem  mitt  testamentum  bref^)  inni  helldur.  og 
jordina  backa  skipa  ec  apptur  Snorra  halegg  edur  fuUa  peninga 
fyrer. 

')  þannig;  '■')  Testament  Lopts  ríka  þekkist  nú  ekki. 


406  LOPTR.  —  BREIÐIBÓLSTAÐR.  1430. 

Jtem  skipa  ec  ormi,  Skula  og  Sumarlida.  ad  hallda  omaga 
æfinliga.  sierhverium  þeirra  af  Skardzveriaætt  a  Stadarholi. 
garsdal  og  vatnzhorni.  þeim  sem  mest  þurfa.  Skal  sa  omagann 
hallda  sem  jardernar  eignast.  og  svo  skipa  eg  minum  logligum 
erfingium.  ad  omagi  skal  fædast  æfinliga  a  auUum  þeim  hofut- 
bolum  er  þeir  erfa  eppter  mig.  a  Skardi.  flatey.  galltardalstungu 
skulu  þeir  vera  af  Skardzveriaætt.  Enn  af  Maudrufellingaætt 
[a]  Maudruvollum.  logmanshlid.  asgardzbrecku.  Siafarborg. 
Marstaudum.  Asgeirsaa.  Eun  Pals  ætt  |>oruardzsonar  a  Eidum. 
Niardvik  og  Kietilstaudum.  Enn  af  ættinni  gisla  bonda  a  Mork 
og  Dal  under  eyiafiollum^).  Skipar  eg  ad  þeir  fae  þeira  atta 
alner  vadmals  aa  huerium  .xij.  manudum.  huerium  fyrer  sig. 
Skipar  ec  minum  laugligum  erfingium  ad  hallda  þessa  mina 
skipan  stauduga  sem  mitt  testamentum  inni  helldur. 

Lati  vor  herra  Jesus  Christus  þeim  ad  hialp  og  synda- 
lausn  verda  sem  mest  þarf.  og  minni  salu  til  hialpar  og  fridar 
eppter  lifit.      ■    -;  nK  t;        i; 

Oc  til  meire  audsyningar  og  stadfestu  hier  um  set  eg  mitt 
inncigli  fyrer  þetta  bref  huert  ed  skrifuad  var  a  Maudruvollum 
j  Eyiafirdi  fimtadaginn  næstan  eppter  magnusdag  anno  domini 
[CD]  cd  tricessimo  anno. 


447.  21.  Apríl  14B0.  á  llólum. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hölum  veitir  Ásbirni  ábdta  á  f>ing- 
eyrum  umboð  til  að  taka  við  staðnum  á  Breiðabólstað  í  Vestr- 
hópi  af  Guðna  bónda  Oddssyni  eða  hans  löglegum  umboðsmanni. 

AM.  235.  4to  bls.  30,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  i 
frumriti.     AM.  3642. 

Vmbodzbref  vm  bræidabolstad  i  vesturhope. 

Ver  jon  med  gudz  (nadh)  et  cetera. 

gerom  ollum  godum  monnum  viturligt  oc  kunnikt  med  þesso 
uoru  opnu  brefæ  ath  ver  hofum  fængit  vorum  ælskoligum  syni 
asbirnæ   abota    a   þingæyrum  uortt  oc  heilagrar  kirkiu  fullt  oc 


•)  það  er  Gísli  Andrésson,    og    er    hans    getið  1899  og  1409  (DI, 
IIL  649,  723)  og  enn  1419  (DI.  IV,  330), 


1430.  BREIÐIBÓLSTAÐR.  407 

loghligt  vmbodh  mædr  ath  taka  stadnura  a  bræidabolstadh  j 
væsturhopæ  nu  ath  næstum  fardogum  komandæ  af  gudhina  bonda 
oddzsyni  edr  hans  ioghligum  vmbodzmannæ  oc  ollu  þui  godzsæ 
sæm  stadrinn  oc  kirkan  aa  j  faustu  oc  lauso  j  fridu  oc  ofridu 
vtan  gardz  oc  jnnan  bæida  oc  kræfuia  stadaræns  kirkiunnar 
oc  als  þeirra  godz  j  faustu  oc  lauso  j  fridu  oc  ofridu  vtan 
gardz  oc  jnnan  oc  fullar  saker  a  vora  vægna  a  gifua  ef 
nokor  vill  j  motæ  uorum  vilia  þui  halda  ath  ollu  jafnfullo  sæm 
ver  sealíiier  gæfuom  ef  þers  þarf  med.  Ok  ath  til  kalla  oc  bæida 
oc  kalla  þessa  goda  mænn  ath  mæta  stadæn  oc  kirkona  aa 
bræidaboolstadh  adrnæfndan  oc  alt  þat  godz  sæm  þar  til  bær 
med  retto  oc  gudinæ  bondæ  ædr  hans  vmbodzmadr  ydr  afhendir 
oc  hann  hefuer  medtækit.  Nefnum  ver  þar  til  med  þesso  uoru 
opnu  brefæ  sira  þordh  loptzson.  sira  hermann  jonsson  oc  brodur 
sigfus  biornsson  ef  broder  eystæinn  er  æigi  hæim  komæn  j 
fardagana  oc  þæssa  læikmænn  CDattheus  petursson.  Einar  hall- 
frædarson  oc  ara  vigfusson  læikmenn  ath  mæta  stadæn  oc 
kirkona  a  bræidabolstadh  adr  sagda  oc  alt  þat  godz  j  faustu 
oc  lauso  j  fridu  oc  ofridu  vtan  gardz  oc  jnnan  er  þau  nu  æigu 
oc  gudinæ  bondæ  edr  hans  vmbodzmadr  þar  afhenda  oc  hann 
medtok  oc  suo  af  porcione  ecclesie  mædan  han  hefuer  buæt. 
her  med  biodum  ver  greindum  matzmonnum  lærdum  sæm 
læikum  ath  giora  þetta  mat  suo  fulloliga  vndir  kraptæ  hæi- 
lagrar  iydnæ  sæm  þær  vilæt  suara  firir  gudæ  oc  oss  ath 
greindh  kirka  oc  stadr  hafuæ  þat  sæm  þau  æiga.  skal  greindr 
gudinæ  bondæ  vera  allungis  quittr  oc  akærolaus  firir  oss  a 
hæilagrar  kirkiu  vægna  firir  suo  mikit  sæm  hann  afhændir 
sogdum  asbirnæ  abota  suo  ath  honom  vel  anæger  efter  sagdra 
godra  manna  matæ  oc  afhendæ  sidan  stadæn  oc  godzsæn  sira 
magnussæ  vmbodzmannæ. 

Oc  til  sanninda  her  vm  settum  ver  uortt  jnsigli  firir  þetta 
vmbodzbref  scrifat  a  holum  j  hialtadaal  faustodagæn  j  pasca- 
viku  anno  domini  CD^  cd°  xxx^. 

Nefnum  ver  oc  j  þetta  mat  sira  magnus  prest  ef  nokot 
kann  j  bræsta  oc  med  vera  huoro(m)  sæm  heldr  ær. 


448.  30.  April  1430.  á  Hðlum. 

JóN  Vilhjálmsson    biskup    á  Hólum  veitir  Jdni  Jónssyni  sveini 
sínum  staðinn  í  Asskógi  um  eitt  ár. 


408  ÁSSKÓGR.   —  SAMNINGR.  1430. 

AM.  235.  4to  bl.  30,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3643. 

stadarbref  ions  ionssonar  vm  staden  j  askoge. 

Ver  jon  med  gudz  nad  et  cetera. 

gerom  olium  godum  monnum  viturligt  oc  kunnikt  med 
þesso  varo  opno  brefe  atti  uer  hofum  uæitt  oc  skipat  jonæ 
jonssyni  uorum  suæine  stadæn  oo  kirkona  sancte  johannes 
baptista  j  aasskogæ  vm  æitt  aar  nu  fra  næstum  fardogum  oc 
til  annara  næst  æfter  komandum  med  olium  þeim  gognum  oc 
gædum  j  fausto  oc  lauso  j  fridu  oc  ofridu  sem  þar  tii  liggr  oc 
legit  hefer  ath  fornu  oc  nyiu  j  minnæ  lut  oc  meiræ  preter 
porcionem  ecclesie.  skal  hann  vera  fullr  oc  logligr  eftirtaulo- 
madr  oc  m(æga)  logliga  æfter  kera  allu  þui  godz(sæ)  j  hueriu 
sæm  huert  ær  sæm  þau  æiga  huerr  sæm  halda  hefer  ædr  haldet 
hefuer  fyr  ædr  sidar  oc  æigi  vilia  þæim  oc  honom  þat  luka  oc 
þeim  firir  oss  boda  oc  oss  til  sægia  er  med  þriosku  oc  illvilia 
vilia  þeirra  godzsæ  halda.  ær  ver  vilium  so  rett  af  gera  ath 
avdrum  sæ  til  virdrsionar  ath  giora  heilogum  kirkium  vrætt. 
skal  hann  suara  oUum  skyldum  jardarenar  efter  godum  gomblum 
landsins  wana  lofligum  oc  loghligum. 

Ok  til  sanninda  her  (vm)  setium  ver  uort  jnsigli  firir  þetta 
bref  scrifat  a  holum  j  hialtadaal  sunnodag  nesta  firir  festum 
philippi  et  iacobi  anno  domini  CO^  cccc^  xxx^. 


449.  30.  April  1430.  á  Hólum. 

Samningr   Jóns   Vilhjálmssonar    biskups    á    Hólum    og    Jússa 
Sæmunda(r)sonar  um  þjónustulaun  Jússa. 

AM.  235.  4to  bls.  34,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.  AM.  dipl.  afskrr.  3652.  Preutað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl. 
Isl.  II,  586. 

bref  iussa  se(ra)a^ndasonar. 

A    sumodagæn   næsta    firir    philippi  et  jacobi  a  sama  aræ 

uar  þetta  forordh  mins  herra  oc  iussa  sæmundasonar  ath  minn 

herra  skuldæ  gifua  honom  v  hundrot  j  þionozstu  læyn  j    þesso 

tuæggia   kua    fodur    hæima    a    holum    med  nyt  oc  kalfs  ældi 


1430.  BÆGISÁ.   —  HELGASTADIR.  409 

tuituga  uodh  goda  oc  x  aura  j  voru  .xij  ferdonga  smðr.  æin 
godan  panssara  med  forstalæ  oc  ij  hundrot  firir  huder  firir 
kækimæistara  ræntto.  oc  xij  fiordonga  smör  oc  ij  naut  oc 
her  tii  gaf  hann  iussa  ij  tuæggia  kua  fodr  oc  nyt  oc  kalf  ath 
æino  huerio  vtbuæ.  skuldæ  min  herra  hesta  hann  en  iussæ 
skuldæ  hesta  sin  pilt. 


450.  2.  Maí  1430.  á  Holum. 

Veitingarbréf    pórðar    Ögmundarssonar    fyrir    Bægisá    um 
eitt  ár. 

AM.  235.  4to  bls.  30,   bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3644. 

bref  sira  þordar  ogmundzsonar  vm  bægisa. 
Jtem    a    krosmesso  aftan  vm  varæn  væitti  min  herra  sira 
þordæ   ogmundzsyni  vm    eitt    ar    fra    næstum    fardogum  oc  til 
annara  fardaga  stadæn  oc  kirkona  sancte  johannes  baptista  a 
bægisaa  j  haurgardal  anno  domini  CD^  cccc°  xxx^. 


451.  4.  Maí  1430.  á  Hðlum. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum  veitir  fyrir  bænastað  Lopts 
bónda  Guttormssonar  sveini  hans  Arnbirni  Markússyni  staðinn 
á  Helgastöðum  í  Reykjadal. 

AM.  235.  4to  bls.  30,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3645. 

stadarbref  arnbiarnar  markussonar  vm  stadæn  helgastadæ. 

Ver  jon  med  gudz  nadh  et  (cetera). 

gerom  godum  monnum  viturligt  med  þesso  uaro  brefæ  ath 
ver  hofura  skipat  firir  bæn  loptz  bonda  guthormssonar  arnbirnæ 
niarkiissyni  hans  svæine  staden  a  helgastodum  j  Ræykiardaal 
med  ollum  sinom  jngioldum  fridum  pæningum  oc  ofridum  faustum 
sæm  lausum  fra  næstum  fardogum  oc  til  annara  ath  vndan 
tækinnæ  porcione  ecclesie.  skal  hann  a  stadnum  bua  oc  abyrgi- 
azst  siadæn  oc  stadarens  godz  fæda  prest  oc  luka  honum 
kaup  sæm  suarligt  ær  en  vidu  alla  skal  hann  hafua  stadnum 


410  KANOKABRÉF.  1430. 

til  vppheldis  oc  vmbota  æn  ongua  sælia  framar  æn  logæn  lofar 
oc  suare  ollum  skyldum  íirir  stadæn  sæm  log  gera  radh  firir. 

Ok  til  sanninda  her  vm  setium  ver  uortt  jnsigli  firir  þetta 
stadarlansbref  scrifat  a  holum  j  hialtadaal  fimtta(dag)  næsta 
æfter  krossmesso  vm  varet  anno  domini  CD^  cd^  xxx^. 


452.  5.  Maí  1430.  á  Hóliim. 

JóN  biskup  Vilhjálmsson    skipar  Sigurð   prest  Jónsson  kanoka 
á  Hólum. 


AM.  235.  4to  bls.  32,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar; 
prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  384—385  neðanmáls. 

Nouerint  vniuersi  per  presentes  quod  nos  johannes  dei 
gracia  Episcopus  holensis  ad  honorem  omnipotentis  dei  et  beate 
CDarie  semper  virginis  et  sanctissimi  confessoris  episcopi  patroni^) 
nostri  fjohannis  episcopi  holensis^)  et  beati  godemundi  et  ad 
ampliacionem  cultus  diuini  in  ecclesia  holensi  recepimus  f^  hj^ 
dilectum  filium  nostrum  ad  honorem  et  dignitatem  canonicatus 
et  manendi  in  ecclesia  nostra  holensi  in  expensis  eccelsiæ 
quandocunque  et  quamdiu  sibi  placuit  cum  duobus  famulis  ad 
faciendam  residenciam  et  cum  nostro  consensu  recedere  quum 
tibi  placet.  vnde  te  tanquam  nostrum  filium  et  verum  membrum 
nostri^)  capituli  approbamus  et  ratificamus  per  presentes  et  tibi 
in  perpetuam  prebendam  assignamus  x  marcas  de  pecuniis 
nostris  annuatim  tibi  soluendas  jn  tali  loco  vbi  tibi  et  nostre 
ecclesie  inuenitur  minus  dampnosum  secundum  modum  terre 
consuetum.  et  te  et  omnia  bona  tua  tamquam  nosmet  ipsum  et 
nostram  ecclesiam  defendemus  omnibus  viribus  et  modis  secundum 
nostram  possibilitatem  et  potenciam  ita  que  promissum  tuum 
sub  juramento  corporali  et  fidelitate  et  stabilitate  obseruanda  et 
obedienciam  et  reuerenciam  nobis  semper  exhibendam.  Jtem 
cum  ad  nos  quater  in  anno  videlicet  in  istis  festiuitatibus.  in 
assumpcione  beate  marie  in  festo  sancti  johanni(s)  nostri 
patroni   in    festo   assenscionis  domini   et  in  deposicione  beati 

')  patronis,  hdr.;  ')  [hefir  óvart  gleymzt  úr;  ')  nostre,  hdr. 


1430.  KANOKABRÉF.  411 

godemimdi  siib  pena  duarum  marcarum  pro  quolibet  si  preter- 
miserit  sine  nostra  licencia  absque  infirmitate  seu  alterius 
graui(s)  dampni  occasione  fuerit  prepeditus. 

Datum  in  nostra  ciuitate  holensi  in  festo  sancte  helene 
seu  invencione  sancte  crucis.  sub  sigillo  nostro  rotundo  anno 
domini  CD^  cccc^  xxx^. 


AM.  235.  4to  bls.  31,  bréfabók  Jóiis  biskiips  Vilhjálmssonar; 
prentað  í  F,  Job.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  384—385. 

Littera  canocis(!)  hj^  holensis. 

Ver  jon  med  gudz  nadh  et  cetera. 

gerom  ollom  monnom  kunnict  med  þessu  varo  brefuæ  ath  i 
hæidr  vid  gud  oc  hans  helgustu  modur  jungfru  sancte  marie  oc  æns 
helgasta  gudz  játtar(a)  Jons  holabiscups  wors  patroni  oc  heilaga 
gudmundar  biscup(s)  oc  til  mæire  auaxtar  gudhligrar  þionozstu 
hofum  ver  tækit  [siugurdh  prest  jonsson^)  vorn  kæran  son  j 
hæidr  oc  virdingh  canunkligrar  stættar  ath  blifua  j  worre  kirkiu 
a  holum  til  kost  oc  fædu  þa  sæm  han  vill  oc  suo  længi  sæm 
honum  likar  þar  ath  duæliazst  oc  sitia  Oc  æigi  vtan  med  voru 
lofui  oc  samþycki  brott  fara  þa  honum  likar.  Ok  huar  firir  wer 
þigh  suo  sæm  vorn  sannan  æigæn  son  oc  lim  vorar  kirkiu 
anduardhum  skipum  oc  stadfæstum  med  þessu  varo  saumo 
ner  værendæ  brefæ  Ok  æærverdoliga  Ræntto  oc  prebendo  setium 
oc  skipum  .X.  merkr  af  uorum  pæningum  oc  godzsæ  arliga 
huert  aar  þigh  ath  luka  j  þeim  stadh  sæm  þær  oc  vorre  kirkiu 
kæmr  til  minsta  skada  efter  landsins  vana.  Ok  þigh  oc  suo 
alt  þitt  godz  sæm  oss  sealfua  oc  vora  kirkiu  vernda  oc  væria 
med  allan  handa  mata  oc  Rætt  efter  allre  vorre  makt  oc  valdæ. 
Suo  framt  sem  þu  heldr  þessa  þina  lofuan  oc  likamligan  æidh 
med  oss  oc  vora  loghliga  æfterkomændr  med  trvskap  oc  stad- 
fæstu  gæymandi  oc  vaktandi  oc  þar  med  skyldoliga  lydnæ  oc 
vyrdingh  oss  jafnan  væittandæ  oc  giorandi  oc  vorum  logligum 
efter  komandum  j  samræ  stætt.  Ok  æi  sidr  til  vor  koma  fior- 
um  sinnom  a  hverio  aræ  suo  sæm  a  þessum  timum  oc    hatid- 

^)  [er  hér  skafið  í  skinnbókinni;  sl.  Hist.  Eccl. 


412  BERGSTAÐIR.  1430. 

ura  in  assumpcione  sancte  marie  jn  festo  sancti  johanni(s) 
biscups  uors  patrona  (in  festo  ascenscionis)  domini  Jesu  christi 
ok  j  lifiatsdægi  hæilags  gudmundar  biscups.  vidr  tuæggia  marka 
sækt  firir  huert  ær  æfter  blifr  vtan  uortt  orlof.  Ok  vtan  siuk- 
dom  ædr  annan  þungan  skada  oc  forfaull  hindra  kunno  han. 

var  þetta  bref  vt  giíit  oc  skrifat  a  vorum  stadh  holum  j 
bialtadaal  faustudagæn  næsta  æfter  invencionem  sancte  crvcis. 
Jnsiglat  oc  stadfest  med  varo  jnsigli  Rotundo  oss  sealfuom  ner 
uerandom  anno  domini  CD°  cccc^  xxx^  firir  maltidh  factum(?) 
predicto. 

453.  6.  Maí  1430.  á  Hólum. 

\eitingabréf  séra  Sigurðar  Jónssonar  fyrir  Bergsstöðum  í 
Svartárdal  um  eitt  ár. 

AM.  235.  4to  bls.  31,  bréfabók  Jóns  biskups  Vihjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskr.  3646. 

stadarbref  sira  siugurdar  (vm)  bergzstade. 

Ver  jon  med  gudz  nadh  et  cetera. 

gerom  ollum  monnum  viturligt  med  þesso  uaro  opno  brefi 
ath  ver  hofum  uæitt  oc  skipat  vorum  kærligum  syni  sira  siug- 
urdi  prest  jonssyni  stadæn  oc  kirkona  a  bergzstodum  j  suartt- 
aardaal  vm  æitt  aar  fra  næstum  fardogum  komandæ  oc  til 
annara  med  ollum  lutum  oc  lunnendum  j  frido  oc  ofridu  preter 
porcionem  ecclesie  et  cetera. 

Ok  til  sanninda  her  vm  setium  uer  uort  jnsigli  íirir  þetta 
stadarlans  bref  scrifat  a  holum  laugardagæn  næsta  æfter 
krossmesso  vm  varæn  anno  domini  CD^  cccc^  xxx^  oc  suo 
flæire  articuli  sæm  stændr  (j)  stadarbrefuæ  jons  diaíma  einars- 
sonar.^) 


454.  7.  Mai  1430.  á  Hólum. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum  kvittar  Benedikt  Jónsson 
fyrir  níu  mörkum,  er  hann  hafi  greitt  fýrir  það  mannslag,  er 
hann  varð  fdrði  Gíslasyni  ófyrirsynju  að  skaða. 

^)  frá  13.  Marts  1430,  Nr.  444. 


1430.  KVITTUNARBRÉF.   —  PRESTAEIÐR.  413 

AM.  235.  4to  bls.  31,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar 
í  frumriti. 

quittonarbref  benedicts  ionssonar. 

Ver  jon  med  gudz  nadh  et  cetera. 

gerom  ollum  godum  monnum  viturligt  oc  kunnikt  ath 
benidict  jonsson  hefuer  lukt  oss  oc  vorum  vmbodzmonnum  nio 
merkr  suo  ath  oss  vel  anægir  firir  þat  mans  slagh  er  hann 
vardh  ath  skada  þordæ  gislasyni  oforsynio  efter  þvi  sæm  gamal 
rettr  heilagrar  kirkiu  vm  þuilik  verk  til  sæger  efter  gomblum 
rett  oc  landsins  vana  suo  ath  oss  vel  anæger.  {>ui  gæfum  ver 
fyrsagdan  beuedict  jonsson  allungis  quittan  fræalsan  lidugan  oc 
akærolausan  vm  sagda  pæninga  oc  brot  sæm  oss  oc  hæilaga 
kirkiu  arærir  vm  greindt  brot  firir  oss  oc  olium  uorum  loglig- 
iim  æfter  komandum  biscup(um)  a  holum  oc  suo  firir  vorum 
vmbodz(monnum)  oc  þeirra. 

Ok  til  sanninda  her  vm  settu  ver  uortt  jnsigli  firir  þetta 
quittanarbref  vt  gifit  oc  scrifat  a  holum  j  hialtadaal  sunno- 
dagæn  næsta  efter  krossmesso  vm  varæn  anno  domini  (CD°. 
cd*^.  xxx^.) 

455.  [1430J 

Prestaeiðr  um  daga  Jóns  Vilhjálmssonar  biskups  á  Hólum. 

AM.  235.  4to  bls.  35,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     Sbr.  næsta  bréf  hér  á  eptir. 

A. 

presta  eid(r). 
Ego  l^  presbiter  voueo  et  promitto  deo  omnipotenti  beate 
marie  virgine^)  et  sancto  petro  et  sancto  thorlaco  et  omnibus 
sanctis  et  tibi  pater  quod  araodo  ero  tibi  obediens  et  omnibus 
successoribus  tuis  canonice  intrantibus  et  deo  auxiiiante  caste 
uiuam  et  nullam  concubinam  in  expensis  ecclesie  tenebo  Ct 
bona  ecclesie  michi  tradita  non  alienabo  sicut  rae  deus  adiuuat 
et  sancti  eius. 

B. 

vm  presta  eid  i  þeirra  vigslo. 
Ek  hj,  prestr    heitr  oc   lofar  gudi  alualdogum  oc  heilagre 
>)  Svo.         ~ 


414  PRESTAEIÐR.  1430. 

iiingfrv  sancte  (CDarie)  oc  sancto  petro  oc  sancto  thorlaco  oc 
ollum  helgum  monnum  oc  ydr  fadær  ath  ek  skal  hedan  af 
vera  ydr  lydæn  oc  ollom  ydrum  loghligum  æfterkomandum  oc 
med  gudz  hialp  ræinliga  lifua  oc  ænga  frilio  a  kirkunnar 
godzsæ  (halda)  ok  godz  kirkonnar  er  mær  (ær)  j  hendr  fængit 
skal  æk  æcki  j  brot  lata.  Suo  hialpæ  mer  gudh  oc  hans 
helgir  mænn. 


456.  10.  Maí  1430.  á  Hólum. 

Prestaeiðr    [séra  Sigurðar  JónssonarPJ    unninn  Jóni   biskupi 
Vilhjálmssyni  á  Hólum. 

AM.  235.  4to  bls.  31 — 32,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálms- 
sonar;  prentaðr  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl  Isl.  II,  386 — 87.  Sbr.  næsta 
skjal  hér  á  undan. 

fat  sæ  ollum  monnum  viturligt  oc  kunnict  þeim  þetta  bref 
sea  ædr  höra  at  ek  H,  prest(r)  ^  kænnizst  ath  ek  medr  fullkomn- 
um  æidæ  vpp  a  mina  saal  oc  min  prestdom  læggiandæ  hendr 
a  mitt  briost  nerverandi  jonæ  Egilssyni  puplico  notario  med  min 
æigæn  vilia  vnaudigr.  ath  ek  lofuadæ  minom  virduligum  faudr 
oc  herra  herra  Jonæ  viliallmssyni  med  gudz  nadh  hyrdingia  oc 
biscup  a  holum  trvskap  lydnæ  oc  hoI(l)r  æuerdliga  staudugliga 
halda  oc  gæyma  [vtan  alla^)  afsakan  oc  forþrott  oc  nokora  fanyta 
forsættningh  oc  motblastr  oc  motægangh.  Suo  længi  sæm  han  er 
mer  hialpligr  oc  værndaræ  j  meygiligum  lutom  oc  fyrsagdre 
kirkiu  trur  fadær  oc  værndaræ  æfter  radæ  forsion  visdomæ  oc 
bæskædlighæit  mæira  parts  capitnli  næfndrar  kirkiu  a  holum. 
han  skal  æk  suo  halda  sæm  min  mildan  faudr  oc  vaktara 
minnar  salo  ok  hanveriastyrckiaokvernda  oc  hanskirkiufyrnæfnda 
ok  honom  oc  þar  med  gefua  skulandhi  hæil  godh  radh  læyni- 
liga  oc  opinberliga  efter  minnæ  bestri  samvisku  ok  æigi  af 
honom  ædr  hans  kirkiu  skal  æk  Rada  ædr  draga  firir  mik 
(næ)  mina  vinæ  þat  sæm  honum  oc  fyrsagdræ  (kirkiu)  verde 
komandi  til  skada  oc  fordiarfuonar  oc  Rangdæmis  edr  nokurs 
þunga.  Ok  þeim  sæm  radh  oc  skada  giora  honum  oc  fyrnæfndre 
kirkiu  skal  æk  j  motæ  standa  med  allre  minnæ  makt  þat  ek 
forma  þau  ath  styrckia  oc  væria. 

1)  [tvískrifað. 


1480.  JÓN  PRESTR  PÁLSSON.  415 

Oc  til  mæire  sannenda  þessara  luta  oc  minnar  lofuonar 
ok  sans  vittnisburdar  her  vm  setti  ek  mitt  jnsigli  firir  þetta 
(bref)  med  script  minnar  æiginar  handar  giortt  j  fyrnefndum 
stadh  holum  j  hialtadaal  Decimo  die  mensi{s)  CDaij  anno  domini 
co^  cccc^  xxx^.i) 


457.  18.  Maí  1430.  á  Hólum. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum  iýsir  bann  yfir  Jón  prest 
Pálsson  fyrir  þann  hugmóð,  er  hann  hafi  sýnt  sér  á  presta- 
stefnu  með  þrem  tigum  alvopnaðra  manna,  ef  hann  komi  eigi 
að  beiðast  náða  á  sunnudaginn  kemr. 

AM.  235.  4to  bls.  32,  bréfabók  Jóns  Vilhjálmssouar  í  frumriti. 
AM.  dipl.  afskr.  3647. 

vm  sira  ion  pallsson. 
Jtem  a  fimta  dagæn  næsta  efter  haluardzmesso  hæima  a 
holum  j  hialtadaal  anno  predicto  j  kirkonæ  j  fyrnæfndum  stadh 
bæiddæ  rain  herra  biscup  jon  vilialmsson  efter  hamesso  oc 
krafdæ  sira  jons  prestz  palssonar  æin  tima  oc  annan  tima 
efter  þui  sæm  hann  hafdæ  sett  honum  þræ  daga  frest  oc  tima 
or  synodo  firir  sik  koma  oc  lydnas  med  sik  æf  hann  vildæ 
lydnazst  oc  audmykiazst  firir  sitt  brott  oc  hugmod  er  hann 
hafdæ  honum  j  motæ  giortt  in  synodo  oUum  lærdum  monnum 
þar  nerverandum  heyrandum  oc  vittandum  opinberliga  seandum 
ath  hann  færdi  sitt  folk  næri  xxx  til  prestastænfno  med  al- 
wæpni  panssarom  jarnnhattom  forstalum  arbrystum  oc  swærd- 
um  vppdrægnum  harnæskium  sæm  æin  stridzmann  j  mot  sinum 
biscupæ  komandi.  gaf  min  herra  sogdum  sira  jone  en  framlæidis 
af  sinnæ  giæsko  oc  godra  (manna)  bænn  íræst  til  læidrætto 
oc  bidstundh  freadagen  þar  næst  æfter  komandæ  laugardagæn 
oc  sunnodagæn  til  midz  dags  ef  hann  vildæ  þa  heldr  æn  adr  til 
hans  koma  oc  beidazst  nada  firir  sin  brot  oc  raed  hann  tala 
en  ef  hann  kæmi  æigi  sagdan  sunnodagh  þa  lystæ  min  herra 
fulkomit  bann  yfuer  hann  oc  sagdæ  sigh  skulo  fullkomliga 
efter  heilagrar  kirkiu  logum  hann  bansettia  med  alla  sina 
lærda  mænn  ef  hann  vildæ  æigi  til  hans  koma  ath  hlydnas 
innan    sagdan    (tima)    oc    setti  honum  þæna  alla(n)  tima  firir 

^)  Á    spassíu    stendr  reyndar:    »annurn  predictum  factum  eodem 
die«  og  >ista  facta  die  predicto*,  þ.  e.  eins  og  Nr.  452. 


416  MÖÐRUVELLIR  í  HÖRGÁRDAL.  1430, 

þrimr  aminningum  peremptorie  oc  loghligum  sæm  hann  hafdæ 
honom  sett  j  synodo  adrar  iij  aminningar  oUum  sinum  lærd- 
um  monnum  aheyrandæ  oc  lystæ  bann  yfer  honum  ef  hann 
innan  þær  iij  aminningar^)  oc  hann  æigi  kom  þessum  monn- 
om  nerværandum  nu  j  sidara  tima  fyrst  loptæ  bonda  guth- 
ormssyni  oc  hans  hustrv.  sira  stæinmodæ  bardarsyni.  brodur 
birnæ.  sira  magnusi  þorbergzsyni  oc  ílæirum  lærdum  monnum 
kirkonar  ok  mer  jonæ  Egilssyni  puplico  notario  oc  morgum 
bondans  suæinom  loptz  oc  biscupsins  oc  morgu  odru  godo  folki. 
oc  her  ofan  a  sændi  biscupen  til  hans  sin  prest  sira  stæ(i)nmodh 
til  sira  jons  ath  (hann)  kæmi  til  læidrætto  jnnan  sagdan  tima. 


458.  28.  Maí  1430.  á  Holum. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólura  skipar  séra  Jóni  Bjarnasyni 
staðinn  á  Möðruvöllum  í  Hörgárdal  um  næstu  þrjú  ár. 

AM.  235.  4to  bls.  33,  bréfabók  Jóns  biskups   Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskr.  3648. 

bref  sira  jons  biarnarsonar^)  vm  modruuallarstad  i  haurgardal. 

Ver  jon  med  gudz  nad  et  cetera. 

gerom  godum  monnum  viturligt  þetta  uortt  bref  seandum 
oc  heyrondum  (ath  ver  hafum)  skipat  vorum  elskoligum  syni 
jone  prest  biarnasyni  med  godra  manna  radæ  lerdra  oc  læik(r)a 
i  synodo  staden  a  modruuollura  j  haurgardaal  med  ollum  sin- 
om  æignum  fridum  oc  ofridum  íastum  oc  lausom  vndan  tekine 
porcione  ecclesie.  skal  hann  stadæn  hafva  oc  stadarens  godz 
vm  næstu  þriu  aar  fra  fardogum  nestum  nu  komandum  oc 
æiga  alla  avoxtu  oc  landskyldæ  þa  sæm  falla  kunno  æi  sidr 
kugilda  læigor.  skal  fyruæfndr  sira  jon  æiga  helmingh  af  oll- 
um  huolum  ef  ræka  kann  en  vm  vænda  honum  mæire  er  edr  i 
geyma  oss  til  handa  oc  hola  kirkiu  æda  afhenda  vorum  vra-  ^ 
bodzmanni.  En  vidræka  skal  hann  hafua  stadnum  oc  kirko 
stadarens  jordum  til  vppheldis.  skal  hann  vera  fuUr  soknare 
huar  hann  íinnr  kirkonar  godzsæ  rangliga  haldet  vera  sekia 
oc  sekt  kræfuia  oc  kæra  oc  ollum  þeim  firir  logh  stænfnasem 
honum  þycker  þess  med  þurfua.  ath  þeim  ollum  ræikn-  Í 
ingsskap    oc    godzsum    vndan    teknum    som   jon    palsson  eigr 

*)  þannig. 


1430.  RÁÐSMANNSBRÉF.  417 

giora  edr  luka  þuiath  ver  vilium  sealfer  þær  nadær  honum  þar 
til  gera  sem  oss  litzst  hann  verdugr  þar  firir.  Skal  jon  prestr 
leggia  efter  stadæn  oc  hans  godz  tiu  kugilldæ  a  huærio  are. 
han  skal  oc  fæda  prest  oc  diakna  oc  fæda  oc  klæda  tua 
brædr  oc  klaustrino  med  hialpa  suo  ath  þeir  mæge  vel  med 
hialpast.  kann  nokot  til  kirkonar  gifazt  þat  skal  standa  til 
vorrar  nadh  hvat  hann  skal  þar  af  hafua.  kunno  ver  fyr  til 
koma  en  þriu  ar  ero  lidæn  þa  skal  hann  halda  til  næsto  faar- 
daga  þa  efter  komandum  en  stadræn  þa  aftur  vnder  uort  vald. 
Oc  til  sanninda  oc  fuUrar  stadfestu  settum  ver  uortt  jn- 
sigli  iiotundum  firir  þetta  bref  ut  gifit  a  holum  j  hialtadaal 
þridiadagen  j  gagnadagaviku  anno    domini    CD^  cd^  tricessimo. 


459.  6.  Júni  1430.  á  Hólum. 

JóN  Vilhjálmsson  skipar  sinn  kæra  vin  Lopt  bónda  Guttormsson 
ráðsmann  Hólakirkju  í  Hjaltadal. 

AM.  235.  4to  bls.  33,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3649. 

[radzmannsbref  loptz  bonda  Guthormssonar.^) 

Ver  jon  et  cetera. 

geroni  godum  monnum  viturligt  med  þesso  woro  brefæ 
ath  wer  hofum  sett  oc  skipat  hæidarligan  mann  oc  vorn  kæra 
vin  [lopt  bonda  guthormsson  heilagrar  hola  kirkiu  oc  worn 
radzmann^)  med  ollum  þeim  rett  oc  hæidr  sæm  æinfoldum 
radzmannæ^)  til  bær.  hann  skal  hion  rada  jardær  byggja.  kaup 
gialda  hueriom  efter  þui  honum  þyckir  til  standa.  lan(d)skyldær 
oc  kugilda  læigur  skal  hann  vpp  bæra  stadnum  til  nytta. 
Radzmænn  oc  vmbodzmen  skal  hann  sætia  j  nordr  vmbodh 
skaga  oc  fiiota  vmbodh.  oc  suo  til  vtbua  sæm  hann  sær  hentti- 
ligt  vera  oc  ræ'ikningskap  af  oUum  þeim  taka  sæm  hann  j 
vmbodæn  setr.  En  hann  sealfr  ræikningh  giæra  ef  wer 
ærom  nær  ædr  þeim  wer  til  skipum  med  annara  godra  manna 

')  [skafið  út  og  því  les  afskript  séra  Snorra  þetta  ekki.  og  má 
þó  lesa  það  með  nokkurn  veginn  vissu;  ^)  radz  er  mjög  skafið  út  og 
verðr  þó  lesið. 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  27 


418  rAðsmannsbréf.  1430. 

yfersyn.  Hann  skal  oc  ollum  nytsamlegum  kaupum  kaupa  firir 
stadæn  bæde  smaam  oc  storum  oc  þo  raed  vorre  vitændh  ef 
wer  erom  nær.  oc  luka  allar  loghligar  skuldær  sæm  hann  gerir 
logliga  edr  med  logum  werda  a  stadæn  settar.  af  kirkonar 
godzsæ.  oc  mæga  vraskiptæ  gera  sina  vægna  oc  annara  af 
stadarens  pæningum  ath  skadlauso  undir  rettan  ræikninghskap. 
Skal  hann  hafua  iiij  suæina  sealfan  sigh  æn  timtta.  skal  hann 
sealfur  hafua  linklæda  ænfni  oc  par  sko.  æn  allir  þessir 
firam  vasklæda  ænfni  huitt  ok  suart.  hefer  hann  flæire  menn 
til  kostnadar  vpp  a  stadæn  en  fyr  greiner.  skal  hann  fulla 
pæninga  firir  þa  læggia  med  godra  manna  yfuersyn.  Skal  hann 
hafua  af  huolum  sæm  ræka  kunno  bæin  talkn  sinar  oc  seymi. 
aflaup  skurda  mægringar  allar.  En  sea  suo  firir  kirkonar  hual 
sæm  hann  mægi  til  nytta  koma.  Skal  (hann)  j  þessum  vmbod- 
um  standa  vm  næsto  þriu  aar  næma  wer  fyr  til  komura  þa  skal 
(hann)  þo  halda  þessum  storfum  til  næsto  faardaga  efter  komande. 
skal  hann  a  huerio  aræ  oss  ræikningskap  giora  med  þeirra 
godra  manna  yfuersyn  sæm  wer  skipum  En  oss  sealfuom  rættan 
oc  sannan  ræikningskap  gera  þa  wer  bæidum.  hann  skal  oc 
fræalsliga  mæga  kæra  sekta  oc  sækia  huar  hann  finnr  edr 
vpp  kann  spyria^)  kirkonar  godz  ranghliga  haldit  hafua  verit  j 
alla  stadæ  sæm  gudz  logh  æi  j  moti  sægia.  Skulo  wer  þat 
alt  halda  oc  hafua  stadugt  sæm  hann  giorær  loghliga  j  þessum 
worum  oc  kirkonar  vmbodhum  ok  þæir  allir  quittir  firir  oss 
sæm  honum  gæra  rættan  ræikningskap  sæm  honum  anægir. 

Oc  til  sanninda^)  oc  fuls  vittnisburdar  her  vm  settum 
wer  uortt  jnsigli  Rotundum  firir  þetta  radzmans  bref  vtgifit  a 
holum  j  hialtadaal  þridia  dagæn  in  fraa  octauam  ascencionis 
domini  prestura  vorum  nær  verandum  oc  samþyckiandura  anno 
doraini  CD°  cd^  tricessimo. 

Jtera  j  þessura  vmbodum  oc  brefsins  viditokura.  skildæ 
[loptr  bondæ  guthorrasson^)  af  siær  alla  abyrgdh  af  stadnum 
oc  stadaræns  æignum  huer  wauæifligr  skadæ  sæm  til  kunnæ 
bæra  huart  heldr  veri  med  ranæ  hernadæ  fiarfækkon  eldz  vpp- 
gongu  ædr  vinda.  firir  vtan  alt  þat  særa  logæn  skylda  honum 
til  j  abyrgdura  ath  standa  vidr  kirkonar  godz.     En  lofuadæ  þo 

')  huar  haiin  vpp  spyria,  stendr  hér  í  skb.,  en  er  ofaukið;  ')  her, 
b.  V.  skb.,  en  er  ofaukið;  ^)  [er  skafið,  en  er  þó  læst. 


1430.  TJÖRN  í  SVARFAÐARDAL.  4  19 

ath  gæyma  suo  sæm  seaif  sins  æigua  pæninga  morgum  godum 
monnum  hia  værandum. 


460.  7.  Jíini  1430.  á  Hólam. 

Veitingarbréf   Odda  I>orsteinssonar  fyrir  staðnum    á  Tjörn  í 
Svarfaðardal  um  þrjú  ár. 

AM.  235.  4to  bls.  34,  bréfabók   Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3603. 

bref  odda  þorsteinssonar  vm  tiorn  i  suarfadadaal. 

Ver  jon  et  cetera. 

gorom  godum  monnum  viturligt  med  þesso  uoru  brefæ  ath 
wer  hofum  uæitt  oc  vnt  hæidarligum  mannæ  odda  þorstæins- 
syni  stadæn  ath  tiorn  j  suarfadadaal  med  ollum  sinom  æign- 
um  fridom  oc  ofridora  faustum  oc  lausom  ath  vndan  tekinne 
porcione  ecclesie.  skal  hann  a  stadnum  bua  nesto  þriu  aar  fra 
næstum  fardogum  er  nu  koma  forfallalaust.  skal  hann  bæida. 
kræfia  oc  kæra  sekta  oc  sækia  hvern  ær  rangliga  heldr  ædr 
haldit  hefer  kirkonar  pæningum.  En  þeir  allir  quitter  firir 
oss  oc  vorum  æfterkomandum  sæm  honum  gera  sannan  reikn- 
ingskap  edr  a  settazt  med  hann  so  ath  honum  vel  anæger. 
kirkonæ  þo  ath  skadalauso.  skal  hann  abyrgiazst  stadæn  oc 
stadaræns  godz  efter  logum.  kann  hann  stadæn  bæta  hafui  firir 
æftir  godra  manna  giordh.  En  æf  gæfazst  kann  kirkonæ 
pæningar  ath  vndan  tekno  þui  hennæ  ma  vera  til  prydæ  jnnan 
sigh.  skal  þat  standa  til  wora  nada  oc  godum  monnum  litst 
suarligt  vera. 

Oc  til  sanninda  her  vm  settum  ver  uort  jnsjgli  firir  þetta 
stadarlans  bref  vt  gifit  a  holum  j  hialtadaal  CDiduikodagæn 
infra  octauam  assencionis  domini  anno  CD^  cd°  tricessimo. 


461.  12.  Júní  1430.  á  Hólum. 

Vottorð  tólf  klerka  og  tólf  leikmanna  um  það,  að  þeir  hafi 
aldrei  heyrt  né  vitað  annað  en  veiting  Grenjaðarstaða  í  Reykja- 
dal  hafi  legið  undir  Holabiskup  fyrri  en  Jón  prestr  Pálsson  nú 
kom  út  með  veitingarbréf  erkibiskupsins  fyrir  staðnum. 

AM.    Fasc.    VIII,    30,    frumritið    á    skinni.      011  innsiglin  eru 
dottin  frá,  nema  hið  13.  og  17.    . 

27* 


420  GRENJAÐARSTAÐIR.  —  STEFNUBRÉF.  1430. 

bref  vm  veizslu  aa  grenia(dar)9tad.^) 
Ollum  godum  monnum  þæim  sæm  þetta  bref  sæa  ædr 
hæyra  Senda  asbiorn  abotæ  aa  þingheyrum  þorgyllss  abotæ  a 
munkaþuæraa  Jon  biarnarson  aræ  þorbiarnarson  þorkæll  gudh- 
biarttzson  pall  tæittsson  magnus  magnusson  bergþor  haldorsson 
tæitr  kætillsson  sighmundr  gudmundarson  Einar  hialmsson 
ok  jnagnus  þorberghzson  prestar  Rafn  loghmann  gudmundzson 
loptr  guthormsson  annfinnr  þorstæinsson  þordr  þorstæinsson 
gamlæ  marthæinsson  biorn  jonsson  finnboghæ  jonsson  jon 
jonsson  þorkæll  berg(u)lfsson  pall  ormsson  stullæ  berghþorsson 
ok  olafur  Eyiulfsson  læikmænn  quædiu  gudz  ok  sina  kunnikt 
gerandi  ath  oss  er  sannliga  viturligt  ath  stadræn  aa  græniadar- 
stodum  j  Reykiadaal  hefuir  lægit  vndir  hæilaga  hola  kirkiu  ok 
væittr  verit  ok  skipadr  af  holabyscopum  ok  hennar  formonnum 
ok  alldræ  heýrdtt  ath  hann  hafuæ  af  odrum  wæittr  wærit  fyr 
ænn  jon  prestr  pallsson  kom  vt  higat  med  erkibýscupsins 
brefuæ  ath  hann  hafdæ  vntt  honum  ok  uæitt  adrnefndan  stadh. 
Ok  til  sanendha  her  vm  settum  wær  fyrnefndir  mænn 
wor  jnsigli  firær  þetta  bref  giortt  aa  holum  j  hialttadaal  mana- 
dagen  næsta  firær  festum  corporis  christi  anno  domini  (Dilles- 
simo  quadringentessimo  tricessimo. 


462.  [1430] 

JóN  Vilhjálmsson   biskup    á    Hólum    stefnir    Sokka  Einarssyni 
fyrir  ýmsar  sakir,  sem  taldar  eru  í  bréfinu. 

AM.  235.  4to  bls.  34,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskr.  3654. 

stenfnobref  sokka. 

Ver  jon  et  cetera. 

gerom  godum  monnum  kunikt  ath  ver  stæfndum  socka 
æinarssyni  firir  oss  vm  þessar  saker. 

fyrst  ath  wer  gafuom  saker  af  vorum  rækavidh  a  siglonæse 
medan  han  þar  bio  ath  han  hafdæ  mæira  af  honum  en  honum 
bar  med  logum. 

')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi  og  «Num.  537>. 


1430.  STEFNUBRÉF.    —   PRESTATAL   Á  HÓLUM.  421 

jtem  j  aiinaræ  græin  ath  ver  hofdum  han  grunsamligan 
ath  han  hæfdi  haft  saum  or  þeim  ængilskum  batæ  er  þar  rak  oc 

j  þridiu  græin  ath  han  hefer  lægit  j  frillolifuernæ  med 
gunildo  gudmundardottur  oc  att  nio  born  med  hennæ  oc  fallit 
aftur  j  sama  glæp  oc  giortt  suo  iteracionem  delicti. 

hefer  han  giort  oss  fullt  oc  lika  vm  fæsekter  er  a  greindum 
brotum  standa  oc  blifuit  j  varo  fullo  mine  oc  tekit  scrífter  efter 
þui  sæm  bær  þuilikum  brotum  suo  oss  vel  anæger.  þui  gerom 
ver  greindan  socka  allungis  quittan  oc  frialsan  oc  allungis 
akærolausan  vm  oU  sogd  brot  a  heilagrar  kirkio  vægna  oc  uora 
firir  oss  oc  ollum  uorum  efter  komandum  biscupum  a  holum 
oc  suo  ollum  uorum  vmbodzmonnum. 

jtem  hofum  ver  oc  lagit  honum  vidh  af  uorum  rekum  so 
mikin  sæm  han  heíir  æigi  sealfr  til  ath  gera  sær  æin  sexering 
so  storan  sæm  han  fæck  oss.  skal  stæin  eðiulfsson  vor  vmbodz- 
mann  j  fliotum  fa  honum  vidæn. 


463.  [um  1430]. 

Klerka    og   djáknatal   á  Hólum    í  Hjaltadal    um    daga  Jóns 
biskups  Vilhjálmssonar. 

AM.  235.  4to  bls.  35  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar. 

Broder  biorn  skal  hafua  mariemesso  daghliga  oc  hafua 
ecki  gera  med  Coren  vtan  in  summis  festis  oc  standæ  i  kor 
daghliga  j  hamesso  ok  geri  in  duplicibus  sem  rector  Cori  skipar. 

heimaprestar  vicarij. 
Sira  oddr  gudhmundzson. 
jtem  þordr  rodbiarttzson. 

Jtem  CDessodiaknar. 
sira  oddr  þorkælsson. 
Jon  Einarsson. 

Jtem  svbdiaknar. 
jon  gamllason. 
sueinbiorn  þordarson. 

Smadiaknar  in  coro. 
Teitr. 


422  GRENJAÐARSTAÐIR.  1430. 

þorstæin  jUugason. 

CDagnus  einarsson. 

gudmundr  thorlaksson. 

Jon  þorkælsson  formesso  klærckr. 


464.  5.  Júli  1430.  a  Hólum. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum  skipar  forkeli  presti  Guð- 
bjartssyni,  er  hann  hefir  veitt  Grenjaðarstað,  að  taka  að  sér  fé 
Jóns  prests  Pálssonar,  hvar  sem  það  finnist  i  I>ingeyjarþingi, 
og,  þar  séra  Jón  sé  bannsunginn,  afhenda  sér  það  sjálfr^  þar  til 
Grenjaðarstaðr  hafi  feingið  sína  peninga  fuUa,  er  Jón  prestr 
hafði  eigi  staðið  skil  á. 

AM.  235  4to  bls.  35.  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl,  afskrr.  3655. 

vm  iarder  sira  ions  palssonar  til  græniadarstadar. 

Vær  jon  med  gudz  nad  et  cetera. 

gerom  godum  monnum  viturligt  med  þesso  uoru  brefuæ 
ath  sira  þorkæll  gudbiarttzson  kom  firir  oss  oc  kærdi  vpp  aa 
ath  stadræn  a  græniadarstodum  þan  sæm  wer  hofum  honum 
wæitt  med  coUacione  hefdi  eigi  fengit  fulla  pæninga  huorki 
frida  næ  ofrida  af  sira  jonæ  paalssyni  næ  hans  vmbodzmannæ. 
Ok  sakir  þess  ath  næfndr  sira  jon  er  nu  bannsungen  af  fuUum 
sinom  verkum  oc  han  aa  huorcki  suara  firir  sigh  næ  adra.  suo 
æi  sidr  hafua  ængir  ærfvingiar  til  komet  ath  giora  rettan 
ræikningh  ædr  nokora  satt  ædr  sæmdh  firir  hans  brot  oss  næ 
heilogum  kirkium.  fui  seam  wer  æige  anuat  sanara  efter 
gudz  logum  oc  heilagrar  kirkiu  En  wer  æigum  ath  oss  ath 
taka  þa  alla  pæninga  sæm  han  hefuer  vndir  sinnæ  verndh  edr 
geymslu  hafdt  huortt  heldr  hann  hefuer  ræiknadh  sina  æighn 
ædr  vmbodz  pæninga.  |>ui  skipum  wer  af  worre  biscupligre 
tign  oc  valdæ  biodum  ver  oc  bodum  svb  virtute  sancte 
obediencie  svb  pena  suspencionis  ab  officio  sira  þorkæll  gud- 
biarttzsson  skyldugan  ath  sær  ath  taka  oc  afhenda  ser  sealfr 
alla  þa  pæninga  hann  kann  vpp  spyria  j  þingheyiarþinghæ  er 
sira  jon  hefuer  ser  ræiknadh  þar  til  græniadarstadær  hefuer 
alla  sina  peninga  af  þrattnæfndum  sira  jonæ  paalssyni.  næfnom 


1430.  KROSS  í  LANDEYJUM.  423 

wer  þar  til  særliga  þriar  jardær  eyfræholaa  ær  stændr  j  gnupa- 
swæit.  launden  bædhi  ytra  oc  sydra  er  stendr  i  eyxarfyrdæ. 
skal  hau  þessum  jordum  halda  oc  fulla  aawoxstu  oc  abata  vpp 
bæra  suo  sæm  af  odru  stadaræns  godzsæ  þar  til  særa  sirajon 
paalsson  edr  hans  ærfingar  luka  græniadarstadh  fult  oc  alt  þat 
sæm  næfndum  stadh  bær  af  þeim  hafua.  forbiodum  wer  vndir 
bans  pino  ollum  monum  lærdum  sæm  læikum  nokor  mottkaust 
talmon  ædr  trægdon  sira  þorkæli  væita  her  vt  j  suo  ath  hann 
mægi  þui  sidr  þessa  vora  skipan  fylla  fræmia  oc  fullgera. 

Ok  til  sanninda  her  vm  setto  wer  uortt  insiglæ  firir  þetta 
bref  vt  gifit  j  holum  j  hialtadaal  midhuikudagen  næsta  efter 
festum  apostolorum  petri  et  pauli  anno  domini  CD^  cd^ 
tricessimo. 


465  1430. 

Máldagi  Krosskirkju  í  Landeyjum,    er  Jón  biskup  Gerreksson 
setti. 

Máldagi  þessi  hefir  verið  færðr  inn  í  Vilchinsbók  aptan  við 
Krossmáldaga,  og  er  hann  hér  tekinn  eptir  Vilchinsbókarhandritinu 
AM.  260.  Fol.  bls.  39,  sem  ritað  er  um  1640—50. 

A.nno  Domini  CD^.  cd°.  xxx.  þa  er  biskup  Johannes  Visi- 
teradi  hefur  aukist  vmm  framm  þad  sem  Herra  Wilchins 
maldagi  vottar  sijdann  Helgi  Styrsson  kom  til  Kross. 

iij  asaudar  kugilidi  oc  iiij  kyr  oc  ij  hestar. 

Jtem  lagde  Helgi  bondi  til  kirkiunnar  sæmilig  messuklædi 
ad  ollv  oc  einn  hokul  lausann.  eina  kantarakapv.  alltarisklædi 
med  fordvkumm  oc  tvo  dvka  bvna  oc  einn  glitadann  dvk.  eitt 
propiciatorium  forgyllt  med  kopar.  kiertahialm  med  kopar. 
Olafs  lijkneski.  Jons  baptistæ  bilæte.  Katrinar  lijkneski.  Nichulas 
skriptt.  Mariuskriptt  sæmiliga  og  giord  vpp  kirkiann  ad  aullu. 
Graduale.  Sequentiubok.  De  sanctis  bok  per  anni  circulum. 

Jtem  reiknadist  portio  xviij"   sijdann  Helgi  bondi  tok. 


466.  20.  Augasl  1430.  á  Hólam. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum   biðr  í  margra  manna  viðr- 
vist,  að  Jón  prestr  Páisson  haldi  þann  dóm,    «sem  biskup  Jón 


424  JÓN  PRESTR  PÁLSSON.  1430. 

vor  forverari  og  vér»  höfum  yfir  honiim  sagt,  og  að  hann  standi 
á  dömi  heilagrar  kirkju  um  brot  sín. 

AM.  235.  4to  bls.  36,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti. 

Vm  sira  jon  palsson.^) 
A  sunnodagen  infra  octauam  assumpcionis  beate  marie 
eodem  anno  kom  [sira  jon  palsson^)  firir  oss  jon  biscup  vilialmsson 
j  timbrstofuonaaaholumj  hialtadaal  vorum  prestum  hiaverandum 
sira  Einare  hialmssyni.  sira  oddæ  gudhmundzsyni.  sira  siugurdæ 
jonssyni.  [brodur  biorn.^)  jon  diaknæ  einarsson.  jon  diaknæ 
gamblasson.  sueinbiorn  þordarson.  andres  stæindorsson.  þorstæin 
jonsson.  þessir  læikmenn  gudinæ  bondæ  oddzson.  jon  egilsson 
pupblicus  notarius.  thorlakr  jonsson.  thomas  peis  oc  biscup  jon  fyr- 
sagdr  bæiddi  ath  sira  jon  fyrnæfndr  skuldæ  lofua  honum  oc  gæra 
hæilagre  kirkiu  oc  honum  logh  oc  rett  oc  halda  þan  dom  sæm 
biscup  jon  wor  forweraræ  oc  wær  hafuora  dæmtt  vpp  aa  hann 
ef  hann  geti  eígi  afsakadh  han  efter  yfuersyn  tolf  presta.  En 
huat  sæm  han  hefuer  brottligr  wordæt  j  mott  hæiiagre  hola 
kirkiu  oc  oss  j  ordh  oc  verkum  þatt  læggr  han  a  hæilagrar 
kirkiu  doom  ef  þæir  forlika  sigh  æigi  sealfuer  þar  vm  her 
jnnan  landz.  setto  þeir  dagh  sin  a  millum  til  þingæyra  med 
handabandi  þessom  fyrnefndum  monnum  ner  verandum  fausto- 
dægen  oc  laugardagen  nesta  æfter  krossmesso  er  nu  kemr 
til  tals. 


467.  20.  August  1430.  á  Hólum. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum  dispenserar  með  Jóni  presti 
Pálssyni  og  sveinum  hans,  að  þeir  megi  samneyta  kristnum 
mönnum,  en  sé  að  öðru  leyti  í  banni  þar  til  þeir  hafi  gert 
heilagri  kirkju  rétt. 

AM.  235.  4to  bls.  36,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3656. 

Jtem    eodem    die   et   anno  et  loco  dispenserodom  wer  jon 
biscup  wilialmsson  med  sira  jon  prest  palsson  med  suo  feldum 


^)  [skafið;  '^)  [á  spássíu  í  skb. 


1430.  BISKUPSGISTINGAR.  425 

skilmala  oc  forordum  til  samneytis  med  adra  kristna  mænn  vt 
yfer  faustodagæn  oc  laugardagæn  nesta  efter  krossmesso  næst 
komandæ  suo  ath  han  skal  æigi  ganga  j  kirkor  ne  heyra 
messor  edr  nokot  gudz  æmbetti  jnnan  sagdan  tima  vtan  standa 
j  fullo  bannæ  sæm  adr  oc  sama  skilmala  hans  swæinar  oc 
þæir  honum  samþyckia  þar  til  hann  oc  þæir  hafua  giortt 
heilagræ  kirkiu  oc  oss  rett  oc  logh  heilagrar  kirkiu  edr  blifuet 
j  uoru  fullo  minnæ. 


468.  30.  Aögiist  1430.  á  Hðlum. 

DóMR  Ara   prestö  J>orbjarnarsonar    milli    þeirra  Jóns    biskups 
Vilhjálmssonar  og  Finnboga  Jónssonar  um  biskupsgistingar. 

AM.  235.  4to  bls.  36—37,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálms- 
sonar  í  frumriti.     F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  581  —  82. 

Auno  domini  CD^  cd^  tricessimo  a  miduikudagæn  nesta 
efter  decoUacionem  sancti  johannis  baptiste  var  ek  aræ  prestr 
thorbiarnarson  officialis  hæilagrar  hola  kirkiu  til  skylldadr  af 
minom  virdoligum  herra  herra  jonæ  biscupi  villialmssyni  a  holum 
ath  sægia  logh  millum  hans  oc  finbogha  bonda  jonssonar  vm  bisc- 
ups  gistingh  þan  tima  han  gistæ  ner  honom  j  asæ  i  keldohuerfui 
oc  ath  þeim  badum  vndir  læggiandæ  med  handabandæ  bisc- 
upinura  oc  finnboga.  þui  in  nomine  domini  amen  sægir  ek 
biscupin  skylldugan  þan  tima  han  wil  visitera  gere  han  sitt 
gistiiigarbref  or  presta  stænfno  þægat  sæm  han  vill  rida  oc 
þat  lata  forda  kirkiu  fra  kirkiu  þat  sæinasta  ath  fardoghum 
sua  ath  þæir  hafuæ  fulla  visso  sæm  med  honum  skulo  taka. 
En  þann  prestr  ædr  bondi  sæm  med  honum  tekr  skal  ætla 
biscupinom  oc  hans  monnum  tolf  oc  honum  ænom  þrettanda 
sæmiligan  kost  oc  maaldryckio  biscupinom  sealfuom  oc  hans 
tolf  monnum  en  herra  biscupen  skal  skipa  mann  til  ath  ræida 
sin  kost  oc  keykimæistara  en  huar  herra  biscupæn  veri  æigi 
suo  haldæn  sæm  adr  sægir  þa  skulo  prestar  ædr  bændr  lika 
firir  gera  suo  sæm  biscupinom  uel  anægir  oc  þeim  han  gister 
nær  lærdr  ædr  læikr  oc  suo  prestar  oc  bændr  skyldugir  ath 
kræfuia  oc  bæida  ræidskiota  huerr  j  sinnæ  kirkiusokn  efter 
þui  sæm  huer  hefuer  fongh  til  ath  forda  biscupæ  i  adra  kirkiu  sokn 
vndir  þuilika  sækt  sæm  kristæn  rettr  gerir  þar  radh  firir.  var  þessi 
min    orskurdr    fram    sagdr  j   kirkonæ  (j)  asæ   j    kældohuerfui 


426  SKIPBROT  Á   HARÐBAK.  1430. 

mer  j  domsæti  sittiandæ  minom  herra  biscupiniim  sialfuom 
samþyckiandi  oc  þessum  lærdum  monnum  oc  læikum  ahoyrandum 
oc  ner  uærandum  jon  prest  biarnason.  þorkæli  gudbiarttzsyni. 
þordi  ogmundzsyni  prestum.  þordi  þorstæinssyni.  jonæ  egillssyni 
publico  notario.  gambla  martheinssyni  oc  jonæ  kætilssyni  læik- 
monnum  oc  morgum  odrum  godum  monnum  samþyckiandum  j 
sama  stadh  dægi  oc  aræ  sem  fyr  sægir. 


469.  31.  August  1430.  á  Hólum. 

Meðkenning  þeirra  Auðunar  Magnússonar,  séra  í>orke]s  Guð- 
bjartssonar  og  Helga  Bjarnarsonar  um  það,  hvað  þeir  hafi  feingið 
af  því  skipi,  er  braut  fyrir  Harðbak,  jörð  Hólastaðar  í  Hjaltadal. 

AM.  235.  4to  bls.  37,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dlpl.  afskrr.   3657  a-b,  3658. 

Anno  domini  CD^  cd^  tricessimo  a  fimttadagen  nesta  efter 
decollacionem  sancti  johannis  baptiste  kændizst  audon  magnus- 
son  firir  minom  herra  ath  han  hafdæ^)  haft  af  þui  skipæ  sæm 
braut  firir  hardbak  sæm  hola  stadr  aa  jordina  eina  pipo  med 
aul.  tunno  miol.  iij  pipor  tomar.  litedh  lodh  akkaræ.  vittnadæ 
greindr  audun  ath  hola  kirka  aa  greinda  jordh  hardbak  efter 
þui  honum  ær  sagdt  oc  morgum  godum  monnum  er  viturligt 
her  j  landet. 

Jtem  kændizst  sira  þorkæll  hafua  suo  raikit  af  þui  skipæ 
sæm  braut  aa  hardbak  eitt  akkæri  brotæt.  iij  pipor  tomar  oc 
attungh  oc  æin  tunna  med  eyl.  vj  haufudhtogh.  boghlina.  æin 
kabæl  stor  .Ix.  fadma.  læntti  hann  abota  a  munckaþuæraa 
hundradh  saums  oc  ij  vppstaudu  strængi.  hustrv  margreto  ij 
hundrat  saums  med  room  oc  halít  seglit  med  sigh  oc  xl 
spikara  smaa  oc  vj  kroka  oc  vj  lækki.  vogh  alt  þetta  jarun 
fiorar  uetter  atta  fiordunga  vætter  oc  ath  auk  hundradz  saums 
er  han  læntti  sogdum  abota. 

Jtem  kændist  helgi  biornsson  hafua  suo  mikit  af  þui  skipæ 
sem  braut  a  hardbak  oc  hola  stadr  aa  ath  han  hafdæ  haft 
skipbrotedh  oc  halft  af  sægli  med  sira  þorkæll  oc  eitt  bunitt 
vondt.  eitt   akkæri  gott.    vj    hofudbændor.    iij    spiltar  af  þeim. 

*)  tvískrifað,  og  á  fyrra  staðnum  ritað  hefdíí. 


1430.  SKINNASTAÐIR.  427 

half  fimttugr  stor  kadal  oc  annar  strængr  oskiptr  stor.  ij  snære^) 
til  fisk  .æin  tunna  bior  oc  slikt  sæm  han  drak  medan  han  var  hia 
skipbroteno  oc  ij  blystæina.  talgoeyx.  xxx  ongla.  kendizst  han 
hafua  alt  halft  skipbrotedh  med  træ  oc  saumæ  sliku  sæm  j 
þui  var. 


470.  7.  September  1430.       á  Grenjaðarsiað. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum  veitir  Vigfúsi  Einarssyni 
sveini  sínum  staðinn  á  Skinnastöðum  í  Öxarfirði  um  eitt  ár 
fyrst  um  sinn. 

AM.  235.  4to  bls.  38,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskr.  3660. 

stadharbref  vigfus  einarssonar  a  skinnastodum  i  eyxarfyrdæ. 

Vær  jon  med  gudz  nad  biscup  a  holum  gerom  ollum 
monnum  viturligt  oc  kunnikt  med  þesso  uoru  opnu  brefuæ  ath 
wer  hafum  uæitt  oc  skipat  vorum  svæine  vigfusæ  æinarssyni 
stadæn  oc  kirkiona  sancti  petri  a  skinnastodum  j  eyxarfyrdi 
fyrst  æitt  air  oc  þat  længr  sæm  hann  blifur  j  voru  minnæ  oc 
varar  nadær  til  sægia  oc  wer  æigi  adra  (skipan)  a  gerom  vtan 
prestar  bæidizst  med  logum  fyrræ  til  fra  næstum  fardogum 
komandum.  et  cetera. 

Ok  til  sanninda  her  vm  et  cetera. 

vt  gifit  a  græniadarstodum  j  Reykiardaal  mariemesso  aftan 
æn  sidaræ  anno  domini  CO^  cccc^  tricessimo^). 


471.  11.  September  1430.      |á  Möðruvöllum]. 

pRÓVENTUBRÉF    Odda    f orsteinssonar    og    Guðríðar   J>orgeirs- 
dóttur  konu  hans. 

AM.  235.  4to  bls.  38,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3661. 

Prouentobref  odda  þorstæinssonar  ok  hans  kono. 

Anno  domini  CD*^  cccc^  tricessimo  manadagæn  næsta  firir 
krossmesso  vm  haustæn  var  þessi  skildagæ  gior  millum  biscups 

')  fyrst  skrifað:  vadær;  ')  Hér  á  eptir  kemr  í  skinnbókinni:  >Ver 
jon  med  et  cetera  gerom  godum  monnum  viturligt  med  þessu  uoru 
opno  brefe  ath«  (framhald  aldrei  ritað). 


428  PRÓVENTUBRÉF.  1430. 

jod(s)  vilialmssanar  oc  odda  þorstæinssonar  oc  gudridar  þorgheirs- 
dottur  hans  æigenkono  ath  þau  gafuo  med  ser  j  prouento 
stadnum  a  modruwollum  j  haurgardaal  jordina  arnarnæs  a 
gaalmarsstrond  firir  fimttigæ  kugildæ  oc  þar  til  tuttugo  kwgildæ 
tio  kwgildæ  nu  j  haust  j  gældum  nautom  oc  .x.  kwgildæ  nu 
ath  næstu  woræ.  her  j  moti  skildu  fyrnæfndir  mænn  sær 
æuenligt  bordh  af  stadnum  ath  lidnum  þrimmr  arom  oc  huortt 
þeirra  twituga  wodh  aa  hueriom  tolfmanadum  linklæda  ænfni 
huoru  þeirra.  sitt  hettoklædi  huoru  þeirra  aa  hueriom  þrimr 
arom  medan  þau  lifua.  skildu  þau  siær  litlo  stofuona  jnnæ  j 
stadnum  altidhliga  vtan  þa  biscup  væri  aa  gardinom.  þau 
skildo  00  hafua  æin  þionozstumann  karll  ædr  kono  hia  ser  a 
sinn  kost  oc  fræalsliga  liaga  sino  fæ  vm  sumaræn  j  stadarens 
jordu  vndir  rettan  ræikningh.  kunno  þau  wera  þriar  nætr  a 
prouentonnæ  þa  skal  stadræn  þo  æiga  alla  sagdha  pæninga  þo 
ath  þeirra  missæ  widr  hedan  j  fraa.  kunnæ  þeirra  vidr  missa 
jnnan  þriggia  ara  þa  skal  lukazst  efter  þau  j  salogiafuær  sex 
hundrot  j  smeyr  oc  slatr  oc  vadhmaal.  En  ef  annars  þeirra 
missær  vidh  þa  skal  lukazst  fiogur  hundrot  j  vidrlikum  pæningum 
jnnan  þriggia  ara.  þau  skulo  oc  hafua  sængh  oc  kisto  a  prouen- 
tonæ  oc  haldæ  stadræn  huorttuægia  færdugt  oc  æighnist  stadræn 
huorttuæggia  efter  þeirra  dagh. 

voro  hia  þesso  kaupi  sira  jon  prestr  biarnason  er  þa  heldt 
modruwalla  stadh  oc  samþykti  þetta  kaup.  broder  hugæ  bisc- 
upsins  Capellanus.  jon  egilsson  puplicus  notarius,  hallr  olafsson. 
biorn  markusson  oc  jon  hual  thomasson. 

jtem  uar  her  j  hia  sira  paal  teittsson.^) 


472.  16.  September  1430.  á  þingeyrum. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum  biðr  Jdn  prest  Pálsson  að 
halda  þann  dóm,  «sem  biskup  Jón  vor  forverari*  og  «vér 
dæmdum*  upp  á  hann,  og  gera  sér  fullan  rélt  fyrir  «forþrot* 
á  prestastefnu. 

AM.  235,  4to  bls.  38,   bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3662. 

*)  þessi  lína  rituð  á  spássíu  í  skb. 


1430.         JÓN  PRESTR  PÁLSSON.   —   GUÐMUNDARBRÉF.  429 

vm  jon  prest  pallsson. 
Anno  domini  predicto  a  laugardagen  nesta  efter  kross- 
messo  vm  haustæn  a  þingæyrum  bæiddæ  min  herra  jon  biscup 
sira  jon  palsson  halda  þan  dom  sæm  biscup  jon  vor  forveraræ 
orskurdat  hefuer  vpp  aa  han  vm  nidrrapan  kirkonnar  a  modru- 
vollum  oc  þar  med  vorn  dom  oc  orskurdh  sæm  ver  demdum 
vpp  aa  han  oc  þar  med  þeirra  tolf  presta  dom  er  þeir  dæmdo 
vpp  aa  han  oc  æi  sidr  þeirra  xij  godra  manna  giordh  lærdra 
oc  læik(r)a  sæm  þeir  giordo  vm  daga  biscups  jons  vor(s)  for- 
verara  oc  giora  oss  fullt  oc  lika  firir  þat  forþrott  sæm  han 
giordæ  oss  a  prestastænfno  oc  suo  sidan. 


473.  21.  September  1430.  á  Hólum. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum  kaupir  við  Jón  smið  Guð- 
laugsson,  svein  sinn,  að  Jón  skyldi  vera  bónarmaðr  heilagrar 
Hólakirkju  og  ens  góða  Guðmundar  um  Vestfjörðu. 

AM.  235.  4to  bls.  34,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.  AM.  dipl.  afskrr.  3651.  Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl. 
Isl.  n,  585—86. 

Vm  jon  smid. 
Anno  domini  CD®  cd^  xxx^  var  ek  jon  Egillsson  bpublicus^) 
notarius  þar  næri  a  holum  j  hialtadaal  in  festo  sancte  mathei 
apostoli  j  forstofuone  firir  framan  timbrstofuona  j  sogdum  stadh 

oc  nerverandum  Ormæ ^)    syni.    forstæini  jonssyni  oc 

swæini  haluardzsyni  ath  herra  jon  biscup  a  holum  keypti  med 
jon  smidh  gudlaugzsson  sin  swæin  ath  væra  bonarmadr  heil- 
agrar  holakirkiu  oc  æns  goda  gudmundar  biscup(s)  vm  allan 
væstfyrdinga  fiordungh.  skildæ  herra  biscupen  honum  j  sin 
þionozstulæyn  fiogur  hundrot.  skuldæ  jon  hafua  jordina  aa  j 
vnadaal  oc  þau  sex  kugildæ  sæm  þar  nu  med  standa  firir  ij 
hundrot  badæ  saman  oc  par  til  skuldæ  min  herra  faa  honum 
med  jordonæ  ij  kugildæ  til  medferdar  ok  her  (a)  ofan  skuldæ 
æn  min  herra  faa  honum  tau  hundrot  onnor  j  ollo  þarfligu 
godzæ  honum  takandæ  oc  minom  herra  vtlatandi.  skuldæ  jon 

')  þannig/  ')  eyða  fyrir  föðurnafninu  í  skb. 


430  SKILNAÐARDÓMR.  1430. 

mæga  skipta  oc  gefua  j  millom  hesta  oc  taka  af  þiii  sæm 
gefazst  kynnæ  til  allan  farar  græida  oc  kostnadar  j  ræisonæ 
vppaa  rettan  ræikningh  en  hola  kirkia  oc  biscupin  æiga  alt 
þat  geíit  verdr  smatt  oc  stortt.  jtem  skuldæ  jon  taka  nu  vt  adr 
hann  fær  j  bonena  æina  vodh  tuituga  en  adra  j  wor  er  nu  kæmr. 


474.  2.  Oktober  1430.  á  Reynistað. 

SiGURÐR  prestr    Jónsson   prófastr  í  Skagafirði  dæmir  Kolbeini 
Böðvarssyni  og  Vigdísi  Eiríksdóttur  fullan  skilnað. 

AM.  235.  4to  bls.  39^  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3664. 

vm  skilnad  kolbeins  boduarssonar  oc  vigdise  eriksdottur. 

Sakir  þess  ath  kolbein  boduarsson  suor  þann  bokaræidh  ath 
hann  hafdæ  aldræ  heyrdt  vigdisæ  eiriksdottur  skilia  þat  til  vidr 
sigh  ath  þat  skuldæ  þeirra  fult  oc  loghligt  æigenordh  væra  ef  han 
lægi  hia  henne  likamliga.  Ok  sua  j  sama  æidæ  suor  han  ath  hon- 
um  war  aldri  viliugt  hana  ath  æiga  sær  til  æigenkono.  þenna  æidh 
saunnodo  med  honom  tuæir  skilrikær  menn  jllugæ  berghulfs- 
son  oc  jngimundr  stæinsson  ath  þeir  hugdo  þan  æidh  særan 
oc  sannan  sæm  han  swor.  fui  j  gudz  nafne  amen  seghir  ek 
siugurdr  prestr  jonsson  profastr  j  skagafyrdæ  þetta  tilkall  wig- 
disar  eiriksdottur  til  kolbeins  boduarssonar  ekki  afl  hafua  næ 
hafdt  hafua.  oc  huort  ykart  vm  sigh  giptazst  mæga  j  huern 
stadh  sæm  æi  mæina  gudz  laugh.  skipandæ  þær  vigdis  eiriks- 
dotter  æuenliga  þaugn  þessa  maals, 

Var  þessi  min  domr  in  scriptis  fram  boræn  mær  j  dom- 
sæti  sittiandæ  CQinom  herra  jonæ  biscupi  oc  þeim  bestum 
monnum  mær  nerverandom  þenna  min  dom  samþyckiandom. 
þeim  badom  loghliga  firir  komnom  oc  þenna  min  dom  heyrand- 
om  j  Capitulanom  aa  stadh  j  Reynisnæsi  manadagen  næsta. 
æftir  michialsmesso  anno  dmini  CD^  cccc^  tricessimo. 

iij  merkr  heilagri  kirko  en  vigdisæ  iiij  merkr  j  sin  rett. 


475.  25.  Oktober  1430.  á  Holum. 

JóN  biskup  á   Hólum  skipar  heilagri  Hólakirkju  og    staðnum 
til  æfinlegrar  og  óbrigðilegrar  eignar  jarðirnar  Valþjófsstaði    og 


1430.  JÓX  PRESTR  PÁLSSON.  431 

Arnarstaði  í  Gnúpasveit  upp  í  þá  peninga,  er  Jón  prestr  Páls- 
son  varð  brotlegr  biskupinum  og  Hólastað  í  málaferlum  sín- 
um.  en  jarðir  þessar  hafði  Jón  prestr  Bjarnason  afhent  Jóni 
presti  Pálssyni  Hólakirkju  til  handa,  þegar  hann  var  ráðsmaðr, 
en  Jón  ábóti  I>orfinnsson  galt  þær  séra  Jóni  Pálssyni  í  ráðs- 
mannskaup,  og  ógildir  biskup  það,  af  því  að  kirkjueignir  eigi 
ekki  að  látast  burt  gegn  öðru  en  fasteign. 

AM.  Fasc.  Vin,  31,  frumritið  á  skinni.  Innsiglið  er  dqttið 
frá.  Jón  EspóHn  ruglast  þar,  sem  hann  getr  þessa  bréfs  ;  í  Árb. 
II,  15  heimfærir  hann  það  til  1419,  og  íer  þar  eptir  lélegum  papp- 
írsafskriptum  ;  stendr  og  í  þeim  sumum  ártahð  1410,  en  þess  þó  getið 
um  leið,  að  það  muni  eiga  að  vera  1419,  (»legendum  existimo 
CDcdxix«).  I  Árb.  II,  23  við  árið  1430  getr  hann  þess  enn,  og 
heimfærir  það  þá  til  þess  árs,  eins  og  rótt  er,  og  hefir  hann  í  því 
líklega  farið  eptir  frumbréfaskrá  Grunnavíkr-Jóns. 

Valþiofsstadabref  ok  arna(r)stadabref.^) 
Wær  jon  med  gudz  nadh  biscup  a  holum  gerom  þat  oll- 
um  godum  mounum  viturligt  ok  kunnikt  med  þesso  v^oru 
opnu  brefuæ  ath  wær  hofum  vntt  ok  skipat  worræ  andaligræ 
modur  hæilagræ  holakirkio  ok  stadnum  til  æuenligrar  æignar 
jardhænnar  walþiofsstadæ  ok  arnarstadæ  j  gnupasuæit  j  hola- 
kirkiu  sokn  med  ollum  þeim  goghnum  ok  gædum  sæm  þeim 
fylgær  ok  fylgt  hefuer  ath  forno  ok  nyio  ollu  til  skildu  æn 
ængho  fraa  er  jon  prestr  paalsson  lukti  oss  ok  afhendti  j  þa 
pæninga  er  hann  wardh  med  oss  brotligr  ok  hæilaga  holakirkiu 
Í  sinom  mala  færllum  huæriar  adrnefndar  jardær  hafdæ  jon 
prestr  biarnason  lukt  hæilagræ  holakirkiu  adr  j  sina  pæningha 
ok  biscups  tiundær  ok  afhendt  jonæ  prest  paalssyni  er  þa  war 
Radzmadr  a  holum  j  hialtadaal.  En  sidan  þessar  saumo  jardær 
skipadæ  jon  abote  þorfinsson  er  þa  war  samþyktr  officialis 
hæilagrar  hola  kirkiu  jonæ  prest  paalssyni  firir  þriatigæ  hundr- 
ada  j  sitt  Radzmans  kaup.  hwatt  ær  oss  litzt  han  æigæ  matt 
loghliga  giortt  hafua  æfter  Rettum  kirkonar  loghum  nokorar 
hola  kirku  jardhær  burt  ath  faa  ædhr  skipa  firir  lausa  godz. 
þui  vilium  wær  ath  þessi  wor  giordh  ok  skipan  obrigdæligha 
haldæst  ok  stande  ath  fyrnæmdar  jardær  walþiofsstadær  ok 
arnarstadæ(r)   j    gnupasuæitt.    skal   væra    hædan    af  æuenligh 

')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


432  GLÆSIBÆR.  1430. 

æign  hæilagrar  holakirku  vm  aldr  ok  æfuæ.  fui  firærbiod- 
um  wær  aa  gudz  wæghna  ok  hæilagrar  hola  kirkiu  badæ 
lærdum  ok  læikum  ath  nokor(er)  mænn  aakæri  brigdæ  æda 
brigdha  latæ  þessar  adr  optnefndar  jardær.  vndir  fullt  bans 
afælli  ok  fæpino  huær  ær  þat  dirfuist  hædan  af  ath  giora. 

Ok  til  sanænda  her  vm  settu  wer  uortt  jnsigli  Rotundum 
firær  þetta  bref  scrifat  a  holum  j  hialtadaal  miduikodagen  næsta 
firir  flestum  symo(n)is  et  iude  apostoíorum  anno  domini  CO^ 
cccc^  tricessimo. 


476.  27.  Oktober  1430.  á  Hólum. 

Veitingarbréf    Jóns    Guðmundssonar   fyrir    Glæsibæ  um  tólf 
mánuði. 

AM.  235.  4to  bls.  38,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     ÁM.  dipl.  afskrr.   3663. 

stadarbref  jons  gudmundzsonar  vm  glæsibæ. 

Ver  jon  med  gudz  nadh  et  cetera. 

gerom  ollum  monnum  viturligt  oc  kunnikt  med  þessu 
uoro  brefuæ  ath  wer  hofum  uæitt  oc  skipat  jonæ  gudmundz- 
syni  stadæn  oc  kirkona  sancti  nicholai  episcopi  j  glæsibæ  um 
æina  tolfmanadi  nu  fra  næstum  fardogum  oc  til  annarra  oc 
þat  længr  sæm  uorar  nadær  til  sægia  oc  han  gerir  oss  oc 
hæilagre  kirkiu  troa  þionustu  efter  þui  han  hefer  oss  lofad  med 
ollum  þeim  gognum  oc  gædum  j  fostu  godzsæ  fridu  oc  ofridu  j 
mina  lut  oc  mæiri  preter  porcionem  ecclesie.  skal  han  oc  hafua 
fult  oc  logligt  vmbodh  til  (ath)  bæida  (oc)  krefuia  sem  odda  bref 
sægir  et  cetera^).  en  ef  huali  kann  ræka  skal  hann  æiga  þridi- 
ung  en  kirkan  oc  ver  ij  lutæ  oc  vaktæ  hennar  lut  oc  vorn  sæm 
bæst  hann  (kann  henne)  oc  oss  skadalaust  en  vidræka  allan 
kirkonnæ  til  nytt(a)  oc  suaræ  ollom  skyldum  jardarennar. 

vt  gifit  a  holum  faustodag(in)  nesta  firir  symonis  et  iude 
anno  predicto. 


477.  3.  Nóvember  1430.  á  Hólum. 

ViSTARSAMNiNGR  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  við   Stóra-Stein, 
sem  langi  er  kallaðr,  um  þriggja  ára  vist. 

•)  Sjá  Nr.  460. 


1430.  VISTARSAMNINGAR.  433 

AM.  235  4to  bls.  39,   bréfabók  Jóns   biskups   Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.   3665. 

vm  stor(a)  stein, 
anno    domini    CD^    cccc^    tricessimo    faustodagæn    nesta 
æfter    allra   hæilagra    messo  j  timbrstofuonne    a    holum    rædh 

herra  jon  biscup   stæin ^  son    langæ    kalladr  vm  iij 

ar  fra  þeim  næstum  fardogum  sæm  vtæ  uoro  þau  radh  sæm 
adr  var  han  radæn  med  hola  stadh  en  þau  þionozstu  læyn 
sem  han  attæ  hafua  íirir  þa  xij  manadæ  ath  fardogum  nu  j 
(ar)  þat  skuldæ  standa  til  mins  herra  nadh  huortt  han  vildæ 
þau  hafua  ædr  gifua  þau  vpp  ner  veranda  jone  egilssyni 
pupplico  notario.  þorgilssæ  oddzsyni  kolsa  oc  þorgæiri  olafssyni. 


478.  1430. 

Arni  Jónsson  búrí  lofar  Jóni  biskupi  Vilhjálmssyni  at  rda  út 
fyrir  hann  í  tvö  ár,  og  sé  hann  að  því  höldnu  kvittr  af  því 
broti,  er  hann  sló  Steinmóð  prest  Bárðarson,  þegar  hann  var 
súbdjákn  að  vígslu. 

AM.  235.  4to  bls.  39,  bréfabdk  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3666., 

vm  arnna  bura. 
Anno  predicto  lofuadæ  arnnæ  buræ  jonsson  minom  herra 
ath  roa  vt  firir  han  tua  aar  oc  fa  sær  sealfr  vadæ  ongla 
skinnklædi  oc  hesta  sigh  sealfr  en  min  herra  faa  honum  kost 
oc  skiprum.  þesso  holdno  er  mins  herra  quittonarbref  fast  oc 
stadugt  efter  þui  sæm  þat  liudar  firir  hans  brot  er  hann  sloo 
sira  stæinmodh  prest  bardarson  þa  han  war  svbdiakn  ath  wigslu. 


479.  22.  December  1430.  á  Hólum. 

DERGÞÓR  prestr  Haldórsson  sver  þess  fullan  bókareið  að  standa 
á  dómi  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  um  öll  sín  brot  við  hann. 

')  eyða  fyrir  föðurnafninu. 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  28 


434  BÓKAREIÐE.   —   HREPPHÓLAR.  1430. 

AM.  235.  4to  bls.  51,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     ÁM.  dipl.  afskrr.  3678. 

Anno  domini  CD^  cccc^  tricessimo  faustodagen  næsta 
firir  iul  j  timbrstofuonæ  a  holum  nærwerandum  sira  magn- 
usæ  prest  magnusssyni.  sira  sigurdæ  jonssyni.  sira  þordæ  gud- 
biarttzsyni.  jonæ  einarssyni.  andressi  stæindorssyni  messodiaku- 
um.  þorstæine  jonssyni.  suæinbirnæ  þordarsyni  svbdiaknum  oc 
jonæ  egillssyni  publico  notario  ath  sira  berdor  haldorsson  suor 
fullan  bokaræidh  firir  vorum  virdoligum  herra  jonæ  biscupi 
villialmssyni  ath  (hann)  skuldæ  standa  a  hans  domæ  oc  nadh  vm 
alt  þat  hann  hafdæ  j  mot  honum  brotidh  mæira  ædr  minna. 
þat  alt  halda  oc  hafua  obrigdiliga  sæm  hann  vildæ  a  hann 
læggia  j  scriptum  ædr  fæpino(m)  æfter  sinnæ  makt  oc  ækki 
brott  fara  af  hola  stadh  vtan  biscupsens  gott  orlof. 


480.  [um  1480]. 

Máldági  kirkjunnar  í  Hólum  í  Hrunamannahrepp  (Hrepphólum). 

AM.  262.  4to.  bl.  3a— b.  c.  1600.  AM.  66  A.  8vo  bl.  lO^  c. 
1600.  þessi  máidagi  sýnist  vera  nokkuru  eldri  en  máldagarnir  frá 
1440,  og  mætti  því  Hklega  heimfæra  hann  til  hér  um  bil  1430. 

fessi  fa  ord  hef  eg^)  nyfundit  og  eckjirt  datum  yfer  skrifat. 

sa  er  maldagi  j  holum  j  Hrunamannahrepp  þat  kirkiann 
sa  XX  kyr  og  c  asaudar. 

vij  hesta  og  iiij  hross. 

iij  hundrut  j  nautum  og  iiij<'  innan  gatta. 

allan  skog  á  steinastodum  j  miUe  holtama(nna)ar  og  raud- 
aar.  annann  j  aslaagstungum.  hin(n)  þridia  j  bringu  j  millum  gilia. 


481.  [um  1430-1440]. 

Testamentisbréf  Margrétar  Bjarnardóttur. 

AM.    dipl.    orig.    Fasc.    LXIV,  4.    frumbréfið    á    skinni.     AM. 
dipl.     afskrr.     Nr.     2873      »þetta     mun     vera    Kirkiubæjarklaust- 

*)  þ.  e.  síra  Jón  Egilsson  prestr  í  Hrepphólum. 


1430.  TESTAMENT  MARGRÉTAR  BJARNARDÓTTUR.  435 

ursbréf «  (AM,)    Mun  Margrét  vera  kona  Rafns  lögmanns  Guðmundssonar 
(d.  1432). 

J>at  gerir  ek  margreta  biarnardotter  godum  monnum  vitur- 
light  med  þessu  minu  opnu  brefi  sakir  þess  atli  cristinn  madr 
a  sinum  skapara  margann  velgiorningh  at  luka  þui  gefr  ek 
mik  ok  mina  sal  vndir  guds  vald  oc  hinnar  signudu  junfru 
sancta  mariu  ok  aUra  guds  heilagra  manna  giorir  ek  suo  fellt 
testamentum  heil  j  samvitsku. 

klaustrinu  j  kirkiubæ  a  sidu  tiu  hundrat. 

gunnvauru  ketilsdottur  frændkonu  minni  gefr  ek  fimtan 
hundrut  j  suo  mata  sem  ek  gere  Rad  fyrir  henni  tii    forgiptar. 

gro  þorleifsdottur  frændkonu  minne  þriu  kugillde. 

asgrime  frænda  minum  hundrat. 

odrum  asgrime  brodr  hans  annat  hundrat. 

laudmunde  frænda  minum  eyiulfssyni  kugillde. 

gro  sýstr  hans  ku. 

hakoni  augmundarsyni  hundrat. 

Ragnillde  eýiulfsdottur  mat  ok  klæde  vm  sex  aar  ok  fylge 
peningum  hia  minum  ertingium. 

gudrun(u)  þorgrimsdottur  kugillde. 

ingibiorgu  hialmsdottur  tiu  a^ra  frida. 

Ok  til  sanninda  her  vm  setti  sira  andress  steinþorsson  ok 
gamle  marteinsson  sin  incigle  fyrir  þetta  testamentum  bref. 


482.  [om  1430-1440]. 

Olafr  bóndi  Vigfússon  kaupir  land  á  Auðbrekku  í  Hörgárdal 
af  Eiríki  ísleifssyni  fyrir  jörðina  Aungulsstaði  og  nokkurt 
lausafé  þar  til,  og  skýrir  Eiríkr  frá  ítökum. 

AM.  Fasc.  XII,  18,  transskript  á  skinni  frá  5.  Maí  1449. 
AM.  dipl.  afskrr.  148  (eptir  transkriptinu).  Jón  Sigurðsson  árfærir 
bréfið  til  c.  1420,  en  það  er  heldr  snemt.  Eyjólfr  Arnfinnsson  hefir 
verið  mjög  ungr  þá.  Ólafr  sá,  sem  hér  getr,  má  hafa  verið  sonr 
séra  Vigfúsar  þorbjarnarsonar  í  Odda. 

audbrecku  bref.^) 
Jn  nomine  domini  amen 
var   þetta   kaup    þeirra  olafs  bonda  vighfussonar  ok  eireks 


^)  Aptan  á  bréfinu  með  íornri  hendi. 

28* 


436       AUÐBREKKA   OG   AUNGULSTAÐIR.   —  SKIPTABRÉF.     1430. 

jsleifssonar.  ath  nefndr  olafur  keypte  land  j  audbre(c)ku  at  adr 
nefndum  eireke.  gefande  j  mote  aungulsstade  ok  j  miUe  greindra 
jarda  fiora  tige  hundrada.  skyllde  optnefndr  olafur  ganga  j 
skulld  vm  XX  hundrut  vid  jUugasonu  magnus  jon  ok  þorfin 
en  reida  eireke  aunnur  xx  c.  keypte  olafur  optnefnda  audbrecku 
at  eireke  medr  fornu  ok  nyiu  ok  aullu  þui  sem  eirekur  vard 
eigande  ath.  griottar  lande  fram  j  haurgardal  ok  faugruhlid. 
þriggia  xij  fedminga  torfskurd  j  tregrefstada  land.  skogahris 
j  skogaland.  samþyckte  halldora  gudmundardotter  husfru  eireks 
nefnt  kaup  medr  handlage.  sagde  eirekur  jtaulu  j  brecku  jaurd 
halfs  manadar  teigur  af  laugalande. 

voru  þesser  vottar  bergur  þorvalldsson.  eirekur  þorvardsson. 
prestar.  Eýolfur  arnfinnsson.  asgrimur  biarnasson.  hakon  helga- 
son.  þorsteinn  sumarlidason. 

Ok  til  skilrikis  hier  wm  settu  nefnder  menn  sin  jnscigle 
firir  þetta  bref. 


483.  2.  Janúar  1431.  í  Hósavik. 

Skiptagjörningr   þeirra  bræðra    Halls  og  Finns  Ásgrímssona 
á  landi,  öllu  búi  og  hýbýlum  að  Héðinshöfða  á  Tjörnesi. 

AM.  dipl.  afskr.  Nr.  650,  eptir  frumritinu,  og  voru  þá  tvö 
fyrstu  innsighn  fyrir  því,  en  tvö  hin  síðustu  voru  dottin  frá. 

J>ad  giorura  uier  jon  prestur  skieggjason.  magnus  markus- 
son.  gudmundur  þorkielsson  ok  þorleifur  gudmundsson  godum 
monnum  kunnigt  med  þessv  uorv  opnu  brefi.  ad  vier  uorum  j 
hia  saum  ok  heyrdum  so  faliin  skipti  foru  fram  m  hiedinshofda 
aa  tiornese  med  þeim  brædrum  halli  asgrimssyni  ok  finne  as- 
grimssyni  aa  krossCDesso  um  uorid.  ad  annar  þeirra  brædra 
skyllde  hafa  uollin  sudur  fra  hcimalæk  enn  annar  heimavoll- 
inn  ut  fra  læknum.  þar  med  skyllde  sa  sem  ytra  uollinn  hefdi. 
hafa  holkot  til  slægna  ok  krossteiga  sudur  vid  aa.  enn  annar 
skylldi  hafa  trollagils  gerdi  ok  þær  slæiur  sem  þij  fylgia  fyrir 
sunnan  reydaraa.  enn  adrar  utslægiur  sem  sialfum  semdi.  so 
ok  skylldv  bader  hafa  stecka  ai  hofdagierdi.  hier  med  skylldi 
annar  hafa  selfor  j  reydaraarbugvm  enn  annar  j  burfelstungu. 
skylldu  ok  badir   hafa    lundey   til  jafnadar.    skala  ok  badstofu 


1431.  KVITTAN  LOPTS.  437 

ok  eldhus  til  jafnadar.  sitt  bur  j  gaungum  huer.  sitt  fios  ok 
hlodu  huor  þeirra.  rekan  ok  oU  onnur  gognn  til  jafnadar  so  ok 
skylldi  hvor  hallda  uppi  logskilum  fyrir  sinn  partt  til  jafnadar. 
fyrir  adur  greinda  jord  hiedinshofda.  skylldi  þetta  standa  so 
leingie  sem  þeir  lifdu  ok  ættu  adurgreinda  jord.  Ok  til  sann- 
inda  hier  um  settum  uier  vor  jnsigli  fyrir  þetta  sættmalsbref 
skrifad  j  husavik  .ix.  dag  jola  arum  eptter  gudz  burd  CD.  iij«-  ^) 
XXX  og  .j.  aar. 


484.  10.  Janúar  1431.  á  Hólum. 

JóN  Vilhjálmsson   kvittar    Lopt    bónda  Guttormsson   af  ráðs- 
mannsstarfi  á  Hólum. 

AM.  235.  4to  bls.  40,  bréfabók  Jöns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti. 

Vær  jon  med  g(udz)  n(adh)  biscup  aholum  gerom  þat  ollum 
godum  monnum  viturligt  ath  uor  kerligr  vin  loptr  bondæ  guth- 
ormsson  hefuer  giortt  oss  ræikningskap  oc  vissu  firir  stadaræns 
pæningum  her  a  holum  ath  nær  verandum  uorum  officiali  oc 
odrum  flæirom  godum  monnum  bæde  lærdum  oc  læikum  þeim 
sæm  ver  til  skipudum  fyrst  in  primis  af  landa  læigum  kwgilda 
læigum.  vinnomanna  gioldum  af  vtlatom  oc  inntektum  heima  a 
stadnum  oc  stadar  bwm  æi  sidr  þeim  quikfeam  sæm  j  fodrum 
ero  hæima  oc  a  stadar  bwm  oc  þar  med  af  ollum  kwgildum 
med  iordum  bædhi  fliot  skagha  oc  nordr  vmbodh  æfter  þui 
sæm  wer  trwm  sannr  mono  vera  oc  adrer  godær  radzmænn 
hafua  giortt  firir  honum.  oc  suo  æi  sidr  firir  þat  sæm  han 
hefuer  jnlagt  til  stadaræns  naed  huærræ  grein  sæm  hann  hefer 
þat  firir  oss  ræiknadh  oc  odrum  godum  monnum.  Ok  þar 
vmfram  hefuer  hann  oss  oc  stadnum  vnt  tiu  hundrot  nu  j  wor 
firir  þann  kosnadh  sæm  hans  folk  hefuær  hafdt  fra  fardogum 
oc  her  til  sæ.m  nu  ær  komet.  Ok  vm  fram  þat  halft  skip  sæm 
braut  j  haust  sæm  han  lofuadæ  med  goduilia  halft  aftur  ath 

')  þannig,  en  Árni  hefir  ritað  efst  í  horn  bréfsins  að  framan  "1431«. 
Afskript  af  bréfinu  er  í  bréfabók  séra  Skúla  þorlákssonar  á  Grenjað- 
arstað  AM.  255.  4to  bls.  201,  og  er  þar  eins  ritað  ártalið  og  hér.  en 
þar  skrifar  Árni  við:     *corrigendnm  absque  dubio  14  .  .  .« 


438  VÍGSLUBRÉF   SYSTRA  Á   REYNISTAÐ.  1431. 

luka  oss  oc  stadnum  bidiandæ  hann  vinliga  ath  hann  mætti 
þess  bætr  gæra  hædan  af.  suo  ath  hann  mæghi  odhlazst  þauck 
af  gudæ  æn  ofuso  af  oss.  her  med  giorom  wer  þenna  worn 
ælskoligan  vin  lopt  guthormsson  allungis  quittan  oc  akæro- 
lausan  firir  oss  oc  ollum  vorum  æfterkomendum  hola  kirkiu 
vmbodzmonnum  vm  allan  adr  greindan  ræikningskap  oc  (af)  hola 
kirkiu  vmbodum. 

Ok  til  sanninda  her  vm  settum  wær  uortt  jnsigli  firir 
þetta  quittonarbref  er  giortt  var  a  holum  j  hialtadaal  miduiku- 
dagh  næsta  æfter  þrættanda  dagh  i  jolum  anno  domini  CD^ 
cccc^  tricessimo  primo. 


485.  4.  Febrúar  1431. 

VíGSLUBRÉF  Jóns  Vilhjálmssonar  biskups  á  Hólum  handa  átta 
nunnum,  er  hann  vígir  til  systralags  að  Stað  í  Eeyninesi,  og 
þar  með  fylgjaudi  eiðstafr  þeirra. 

AM.  235.  4to  bls.  63  (nr.  107),  bréfabók  Jóns  biskups  Vil- 
hjálmssonar  í  frumriti.  Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  IsL  IV,  264 
neðanmáls. 

anno  domini  et  cetera  xxx^  primo  votum  sororum  in 
monasterio  ath  stadh  j  Ræynisstadh. 

Anno  domini  CO^  cccc^  tricessimo  primo  in  dominica 
lx»  vigdæ  virdoligr  herra  herra  jon  med  gudz  naadh  biscup  a 
holum  i  sogdum  stadh  til  systra  j  klaustr  sancte  marie  oc 
sancti  benedicti  ath  stadh  j  Ræynisnæsi. 

Jn  primis  systor  sighridæ  sæmundardottor. 

systor  þoro  finsdottor. 

stæinunnæ  biorgholfsdottor. 

þoru  jUughadottor. 

hælgu  biarnadottor. 

andisæ  ©narsdottor. 

agnæs  jonsdottor  oc 

þordiso  finnsdottor 

CDædr  suo  firir  skildræ  lofuan  til  gudz  þionostu  sæm  her 
seger. 

Ego  soror  sighrida  filia  semundi  promitto  deo  et  beate 
marie  et  beato  benedicto  et  omnibus  sanctis  stabilitatem  meam 


1431.  KÍP  í  HEGRANESI.  439 

in  ista  sacra  Religione  et  conuersione  moriim  meorum  et  quod 
ero  obediens  omnibus  diebus  vite  mee  abbatisse  siue  priorisse 
secundum  regulam  beati  patris  nostri  benedicti  viuendo  in 
obediencia  sine  proprio  et  in  castitate  et  adseruiendum  deo  in 
monasterio  beate  marie  in  stadh  ath  Reynisnæsi  et  hoc  idem 
protestor  COanu  propria^)  in  presencia  domini  mei  johannis 
diuina  gracia  episcopi  holensis. 

Ek  syster  í^  h^  dotter  lofuar  gudæ.  hæilagre  marie  hæi- 
logum  benedicto  oc  ollum  helgom  raonnum  stadhliga  j  þesso 
heilago  Ræinlifuæ  oc  samlifnadæ  minna  sida  ath  æk  skal  wæra 
hlydæn  alla  mina  lifdagha  mins  lifs  CDinnæ  abbadis  ædr  prior- 
isse  efter  Reglu  wors  heilaga  faudrs  sancti  benedicti.  lifua 
skulandæ  med  hræinlifui  oc  lydnæ  Ok  æigha  ænga  pæningha 
vtan  minna  systra  vitordh  oc  þiona  gudæ  j  hæilagrar  CDarie 
klaustre  ath  stadh  j  Reyninæsi  oc  þetta  sama  stadfestir  ek  oc 
vitnar  med  minnæ  æigenne  hendi  Nærveranda  herra  (jone)  med 
gudz  nadh  biscup  a  holum  med  þesso  signo  et  cetera.^) 


486.  6.  Febrúar  1431.  á  Hblum. 

AsTRÍÐR  Jörundardóttir  próventukona  á  Hólum  lýsir  því,  að 
hún  hafi  aldrei  gefið  Sveini  Hallvarðssyni,  bónda  sínum,  umboð 
yfir  jörð  sinni  Kíp  í  Hegranesi,  og  handabandar  hún  Jóni  biskupi 
hálfa  jörðina  í  porcio  og  annan  reikning. 

AM.  235.  4to.  bls.  63—64,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálms- 
sonar  í  frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3682. 

Eodem  anno. 
fridia  dagæn  nesta  efter  dominicam  sextogessimam  videlicet 
in  festo  sanctorum  vedasti  et  amandi  sanctorum  confessorum 
j  timbrstofuonnæ  a  holum  j  hialtadaal  firir  virdoligum  herra 
Jonæ  biscupæ  aa  holum  nær  verandum  siugurdæ  jonssyni  oc 
oddæ  þorkelssyni  prestom.  jonæ  Egilssyni  pupplico  notario  oc 
thomasæ  pæis  jonssyni  læikmonnum  ath  astridr  jorundardotter 
prouentokona  j  sama  stadh  kændizst  oc  sagdæ  ath  hon  hafdæ 
aldræ  fænghit  svæine  haluardzssyni  sinom  bondavmbodh  næ  sam- 
þykkæ  til  hafdæ  lagt  ath  hann  hefdi  nokkorum  mannæ  vmbodh 
fængit    vpp    a   sina  jord   Rip  j  hægranæsi  ath  sælia  hana  oc 

^)  proprio,  skb.;    ')  neðan  undir  stendr  i  skinnbókinni  krossmark 
með  hring  utan  um. 


440  RÍP   í  HEGEANESI.  1431. 

aldræ  sagdizst  (hon)  þar  samþykci  sitt  skulo  (til)  læggia.  handa- 
bandadhæ  (hon)  honum  halfua  jordina  Rip  j  porcionem  ecclesie 
oc  annan  ræikninghskap  kirkonar  en  huat  sæm  jordæn  half 
uæri  dyrræ  en  kirkonar  ræikninghskap  tilstændr  þa  skuldæ  min 
herra  luka  astridæ  fulla  pæninga  æfter  þui  sæm  þau  wyrdæ 
a  satt  sin  j  millom  firer  suo  raikæn  part  j  iordinæ  sæm  mæira 
er  En  ræikninghskapren  kirkonar  stændr  til.  lysti  hon  firer 
greindum  herra  jonæ  oc  oss  ath  hon  vildæ  gifua  gudhmundi 
þorlakssyni  sinom  fostursyni  halfua  greinda  jordh  Rip  oc  ef 
þorlakr  hans  fadær  vildæ  selia  þan  helmingæn  þa  vildæ  hon 
samþykkia  þat  ath  hann  seldi  þan  parten  herra  biscupinom  oc 
hæilagræ  hola  (kirkiu)  fyr  æn  odrum  firer  lika  pæningha. 


487.  6.  Febrúar  1431.  á  Hólum. 

JóN   biskup   Vilhjálmsson    bannar    Sveini   Hallvarðssyni   undir 
banns  pínu  að  selja  jörðina  Ríp  í  Hegranesi. 

AM.  235.   4to  bls.  64,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3682. 

jtem  a  sama  dagh  oc  aræ  j  storu  stofuonnæ  a  holum 
spurdæ  min  herra  biscupen  swæin  haluardzson  ef  hann  hæfdi 
nokorum  mannæ  fængit  vmbodh  a  jordinnæ  Rip  edr  hana  burtu 
fængit  æn  hann  sagdist  ængum  hafua  fængit  þar  vmbodh  vpp 
aa  næ  seldt.  þi  forbaudh  min  herra  greinddum  suæini  haluardz- 
,(syni)  vnder  bandz  pino  ath  sælia  græinda  jordh  næ  vmbodh 
fra  þeim  tima  vpp  aa  fa  fyr  æn  hæilogh  kirka  hæfdi  sinn  rættan 
oc  allan  ræikningskap  [neruerandum  sira  siugurdi  jonssyni  jonæ 
ægilssyni  pupplico  notario  oc  þorlakæ  brytia.  þorstæini  diakna 
00  thomas  pæis  þa  min  herra  forbaudh  suæini.^) 


488.  17.  Febríiar  1431.  á  Hólum. 

VlTNiSBURÐR  fimm  manna  að  Ástríðr  Jörundardóttir  hafi 
handabandað  Jóni  biskupi  Vilhjálmssyni  jörðina  Ríp  upp  í  porcio 
og  annan  reikning. 

AM.  235.  4to  bls.  64,  bréfabók  Jöns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
fruniriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3682. 

0  [á  spássíu,  og  ekki  vísað  inn. 


1431.  FRILLULÍFI.  441 

Eodem  anno  laugardagen  næsta  firir  faustogangh  j  timbr- 
stofuonnæ  j  sogdum  stadh  a  holum  vorum  wer  nær  sagum 
aa  oc  heyrdom  vpp  aa  sira  siugurdr  jonsson.  þorgyls  oddzson. 
þorlæifr  helgason.  jngimundr  stæindorsson  oe  jon  Egilsson 
pupplicus  notarius  ath  astridr  jorundardotter  prouentokona  a 
holum  handabandadæ  vorum  virdolighum  herra  herra  jonæ 
biscupæ  a  holum  halfua  jordina  Kip  er  liggr  j  hægranæsi  j 
ræikningskap  oc  porcionem  ecclesie  oc  annat  godz  kirkonar  a 
Rip  er  aa  hana  kunno  ræiknast  med  logum  oc  suo  mikit  mæira 
vpp  (j)  annan  hælmingæn  skildæ  min  herra  sæm  ræikninghskap 
kirkonar  mæire  verda  æn  odrum  hælminginom  kynnæ  suara 
skildæ  astridr  sær  suo  marga  pæningha  af  minom  herra  sæm 
minnræ  wyrdæ  ræikninghskapr  kirkonar  æn  suaradæ  halfræ 
jordonæ. 


489.  23.  Febrúar  1431.  á  Hólum. 

Bréf  Jöns  Vilhjálmssonar  biskups  á  Hólum  til  prófastanna  í 
Húnavatnsþingi  um  þá  menn,  er  liggja  í  opinberum  hórdómi 
og  frillulifnaði  og  liggja  líkamlega  með  guðsifjum  sínum. 

AM.  235.  4to  bls.  65  (nr.  110),  bréfabók  Jóns  biskups  Víl- 
hjálmssonar    í    frumriti.     Prentað    í    F.   Joh.    Hist.    Eccl.    Isl.    H, 

583—584. 

bref  vm  frillolifuerne  oc  gudsifiar. 

Vær  jon  med  (gudz)  nadh  biscup  a  holura  gerom  ollum 
monnum  (kunnikt)  j  voru  biscupsdæmi  ath  sakir  wors  biscupsligz 
æmbettis  oc  stættar  bær  oss  vmhyggiu  oc  forsio  firir  hafua  ath 
kristindomren  aukizst  oc  rettliga  haldizst  i  alla  stadæ  huar 
wer  mægum  þat  bættra.  En  ver  seam  þo  vida  storra  vmbota 
a  vantta  j  morgum  stodum  mæir  æn  oss  er  liuft.  þui  firir- 
(biodom)  wer  sterkligha  ollum  monnum  sæm  liggia  j  opinberligum 
hordomæ  oc  frillolifuernæ  oc  þar  med  þeim  sæm  likamliga  liggia 
med  sinum  gudsifium  konom  oc  koUom  huortt  sæm  þeir  edr 
þær  hafua  þeim  haldæt  vndir  skirn  ædr  biscups  hondh  med 
oUum  þeim  wænsslum  sæm  gudz  laugh  þar  ytazst  vm  græina 
ath  taka  gudz  likama  fyr  æn  þeir  skilæst  med  glæpin  oc 
syndina  oc  tækit  scrifter  oc  fælat  sæm  brotonom  til  bærr  efter 
gudz    loghum    oc   hæilagrar    kirkiu   med    suornum    æidum    oc 


442  FESTINGARVOTTORÐ.  1431. 

trvlofuan.  fui  biodum  wer  vorum  profastum  j  hunavatzþinghæ 
asbirnnæ  abota  a  þingheyrum  oc  sira  hermannæ  jonssyni  vndir 
krapptæ  heilagrar  lydnæ  med  þesso  varo  opno  brefæ  ath  læsa 
þetta  bref  opinberliga  ath  huerræ  graptar  kirkiu  firir  þeirra 
tidasoknarmonnum  oc  þeir  firirbiodæ  ollum  prestum  j  sinom 
vmbodhum  ath  gifua  þeim  gudz  likama  er  briota  þetta  uortt 
bodh  oc  skipan  gn  stænfnæ  þeim  firir  oss  sæm  her  j  motæ 
vilia  þrioskazst. 

Ok  til  sanninda  her  vm  settum  wær  uortt  jnsiglæ  firir 
þetta  bref  er  scrifat  war  a  holum  j  hialtadaal  faustodagæn  j 
ymbrodogum  j  langafausto  anno  domini  CD^  cccc^  tricessimo 
primo. 


490.  3.  Marts  1431.  á  Hólum. 

Meðkenning  Knúts  Einarssonar  að  hann  hafi  fest  sér  Ingiríði 
pórisdóttur  í  votta  viðrvist.  -   ■ 

AM.  235.  4to  bls.  Q7^  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     ÁM.  dipl.  afskw.  3688. 

vm  knut  eiuarsson  oc  jng(i)ride. 
Eodem  anno  in  festo  sancti  johannis  episcopi  holensis  i 
fausto  kændizst  knutr  Einarsson  j  timbrstofuone  a  holum  ath 
hann  fæsti  jng(i)ridæ  (þoris)dottur  firir  ingialdæ  berdorssyni  oc 
odrum  mannæ  j  badstofuone  a  gilaa  j  millum  atta  dagz  oc 
xiij  dagz  jola  brodur  jngiridar  nærverandæ  gesti  þorirssyni. 
kændizst  han  ecki  hafua  kærtt  sitt  maal  firir  officiali  æda  odrum 
hola  kirkiu  vmbodzmonnum.  var  ek  jon  egilsson  pupplicus 
notarius  ner  þessu  oc  flæire  adrer  goder  mænn.  lofuadæ  knutr 
(ath)  taka  greinda  jng(i)ridæ  þorirs(dottur)  afturtil  sin  til  æigen- 
kono  oc  settizst  med  jon  deel  sæm  hafdi  lægit  (med  henne). 


491.  24.  Marts  1431.  á  Ríp. 

SvEiNN  Hallvarðsson  og  Ástríðr  Jörundardóttir  kona  hans  fá 
Jón  biskupi  Vilhjálmssyni  jörðina  Ríp  í  Hegranesi  upp  í  reikn- 
ingskap,  en  það  sem  jörðin  var  dýrari  geingr  upp  í  próventu 
Sveins,  og  ákveða  þeir  ýtarlegar  um  próventuskilmálana. 


1431  RÍP  í  HEGRANESI.  443 

AM.  Fasc.  IX,  1,  frumritið  á  skinni.  Fyrsta,  fjórða  og  fimta 
innsiglið  er  dottið  frá  og  hið  sétta  er  brálíað.  Bréfið  mun  vera  með 
hendi  Jóns  Egilssonar. 

littera  super  Ripam. 

J  norrænv  vm  jordina  Rip. 

Ryp  feingenn  herra  Jone  wilhialmssyne.^) 

Ollum  godum  monnum  þeim  sæm  þetta  bref  sea  ædhr 
heyra  Sænda  jon  prestr  Einarsson  suæinbiorn  þordarson  diakne 
stæinþor  jonsson  jllughæ  biorghulfsson  ok  jon  Egillsson  pupplicus 
notarius  quediu  gudz  ok  sina  kunuikt  (gerandi)  ath  anno  domini 
CD^  cccc^  tricessimo  primo  worum  wer  i  hia  ok  heyrdum  vpp 
aa  laugardagen  næsta  firir  palmsunnodagh  a  Ríjp  i  hægranæsi 
j  skagafyrdæ  ath  suæin  haluardzson  ok  astridh  jorundardotter 
hans  æigenkona  bædi  med  æinom  vilia  ok  samþycki.  handa- 
bandadho  ok  fængu  worum  virdoligum  herra  ok  andalighum 
fadur  herra  Jonæ  vilialmssyni  med  gudz  nadh  biscupe  a  holum 
fyrnæfnda  jordh  Ríjp  med  ollnm  sinom  gognum  ok  gædum  ok 
þar  til  mædr  nio  kugilldæ  til  fuUrar  ok  æuenligrar  æignar 
honum  ok  hans  loghligum  efterkomandom  biscupum  a  holum  j 
þan  ræikninghskap  gamallan  ok  nyian  er  þar  war  Ræiknadr  af 
godum  monnum  ær  herra  jon  biscup  fyrnæfndr  þar  til  næfndi  a 
kirkonar  wægna  adrnænfndrar  a  Ríjp.  er  ræiknadizst  halft  uiunda 
hundrat  ok  tuttugo  voruvirdt.  En  þat  sæm  jordæn  ær  dyrræ 
æn  fyrnænfndir  pæningar  gaf  fyrnænfndr  suæin  haluardhzsson 
med  samþycki  astridhar  sinnar  æigenkono  fyrnænfndrar  til 
greindan  herra  jon  biscup  ok  hæilagrar  hola  kirkiu  j  prouentto 
firir  sigh  ok  þar  til  sina  þionozstu  suo  længhi  sæm  honum  wæl 
anægdi.  her  j  motæ  lofuadæ  herra  jon  biscup  honum  æuenligæn 
kost  ok  prouentto  sæm  adrir  prouenttomæn  hafua  aa  holum 
efter  godum  gomllum  vana  ok  æina  wodh  tuituga  a  hueriom 
tolf  raanadum  ser  til  klæda.  En  firir  þan  goduilia  ok  kerlæika 
sem  greindh  astridr  jorundardotter  hafdæ  til  sinn  systorson 
gudhmund  þorlaksson  diakna.  þa  lofuadæ  optnænfndr  herrajon 
med  sin  godhwilia  ath  gifua  j  moguligan  tima  nefndum  gudh- 
mundi  suo  marga  pæninga  sæm  aftur  stodh  i  jardar  wærdit 
vm  fram  ræikninghskapæn  j  lauso  godzsæ  ædr  fausto  ef  hann 


')  Aptan    á  bréfinu;    tvær  fyrstu  línurnar  eru  með  hendi  frá  15. 
öld.  en  síðasta  línan  er  riluð  á  17.  öld. 


444  RÍP  í   HEGRANESI.  1431. 

kynnæ  þat  faa.  En  (ef)  hann  kann  ecki  faa  fasta  æign  æfter 
þui  sæm  þeim  pæningum  suarar  þa  skal  herra  biscupæn  faa 
gudmundi  suo  marga  pæninga  sæm  þar  a  kæmr  ath  kaupa  sær 
jordh  mædhr  þar  sæm  han  kann.  skuldæ  græindr  herra  jon 
biscup  halda  optnænfndræ  jordo  ok  hans  loghliger  æfter 
komændr  biscupar  a  holum  til  lagha  akærolaust  firir  þeim  ok 
þeirra  ærfingium.     En  þau  suaræ  laga  Riptingum. 

Ok  til  mæire  stadfæstu  ok  sanænda  her  vm  settu  wær  fyr 
næfndir  mænn  wor  jnsigli  allir  ok  suæin  haluardzson  sittjnsigli 
med  uorum  ok  astridr  fyrnænfudh  hans  kona  lænto  jnsigli 
thomas  jonssyni  pæis  vottum  hia  verandum  siugurdi  prest 
jonssyni  ok  þorstæine  diakna  jonssyni  (til)  stadfæstu  þessarar 
sinnar  giordar  firir  þetta  bref  scrifat  ok  giortt  j  stadh  dægi  ok 
aræ  sæm  fyr  sægir. 


492.  25.  Maris  1431.  á  Hólum. 

JóN  biskup  á  Hólum  vottar,  að  hann  hafi  tekið  Svein  Hall- 
varðsson  til  próventu  heim  á  Hólastað  upp  í  það,  sem  jörðin 
Ríp  í  Skagafirði  er  dýrri  en  kirlíjureikningnum  nemr,  en  af  því  að 
biskupi  þótti  það  oflítið  fé,  lofaði  Sveinn  honum  tíu  ára  þiónustu. 
En  fyrst  að  Sveinn  hefir  þjónað  biskupi  og  staðnum  út  þessi 
tíu  ár,  þá  kvittar  biskupinn  hann  með  öllu  um  próventuna. 

AM.  Fasc.  IX,  10,  frumritið  á  skinni,  og  er  innsigli  biskups 
fyrir  því,  en  er  þó  dálítið  brákað.  AM.  dipl.  afskrr.  323;  AM.  235. 
4to  (nr.  109),  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í  frumriti 
(AM.  dipl.  afskrr.   3683). 

prowentvbref  vm  ríjp.^) 

Vær  jon  med  gudz  nadh  biscup  a  holum  gerom  ollum 
godum  monnum  kunnikt  ath  wer  hofum  tekit  suæin  haluardzson 
til  prouænto  hæim  a  hola  stadh  til  æuenligan  kost  þýlikan  sæm 
adrær  prouænttomæun  þar  plaga  hafua  æftir  godum  lofligum 
gomblum  ok  nyiom  vana  firir  þa  pæninga  sæm^)  hann  hefer 
oss  fængit  j  jordinæ  Ríp  j  skagafyrdæ  sæm  jordæn  ær  dyrræ 
gu  þan  kirkiuræikningr  uottar  er  wer  lætom  þar  ræikna 
dandæmænn  er  wær  þar  til  nænfndum  gn  af  þui  ath  oss  þotti 

0  prouentobref  sueins  liakiardzssonar  "236;  ')  sl.  235. 


1431.  RÍP.   —  EIÐR  SVEINS.  445 

hann  faa  oss  of  litla  pæninga  j  sagda  prouentto  þa  lofuadæ 
hann  oss  þionozstu  vm  tiu  aar  ok  slaa  af  a  hueriom  tolf- 
manadum  suo  marga  pæninga  sæm  wer  gifuom  adrom  vorum 
dandhæsuæinom  ok  gifua  honum  æina  wodh  tuituga  a  hueriom 
to]F)manadom  sæm  odrum  prouentomonnum,  skal  hann  hafua 
þat  sama  hus  ok  hærbyrghi  sæm  astridr  hans  kona  hefuer  a 
stadnum  adr  ok  hafua  til  stadaræns  sæng  ok  kisto  sæm  adrær 
prouentomænn  ok  skal  stadræn  halda.  sængine  ferri^)  ok 
æjgnast  huorttuægia  æfter  þeirra  dagha,  En  fyrsta"*)  suæin 
adrnænfndr  hefuer  þionadh  oss  ok  stadnum  vt  sogdh  tiu  aar 
þa  gerom  wær  hann  allungis  quittan  ok  akærolausan  firir  oss 
ok  ollum  worum  æftirkomandum  biscupum  a  holum  vm  sagdha 
prouentto.  Ok  til  sannænda  her  vm  settu  wer  uortt  jnsigli 
firir  þetta  prouentobref  skrifat  a  holum  j  hialtadaal  palmsunno- 
dagh  anno  domini  CD^  cccc^  tricessimo  primo. 


493.  26.  Marts  1431.  a  Hólum. 

HoLLUSTUEiÐR  Sveins  Hallvarðsson  við  Jón  biskupVilhjálmsson. 

AM.  235.  4to  bls.  64,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti,  og  kemr  þetta  sem  áfast  próventubréfi  Sveins  Hallvarðssonar 
frá  25.  Marts  1431,  Nr.  492.     AM.  dipl.  afskrr.  3683. 

Jtem  manadagæn  næsta  efter  palmsunnodagh  j  sama  stadh 
oc  are  sæm  fyrr  sægir  suor  greindr  suæin  fullan  bokaræidh  ath 
wera  hollr  oc  troor  greindum  herra  jonæ  biscupi  oc  hans  log- 
ligum  æfterkomandum  oc  hann  skuldæ  æigi  vita  hans  næ  hola 
kirkiu  skada  oc  herra  biscupæn  lysti  hann  vcra  loghligan 
prouentomann  sinn  oc  kirkonar  a  holum  vpp  fra  þeim  dægi 
neruerandi  sira  siugurdi  jonssyni.  suæinbirnæ  þordarsyni. 
þorstæine  jonssyni  diaknum.  jonæ  egillssyni  pupplico  notario. 
thomas  pæis. 

^)  tolfm  IX,  10;  ')  færri  235;  =")  þannig  bæði. 


446  UMBOÐSBRÉF  SVEINBJARNAR  DJÁKNA.  1431. 

494.  5.  Apríl  1431.  á  Hólum. 

JóN  biskup  á  Hölum  veitir  Sveinbirni  djákna  fórðarsyni  umboð 
yfir  staðnum  í  Garði  í  Kelduhverfi  í  fingeyjarsýslu,  til  þess  að 
veita  hann  og  fleiri  staði,  og  til  þess  að  heimta  inn  tekjur  biskups 
og  Hölastóls  og  borga  skuldir  og  gefa  og  taka  kvittanir  fyrir. 

AM.  Fasc.  IX,  8,  frumritið  á  skinni.  Innsiglið  er  fyrir,  en  brákað. 

Vær  jon  med  gudz  nadh  biscup  a  holum  gerom  ollum 
monnum  kunnikt  ath  wær  hofum  fængit  vorum  elskoligum  syni 
suæinbirnæ  diakna  þordarsyni  uortt  fult  ok  loghligt  vmbodh  [at]h 
ollu  jamfullo  sæm  wer  sialfuer  ath  sea  rath  firir  stadh  j  þeim 
soknum^)  gardij  kælduhuerfi  ok  suo  ath  uæita  rettsæmwersealfuer 
suo  læingæ  sæm  han  ser  oss  ok  stadenum  skadalaust  væra  ok 
nyttsamlight  ok  þa  flæire  sæm  ovæitter  ero  þar  ok  alla  adra 
wora  pæninga  sæm  wer  æigum  j  þingheyiar  þinghæ  ath  hæimtta 
mæir  ædr  minnræ^)  skal  haun  vpp  bæra  kræfia  ok  bæida  æf 
þarf  ok  sakir  a  gifva  ef  þers  þarf  med  en  stænfna  þæim  firir  oss 
sæm  æigi  vilia  blifua  j  hans  fullo  minnæ  ok  mægha  gæfua 
þæim  quittencias  sæm  honum  luka  wel  ok  ræideliga  vora 
pæninga  sæm  honum  wæl  anæger  oss  (ath)  skadalauso.  hann  skal 
ok  luka  jonæ  ganiblasyni  vj  kugilde  þar  af  uorum  pæningum  ok 
þui  flæiro  sæm  wer  þar  æigum  ath  luka  ok  taka  quittencias  af 
þæim  ath  wer  quitter  sæ.  hann  skal  ok  skipta  med  sira  þorkæll 
ollum  þæim  pæningum  sæm  oss  ok  honum  hefuer  fallit  j  pro- 
fastdæmino  j  þingeyiar  þingi  oss  skadalaust  Ok  byggia  þa  alla 
nidr  sæm  aa  wortt  lutskipti  koma  sæm  hann  ser  oss  ny(t)tugazst 
vera.  skal  hann  ok  næfna  mat  yfer  stadinum  ef  þers  þarf  med 
sækta  ok  sakir  a  gifua  ollu  þui  oss  ok  hæilagre  kirkiu  werdr 
ologhliga  giortt  ok  firir  haldit  med  þriosku  ok  illvilia  ret  [sæm 
wer^)  sealfer.  skulo  wer  þat  alt  halda  ok  hafua  sæm 
hann  gerir  loghliga  j  þesso  varo  vmbodæ  vnder  rettan  ræikn- 
ingskap  med  oss  ok  hæilagre  holakirkiu. 

Ok  til  sanænda  her  vm  settom  wer  uortt  jnsigli  firir  þetta 
vortt  vmbodzbref  skrifat  a  holum  j  hialtadaal  fimttadagen  j 
pascaviku  anno  domini  CD^  cccc^  tricessimo  primo. 

0  eg  get  ekki  lesið  þetta  orð  öðruvísi,  og  er  það  þó  eitthvað 
misskrifað  í  frb.;  ')  Svo  frhr.^  ^)  [tvískrifað. 


1431.  RÍP  í  HEGRANESI.  447 

495.  9.  Apríl  1431.  á  Hblum. 

þoRLÁKR  Sigiirðarson  gefr  með  samþykki  Guðmundar  djákna 
sonar  síns  allan  þann  rétt  og  tiltölu,  sem  þeir  áttu  og  höfðu 
til  jarðarinnar  Rípr  í  Hegranesi  og  Ástríðr  Jörundardóttir  gaf 
Guðmundi,  heilagri  Hólakirkju  og  Jóni  biskupi  Vilhjálmssyni 
(sbr.  bréf  frá  24.  Marts  1431,  Nr.  491). 

AM.  Fasc.  IX,  3,  frumritið  á  skinni.  011  innsiglin  eru  dottin 
frá.  Einn  af  innsiglisþveiugjunum  hefir  verið  ristr  úr  öðru  frumriti 
þessa  sama  bréfs;  bréfið  mun  vera  með  hendi  Jóns  Egilssouar. 

bref  wm  rip.^) 

J)at  giorær  ek  þorlakr  siugurdzson  oUum  godum  monnum 
kunnikt  med  þessu  minu  brefuæ  ath  ek  hefuer  med  fullo  handa- 
bandhi  ok  med  minom  godum  ollum  vilia  vpp  gifuit  med  samþycki 
oc  godum  vilia  gudmundar  diakna  sonar  mins  skilgætins  allan 
þan  rætt  oc  tiltaulo  sæm  æk  oc  hann  attum  oc  hofdum  til 
iardarennar  Kíjp  j  hægranæsi  j  skaghafyrdi  sæm  astridhr 
hiorundardotter  gaf  græindum  gudhmundi  minom  syni  oc 
sinom  systorsyni  huortt  sæm  þat  war  mæira  ædr  minna  til 
fullrar  oc  æuenligrar  æignar  hæilagræ  holakirkiu  oc  minora 
virdolighum  herra  oc  andaligum  faudr  herra  jonæ  vilialmssyni 
med  gudz  nadh  biscupi  a  holum  fraa  okr  oc  okrum  ærfvingium 
vtan  alla  akæro  oc  tiltaulo  vm  aldr  oc  æfui  honom  oc  hana 
loghligum  æftirkomandum  biscupom  a  holum  fræalsa  oc  akæro- 
lausa  med  oUum  þeim  rætt  sæm  mit  fræmst  urdom  æigandi  j 
sagdræ  jardu.  hefuer  greindr  herra  jon  biscup  lokit  okr  badum 
fædgum  alla  pæninga  firir  okarn  partt  j  greindræ  jordu  oc 
giortt  okr  fult  oc  lika  suo  ath  okr  wæl  aa  næghir  eftir  þui 
sæm  j  wortt  kaup  kom  þæssum  godum  monnum  nærwærandum 
þæsse  minnæ  giordh  oc  fyrgræinddum  skilmala  jonæ  ginarssyni 
oc  siugurdæ  jonssyni  prestum  jonæ  ggillsssyni  pupplico  notario 
oc  thomasæ  jonssyni  peis.  Oc  til  mæire  stadfæstu  oc  sanænda 
her  vm  oc  sinnar  nærwæro  oc  vittnisburdar  þæssar  minnar 
giordar  oc  mins  sonar  fyrnæfndz  settu  fyrnæfndir  mænn  sin 
jnsigle  med  mino  jnsigli  firir  þetta  bref  scrifat  aa  holum  j 
hialtadaal  manadagæn  næsta  firær  sumar  anno  domini  CD°  cccc^ 
tricessimo  primo. 

^)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


448  ^  HALD  Á   ÁNNARS  HJÚL  1431. 

496.  10.  Apríl  1431.  á  Hólam. 

DóMR  sex  manna  útnefndr  af  Jóni  biskupi  Vilhjálmssyni  um 
Guðmund  og  Guðríði  Áladóttur,  er  héldu  Brynhildi  dóttur 
hennar,  sem  var  lögráðið  hjú  biskups,  og  svo  um  sekt  Bryn- 
hildar  sjálfrar. 

AM.  235.  4to,  bls.  66,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3685. 

Domsbref  vm  gudmund  oc  gudridu  aladottur  oc  brynildi 
dottor  hennar. 

Anno  domini  QO^  cccc^  tricessimo  primo  þridiadagæn 
næsta  æfter  paskaviku  hæima  a  holum  dæmdu  siugurdr 
jonsson  profastr  oc  siugurdr  jonsson  kirkiuprestr  a  holum,  þordr 
gudbiarttzsson  prestar.  jon  ggilsson  puplicus  notarius.  þorlakr 
siugurdzsson.  ormr  gudmundzson  læikmenn  ath  wer  dæmdum 
herra  jonæ  biscupi  vilialmsson  vpp  a  gudmundh  oc  gudridu 
hans  kono  fimtan  mærkr  firir  þa  sauk  oc  olydnæ  oc  forþrot 
ath  þau  hofdo  haldit  brynildæ  er  radit  var  hans  tolf  manada 
hion  oc  kaupit  vt  tækit  oc  j  hans  forbodæ  skyldugh  þau  honum 
ath  luka  j  wor  ath  fardogum  næstum  komandum  sagdar  xv 
merkr  rætt  goldit  j  ollum  aurom  sæm  bok  gerir  radh  firir. 

Jtem  a  sama  aræ  stadh  oc  dægi  sæm  fyr  sæghir  dæmdo 
wer  fyrnænfndir  menn  lærdir  oc  læikær  vpp  aa  brynhildæ  fyr- 
nænfnda  at  luka  greindum  herra  jonæ  biscupi  a  holum  xxx 
marka  firir  þann  skada  oc  forþrott  ath  hon  hafdi  brott  hlaupit 
fra  hans  þionozstu  or  þeim  staudom  sæm  hann  hafdæ  hennæ 
skipat  ath  þiona  oc  vinna  nu  ath  næstum  fardogum  elligar 
fuHan  borgonarmann  þann  sæm  herra  biscupinom  vill  luka 
sagda  pæninga  firir  hana  en  ælligar  vinnæ  af  ser  sagda 
pæninga  firir  herra  biscupinom  ædr  odrum  efter  þui  sæm  bok 
þar  vm  skilr  vm  auræiga  gn  herra  biscup  takæ  sina  skuldh  af 
hennar  þionozstu  læyn. 


497.  18.  Apríl  1431.  á  Hólum. 

Drskurðii  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  um  hjónaband  Skeggia 
Álasonar  og  f  órdísar  Magnúsdóttur. 


1431.  HJÓNABANDSMÁL.  449 

AM.  235.  4to  bls.  67,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3687. 

bref  vm  skeggia  alason. 

Vær  jon  med  gudz  nadh  biscup  a  holum  kungerom  oUum 
godum  monnum  med  þesso  voru  brefuæ  ath  a  miduikudagæn  nesta 
æfter  paskaviko  anno  doraini  CD°  cccc^  tricessimo  primo  komo  firir 
oss  j  forstofuona  firir  timbrstofuonnæ  a  holum  j  hialtadaal  skæggi 
alla(son)  oc  þordis  magnusdotter  huer  ær  æigi  þottizst  med  logum 
æiga  græindan  skæggia  oc  sagdizst  aldræ  hafua^)  viliat  hann 
æiga  til  æigænbonda  En  hon  kændizst  þo  firir  oss  þa  þar  ath 
hon  hefdi  att  greinddan  skæggia  oc  saman  verit  med  hann  tio 
wætr  oc  war  hon  þa  fimtan  wætra  ær  skæggi  kæypti  hana^)  j 
kirkonæ  a  fælli  j  slættuhlid  gudruno  Eiriksdottur  modur  hennar 
nerverandæ  oc  samþyckiandæ  þeirra  kaup  ok  ærllendi  þorissyni 
segiandi  firir  þeirra  kaupi.  sagdizst  hon  oc  aldri  hafua  kærtt 
sitt  maal  firir  nokorum  kirkonar  domara  vtan  firir  sira  jonæ 
paalssyni  er  þa  war  officialis  hæilagrar  hola  kirkiu.  kændizst 
hon  oc  ath  erllendr  þorærsson  fyrnæfndr  hafdi  sagt  firir 
þæirra  handabandæ  er  skægghi  kæypti  hana.  kændizst  oc 
ærllendr  þorisson  adrnæfndr  ath  þau  hæfdi  hondum  saman 
tækit  oc  ath  hann  kæypti  med  þeim  suo  sæm  her  j  landet  ær 
plaghr  oc  sidr  til  oc  gudz  logh  æigi  j  motæ  tala.  Bæiddu 
wer  hana  fiæiræ  profua  her  vm  læida  ef  hon  hæfdi  til  En  hon 
sagdi  næi  þar  til  oc  sagdizst  ækki  onnor  prof  hafua  framar 
her  vm  æn  hon  þa  tædi  oss. 

Jtem  suoro  fullan  bokaræidh  firir  oss  tuæir  skilrikær 
uottar  jon  Egillsson  pupplicus  notarius  oc  jngimundr  stæindors- 
son  ath  þeir  voru  þar  næri  oc  heyrdu  vpp  aa  at  sira  jon 
palsson  adrnæfndr  sagdi  saman  med  sinom  laga  orskurdæ  oc 
domæ  skæggia  alason  oc  þordiso  magnusdottur  fyrnæfndh  logh- 
ligh  hion  þadan  fra  suo  framt  sæm  gudz  logh  æigi  bannadhæ 
oc  þeir  sagu  ath  þau  kæyptu  þa  ænn  a  nyiu  sinn  a  millum 
morgum  dandæ  monnum  þar  nerværandi  oc  ath  þæir  sagu 
hana  æcki  gangha  ooviliuga  til  handabandz  oc  kaups  med 
skæggia  fyrnæfndan  oc  læggia  vnder  sira  jonss  palssonar 
orskurdh  oc  dom. 


^)  hann,  skb.;  ^)  tvískr.  í  skb. 
Dipl.  Isl.  IV.  B.  29 


450  FELL  1  SLÉTTUHLÍÐ.  1431. 

Nw  firir  þæssar  græiner  oc  prof  oc  allar  adrar  sæm  fyrr 
æro  sagdar  sæm  þa  firir  oss  komo.  fui  sægium  wer  jon 
vilialmsson  med  gudz  nadh  biscup  a  holum  adrnæfndr  med 
fullo  doms  athquædi  oc  uorum  loghligum  orskurdæ  skæggia 
alason  oc  þordiso  magnusdottor  fyrnæfud  loghlig  hion  vera 
hedan  af  efter  sogdum  profuom  oc  skilrikæ  suo  framt  sæm  gudz^) 
logh  æigi  banna  oc  onnor^)  prof  kunno  sidar  mæir  her  vm 
finnazst  oc  oll  þau  prof  oc  framburdhr  sæm  hon  þar  fram 
baar  æcki  afl  hafua  oc  fanyt  væra.  var  þæssæ  uor  domr  med 
voru  æigæn  minni  fram  sagdr  j  sogdum  stadh  dægi  oc  aræ 
sæm  fyrr  sægir  oss  j  doomsæti  sittiandom  þeim  badum  loghliga 
firir  komnom  oc  kalladom  af  oss.  forbudum  wer  hueriom 
mannæ  oc  suo  æigi  sidr  firirbiodum  wer  med  þæssuo^)  voru 
saumo  brefuæ  hueriom  mannæ  lærdum  sæm  læikum  ath  hysa 
ædr  herbyrgia  optnænfnda  þordiso  magnusdottur  æf  (hon) 
dirfizst  hædan  af  brott  ath  laupa  fra  greindum  skæggia 
sinom  bonda. 

Nærverandum  sira  siugurdæ  prest  jonssyni  kirkiupresti  a 
holum  oc  brodur  birnn  æjonssyni  penitensiario  vorum  conuentali 
sama  stadar.  sira  þorstæini  presti  jonssyni.  jonæ  ægilssyni 
pupplico  notario.  ærllendi  þorissyni.  ormæ  gudmundzsyni  læik- 
monnum. 

Ok  til  sanninda  her  vm  þessa  vors  doms  oc  orskurd(a)r 
sættum  wer  uortt  jnsiglæ  firir  þetta  bref  scrifat  j  stadh  dægi 
oc  aræ  sæm  fyrr  sæghir. 


498.  19.  Apríl  1431.  á  Hólum. 

Veitingarbréf  Guðmundar  Bjarnasonar   fyrir  staðnum  í  Felli 
í  Siéttuhlíð  um  þrjú  ár. 

AM.  235.  4to  bls.  43,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3671. 

Vær  jon  med  gudz  nadh  biscup  a  holum  gerom  ollum 
monnum  viturligt  ath  wer  hofum  uæitt  gudhmundi  biarnasyni 
jordina  oc  stadæn  j  fælli  j  slættuhlidh  vm  næstu  þriu  aar  fra 
næstum  fardogum  med  ollum  þeim  gædum  lutom  oc  lunnendum 
sæDQ  jordunnæ  oc  stadnum  fylgir  ath  fornu  oc  nyiu  ath  undan 
tækinæ    porcione    ecclesie    oc   hualræka  oc   vidræka  næma  til 

*)  tvískr.  í  skb.;  *)  þannig. 


1431.  VISTARBRIGDI.  451 

husbotar  smaavidu  æn  alla  storvidu  oc  oU  onnor  jngioldh 
kirkonar  smærri  oc  stærri  skal  j  woru  waldhæ  oc  forsio  vera. 
vtan  lysætolla  alla  þa  sæm  þar  til  kirkonar  liggia  skal  greindr 
gudmundr  til  sin  taka  oc  lysa  kirkona  oc  hafua  fiorar  kyr  med 
stadnum  er  nu  fylgia  þar  læigulaust  En  hafua  fimttan  kyr 
bulægar  oc  læigufærar  a  wora  vegna  þar  a  stadnum  til  michials- 
messo  oc  lata  gera  vndan  þeim  oss  til  nytta  oc  skadalaust  so 
framt  sæm  wer  faa  þeim  bwsgagn  sæm  þeim  þarfuazst  til 
sagdra    kwgilda    vtan    kætil   skal   hann    sealfr  til  faa  En  wer 

skulom    faa   honom ^)    bryniolfsdottur    til  CDialtar  oc 

þionozstu  suo  længi  sæm  hann  færr  med  sogd  wor  kvgildæ 
oc  læggi  oss  æfter  huert  kwgildæ  smeyr  skyr  oc  syro  sæm 
her  j  landæt  plagar  oc  godra  manna  gængr  j  miUum  vndir 
Rettan  ræikningskap  med  oss.  skal  hann  a  stadnum  bua  suo 
længi  sæm  fyr  sægir  suo  framt  hann  heldr  allan  þenna  fyr 
skildan  skilmala  med  oss. 

Oc  til  sanænda  her  vm  settum  wer  uortt  jnsigle  firir  þetta 
bref  scrifat  a  holum  j  hialtadaal  þorsdagen  næsta  firri  jons- 
messu  holensis  vm  varæn  anno  domini  CD^  cccc^  tricessimo 
primo. 


499.  19.  April  1431.  á  Hólam. 

DóMR    útnefndr   af  Jóni   biskupi  Vilhjálmssyni  um  vistarbrigði 
Markúsar  Oddssonar  við  biskup. 

AM.  235.  4to  bls.  66—67,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálms- 
sonar  í  frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3686. 

bref  vm  markus  oddzson. 

OUum  godum  monnum  þeim  sæm  þetta  bref  sæa  ædr 
heyra  sænda  siugurdr  jonsson  kirkiuprestr  a  holum.  jon  Ein- 
arsson.  þorstæin  jonsson  prestar.  jon  Egilsson  pupplicus  notarius^) 
oc  þorlæifur  jonsson  quediu  gudz  oc  sina  kunnikt  gerandi  ath 
aa  fimtta  dagæn  næsta  firir  jonsmæsso  holabiscups  vm  varæn 
j  timbrstofuonnæ  a  holum  j  hialtadaal  anno  domini  CD^  cccc^ 
tricessimo  primo  uorum  wer  j  dom  næfndir  af  ærlighum  herra 

^)  fornafnið  vantar  í  skb.;  ')  Hér  er  eyða  í  skinnb.  fyrir  einu  nafni, 
sem  aldrei  hefir  verið  skrifað  í  bókina. 

29« 


452  VISTARBRÍGÐI.  1431. 

herra  jonæ  vilialmssyni  med  gudz  nadh  biscup  a  holum  ath 
dæma  j  millum  honum  oc  markus  oddzson  vm  þær  sakir  sæm 
herra  biscupin  gaf  honum  oc  hafdi  stæfndt  honum  firir  sigh  j 
næfndan  stadh  oc  dagh  sæm  hans  bref  þar  vm  giortt  wottadæ 
er  herra  biscupæn  læt  þar  læsa  opinberliga  oss  aheyrandæ  oc 
anæfndar  allar  sakir  þær  sæm  hann  stæfndi  honum  firir.  war 
þat  uar  domr  loghliga  tilkrafder  af  biscupinom  ath  wær 
(dæmdom)  radæn  stadugh  oc  standa  skulo  suo  længi  sæm 
markus  oddzson  fyrnefndr  hefuer  radizst  med  herra  biscupinom 
oc  halda  allan  þann  skildaga  sæm  herra  biscupæn  kann  vitni 
til  hafua  ef  hann  vil  æigæ  kænnazst  radæn  En  hann  kændizst 
bædi  radæn  oc  allan  þeirra  skildaga  suo  badæ  vm  pæninga  er 
hann  hafdæ  honum  lofat  j  þeirra  sattmala.  En  æf  markus 
hældr  æigi  med  biscupæn  þat  sæm  hann  lofadæ  j  þeirra  satt- 
mala  vitnum  nerværandi  oc  gætr  biscupen  þat  til  hans  syndt 
med  logum  gialdæ  biscupinom  xv  merkr  jnnan  næsto  tolf 
manado.  En  firir  þann  fiarskada  sæm  biscupen  hæfer  fængit 
af  hans  vangæymslu  nu  j  vetur  þa  dæymdom  wær  markus 
skyldugan  aftur  luka  herra  biscupinom  alt  þat  fæ  sæm  af  hans 
forsoman  oc  vangæymslu  hefuer  misfaræst  j  vætr  j  hans 
gæymslu  oc  nu  kann  misfarazst  til  krossmesso  j  wor  af  hans 
vangæymslu  hædan  fra  þui  vndan  tækno  sæm  nu  kann  mis- 
farazst  mædan  hann  ær  a  stæfnonnæ  oc  suæri  lyrittaræidh 
sealfr  þridæ  nu  her  j  dagh  firir  minom  herra  biscupinom  ath 
heyrdum  dominom  oc  suæri  þat  med  huersso  marga  bitædh 
hefuer  oc  abyrgis  þa  alla  æfter  bok  oc  hafui  þat  æi  sidr  j 
æidstafinom  med  ath  hann  kunnæ  æcki  bætur  ath  gæyma 
þærs  fiaræns  oc  ængan  jllvilia  næ  ofundh  þar  til  hafdæ.  En 
æf  honum  fælst  æidren  oc  will  hann  æigæ  hann  suæri^)  gialdæ 
herra  biscupinom  fullrætti  efter  domi  oc  allan  skadan  æfter 
þui  sæm  loghbokin  gerir  radh  firir.  war  markus  loghliga  firir 
komæn  med  orskurdæ  herra  biscupsins. 

Ok  til  sanændha  þæssa  wors  doms  settum  wer  uor  jnsigli 
firir  þetta  uortt  domsbref  scrifat  a  holum  j  stadh  dægi  oc 
aræ  sæm  fyr  sægir. 

')  þannig. 


1431.  MCNKAÞVERÁRKLAUSTR.  453 

500.  18.  Maí  1431.  á  Mæliíelli. 

DóMR  fimm  manna  útnefndr  af  Ara  f>orbjarnarsyni  officiali 
heilagrar  Hólakirkju  um  hald  Stepháns  Hallssonar  á  prests  og 
kirkjutíundum  af  Uppsölum  fyrir  Munkaþverárklaustri. 

AM.  Fasc.  IX,  2,  frumritið  á  skinni.    Öll  innsiglin  eru  dottin  frá. 

bref  vm  munkaþuera^). 
Saakir  þess  stefann  hallzson.  ath  þorgils  aabote  fra  mvncka- 
þveraa  hefver  kærtt  firir  mer  aaRa  þorbiarnarsýne  ofiiciali  heilagrar 
hola  kirkiv.  ath  þw  hafer  Rangligha  haldith  oc  eige  Ivkt. 
kirKÍv  tivndh  oc  prest(t)ivndh  aff  jordvnne  vpsolvm  er  liggur 
vndder  mvnkkaþueraar  kirkiv  þar  med  lavsagozi  þinv  ollv  oc 
þinnar  kvinnv  þvi  sem  þitt  attvdh  j  fridhv  oc  ofridhv.  nw  med 
þvi  ath  herra  aaboti  beiddi  mik  her  doms  aa  hverra  svara  edr 
sektta  þw  steffan  yrdir  her  firir  skýlldvgvr  kirkivnar  vegnna. 
þvi  nefnda  ek  þessa  menn  til  doms  med  mer  oc  samþykttar. 
bergþor  prest  halldorsson.  magnvs  prest  þorbergsson.  þorkel 
bardarsou.  narfva  einarssson  oc  seming  magnvsson  diakna.  þvi  er 
þath  íýrst  (vor)  domur  ath  þv  nefndr  stefaun  siert  her  logligha 
firir  kalladr  nv  j  dagh.  oc  þar  med  dæmvm  vær  þik  skýlldvghan 
ath  leida  þav  prof  her  j  dagh  ef  þav  erv  til.  ath  þw  hafer  raed 
logvm  vidh  skiliz  þessar  tver  tivnder  sem  aabote  kærer  til  þin 
stefann  hallzson  ath  þw  hafer  ologiigha  haldith  vm  næstv  þriv 
ær  samfleýtt  edr  sattmaala  aa  giortt  vidh  herra  aabota  edr  hanns 
loglighann  vmbodsmann.  en  ef  þessi  prof  erv  nv  eige  her.  dæmvm 
vær  þik  skýlldvghan  ath  læida  þessi  prof  edh  seinsta  midvikv 
daghinn  fýrsta  j  fardoghvm  nw  næst  er  keraur  firir  sira  ara 
edr  hans  loglighvm  vmbodsraanne.  her  ath  mvnkaþveraa.  en  ef 
hann  leider  þaa  eige  þessi  prof.  dæmvm  vær  klavstrinv  j  sekt 
af  þer  stefann  firir  halJd  oc  ologligha  medferd  attian  merkvr  aa 
huori  tivnd  vpp  aa  þesse  þriv  air.  vttann  nefndr  stefaan  sýne 
ath  hann  hafi  Ivktt  vpp  aa  eitt  aar  edr  tva(u)  af  þessvm  þrirar. 
falli  nidr  eptter  þvi  sem  kristen  riettur  giorer  raadh  firir.  en 
eliigar  tvigildhi  tivndernar  ai  hveriv  sari  þvi  sera  olvkt  er  med 
vorvvirttv  gozi.  en  sekttafie  skal  Iwkaz  aa  næstvm  fardogvm 
her  heima  ath  mvnkaþveraa.    halft  hvors  fritt  oc  vadmala  virtt 

')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


454  ÞORLEIKSSTAÐIR.  1431. 

goz.  vnder  godra  manna  ýfersionn.  enn  þaa  penninga  sem 
stefan  hefer  haldith  otivndadha.  þaa  halfa  meire  enn  sekttvnvm 
svara  dæmvm  vær  vnder  biskups  valld  oc  forrædhi  epptter  loghvm. 
enn  þath  demvm  vær  vnder  vrskurd  biskups  ions  aa  holom 
hvortt  penningar  konv  stefans  væri  falner  eptter  loghvm  eda 
skal  Ivkaz  af  þeim  tvigildar  tivnder  med  sekttafie.  stefan 
skýldvghann  ath  koma  dominvm  vnder  vrskvrd  biskups  firir 
fardagha.  var  þessi  domur  vpp  sagdr  aa  mvnkaþveraa  j  æýia- 
firdhi.  ok  til  meire  avdsýningar  her  vm  settvm  wær  fýr 
nefnder  prestar  oc  diaknar  vor  insigle  firir  þetta  domsbref  er 
skrifath  var  ath  mælifelli  j  skaghafirdhe  fostvdagh  næsta  firir 
hvítasvnnoviko.  anno  domini  CD^.  cccc^.  xxx^.  primo. 


501.  25.  Maí  1431.     áÖkrum  í  Skagafirði. 

JóN  Vilhjálmsson    biskup    á   Hólum    leyfir  J>orsteini    lögmanni 

Olafssyni  að  láta  gera  hálfkirkju  á  J>orleiksstöðum  í  Skagafirði, 

eignarjörð  sinni. 

AM.  235.  4to  bls.  62,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3680. 

Vær  jon  med  gudhz  nadh  biscup  a  holum  gerum  þat 
godum  monnum  viturligt  med  þæssu  uoru  brefuæ  ath  wer 
hofum  vnt  vælbornum  mannæ  þosteiue  olafssyne  laugmann  ath 
lata  gera  halfkirkiu  aa  sinne  jordu  þorlæiksstaudura  j  skaga- 
fyrdæ  gude  til  lof  oc  sancte  andree  med  þeirræ  Renttu  oc 
skilmala  ath  fyrnefnd  kirkia  skal  taka  hæima  æfvinliga  prest- 
tiundh  oc  kirkiutiund  oc  lysetolla  hæimamanna  af  greindræ 
jordu  oc  lausagodzsæ  huortt  ath  þeir  eru  heldr  þar  hialæigumænn 
ædr  husmenn.  skal  prestr  syngia  þar  annan  huern  dagh  hælgan 
oc  taka  tuær  merkr  kaups  ef  hann  syngr  suo  til.  skal  þæsse 
wor  gerdh  standa  æfvinliga  obrigdiligh  firir  oss  oc  aullura 
vorum  efterkomendum  hola  kirkiu  vmbodzmonnum  vpp  fra 
þæssum  dægi  [oc  fraa  þeira  tolf  manadæ  dægi  sæm  græindh 
halfkirkia  ær  fullgiordh  suo  ath  væl  megi  j  hennæ  syngia  oc 
hon  er  uel  standandæ  oc  uel  songhfær  sæm  gudz  embetti  til 
bærr  oc  hon  ær  vigdh.^) 

Ok   til    sanænda    oc   æfvinligrar  stadfæstu  her  vm  settura 

^)  [á  spássíu  í  skb. 


1431.  LJÓSAVATN.  455 

wær  wort  insigle  firir  þetta  bref  scrifat  aa  aukrum  j  skaghafyrdi 
faustudagin  næsta  epter  huitasunno  anno  domini  CD°  cd®  tri- 
cessimo  primo. 

Suo  framt  skal  þessæ  uor  giordh  oc  bref  stadugt  blifua 
sæm  greindr  þostæin  bondæ  hefuer  latedh  vpp  byggia  ath  ollu 
greinda  halfkirkiu  ath  ollu  wæl  saunghfæra  jnnan  tolf  manadha 
dagh  fra  þui  hon  ær  byriudh  ath  giora. 


502.  2.  Júní  1431.    á  Laugum  í  Reykjadal. 

Gamli  bóndi  Marteinsson  selr  Helga  bónda  Bjarnasyni  jörðina 
Ljósavatn  í  Ljósavatnsskarði  með  tilgreindum  ummerkjum, 
rekum  og  ítökum  kirkjunnar  á  Ljdsavatni. 

AM.  Fasc.  IX,  7,  frumritið  á  skinni.  Öll  innsiglin  eru  dottin 
frá.  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  53  eptir  transscripto  frá  c.  1542,  komnu 
frá  séra  Ólafi  Stephánssyni  í  Vallanesi. 

bref  vm  liosauatn. 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heýra  senda 
þordr  þorsteinsson  maghnus  oddason  gvnnlaugr  ellendzsson 
þorleifr  jonsson  jon  jonsson  ok  olafr  gudmundzsson  quediu 
guds  ok  sina  kunnigt  gerandi  ath  þar  worum  vær  j  hia  ath 
ýtrvm  laughvm  j  reykiadal.  saam  ok  heýrdvm  aa  handaband 
gamla  bonda  marteinssonar  af  eirne  halfu  ok  helga  bonda 
biarnasonar  af  annarri  ath  suo  firir  skildv  ath  gamle  sellde 
helga  javrdina  ath  liosawatne  med  avllvm  gaugnum  ok  gædvm 
er  adr  greindri  jord  hefdi  fylgt  ath  fornv  ok  nýiu  ok  hann 
ward  fremzst  eigandi  ath  skiUdi  helghi  luka  gamla  firir  aadr- 
greinda  jaurd  t(v)av  kvgiUdj  ok  tuttughv  tuo  kugilldiss  hersta 
ok  segs  vætter  skreidar  ok  luka  allt  aadr  greint  jardar  werd  aa 
næstum  fardaugvm.  geck  helgi  j  borghan  ath  suara  aa  sina 
peninga  aullvm  tiundareikningi  þeim  sem  fallith  hafdj  medan 
gamle  bio  ok  þora  eyiolfsdotter  aitte  ath  suara  er  gamle  hafdj 
vnder  bvndit  sigh  ath  suara  ai  hennar  weghna  er  hann 
keýpti  aadr  greinda  javrd  suo  eigi  sidr  kirkiu  fýrnd  ok  orna- 
mentum  kirkiunnar  suo  miklu  sem  aadr  greindvm  gamla  bar 
ath  suara.  Reiknadj  gamle  ath  kirkian  ath  liosawatne  ætte  j 
finnstada  javrd  halfsmanatar  teigh  firir  avstan  tiavrn  ok  gard- 


456  LJÓSAVATN.  — -  SKIPTABRÉF.  1431. 

stada  þar  nær  ok  annann  halfs  manatar  teigh  wt  fra  j  mýrina 
j  krossjavrd  teigh  med  vmmerkivm.  rædr  lækr  íirir  svnnan 
skridvgerdj.  vr  læknum  rettsýne  ofan  j  merkisik.  rædr  sikit 
sudvr  j  diupm.  snidgavtvr  firir  ofan.  stendr  steirn  firir  svnnan 
mariutopter.  rettsyne  vr  þeim  steini  ofati  j  gavtvr  er  liggia  sudr 
ifver  aa  j  torfhollt.  hrvteyiar  land  allt  j  fliote.  weidr  j  liosa- 
watne  þriu  dægr  j  huerri  wikv  firir  huers  manz  landi  ok  þeir 
wr  fara  ef  liosvetninghar  koraa  ath.  fylger  heimalandj  kroxdalr 
fra  galltar  grof  framm  ath  kidiagile.  reke  a  fiiozsandj.  er  þar 
ath  rida  saman  setbergh  j  barnafelle  ok  skridnafell.  er  þa  vestvr 
þadan  skammareke  t(v)av  hvndrvt  fadma  tiræd.  þa  liosvetningareke 
westr  ath  fliozose.  skilldj  aidr  nefndr  helgi  hallda  greindri 
javrdv  til  laga  en  gamle  suara  laghariptingum  a  sagdri  javrdv. 
Ok  til  sannenda  her  vm  settvm  wær  fýrrnefnder  menn  wor 
jnnsigle  firir  þetta  bref  skrifat  ath  lavghvm  j  reykiadal  iaugar- 
dagh  næstan  efter  dýradagh  anno  domini  QO^  cccc^  tricessimo 
primo. 

Með   hendi   séra   Hálfdanar  Rafnssonar   (d.   1665)   stendr   þetta 
ritað  aptan  á  bréfið: 

Medkennum  [jeg^)  haldan  Raffnsson  prestur  þad  eg^)  var 
vidstaddur  þar  Jurgen  Daniel'*)  byffalade  med  handsolum  Sijra 
Jone  Magnussyni  morgum  godum  monnum  vidstoddum  a  alþijnge 
ad  byhallda  ollu  þui  þessi  kirkiunnar  maldage  tilsegde  og  til 
sannenda  mitt  uafu  med  eigenn  hendi 

Haldan  Raffnsson. 


503.  19.  Júní  1431.  á  Hólum. 

Skriptabréf    í>órðar    prests    Roðbjartssouar    fyrir    barngetnað 
með  systur  þóru  Illugadóttur  (nunnu  á  Reynistað). 

AM.  235.  4to  bls.  70,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.  AM.  dipl.  afskrr.  3692.  Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  EccL 
Isl.  II,  387—389. 

skriptabref  sira  þordar. 
Vær  jon  med  g(udz)  nadh  et  cetera  heilsum  ollum  monnum 
med  gudz  blessan  oc  vorræ  kunnukt  gerandæ  ath  þordr  prest(r) 

')  [víd  olafur  ellendsson  og,  dregið  aptr  út;  '■')  vid.  ritað  fyrst,  en 
dregið  út;  ')  Jörgen  Daníel  dó  4.  Maí  1638.  Var  umboðsmaðr  fyrir 
Herluff  Daae  1617  og  víst  optar. 


1431.  SKRIPTABRÉF.  457 

Rodhbiarttsson  hefuer  kændzst  opinberliga  firir  oss  ath  hann 
hefuer  oforsynio  drykt  likamliga  munodh  med  systor  þoro^) 
iUugadottor  oc  ath  hann  er  kiotligr  fadær  ath  þui  barnnæ  sæm 
hon  hefuer  honura  kæntt. 

Nu  af  þui  ath  hann  hefuir  gengit  til  settar  vidh  gudh  oc 
heilaga  kirkiu  oc  oss  oc  bæidzst  lausnar  oc  lagt  alt  þetta  sitt 
maal  a  gudz  valdh  oc  worn  doom  oc  nadh.  pui  hofum  wer  j 
gudz  nafnni  afleyst  hann  af  sogdu  brotæ  oc  sett  honum 
penitenciam  salutarem. 

Ju  primis  skal  hann  fasta  vm  seau  aar  midhuikodagha  oc 
faustudagha  med  vatn  oc  braudh  oc  a  þessom  seau  arom  j 
langalaustu  skal  hann  vatnfasta  manadagha.  midhuikudaga  oc 
faustudagha  oc  med  ængan  mann  tala  a  þessum  dogum  vtan  j 
hans  ytrasta  tima  vtan  naudsynia  oc  jnne  lestr  sagda  dagha 
Ok  suo  æi  sidhr  i  sama  mata  halda  sagda  dagha  j  iolafaustu 
sæm  her  fyrr  sæghir  vm  seau  aar.  Ok  æi  sidr  skal  hann 
jnnan  tueggia  manadha  byria  pilagrimsfærdh  af  þui  hann  ær 
eigi  mægtughr  at  ganga  til  Romam.  til  allra  hofudhkirkna  þar 
oss  bær  ath  gista  j  voru  biscupsdæme  skai  hann  ganga  oc 
vitia  bærfættur  fra  þui  hann  siær  hueria  þeirra  oc  lese  COarie 
psaltara  ath  huerræ  kirkiune  gudligha  oc  huern  laugardagh  vm 
seau  aar.  oc  æi  sidr  skal  hann  læsa  dauidhs  psaltara  æin  j 
huerre  viku  nocturno  a  hueriom  dægi  vm  seau  aar.  vtan  siuk- 
domr  hindre.  hann  skal  ok  sagdha  pilagrimsferdh  byria  jnnan 
manadar  ath  heyrdu  þæssu  brefæ  oc  vt  ændadha  jnnan  tolf 
manadha  Ok  þar  æfter  gefua  sigh  jn  j  æitt  klaustur  þar  sæm 
hann  vill  sealfr  kiosa  oc  blifua  þar  suo  længhi  sæm  hans  lif 
Reyckr  til  vtan  oss  synizst  sidar  mæir  dispensera  edr  vorum 
loghligum  eftirkomandum  med  han  j  þessum  græinom. 

Jtera  biodum  wer  þigh  sira  þordhr  vndhir  bans  pino  ath  þu 
her  æftir  aldri  j  l-iunnoklaustr  jnn  gangi  oc  med  ængha  systor 
tala  j  nokorum  stadh  æinsaman  vtan  med  voru  orlofui  oc  worra 
loghligra  efterkomanda  oc  þo  aldri  lika  wæl  vtan  tuæimr 
skiluisum  monnum  oc  konom  oc  suo  længhi  skaltu  wera  afsettr 
ollu  prestligu  æmbetti  oc  samneyti  þinnar  prestligrar  stettar 
sæm    vorar    nadæ    tilseghia    ædr  vorær  loghligær  æftirkomendr 

^)  ritað:  soro,  í  skb.,  en  á  aö  vera  þetta,  sbr.  bréf  4.  Febr.  1431. 
Finnr  biskup  les  Jóro,  sem  er  rangt. 


458  JAKÐAKAUPABRÉF.  1431. 

synizst  þigh  fulloligar  hafua  haldit  oc  vpp  fylt  sagda  script 
æftir  þinom  brotom  æfter  þui  sæm  þu  hefuer  firir  oss  suorit 
ath  halda  þessa  med  suornum  bokaræidæ. 

Ok  til  mæire  audsyningar  þessa  scriptabrefs  settu  wer 
uortt  jnsigle  firir  þetta  bref  vtgifuit  a  holum  j  hialtadaal 
þridiadaghen  nesta  firir  festum  sancti  johannis  baptiste  anno 
domini  CD^  cccc^  tricessimo  primo. 


504.  30.  Júní  1431.  á  þingvelli. 

1.  Mai  1432.  á  Munkaþverá. 

BjöRN  bóndi  Sæmundarson  selr  J>órkatli  presti  Ólafssyni  jarðirnar 
í  Sigluvík  og  að  Geldingsá  á  Svalbarðsströnd  fyrir  þá  peninga, 
er  séra  J>orkell  átti  hjá  Birui  eptir  fóruni  dóttur  sína  eða 
henni  höfðu  til  erfða  fallið. 

Eptir  afskript  af  frumbréfinu  á  skinni,  staðfestri  á  Helgafelli 
S9.  Maí  1703  af  Gísla  Sigurðssyni  og  Ásmundi  Árnasyni. 

Ollum  Godum  mannum  sem  þetta  Bref  sia  edur  heira. 
senda  hauskuUdur  runolfsson.  Magnus  Jonsson.  Einar  Arnason. 
f  orstejrn  haullskulldsson^).  Jon  Eigilsson  og  páll  dadason  [kuediu 
gudz  og  sina  kunnigt  giorandi.*)  ad  þar  vorum  vier  j  hiá.  þá 
lided  var  frá  hijngadburd  vors  herra  Jesu  christi  þushundrud. 
fi^gur  hundrud  þriatije  og  eitt  ár  á  laugardagenn  næstann 
eptter  petursmesso  á  fijngvelle  fyrer  (Östan)  auxarca.  og  sáuíTi 
á  handaband  þeirra  sira  forkiels  prestz  Olafssonar.  af  Eirne 
Alfu.  og  Biarnar  bonda  Sæmundarsonar.  af  annare.  heirdum  so 
fyrer  skilid.  ad  nefndur  Biðrn  sellde  greindum  í>orkele  Prest 
tuær  Jarder  fyrer  nordann  land  er  so  heita.  Sigluvijk  og 
gielldingsá  á  sualbardstrðnd.  til  fuUrar  Eignar  raed  éllum 
gðgnum  og  giædum.  hlutum  og  hlunnendum.  rekum  og  vm- 
merkium.  og  þui  ed  greindum  Jördum  hefur  filgt  edur  filgia 
átte  ad  fornu  og  nyu.  og  Biðrn  vard  fremst  Eigande  ad. 
sagde  greindur  biðrn  hálfkirkiu  skilldu  (á)  sigluvijk.  enn 
tueggia  mánada  verk  einge  Eige  Jnn  á  myrum  jnn  frá 
kaupángi. 

')  þannigí  ')  [hefir  gleymzt  úr  í  bréfinu. 


1431.  GEIRRAUÐAREYRI   0.  FL.  459 

hier  j  mote  gaf  firr  nefndur  sira  þorkiell  opt  nefndum 
birne  alla  þá  peninga  sem  hann  átte  hia  birne  bonda  Epter 
þorune  dottur  sijna  eda  henne  hafde  til  erfda  fallid.  fasta  og 
lausa.  frijda  og  ofrijda.  skillde  fyrgreindnr  Biörn  og  Akiæru- 
laus  fyrer  sira  porkele.  og  allum  hanz  Epterkoraendum  vm  alla 
fyrrgreinda  peninga.  og  alla  medferd  á  peningunum.  skillde 
þrátt  nefndur  Biðrn  suara  ðHum  lagariftingum  a  firrgreindum 
peningum.     En  siera  þorkiell  hallda  til  laga. 

Og  til  sannenda  hier  vmm  setium  vier  firr  nefnder  menn 
vor  innsigle  fyrer  þetta  kaupbref.  skrifad  á  mwkaþuerá  j  eya- 
firde  á  tueggia  postula  messu  philippi  et  Jacobi  Einu  Are 
sijdar  enn  firr  seigir. 


505  ^"•''""'         ll481  láÞingvelli. 

*'"''■  5.  N6vemberl  ^*^^-         I  á  Grund. 

Arni  bóndi  Einarsson  selr  séra  fórkatli  Ólafssyni  jarðirnar 
Geitraðareyri  (Geirrauðareyri)  í  Álptafirði,  Leiti,  Kársstaði, 
Borgir  og  Laxárdal  fyrir  hundrað  hundraða  og  þar  með  þrjá 
tigi  hundraða  í  lausafé,  en  séra  J>orkell  geldr  á  móti  jarðirnar 
Sigluvík  og  Geldingsá  á  Svalbarðsströnd  og  þar  til  þrjátigi 
hundraða  í  jörðum  fyrir  norðan  land. 

Eptir  afskript  af  frumbréfinu  á  skinni  staðfestri  29.  Maí  1703 
á  Helgafelli  af  Gísla  Sigurðssyni  og  Asmundi  Árnasyni. 

Ollum  Godum  monnum  sem  þetta  Bref  sia  edur  heira 
senda  hauskulldur  runolfsson.  Magnus  Jonsson.  J>orstejrn 
HauskuUdsson.  Jon  Eigilsson.  Arne  Geirmundsson  og  Jjorstejnn 
Arnason.  kuediu  gudz  og  sijna.  kunnugt  giðrande.  ad  þa  er 
lided  var  fra  Gudz  burd.  m.  iiij*'.  tuttugu  og  xj  ar.  laugardæg- 
enn  næstann  epter  petursmessu  á  J>ijngvelle  fyrer  08tann  0xará. 
vorum  vier  j  hia.  sáum  og  heirdum  S  ord  og  handaband  sira 
I>orkeIs  Olafssonar  af  Eirne  Alfu.  og  Arna  Bonda  Einarssonar 
af  aunare.  ad  so  fyrer  skilldu.  ad  nefndur  Arue  sellde  greind- 
um  J>orkele  Jarder  er  so  heita.  geitradar  Ejre  j  Alftafirde  og 
leite  þar  ed  næsta  og  karstade.  borger  og  laxárdalur.    á  skoog- 


460  GEIRRAUÐAREYRI   0.   FL.  1431. 

arstrðnd.  allar  saman  fyrer  hundrad  hundrada.  til  fullrar  Eign- 
ar  so  framt  sem  birgit  eiginkona  Arna  villde  samþyckia  þetta  kaup. 
Sagde  nefndur  Arne  ad  Bænhws  ætte  ad  vera  á  kárstðdum  og 
villde  hann  þar  ongvv  fyrer  svara.  þo  ad  þad  være  nidur  falled. 
80  og  ei  sijdur  sagde  hann  til  kirkiu  skilldu  á  Eyre.  og  þar 
være  graptrarkirkia  og  heimilisprestur.  og  luke  honum  fiorar 
merkur  j  saungkaup.  reiknade  Arne  ad  kirkian  ætte  xx  hundr- 
ada  eyar.  og  iij  hundrud  oc  xx  fiðgur  kugillde  og  xx  hundrud 
i  frijdu.  lofade  Arne  ad  leggia  þar  til  fiogur  kugilldc.  so  ad 
kirkian  ætte  xxx*'  j  lausagotze.  so  og  lijka  vide  sem  Arne  sagd- 
est  hafa  lagt  til  kirkiunnar  og  þriar  bækur  er  kirkian  skillde 
eiga,  enn  (ef)  j  riettann  Reikningsskap  profadest  ad  kirkian  a 
Eyre  ætte  mejre  peninga.  huort  þejr  hefde  fallid  j  Porcionem 
eda  (menn)  gefid  kirkiunne  medan  Arne  Atte  med  ad  giðra.  so  og 
eij  sijdur  vmm  hraurnun  og  nidurfall  kirkiunnar  og  hennar 
fyrnd  og  ornamentis.  skillde  sera  |>orkieli  standa  j  allre  borgan 
vid  kirkiuna  vppa  sijna  peninga.  enn  Arne  ^Udvngis  kuittur 
og  akiærulaus  og  aller  hanz  Erfijngiar  vmm  allann  Reikning 
firrgreindrar  kirkiu. 

hier  j  mot  gaf  sera  forkell  adur  grdindum  Arna  tuær 
Jarder  fyrer  ncrdan  land  er  so  heita  Sigluvijk  og  gellding(s)sa 
aa  svalbardsstrðnd  til  fullrar  Eignar  med  rekum  og  vmmerkium 
og  ðllum  gðgnum  og  giædum  sem  greindum  Jðrdum  hafdi 
filgt  ad  fornu  og  nyu.  og  hann  vard  fremdst  eigande  ad.  sagde 
sera  |>orkell  til  halfkirkiu  skilldu  Á  Jðrdunne  Sigluvijk.  Og 
hun  ætte  eingeteiga  tueggia  mánadar  verk  jnn  á  myrar  jnn 
frá  kaupange.  sellde  sera  forkell  greindar  Jarder  fyrer  nijutije 
hundrada.  og  þar  til  þriatie  hundrud  i  Jordum  nordur  þar.  og 
afhenda  Arna  ad  næstum  fardðgum  allar  saman  Jardernar. 
enn  sera  þorkell  skillde  taka  þær  Jarder  ad  sier  sem  Arne 
selide  hðnum  af  þorvallde  sine  sijnum  epter  þuj  sem  Arne 
hafde  þær  hðnum  afhent  adur.  skiUde  huor  vmm  sig  sera  for- 
kell  og  Arne  suara  lagariptingum  á  þeim  Jðrdum  sem  huðr 
hefde  ðdrum  sellt.  enn  hallda  þeim  til  laga  sem  keipt  hefde. 
Jtem  allt  þad  lausagotz  sem  Arne  atte  hia  í>orvalde  sine  sera 
forkelz.  skillde  sera  forkell  ad  sier  taka  Arna  annad  gotz  ad 
næstum  fardðgum  jafnmikid  og  jafnfrijdt  fyrer  nordann  land. 
med  Jðrdum  þeim  sem  hann  heide  selldt  hðnum. 

Og  til  sannenda  hier  vmm  setium  vier  firrskrifader    menn 


1431.  HYLLINGARBRÉF  ÍSLENDÍNGA.  461 

vor  innside  fyrer  þetta  kaupbref.  skrifad  á  grund  i  Eyafirde 
manudægenn  næstann  epter  allra  heilagra  messu  a  sama  áre 
sem  firr  seiger. 


506.  30.  Júní  1431.  á  alþingi. 

Hyllingarbréf   íslendinga   hið   síðara   til  Eiríks  konungs  af 
Pommern. 

Bréf  þetta  er  hér  prentað  eptir  syrpu  séra  Gottskálks  Jónssonar 
í  Glaumbæ  í  Add.  Britlsh  Museum  11,  242,  4to  bl.  48  a,  skr.  á 
árunum  1543  —  1593^  en  höfð  er  til  samanburðar  afskript  i  Ríkis- 
skjalasafni  Dana,  »Island  og  Færöe«  Nr.  10,  frá  1544;  eptir  þeirri 
afskript  er  bréfið  áðr  prentað  í  Safni  til  sögu  íslands  II,    175—76. 

[almennelig  samþyckt  aa  alþinge.  þorsteinn  olafzson  logmadr 
sunan  oc  austan^). 

Anno  domini  CO^  cd^  xxx^  primo  war  þetta  samþyckt  ca 
alþinge  vtan  vebanda  oc  jnnan  lavgardagen  næstan  epter  petrs- 
messo  [oc  palz^)  af  hirdstiora.^)  logmonnum  oc^)  logrettumonn- 
um  oc  almvganvm^)  med  lofataki. 

Fyrst  at  vier  vilium  [vera  hoUer  oc  trver^)  vorura  virdu- 
ligum  herra  [Eiriki  med  gvdz  naad  norikis.  danmarks.  suerikis 
oc  göta  kongr  ok  hertugi  offver  pomarin')  oc  hallda  þau  log  sem 
sancte  olafur  hefur  sett  oc  hans  Retter  epterkomendr  hafa  sidan 
samþyckt  millvm  konvngdomen  oc  þeirra  sem  landit  byggia 
bade^)  logbok  oc^)  kristinriett  oc  Rettarbætr  konvnganna.  Enn 
allar  nyar  aalogur  sem  biskupar  [oc  adrer  valldzmenn-)  vilia  di 
leggia  med  banne.  firirbiodun^)  eda  yferreidum  framar  en  fyr 
seiger  [oc  log  votta-)  vilium  vier  eingileidiz  vnder  ganga. 

Jtem  var  þat  oc  samþyckt  at  ongver  vtlendzker  menn 
skylldi  hier  j  landit  vera  vpp  fra  mariumesso  sidare  [nv  er^*^) 
kemr  wtan  þeirra  hvsbændr  eda  þeir  hefdi  vorz  nadvga  herra 
[kong  Eireks^^)  bref  firir  sier  at  þeir  mætti  hier  med  riett 
vera.  enn  sierliga  ensker  oc  þysker  skylldi  hier  ongua   vetrsetv 

^)  [sl,  Rikisskj.;  »)  [sl.  Ríkisskj.;  ')  hirdstiorvm,  Ríkisskj.;  ♦)  [sl. 
•Ríkisskj.;  ')  almuga,  Ríkisskj.;;  *)  [hollir  ok  trvir  vera,  Ríkisskj.; 
')  [Rettum  noregz  konvngi  11,  242;  ®)  bædi,  Rikisskj.;  ')  forbodum, 
Ríkisskj.;  '^)  [er  nv,  Ríkisskj.;  *')  [noregs  konvngz  11,  242. 


462  EIGINORÐSLOFAN.  1431. 

hafa  oc  ODgvan  kavpskap  framar  en  forn  vandi  hefr  til  verit. 
en  danska  (oc)  svenska  samþycktnm^)  vier  þvi^)  vt  af  landit 
sem  hina.  at  vier  vissum^)  ei  hvort  þeir  væri^)  med  lika  oc 
vorz  herra  konvngzens  vilia  vtsiglder  af  hanz  rikium.  fra  hanz 
strid  ob  orlog.  vtan  þeir  hefdi  hans  bref  oc  þess  annars  at 
kærumal  komu  yfer  [þa  oc  uppaa^)  svmliga^)  af  þeim.  at  þeir 
hefdi  bade  barit  menn  oc  bvndit  saklavsa.  Enn  hver  sem')  þa 
helldr  edr  halldit  [hefr  skulu^)  svara  logum  íirir  oll  þeirra  brot. 
en  landrada  sok  vid^)  minn  herra  konvngen.  sierliga  þeir  sem 
þa  'hielldi  vpp  fra  þann  tima  sem  fyrr  seiger.  oc  riett  fangader 
vnder  dom.  hvar  sem  þeir  verda  tekner.  oc  ei  [domz  sæter  ne^°) 
vitnisbærer. 

Jtem  var  þat  oc  samþyckt  at  eingen  armbrysti^^)  oc^^) 
handbogar  skylldi  færaz  yfer  landit  vtan  konvngzens  umbodz- 
menn  edur  þeir  sem  landit  villdu  frida  [firir  vtlendzkum  hern- 
ade^^)  [færdi  þca.^^)  Enn  hver  avdruvis  færdi  þa  skylldi  bog- 
anner^^)  vpptæker  oc  þo  seker  vid  konvngdomen  svo  micit^^) 
sem  log  votta.  oc  uid  logmenn  oc  logrettumenn  oc  almvgan 
ei  sidr  at  þeir  hallda  ei^')  þat  sem  þeir  giora  logliga. 

Oc  til  sannenda  hier  vm  setium^^)  vier 

jvar  vigfusson. 

Gvnlavgr  gudmundzson. 

audun  salamonsson. 

teitur  gunnlavgzson. 

asbiorn  þordarson  oc 

pall  jonsson 
uor   jnciglli    fyrir    þetta    samþycktarbref   giort  j  sama^^)  stad 
deigi  oc  are  sem  fyr  seiger. 


507.  [1431-1449]. 

Afsakan  Kolbeins  Böðvarssonar  um  eiginorðslofan  við  Kristínu 
Jónsdóttur. 

')  sögdv,  Ríkisskj.;  ')  þeim(?)  11,  242;  »)  vistvm,  Ríkisskj.;  *)  sl. 
Ríkisskj.;  ')  [ok  vpp  »,  Ríkisskj.;  «)  sierliga(?)  11,  242;  ')  sl.  11,242; 
»)  [hafdi  skylldi,  Ríkisskj.;  ')  med,  Ríkisskj.;  ^°)  [domsæter  eda,  Rík- 
isskj.;  ")  arbrysti,  Ríkisskj.;  '*)  eda,  Ríkisskj.;  '*)  [sl.  Ríkisskj.;  ^*)  [sl. 
11,  242;  ")  bogarnir,  Rikisskj.;  ^^)  myklu,  Ríkisskj.;  ' ')  eigi,  Ríkisskj.; 
"»)  settv,  Ríkisskj.;  >')  sl.  Ríkisskj. 


1431.  VÍSITAZÍUBRÉF.  4ÖS 

AM.  235.  4to  bls.  40,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.  Virðist  þetta  eptir  hendinni  fremr  frá  dögum  Gottskálks 
biskups  en  Jóns. 

kolbein  baubuarsson^)  huessu  han  afsak(ad)e  ath  kristia 
jonsdotter  kallade  til  hans. 

Jtem  sagde  kolbein  nei  ath  han  hefde  legit  med  henne  j 
fril(l)ulifue  vm  þrenna ^) 

Jtem  neittate  koibein  ath  han  hefde  lofat  henne  eigenorde 
huorke  leynt  ne  liost. 

Jtem  kendezt  kolbein  ath  han  hefde  keypt  helgu  snora- 
dottur  ser  til  logligrar  eiginkonu. 


508.  [1431]. 

VísiTAZÍUBRÉF  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  á  Hólum. 

AM.  235.  4to  bls.  41,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.  Á  undan  þessu  bréfi  í  bókinni  stendr  og  er  alveg  áfast 
því  vísitazíubréf  Pétrs  Hólabiskups  Nikulássonar  frá  1394  (Dipl. 
Isl.  III,  Nr.  418). 

Biodum  wer  oc  aminnom  alla  oc  serhueria  presta  oc  alla 
þa  sem  æigu  gistingar  halda  ath  þeir  firir  hugsæ  oss  ocvarum 
suæinom  til  hæyriligan  kost  m[ed]  aul  suo  længi  j  hueriora 
stadh  sæm  oss  berr  oc  maldagar  kirkna  til  segia  efter  lofiigum 
landsins  vana  oc  skyldu  oc  þar  med  ræidskiota  suo  marga  sæm 
kristen  Rettr  uottar  þar  um  oc  vndir  þuilika  sækt  sæm  þar  til 
bær  a  huern  sæm  æigi  gerir  er  bæiddr  ær  fra  æinom  gistingar- 
stadh  til  annars  oc  suaræ  oss  þan  skada  hindran  oc  talma  sem 
wer  oc  heilog  kirkia  kunnom  þar  firir  taka  j  heilagrar  kirkiu 
ærendum  oc  voru  biscupligu  æmbetti  efter  domæ  oc  orskurdæ 
wors  officialis  huerr  sem  þat  dirfuizst  gera  med  þriosku  oc 
iUvilia  suo  ath  odrum  verdi  til  vidrsionar.  Oc  her  med  biodum 
wer  skyldoliga  lerdum  sem  læikum  j  nefndu  takmarki  vnder 
hæilaga  hlydnæ  oc  bans  afelli  at  þær  vppi  latedh  firir  oss  sannan 
Rækningh  oc  skodan  a  ydrum  kirkium  oc  oUum  þeirra  godzsom. 
En  þeir  sæm  æigi  ero  j  færum  til  med  sannenda  forfaullum 
med  oss  ath  taka  efter  sinnæ  skyldu  oc  kristen  Retti.  kome  til 
wor  jnnan  fiorttan  daga  fyr  æn  wer  Ridum  hæiman  til  huers 
wer  mægum  han  vm  etla  oc  forlikæ  sigh  med  oss  vm  gistina 

*)  þannig;  ')  eingin  eyða  í  skb. 


464  URÐIR.  —  TJÖRN.  1431. 

af  þeim  sæm  ver  vilium  þat  med  giora.  gioret  oc  þessum 
breffærara  sæm  þetta  uortt  gistingarbref  bær.  Giorum  wer  oc 
med  þæssu  varo  saumo  brefi  prestum  oc  bondura  er  kirkor  oc 
beneficia  halda  ath  lata  bændr  gera  kirkiugarda  sem  kristen 
rættr  þeim  til  skyldar  aminningh  peremtorie  æn  sem  fyr 
huerium  vm  sigh  suo  ath  aller  kirkiugardar  se  ful]giord(er)  þa 
wer  komom  til  kirkuana  ædr  skoda  latum  huortt  þetta  uortt 
bodh  ok  skipan  efter  ydar  skyldu  oc  kristen  rætt  er  trvliga 
fullgiortt.  En  huar  sæm  wer  annat  finnom  oc  profuom  med 
sannendum  skulo  suara  oss  fullom  sektum  oc  fepino  efter  gudz 
logum  oc  þæim  ænga  linan  a  giora  er  med  illvilia  forsma  þessa 
skipan  oc  sina  Rætta  skyldu. 

Oc  til  mæire  stádfestu  oc  sanninda  her  vm  et  cetera. 


509.  1431 

VísiTAZíuGERÐ    Jóns    biskup    Vilhjálmssonar    hin    önnur    um 
Yaðlaþing  og  f>ingeyjarþing. 

AM.  225.  4to  bls.  45 — 48,  bréfabók  Jóns  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.  Rómversku  tölunum  framan  við  máldagana  hefir  útgefandi 
bætt  við. 

Anno  domini  CD^  cccc®  tricessimo  primo  et  consecracionis 
venerabilis  patris  in  christo  domini  johannis  filii  wiliallmi  anno 
sexto  in  secunda  visitacione  in  prepositura  uodlaþingh  tali  modo 
visitabat  et  in  tali  forma  invenit  ecclesias  infra  scriptas  vt 
postea  inferius  patebat. 

Jn  primis. 

I.  Wrda. 

kirka  sancte  andree  apostoli.  dedicacio  in  octaua  apo- 
stolorum  petri  et  pauli.  sextan  bæir  liggia  þar  til.  sex  bygder 
af  þeim  æn  x  obygder.  a  kirkian  audner  oc  skrauflustadæ.  ero 
bader  eydæ.  engi  reikninghskapr  giordr  vtan  sæm  j  gomblo 
registro  finst  scrifat. 

Jtem  aa  kirkan  halfuan  hellu  Reka  er  annfinnr  gaf  oc 
lukti  j  ræikninghskap. 

II.  Tiorn. 

^*      kirka  sancti  johannis  baptiste.  Ecclesia  dedicata  in  decolla- 
cione  sancti  johannis  baptiste.  kirka  a  jngwarastadæ.^) 

')  hálf  h'na  auð  hér. 


1431.  UPSÁR.   —  VELLIE.   —   ÁSSKÓGR.  465 

jnnan  kirko  calekkr  litel.  tuænn  messoklædi  ath  ollu  oc  ij 
altarisklædi  ij  fordukar.  messobok  godh  oc  graduale.  antifonarium. 
de  sanctis  et  de  tempore  fra  jolum  oc  til  pasca.  ein  saltare. 
item  messobok  ecki  full.  item  commune  med  ollu  oc  annat 
communæ.  sequenciubok.  legenda  de  tempore  de  aduentu  oc  til 
pasca.  jtem  antifonarium  per  anni  circulum  a  tuæimr  bokum 
vantar  de  sanctis  fra  aduentu  oc  til  pasca.  vantar  breuiarius 
er  ecki  hefuer  sedst  sidan  sira  siugurdr  oc  jon  Einarsson  foru 
med  þui  jons  saga  baptiste.  ero  als  bækr  atian.  ij  altaris 
stæinar.  vaskall  brotæn.  sloppr  uondr.  ij  kertipipor.  kross  yfer 
altare  med  vnderstodum.  stoor  kista  laslaus.  CDariescript. 
johannis  baptiste  liknæski.  ij  klockur.  onnor  broten,  alteris 
stæinar  ij. 

hefer  sira  berdor  brot  fra  arnarnæsi  marie  likneski  stort. 
katrinar  liknæski  oc  olafs  liknæski  oc  sæmiligan  spægil. 

III,  vfsar  kirka  sancti  (bartholomei). 
kirka  sancti  bartholomei  er  btendh.  brestur  ræikningskapr 
af  sex  oc  xx  vetr.  ligr  þar  til  vj  bæir  iij  bygdir  oc  iij 
obygdir.  Porcio  ecclesie  a  huerio  aræ  .v.  aurar  oc  half  þridia 
alen  betur.  ongua  pæninga  a  kirkan  vtan  ij  kyr  gamllar. 
huorkki  bækr  næ  messoklædi. 

IV.  Valla  kirkia. 
Kirka  a  vollum  sancti  olaui  regis.  Ecclesia  est  dedicata  in 
festo  sanctorum  celio.  ornamenta  sæm  j  forno  registro  vtan 
han  tok  ij  sloppa  forna  oc  gerdi  æin  af  þeim  tuæimr.  Porcio 
ecclesie  sidan  herra  jon  adr  næfndr  visiteradæ  j  fyrsto  visitacione 
oc  her  til  hefuer  fallet  porcio  half  mork  oc  tuau  hundrot  oc 
æin  hestur  hefuer  gæfist  sidann  vmfram  þau  xiij  hundrot  sæm 
adr  ero  scrifut  j  ellra  rægistro  en  onnor  kwgildæ  fridt  oc  ofridt 
oc  jnnan  veg(g)ia  sæm  j  forno  rægistro  er  scrifat.  er  þat  til 
summa  sextige  hundrot  oc  fiogur  hundrot  mæir.  er  þat  scrifat 
vidr  nafnn  huat  j  huerio  var  vtan  sex  vetter  smeyr  oc  iij 
vetter  flot  oc  maur  er  vm  fram. 

V.     asskogh. 

Kirka    sancti  Johaunis  baptiste.    ecclesia    dedicata    tuæim 
nottum   efter  festum  sanctorum  in  celio.   porcio   ecclesie  halfr 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  30 


466  SVALBARÐ.   —   LAUFÁS.  1431. 

niondæ  eyrer.  gomol  porcio  mork.  ny  porcio  oc  gomol  vm  þriu 
aar  halfr  sætti  eyrer  minna  en  tuau  hundrot.  aa  kirka  vj 
kwgildhæ.  lig(g)r  til  kirkonar  xv  bæir  med  tiundum  oc  lysæ- 
tollum.  ero  .x.  bygdir  æn  v  eydhæ.  ein  calekr.  æin  messobok. 
lesbok  fra  iolum  til  pasca.  jtem  antifonarium  per  anni  circulum. 
jtem  legenda  de  tempore  in  aáuentu  totam  natiuitatem.  jtem 
bok  af  gudhspiollum  oc  pistlom  per  totum  annum  de  sanctis 
et  (de)  tempore.  jtem  graduale  per  totum  annum.  jtem 
collectarium.  jtem  graduale  per  anni  circulum.  jtem  bonum 
psalterium  oc  iij  vonder.  jtem  gomol  bok  med  gudhspiollum 
oc  pistlum.  jtem  collectarium  pro  missa.  jtem  quinque  libri 
antique  et  putride.  messo  med  ollum  ræidhskap  oc  altarestæine 
oc  alt  sæm  j  fornno  registro  stændr  jnnan  kirkiu. 

VI.  Sualbard. 
kirka  (ens)  heilaga  johanni(s)  apostoli  non  dedicata.  porcio 
ecclesie  isto  anno  xviij  aurar.  jnnan  kirko  sæm  j  forno 
registro  oc  suo  mikit  minna  sæm  i  fyrsto  visitacione  er  scrifat. 
liggia  her  til  kirkonar  x  bæir  med  tiundum  oc  heytoUum  oc 
lysetollum. 

VII.     laufas. 

kirka  sancti  petri  apostoli  est  dedicata  in  festo  sancti 
bertini.  tok  sira  aræ  med  porcione  þriu  hundrot  er  fallet  hafdæ 
medan  helgi  biarnarson  bio.  a  kirkan  fimm  jardær.  ero  ij 
bygdar  æn  þriar  obygdar.  En  quikfe  sæm  j  fyrræ  visitacione 
er  scrifat  oc  metfæ  oc  suo  jnnan  væggia.  jtem  vj  manna 
messoklædi  bræstur  ij  hofutlin.  iij  calekkar.  bræstr  kirkonæ 
æitt  gældfiar  kwgildæ  af  helga  biarnarsyni  efter  þui  sæm  scrifat 
ær  j  fyrræ  visitacione.  Rekar  sæm  j  forno  registro  stændr.  feria 
tercia  infra  octauas  beate  virginis. 

Eodem  anno  næfndi  virduligr  herra  herra  Jon  biscup 
villialmsson  til  ath  sea  athur  mæta  huer  spell  hafua  wordit  a 
kirkoni  oc  stadnum  j  laufasæ  vm  næsto  x  aar  adr  j  annaræ 
hans  visitacione  hermann  jonsson.  siugurdh  jonsson  presta.  jon 
gamllason  messodiakn.  jon  Egillsson  publicus  notarius.  þorstæin 
kætilsson  oc  jon  egilsson  læikmæn.  ClOato  þeir  aa  kirkona  fiorar 
merkr  vaurovirdar  a  huerio  aræ  vm  tiu  aar.  verdr  þat  xvj 
hundrot.     En   aa  stadæn   hæima  .vj.   mcrkr  aa  hueriu  aræ.  er 


1431.  GARÐR.    — •    GRENJAÐARSTAÐR.  467 

þat  j  summa  vm  .x.  aar  íiogiir  hundrot  oc  xx  fridhvirdht.  En 
oss  læidst  stadræn  bættr  til  fimm  hundradha  lætom  wer  þat 
aftr  falla  af  sogdum  fiorum  hundrodhum  oc  xx.  ero  þat  nitian 
hundrot  sæm  stadren  aa  (at)  hafua  ser  til  vppressingar.  Ero 
þessir  pæningar  a  kirkona  oc  stadæn  half(r)  fiordi  tugr  hundradha. 

VIII.     gardr. 

kirka  sancti  thorlaci  non  dedicata. 

in  festo  sancti  bartholomei  apostoli  næfndi  herra  jon  biscup 
viUialmsson  in  secunda  visitacione  eodem  anno  sira  herman 
jonsson.  teitr  ketilsson  prestar.  suæin  messodiakn.  jon  Egilsson 
publicus  notarius.  þorstæin  ketilsson  oc  jon  kætilsson.  mato 
þeir  a  stadæn  xv  aura  a  huerio  aræ  vm  xx  aar.  er  þat  xv 
hundrot  fridhvirdt. 

IX.     grytubakka. 

Kirka  sancti  thorlaci  non  dedicata.  hon  a  suo  mikit  j 
jordu  sæm  greiner  oc  scrifat  ær  j  fyrræ  visitacione  oc  suo 
jnnan  kirkiu  iam  mikit.  porcio  xv  aurar.  kirkan  aa  atta 
kwgildæ  oc  serliga  ij  kwgildæ  oc  v  hundrot  j  woru  oc  ij 
hross  oc  V  merkr  vax.  skal  lukazst  af  sogdum  tuæimr  kwgildum 
læigan  af  þeim  artidardagh  eyiolfs  bonda, 

X.     Haufda. 

Kirka  sancti  nicholai  non  dedicata.  hon  aa  ij  kwgildæ. 
ornamenta.^) 

XI.     Greniadarstadr. 

Kirka  sancti  marthini.  Dedicata  in  festo  sancti  Egidii 
abbatis.  æigr  kirkian  xvij  jarder.  ero  xv  bygdar  æn  iij 
vbygdar.2)  a  kirkan  tua  lutæ  j  siugurdarstodum.  liggia  þar  til 
XV  bæir  ath  tiundum  oc  lysætoUum  oc  liggr  þar  æin  half- 
kirkia.     Porcio  ecclesie  mork  isto  anno. 

brestur  widh  sira  jon  palsson  vij  hundrot  oc  xx  j  vird- 
ingargodzi  ath  ræikningæ  sira  jons  biarnasonar  oc  vmfram  æin 
sylfrskal  ok  æin  sylfrspon.  halft  þrættanda  hundrat  j  hrossum 
oc  hestum.  stadarspell  vm  fiogur  aar  mæ'^.an  sira  jon  hefuer 
haldet  atta  hundrot  oc  xx.  oll  stadárspell  sidan  plagona  olukt. 
bræstr  sira  jonæ  pallssyni  porcio  vm  fiogur  aar. 

*)  Hér  er  ekki  skrifað  meira  af  þessum  máldaga;  ')  Svo,  hdr. 

30* 


468  MÚLI    —  HÁLS.  1431 

kænnizst  sira  þorkell  med  hafua  tækit  æfter  afhendingh 
oddz  asmundzsonar  tuau  kwgildæ  oc  sextan  tigæ  kwgilda  j 
ollum  kwgildum  asaudh  oc  kwm  oc  gældhfæ.  woru  her  med 
Ræiknodh  þau  tio  kwgildæ  er  stodu  med  laundonom  j  Eyxar- 
fyrdæ  oc  Eyfraholum.  jtem  iij  hundrot  oc  Ix  hundrada  j 
virdingargodzsæ.  fimm  hundrot  j  hrossum  oc  hestum. 

XII.  (Dula. 
Kirka  sancte  marie  non  dedicata.  porcio  mork  arliga  medan 
sira  þorkell  heldt  iij  hundrot  vm  viij  aar.  a  kirkan  atta  kyr 
oc  XX.  tiu  aasaudar  kwgildæ  viij  kældhfiar^)  kwgildæ.  vj  hundrot 
j  hrossum.  seau  hundrot  j  virdingargodzsæ.  t(u)au  hundrot 
ofridh  j  gambla  porcio.  jtem  fimm  hundrot  j  smeyre.  fimtan 
fiordungha  smeyr  j  huert  hundrat.  a  kirkan  iiij  jardær  oc  ij 
lutæ  j  seualandi.  þridiungh  i  siugurdarstodum.  selfor  j  teista- 
ræykia  landi.  eitt  kot  j  kælduhuerfui  med  Ræka.  er  gefit  til 
kirkonar  jordin  vindhbælgh  med  mywatn. 

XIII.  stad  j  kinn^). 

kirka  j  kinn  sancti  nichulai.  porcio  (.  .  .)  aurar.  a  kirkian 
ofeigstadi  eydi.  liggia  þar  til  xiij  bæir  ath  tiundum  oc  lyse- 
tollum.  ero  þrir  eydi  af  þeim.  fylgia  þar  ellefu  kyr  oc  ij  asaudar 
kugilldi  gielldfiar  kugilldi  oc  þat  reiknad  porcio  eitt  hundrat  j 
hrossum.  ornamenta  sem  j  forno  registro. 

XIV.  helgastodwm. 

kirka  sancti  nichulai  dedicata  die  sancti  egidii  abbatis.  a 
kirkian  iij  bæi.  liggia  þar  til  vj  jardir.  þriar  jardir  (bygdar)  oc 
þriar  obygdar.  porcio  xviij  alner.  ellefu  kyr  med  quigv.  fiogur 
asaudar  kugilldi.  vj  gielldfiar  kugilldi.  j  kwm  hundrat.  j  hey 
hundrat  oc  mork  betur.  hundrads  hestr.  hross  þrævætt.  sæx 
aurar  ens  þridia  hundrads  j  vadmalum  oc  vidum.  j  vird- 
ingargoze  halft  v  (hundrat). 

XV.    a  halse. 

kirka  sancti  petri  dedicata  tueim  nottum  efter  olafsmesso. 

Nefndi  minn  herra  biscupin  midvikudagin  decollacioni(s) 
sancti  johannis  baptiste  til  ath  meta  stadin  oc  kirkiuna  a  halse 
þorgils  abota  (a)  munkaþuera.    herman  jonsson.    sigurd  jonsson 

')  þannig;  ')  það  sem  eptir  fer  er  með  annari  hendi. 


1431.  BREIÐAVÍK.  —  SKIPBROT.  469 

presta.  jon  egilsson  publicum  notarium.  þorstein  ketilsson  oc 
þorgils  oddzson.  mato  þeir  bot  a  kirkiuna  halft  annat  hundrat 
voruvirt  en  spioll  a  stadin  vm  fim  ar  iij  merkr  a  hueru  arenu 
ær  þat  j  sum(m)a  sex  hundrot  j  fridvirdu  goze. 


510.  1431. 

JóN  biskup  Gerreksson  skipar   hálfkirkju  að  Breiðuvík  í  Saur- 
bæjarþingum. 

AM.  263.  Fol.  bls.  79.  skr.  1598  tekið  eptir  Vilchinsbók  og 
kallað  hér  »ViIchinsmaIdage«;  ÁM.  260.  bls.  92 — 93  (aptan  við 
Bæjarmáldaga  á  Rauðasandi,  clxxvi).. 

Anno  domini  m^.  cd^.  XXX.  jo.  skipadeherra  Johannes  med 
gudz  nad  biskup  j  skalhollti  halfkirkiv  j  breidavijk  er  liggur  j 
Savrbæar  þijngum  med  þeim  maldaga:  ad  hvn  skal  eiga  x  hvndr- 
ad  j  heimalandi.  sem  þordur  jonsson  gaf  henni.  er  þa  atti 
greinda  jord. 

skal  hvn  taka  heima  manna  Tijvnder  oc  lysitolla  alla  meire 
og  minne.  oc  luka  presti  ij  merkur  kaups. 


511.  23.  August  1431.  á  Hölum. 

AMrNNlNGARBRÉF  Jóns  biskups  Vihjálmssonar  til  Helga  Bjarna- 
sonar  um  ýmsar  sakir,  einkum  aðtekt  á  skipi  því,  er  braut 
fyrir  Harðbak  á  Sléttu. 

AM.  235.  4to  bls.  71,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3693. 

aminningarbref  helga  biarnasonar. 

Ver  jon  medh  gudz  nadh  biscup  a  holum  heilsum  þigh 
helge  biarnason  medr  vidurlikre  quediu  sæm  þu  ert  af  heilagre 
kirkiu  verdugr  oc  os. 

J>at  ær  ollum  godum  monnum  viturligt  ath  manadagen 
nesta  efter  geisladagen  j  wætur  er  vaar  j  loghligum  þinom 
stæfnodægi  sæm  þu  vartt  loghliga  firir  oss  kalladr  a  vidæuoll- 
um  j  skagafyrdi  firir  þat  sama  skipbrot  oc  godz  sæm  vpp  raak 


470  SKIPBROT  Á   HARDBAK.  1431. 

aa  hardbak  a  slettu  bola  stadar  obrigdhiiiga  æign  oc  þu  sealfr 
kæiidizst  ath  þu  hefdir  aa  fyrnefndri  hola  stadar  iordu  godzet 
ath  þær  tekit  sæm  marger  goder  menn  heyrdu.  i  þessum  eama 
stænfnodægi  dæmdo  tolf  prestar  oc  lerder  mænn  þigh  helga 
biarnason  skyldugan  godzet  aftur  at  læggia  a  næstum  fardog- 
um  nordr  a  slættu  þat  sæm  æi  var  adr  afhendt  j  glæsibæ  vndir 
þin  suaren  bokaræidh.  her  med  skyldir  þu  fyrnæfndr  helgi 
biarnason  luka  hæiiagre  hola  kirkiu  xxx  markka  j  fuilretti  sitt 
hæima  a  holum  a  næstum  fardogum  j  sama  dagh  oc  stad  orskurd- 
udhum  wer  j  gudz  nafni  amen  loghligan  vera  med  ollum  sinum 
græinum  oc  articulis.  wor  vmbodzmann  swæinbiorn  þordarson 
messodiakn  bæiddæ  oc  krafde  nordr  a  slettu  þetta  dæmdt  godz 
af  þær  heigi  biarnason  oss  til  haldz  oc  hæilagre  hola  kiridu  oc 
fæck  æigi.  wær  seaifuer  hæima  a  boium  aa  fardogum  bæiddum 
oc  krafdum  þat  sama  fulirætti  sæm  af  þær  var  dæmdt,  oc  hof- 
um  ænn  j  dagh  æigi  fenghit  huar  firir  þessar  ailar  saman  vpp- 
taldar  græiner  hefuer  þu  helgi  biarnason  Rofuet  xij  manna  dom 
oc  worn  ioghiigan  orskurdh  yfuer  þessu  maii.  wær  hofum  ok 
þolenmodhliga  bidiæikat  ait  her  til  ef  þu  vilder  hlydnazst  oc 
luka  oss  oc  hæiiagræ  kirkiu  dæmda  peninga  oc  orskurdadha.' 
En  wer  hofum  fundet  langan  tima  onguan  godhwiiia  edr  lydnæ 
af  þær  tii  heiiagrar  kirkio  oc  wor.  pui  j  gudz  nafni  minnom 
wer  biscup  jon  wiiiaimsson  a  hoium  þigh  helgi  biarnason  opt- 
nefndan  æin  tima  oc  annan  ok  þridia  tima  peremtorie  ath  innan 
næstu  þrigia  vikna  er  þu  heyrer  ædr  heyra  matt  þetta  wortt 
aminningarbref  hafuer  hæim  skilat  til  hoia  kirkonar  fuilretti 
oss  seaifuom  j  hændr  oc  æi  sidr  j  þessum  tima  afhendir  þu 
vorum  vmbodzmannæ  suæinl)iruæ  diakna  þordarsyni  alt  þat 
godz  sæm  þu  atter  nu  j  wor  ath  iuka  æfter  domenum  oc  or- 
skurdinum  ath  fardogum  næstum  nu  j  wor  ær  var.  þui  wer 
setium  þær  seau  daga  firir  hueria  aminningh  ioghiiga.  huat 
æf  þu  helgi  biarnason  optnæfndr  fyrnæmfst  ath  luka  hæiiagre 
kirldu  sitt  fuilretti  oc  alt  adr  tiutt  godz  haidandæ  suo  rangh- 
liga  med  ofbældi  oc  þriosku  hæiiagrar  kirkiu  æighn.  skait  þu 
helgi  biarnason  vera  falien  j  fuit  forbodh  oc  afsettr  jnngongu 
hæilagrar  kirkiu  oc  afsettr  oilum  hennar  sacramentis  ath 
aminningonum  oilum  adr  vel  ændhadum.  vittandi  firir  vist  ef 
þu  helgi  biarnason  hardnar  j  þinnæ  þriosku  oc  wlydnæ  fram- 
læidis    skulo    wer    frara    fara   motæ  þær  med  stridæ  hæiiagrar 


1431.  PRÓVENTUBRÉF  ODDA.  471 

kirkiu  suo  ath  þu  skalt  æigi  fordazst  fult  bans  afelli  af  oss  oc 
oUum  lærdum  monnom  íirir  þina  þriosku  oc  Rangendi.  Biodum 
wer  þigh  sira  þorkell  prestr  gudbiarttzson  sub  virtute  sancte 
obediencie  oc  afsettningh  als  prestligz  embettis  ath  þu  lesir 
þetta  uortt  arainningarbref  firir  helga  biarnasyni  optnæfndum 
wottum  hiaverandum  æ  sæm  fyrst  þu  maít  oc  forda  brefeno 
aftur  til  woor  hæilo  oc  ospilto  adr  æn  araininnganar  ero  vtæ 
til  vitnisburdar  ath  þu  hefuer  þænna  wornn  bodskap  trvliga 
giortt. 

Ok  til  sanenda  her  vra  settum  wer  uortt  jnsigie  Rotund- 
um  firir  þetta  forbodzbref  huert  er  giortt  war  a  holum  j  hialta- 
daal  quinta  feria  infra  octauam  assumpcionis  beate  virginis 
anno  domini  CD^  cccc^  tricessimo  primo. 


512.  27.  August  1431.  á  Möðruvöllum. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hölum  tekr  Odda  I>orsteinsson  og 
Guðríði  forgeirsdóttur  konu  hans  í  próventu  á  staðinn  á  Möðru- 
völlum  í  Hörgárdal. 

AM.  235.  4to  bls.  39,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilbjálmssoaar  í 
frumriti.     AM.  dipl  afskrr.  3667. 

Ver  jon  med  g(udz)  nadh  et  cetera 

gerom  godom  monnum  viturligt  med  þessu  uoru  brefe  ath 
wer  hofum  tekit  heidarliga  mænn  odda  þorstæinsson  oc  gudridhi 
þorgheirsdottor  æigen  kono  hans  til  prouentu  aa  modruvollum  j 
haurgardaal  med  suo  feldum  skilmala  ath  þau  gafuo  med  sær 
j  æuenliga  forgipt  alla  jordina  arnarnæs  aa  galmars  strondh 
firir  fimttige  hundrada  oc  þar  til  xx  kugildæ.  her  j  mote 
skildu  fyrnefnder  men  siær  ewenligt  bordh  sæmiligt  af  stadn- 
um  ath  lidnum  þræmr  arum.  oc  huort  þeirra  skildæ  hafua  tui- 
tuga  wodh  a  huerium  tolf  manadum  oc  linklæda  ænfni  huortt 
þeirra  sitt  hettuklædi  huortt  þeirra  a  þræmr  arom  medan  þau 
lifua.  Skildu  þau  siær  litlu  stofuona  jnne  a  stadnum  alltidh- 
liga  vtan  biscup  ver(i)  a  gardinum  oc  æitthuert  ræinligt  hus 
ath  geyma  j  sitt  godz.  jtem  skildu  þau  hafua  æinn  þionosto- 
mann  kall  ædr  kono  hia  ser  a  sinn  kost  oc  frialsliga  hafua 
haga   sino   fe   a  sumaren  vnder  rættan  ræikningh  vidr  stadæa 


472  JÓN  PRESTR  PÁLSSON.  1431. 

En  fiallhaga  oc  afRett  sæm  þeim  hentar  vtan  ræikningh.  kunno 
þau  vera  þriar  nætur  a  prouenttonne  þa  skal  stadræn  æiga  alla 
græinda  pæninga  oc  suo  þo  ath  þeirra  missi  fyrr  vidh  hedan  j 
fra.  kunnæ  þeirra  vidh  missa  jnnan  þriggia  ara  þa  skal  lukaz 
æfter  þau  i  salogiafer  sex  hundrot  j  smeyr  slatr  oc  uadmal. 
En  ef  annars  þeirra  misser  vidh  jnnan  þriu  aar  þa  skal  lukazst 
fiogur  hundrot  j  vidrlikum  pæningum.  þau  skulu  oc  hafua 
siængh  oc  kistu  j  prouenttona  oc  haldæ  stadræn  huorttueggia 
oc  æignizst  bædi  sængh  oc  kistu  efter  þeirra  dag.  hofum  wer 
vnt  þeim  þa  þau  vatnfasta  ath  gefist  af  stadnum  vngmennis 
verdhr  fatækum.  gafu  þau  þar  til  eitt  kwgilldæ.  lagdæ  sogdh 
gudridhr  til  þessa  kaups  sina  æigen  pæninga  þa  sæm  hon 
hafdæ  til  kaups  med  odda  oc  han  quittan  ef  þeirra  misdaudæ 
wyrdæ.  En  ef  hon  lifdæ  odda  længr  skildæ  hon  æiga  alla 
halfua  pæninga  efter  han. 

voru  hia  þessu  prouentu  kaupi  jon  bjarnason.  paall  tæittzs- 
son  prestar.  brodir  hugi  vor  capellanus.  jon  Egilsson  publicus 
notarius.  hallr  olafsson  oc  biornn  marchusson  læikmænn  þetta 
kaup  samþyckiandum  med  oss. 

Ok  til  sanænnda  hier  vm  settum  wier  uortt  jnsigli 
Rotundum  med  fyrnæfndra  (manna)  insiglum  firir  þetta  pro- 
uenttubref  giortt  a  modruuollum  j  haurgardaal  manadagen 
infra  octauam  assumpcionis  beate  virginis  anno  CD^  cccc^ 
tricessimo  primo. 


513.  16  September  1431.  á  Hðlum. 

JóN   prestr   Pálsson    skipar  Jóni  biskupi  Vilhjálmssyni  nokkur 
kúgildi  með  ýmsum  ánefndum  jörðum. 

AM.    235.    4to    bl.    63,    bréfabók    Jóns     biskups    Vilhjálms- 
sonar  í  frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3681. 

-  Anno  CD^  cccc^  tricessimo  primo  jn  dominica  infra  oct- 
auam  natiuitatis  beate  marie  virginis  skipadæ  sira  Jon  pallsson 
vírdoligum  herra  Jonæ  vilialmssyni  med  gudz  nadh  biscupi  a 
holum  þriu  kwgildæ  hia  sira  oddæ.  Jtem  hia  hauskauldæ 
vilialmssyni  vj  kwgildæ  a  kaalsaa.  Jtem  a  londonum  sin  þriu 
kwgildæ   med   hworu.     Jtem    med   arnarstodum    iij  kwgildæ. 


1431.  VESTRHÓPSHÓLAR.  473 

med  vaaJþiofsstaiidum  fimm  kwgildæ.    þessum  vitnum   nerver 
andum  jone  biarnasyni.   berdori.  oddhi  prestum.  johanni  Egils- 
syni.    stulla  bardasyni.    thorlaki   siugurdzssyni  oc   Einar  halls- 
syni  læikmonnum. 


514.  17.  September  1431.  á  Hólum. 

Veitíngarbréf  Eiríks  Upplendings  fyrir  staðnum  á  Hólum  í 
Vestrhöpi. 

ÁM.  235.  4to  bl.  73,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3694. 

stadarbref  Ciriks  vpplendings. 

Ver  jon  med  g(udz)  nadh  et  cetera  gerom  godum  monnum 
viturligt   med   þessu    uoru    brefe   at  wer    hofum    uæitt  oc  vnt 

uelkændum    mannæ  Eirikæ ^)  ssyni   stadæn  at  holum  j 

væsturhopi  med  ollum  sinum  æignum  fridum  oc  ofridum  faust- 
um  oc  lausum  at  vndantækinæ  poricione  ecclesie.  skal  hann  a 
stadnum  bua  vm  næstu  t(u)au  aar  fra  næstum  fardogum  er  nu 
koma  suo  framt  sæm  hann  heldr  med  oss  þan  godhvilia  sæm 
hann  hefuer  oss  lofat.  skal  hann  bæida  kræfia  oc  kæra  sekta 
oc  sekia  huern  er  Rangliga  heldr  oc  haldæt  hefuer  kirkonar 
pæningum.  En  þeir  allir  quitter  firir  oss  oc  vorum  æfterkom- 
andum  sæm  honum  gera  sannan  oc  rættan^)  Ræikninghskap  ædr 
a  settazst  med  hann  suo  ath  honum  wæl  anæger  kirkonæ  oc 
stadnum  þo  ath  skadalauso  vndir  rettan  (ræikningh)skap.  skal 
hann  abyrgiast  [stadæn  oc^)  stadaræns  godz  efter  logum.  kann 
hann  stadæn  bæta  hafui  firir  efter  godra  manna  giordh.  En  ef 
gæfast  kirkonæ  pæningar  at  vndan  tækno  þui  henne  ma  vera 
til  prydæ  innan  sigh  skal  þat  standa  til  wora  nada  oc  godum 
monnum  lizst  suarligt  vera. 

Oc  til  sannenda  her  vm  settum  ver  uort  jnsigli  firir  þetta 
stadarlans  bref  vtgifuet  a  holum  j  hialtadaal  manadagæn  infra 
octauam  natiuitatis  beate  marie  virginis  anno  domini  CD°  cccc<^ 
tricessimo  primo. 

^)  föðurnafnið  vantar  í  skb.,  en  Eiríkr  hefir  líklega  verið  Gauta- 
son  og  bróðir  Rögnu;  ')  [tvískrifað  í  skb. 


474  ráðsmannsbréf.  1431. 

515.  18.  September  1431.  á  Hólum. 

JóN  biskup  Vilhjálmsson   skipar   séra   Einar    Hjálmsson    ráðs- 
mann  á  Hólum  í  Hjaltadal 

AM.    235.    4to    bls.    49,    bréfabók    Jóns    biskups    Vilhjálms- 
sonar  i  frumriti.     AM.  dipl.  afskr.  3676  b. 


tv. 


'^''     Radzmandzbref  sira  einnar(s)  hialmdzsonar. 


Wer  jon  med  gudz  nad  biscup  a  holum  gerom  godum 
monnum  viturligt  med  þæssu  uoru  brefe  ath  wer  hofum  sett 
oc  skipat  worn  kæran  son  Einar  prest  hialmsson  worn  oc 
heilagrar  kirkiu  vmbodzmann  oc  Radzmann  hæima  a  holum 
sæm  æinfeldum  radzmannæ  til  berr.  hann  skal  hion  Rada. 
jardær  byggia.  kaup  gialda  hueriom  æfter  þui  sem  honom 
þycker  til  stunda  landskylder  oc  kwgilda  læigur  vpp  bera 
stadnum  oc  oss  til  nytta  vnder  Rettan  Ræikninghskap  med  oss 
oc  hæilaga  kirkiu.  skal  han  oll  sin  Radh  smeræ  oc  sterre  gera 
med  woru  samþycki  oc  vittendh  oc  efter  vorum  vilia  oc  skipan 
huat  wer  vilium  so  hafua  þa  wer  erom  neri  oc  bæra  oss  æng- 
um  Radum  oc  þann  wer  yfer  skipum  til  vmsionar  oc  heilla 
Rad  med  oss  En  þa  wer  erom  æigi  hæima  edr  nær  neyti  godra 
manna  rada.  Skal  hann  oc  taka  med  tiundum  worum  oc  vpp- 
bæra  oc  so  Romaskatt  af  profastum  worum  oc  taka  Ræikning- 
skap  af  þeim  þar  firir  vnder  fulla  græin  oc  ræikninghskap  med 
oss  oc  heilaga  kirkiu  oc  sidan  oc  fyrr  suo  med  fara  oc  gæyma 
sæm  wer  skipum  honum  oc  Radh  firir  gerom.  skulo  wer  þat 
alt  halda  oc  hafua  obrigdiliga  sæm  hann  gerir  loghliga  nyttoliga 
oc  skadalaust  j  þessu  woru  vmbodæ  ath  oUu  jafnfullo  sæm 
wer  sealfuer  giordum.  skal  hann  wortt  vmbodh  oc  starf  so 
lengi  hafua  sæm  vorar  nader  til  sægia  oc  wer  æigi  adra  skipan 
a  gerom.  bidium  ver  vm  kerligha  alla  goda  mænn  oc  serliga 
gudz  vine  oe  hæilagrar  kirkiu  oc  swo  wora  ath  þer  seedh 
sogdum  sira  æinare  worum  vmbodzmannæ  til  hialp  oc  styrck 
oc  heilla  Rada  medan  hann  stændr  j  þessu  uoru  vmbodhæ  oc 
heilagrar  kirkiu  ærendum.  En  þar  skal  oss  æiga  mæta  med 
allræ  worræ  biscupligre  makt  sæm  honum  gera  nokot  forþrot 
vrett  oc  yferwaldh  hvortt  sæm  þat  kunno  giora  lærdir  ædr 
læikær  ædr  hans  nyttliga  skipan  oc  Radh  oss  oc  stadnum 
gaghnsamligh   vilia   æigi    haida   oc   giora  huortt  sæm  þat  ero 


1431.  KAUPSKíP.  475 

vinnomænn  oc  onnor  hion  wor  oc  stadarens  huar  sæm  þau 
helst  ero  her  hæima  ædr  ath  bwm  worum.  skal  hann  suo  wel 
hafua  uortt  fullt  oc  loghligt  vmbodh  oc  yfuersyn  hafua  a  þeim 
sæm  her  hæima  ner  oss  til  allra  nytligra  Rada  oc  forstodu  oc 
þo  alt  æfter  vorum  vilia  oc  samþykt  alt  giora  þar  sæm  annars- 
stadar  vnder  fulla  græin  oc  ræikningh  med  oss.  en  huer 
odruwis  gerir  sæm  adr  segir  skal  sæta  worre  oblidu  oc  sannom 
vwinskap  En  hiner  sæm  wel  oc  audvelliga^)  giora  hans  skipan 
oc  sina  þionozstu  oc  hann  styrckia.  stydia  oc  efia  j  þessu 
woru  oc  heilagrar  kirkiu  vmbodæ.  skulo  hafua  þauck  aufuso 
oc  vinattu  af  oss  en  ombon  af  als  waldandæ  gudæ  oc  hans 
mildostu  modur  jungfrv  sancte  marie  warre  patrona  oc  sancti 
johanni  hola  biscupi  oc  ænom  goda  gudhmundi  biscupi. 

Ok  til  sannenda  her  vm  settum  wer  uortt  jnsiglæ  Rotund- 
um  firir  þetta  worrt  vmbodzbref  vtgifit  aa  holum  j  hialtadaal 
þridiadagæn  næsta  efter  krossmesso  vm  hausten  anno  domini 
(D^  cccc^^  tricesimo  primo. 


516.  18.  September  1431.  á  Hðlum. 

JóN  Vihjálmsson  biskup  á  Hdlum  kaupir  hálft  skip  með  rá 
og  reiða,  er  heitir  Bartholomeus  og  liggr  fyrir  ósnum  í  Skaga- 
firði  af  Vilhjálmi  Beli  og  Játmundi  Smidh  fyrir  tólf  lestir 
skreiðar,  er  lúkist  á  tveimr  árum. 

AM.  Fasc.  IX,  4,  frumritið  á  skinni.  Fyrsta,  þriðja  og  fjórða 
innsigHð  er  fyrir  bréfinu,  en  hin  eru  dottin  frá.  Bréf  þetta  raun 
vera  með  hendi  Jóns  Egilssonar. 

vm  kaupskip.^) 
Ollum  godum  monnum  þeim  sæm  þetta  bref  Sea  ædr 
heyra  Senda  jon  Einarsson  profastr  j  skagafyrdæ  siugurdhr 
jonsson  prestar.  Jon  Egillsson  publicus  notarius  thorlakr  siug- 
urdzson  stullæ  bardason  ok  jnghimundr  stæindorsson  læikmænn 
Quediu  gudz  ok  sina  kunnikt  gerandæ  ath  wer  (worum)  þar  j 
hia  saghum  ok  heyrdum  vpp  aa  j  timbrstofuonne  aa  holum  j 
hialtdadaal   manadagæn    næsta  æfter  krossmesso  vm  haustæn^) 

^)  tvískr.  í  skb.;  ')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi;  ')  =17.  Sept. 


476  KAUPSKIP  —  KVITTUNARBRÉF.  1431. 

anno  domini  CO^  cccc^  tricessimo  primo  ath  wor  virdoligr  herra 
ok  andaligr  fadr  herra  jon  vilialmsson  med  gudz  naadh  biscup 
aa  holum  keyptæ  med  handabandhæ  siær  ok  hælagre  holakirkiu 
til  fullrar  æignar  af  wilialra  bæll  ok  jattmundh  smidh  halft 
þæira  skip  ær  bartholomeus  hæiter  er  þaa  la  firir  osenum  j 
skaghafyrdæ  ær  þæir  atto  halft  med  ollum  þæim  ræidskap 
smaam  ok  storum  ok  sægle  er  sogdhu  halfuo  skipæ  fylger  ser- 
ligha  til  greinddum  fiorum  ackærum  ok  fimm  storum  kabelum 
ok  ollum  odrum  smaam  ok  storum  toghum  ok  ollum  odrum 
ræidhskap  sæm  græindo  haluo  skipæ  fylger  jnnan  bordz  ok 
vtan  j  hværio  sæm  hwert  ær  firir  tolf  lester  skrædar.  Skuldæ 
græindr  herra  jon  biscup  luka  þeim  sex  læster  skræidar  ædr 
annat  jafn  gott  godz  sæm  þæir  vildo  taka  ok  þeim  wæl  nægdæ 
ath  sumræ  næsto  komandi.  En  adrar  sæx  læstar  skræidar  med 
sama  skilmala  att  odru  aræ  þar  næst  æfter  komanda.  lystæ  ok 
sagde  vilialmr  ok  iathmundr  j  sogdhu  handabandæ  ok  kænduzst 
ath  allær  skipmænn  j  sogdhu  skipæ  skuldo  wera  skipmænn 
fyrnæfndz  herra  jons  biscups  ok  hæilagrar  holakirkiu  ok  sighla 
aa  þui  aptur  til  ænglandz  hædan  af  islandhæ  aa  þæira  wæghna 
biscupsins  ok  kirkonar  a  holum.  lystæ  ok  græindr  herra  jon  biscup 
firir  oss  ath  greindt  halft  skip  skuldæ  wera  hæilagrar  holakirkiu 
sæm  sin  æwenligh  æighn  vpp  fra  þeim  dæghi  ok  alla  tima 
þadan  fra  ok  suo  æfter  hans  dagha. 

Ok  til  mæire  sanændha  ok  stadhfæstu  þæssa  kaups  ok 
vorar  nærvero  settum  wær  fyrnæfndir  mænn  wor  jnsiglæ  firir 
þetta  kaapa  vitnis  bref  er  giort  war  j  sama  stadh  ok  aræ 
sæm  fyrr  sæghir.     En  skrifat  dæghi  sidar. 


517.  23.  September  1431.  á  Holum. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum  kvittar  Jón  Bjarnason  fyrir 
réttan  reikning  af  norðrumboðum  Hólastóls. 

AM.  235.  4to  bls.  43,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3672. 

kwittonarbref  jons  biarnasonar  vm  nordrvmbodh. 
Ver  jon  med  gudz  nadh  (biscup  a    holum)    gerom    ollum 
godum  monnum    viturlight  ath  jon  biarnason  hefuer  giortt  oss 


1431.  JÓN  BISKUP  OG  ENGLENDINGAR.  477 

fuUan  oc  allan  Rettan  oc  sannan  ræiknigskap  oc  vissu  firir 
stadarens  pæningum  a  holum  j  nordrvmbodvm  er  hann  hefuer 
vmbodh  yfer  hafdt  þetta  aret  suo  ath  oss  wæl  anæger  bædi  af 
landzlæigum  oc  kwgildum  med  iordum  oc  annars  stadar  oc  þar 
med  af  ollum  kwgildalæigum  j  sogdu  vmbodæ  efter  þui  sæm 
wer  troom  sannan  vera  efter  þui  honum  bær.  kændizst  hann 
00  hafua  siær  tekit  a  wortt  traust  oc  nader  af  vorum  oc  hola 
kirkiu  rekum  j  sogdu  vmbodæ  æin  aas  fiogura  fadma  til  sinna 
nytta  oc  þarfua  oc  þar  med  stafvidh  til  fiorettighæ  skiolna 
keraldz.  huat  wer  honum  vnnom  frealsliga  hafdt  hafua  med 
voru  godu  minnæ  oc  orlofui.  f  ui  gerom  wer  sagdan  jon  biarna- 
son  allungis  quittan  frealsan  oc  akerolausan  firir  oss  oc  ollum 
vorum  æfterkomandum  biscupom  aa  holum  vm  allan  adrgreind- 
an  ræikninghskap  oc  (af)  hola  kirkiu  vmbodæ  oc  voru.  Ok  til  san- 
enda  her  vm  settum  wer  uortt  jnsigli  firir  þetta  quittonarbref  er 
giortt  var  a  holum  j  hialtadaal  sunnodagæn  næsta  efter  ymbro- 
uiko  vm  hausten  anno  domini  CD^  cccc  tricessimo  primo. 


518.  3.  Okiober  1431.  á  Hólum. 

JóN  biskup  Vilhjálmsson  á  Hólum  tekr  þá  ensku  menn  af 
skipi  því,  er  liggr  í  Kolbeinsárósi,  og  komizt  höfðu  í  mannslag 
við  íslendinga,  í  vernd  sína  og  lofar  að  svara  lögum  fyrir  þá, 
en  þeir  höfðu  flúið  í  Hólakirkju  og  gefið  hálft  skipið  í  vald 
hans,  en  selt  honum  hálft. 

AM.  235.  4to  72—73,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar 
í  frumriti.  Espólín  (Árb.  II,  34)  þekkir  þetta  bréf,  en  árfærir  or- 
ustuna  við  Mannskaðahól  til  1434,  og  heíir  hann  því  haft  fyrir  sér 
að  öllum  Hkindum  afskript  með  raungu  ártali. 

Ver  jon  med  gudz  nadh  biscup  a  holum  hæilsura  allum 
godum  monnum  med  gudz  blessan  oc  worre. 

ver  vilium  ydr  viturligt  gera  ath  æingilskær  mænn  aller 
af  þui  ængilska  skipæ  sem  nu  liggr  med  kolbæinsaaross  i  skaga- 
fýrdæ  er  (ver)  hofum  halft  kæypt  oss  oc  hæilagri  hola  kirkiu 
til  fullrar  æuenligrar  æignar  En  adra  helfdina  hafua  þeir  vpp 
gefit  i  waaldh  heilagrar  kirkiu  oc  worttligt  traust  æi  sidr  til 
fullrar  æignar  oc  þar  med  alt  þat  godz  sæm  a  skipino  waar 
oc    nw    ær    mæira    oc    minna    huerir    hæim    komo  til  hola  j 


478  JÓN  BISKUP   OG   ENGLENDINGAR.  1431. 

hialltadaal  i  kirkiu  staudona  firir  korsdyrnar  oc  bæiddu  oc 
krafdu  firir  gudz  skuldh  hæilagrar  kirkiu  fridh  oc  frelsæ  af 
oss  huat  wer  moti  gudz  retti  oc  heilagrar  kirkiu  logum  matt- 
um  æighi  þeim  synia  sæm  kristenrættr  wottar  suo.  ath  efter 
hæilagra  fædra  settningh  oc  skipan  gudz  laga  oc  manna  skulo 
wer  þyrma  kirkiu  oc  kirkiugordum  su(a)  ath  huat  sæm  hwer 
hefuer  giortt  oc  flyr  hann  j  kirkiu  ædr  kirkiugardh  ser  til 
hialpar  þa  skal  hann  fridi  hæilagr  vera  firir  hueriom  mannæ 
mædan  hann  er  þar  et  cetera. 

I>ui  biodum  wer  firir  alla  sagda  ængilska  mænn  med 
huerio  nafnæ  sem  hwer  þæirra  vm  sigh  hæiter  er  flydu  til 
fyrsagdrar  vorar  kirkiu  sær  til  fridar  oc  trausts  fridh  oc  frelsi 
heilagrar  kirkiu  efter  gudz  logum  oc  manna  lifs  oc  lima  ef 
nockur  will  þeim  nockorn  vfridh  giora  suo  længi  sæm  þeir  ero 
a  kirkonar  nadum  oc  vorum  En  æinghilæidis  oc  ængu  moti  j 
moti  mins  herra  kongsins  logum  næ  rietti.  þat  af  syuiom  wer 
allungis.  En  huat  sæm  med  logum  kann  profast  til  sagdra 
ængilskra  manna  ædr  huerlensker  þeir  æro  sæm  i  sogdu  skipæ 
ero  ath  huat  sæm  þeir  kunno  brottliger  hafua  uordit  her  i 
landet  med  nokorn  mann  i  mot  kougdomenum  ædr  ef  nokor 
viU  oss  skuldh  gifua  ath  wer  holdum  þeim  a  kirkonar  nadær 
þa  biodum  wær  oss  oc  þa  frara  vndir  mins  herra  kongsins  naadh 
oc  Rikissens  Radh  ath  suara  þar  logum  oc  Rett  minom  herra 
konginum  þar  firir. 

Jtem  æi  sidr  biodum  wer  fram  med  þessu  voru  brefe 
hyrdstiora  oc  loghmannæ  firir  uordan  oc  væ'stan  aa  islandæ 
æf  nokor  þyckis  vera  rættliga  til  komæn  a  mins  herra  kongsins 
wægna  ath  wer  suarom  þar  aller  saman  logum  oc  Rett  hwer 
odrum  jnnan  nesto  tolf  manadha  hædan  fra  oc  biodum  þeim 
far  a  sogdu  skipæ  vpp  aa  þeirra  æigen  kosnadh  oc  pæninga. 
En  þeim  godum  monnum  sæm  nokorn  skada  hafua  af  sogdum 
skipmonnum  oc  worum  monnum  fængit  vilium  wær  her  jnnan 
lands  þa  lata  bæta  annat  huort  med  sattmala  ædr  med  domæ. 

Jtem  firirbiodum  wer  a  gudz  wægna  oc  hæilagrar  kirkiu 
med  þesso  varo  saumo  brefuæ  ath  nokor  dirfist  ath  orskurda 
ædr  dæma  ædr  doma  nænfna  yfuer  sogdu  skipi  oc  godzsæ  oc 
yfer  worum  greindum  monnum  vndir  fult  forbodh  oc  baus 
afelli  oc  ollum  odrum  sæm  snærtt(er)  oc  tii  bær  hæilagrar 
kirkiu    æighn    oc    frelsi    efter    gudz  logum  oc  hæilagrar  kirkiu 


1431.  GRÍMSTUNGUR.  479 

ath  vitnæ  allra  þeirra  godra  maníia  sæm  þetta  wortt  bref  sea 
edr  heyra  lesit. 

Jtem  med  samræ  græn  firirbiodum  wer  æi  sidr  hwerium 
lærdum  sæm  lækum  huerra(r)  stettar  mæire  edr  minnæ  sæm 
hwerr  ær  ath  briota  kirkiufridh  oc  hæimafridh  aa  oss  ædr 
vorum  monnum  vndir  fult  forbodh  oc  bans  afelli  oc  biodum 
firir  oss  oc  vorn  gard  a  holum  oc  wortt  folk  lærda  oc  læika 
fullan  oc  allan  fridh  oc  heilagrar  kirkiu  frelsi  efter  hefd  oc  Rett 
priuilegiorum  heilagrar  kirkiu  andhligra  oc  veraldligra  ath  vittnæ 
allra   godra  manna  sæm   þetta  wortt  bref  sea  ædr  heyra  lesit. 

Biodum  wer  vndir  hæilaga  lydnæ  sira  jonæ  prest  Einars- 
syni  profaste  vorum  j  skagafyrdi  ath  læsa  þetta  uortt  bref 
opinberliga  a  þingino  ath  wallalaugh  j  skagafyrdi  oc  þar  vidara 
sæm  honum  þycker  þurfua  oc  fallet  vera  wottum  til  næfndum 
suo  hatt  oc  skilet  at  allær  mægi  hðra  sæm  vilia. 

Ok  til  sanninda  her  vm  settum  wer  u(ort)  jnsigli  firir 
þetta  vort  bref  scrifat  a  holum  j  hialtadaal  miduikodagæn  næsta 
æfter  micialsmesso   anno  domini  CíD^  cccc®    tricessimo    primo. 


519.  5.  Oktober  1431.  á  Hólura. 

JóN   Viihjálmsson   biskup    á    Hólum    veitir    Henriki    Jónssyni 
sveini  sínum  staðinn  í  Grímstungu  um  tvö  ár. 

AM.  235.  4to  bls.  37,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  i 
frumriti  AM.  dipl.  afskrr.  3659. 

stadarbref  magnusar  biarnasonar  vm  þriu  aar  fra 
nestum  fardogum^). 

stadarbref  hennriks  ionssonar  fostr(a). 

Anno  domini  CD°  cccc^  tricessimo  primo  wæitte  minn 
herra  henrik  jonssyni  sinum  swæine  staden  grimstungu  vm 
tuau  aar  fra  nestum  fardogum  er  nu  næst  koma  forfailalaust 
med  saumo  materio  sæm  stadarbref  odda  bonda  þorstæinssonar 
vtan  ef  hann  bæter  skal  hann  hafua  firir  efter  godra  manna 
matæ. 

var  brefit  vt  gifit  a  holum  j  hialtadaal  faustodagæn  nesta 
æfter  micialsmesso  a  saugdo  (aræ). 

^)  bréíið  sjálft  heíir  ekki  verið  skrifað  i  bókina. 


480  LOPTR.   —  BREIÐIBÓLSTAÐR.  1431. 

520.  11.  Oktober  1431.  á  Holum. 

ViTNiSBURÐR  tveggja  manna  að  séra  forkell  Guðbjartsson  hafi 
lesið  áminningarbréfið  Jóns  biskups  til  Helga  Bjarnasonar  á 
Ljósavatni. 

AM.  235.  4to  bls.  73,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskr.  3695. 

Anno  domini  CD^  cccc^  tricessimo  primo  fimtta  dagæn 
næsta  firir  festum  reliquiarum  j  timbbrstofuonnæ  a  holum  j 
hialtadaal  suoro  snioolfr  hallbiarnarson  (oc)  Eyiulfr  syraonar(son) 
firir  herra  jonæ  biscupe  ath  þeir  heyrdu  vpp  aa  ath  sira  þor- 
kæll  gudhbiarttzson  las  aa  liosauatni  nerverandæ  oc  aheyrandi 
þoru  stullodottur  hans  æigenkono  oc  hans  hæimafolki  nokoru 
aminningarbref  sagdz  biscups  jons  vm  helga  biarnason  hwert 
er  læsit  war  j  sogdum  stadh.  heyrdu  þeir  ath  þeim  war  sagdt 
ath  hælgi  biarnason  war  þann  sama  dagh  hæima  oc  þeim 
þotti  þat  likaræ  ath  (hann)  war  hæima  heldr  æn  brotto  ath 
sinnæ  hyggiu. 

jtem  kændizst  sira  þorkæll  gudbiarttzson  at  hann  hæfdi 
læsit  sagt  aminningar  oc  forbodzbref  at  liosavatni.  græniadar- 
stodum  oc  mula  godum  monnum  nerverandum. 

jtem  voru  her  nær  i  sogdum  stadh  a  holum  oc  dægi 
sira  jon  einarsson.  sira  siugurdr  jonsson.  þordr  rotbiartzson 
prestar  oc  jon  Egilsson  publicus  notarius. 


521.  11.  Nóvember  1431.  [á  Hólum]. 

Samningr  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  og  Einars  bónda  Magn- 
ússonar  ura  það  góz  er  fallið  hafði  óráðstafað  eptir  séra  Jón 
son  Einars. 

AM.  235.  4to  bls.  74  (nr.  124),  bréfabók  Jóns  biskups  Vil- 
hjálmssonar  í  frumriti,  og  er  þetta  mjög  máð.     AM.  dipl.  afskrr.  3696. 

Eodem  anno  in  die  sancti  martini  vm  qvelden  vm  aftan- 
songh  i  sacrasti  vrdu  þeir  herra  jon  biscup  vilialmsson  oc 
Einar  bondi  magnusson  suo  ofr  eins  vm  þat  godz  sæm  fell 
efter  sira  jon  son  hans  intestatum  ath  Einar  bondi  skuldæ  þat 


I 


1431.  ERFÐAMÁL.    ~  DÁLKSSTAÐIR.  481 

alt  at  ser  taka  oc  efter  refla^)  huar  sæm  þat  væri  standandi 
oc  heimta  vt  skuldær  þær  sæm  han  etti  hæimtta  ath  odrum 
monnum  smaar  oc  storar  vnder  rettan  ræikninghskap  oc  sin 
æidh  ....  huar  sæm  han  veri  skylduí^r  nokorum  mannæ  oc 
huer  skuldæ  sigh  med  logligum  vitnum  til  læida  firir  herra 
biscupinum.  skuldæ  Einar  bondi  geyma  alt  hans  godz  fridt  oc 
ofridt  oc  koma  til  mins  herra  jnnan  halfs  manadar  oc  gera 
honum  ræikningh  af  þui  ath  herra  jon  biscup  kallar  sigh  efter^) 
logum  æiga  gera  med  ollu  hans  godz  oc  radh  firir  skipa  .... 
oc  testamento.  En  huat  sæm  yfer  þat  lypi  þotti  honum  [w^era 
hæilagrar  kirkiu  æign^)  oc  æigi  læikmann  æiga  med  ath  gera. 

þessum  monnum  uerverandum  sira  vilialmæ *)syni 

oc  jonæ  egilssyni  publico  notario. 


I 


522.  29.  Nðvember  1431.        á  Möðruvöllam. 

Stephán  Gunnlaugsson  og  fórný  Bergsdóttir  selja  Árna  Ein- 
arssyni  hálfa  jörð  á  Dálksstöðum  á  Svalbarðsströnd,  og  á  Árni 
upp  í  jörðina  að  lúka  út  ómagaeyri  dætrum  þeirra  Geirríði  og 
Helgu,  þar  þau  eigi  ekkert  lausafé  til. 

AM.  Fasc.  IX,  6,  frumritið  á  skinni.  Innsiglin  eru  dottin  frá. 
ÁM.  dipl.  afskrr.   163. 

f>at  giorer  eg  eýiolfur  hallsson  þorsteinn  þorsteinsson  og 
olafur  þorkelsson  godum  monnum  vitturligt  med  þessu  voru 
brefi  at  þar  voru  ver  j  hia  saum  og  heyrdum  a  a  dalkstaudum 
a  sualbardzstrond  at  steffan  gunnlaugsson  og  þorny  bergsdotter 
eiginkona  hans  at  þau  selldu  med  handabandi  arna  einarssyni 
halfa  jordina  a  dalkstaudum  a  sualbardsstrond  er  liggur  j 
sualbards  kirkiu  sokn  skildu  fyrnefndir  meun  steffan  og  þorny 
at  adrnefndr  arne  skylldi  luka  þat  omaga  gozs  sem  greindr 
stæffan  atti  at  luka  dættrum  sinum  geirridi  og  helgu  þui  adr 
nefndir   menn    steffan  og  þorny  ættu  þa  eingin  lausagoz  til  at 


')  skr.    r'fla,   í   skb.;    ')  Séra    Snorri    Jónsson    (AM.    dipl.    afskr. 
8696)  les  med,  og  kynni  það  að  mega  standast;  orðið  er  klest;  *)  [svo 

les  séra  Snorri;  Jón  Sigurðssen  les kirkia  æiga;  *)  eyða  fyrir 

föðurnafninu  í  skb. 

Dipl.  Isl.  TV.  B.  31 


482  TESTAMENTISBRÉF.  1431. 

luka  nefndum  omogum  geirridi  og  helgu  en  fyr  nefndum  arna 
bar  þa  til  fiarhald  þeirra  epter  laugum.  skylldu  þessir  penn- 
ingar  koma  firir  greinda  jord  halfa  dalkstade.  Ok  til  sannenda 
hier  um  setum  ver  fyr  nefndir  menn  vor  insigli  firir  þetta  bref 
skrifat  a  maudruuollum  j  haurgardal  fimtudagin  næsta  firir 
andries  CDesso  þa  er  lidit  var  fra  hinngat  burd  vors  herra  jehsu 
christi  þushund  fiogur  hundrut  þrir  tiger  og  eitt  ar. 


523.  3.  December  1431.  á  Reynistað. 

Téstamentisbréf  ónafngreinds  manns,  er  gefr  ýmsar  gjafir, 
einkum  klaustrinu  á  Reynistað  og  systrunum  þar,  en  bóla 
geingr  um  land. 

AM.  Fasc.  IX,  9,  skrá  á  skinni  maukfúin  og  hefir  aldrei  verið 
innsigluð.  Árni  ritar  á  hjálögðum  miða:  »)Testamentisbréf  1431. 
er  klárt  soddan  sem  þad  kann  skie  og  þarf  alldrei  meir  ad  skodast«. 
Afskript  Árna  finst  ná  meðal  fornbréfaafskripta  hans  Nr.  334,  og 
lýsir  Árni  þar  skrá  þessari  nákvæmlega:  »>Ex  pagina  pergamena 
Bessastad.  pagina  inqvam  pergamená  non  orginali,  nec  unqvam 
sigillis  munitá.  Synizt  vera  fyrsta  uppkast,  scriptura  n(am)  coæva 
est,  er  illa  skrifud,  og  rángt  vida,  sem  af  þessarre  copiu  siá  er. 
Er  nu  vida  rotin  og  illa  læs.  nafned  testatoris  hefur  hier  alldri  i 
staded,  hverki  in  textu  nie  á  spatiunum.  Distinctiones  eru  eingar  i 
skránne,  enn  eg  setti  commata  mier  til  skilnings^).  þad  sem  under 
strikad^)  er  er  Ölldungis  olæst.  þad  sem  puucta  eru  under  var 
oskírt.  Artaled  getur  ei  annad  vered  enn  tricesimo  primo  þvi  t' 
er  audsynelegt,  ss.  eru  og  audsien.  Jtem  o.  quod  ultimo  loco  est 
in  tricesimo.  primo  clarum  est.  Hefur  oefad  komid  til  Bessastada, 
medal  Reynistadar  klausturs  brefa,  iafnvel  þot(t)  þad  ei  eiginlega  komi 
Reynistad  vid.  Ratio,  þar  er  bisna  miked  gefed  klaustrinu  og  systr- 
unum.  Jtem  Jlluga  Biorgolfssyne  er  alltid  var  klaustrinu  hand- 
geingennw.    Nú  er  meira  dottið  úr  bréfinu  en  þegar  Árni  lét  afskrifa  það. 

Testamentisbref^) 

in  nomine  domini  amen  giore  [ek  þetta  mi]tt  testamentvm 
heP)  ath  samviz[kv]  en  krangr  j  likam. 

j  fyrstv  ath  e[k  gef  mi]g  gvde  j  valld  ok  hans  signnavdv 
modr  ione  postola   ok  petro  [ivngfr]v^)  katerinv  ok  ollvm  gvds 

^)  Hér  í  útg.  eru  settir  punktar  sem  aðgreiningarmerkí;  ')  Hér 
í  útg.  í  hornklofa  [];  ')  aptan  á  bréfinu  með  hendi  Árna;  *)  Jta 
texta:  lege  heill  (AM.)  ')þannig  viUÁrni  útfylla  eyðuna  ellegar  f rv  avn. 


1431.  TESTAMENTISBRÉF.  483 

heilugvm  monnvm.  kiosande  minvm  likama  legstad  j  forkirki- 
vnne  a  stad  gefande  þar  til  asavdar  kvgill[dej  hia  ollave  stek 

kvi{gillde)  hia  þorbirne. 

asavdar  kvgillde  hia  magnvse  j  gravf. 

asaudar  kvgillde  hia  ione  a  bessastavdvm. 

asavdar  kugillde  hia  asmvnde. 

dala  brvn  en  bakhe(i)la. 

brvn  en  grada. 

ravdan  hest  hia  birne  kek. 

ravda  mere  med  fyle. 

mere  vnder  langa  petre. 

brvna  mer[e]  i  kavldvkin. 

aklæde  stok  læstan. 

ione  postola  asavdar  kvgiUde  hia  petre  langa  ok  gefizt 
[vndan  leigan^)  a  ionsmesso. 

systvr  þorvnne  hest  brvnan. 

þvride  hvit  klæde  vij  stikr. 

systvr  sigride  kv  a  bessastavdvm. 

þorv  finsdottvr  blatt  fodr. 

helgv  biarnardottvr  kistv  ok  abre(i)zl. 

agnesv  kistv  ok  lindaskære  en  hinum  systrvm  asavdar 
kvgilde  hia  asmvnde. 

iUvga  biorgolfssyni  sverd  mitt  ok  hanzka. 

iij  ær  j  holzmvla  [en]  uj^)  a  stad. 

þyngeyra  stad  kv  hia  einarre  arnnarsyne.  ok  kv  hia 

halzsyni. 

kvgillde  havskvlzstada  kirkiv  er  stendr  i  enne. 

sira  m[agn]vse  kvgillde  a  ysta  gili. 

holtastadakirkiv  kv  a  synzsta  g[ili]. 

jonssyne  ij  kyr  a  vakrstavdvm. 

preste  þeim  mig  olia[r  .  .  .  av]ra.  en  þeim  mig  syngr  til 
moldar  hest  moalot(t)an. 

fa[tekvm]  kv  a  bessastavdvm.  halft  annath  .c.  j  kosste  firir 
vo[rv]  er  þar  er.  ok  .j.  c.  a  stad. 

kv  astride  er  stendr  vestr  j  enne  ef  hvn  lifer  af  bolvna 
en  elligar  hafe  .  .  . 

.  .  .  fatekvm  nv  er  vnder  skvfi. 


0  [virnndlegan(!)  hdr.:  ')  eða  iij. 

31* 


484  TESTAMENTISBRÉF  GUÐNA.  1431. 

tvævet  hros. 

ione  a  bessastodvm  hest.  b(r)ekan  ok  stak  [brv]nan. 

ione  kettilssyni  stak  min  en  ravda  ok  hettv. 

b(i)arnhedne  folan  ravda. 

þorste(i)nne  ionssyne  savdvl  minn  ok  be(i)sl  ef  hann  lifer 
af  bolvna.  en  stadren  ella. 

styrkare  ivk  mitt  ok  hossvr. 

b(i)arna  herdis(ar)s(yni)  aa  (er  ek)  a  vnder  oddabirne. 

skal  þesse  min  skipon  standa  obrigd  nema  ek  giore  adra  sidar. 

Ok  til  sanninda  her  vm  setta  ek  mitt  insigle  firir  þetta 
bref  er  giort  var  aa  stad  manvdagen  fyrstan  i  iolafavstv  anno 
domini  m^  cccc^  tricessimo  primo. 


524.  8.  December  14B1.  i  Ögri. 

Testamentisbréf  Guðna  Oddssonar,  þar  sem  hann  gefr  ýmsar 
gjafir  fyrir  sál  forbjargar  Guðmundardóttur  konu  sinnar. 

AM.  Fasc.  IX,  5,  fruinritið  á  skinni,  og  hefir  annaðhvort  aldrei 
verið  innsighið  ellegar  þá  að  nú  er  rist  neðan  af  bréfinu,  svo  að 
ekkert  sér  til  innsiglafaranna.  Frumritið  fékk  Árni  frá  PáU  lögmanni 
Vídalín,  og  var  það  komið  frá  Ögri.  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  961  (eptir 
frumbr.)  og  Nr.  2350  (einnig  eptir  frumritinu). 

Testamentisbref.^) 

Efifter  I>orbiðrgu  konu  gvodna  oddssonar  Effter  hana  dauda 

og  dæmda  fyrer  laungu.^) 

Jn  nomine  domini  amen. 

gerir  ek  gudini  odzson  suo  fallid  testamentum  firir  saal 
þorbiargar  gudmundar(dottur)  kuinno  minnar  til  fridar  ok  frelsis 
ok  sannrar  sýndalausnar  ok  hreinsanar  hennar  andar  saker 
þess  er  hon  matti  eigi  sialf  firir  sig  tala  saker  skiottligs  at- 
burdar  voueifligs  dauda^)  treystandi  framarliga  vpp  aa  nad  ok 
myscun  vors  liufa  lausnara  at  þet  hefuer  guds  vili  verit  trv- 
andi  þui  fastliga  at  vor  herra  iehsus  christus  kallar  þa  huern 
er  hann  er  bezt  vid  buin: 

')  með  hendi  frá  15.  öld ;  »)  með  hendi  frá  17.  öld ;  ')  þorbjörg 
andaðist  3.  Dec.  1431  (árstíðaskrá  Vestfirðinga),  og  mun  hún  hafa  dáið 
úr  bólusótt,  er  þá  gekk  á  íslandi. 


1431.  TESTAMENTISBRÉF  GUÐNA.  485 

Jn  primis  kirkiu  j  augri  med  liki  hennar  smidiuuik. 

jtem  rekavik  hia  hofn  til  myra. 

jtem  fim  kugilldi  andresi  postula  til  hols. 

jtem  vii  c  fatæcum  monnum  skulu  gefaz  tua(u)  j  augri 
innan  siaundar. 

item  ii  aa  myrum  j  langa  fostu, 

jtem  ii  £B  holi  ad  huitasunno. 

jtem  iic  stadar  kirkiu  j  sugandafirdi. 

onnur  ii  c  til  sandastadar. 

jtem  c  til  eyrar. 

c.  til  alftamyrar. 

c.  til  hrauns. 

c.  til  gnups. 

c.  til  sæbols. 

c.  til  alfuadals. 

c.  j  hollt. 

fiogur  hundrut  er  þorbiorg  gaf  hinom  goda  gudmundi 
biskupi. 

katrino  odzdottr  v  c. 

þorualldi  halldorssyni  skipid  þet  sem  hia  honom  er 

jtem  modolfi  landskylld  af  þernouik 

osaudi  c. 

gudruno  þorhallzdottur  ku. 

þorgerdi  hermundardottr  ku. 

bidr  ek  fyrnefndur  gudini  vm.  alla  goda  menn  eincanliga  vora 
frændr  ok  vini  at  þier  minniztt  sem  optaz  saalar  þrattnefndrar  þor- 
biargar.  bidiom  nu  ailer  saman  ok  sierhuerr  vm  sig  allzualldanda 
gud  i  vpphafi  ok  hans  sætuztu  modur  iumfru  sanctissimam 
mariam  ok  hin  blezada  petrum  postula  ok  alla  gudz  helga 
menn  ad  greindar  olmusor  mætti  verda  tittnefndri  þorbiorgu 
til  eilifrar  hialpar  ok  andligrar  sadningar  ollum  kristnom  saal- 
um  til  licnar  ok  lausnar  en  vorum  herra  iehsu  christo  ok  hans 
milldu  modr  til  vegs  ok  virdingar  vm  allar  allder  allda. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  sette  ek  mitt  inscigli  firir  þetta 
testamentum  bref  giortt  j  augri  j  isafirdi  in  concepcione  beate 
marie  virginis  anno  domini  CD^  cd^  xxx^  primo. 

prestinom  þeim  er  syngur  þorbiorgu  mina  til  molldar  skal 
hafa  ii  c. 


486  VELLIR  í  SVARFAÐARDAL.  1431. 

var  ek  þa  alheill  ad  viti  en  siukr  litt  j  licama  er  ek  giordi 
þessa  ockra  skipan/) 


525.  [1431]. 

JóN  biskup  Vilhjálmsson  fær  Ólaíi  Eyjólfssyni  umboð  yfir  þeim 
peningum,  sem  standandi  voru  á  Völlum  í  Svarfaðardal  eptir 
séra  Pál  Teitsson  dauðan. 

AM.  235.  4to  bls.  50,    (Nr.  101)  bréfabók   Jóns  biskups  Vil- 
hjálmssonar  í  frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3677. 

vm  olaf  stuttsson. 

Ver  jon  med  gudz  (nadh)  et  cetera. 

gerom  godum  monnum  viturligt  ath  saker  þese  ath  olafr 
Cyiulfsson  hefer  a  ærfvingia  vægna  alla  þa  pæninga  sæm  sam- 
an^)  uoro  standandæ  aa  vollum  j  suarfuadadaal  er  sira  pall 
tæitzsson  fell  fra  er  ver  Ræiknum  oss  oc  hæilagre  kirkiu  falna 
vera  alla^)  þa  pæningha  sæm  þa  voro  þar  saman  standandi  er  sira 
paal  dæydi  f  n  nu  saker  þerss  ath  greindr  olafr  hefer  j  settst  alla 
fyrsagda  pæninga  þa  frealsum  ver  honum  hedan  j  fra  i  ath  sitia 
oc  ath  geyma  ollum  godzsonum  til  næstu  fardaga  fridum  oc 
ofridum  vtan  stocks  oc  jnnan  suo  framt  sæm  hann  letur  aftur 
koma  alla  þa  peningar  sæm  þadan  hafua  brott  faret  (sidan)  sira 
paall  deydi  vnder  sinn  suaræn  bokaræidh  oc  bans  afelli.  vnder 
bindr  greindr  olafur  sigh  ath  luka  stadnum  aa  volium  oc  oss 
alla  vora  pæninga  ath  næstum  fardogum.  fimttodum  ver  oc 
aftur  ollum  pæningum  sæm  þadan  hofdu  brott  faret  sidan  sira 
paall  deydi  godum  monnum  nerverandum  oc  adr  var  kuor^)  sætt 
af  vorum  vmbodzmannæ.  skal  greindr  olafur  mæga  bæida  oc 
kræfuia  allrar  þeirrar  skyldo  sæm  kirkonnæ  aa  lukast  firir  far- 
dagh.  skal  hann  hafua  alla  tolla  sæm  kirkiu  bonda  til  bærr 
€n  giora  oss  Ræikninghskap  af  tiundum  oc  porcione. 
Oc  til  et  cetera  anno  eodem  datum  holis. 


*)  Guðni  Oddsson  andaðist  11.  Dec.  (áðrnefnd  árstiðaskrá)  eflaust 
þetta  sama  ár;  *)  Hér  stendr :  standa,  1  skb.,  en  því  er  ofaukið ; 
')  tviskr.  í  skb.;  *)  =  kyr. 


1431.  SEXÆRINGR.  —  AVÍTUNARBRÉF.  487 

526.  1431 

Samningr  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  og  forláks  Sigurðsson- 

ar  um  sexæring. 

AM.  235.  4to  bls.  68,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3689. 

Eodem  anno  vorum  mit  jou  Egilsson  pupplicus  notarius. 
thomas  pæis.  þorgæir  olafsson  þar  neri.  sagum  oc  heyrdum 
vpp  aa  ath  herra  jon  biscup  vilialmsson  fimttadæ  aftur  þeim 
sæxeringhæ  sæm  þorlakr  siugurdzson  hafdæ  latedh  færa  til 
borgar  oc  herra  biscupæn  atti  jnnan  fiortan  dagha  fra  sunno- 
dæginom  næsta  firir  jonsmesso  biscups  holensis  til  haufda  j 
slættohlíjd.  f  n  æf  þorlakr  giordæ  æigi  suo  þa  sagdæ  min  herra 
greindr  þorlakr  skuldæ  suara  honom  þeim  skada  upp  a  sina 
pæninga  sæm  hann  þar  af  fængu^)  ef  hann  færdi  æigi  skipæt 
aftur  j  sagdan  dagh. 


527.  [1431]. 

AvÍTUNARBRÉF  Jóus  biskups  Vilhjálmssouar  til  Rafns  lögmanns 
Guðmundarsonar  um  ýmsar  sakir,  og  hótar  biskup  lögmanni  banni. 

AM.  235.  4to  bls.  68,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3690. 

Ver  jon  med  gudz  nadh  et  cetera 

heilsum  þig  Rafnn  loghmann  gudmundzson  medr  þuilikre 
quediu  sem  þu  ert  af  oss  makligr  oc  heilagre  kirkiu. 

Oss  er  sannliga  flutt  af  morgum  welkændum  mannæ  ath 
þu  hefuer  orskurde  yfuer  sagt  þeim  pæningum  oc  godzsæ  sæm 
helgi  biarnason  kændizst  firir  oss  oc  morgum  odrum  godum 
monnum  lerdum  sem  læikum  j  kirkonæ  a  holum  j  gnupasuæit 
ath  hann  hefdi  ath  siær  (tækit)  a  hola  stadar  jordu  hardbak 
a  slettu  gn  suaret  var  firir  oss  j  stæfnodægi  fyrnæfndz  helga 
ath  mestur  partr  af  þui  godzsæ  var  vpp  rekin  adr  æn  menn  af 
skipbroteno  komo  aa  landh  er  hann  kændizst  tekit  hafua  ath 
siær.  oss  oc  heilagre  kirkiu  var  þetta  godz  dæmdt  aftur  af 
helga  af  tolf  monnum  sem  þeirra  bref  uottar  þar  vm  giortt. 
wer  sogdum  med  fullom  laga  orskurdæ  þeirra  þenna  dom  logh- 
ligan  med  ollum  sinum  græinum  oc  articulis.  her  efter  hefuer 
þu  ænn  af  nyio  Rafnn  gudmundzson  prof  a  tekit  oc  dom  yfuer 

')  svo  skb. 


488  ÁVÍTUNARBRÉF.  1431. 

næfndt  oc  orskurdh  saght  yfuer  vorum  landseta  gunnlaughi 
asmundarsyni  huern  wer  sealfuer  til  skipudum  ath  brænna  þat 
sama  skipflak  sem  wer  funnom  sealfer  obrendt  a  holastadar 
jordu  oc  worræ.  huat  wer  ræiknum  wora  oc  hola  kirkiu  æigtin 
til  haldz  efter  loghum  domæ  oc  vorum  orskurdhæ.  fu  Rafnn 
gudmundzson  vartt  sealfr  nær  mariemesso  sidare  j  kirkonæ  a 
græniadarstodum  ath  ver  firirbudum  huerium  mannæ  yfuer 
þesso  male  giora  huorcki  doma  edr  orskurdæ  fyrr  æn  heilog 
kirka  hefdi  sinn  Rett  af  þessu  male.  huat  sem  oss  líjst  þu 
æigi  haldet  hafua  oc  þigh  framar  jnn  læidt  j  kirkonar  logh 
domæn  ahrærandæ  oc  worn  orskurdh  framar  æn  þigh  bær. 
þuiat  gudz  logh  oc  heilagrar  kirkiu  æigu  ianfnan  fyrr  ath  ganga 
œn  landz  sem  kristenrettr  wottar  æf  a  skilr.  huar  firer  oss  líjst 
þu  oc  ailer  þeir  sæm  j  þessum  malum  oc  domum  oc  orskurd- 
um  hafua  verit  oc  framet  sidan  kirkonar  domr  oc  wor  loghligr 
orskurdr  a  fell  oc  wer  firirbudum.  hafuet  þær  aller  viliandæ 
felt  aa  ydr  fult  kirkonar  forbodh  efter  þui  sæm  gudz  logh 
wotta  ath  huerr  sæm  setr  sigh  jnn  j  kirkonar  logh  framar  en 
honum  berr  er  bædi  j  gudz  bannæ  oc  manna. 

Nu  saker  þess  ath  wer  vilium  oc  æigi  mægum  lengr 
þægia  edr  þola  þylikan  agangh  oc  ofsokn  worre  kirkiu  veittan 
oc  hennar  Rætti.  fui  ænn  af  nyio  firirbiodum  wer  þigh  Rafnn 
gudmundzson  logmann  optnæmdum  oc  alla  adra  med  huerio 
nafnæ  sem  huerr  ær  orskurdh  at  segia.  doma  ganga  ædr  nænfna 
yfuer  nokorum  þeim  malum  ædr  lutom  sæm  kirkona  oc  henn- 
>  ar  rætt  snerttr  mæira  ædr  minna  oc  serliga  yfuer  þessu  godzsæ 
oc  skipbrotæ  sæm  Raak  a  hardhbak  hola  kirkiu  jordh.  vitandæ 
firir  vist  ath  huerr  sem  þat  giorer  giora  lætr  oc  giortt  hefuer 
skal  j  fult  forbodh  falla  oc  fallen  wæra  oc  vt  settur  af  heilagræ 
kirkiu  oc  hennar  sacramentis  oc  hueriom  sæm  æinom  presti  j 
woru  biscupsdæmi  firirbiodum  wer  þeim  sacramenta  væita 
en^)  nokora  gudliga  skyldu  adra  vtan  þæir  oc  þu  Rafnn  snwest 
til  hlydnæ  med  gudh  oc  oss  fn  huerier  sæm  hardna  j  sinnæ 
þriosku  oc  ofbeldi  med  ofsokn  oc  aagangæ  med  heilaga  kirkiu 
oc  hennar  æigner  oc  mænn  skulo  vist  vita  af  oss  voon  bans 
afellis  oc  æilif  boluocar  nema  þeir  bætri  sigh  med  þessar 
Qorar  aminningar. 

^)  þannig  =:  eða. 


1431.         SÉRA  ÞORKELL  GUÐBJARTSSON.  489 

528.  [1431]. 

Stundarstefna    Jdns    biskups  Vilhjálmssonar  til  séra  porkels 
Guðbjartssonar  um  ýmsar  sakir. 

AM.  235.  4to  bls.  69,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar 
í  frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3691. 

Ver  jon  med  gudz  nadh  et  cetera  stænfnum  þigh  þorkæll 
]  restr  gudbiarttzson  stundarstefno  firir  oss  heim  til  hola  j 
hialtadaal  faustudagen  nesta  efter  michialsmesso  er  nu  nest 
kæmr  firir  þa  fyrstu  sauk  ath  þu  lyster  þigh  vera  worn  vmbodz- 
mann  oc  heilagrar  hola  kirkiu  yfuer  þui  skipæ  sæm  braut  j 
fyrra  sumar  firir  hardbak  worre  oc  heilagrar  hola  kirkiujordu 
oc  til  þin  tokt  bædi  skip  oc  godz  sem  fullr  æignarmadr  oc 
lyster  vera  heilagrar  hola  kirkiu  æign  oc  wora  gn  sidan  leest 
þu  kaupa  sagdt  halft  skip  oc  godz  þær  til  æighnar  Ok  skipter 
sidan  þar  medr  sogdu  halfo  skipæ  oc  godze  medr  læikmænn 
efter  þui  sæm  þu  vildær  oc  þær  likadæ  oc  samþyckter  þat  wis- 
viitandæ  med  þeim  ath  þeir  toku  oc  letus  kaupa  sæm  þu  þat 
godz  oc  skipbrot  sem  wer  oc  heilogh  hola  kirka  attom  halda 
med  logum  oc  oss  þetta  sama  skip  oc  godz  uar  sidan  dæmdt 
af  tolf  lærdum  mounum  til  haldz.  giorandæ  suo  aller  vittandæ 
j  mote  gudz  iogum  oc  heilagrar  kirkiu  rette  oc  j  foorsmaan  oc 
stoortt  forþrot  med  oss  oc  uorn  Rett. 

jtem  firir  þa  adra  sauk  ath  nu  j  sumar  rak  einn  engilsk- 
an  bat  ænn  aa  heilagrar  kirkiu  jordh  oc  vora  firir  nordan. 
huern  þu  selder  vtan  wortt  orlof  oc  vilia  oc  tok(t)  pæninga  firir 
slika  sem  þu  vildær  edr  leest  adra  taka  efter  þinnæ  skipan  oc 
tilskipadum  radum. 

jtem  j  þridiu  græin  ath  þu  hefuer  handabandat  þeim 
vitnisburdh  med  læikmonnum  vtan  uortt  orlof  j  motæ  oss  oc 
hæilagrar  kirkiu  rætte. 

jtem  firir  þa  fiordu  sauk  ath  þu  baudt  þigh  til  ath  wera 
j  samtakæ  oc  conspiracione  med  læikmonnum  þeim  sæm  j 
motgangæ  vildu  vera  oss  til  skada  oc  heilagrar  kirkiu  retti 
oc  worum  vildu  hindra.  þott  þeir  vildu  þigh  ecki  i  þui  sam- 
takæ  hafua. 

jtem  firir  þa  fimttu  sauk  ath  þu  hafdær  vm  langan  tima 
kirkonar    vmbodh    a    holum     badi    profasisdæme    oc     onnor. 


490  SÉRA  ÞORKELL   GUÐBJARTSSON.  1431. 

hwar  firir  wer  þyckiumst  ænn  j  dagh  æigi  hafua  fullan  ræikn- 
inghskap  ne  allan  af  þær  fængit. 

jtem  firir  þa  settu  sauk  at  þu  tok(t)  oc  fangader  sæm  ræn- 
ingia  ragnfridæ  gautadottur  uora  frendkonu  heima  a  holum  oc 
byrgder  hana  med  sinom  syni  tolf  vetra  gomblum  bædi  saman 
mestu  klædlaus  j  miklu  frostæ  oc  kulda  oc  þa  þau  komu  vt 
sa  mænn  hana  bædi  blaa  oc  bloduga  oc  þar  med  tokt  þu  vpp 
hennar  godz  an  doms  oc  laga  oc  æi  sidr  þat  godz  sem  reiknadh 
uar  heilagre  hola  kirkiu  oc  hon  skæindizst  af  þinom  knifæ 
sem  þu  hafder  a  þær  j  ykaræ  samæighn  oc  þu  vilder  henne 
þrugat  hafua  sæm  hon  hefuer  fram  boret  firir  oss  optliga. 

jtem  firir  þa  vij^  sauk  ath  goder  bændr  hafua  oss  sagt  oc 
kærtt  ath  þu  ridær  optliga  med  marga  wopnada  mæ.nn  aftur 
oc  fram  vm  bygder  til  litilla  nytsemda  æda  ongra  oc  þu  sealfr 
sæ  wapnadr  badæ  hæilaga  daga  oc  vircka  synandæ  þigh  so 
mæir  likan  einom  ribbalda  oc  hermannæ  en  preste  giorandæ 
suo  þuærtt  j  mote  þinne  preslligre  ræglu.  werdr  þar  af  morgum 
monnum  stortt  vmak  oc  agangr  med  vrettligum  peninga  drætti 
þer  sealfuom  til  vfrægdhar  gn  oss  til  amælis  oc  hirtingharleysis. 

jtem  firir  þa  atto  sauk  ath  wer  hofum  scrifat  til  þin 
þrimm  sinnum  edhr  optar  ath  koma  til  wor  til  godra  rada  oc 
kirkonar  nytsæmdar.  hefuer  þu  þessi  wor  bodh  oc  bref  litels 
virdt  oc  med  oUu  forsmaad  oc  aldræ  viliadh  til  wor  koma  €n 
giortt  þer  þar  firir  afsakan  med  draflæ  oc  osannendum. 

Skaltu  vera  komen  j  nefndan  stadh  oc  dagh  firir  oss 
loghliga  stæfndr  oc  kalladr  med  ollu  þino  profuæ  oc  sannenda 
skilrikæ  sæm  þær  ma  vera  til  frægdar  oc  logligrar  afbatanar 
vm  oli  þessæ  maal  oc  vorar  sakargipter  adrnefndar  oc  þær 
flæiræ  sem  wer  med  logum  mægum  til  profua  heyrandæ  þa 
þar  þann  doom  edr  orskurdh  sem  wer  þar  yfuer  sæghium  ædr 
saa  ædr  þæir  wær  skipum  oc  suara  oss  þa  þar  oc  heilagre 
kirkiu  Rettum  logum  Ok  wær  komæn  firer  hadægi  sittiandæ 
suo  længi  stæfnnona  med  loghligum  andsuarum  sæm  þesse  maal 
oc  vorar  sakagifter  siærhwer  vm  sigh  mæghe  til  vægar  ganga 
oc  wer  oc  heilogh  kirka  hofum  fullan  rætt  oc  logh  af  þiær 
hwærtt  sæm  heldr  næger  tuæir  dagar  æn^)  æin  ædr  flæire. 
setium  wer  þigh  peremtorie  firir  loghliga  stænfno  dagha  siær- 
hwern  vm  sigh. 

')  =  eða. 


1431.  LOPTR.    —   HRAUNSMÚLI  491 

529.  [1431] 

Erlingr  Eyjólfsson  vottar,  að  f^órðr  Héðinsson  hafi  beðið  sig 
að  ríða  til  (Sjáar)Borgar  og  segja  (Lopti)  *b()ndanum»  (Gutt- 
ormssyni)  til  manns  eins,  er  kominn  væri  til  nokkurs  staðar 
hertygjaðr,  og  vottar  hann  um  samtal  þeirra  hjöna  Lopts  og 
hústrú  Ingibjargar. 

AM.  235.  4to  bls.  74,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.  petta  er  afarmáð.  Ártal  bréfsins  sést  ekki,  en  það  mun  án 
efa  vera  frá  1431  eða  1432.  Næsta  bréf  á  undan  er  frá  11.  Nóv. 
1431,  en  næsta  bréf  á  eptir  frá  8.  Febr.   1432. 

a  holum 

herra   jonæ    biscupe ellingr   Eyiulfsson  vnder 

[suaræn]  æidh  a  boc  ath  þordr  hædinnsson  badh  han  rida  til 
borgar  oc  sægia  bondanum  ath  þar  veri  komin  til  hans  .... 
.  .  .  oc  .  .  .  arbrysti  .  .  .  .  oc  onnor  þingh  oc  ekki  væit  ek  huer 
þau  ero  oc  ek  reidh  til  bondans  til  borgar  oc  sagdi  honum  suo 
feldt.     En  bondin  suarade  huat  man  mer  aa  liggia  þau  komi  nær 

han vita  flæire  samþyckia  ath  han  var  .  .  .  .  boræn. 

þa  kom  hustruen  jnghibiorg  oc  sagdi  ath  þat  veri  bæst  ath 
taka  af  honum  slikt  sæm  han  hefdi  huort  sæm  þat  veri  bref 
ædr    annat    bodh.      bondin    sagdi  ath  hustruen  skuldæ  næfnna 

þa  til  hon  vildæ.  komo  þessir jon  jonsson.  arngrimr 

bæssa(son).  jorvndr  pallsson stæingrimr  jslæifsson  oc  suo 

sændi  þordr  mik  aftur oc  sea  hvat  sæm  þæir  gæymdu(?)  sa 

ek  ath  arngrimr  hielt  a  æino  brefæno  oc  ek  sa  ath  æin  þæirra  hellt 
a  arbrystinu.  fornam  æk  æigi  huer  sa  var.  handabandadi  erlingr 
adr  sitt  maal  oc  .  .  .  .  a  mijns  herra  dom  oc  hæilagrar  kirkiu. 


530.  1431. 

Bréfságrip  um  Hraunsmúla,  jörð  Helgafellsklaustrs. 

AM.  252,  4to  bls.  53,    skr.  c.  1660;    AM.  430.  4to  bls.   14, 
séra  Jón  í  Hítardal  c.  1430;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1571  og  Nr.  1644. 

Hraunsmuli.^) 

Stijr    Bonde   snorrason  selide  abota  Niále  Jðrdina  Hrðns- 
mula  firer  xij^-^)  j  lausafie.    Anno  domini  1431. 


')  430;  »)  xxj,  430. 


I 


492  SIGURÐR  ÞÓRÐARSON  1  HAGA.  1431. 

531.  [eptir  1431] 

LýSING  Sigurðar  {>órðarsonar  (í  Haga)  í  banalegu  sinni,  að 
hann  skuldaði  eingum  manni  neitt  og  ekki  heldr  f>ormóði 
Ólafssyni. 

AM.  Fasc.  LXIV,  21.  óinnsigluð  skinnrolla.  AM.  dipl.  afskrr. 
5786,  eptir  skinnrollunni.  Sigurðr  |)órðarson  er  með  vissu  enn  á 
lífi  1431,  en  dáinn  er  hann  fyrir  1439  eöa  á  því  ári. 

Jn  primiss  lyste  sigurdr  þordarson  þui  þaa  er  hann  giorde 
sinn  Reikning  j  sinne  banalegu  adr  enn  hann  var  oliadr  heiU 
ad  vite  enn  sivkur  j  likama  at  hann  ætte  avngum  manne  skvlld 
at  Ivka  nema  sira  liote  firir  íí  fiordvnga  tioru.  spurdu  þeir 
epter  syner  hans  sira  greipur  ok  þordur  huortt  hann  ætte  aunga 
peninga  at  giallda  þormode  olafssyne  eda  hans  erfingvm  ok 
badu  hann  firir  guds  skulld  til  seia  þat  sem  visse  sanaz  firir 
gude  enn  fyr  nefndr  sigurdr  sagdiz  þui  villdv  svara  firir  gvde 
at  hann  hefde  Ivkt  adr  nefndum  þormode  olafssyne  fulla  pen- 
inda  ok  alla  sem  fremzt  uar  hann  honum  skvlldvgur  ok  þo 
meir  enn  til  kom. 

Woru  þesser  menn  hia  þessare  lysingh  sigurdar  [þordar- 
sonar^)  nicklas  odzson^).  olof  gudmvndardotter.  gudlaug  magn- 
usdotter.  gvdrvn  eyolfsdotter.  Ragneidur  sigmundardotter. 
jnguelldr  þorallzdotter. 


532.  [eplir  1431] 

ViTNiSBURÐR    Halls    Alexanderssonar    um   ýms  viðskipti  þeirra 
máganna  Sigurðar  I>örðarsonar  (í  Haga)  og  J>ormóðar  Ólafssonar. 

AM.  Fasc.  LXIV,  21.  á  innsiglaðri  skinnrollu,  hinni  sömu  ogbréfið 
næst  hér  á  undan.     AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  5787,  eptir  skinnrollunni. 

Jn  primis  er  þetta  vitnesbvrdr  hallz  alexsanzsonar.^) 

ek    heyrda   sigurd    þordarson    lysa   þui    firir    mer  at  hann 

hafde    fengit    þormode    olafssyne  þriar   kvikur*)  ok  þær  savmu 

kvikur  Rak    ek  savdr^)  aa  Rossmalanes  firir  þormod  olafsson  ok 

ek    var    hia    fyrnefndum    sigurde    xx    vettr    ok   ek  vissa  optt 


')  [sonar  þordar,  hdr,;  ')  odzsoBar,  afskr.;  ')  þannig;  *)  ==  kvígur 
*)  =  suðr. 


1431.  SIGURÐR  í  HAGA.    —   SÉRA   PÁLL  TEITSSON.  493 

nefndan  þormod  olafsson  alldre  sigurde  peninga  faa  ok  alldreege 
peningum  vnder  hann  koma  svo  eg  vissa  ok  var  ek  hia  opt- 
nefndum  sigurde  íirir  savnan  havst  ok  vor  ok  ek  vissa  þormod 
olafsson .  koma  til  sigurdar  þordarsonar  med  konv  sina  ok  barnn 
mote  þollaxmesso  ok  voro  hiaa  opt  nefndum  sigurde  til  næstu 
fardaga  ok  dotter  hans  gvdrvn  kom  til  s(igurdar)  þ(ordar)sonar 
at  mariomesso  aa  þvi  sama  svmre  ok  voro  þesser  fyrnefnder 
men  aller  hia  sigurde  þordarsyne  til  næstv  fardaga  vpp  aa  hans 
kost  ok  her  komv  avnguer  peningar  med  ne  fyrir  svo  ek  vissa. 
en  ek  vissa  sigurd  þordarson  koma  þormode  olafssyue  optt  at 
gagne  ok  lide.  var  ek  med  sigurde  aa  Rossmalaanese  vm  veturen 
þa  er  þ[ormod]r  stak  þria  meu  niv^)  stynge  [allra]  heilagra 
messo  kvelld  ok  ek  sa  sigurd  aa  þui  kuellde  skeindan  j  neipene 
aa  hægre  hende.  bar  hann  þenan  aaverka  ath  þormode^)  olafs- 
syne  mage  sinum  ok  ek  h[eyrjda  þa  enna  savmmv  men  er  þor- 
m[o]dr  stak  lysa  þui  at  hann  skyllde  þeim  alldre  slopit  hafa  ef 
sígurdar  hefde  þaa  eigi  at  notit  ok  þesser  ennv  savmv  men 
gafv  j  valld  sigvrdar  þordarsonar  þaa  savmv  skada  er  þormodr^) 
veitte'þeim  orlvngis  kvitta. 


533.  •  11.  JaDÚar  1432.  á  Hólum. 

Olafr  Eyjölfsson  sver  þess  bókareið  að  standa  á  dómi  Jóns  biskups 
Vilhjálmssonar  um  afhending  þess  fjár  til  Lopts  bónda  (Gutt- 
ormssonar),  er  Katrín  Klængsdóttir  barnamóðir  séra  Páls  Teitsson- 
ar  átti,  og  lofar  Ólafr  biskupi  og  heilagri  Hólakirkju  trúrriþjónustu. 

AM.  235.  4to  bls.  51,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3679. 

eidr  oc  lofan  olafs  stuttssonar. 

Anno  domini  0D°  cccc^  xxx^  secundo  faustodagæn  næsta 
firir  gæisladaghen  j  timbrstofuonæ  a  holum  j  hialtadaal  suor 
olafr  Eyiulfsson  a  boc  ath  þat  godz  sæm  hann  hafdi  fængit 
lopti  bonda  er  katrin  klængzdotter  barnamoder  pals  ættens 
hafdi  att  hafde  hann  honum  æigi  afhendt  j  nokot  forþrot  med 

*)  dálítið  óvíst;  sýnist  helztritað:  mv,  eins  og  lesa  ætti:  mvstynge; 
*)  þormorde(!)  —  þormordr,  hdr. 


k 


494  festingarbréf.  1432. 

hæilaga  kirkiu  næ  herra  jon  biscup  vtan  hann  þænckti  at 
greindh  katrin  mætti  loghliga  hafua  þat  gifuit  sinnæ  dottur  oc 
þar  med  suor  hann  æi  sidr  aa  boc  ath  læggia  aftur  herra  jonæ 
biscupi  adra  jamgoda  pæninga  efter  virdingu  sæm  .x.  aurar 
sylfrs  veri  verdir  ef  hann  gæti  æigi  þat  sama  sylfr  aftur 
fængit  af  bondanum  lopti  sæm  hann  honum  hafdi  fængit  af 
arfuæ  greindrar  katrinar  oc  ath  standa  a  domæ  heilagrar  kirkiu 
00  herra  biscupsens  vm  alt  þat  sæm  greindr  olafr  hafdi  þar 
vt  j  brotædh  oc  þat  hann  hafdi  sæst  j  arf  sira  paals  a  wollum 
sagdi  herra  biscupen  med  sinom  orskurdæ  vpp  a  olaf  fyrnæfnd- 
an  .XXX.  marka  ath  luka  ath  næstum  fardogum  þar  næst  æfter 
er  min  herra  vill  þat  af  honum  hafua.  item  lofuadæ  greindr 
olafuor  greindum  herra  jonæ  biscupi  oc  hæilagre  hola  kirkiu 
sina  trv  þionozstu  opinberliga  oc  læyniiiga  oc  min  herra  biscup- 
æn  honum  aftr  j  motæ  sinom  styrck  oc  hialp  sæm  herra  bisc- 
upsins  bref  vottar  er  hann  gæfur  greindum  olafui. 

voru   her    nær    sira    siugurdr  jonsson.    suæinbiorn  diaknæ 
þordarson  oc  jon  Egillsson  publicus  notarius. 


534.  7.  Febrúar  1432.         á  Hjaltastöðum, 

Arni  Steingrímsson   á    Hjaltastöðum  í  Skagafirði  festir  ínguni 
Ólafsdóttur  sér  til  eiginkonu. 

AM.  235  4to  bls.  42,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr/  3668. 

vm  arna  steingrimsson  oc  Jngunne  olafsdottur 

Anno  domini  CD^  cccc^  xxx^  secundo  a  fimtadagæn 
næsta  efter  kyndilsmesso  f  fæste  ek  arnnæ  stæingrimsson  a 
hialtastodum  jngunne  olafsdottur  mer  til  æigenkono  med 
minom  godum  vilia  ok  suo  wæl  hennar  med  samþyckæ  ok  radæ 
hennar  faudurs  olafs  þæssum  godum  monnum  ner  verandum 
stæinmodæ  stæingrimssyni  ok  markusæ  oddzssyni  ok  wppa  sama 
dagh  kæyptæ  ek  hana  mer  til  æigenkono  stæindoræ  jonssyni 
nerverandæ  ok  sæghiandæ  firir  okro  kaupæ  ok  handabandæ 
ner  verandæ  fyrnæfndum  wottum  stæinmodæ.  markusæ.  annori 
stæindorssyni  oc  olafuæ  magnussyni  Ok  olafui  hennar  faudur 
adrnæfndum  ok  læt  ek  lysa  j  hæilagre  kirkiu  okkar  j  millum. 
viU  ek  her  æfter  suæria  ef  þurfua  þyckir. 


1432.  ÞJÓNUSTUBRIGÐI.  495 

f  Gudh  sæ  wattr  okar  oc  þeir  goder  mænn  sæm  hia  ero 
ath  ek  arnæ  stæingrimsson  fester  mær  jngunnæ  olafsdottor 
mær  til  æigenkono  med  gudz  logum  ok  landz  ok  æfter  hæil- 
agra  fedra  settningh.  gud  væri  med  oss. 


535.  8.  Febrúar  1432.  [á  HðlumJ. 

DóMR  sex  manna  útnefndr  af  Jóni  biskupi  Vilhjálmssyni  um 
Knút  Einarsson  fyrir  það  forþrot  og  vinnumissi,  er  hann  hafði 
brottu  verið  tveim  sinnum  úr  þjónustu  biskups  leingr  en  hann 
hafði  orlof  til. 

AM.  235.  4to  bls.  74,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti. 

Anno  domini  CD^  cccc°  secundo  faustodagæn  næsta  efter 
festum  sanctorum  amandi  et  vedasti  vorum  ver  j  doom  næfndir 
af  erligum  herra  jonæ  biscupæ  vilialmssyni  ath  dæma  millum 
hans  oc  knut  Einarsson  íirir  þat  forþrot  oc  vinnomissi  er  hann 
hafdi  brotto  verit  tuæim  sinnom  or  hans  þionostu  længr  æn 
han  gaf  honum  orlof.  dæmdum  ver  sira  sigurdr  ionsson.  þordr 
rodbiarttzson  prestar.  andres  stæindorsson  diaknæ.  stuUæ  barda- 
son.  þorlakr  siugurdarson  oc  jon  Egillsson  publicus  notarius 
læikmænn.  var  þat  vor  domr  ath  wer  dæmdum  herra  jonæ 
biscupæ  tuænn  fullrætti  .xxx.  marka  j  huortt  fullrætti  gn  firir 
vinno  missæ  skal  han  þiona  herra  biscupinum  jam  langan 
tima  sæm  han  war  brotto  or  hans  þionostu  vm  fram  þann 
tima  sem  hann  var  adr  med  honom  radæn.  kerdi  biscupen  ath 
han  hefdi  burtu  verit  sex  vikor  j  fyrra  sinnæ  æn  i  odru  sinnæ 
xiiij  vikor  oc  luki  ath  næstum  fardogum  sogdh  fullretti  suo 
mikit  sem  han  hefer  til. 


536.  28.  Februar  1432. 

Arni  Steingrímsson   og   Ingunn    Ólafsdóttir    segja  sig  í  sundr 
og  það  handaband,  sem  þau  hefðu  gert  til  hjúskaparbands. 


AM.  235.  4to  bls.  42,   bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.   3669. 


496  HJÚSKAPARMÁL.  1432. 

Jtem  a  sogdu  aræ  fimtta  dagæn  næsta  æftir  Cathedram 
petri  apostoli  handlogdhu  mitt  arnnæ  stæingrimsson  oc  jngunn 
olafsdotter  okr  j  swndr  oc  þat  kaup  oc  handaband  sæm  mit 
hofdum  okar  j  millum  giortt  til  hiuskaparbandz  suo  framt  sæm 
mit  mattom  þat  med  gudz  logum  giora  okr  badum  wæl  vili- 
ughom  ath  ner  verandum  sira  oddæ  gudmundzsyni.  stæindori 
jonssyni.  annori  hans  syni.  brandæ  oddzsyni  oc  flæirom  odrum. 

jtem  a  sama  wættfangæ  handfæstu  greindær  menn  arnæ 
stæingrimsson  oc  jngunn  olafsdotter  sira  oddæ  gudmundssyni 
med  handabandæ  ath  sweria  þan  bokaræidh  ner  kirkonar  woldh 
vildu  ath  þau  hofdu  æcki  likamligha  saman  komet  ath  ner 
værandum  greindom  monnum. 


537.  21.  Marts  1432.  á  Hólum. 

Ingunn   Ólafsdóttir   og   Árni    Steingrímsson    lofa   að  standa  á 
dómi  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  um  hjúskaparmál  sitt. 

AM.  235.  4to  bls.  42,  bréfabók  Jóns  biskups  VilhjálmssoQar  í 
frumriti.     ÁM.  dipl.  afskrr.   3670. 

Anno  domini  CD^  cccc^  xxx^  secundo  faustodagen  fyrsta 
j  fausto  kom  jngunn  olafsdotter  firir  herra  jon  biscup  a  holum 
loghliga  stæfnd  j  timbrstouonnæ  a  holum  kændizst  ath  hon 
hafdæ  med  sinom  vilia  genget  til  festingar  med  arna  stæin- 
grimsson  oc  suo  sagdæ  arnnæ  stæingrimsson  saumolæidis  ath 
hann  hafdæ  hana  fæst  med  sinom  godum  vilia.  lagdæ  hon 
alt  sitt  mal  a  herra  biscupsins  nadh  vm  alt  sitt  maal  a  gudhz 
nadh  oc  biscupsins  oc  suor  fullan  bokaræidh  ath  hon  skuldæ 
halda  alt  þat  til  herra  biscupsins  nadha  med  fæskriptum  oc 
fæpino  j  þæssum  hennar  malom  oc  þeim  flæirum  sæm  hann 
kunnæ  med  gudz  logum  oc  hæilagrar  kirkiu.  jtem  lofadæ 
arnæ  med  suornum  bokaræidi  ath  halda  alt  þat  sæm  greindr 
herra  jon  biscup  sægdi  j  millom  þeirra  j  þeirra  malom  oc 
lofado  bædi  ath  koma  aftur  firir  hann  sem  loghliga  stæfnd  j  timbr- 
stofuona  a  holum  midhuikodagin  nesta  firir  passionem  er  nu 
næst  kæmur  til  ath  heyra  þann  doom  ok  orskurd  sem 
hann  vildæ  þar  yfuer  þeirra  maal  sægia  ædr  þess  hann  til 
skipadi  a  sina   vægna   þessum   godum  monnum  ner  verandom 


1432.  REYNISTAÐARKLAUSTR.  497 

siugurdi  jonssyni.  oddi  gudmundzssyni.  þordæ  Rodbiarttzsyni 
prestum  vorum.  þorlaki  siugurdzsyni.  stulla  bardasyni  læik- 
monnum  vorum  sæminghæ  magnussypi.  magnussi  jonssyni  oc 
flæirum  godum  monnum. 


538.  26  Marts  1432.  á  Hólum. 

JóN  biskup  á  Hólum  kvittar  furíði  systur  Haldórsdóttur  um 
barneign  með  forláki  Sigurðssyni. 

AM.  Fasc.  IX,  11,  frumritið  á  skiani.  Innsiglið  er  dottið  frá, 
og  bréfið  er  fúið.  Aptan  á  bréfið  er  ritað  með  hendi  frá  17.  öld: 
i'Adskiliannlig  bref  vidvikiande  Reynestadarklaustre  fyrer  nordan«. 

Vær  jon  med  gudz  nadh  biscup  a  holum  gerom  ollum 
godum  monnum  viturligt  med  þessu  voru  brefii  ath  systir  þuridr 
haldorsdottir  hefuer  kændzst  opinberliga  firir  oss  ath  hon  hefuer 
alet  ok  gætidh  barnn  med  þorlakæ  siugurdzssyni,  hefuer  hon 
audhmiukliga  þar  firir  g[eingit]  til  hlydnæ  ok  yfuerbotar  med 
gudh  oss  ok  hæilaga  kirkiu  ok  blifuæt  j  voru  fullu  oc  ollu 
minnæ  efter  þui  sæm  oss  wæl  anægir  a  hæilagrar  kirkiu  uægna 
ok  wora  ok  sett  henne  firir  sagt  brott  salutarem  penitenciam 
et  competentem.  fui  gerom  wer  greinda  systur  þuridhæ  a 
hæilagrar  kirkiu  vægna  ok  vora  allungis  quitta  fræallsa  ok 
akærolausa  vm  sagdht  brot  firir  oss  ok  oUum  worum  vmbodz- 
monnum  oc  þar  mædr  firir  worum  ollum  æfterkomaudum 
biscupom  a  holum.  Ok  til  sannenda  her  vm  settum  wer  uortt 
insigli  Rotundum  firir  þetta  uortt  quittonarbref  vt  gifuit  a 
holura  j  hialtadaal  CDidhuikudagen  nesta  efter  CDarie  CDesso  j 
langa  faustu  anno  domini  CD^  cccc^  xxx*^  secundo. 


539.  30.  Apríl  1432.  í  Viðvik. 

DóMR  sex  presta  og  sex  leikmanna  útnefndr  af  Jóni  Vilhjálms- 
syni  biskupi  á  Hdlum,  þar  sem  jörðin  Kelduland  í  Skagafirði 
er  dæmd  óbrigðileg  eign  heilagrar  Hólakirkju  í  Hjaltadal. 

AM.  Fasc.  IX,  12,  fruraritið  á  skinni  og  hefir  verið  innsiglað, 
en  nú  er  helmingr  innsiglanna  (6)  dottinn  frá;  AM.  Fasc.  IX,  13, 
frumritað  uppkast  á  skinni  með  sömu  hendi  og  hitt,  en  hefir  aldrei 
verið  innsiglað  (==  b).  AM.  235.  4to  bls.  12,  bréfabók  Jóns  bisk- 
ups  Vilhjálmssonar  í  frumriti  á  skinni,  en  hér  er  að  eins  ágrip  af 
dómnum,  og  er  það  því  nær  ólæsilegt. 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  32 


498  KELDULAND.  1432. 

domsbref  wm  kælduland.^) 
Ollum  monnum  þæim  sæm  þetta  bref  sea  ædr  heyra  Senda 
jon  biarnarson  siugurdr  jonsson  bergþor  haldorsson  siugurdr 
jonsson  jon  gamllason  swæinbiorn  þordarson  oddr  gudmundzson 
oc  nicholas  kalfsson  prestar  brandr  haldorsson  illughæ  berghwlfs- 
son  stæindor  jonsson  oc  olafur  gyiulfsson  læikmænn  Q(uediu) 
gudz  oc  sina  kunnikt  giorandi  ath  þa  lidhet  war  fra  burdh 
wors  herra  iehsu  christi.  þusundh  wætra  fiogr  hundrot  þrætigher 
oc  twau  aar  miduikudagæn  næsta  efter  paska  wiku  j  widhwik  j 
hialtadaal  worum  wær  j  doom  næfndir  af  hæidarligum  herra 
herra  jonæ  biscupæ  a  holum  ath  dæma  vm  jordina  a  kældu- 
landi  j  skagafirdhi  hwortt  hun  mætti  verda  æighn  kirkonar  a 
holum  ædr  æighe  efter  þæim  profuom  oc  skih'ikium  sæm  bisc- 
upen  þar  læiddæ  firir  oss.  Nw  sakir  þerss  ath  þat  war  swaret 
af  æinom  skilwisom  watt  ath  arnndis  boduarsdotter  attæ  alla 
jordina  aa  kældulandæ  j  skaghafyrdæ  oc  fyrnæfndh  arndis 
bodwarsdotter  lyste  jnghridæ  boduarsdottor  systor  sina  sinn 
ærfwingia  oc  jnghridr  lifdæ  arndisæ  systor  sina.  oc  þat  swor 
annar  wottr  ath  arndis  attæ  jordina  keldulandh  oc  bioo  aa. 
J  annaræ  græin  kom  fraín  bref  med  þriggia  manna  jnsiglum 
ospelldom  oc  oskauddom  ath  walgærdr  erlendzdotter  handfesti 
sira  hauskauldæ  hakonarsyni  fullan  bokaræidh  ath  þar  war  hon 
j  hia  plagoaret  j  foríihaga  j  haurgardaal  ath  jnghiridr  boduars- 
dotter  gaf  kirkonæ  aa  holum  j  hialtadaal  jordina  a  kældo- 
landæ  j  skaghafyrdæ  med  þæim  fasta  æignum  sæm  þar  fylgdæ. 
swo  æi  sidr  sagdiz  hon  bæra  vilia  med  fuliom  bokar  æidæ  ath 
ginar  son  næfndrar  jnghridar  oc  loghligr  arfwæ  lystæ  þui  ath 
hann  vildæ  þessa  giof  halda  oc  samþyckia  obrigdæliga  vidh 
kirkiona.  J  þridiu  græin  kom  fram  bref  med  heilo  oc  oskauddu 
hanggandæ  jnsigle  þorualdz  girikssonar  ath  hann  war  þar  j 
hia  oc  heyrde  aa  plaghuaret  j  fornhaga  j  haurgardaal  ath  ginar 
þorbiarnarson  lysti  þui  firir  honum  ath  hann  samþyckti  þa 
tcstamentum  giof  sæm  jnghridhr  boduarsdotter  modær  hans 
gaf  hæilagre   hola   kirkiu  jordina  kældulandh  j  skaghafyrdæ  oc 


')  Aptan  á  IX,  12  með  fornri  hendi,  en  hönd  frá  17.  öld  bætir 
við  »j  Skagafirdi'.  þar  stendr  og  með  fornri  hendi  "bref  vm  kældu- 
land".  Aptan  á  stendr  :  "kelduland.  (fornt)  og  með  hendi  frá  17.  öld 
'Kielduland  Num.  526.  Annad  527«  og  mun  það  merki  í  bréfasafni 
Ilólastóls. 


1432.  KELDULAND.  499 

hana  j  allan  mata  loghliga  oc  obrigdæligha  halda.  Ok  æi  sidhr 
samþyckti  þorlaugh  nicholasdotter  kona  hans  sagdha  giof.  Nw 
sakir  þess  ath  hauskauldr  Runolfsson  war  þar  loghliga  firær 
kalladr  efter  biscupsins  orskurdi  þwi  dæmdum  wer  fyrnæfndir 
mænn  lærdir  oc  læikær  opttnefnda  jordh  kældulandh  j  skagha- 
fyrdæ  kirkonæ  ath  holum  til  fullrar  æighnar  efter  þui  sæm 
græindh  bref  oc  skilrikæ  vt  wisa.  Ok  fyrnefndan  hauskauld 
skyldugan  ath  afhænda  jordhina  kældulandh  aa  næstum  faar- 
dogum  biscupinom  æda  hans  vmbodzmanne  ath  heyrdum  dom- 
enum.  kann  biscupen  æigi  domenum  yfuer  optnefndan  hausk- 
auld  ath  koma  firir  hans  þriosku  sakir  oc  vndanferda.  Skal 
biscupen  tidt  næfnda  jordh  kældulandh  j  skaghafyrdæ  Rettliga 
mæga  ath  siær  taka  med  godra  manna  yfwirsyn  æfter  seau 
vikna  fardagha.  Nw  sakir  þess  ath  wær  þyckiumst  æighi 
mæga  yfuer  taka  hwert  affall  æda  aabati  er  wordit  hefuer  af 
jordunnæ  kældulandæ  sidan  biorn  ^yiulfsson  tok  haua  ath  siær 
fyrsta  sinnæ.  Dæmum  wer  þui  þat  til  biscups  jons^)  villialms- 
sonar  orskurdar  hwerra  sækta  ædr  suara  hauskauldr  runolfsson 
werdr  þar  firæ  skyldugr  erwingia  biarnar  gyiulfssonar  oc  sinna 
wæghna  nokora  æda  ængra. 

Ok  til  sannenda  her  vm  settum  wer  fyrnefndir  mænn  wor 
jnsigli  firir  þetta  dooms  bref  giortt  j  sama  stadh  aa  dæghi  oc 
are  sem  fyr  seghir. 


i 


540  30.  April  1432.  [i  Viðvik]. 

JóN  piskup  Vilhjálmsson  úrskurðar  samkvæmt  dómi  háðum  í 
sama  stað  og  dag  Höskuldi  Runólfssyni  að  lúka  árlega  fjögur 
hundruð  fríðvirð  síðan  Björn  Eyjólfsson  tók  fyrst  að  sér  jörðina 
Kelduland  og  svo  síðan  Höskuldr  tók  við  henni  og  Höskuldi 
þessutan  mörk  í  stefnufall. 

ÁM.  Fasc.  IX,  ad  12,  frumritið  á  skinni  og  hefir  verið  læst 
við  IX,  12  (Keldulandsdöm  frá  i50.  Apríl  1432)  með  innsigli  bisk- 
ups,  en  innsiglið  er  nú  dottið  frá;  AM.  Fasc.  IX,  13,  uppkast  á 
skinni  óinnsiglað,  ritað  neðan  við  dómsbréfið  frá  30.  Apr.  1432; 
AM.  235.  4to  bls.  12,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í  frum- 
Titi  á  skinni,  en  úrskurðarbréf  þetta  er  þar  því  nær  alveg  ólæsilegt. 


Johannes  235. 


500  HÓLASTÓLL.  1432. 

um  kielduland  orskurdar  Bref  ions  biscups.^) 

Jn  nomine  domini  amen 

sakir  þess  ath  badæ  lærdir  oc  læikir  dæymdu  undir  worn 
orskurdh  hwillikt  aíFall  fallet  hæfdi  af  iordonnæ  keldulandæ  j 
skagafyrdi  sidan  biorn  fyiulfsson  tok  ath  ser  fyrnæf(n)da  jordh 
kældulandh.  er  nu  þesse  jordh  kældulandh  dæmdh  holakirkiu 
æign  af  tolf  monnom.  J>ui  sægium  wær  biscup  jon  ath  holum 
med  fullom  laga  orskurdæ  þigh  hauskauldr  Runolfsson  skyld- 
ugan  ath  luka  hæilagre  holakirkiu  a  næstum  fardogum  ath 
heyrdum  orskurdænom  fiogur  hundrot  fridhvirdh  aa  huerrt  þat 
aar  sæm  biorn  gyiulfsson  heldt  jordina  [a  kældulandæ^)  oc  swo  æi 
sidr  firir  þau  aar  sæm  hauskauldr  hefuer  haldet  jordina  kældu- 
landh  firir  hand  erfvingia  biarnnar  ^yiulfssonar  motæ  hæilagr- 
ar  kirkiu  rætt,  war  þesse  wor  domr  giðr  oc  jn  skriptis 
fram  boræn  oc  oss  sealfuom  i  doom  seti  sittiandom  morgum 
godum  monnum  nerwærandum  þær  hauskauldæ  runolfssyni 
löghliga  firir  kaullodum  anno  domini  CD^  cccc^  xxx^  secundo 
miduikodægæn  næsta  æfter  paska  viku  j  sogdu  aræ  oc  þigh 
hauskauldr  runolfsson  sakadan  mork  med  oss  j  stefnnofaall 
þuiath  þu  sazst  æigæ  wora  stæfnno  æfter  logum  luka  ath 
næstum  fardoghum. 


541.  6.  Júní  1432.  í  Saurbæ. 

DóMR  þriggja  presta  og  þriggja  leikmanna  útnefndr  af  Jóni 
biskupi  Vilhjálmssyni  um  það,  hvort  bréf  Jóns  prests  Pálssonar 
skyldi  álítast  sem  fult  skilríki,  þar  sem  hann  vottar  að  Ari 
prestr  f>orbjarnarson  hafi  handabandað  að  lúka  Hólastað  sextíu 
hundruð,  og  dæma  þeir  bréfið  gilt,  en  ögilda  bréf  Michials 
officialis,  sem  Ólafr  Loptsson  bar  fram,  þar  sem  hann  geingr 
í  ábyrgð  fyrir  skuldinni,  en  skilríki  vantaði  fyrir  því,  að  peu- 
ingarnir  hefði  greiddir  verið.  En  hverra  sekta  verð  sé  vanrækt 
séra  Ara  í  officialisstarfi  og  reikningsforsóman  dæma  þeir 
undir  biskups  úrskurð. 

AM.  Fasc.  IX,  14,  frumritið  á  skinni.      Sex  innsigU  hafa  verið 
fyrir  bréfinu  og  eru  nú  þrjú  af  þeim  dottin  frá. 

')  236  í  >)  [kældulandh  IX,  13. 


1432.  HÓLASTÓLL.  501 

Ollum  monnum  þæim  sæm  þetta  bref  sea  ædr  hæyra  Sænda 
siugurdr  jonsson  bergþor  haldorsson  þorstæinn  jonsson  prestar 
hauskauldr  hrunolfsson  arnæ  einarsson  oc  magnus  jonsson 
Q(uediu)  gudz  oc  sina  kunnikt  gorandæ  ath  þa  ær  lidæt  war 
fra  hingat  burdh  wors  herra  ieshu  christi  þussundh  vætra  íiogur 
hundrot  oc  þriatigæ  vætra  oc  tau  aar  faustudagæn  j  fardagha 
viku  worum  wer  j  doom  næfndir  af  hæidarligum  herra  herra 
joni  biskupi  viliallmssyni  a  holum  ath  dæma  huortt  þat  væri 
fult  prof  oc  skilrikæ  þat  bref  sæm  herra  jon  biscup  birttæ  þar 
firir  oss  med  hæilo  oskaddu  hangandæ  jnsigli  jons  prestz 
paalssonar  suo  latandæ  ath  ek  war  þar  nær  a  modrawollum  j 
haurgardaal  ath  aræ  prestr  þorbiarnarson  handabandadhæ  ath 
luka  hæilagræ  holakirkiu  sextighæ  hundrada  þa  vidh  settumzst 
vm  þa  fangan^)  oc  askilnadh  sæm  okar  var  j  miUom.  þui 
dæmdum  wer  næfndir  mæn  sagt  bref  fult  laga  prof  þuiath 
oss  list  prestins  bref  oc  jnsiglæ  fullan  vittnisburd  oc  allan 
vm  fyrsagdha  pæningha.'^)  gn  vm  þat  bref  sira  CDichials 
officialis  holakirkiu  med  officialatus  jnsiglæ  er  oiafr  loptzson 
tædi  þar  þa  firæ  oss  i  saurbæ  j  eyiafyrdæ  ath  næfndr  sira 
michial  hafdæ  gængit  j  borgan  firir  ara  prest  þorbiarnarson 
ath  luka  hæilagre  hola  kirkiu  sagda  pæninga  oc  gifuet  honum 
quittan  firær  sogdum  pæningum.  f  ui  dæmdum  wer  fyrnæfndir 
mænn  med  worum  fullom  domæ  greindt  sira  CDichials  bref  oc 
quittan  ænga  makt  næ  afl  hafua.  sakir  þess  ath  þar  war  þat 
æigæ  þa  syndt  ath  sagdir  pæningar  weri  luktir  hæilagri  hola 
kirkiu.  fui  dæmdum  wer  ath  greindær  sextigæ  hundradha 
skuld(æ)  lukazst  biscupi  jonæ  j  hondh  ædhr  hans  loghligum  vm- 
bodzmannæ  jnnan  seau  natta  fra  þæssum  dæghi  j  næfndum 
stadh  saurbæ  af  þæim  pæningum  sæm  sira  aræ  þorbiarnarson 
hefuer  att.  Jtem  j  annaræ  græin  kærdi  biscup  jon  ath  sira 
aræ  hafdæ  wanrækt  oc  forsomat  þat  officialis  starf  sæm  hann 
hafdæ  hann  j  sætt  oc  scipat  vm  tau  aar  oc  siær  ængan  ræikn- 
inghskap  þar  af  giortt  oc  æigi  komæt  efter  hans  brefom  oc 
bodæ  æfter  hans  bæidzslu.  dæmdum  wer  vndir  orskurdh  græindz 
biscups  jons  huilik  sækt  þar  skuldæ  a  falla  firir  græindar  sakir. 

Oc  til  sannænda  her  vm  settum  (wer)  uor  jnsigli  firir 
þetta  uortt  domsbref  skrifat  j  stadh  dægi  oc  aræ  sæm  fyr  sægir. 

')  þannig;  r.:  peninga?;     ^)  þannig. 


502  HÓLASTÓLL.  1432. 

542.  6.  og  7.  Júní  1432.  í  Saurbæ. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum  dæmir  séra  Ara  forbjarn- 
arsyni  hundrað  hundraða  gjald  til  sín  og  heilagrar  Hólakirkju 
fyrir  forsómun  í  ofíicialisstarfi  á  ýmsan  hátt  og  óhl^'ðni  við  sig. 

AM.  Fasc.    IX,    15,    frumritið  á  skinni,  og  er  innsigli  biskups 
fyrir  bréfinu. 

domsbref  biscups  jons  vm  hundrat  c  propter  inobedienciam 
et  raciociniura.^) 
Vær  jon  med  gudz  nadh  biscup  a  holum  gerom  ollum 
monnum  viturligt  med  þessu  voru  brefuæ  ath  aahyggia  bisc- 
upligs  æmbettis  sæm  wer  ærom  wuerduger  j  skipadær  skyldar 
oss  til  ath  huer  æin  kirka  wors  biscupsdæmis  hafuæ  sinn  Rett 
oc  frælsæ  oc  æinkanliga  wor  helgasta  moder  hæilogh  holakirka 
med  hueriom  hætti  sæm  henne  oc  oss  ær  vanlaga  giortt  oc 
æigæ  full  hlydnæ  wæitt  æda  haldæt  rættum  skuldom  firir 
kirkonæ  æinkanligha  af  hennar  oc  worum  andhligum  sonum 
prestum  oc  lærdum  monnum  wors  biskupsdæmis.  worum  wer  j 
saurbæ  j  fyiafyrdi  faustudagæn  j  fardogura  anno  doraini  CD^ 
cccc^  xxx^  secundo.  Dæradhu  sæx  dandæ  raænn  af  oss  loghliga 
til  næfndir  lærdir  oc  læikær  vra  þat  officialatus  starf  sæm 
aræ  prestr  þorbiarnarson  hafdæ  hafdt  oc  haldæt  af  oss  a  hæil- 
agrar  kirkm  vægna  oc  vora  vm  næstu  tuau  aar  oc  vm  þat 
forþrott  oc  whlydnæ  sæm  han  oss  wæitt  hafdæ  er  hann  wildæ 
æigi  til  wor  koma  j  þa  tima  sæm  wer  til  honum  scrifadom  oc 
budhum  til  oss  koma  j  worum  oc  hæilagrar  kirkiu  naudsyniom 
oc  malaferllum  huat  wer  til  hans  kærdum  huerra  saka  æda 
sækta  hann  æda  þeir  sæm  hans  godz  hafua  æda  halda  oc 
loghsuaur  æigu  raed  logum  firir  ath  væita  vndir  worn  dom  oc 
ordskurdh.  þuiath  þæir  þottust  æcki  þar  yfuer  kunno  dæma  oc 
ecki  siær  til  bæra.  €n  sakir  þæss  ath  allir  lærdir  mæn 
infraa  sacros  ordines  bær  med  skyldu  æfter  gudz  logum 
oc  hæilagrar  kirlíiu  efter  þui  særa  þeir  lofua  oc  suæria  j  sinnæ 
vigzslu  hæilga  hlydnæ  væita  sinora  biscopum^)  oc  hælagræ 
hola  kirkiu  sinnæ  andhligræ  modur  trwskap  wæita  med  ordum 


•)  þetta    er    aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.     þar  stendur  og; 
•vrscurdr  super  bonis  domini  aronis*  ;  ')  biscopodum,  frbr. 


1432.  HÓLASTÓLL.  503 

oc  werkum  oc  j  ollum  sinom  giorningum  huat  sæm  græindr 
sira  aræ  þorbiarnarson  adr  næfndr  hefuer  æigi  haldet  æfter 
sinnæ  skyldo  j  morgum  græinom.  |>ærs  oc  annars  ath  hann 
hefuer  oss  ænguan  ræikninghskap  giortt  af  sogdu  officialatus 
starfuæ  vm  tuau  aar  oc  æighe  heldr  af  profastdæmi  þui  sæm 
hann  af  oss  heldt  gn  hann  þoo  wpp  bar  af  oss  oc  hæilagre 
kirkiu  suo  margha  pæninga  firir  sitt  officialatus  starf  sæm 
worum  lærdum  monnum  þotti  suarligt  wera.  helldr  forsomat 
oc  vanrækt  wor  oc  hæilagrar  kirkiu  staurf  oc  ærendi  þau  sæm 
wer  honum  hofum  skipat  at  giora  oc  yfer  ath  dæma  æigæ  til 
fullra  lykta  læitt  med  sinom  orskurdum  oc  domum  þa  sæm  til 
hans  hafa  dæmdir  verit  huar  af  wer  oc  hæilogh  kirka  hofum 
storan  skada  af  fængit  j  morgum  lutom.  fui  j  gudz  nafni 
amen  sæghium  wer  biscup  jon  vilialmsson  a  holum  med  fullom 
lagha  orskurdæ  oc  domi  firir  sogdh  brott  vhlydnæ  skada  oc 
forsoman  græindz  sira  ara  þorbiarnarsonar  er  hann  hefuer  oss 
oc  hæilagre  hola  kirkiu  uæitt  oc  giortt  j  woru(m)  rætt  oc 
hæilagrar  hola  kirkiu  af  godzsæ  sira  ara  optnæfndz  hundrat 
hundradha  huar  sæm  wer  kunnom  þat  finna  ædr  vpp  spyria  j 
woru  biscupsdæmi  æda  skalholtz  biscupsdæmi  oc  þan  hwern 
vm  sigh  skyldugan  wæra  oss  ath  afhenda  æda  worum  vmbodz- 
monnum  suo  margha  pæninga  sæm  huer  hefuer  ath  halda  ath 
heyrdum  þæssura  worum  orskurdi  oc  domæ  þar  til  ath  wer  oc 
hæilogh  kirkia  hofum  sagt  hundrat  hundradha  af  godzsæ  sira 
ara  med  fuUnadæ  suo  ath  oss  wæl  ath  næghir  med  godra 
manna  yfuersyn.  vndir  fult  forbodh  oc  bans  afælli  huer  sæm 
dirfuizst  þenna  vorn  dom  oc  orskurdh  at  riufua  oc  æigi  halda. 

war  þessi  wor  domr  oc  orskurdhr  frara  sagdr  af  oss  sealfu- 
om  j  doomsæti  sittiandæ  j  stadh  oc  dæghi  sæm  fyr  sæghir 
æn  birttr  opinberliga  oc  læsin  af  vorum  puplico  notario  jonæ 
í^gillssyni  dægi  sidar  æn  adr  sæghir. 

Ok  til  fuUrar  stadfestu  þæssa  wors  orskurdar  oc  doms 
settum  wer  uortt  jnsigli  her  firir. 


543.  23.  Júní  1432.      á  Grenjaðarstöðum. 

Úrskurðr    I>orkels   prests  Guðbjartssonar,    officialis    heilagrar 
Hólakirkju,  að  Haldóra  Erlendsdóttir  svari  tólf  álnum  í  legkaup 


504  LEGKAUP.  1432. 

fyrir    barn    sitt,    ef  hún  hafi  eigi  lýst  lagaföður  að  því  áðr  það 
dó,  og  þriggja  marka  sekt  að  auk. 

IBfél.  315.  B.  4to  bls.  140  —  141:  Dömabók  á  pappír  frá 
Pétri  Sæmundsen,  skr.  c.  1680.  IBfél.  67.  bl.  43b— 44,  með 
hendi  séra  Eyjólfs  á  Völlum.  Sbr.  MSteph.  60.  4to  bls.  11  (með 
hendi  séra  Eyjólfs  á  Völlum).     MSteph.  27.  4to  bls.  387—398. 

Wrskurdur  vm  legkaup  oc  seckt  þar  a  [huor  hun  sie.^) 
Ollum  monnnm  sem  þetta  Bref  sia  edur  heyra  sender  I>or- 
kiell  prestur  Guðbiartsson  Officialis  h(eilagrar)  Hola  kyrkiu  kuediu 
Gudz  oc  sijna  kunnugt  giorandi  ad  sub  Anno  gratiæ  1432^) 
faustudaginn  næstan  firir  Jonsmesso  Baptistæ  a  Greniadar- 
stodum  j  reykiadal.  kom  a  stefnu  firir  mig  Sueinbiorn  prestur 
fordarson.  beyddi  mic  oc  kraffdi  vrskurdar  vppa  huorra  suara 
edur  seckta  Halldora  Erlendzdotter  væri  honum  skylldug  firir 
þa  sok  er  hann  kiærdi  til  hennar.  ad  hun  hefdi  eij  lucktt  leg- 
kaup  epter  barn  sitt  til  Mwla  kyrkiu.  oc  saker  þess  ad^)  hun 
var  þar  logliga  firir  stefnd  þui  in  nomine  domini  amen^) 
segir*)  ec  f>orkiell  prestur  Gudbiartsson  Officialis  h(eilagrar)  Hola- 
kyrkiu  med  fullum  laga  wrskurdi  adurgreinda  Halldoru  skylld- 
uga  ad  syna  med  [skilrijkum  vottum^)  jnnan  manadar  ad 
heyrdum  domenum^).  ad  hun  hefdi  lyst  lagafaudur  ad  Barninu. 
adur  enn^)  þad  do.  giæti  hun  þad  syndt.  wrskurda  eg  hana 
skyllduga.  ad  Ivka  heima  j  Mwla  jnnan  manadar  .iiij.  alner 
vöru  edur  vöruvirdar  oc  mork.  a  næstum  fardogum.  [enn  heima 
j  Mvla^).  giæti  hun  eij  syndt.  ad  hun  hefdi  lyst  lagafaudur  ad 
Barne  sijnu.  adur  enn^)  þad  deydi  wrskurda  eg  hana  skyllduga. 
ad  Ivka  .xij.  alner  voru  edur  voruvirdar  j  legkaup  epter  Barn 
sitt.  heima  j  Mvla  jnnan  manadar.  og  .iij.  merkur  ad  næstum 
iardogum  enn  heima  j  Mwla  Sveinbýrni  edur  hans  logligum 
vmbodsmanne. 

Oc  til  sanninda  hier  vm  setta  ec  officialatus  jnsigli  firir 
þetta  vrskurdar  Breff  giortt  j  sama  stad  þremur  dogum  sijdar 
enn  fyrr  segir. 

^)  [sl.  67:  ')  millesimo.  cccc°.  xxx''.  secundo  67;  ')  sl.  815; 
<)  segi  315;  *)  [vottum  skilrijkum  315;  ^)  úrskurðinum  67;  ')  sl.  67; 
«)[þannig  315,67,27;  «)  sl.  27. 


1432.  BRAUTARHOLTSBRÉF.  505 

544.  5.  Jiilí  1432.  á  Hvaleyri. 

Fjórir  menn  votta  um  samræður  Vigfúsar  ívarssonar  við  Guð- 
ríði  konu  sína  9.  Aug.  1429  um  peninga  þá,  er  Guðrún  Sæ- 
mundardóttir  ætti  í  hans  garð. 

AM,  Fasc.  VIII,  27,  frumbréfið  á  skinni;  innsigli  Steins  er 
fyrir  bréfinu,  hin  eru  dottin  frá;  með  sömu  hendi  og  Fasc.  IX,  36 
(Brautarholtsbréf  frá  1436).  Sumir  hafa  viljað  ugga  ártalið  1429 
og  haldið  að  það  ætti  að  vera  1419,  en  það  stendr  nú  svo.  Bréfið 
er  að  mestu  prentað  í  Safni  II,  539.  Til  eru  af  bréfi  þessu  nokkr- 
ar  pappírsafskriptir. 

Brautarhollzbref.^) 

Ollom  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
aasgrijmR  snorrason  einar  hallzson  steinn  eyiolfsson  oc  olafur 
sigtrygsson  kuediu  guds  oc  sijna  kunnigt  gerandi  þa  er  lidit 
uar  fra  hingat  burd  uors  herra  ieshu  christi  þushundrath  fiogr 
hundrod  xx  oc  ix  aar  a  þridiodagin  firer  sancte  laurenciusdag^) 
j  gaurdum  aa  ackranesi  uorum  uier  þar  uith  stadder  oc  heyrd- 
um  upp  aa  ath  uigfws  juarsson  hirdstiori  taladi  suo  til  hustru 
gudrijdar  kono  sinnar. 

gudrijd  mijn  sagdi  uigfws  þad  uil  ek  ath  þu  giorer  vel 
thil  gudrunar  særaundardottR  frændkono  minnar  þui  uith  hofum 
ath  hallda  brautarholit  er  hun  eigR  oc  adra  hennar  peninga 
meire  enn  uith  hofum  ougua  peninga  henne  hier  firer  feingit 
skulo  þier  gudrijd  min  gudruno  hier  firer  faa  fulla  oc  alla  pen- 
inga  sem  henne  uel  lijkar  einkanliga  firer  brautarhollt  oc  hof 
ef  ek  kemR  eige  aftR  thil  jslandz.  enn  uith  hofum  þo  ath 
hallda  hennar  peninga  halfu  meire  bædi  fasta  oc  lausa  þui 
hun  hefer  þa  ecki  af  mier  feingit  þo  gudrun  hafi  þa  ath  mier 
heimt.  hefer  ek  haft  hennar  umbod  upp  sa  morg  aar.  vil  ek 
eige  greina  huersu  mikler  peningarner  ero.  hofum  uith  gudrijd 
min  oc  (ath)  hallda  annara  manna  peninga  enn  gudrunar  sæ- 
mundardottr  þo  mesta. 

uar  þetta  ed  seinzsta  sinn  er  uigfws  sigldi  braut  af  landit. 
hafdi  uigfws  hier  þo  fleire  ord  umm  uith  hustrv  gudrijdi  þo 
ath  uier  minnomzst  þau  ecki  enn  efter  þessum  ordum  sem  fyrr 

^)  Aptan  á  bréfinu;  =>)  þ.  e.  9.  August  1429. 


506  PRÓVENTUBRÉF.  1432. 

skrifud  standa  j  þessu  brefi  uilium  uier  sueria  ef  þurfa  þiker. 
oc  thil  meire  audsyningar  oc  stadfestu  hier  um  setium  uier 
fyrskrifader  menn  uorr  jnnscigli  firer  þetta  uitnisburdarbref  er 
skrifad  uar  aa  hualeyri  j  hafnarfirdi  fimtodagin  efter  petRs- 
messo  oc  pals  m.  sumarit  þremur  aarum  sijdar  enn  fyr  seiger. 


545.  25.  Júlí  1432.  á  Hólum. 

JóN  biskup   á    Hólum  tekr  Jdn  smið  Úlfsson  í  prðventu  stað- 
arins  á  Hólum  í  Hjaltadal. 

AM.  235.  4to  bls.  13,  bréfabók  Jdns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3612. 

prouentubref  ions  smidz  wlfssonar. 
Wer  jon  med  gudz  nadh  biscup  a  holum  vidrkænomzst 
med  þæssu  voru  brefi  ath  wer  hofum  tekit  jon  vlfsson  til 
æuenlighan  prouentumann  til  hæilagrar  holakirkiu  med  suo 
felldum  skilmala  ath  hann  skal  þiona  stadnum  at  smidha  j 
þann  mata  sæm  hann  hefuer  kunatto  til  ok  hann  ær  til  fær 
suo  længi  sæm  hann  hefuer  styrck  ok  hæilsu  til  medan  hann 
lifuer  æfter  þui  sæm  kirkonar  forstodumann  siær  kirkoue  ok 
stadnum  nyttsamligt  vera.  Skal  næfndr  Jon  taka  aarliga  firir 
sina  þionostu  fiogur  hundrot  j  þarfligum  pæningum  ok  þar  j 
skilæt  arligha  tuitugh  uodh.  En  þat  fyrsta  hann  ær  æighí 
winnofær.  þa  skal  hann  hafua  af  stadnum  æuenligt  bordh  sæm 
odrum  prouentomonnum  til  bær  oc  tuitugar^)  uodh  til  klæda 
siær  arligha.  Ok  koma  j  stadarens  þionozstu  ath  CDichials- 
messo  j  haust  er  nu  næst  kæmr.  Ok  til  sanenda  her  vm 
settum  wer  uortt  jnsiglæ  firir  þetta  bref  vt  gifuit  a  holum  j 
hialtadaal  in  festo  sanctorum  in  Celiu  anno  domini  (D°  cccc'^ 
XXX  ^  secundo. 


546.  1432. 

Samningr  Jóns  biskups  Gerrekssonar  við  Gunnar  bónda  Bjarn- 
arson,  að  Gunnar  tekr  að  sér  nokkrar  jarðir  kirkjunnar  í  Hvammi 
í  Norðrárdal,  en  á  að  leysa  þær  í  lausafé. 

*)  þannig. 


1432.  HVAMMR.   —  FAGRISKÓGR  OG  HYLLUR.  507 

AM.  260.  Fol.  bls.  72.  (Vilch.  cxlvj),  aptan  við  Hvammsmál- 
daga,  sem  er  Oddgeirsmáldagi  frá   1375). 

Anno  Domini  CD^  cd^  xxx^  secundo.  vrdu  þeir  so  asatter 
Heidarligur  herra  oc  andaligur  fader  herra  Johannes  med  Gudz 
nadh  biskup  j  Skalhollti  oc  Gunnar  Biarnarson  ad  nefndur 
Gunnar  tok  ad  sier  fyrer  kirkiunnar  goss  i  Hvammi  iarder  er 
so  heita.  Krokur.  Harekstader.  Klepstia  oc  half  Desey.  Hier 
til  geck  nefndur  Gunnar  i  borgun  at  giora  kirkiuna  sæmiliga 
standanndi  oc  Ivka  henni  j  lausa  gossi  alla  sijna  peninga  epter 
þui  sem  hun  hafde  att  ad  fornv. 


547.  6.  August  1432.  á  Hálsi. 

DóMR  tólf  manna  útnefndr  af  Rafni  lögmanni  Guðmundssyni 
um  kæru  Ólafs  Eyjólfssonar  til  Lopts  Guttormssonar,  að  Loptr 
héldi  fyrir  honum  jörðunum  Fagraskógi  og  Hyllum. 

Landsbókasafn  69.  4to  bl.   175b— 176a.     Skr.  c.   1640. 

Hierads  Domur  Raffns  Lðgmanns  mille  Loffts  Guttorms- 
sonar  og  Olafs  Eiolffssonar  wm  Fagraskog  og  Hilla. 

J>eim  goodum  monnum  sem  þetta  Breff  siá  edur  heyra 
sennda  hoskulldur  Runolffsson.  Arne  Einarsson.  Biorn  Sæ- 
mundsson.  Magnus  Jonsson.  Gamle  Marteinsson.  |>orsteirn  Hosk- 
ulldsson.  forsteirn  Magnusson.  |>orleiffur  Brandsson.  Jon  Sig- 
mundsson.  assgrijmur  Jonsson.  I>ordur  MagnussonogOddurSnorra- 
son  kuediu  Guds  og  sijna  kunnugt  giorande  ad  þa  lidid  var  fra 
hijngadburd  vors  herra  Jesu  Christi  1432  aar  a  miduikudaginn 
næstann  fyrer  Laurentiusmessu  a  Halse  j  Hnioskadal  vorum  vier 
j  dom  neffnder  aff  ærlegum  manne  Raffne  Bonda  Gudmundssyne 
lögmanne  nordann  og  vestann  a  Jslande  ad  dæma  a  mille  Loffts 
B(onda)  Guttormssonar  og  Olafs  Eiolffssonar. 

Kiærde  neffndur  Olaffur  thil  fyrsagds  loffts  ad  lofftur  hefde 
ad  hallda  tuær  Jarder.  er  suo  heita  fagreskogur  og  hillur.  er 
liggia  i  modruvalla  kyrkiusokn. 

Reiknade  greindur  Olaffur  Jardernar  sijna  Eign  og  synde 
þar  Breff  vnder  godra  manna  Jnnciglum.  ad  hann  heffde  keifft 
greindar  Jarder  ad  Halle  Olaffssyne.  ogLofftur  hafde  ei  skilrijke 
fyrer  Jordunum  ad  hann  ætte  þær.  enn  kiendest  ad  hann  heffde 


508  DÓMR  UM  GJAFIR.  1432. 

þessar  Jarder  ad  hallda.  og  saker  þess  ad  neffndur  Lofftur  haffde 
sáttsamlega  sig  vnder  lagt  þann  dom  sem  Raffn  logmadur  þar 
yffer  neffnde  og  hann  var  aadur  dæmdur  skilldugur  af  oss  vnder 
ad  leggia.  þui  dæmdum  vier  fyr  sagder  domsmenn  Olaffe  fullann 
bookareid  ad  sueria  þar  vppa  stadinn  fyrer  Raffne  Lðgmanne  ad 
hann  heffde  eige  þessar  Jarder  sellt  edur  gieffed  og  aunguum 
manne  vmbod  thil  feinged  þær  vr  sinne  eign  ad  láta. 

Suor  hann  eidinn  effter  þui  sem  honum  var  dæmdur. 

I>á  dæmdum  vier  Jardernar  Olaffe  effter  kaupe  sijnu  og 
lofft  skilldugann  ad  affhenda  þær  greindar  Jarder  Olaffe  ad 
næstum  fardðgum.  nema  Lofftur  synde  fyrer  fardaga  fyrer 
Raffne  Iðgmanne  ad  hann  heffde  fiekeifft  Jardernar  og  skiUde 
þær  þaa  standa  j  eign  loffts  sem  aadur. 

Og  thil  sanninda  hier  vm  settum  vær  fyrnefnder  menn  vor 
Jnncigle  fyrer  þetta  doms  Breff  skriffad  a  grund  j  Eyatijrde  a 
sama  are  sem  fyr  seiger. 


548.  6.  August  1432.  á  Hálsi. 

Urskurðr  Rafns  lögmanns  Guðmundssonar  um  gjöf  Halddru 
forfinnsdóttur  til  Lopts  Guttormssonar  á  peningum  þeim,  er 
henni  höfðu  fallið  til  erfða  eptir  Sturlu  Bárðarson  systrung  sinn. 

Add.  British  Museum  11,  095.  4to  (FM.  234)  bl.  102a,  með 
hendi  þorleifs  sýslumanns  Magnússonar  á  Hlíðarenda  (d.  1652); 
Bibl.  Bodl.  Oxford.  Collect.  FMagn.  127.  4to  bl.  179—80,  skr.  c. 
1640;  AM.  196.  4to  bl.  132a-b,  skr.  1669;  Ny  Kgl.  Saml.  1945. 
4to,  skr.  1666  af  Hannesi  Gunnlaugssyni;  Bók  í  Fol.  sem  eg  á,  bl. 
17a-b,  skr.  1665  á  Fróðá  af  Guðmundi  Jónssyni  (=  B). 

Vrskurdur  Hrafnz  logmanz  vm  [Giafer.^) 
feim   godum    monnum    sem    þetta    brief   siaa   edur  heyra 
sender    Hraffn    Gudmundsson   logmann    nordan    og    vestan    ca 
jslande    kuediu    gudz    og    sijna^)   kunnigt   giorande.    ad  Anno 


')  Vrskurdur  Raífns  Lðgmanns  ad  huor  madur  hallde  sinn  giörn- 
ijng  1432,  B;  [þad  einginn  meigi  sialfur  riufa  sinn  eyginn  giorning  og     \ 
hann  skuli  halldast  medann  hann  lifir,  127;  ')  B;  vora  11095,  127. 


1432.  DÓMR  UM  GJAFIR.  509 

[Jesu')  christi^)  1432  car  midvikudaginn  næstann  firir^) 
laurentiusmesso  aa  haalse  i  hnioskadal  [aa  almenniligu  þijnge 
kom  firir  mic*)  lopttur  gutthormsson.  beidde  og  krafde  vrskurdar 
aa.  huort  su  giof  væri  löglig  eda  ætte  ad  halldast.  sem  halldora 
þorfinnsdotter^)  hafde^)  gefid  og  handlagt  aadur  nefndum  lopti. 
[sem  var')  alla  peninga  þsa  er  henni  fiell®)  i  erfd  epter  [sinn 
systrung^)  sturla  bcardarson^")  oc  til  mijn  var^^)  dæmt  af  .xij. 
skynsðmum^^)  monnum. 

nu  saker  þess  ad  mier  lijst  madur^^)  eij  sialfur  mega  riufa 
þann  giorning  sem  hann  sialfur  giorer  og  [handabandar  i  burt 
af  sier.^^)  hinnz  annarz  ad  þrattnefndur^^)  lopttur  liet  sueria  ij 
skilrijk^^)  witne  firir  mier.  ad  greind*')  halldora^^)  fieck 
nefndum^^)  loptte  [fyr  sagda^o)  peninga  til  fullrar^^)  eignar 
med  fullnadar^^)  handsðlum. 

fui  [i  Gudz  nafne  Amen.'")  ad  tilkolludum  þeim^^)  bestu^^) 
monnum  sem  hiaa  mier  voru  oc  mier  samþyckiundum  seige  ec 
[i  gudz  nafne^^)  med  fullum-')  laga  vrskurdi  aadur  nefnda 
peningagiof  halldast  eiga.  [er  greind  halldora  hafdi  gefid  fyr- 
skryffudum^")  loptti  guttormssyni.^^)  suo^°)  leingi  sem  halldora^^) 
lifer.  enn  sijdann^^)  fare^^)  sem  lögmailed  giorer  raad  firir. 
Enn^*)  tijttnefnd^^)  halldora  hafe  [framfæri  aa  firr  sogdum 
peningum'*^)  til  matar  og  dryckiar  og  klæda  [so  leinge  sem 
hun  þarf  þez  vid.^^) 

Og  til  sanninda  hier  um  set  eg  mitt  jnnsigli  firir  þetta 
brief.38) 


')  sl.  127;  ')  [sl.  B;  ')  s(ancti)  b.  v.  B;  *)  [kom  fyrer  mig  á 
hieradsþijnge  B;  *)  þorsteinzdotter,  B;  «)  befde  B;  ')  [B;  sl.  11095, 
127;  ^)  fiellu,  B;  ®)  systUrson  127,  B;  [föður  systur  son  sinn  196; 
»»)  Biarna  Sturlason(!)  B;  '')  B;  sl.  11095,  127;  ")  sl.  11095; 
•»)  mann,  B;  '*)  [handsöl  ad  hefur,  B;  »*)  firrnefndur  127,  B; 
»•)  lauglig  127,  B;  '")  b.  v.  B;  '«)  halibera(!)  11095;  ^^)  fyr- 
skryffudum,  B;  ")  [þessa  B;  ")  fullkomlegiar,  B;  =^»)  b.  v.  B; 
")  [b.  V.  B;  ")  sl.  B;  ")  skynsömustu,  B;  ")  [sl.  B;  '')  fuUkom- 
legum  B;  ")  b.  v.  B;  ")  sl.  B;  »°)  [sl.  11095;  '')  hallbera(!)  11095; 
")  sijdar  127;  ")  b.  v.  B;  «*)  og  127;  ")  optnefnd,  B;  ")  [sl.  B; 
*'')  [b.  V.  B;  ")  yfir  4  síðustu  línurnar  í  11095  er  límt,  svo  þær 
verða  ekki  lesnar. 


510  HÓLL  Á  SKAGA.  1432. 

549.  16.  August  1432.  á  Holum. 

Illugi  Björgólfsson  gefr  heilagri  Hólakirkju  og  Jón  biskupi 
Vilhjálmssyni  þrjá  hluti  í  jörðunni  Hóli  á  Skaga  með  öUum 
gögnum  og  gæðura,  og  vill  ekki  neitt  fyrir  taka,  nema  umbun 
af  guði  og  ýmsum  guðs  helgum  mönnum,  og  þar  á  meðal  hinum 
góða  Guðmundi  biskupi. 

AM.  Fasc.  IX,  20,  frumritið  á  skinni.     Innsiglið  er  dottið  frá. 

bref  vm  jordina  hola  a  skaga  i  hwamskirkiu  sokn.^) 

f>at  gerir  ek  illughæ  berghulfsson  godum  monnum  kunnikt 
med  þæssu  mino  brefuæ  ath  ek  medgængr  oc  kænnezst  ath  ek 
hefuer  gæfuit  hæilagre  holakirkiu  oc  herra  jonæ  vilialmssyni 
med  gudz  nadh  biscupe  a  holum  þria  lutena  j  jordunne  a  holæ 
a  skagha  er  liggr  j  huams  kirkiu  sokn  medh  oUum  þæim 
goghnum  oc  gædum  lutum  oc  lunnændum  rækum  oc  odrum 
lutom  sæm  þar  til  liggr  oc  lægit  hæfuer  ath  fornnu  oc  nyiu 
oc  ek  hefuer  fræmst  ath  æigandæ  uordit  græindræ  hola  kirkiu 
til  æuenligrar  æignar  oc  fræals  forrædis  fraa  mer  oc  minom 
ærfvingium  oc  ængha  læyn  næ  pæningha  íirir  taka  vtan  ombaun 
af  gudi  jungfrv  sancte  marie  hans  mildastu  modur  sancti 
johannes  oc  æns  goda  gudhmundar  biscups. 

Oc  til  mæire  stadfestu  oc  sannænda  her  vm  setti  ek  mitt 
jnsigli  firir  þetta  bref  scrifat  a  holum  j  hialtadaal  laugardagæn 
næsta  æfter  marie  messu  fyrræ  anno  domini  CD^  cccc^  xxx^ 
secundo. 


550.  17.  August  1432. 

VísiTAZÍUGEBÐ  Jóns  Hólabiskups  Vilhjálmssonar  hin  þriðja,  um 

Húnavatns  og  Hegranessþing. 

AM.  235.  4to  bls.  1 — 7,  bréfabók  Jóus  biskups  Vilhjálmssonar. 
í  þessari  kirknaskrá  eru  miklar  eyður,  milU  kirkna,  sem  átt  hefir  að 
rita  máldagana  í,  eu  aldrei  af  orðið. 

Anno  domini  CO^  cccc^  xxx^  secundo. 
Venerabilis   pater   in   christo  dominus  johannes  vi(li)almi. 
fecit    visitacionem    suam   hoc   modo    secundo    die  post  festum 
assumpcionis  beate  marie. 


^)  Aptan  á  bréfiim  með  gamalli  hendi. 


1432.  VISITAZIA.  511 

Primo  ecclesia  vidhuik  sancti  ambrosij  Episcopi  non  dedi- 
cata  aa  alt  hæima  landh  et  cetera.^) 

Jtem  hofstodum  ecclesia  sancte  marie  Dedicata.  a  alt 
hæima  landh  oc  suo  mikit  j  lausa  godzsæ.  jn  primis. 

Jtem  þuæra  ecclesia  sancti  Petri  non  Dedicata  hefer  sua 
mikit  godz  jnnan  kirkiu, 

þetta  i  kuiffæ^)  fiorar  kyr. 

jtem  j  gambla  portio  .x.  aura. 

Jtem  flugumyræ  Ecclesia  sancti  Petri  non  dedicata  a  suo 
mikit  lausagodz  oc  quikfæ  iiij  kyr.^) 

Jtem  aa  aukrom  halfkirkia  ecclesia  sancti  johannis  holensis 
episcopi.*) 

Jtem  CDicklabæ  ecclesia  sancti  olavi  regis  non  dedicata  aa 
suo  mikla  prestskyld  oc  diakns  et  cetera.^) 

Jtem  vidævollum  ecclesia  sancti  johannis  apostoli. 

Porcio  ecclesie  .x.  aurar  huert  aar. 

liggia  þar  vnder  fiorer  bæir  midhskytia  hella  soolhæimar 
oc  vlfstadær  ha(l)fkirkia.^) 

Jtem  eccelsia  sancti  petri  apostoli  aa  widæmyri  war 
metin  firir  .x.  hundrot  æn  giortt  vpp  a  kirkona  xx  hundrot. 

Jtem  Ecclesia  sancti  michaelis  j  bolstadalidh  var  giorth 
nu  firir  viij  hundrot  æn  vantar  til  xij  hundrot  firir  fynd. 

Jtem  Ecclesia  sancti  olaui  regis  a  bergzstodum  var  giordh 
firir  xuij  hundrot  æn  firir  fyndh  sex  hundrot  læggi  vppa  stadæn 
hundrat  arliga.  porcio  ecclesie  xviij  aurar  vm  ij  aar. 

Jtem  Ecclesia  sancti^  a  holum  var  giordh  firir  yj  hundrot 
æn  firir  fynd  niv  hundrot  læggi  a  stadæn  ij  merkr  aarliga. 

S(v)inavattn. 
Jtem    Ecclesia   sancti  petri  appstoli  a  swinavatni  dedicata 
secunda  die  post  festum  mathei  apostoli  giordt  vpp  a  kirkona  fyndh 
x  hundrot  æn  hon  var  virdh    half  þridiatigæ  hundrada  þa  hon 
var  uæl  standandi. 


')  Hér  er  dregin  upp  mannsmynd  og  ritað  við:  'hier  er  are  aue 
mar(ia)«;  ')  þannig  =  kvikfé;  ^)  Hér  kemr  með  annari  hendi  klausa 
um  fé  á  Skinnastöðum.  þegar  séra  Magnús  afhenti;  *)  Hér  í  eyðuna 
párað:  »jtem  hefer  sira« ;  ^)  Hér  kemr  kgsbr.  1447;  ^)  þessi  klausa  um 
Víðivelli  er  með  dekkra  bleki  og  feitan  penna;  ')  eyða  fyrir  nafninu. 


512  VISITAZIA.  1432. 

mardargnup. 
Jtem    Ecclesia    sancti  jacobi  a    mardargnupi    kirka   firir 
xij  hundrot  en  firir  fynd  iij  hundrot. 

Grimstungu. 
Jtem    Ecclesia   sancti    nicholaus  grimstungo  kirka   giordh 
firir    .XX.    hundrot    æn    firir    fyndh    .xv.  hundrot  læggi  vpp  a 

stadæn  iij  merkr  arliga. 

a  audculu. 
Jtem  Ecclesia  johannis  baptiste  aa  audculu  dedicata  tueim 

nottom  efter   dionisiusmesso    tækr  hon  hæima  tiundh    heytolla 

00    lysætolla  af  viij  bæium  ero  sæx  af  þeim  nu  bygdar  Porcio 

nu    vm  næstu   fiogur  ar  aa  huerio  aræ  halfr  sæxtanda^)  gyrer 

oc    xij    alnom    bætr.     En   vm    atta   aar   þar  firir  halft  annat 

hundrat   a   huerio   aræ.     Summa   vm   greindh   xij  aar  af  ollo 

saman  .xv.  hundrot  oc  ij  aurar  bætur.  kirkan  aa  tio  hundrada 

j  jord  er  heiter  litla  daal  er  stændr  j  slættadaal  læigdh  vm  tolf 

aar  firir  x  aura  a  huerio  aræ  æn  ath  forno  var  hon  bygdh  firir 

hundrat.  oll  læiga  af  sagdræ  jordu  vm  greindh  tolf  aar  vi  hundrot. 

Er  suo  saman  ræiknadh  alt  sagdt  godz  æitt  hundrat  oc  tutt- 

ugh(u)    oc   ath    auk  oræiknat  alt  gamalt  kirkonar  godz  sæm  j 

gomblu  registro  stændr. 

Jtem  tækr  prestr  j  læigu  hæima  a  Culo  halfua  fimtto 
mork  æn  vtan  gardz  iij  merkr. 

ase  i  vatsdal. 

Jtem  Ecclesia  j  asæ  sanctorum  Geruasij  et  prostasi    kirka 

giordh  firir  hundrat  en  j  fynd  vij  hundrot  Porcio  vj  aurar  vm 

tau  ar  a  huortt. 

vndenfelli. 

Jtem  Ecclesia  sancti  nicholai  j  vndenfelli  giordh  firir  xij 
hundrot  æn  firir  fyndh  viij  hundrot. 

Porcio  xij  aurar  vm  tau  aar  oc  halfr  æyrer  læggi  vpp  aa 
staden  hundrat  arligha. 

videdalstungu  non  dedicata. 

Jtem    ecclesia  sancti  johannis  baptiste  j  widædaalstunghu. 

hon  a  þridiungh  j  hæima  landæ  liggia  þar  til  xviij  bæir 
ath  tiundum  heytollum  oc  lysætollum.  Porcio  j  huert  aar 
hundrat  vm  atta  aar.  hundrat  huert  aar  medan  boduar  hafdæ 
vmbodet  oc  sidan  stendr  oræiknat  fiogur  aar  medan  jon  bondæ 
jonsson  hefer  hafdt  vmbodhet.  

*)  þannig. 


1432.  VISITAZIA.  513 

Jtem  kirkan  virdh  firir  xiiij  hundrot  æn  j  fyndh  vj 
hundrot  er  a  brast. 

huamme. 

Jtem  Ecclesia  sancte  katerine  j  huammæ  war  giordh  firir. 
XX.  hundrot  æn  firir  fyndh  .x.  hundrot. 

breidabolstad. 

Jtem  ecclesia  sancti  andree  non  dedicata  jn  bræidabolstadh 
var  giordh.*)  þar  fylgia  xiij  bæir  vij  bygder  sex  £yáæ, 

mars  stadr. 

Jtem  ecclesia  wors  herra  ieshu  christi  a  mars  stodum 
dedicata  þar  liggia  til  iiij  bæir.  æin  af  þeim  ær  fydæ.  porcio 
a  huerio  aræ^)  stændr  wæl. 

asgeirsaa. 

Jtem  Ecclesia  sancti  Petri  apostoli  ath  asghæirsaa  dedicata 
virdh  firir  fiorttan  hnndrot.  En  j  fyndh  vj  hundrot.  En^)  liggia 
þar  vnder  fiorer  bæir  ath  tiundum  lysætollum  oc  heytollum 
oc  æin  half. 

mels  kirka. 

Jtem  kirka  sancti  stephani  prothomartiris  a  mæl  j  mid- 
fyrdhi  dedicata  in  festo  firmini  virdh  firir  fiorertigæ  hundrot 
enn  j  fyrndh  .xx.  hundrot.  En  læggi  a  stad  oc  stadaræns  jarder 
iij  hundrot  arligha  elligar  suo  mikit  skyldugur  stadnum  arliga. 

stadarbacka  kirkia  sancti  Johannis  baptiste.  Var  hon 
virdh  firir  fimttan  hundrot.  Enn  j  fyndh  onnor  fimttan.  bæti 
stadæn  arliga  tau  hundrot. 

Jtem  halfkirka  a  toruastaudom  giordh  firir  .x.  hundrot. 
En  firir  fyndh  tau  hundrot. 

Jtem  halfkirka  a  Reykium  giordh  firir  sex  hundrot.  En 
firir  fyndh  fiogur  hundrot. 

Jtem  halfkirka  ath  osæ  giordh  firir  .x.  hundrot.  En  firer 
fyndh  ij  hundrot. 

kirka  j  hwammi  sancti  thome  arch(i)episcopi. 

Var  hon  giordh  firir  .x.  hundrot  æn  firir  fyndh  vj  hundrot 
liggia  þar  vndir  .x,  bæir  ath  tiundum  oc  lysitollum. 

Jtem  kirkia  sancti  johannis  baptiste  j  westra  hops  holum 
giordh  firir  xij  hundrot.  En  firir  fyndh  vj  hundrot.  bæti  stad- 
æn  arligha  hundrat. 

^)  eyða  í  hdr.  fyrir  nokkru;  ')  hér  sýnist  eitthvað  hafa  gleymzt  úr. 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  33 


514  visiTAZlA.  1432. 

Jtem  kirka  sancti  olaui  Regis  et  martiris  a  bræidabols- 
stadh  j  westur  hopæ  giordh  firir  atta  hundrot.  En  firir  fynd 
fiortighæ  hundrot  oc  tau  hundrot.  bæta  stadæn  oc  stadharens 
jardær  arligha  fimm  hundrot.  fellr  þar  porcio  arligha  hundrat. 
liggia  þar  vnder  tolf  bæir  oc  ath  auk  tuær  halfkirkor. 

Jtem  kirka  sancti  nicholai  aa  hialtabacka  gerdh  firir  xij 
hundrot.     En  firir  fyndh  vj  hundrot. 

kirka  sancti  petri  aa  hauskaulsstodum  giordh  firir  halfan 
þridiatigæ  hundradha.  En  firær  fyndh  xv  hundrot.  Porcio  iij 
merkr  aa  huerio  aræ.  Ecclesia  dedicata  in  festo  sancti  suiptuni 
Episcopi. 

Jtem  kirka  sancti  thorlaci  ath  spakonofelli  giordh  firir  x 
hundrot.  En  firir  fyndh  v  hundrot.  liggia  þar  til  vij  bæir  ath 
tiundum  oc  lysitollum.  Porcio  huertt  aar  halfr  ælliftæ  eyrer. 
En  olykt  tiundh  af  jordonnæ  þuæraa  vm  morgh  aar. 

Jtem  halfkirka  j  skardæ  sancti  johannis  baptiste  giordh 
firir  xiiij  hundrot.     En  firir  fyndh  vj  hundrot. 

Jtem  kirka  sancti  nicholai  aa  holtastadum  giordh  firir 
xvj  hundrot.  Enn  firir  fyndh  fiogur  hundrot. 

Jtem  kirkia  sancti  olaui  regis  et  martiris  a  gunstæins 
stodum  giordh  firir  x  hundrot  En  firir  fyndh  ij  hundrot.  Porcio 
huert  aar  ix  aurar.  liggr  þar  vnder  æin  jordh. 

Jtem  kirka^)  j  glaumbæ  giordh  firær  tuttugu  hundrot 
En  j  fyndh  x  hundrot. 


551.  [1432]. 

Ráðsmannseidr  á  Hólum  um  daga  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar. 

AM.  235.  4to  bls.  13—14:  Bréfabók  Jóns  biskups  Viljálms- 
sonar  í  frumriti. 

Radsmans  eidr  [hrædiligr.^) 

í>es  læggh  ek.  N.  N.  hond  a  helga  (bok)  ok  þat  jattar  ek 
gudi  ok  iunghfrv  sancte  marie  ok  ollum  gudz  helgum  monnum 
sancti  johanni  biskupi  ok  minom  herra  .N.  biskupi  a  holum 
ath  medan  ek  stændr  j  hæilagrar  holakirkiu  Randzmans  dæmi 
ok  starfuæ  ath  ek  skal  suo  rada  ok  styra  ollu  stadaræns 
godzi  j  holum  faustu  ok  lausu  hæima  ok  burttu  vtan  stocks 
ok  jnnan  j  fridu  ok  ofridu.  sæm  ek  bæst  kan  ok  tryggiligazst 
efter  mino  bæstu  samvite  ok  megni  opinnberligha  ok  leyniligha. 

0  eyða  nokkur  hér  í  skb. ;     *)  [í  annari  línu. 


1432.  RÁÐSMANNSEIDR.  515 

Ok  þar  fram  koma  j  ordum  ok  verkum  sæm  ek  profuar  stadn- 
um  ok  ydr  minn  herra  bæst  hentta  oc  nytsæmdh  j  vera  med 
huat  manna  hlut  aa  j  oc  æingu  stadarens  godzse  skutla  selia 
æda  byta  fridt  æda  ofridt  til  werra  skipazst  forfallalaust 
nytligra  mer  j  vil  æda  odrum  leynt  æda  liost  stadnum  ok  ydr 
til  skadha  med  vilia  æda  forakt  ok  ecki  vinnofolk  æda  sakadha 
karllmænn  ædha  konor  lokka  æda  radha  fra  stadnum  ok  ydr 
fyrr  [æn  þeir^)  hafua  ydart  gott  orlof.  Ok  þa  sæm  storum 
malum  ero  bæryktader  ok  bornær  skal  ek  æi  vndir  migh 
dragha  til  þionostu  suo  ath  stadræn  misse  j  stadin  Badæ  land- 
seta  ok  þionoztofolk  Ok  hæilogh  kirkia  a  holum  sinn  Rett  vtan 
med  ydru  lofui  ok  vpplaghi  Ok  rada  ænghum  Radhum  vtan 
med  ydræ  samþykt  ok  vilia  Ok  bæra  ydr  ænghum  radhum 
leynt  æda  liost  sæm  þær  vilet  vera  lata.  ath  giordh  sæ  Ok 
standa  suo  j  ollum  odrum  staurfuom  hæilagrar  hola  kirkiu 
sancti  Johannis  oc  ydrum  ath  ek  skal  þau  aull  sækia  vndir 
stadhin  ok  ydr  med  trygdh  oc  trvskap  sæm  bæst  æk  kann  Ok 
maa  ok  æk  væit  efter  minuæ  samuizsku  firir  gudhi.  ok  hafua 
ænghar  dualer  aa  malaferllum  þarflausligar  til  vudandrattar 
ok  faals  vidh  hæilaga  kirkiu  ok  ydr  ath  þær  ok  hun  missæ  sins 
rettar  ok  taket  skada  af.  vtan  sv^o  hægan  sakeyrer  sæm  þær 
mer  væitet  ok  vnnet  ok  gera  æinghar  launsetter  ydr  til  fiar- 
missu  æda  sæmda  æda  manna  Radha. 

Suo    siæ    mær  .N.  gudh  hollr  ok  oli  heilogh  ordh  a  þessi 
bok  ok  oll  hæilog  ewangiJia  gudhz. 


552.  1.  Oktober  1432.  á  Möðruvöllum. 

JóN  ábðti  í  fykkvabæ  og  sex  menn  aðrir  votta  um  fjdrðungs- 
gjöf  og  löggjafir  Lopts  bónda  Guttormssonar,  «guð  hans  sál 
hafi»,  til  Sumarliða  sonar  síns. 

AM.  Fasc.  IX,  21,  frumritið  á  skinni.    þrjú  innsigli  eru  dottin 

frá,    en  fjögur  eru  fyrir  bréfinu.     þetta  bréf  er  með  sömu  hendi  og 

AM.  Fasc.  VII,  20  frá  1417,  og  mun  það  vera  hönd  Höskuldar 
Runólfssonar. 


')  [tvískr. 

33* 


516  LOPTR  BÓNDI.   —  SJÓARBORG.  1432. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heýra  senda 
herra  jon  medr  guds  naad  abote  j  þýckuabæ  hoskulldr  runolfs- 
son  arne  ^narsson  CDaghnus  jonsson  þorstæinn  hoskulldzson 
bersi  ([inarsson  ok  þorlæifur  branndzson  quediu  guds  ok  sina 
kunneght  gerannde  ath  wær  sám  ok  yferlásum  ok  heyrdum  yfer 
lesit  oped  bref  loptz  bonda  gutthormssonar  gud^)  hans  saal  hafe 
suo  latanda  ath  hann  gaf  sumarlida  syne  sinum  jordina  vatz- 
horn  j  haukadal  ok  vatn  firir  tiutighe  hundrada.  hrafnabiorg. 
tungho.  laugar  ok  laugardal  halfan  ok  þorstæinsstadi^)  ok 
kauldokinn  firir  þrettan  tighe  hundrada  ok  her  med  jardernar  a 
finnmork  Radbardarhollt.  hol.  kauldukinn  ok  hafstadi  firir 
siautige  hvnndrada  ok  her  til  sextige  hvnndrada  j  fridum 
penninghum.  gaf  hann  þessa  penninga  j  sina  fiordungsgiof  ok 
allar  þær  lauggiafer  sem  hann  matti  fremzt  gefa  med  loghum. 
gienghu  erfingiar  loptz  bonda  til  hanndabanndz  vit  sumarlida. 
þoruardr  ok  olof  ok  samþýcktu  þessar  giafer  staudugar  ok 
logligar  j  allan  máta.  ok  til  sannennda  her  vm  settum  wer  fýr 
nefnder  menn  vor  jnncigle  firir  þetta  bref  gerth  a  mðdruuollum 
j  æyiafirdi  miduikudaghinn  næsta  epter  CDichaelismesso  anno 
domini  m^  cd^  tricessimo  secunndo. 


553.  13.  Oktober  1432.  á  Hólum. 

«Ærleg  kvinna  og  velborin»  Margrét  Eiríksdóttir  afhendir  , 
Jóni  biskupi  Vilhjálmssyni  og  Hólastað,  með  samþykki  Magnúsar  Í| 
sonar  síns,  jörðina  Sjdarborg,  er  hún  hafði  áðr  selt  honum. 

AM.  Fasc.  IX,  16,  frumritið  á  skinni.  Öll  innsiglin  eru  dottin 
frá.  í  pappírsafskriptum  finst  bréf  þetta  heimfært  ranghga  til  1332 
(Bisk.  2.  Fol.;  Landsb.   18.  Fol.  bls.   1  —  2). 

bref  wm  siogarborg. 
Ollum  godum  monnum  þæim  sæm  þetta  bref  sea  ædr 
heyra  sænda  CDagnus  ginarsson  diaknæ  oddr  asmundzson 
siugurdr  erllendzson  oc  arnæ  runolfsson  læikmænn  quedio  gudz 
oc  sina  kunnict  giorandi  ath  aa  faustudagen  næsta  firir 
Calixtusmessu^)    anno    domini   CD^  cccc°  xxx^   secundo  vorum 


')  gnds,  frbr.;  '')  tvískrífað ;  ')  =  10.  Okt. 


1432.  STAFSHÓLL.  517 

wer  þar  j  hia  saghum  oc  heyrdum  vpp  aa  íirir  kirkiudyronom 
a  siofuarborgh  j  skaghafyrdi  ath  ærligh  quinna  oc  uelboræn 
marghrett  firiksdotter  afhændi  med  handabandi  hæidarligum 
herra  herra  jonæ  med  gudz  nadh  biscupe  a  holum  vilialmssyni 
greinda  jordh  siofuarborgh  efter  sæm  hon  hafdæ  hana  adr  seldt 
honum.  skuldhæ  hun  hans  æighn  oc  stadaræns  a  holum  wæra 
þadan  j  fraa  efter  þeirra  kaupæ  oc  lysti  þui  þar  firir  oss  ath 
hon  hafdi  jordhina  adrnæfnda  siofuarborgh  ængum  mannæ 
seldt  næ  gæfuet  æda  goldæt  odrum  æn  næfndum  herra  jone  oc 
ræiknadæ  hona^)  alla  adr  veret  hafua  sina  æighn  æf  hon  skuldæ 
oræntt  wæra  oc  samþykti  med  hennæ  magnus  hennar  son 
þæssa  hennar  giordh. 

Ok  til  sans  vittnisburdar  her  vm  sættum  wer  fyrnefndir 
mænn  (vor  jnnsigli)  firir  þetta  bref  scrifat  aa  holum  j  hialta- 
daal  manadagen  næsta  firir  Calixtus  (Desso  a  sama  aræ  sæm 
fyrr  sæghir. 

554.  8.  Nóvember  1432.  á  Hólum. 

EiNAR  Ketilsson  fær  Jóni  biskupi  Vilhjálmssyui  jörðina  Stafshdl 
í  Hofsþingum,  er  hann  og  Auðun  bröðir  hans  erfðu  eptir  Helgu 
forfinnsdóttur  frændkonu  sína. 

AM.  Fasc.  IX,  17,  frumritið  á  skinni.  ÖU  innsighn  eru  dottin 
frá,  nema  tvö. 

stafshool.2) 

Ollum  godum  monnum  þæim  sæm  þetta  bref  sæa  ædr 
heyra  Senda  siugurdr  jonsson  berdþor  haldorsson  prestar  ok  jon 
ggillsson  pubblicus  notarius  Qvediu  gudz  ok  sina  kunict 
gerandi  ath  aa  laugardagæn  næsta  firir  marthæinsmesso  anno 
domini  CD°  cccc^  xxx^  secundo  j  timbrstofuonnæ  aa  holum  j 
hialttadaal  worum  wer  þar  j  hiaa  saghum  ok  heyrdum  wpp  aa 
handabandh  þeirra  af  æinne  halfuo  hæidarligz  herra  herra  jons 
viliallmssonar  med  gudhz  naadh  biscups  a  holum  æn  annari 
©nars  kætilssonar.  falst  ok  skildizst  þat  j  þeirra  handabandæ 
ath  græindr  ^inar  fæck  sogdum  herra  jonæ  ok  hæilagre  hola- 
kirkiu    alla  jordina    stafshol    er    liggr  j  hofsþinghum  a  haufda 


0  þannig;  ^)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


518  SKIPTI  EPTIR  LOPT.  1432. 

strondh  er  hann  sagdi  wera  fiðgiir  hundrot  ok  tuttughu  dyra 
ath  fornno  med  ollum  þæim  goghnum  ok  gædum  sæm  til 
hennar  hefuer  lægit  ath  fornno  ok  nyio  ok  hann  ærfdi  æfter 
helgu  þorfinsdottur  frendkono  sina  ok  audun  kætilsson  brodær 
hans.  vnder  batt  næfndr  ginar  sigh  ath  suara  audonæ  brodur 
sinom  þæim  hælminghi  j  sagdræ  jordu  sæm  honum  bar  til 
ærfdar  j  sagdræ  jordu  æfter  næfnda  helgu  þorfinsdottor  sina 
frendhkono  sogdum  herra  jonæ  biscupi  ok  hæilagre  holakirkiu 
til  æuenligrar  æighnar  ok  freals  forrædis  af  sær  ok  sinom 
ærfvingium  frealsa  ok  akærolausa.  skyldæ  herra  jon  halda 
jordonæ  til  lagha.  gn  ginar  adrsagdr  ollum  lagha  Riptingum 
suara  tirir  jordenæ. 

Ok  til  mæire  sannenda  ok  stadfestu  her  vm  settum  wer 
fyrnæfndir  mæn  wor  jnsigii  ok  adrnæfndr  ginar  kætilsson  sitt 
jnsigli  med  vorum  firir  þetta  bref  scrifat  j  stadh  dæghi  ok  aræ 
sæm  fyrr  sægir. 


555.  íHaustið  1432].  á  MöðruvöUum. 

Skiptabréf  eptir  Lopt  (ríka)  Guttormsson. 

Ádd.  British  Museum  11,  242.  4to  bl.  51,  Sópdyngja  séra 
Gottskálks  Jónssonar  í  Glaumbæ,  skr.  1543  —  1593;  ÍBfél.  309.  8vo 
bl.  15a— 16a  skr.  c.  1620  (Öxnafellsbók) ;  IBfél.  79.  4to  bls.  321, 
skr.  c.  1680;  IBfól.  67.  4to  bl.  43  «Iclis«  með  hendi  séra  Eyjólfs 
Jónssonar  á  Völlum  (d.  1745);  MSteph.  60.  4to  bls.  11—12  (ágrip, 
með  sömu  hendi);  Landsbókasafn  115.  4to  I,  bls.  50  — 51  (bréfasafn 
séra  Jóns  í  Hítardal);  Auk  þess  eru  til  margar  afskriptir  bréfsins, 
misjafnlega  góðar,  sem  hér  eru  notaðar  á  einstaka  stað  við  bréfið, 
svo  sem  MSteph.  27.  4to  bls.  165  —  66  (með  hendi  Benedikts  lög- 
manns  þorsteinssonar);  MSteph.  62.  4to  bL  127- 128,  skr.  c.  1650; 
IBfél.  126.  4to  bls.  167—68;  Add.  British  Museum  4882.  4to 
bls.  269—70,  skr.  c.  1650;  Advocates  Library  í  Edinb.  21,  714. 
4to  (með  hendi  séra  Björns  Haldórssonar  í  Sauðlausdal);  Bibl.  Bodl. 
Oxford  Collect.  FMagn.  55.  4to  bls.  105  —  106  (með  hendi  séra 
Guðbrands  Jónssonar  í  Vatnsfirði,  d.  1690)  og  142.  4to  í  sama 
safni,  skr.  c.  1700;  prentað  í  Sýslumannaæf.  I,  162,  og  í  Safni  I, 
695—96  í  ritgerð  Jóns  Gizurarsonar,  með  orðamun  úr  afskript  séra  \ 
Ásgeirs  Bjarnasonar  (d.  1772)  og  Stockh.  34.  4to  (með  hendi  Jóns  ] 
Rúgmanna). 


1432.  SKIPTI  EPTIR  LOPT.  519 

Skiptabref  þeirra  syskina  barna  lopz  rika. 

Ollvni  godura^)  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
sendum  vier  havskulldur  runolfsson.  arne  einarsson.  olafur'-^) 
lopzson.  CDagnvs  jonsson.  þorsteinn  havskuUdzson^)  oc  einar 
arnason^)  Q(uediu)  G(udz)  oc  vora^)  kunnugt  giorandi  ad^) 
arum  epter  gudz  burd  [.CO.  cccc.  xxx.  oc  .ij.')  ar  aa  CDodru- 
vollum  j  eyiafirdi  worum  vier  tilnefnder^)  af  þorvardi  lopzsyne 
oc  Olofu  lopzdottur  at  virda^)  peninga  oc  skipta  ai  millum 
þeirra^^)  [allra  saman^^)  syskina.^^)  I>oruarz.  Eiricz.  Soffiu  oc 
Olofu^^)  epter  lopt  bonda^^)  gvttormzson  oc  jngebiorgv  palz- 
dotter  moder  þeirra. 

Handlavgdv  þav  þorvardr  oc  Olof  at  hallda  þat^^)  laga- 
skipti  sem  vier  fir  nefnder  menn  skiptum  þeirra  ía  millum. 

[Reiknvdvz  svo  miclar  fastaeigner.^^) 

at  þorvardr  hlavt  j  sitt  hlvtskipte  halft  tolfta  hvndrad 
hvndrada. 

Eirekr  broder  hanz  annat  jafnmicit^')  j  jordum  oc  fasta- 
eignum. 

Enn  Olofv  hlotnadiz  j  sinn  hlvt  .v''-  hvndrada  oc  .ix.  tiger 
.0.  betur. 

[oc^^)  Sofia  jafnmicit.i^) 

Svo  micit  virdingagodz  virtiz  aa  modrvvollum  j  eyafirde.  j 
hlid.^°)  aa  siafarborg  j  skagafirde.  aa  marstodum  j  uazdal. 


>)  11242,  79,  Sýsl.;  hin  sL;  ')  Lofftur  79  (rangt);  Álfr  34  (rangt); 
')  Haldórsson  34  (rangt);  *)  Einarsson,  115,  126,  34,  Ásgeir  (líklega 
rangt);  J,  Gizur.  og  309  nefna  einungis  tvo  fyrstu  skiptamennina; 
»)  sina  11242,  27;  «)  sl.  11242,  309,  79,  115;  ')  [CD.  cccc.  oc  xiij, 
11242,    79;    1400,    JGizur.;    1412,    Ásgeir,  309,    34,    55,  4882,  21714; 

•  CD  iiijc  og  xxij  ar»  142;  »1413  (1436)»,  115;  «CD  cccc  xxxvj  (non  — 
xvj  ut  vulgo  male).  67;  1436,  27;  1413,  en  síðar  leiðrétt  í  1433,62; 

•  Mccccxxxvn  (aðrir  1436)»,  Sýsl.  Loptr  ríki  er  á  lífi  6.  August  1432 
(Nr.  547—48),  en  er  dáinn,  þegar  hans  er  getið  í  bréfi  1.  Okt.  s.  á 
(Nr.  552).  Er  skiptabréfið  því  líklega  frá  haustinu  1432;  »)  í  dóm 
nefndir  115;  til  dóms  nefndir  JGizur. ;  ®)  þá,  b.  v.  79,  115;  þar  67; 
*°)  þessara  34;  *^)  [sl.  67;  saman  sl.  79;  samborinna  JGiz.;  '^)  sl. 
115,  27,  Sýsl.;  '')  11242,  Ásg.,  27;  Olðfar  67,79;  Olofar  S09,  34, 115; 
'*)  sl.  JGiz.;  heitinn  309;  '*)  þau,  JGiz.;  »«)  [Reiknadest  so  myked  j 
fastaeign  79;  þær  miklu  JGiz.;  so  margar,  Asg,;  *')  i  sinn  hlut  b.  v. 
JGizur.;  '^)  þar  til,  67,  27,  Sýsl;  "•)  [einnig  Soffíu  1  sinn  hlut  annað 
jafnmikið  í  jörðum  og  fastaeignum,  JGiz.;  '^)  —  Lögmannshlíð. 


520  SKlPTI  EPTIR  LOPT.  1432. 

at  þorvardr  hlaut.  cc.  hundrada  oc  halfan  þridia  tvg 
hvndrada  j  sitt  hlvtskipti. 

oc  Eiricr  broder  hans  jafnmicit  j  sinn  hlut. 

Enn  Olof  hlavt  j  sitt  hlvtskipti.  c.  hvndrada  j  virdingargozi 
og  [halft  xiij^i) 

oc  Sofia^)  annat  jafnmicit  j  sitt  hlvtskipti. 

Hlotnadiz  svo  micit  j  smiore  virt  tii  kvgiUdis.  xx.  fiord- 
vngar  firir  hvert^)  c. 

þorvardr  hlavt  þar  af  [.Ix'^'  og  .xvj^-  ^) 

oc  Eirekr  broder  hans  aunat  jafnmicit  j  sinn  hlut. 

Enn  Olof  hlavt  [.xxxc    og  .viij«-^) 

oc  Sofia  annat  jafnmicit. 

[Oc  til  sannenda  hier  um.^) 


556.  28.  Nðvember  1432.  á  Hólum. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum  tekr  hústrú  Margréti  Bjarna- 
dóttur  til  systralags  á  Stað  í  fíeynisnesi,  en  hún  gefr  klaustrinu 
sextigi  hundraða  í  þarfligum  peningum. 


')  [11242,  79,  67,  115,  27,  Sýsl;  hálft  seytjánda  hundrað,  JGiz., 
Ásg.;  hálft  xvj.  hundrað  309;  hálft  tólfta  34;  ')  hlaut,  b.  v.  JGiz.; 
')  sl.  309;  eitt,  JGiz.  «0:  fjórðungr  hver  fyrir  vj  álnir»  115  (á  spássíu); 
*)  [11242,  JGiz.,  34,  79,  309;  Lxxvc  Ásg.,  27;  Lxxc  og  vc.  67;  Lxxij  c, 
115;  sjötíu  hundruð  og  tólf  hundruð,  Sýsl;  *)xxxvj,  115,  Sýsl.;  Lxvm, 
34;  «)  [11242,  309;  sl.  hin;  -vantar  þad  meira  er  af  þessu  brefi.  67; 
79  bætir  aptan  við:  •Reiknudust  þesse  smior  hundrad  hundrada  og 
LL  hundrud  og  viij  hundrud  betur».  í  115  stendr  þessi  athugasemd 
á  eptir  bréfinu,  og  á  spássíu: 

-jcc  36c  í  smjörvum  eðr  3820  fjórðungar,  sem  gera  390  vættir*. 

•NB.  Loptr  Guttormsson  átti  fjóra  launsonu  við  Kristínu  Odds- 
dóttur  hjákonu  sinni  Ólaf,  Orm,  Skúla  og  Sumarliða.  Geciliu  telja  og 
sumir  með  launbörnum  Lopts. 

Hefur  þetta  fastagóz  verið  alls  43cc  og  60c- 

í  virðingargózi  6cc    75c- 

og  öðru  lcc  96c- 

Summa  summarum  51cc-  iijc 

Hér  að  auki  tilgjöf  til  launsona  hans  ixcc 

Summa  Lxc^  LLxjo-  • 
Aptan  við  bréfið  í  11242  er  ritað: 

•  Summa  iiijc  og  ix  tyier  vætter. 

Enn  ad  auratali  xij  firir  iijc  hundrada  oc  xx  hundrut*. 


1432.  REYNISTAÐARKLAUSTR.  521 

AM.  Fasc.  IX,  18,  frumritið  á  skinni;  innsiglið  er  dottið  frá. 
Bréfið  er  fúið  og  dottið  á  það  stórt  gat.  AM.  280.  4to  bls.  28—29, 
með  heudi  Hákonar  Ormssonar  c.  1640,  og  má  fylla  skallana 
eptir  því. 

Vær  jon  med  gudz  nadh  biscup  aa  holum  vidrkænnorazst 
med  þæsso  voru  brefuæ  ath  sakær  þærss  ath  ærligh  hustru  ok 
wor  ælskoliga  dotter  marghrett  biarnnadottef  wil  af  hæilags 
anda  nadh  ok  jnblestri  ok  godfysæ  sins  hiartta  widr  skiliazst 
þessa  hæims  glædi  ok  æfterlæti  £n  gæfua  sigh  vnder  gudhliga 
þionozstu  ok  hæilagt  Ræglu  hald  in  ordinem  sancti  benedicti 
abbatis  ath  stadh  j  Ræynisnæsi  j  skagafyrdi  suo  længi  sæm 
hon  lifuer  hedan  af  ok  þar  med  gæfua  klaustrinu  [ok]  kirko[næ] 
til  hialp  [ok]  vpphældæ  sextighæ  hundradha  j  þarfligum 
pæningum  faustum  ædr  lausum  ok  þ[ui  s]am[þyc]kium  [wer 
ok]^)  skipum  ath  þæssæ  hennar  gerningr  ok  gudligr  vilæ  standæ 
staudugur  af  woru  [býskupligu  valldjæ  ath  [ho]n  jn  ganghæ  ok 
blifuæ  systær  j  sogdu  klaustri  nær  hon  wiU  til  koma  ok 
b[iodum  wer^)  vnder]  kraptæ  [hæ]ilagrar  lydnæ  oUum  systrum 
ok  radzmannæ  sagdz  stadar  ok  klaustrs  med  ollum  hæidr  ok 
g[odum  vilia]  med  hennæ  ath  taka  j  systra  samlagh  ok  gudliga 
Reglu  hænnæ  skipandæ  sæmiligt  hærbyrgæ  j  klaustrino  þar  til 
æina  dygga  þionozsto  kono  til  þæss  tima  hon  vigist  til  systor 
ok  þa  lutæ  adra  sæm  hænnæ  wæl  þarfnazst  lati  hænnæ  til 
ræido  vera  vtan  alt  hindr  ok  nokora  talman. 

Ok  til  sannænda  ok  mæire  stadfæstu  her  vm  þessarar 
vorar  skipanar  ok  vilia  settum  wer  uortt  jnsigli  íirir  þetta  uortt 
bref  vt  gifuæt  a  holum  j  hialtadaal  faustodagæn  næsta  firir 
andresmesso  anno  domini  <X)^  cccc^  xxx^  secundo. 


557.  1.  December  1432.  á  Hólum. 

Bréf  þriggja  presta  um  það,  að  séra  forkell  Guðbjartsson  fékk 
Jóni  Hóiabiskupi  í  umboði  hústrú  Margrétar  Bjarnadóttur 
jörðina  Hóla  í  Laxárdal,  sem  hún  gaf  í  testamentum  Rafns 
bdnda  Guðmundssonar   bónda    síns,    og    lofaði    biskup    að  láta 


')  ok,  vantar  í  afskr.  Hákonar  Ormssonar  h'ka;  «)  vantar  í  afskr. 
Hákonar  líka. 


522  RAFN  LÖGMAÐR.  1432. 

segja  þrjátíu  sálumessur  fyrir  sál  Rafns  og  kvittaði  sál  hans  og 
líkama  á  guðs  vegna,  en  ekki  eríingja  Rafns  fyrir  brotum  Rafns 
við  heilaga  kirkju. 

AM.  Fasc.  IX,  19,    frumritið  á  skinni.     Öll  innsiglin  eru  fyrir 
bréfinu. 

littera  super  terram  holl  i  laxa(r)dall. 
bref  wm  hola  jord  j  laxardal.^) 
Ollum  godum  monnum  þæim  sæm  þetta  bref  sea  ædr 
hæyra  Senda  siugurdr  jonsson  suæinbiorn  þordarson  jon  gambla- 
son  prestar  quediu  gudz  ok  sina  kunnict  gerandæ  ath  þar 
worum  wer  j  hia  sagum  ok  heyrdum  vpp  aa  j  timbrstofuonnæ 
aa  holum  j  hialtadaal  faustodagæn  næsta  firir  andresmesso^) 
anno  domini  CD^  cccc^  xxx^  secundo  ath  þæir  heldo  hondura 
saman  af  æinne  halfuo  hæidarligr  herra  herra  jon  med  gudz 
nadh  biscup  aa  holum  æn  annare  þorkell  prestr  gudbiarttzson. 
handabandadhæ  greindr  sira  þorkæll  adrnæfndum  herra  jonæ 
biscupi  ok  hæilagre  holakirkiu  jordhina  j  holum  j  laxardaal  j 
fullo  vmbodæ  hustrv  margrettar  biarnadottur  ok  þar  med  tiu 
kugildæ  aa  næstum  fardogum  til  æuenligrar  æighnar  ok  fræ.als 
forrædis  er  sogdh  hustrv  marghrett  gaf  holakirkiu  ok  biscupinom  j 
testamentum  firir  saal  Rafnns  gudhmundzsouar  bonda  sins 
þuiath  henn^  þotti  hann  æigi  hafua  giortt  nokora  minningh 
hæilagre  hola  kirkiu  j  sino  testamento  en  herra  biscapæn 
lofuadæ  ath  lata  segia  þriatighæ  salomessna  hæima  aa  dom- 
kirkonæ  aa  holum  jnnan  næstu  fardagha  firir  saal  næfndz 
rafnns  bonda  ok  tuær  salomessor  huerr  prestr  ok  brædra  j 
hans  biscupsdæmi.  skulo  sægia  firir  hans  saal  firir  næsto 
fardaga.  fraa  skildæ  ok  vtan  tok  herra  biscupæn  erfwingia 
greindz  rafnns  vm  nokora  quittan  firir  þau  brot  sæm  optnæfndr 
rafnn  bondi  hefdi  brottligr  wordit  mot  hæilagrar  kirko  loghum 
ok  biscupinom  ok  hann  vpp  aa  hans  pæninga  kærdi.  æn  gaf 
quitta  hans  saal  ok  likama  a  gudz  wægna  ok  þa  kirkiu  sæm 
hann  huiler  ath  af  þui  forbodi  sæm  hann  hafdi  læsa  latedh 
firir  honum  sealfuom  ok  æfter  hann  latæn.  þuiath  þat  suor 
sira    þorkell  adrnæfndr  er  næri  uar  andlatæ  Rafnns  bonda  ath 

')Aptan  á  bréfinu  með  tvennslags  fornum  höndum;  *)  =  28.  Nóv. 


1432.  SAMNINGR  KONUNGA.  523 

hann    hafdæ    fullan    vilia    til    hafdt    ath  settazst  vidh  hæilaga 
kirkiu  huat  sæm  hann  hafdæ  med  hana  brottligur  wordit. 

Ok  til  sannænda  her  vra  settum  wer  fyruæfndir  prestar 
wor  jnsigli  firir  þetta  bref  scrifat  aa  holum  j  hialtadaal  mana- 
dagæn  næsta  æfter  andresmesso  a  saumo  aræ  sæm  [fyrr  sægir,^) 


558.  24.  December  1432.    í  Kaupmannahöfn. 

Samningr  milli  Eiríks  konungs  af  Pommern  og  Henriks  VI. 
Einglakonungs  út  af  ýmsu  sundrþykki  og  óeirðum,  er  fram 
hafði  komið  meðal  þegna  beggja  ríkjanna. 

Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  446.  eptir  frumritinu  í  Ríkisskjalasafni 
Dana,  England  Nr.  Ib.  Sbr.  Lovsaml.  f.  Island  I,  35;  Grönlands 
hist.  Mindesm.  III,  163.  Hér  er  þeim  köflum  slept,  er  ekki  snerta 
ísland. 

Confederatz  emellom  koning  aff  Engelandt  och  koning 
Erick  af  Danmarck. 


2.  Articulus  secundus,  de  dampnis  jniurijs  grauaminibus 
per  Anglicos  in  terris  Jislandie  Halghalandie  Finmarchie  et 
ceteris  terris  ac  portubus  prohibitís  in  regno  Norwegie  postquam 
magister  Willelmus  Sprener  legumdoctor  et  Johannes  Grym- 
mesby  armiger  anno  preterito  fuerunt  hic  Haffnis,  iliatis  et 
presertim  si  ut  fama  tenet  venerabilis  in  Christo  pater  dominus 
Johannes  episcopus  Schalholtensis  in  Jislandia^)  uel  sui  familiares 
anno  currenti  dampna  uel  jniurias  perpessi  sint.  prouideatur 
effectualiter  per  regem  Anglie  et  cetera  suumque  regale  consilium 
quod  horum  actores  si  qui  reperiri  uel  deprehendi  possint  ita 
legali  racionabili  pena  castigentur,  prout  fraternus  regum  amor 
requirit  et  transgressorum  pena  alijs  transeat  in  exemplum. 
Alias  verisimiliter  pertimetur  quod  pax  et  amicicie  inter  reges 
et  regna  predictos  sic  solide  seruari  non  possunt  quemadmodum 
vtilitas  reipublice  et  fraternalis  regum  amor  expostulat  et 
requirit. 

3.  Articulus  tercius  de  hominibus  quos  Anglici  abduxerant 
de  regnis  Dacie  Swecie  et  Norwegie  specialiter  autem  de  terris 

^)  [aræ(!)  frbr. ;  ^)  þ.  e.  Jón  biskup  Gerreksson. 


524  SAMNINGR  KONUNGA.  1432. 

Jislandie  Ffinmarkie  Halghalandie  et  alijs  quibuscunque  terris 
regni  Norwegie  prouideat  cum  effectu  rex  Anglie  et  cetera 
illustrissimus  vnacum  venerando  consilio  suo  quod  huiusmodi 
abducti  absque  fraude  dolo  et  quouis  quesito  colore  vbicunque 
et  apud  quoscunque  sunt  aut  reperiri  possunt  in  Anglia  liberi 
dimittantur.  sic  quod  proprias  eorum  terras  natiuas  uel  alias 
vbi  placuerit  ad  et  in  regna  Dacie  Swecie  Norwegie  expedite  et 
absque  impedimento  quolibet  cum  primum  voluerit  reuerti 
poterint  et  laborum  et  seruiciorum  suorum  premia  congrua 
consequi  cum  effectu.  Et  articulus  iste  publice  proclamari  et 
notificari  debet  per  ciuitates  villa  et  loca  jnsignia  Anglie  infra 
annum  a  die  dati  presentis.  sic  quod  iste  idem  articulus  ad 
dictorum  abductorum  noticiam  indubitanter  valeat  deuenire. 

6 Ceterum  mercatores  et  alij  vtriusque  partis 

homines  ac  subditi  confidenter  et  pacifice  tam  per  terras  quam 
per  mare  se  mutuo  visitare  possunt  in  locis  et  portubus  non 
prohibitis  suasque  mercancias  legaliter  exercere.  jta  tamen  quod 
faciant  et  exhibiant  debita  vniuscuiusque  loci  ad  quem  peruenerint 
secundum  quod  ibidem  debeat  exhiberi.  Caueant  nichilominus 
omnino  mercatores  et  alij  quicunque  homines  et  subditi  regis 
Anglie  et  Francie  et  cetera  ne  decetero  sub  pena  amissionis 
vite  et  bonorum  visitare  presumant  terras  Jislandie,  Ffinmarchie 
Halghalandie  seu  alias  quascunque  terras  prohibitas  aut  portus 
illegales  in  regnis  Dacie  Swecie  et  Norwegie.  Similiter  caueant 
homines  et  subditi  regis  Dacie  Swecie  et  Norwegie  et  cetera 
sub  pena  premissa  terras  seu  portus  prohibitos  et  illegales  regis 
Anglie  et  cetera  visitare  nisi  hos  uel  illos  euidens  maris 
periculum  aut  tempestatum  impulsus  coegerint  vbi  tunc  sub 
pena  predicta  minime  mercari  licebit  .... 

7 Specialiter  autem  prouidere  et  consulere  dignetur 

rex  Anglie  serenissimus  effectuali  complemento  iusticie  indemp- 
nitati  et  subditorum  regni  Norwegie  ne  sic  de  cetero  sicud 
hactenus  multis  in  retroactis  temporibus  corona  ledatur  et 
subditi  per  illicitas  Anglicorum  nauigaciones  ad  terras  regni 
Norwegie  prohibitas  molestetur.  ne  quaquam  enim  saluis  honore 
regio  legibus  et  libertatibus  eiusdem  regni  sicud  nec  prefatarum 
pacis  et  amiciciarum  vinculo  et  alligancijs  sustineri  uel  dissi- 
mulari  potuerit  amplius  huiusmodi  nauigaciones  Anglicorum  ad 


1433.  KAUPMÁLABRÉF.  525 

sepedictas  terras  prohibitas  et  exinde  secuta  dampna  etlesiones 
corone  necnon  inuasiones  et  oífense  subditorum. 

Acta  sunt  hec  in  ciuitate  HafFniensi  Roschildensis  diocesis 
anno  ab  incarnacione  domini  millesimo  quadringentesimo 
tricesimo  secundo  mensis  Decembris  die  vicesima  quarta. 


559.  23.  Janúar  1488.    undir  Gnúpi  i  Dýrafirði. 

Kaupmálabréf  Hákonar  Jónssonar  og  Oddfríðar  Aradóttur. 

AM.  253.  4to  bls.   153,  bók  Ara  Magnússonar,  rituð  um  1600. 

Jn  nomine  domini  Amen. 

var  suo  felldur  kaupmáli  lystur  á  Brullaupsdeigi  oc  sam- 
þyckttur  á  mille  ærligra  manna.  Hakonar  Jonssonar  oc  Odd- 
frijdar  Aradottur.  ad  adurnefndur  Hakon  hefur  til  kaups  med 
fyrrnefnda  Oddfrijdi  attatiu  hundrada.  Hier  j  mot  hefer  Odd- 
frijdur  attatigi  hundrada.  kirkiubol  j  valþiofsdal  oc  þar  ofan  á 
tuttugu  hundrud.  Gaf  Hakou  ádur  greindri  Oddfrijdi.  oc  huort 
þeirra  odru  sem  leingur  lifdi  fiordungsgiöf  vr  fie  sijnu.  Jtem 
gaf  þráttnefndur  Hakon  fyrrsagdri  Oddfrijdi  fimtan  hundrada 
beckiargiðf.  kiðri  tijttnefnd  Oddfrijdur  med  samþycki  modur 
sinnar  sig  málakonu  j  gard  fyrrnefndz  Hakonar.  oc  reiknadist 
málinn  hálfur  tijundi  taugur  hundrada. 

voru  þesser  Brullaupsvottar.  liotur  prestur  helgason  sig- 
huatur  prestur  Biarnason.  Einar  Jonsson.  Halldor  Jonsson. 
Sueirn  Brandsson  oc  Teitur  Magnusson  leikmenn. 

Og  til  sannenda  hier  vm  settu  vær  fyrrnefnder  menn 
vor  jnsigli  firir  þetta  kaupmálabref  er  giört  var  vnder  Gnupi  j 
dyrafirdi  fostudaginn  næsta  post  festum  sanctæ  Agate  virginis 
Anno  Domini  CíD^  cd^.  xxx^.  tertio. 


560.  18.  Febrúar  1488.  á  Hólum. 

JóN    biskup    á  Hólum    kvittar  Svein  Hallvarðsson  fyrir  reikn- 
ingsskap  kirkjunnar  á  Ríp  í  Hegranesi. 

AM.  Fasc.  IX,  ad  10,  frumritið  á  skinni.    Brot  er  fyrir  bréfinu 
af    innsigli    Jóns    biskups    hinu    minna.     AM.  dipl.  afskrr.  324.     í 


526  RÍP.   —  HÉÐINSHÖFÐI  OFL.  1433. 

sumum  pappírsafskriptum,  svo  sem  Landsbókasafni  107.  4to  bls. 
42 — 43,  er  þetta  bréf  árfært  til  1425,  og  Jón  Espólín  (Árb.  II, 
20)  árfærir  það  eins,  og  segir  það  auk  þess  gert  um  sumar,  en 
hvorttveggja  er  rangt. 

Medkienning  Jons  Byskups  umm  kyrkiugods  ca  Rijp.^) 
Vær  jon  med  gudz  nadh  biscup  a  bolum  vidrkænozst  med 
þessu  voru  brefuæ  ath  suæin  haluardzson  hefuer  lukt  oss  alt 
kirkonar  goz  a  Rijp  j  skaghafyrdi  ok  þar  med  alt  hennar  orna- 
mentum  ok  tiundær  ok  wer  vppbarum  alt  sagdrar  kirkiu  goda 
ok  suo  firir  fyrndh  sagdrar  kirkiu  suo  ath  oss  væl  anæger  þui 
gerom  ver  næfndan  suæin  allungis  quittan  ok  akærolausan  vm 
fyrsagda  kirkiu  ok  alt  hennar  godz  firir  oss  ok  ollum  kirkon- 
ar  formonnum  vorum  æfterkomendum  biscupum  a  holum.  Ok 
til  sanænda  her  vm  settum  wer  uortt  jnsigli  firir  þetta  uortt 
quittonarbref  vt  gifuet  a  holum  j  hialltadaal  faustudagæn  fyrsta 
j  langa  faustu  anno  domini  CD^  cccc^  xxx^  tercio. 


561.  15.  Febrúar  1433.  á  Hólum. 

þoRKELL  prestr  Guðbjartsson  vottar  um  skipti  þeirra  Jóns^ 
biskups  á  Hólum  og  ölafs  Eyjólfssonar,  að  Jón  biskup  lætr 
Ólaf  fá  þann  part,  sem  Hölastaðr  átti  í  Höfða  1  Höfðahverfi 
fyrir  jörðina  Héðinshöfða  á  Tjörnesi. 

AM.  Fasc.  IX,  23,  frumritið  á  skinni,  og  er  innsigli  séra  þor- 
kels  fyrir  bréfinu. 

brief  um  hofda  i  Hofdahuerfe.*) 
J>at  gerir  ek  þorkell  prestr  gudbiartzson  godum  monnum 
viturligt  med  þæssu  mino  brefe  ath  ek  sagdi  firær  handabandi 
virduligz  herra  herrajons  med  gudz  nadh  biscup(s)  aa  holum  ok 
olafs  gyiulfssonar  med  suo  firær  skildu  ath  greindr  herra  jon 
seldi  olafui  fyrnæfndum  parten  þan  holastadr  atti  j  iordonæ 
ok  stadnum  j  hofda  j  haufdahwerfui.  her  j  moti  gaf  olafr 
jordina  hedinshofda  aa  tiornesi  med  ollum  sinom  gognum 
ok  gædum.  skildæ  olafr  selia  biscupinom  aftur  fyrstum    sagdan 

')  107;  ')  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.     Aptan  á  bréf- 
inu  er  og  latínsk  fyrirsögn  sama  efnis  og  þessi. 


1433.  GAUTSTAÐIR  OFL.  527 

partt  j  hofda  ef  hanu  vildæ  selia.  gn  ef  olafs  kynnæ  med  ath 
missa  fyr  æn  hann  seldi  sagdan  partt  j  haufda.  þa  skuldæ 
holastadr  aftur  æigha  þann  sama  jardar  partt  j  optnæfndum 
haufda  gn  ærfuingiar  olafs  hædenshaufda  fyrnæfnda  jordh  a 
tiornæsi.  Ok  til  sannenda  her  vm  setti  ek  mitt  Jnsigli  íirær 
þetta  mitt  vittnisburdar  bref  scrifat  aa  holum  j  hialtadaal 
sunnodagæn  firær  Cathedram  sancti  Petri  apostoli  anno  domini 
CD<^  cccc^  XXX  ^  tercio. 

Jtem  heyrdi  ek  aldræ  parten  j  haufda  Ræiknadan  med 
sannændum  mæir  æn  þrætighæ  hundradha.  þan  sæm  holastadr 
atti  en  olafui  gyiulfssyni  war  seldr  gn  þria  luti  niotighi  hundr- 
ada  j  jordunnæ  hofda  optnæfndum  heyrdi  ek  af  mer  ellri  monn- 
um  ræiknadh  beneficium  ok  þar  haufdo  aa  (verit)  tuæir  prest- 
ar  gudmundr  prestr  kalladr  coor  ok  Rafn  prestr  oddason  er 
heldu  þat  sæm  beneficium  var  £n  læigdu  holastadar  part 
firær  þriu  hundrot. 


562.  21.  Febrúar  1433.      undir  Hvassafelli. 

J)RÍR  menn  votta,  að  Björn  Sæmundsson  seldi  Oddi  Snorrasyni 
jörðina  Gautstaði  á  Svalbarðsströnd,  en  Oddr  leggr  í  móti  jarð- 
irnar  Miðvík  í  Höfðahverfi  og  Nes  í  Hnjóskadal  og  segir  til  ítaka. 

ÁM.  Fasc.  LXVI,  6,  frumritið  á  skinni.  þrjú  innsigU  hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  nú  er  að  eins  hið  fyrsta  eptir. 

Gautstada  Bref.*) 

Ollvm  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  sennda 
steinmodr  havskavlldzsson.  helgi  jonsson  ok  þorgrimr  gudmvnndzs- 
son  Q(uediu)  gvds  ok  sína  kvnnigth  geranndi.  ath  þa  er  lidith 
var  fra  higat  burrd  vors  herra  jehsv  christi  þvshvnndrath.  fiogr 
hvnndrat  þrirtigir  ok  þriv  aar  a  manvdaginn  næsta  firir  peturs 
CDesso^)  a  grytvbacka  j  havfdahverfvi.  vorvm  ver  j  hia  saamm 
ok  heyrdvm  m  hanndabannd  þessarra  manna  biðrns  sæmvndzs- 
sonar  af  annarri  aalfvv  enn  oddz  snorrasonar  af  annarri.  at  svo 
firir   skildv.    at    aadr    nefnndr    biornn    selldi    fýrrnefndum  oddi 

')  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.  þar  sendr  og  með 
danskri  hendi  frá  18.  öld  :  .Thingoe  Syssel  i  Sualbardsogn«(!) ;  ')  þ. 
e.  16.  Febrúar. 


528  GAUTSTAÐIR  OFL.  1433. 

jordina  gavtzstadi.  er  ligr  a  svalbardzstraund  med  ðllvm  gðgn- 
vm  ok  gædvm.  sem  jördvnne  hefir  fylgt  at  fornv  ok  nýiv  ok 
hon  er  nv  stanndanndi.  her  j  mot  gaf  aadr  nefnndr  oddr  titt- 
nefndvm  birne  tuær  jardir  er  svo  heita.  midvíjk  j  havfdahverfi 
er  liggr  j  lavfaasþingvm.  ok  nes  j  hnioskadal.  med  ðUvm  þeim 
gðgnvm  ok  gædvm  sem  fýrrnefndvm  jordvm  hefir  fýlgt  at 
fornv  ok  nýiv  ok  þær  eru  nv.  med  samþycki  gvdrvnar  magnvs- 
dottvr.  iivinnv  þrattnefnndz  oddz.  sagdi  biorn  til  bænhvs 
skýlldar  a  gavtstavdvm.  enn  oddr  skýlldi  siaalfr  bænhvs  vpp 
gera  j  víjk  ok  hafva  vpp  gert  jnnan  tólfmaanada  fra  þeim  tíma 
er  biorn  væri  akærdvr  vm.  sagdi  ok  oddr  til  jtavlv  at  midvíjk 
ætti  skipstavdv  ok  navstgerd  j  ýtztv  vikar  jðrd.  enn  tveggia 
hrossa  beit  j  mote  j  midvikar  jord.  skylldv  ok  hvorir  hallda 
fýrnefnndvm  jordvm  til  fvllra  laga  er  keypti.  enn  hvorr  svara 
lagariptingvm  a  þeim  jordvm  er  selldi.  kynni  ok  tiv  hundrada 
partvrinn  j  gavtzstavdvm  med  lavgvm  af  oddi  at  ganga.  sa 
er  holastadr  hefir  aatt.  þa  skylldi  biorn  Ivka  oddi  forngillda  tív 
hvndrada  jðrd.  edr  tiv  kvgilldi.  Ok  a  sama  vættfangi.  adr  enn 
þessi  jardakavp  forv  framm.  vorvm  ver  j  hia.  at  oddr  snorrasoa 
keýpti  tiv  hvnndrvth  ath  magnvsi  oddasýni.  þav  er  hann  aatti 
j  jordvnne  midvíjk.  ok  gaf  honum  firir  sex  kvgiUdi.  tvð  hvnndr- 
vth  j  smiore.  ok  tvð  hvnndrvth  j  slatrvm. 

Ok  til  sannennda  her  (vm)  settvm  ver  fýrrnefndir  menn 
vor  jnnzsigli  firir  þetta  bref  skrifath  vnndir  hvassafelli.  j  eýa- 
firdi.  a  lavgardaginn  næsta  firir  peturs  CDesso.  sama  aari  sem 
fýrr  segir. 


563.  17.  Marts  1438.    á  Hóli  í  Bolungarvík. 

Oddr  (leppr)  í>órðarson  handleggr  að  afgreiða  Jóni  Ásgeirssyni 
alla  þá  peninga,  sem  Kristín  sonardóttir  hans  hafði  erft  eptir 
Guðna  föður  sinn  og  forbjörgu  móður  sína. 

AM.  Easc.  IX,  25,  frumrit  á  skinni.     Innsiglin  dottin  frá. 

Bref  ad  oddur  þordarson  handlagdi  ad  giallda  Joni  asgeirs- 
syni  alla  þa  peninga  er  kristin  sonardotter  hans  hafdi  att.^) 

^)  Aptan  á  bréfmu  með  fornri  hendi. 


1433.  ODDR  LEPPR.    —   VATNSFJÖRÐR.  529 

f>at  giorvm  vær  liotur  prestur  helgason  ion  þordarson 
olafr  isleikxson  godvm  monnum  kvnnigt  med  þessv  uorv  brefi 
at  uf  r  uorvm  þar  j  hia  ath  oddr  bondi  þordarson  han(d)lagdi  ione 
asgeirssýne  ath  afhenda  alla  þa  peninga  er  kristinv  sonardotter 
bans  hefdi  til  erfda  fallit  epter  gudena  bonda  faudur  sinn  ok 
þorbiorgv  modvr  sina  sierliga  augur  ok  þa  peninga  sem  hvn 
mætte  fremst  med  lavgvm  eiga.  skylldu  þesser  fýR  greinder 
peningar  afgreidazt  ath  næstum  fardavgum  ok  suo  ei  sidr 
kirkivnar  goz.  uæri  fjR  nefndr  oddr  ei  færr  til  afhendingar 
eda  hans  umbodsman  uilldi  j  naukkurá  mata  talma  utlýkt 
þessara  peninga  þa  skýlldi  fvR  nefndr  ion  ath  frialsv  j  setiazt 
ok  at  ser  taka  titt  nefnt  goz  ok  jarder.  Ok  til  sanninda  her 
vm  settvm  uær  fýR  nefuder  menn  vor  insigli  firir  þetta  bref 
giortt  a  holi  j  bolvngarvik  næsta  dag  epter  gvdmvndardag 
hola  biskup(s)  anno  domini  C0°  cd^  xxx^  tercio. 


564.  23.  Marts  1433.  í  Vatnsfirði. 

HúSTRÚ  Solveig  forsteinsdóttir  gefr  Birni  í>orleifssyni  dóttur- 
syni  sínum  hálfan  Vatnsfjörð  í  ísafirði  með  gögnum  og  gæðum, 
og  skipar  á  jörðina  ómagaskyldu  um  fimtán  ár^  og  saraþykti 
Kristín  móðir  hans  þenna  gjörning,  en  Björn  má  ekki  lóga 
jörðinni. 

Krigers  safn  Nr.  2.  4to,  bls.  138—141,  skr.  um  1700,  með 
hendi  Styrs  þorvaldssonar.  Arni  Magnússon  hefir  haft  bókina  undír 
höndum  og  gert  athugasemdir  hér  og  hvar  á  spássíu. 

Solveig  þorsteinsdotter  kona  Biðrns  Einarssonar  gefur  hálf- 
ann  vatsfiðrd  dottursyni  sijnum  Bijrne  þorleifssyne. 

Ollum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  senda 
Hámundur  Bárdarson.  Philippus  Guttormsson.  þordur  þorolfs- 
son  og  Joseph  magnusson.  kuediu  Guds  og  sijna.  kunnigt 
giorandi.  ad  þar  voru  vier  j  hia.  saum  og  heýrdum  á.  ad 
Hustru  Solveig  þorsteinsdotter  gaf  til  fullrar  eignar  med  handa- 
bandi  Byrni  þorleifssyni  dottursyni  sijnum  Jðrdina  hálfa  Vats- 
fiðrd  j  Jsafyrde  med  ðllum  þeim  gðgnum  og  giædum.  hlutum 
og  hlunnindum.  sem  greindri  Jðrdu  fylger  og  fylgt  hefur  ad 
fornu  og  nyu.  og  hun  vard  fremst  eigandi  ad.  gaf  fyrnefnd 
Solveig    og    skipadi   med   skylldu.    ad   eirn  omagi  skylldi  eiga 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  34 


530  HÓLAR  I  GRÍMSNESI.  1433. 

framfæri  nm  .xv.  ar  a  sagdri  Jördii.  helldur  henne  skylldur  enn 
oskylldur.  ef  hverertveggiu  væri  til.  enn  þá  tijma  sem  ei  væri 
omaginn  halldinn  á  gardinum.  þá  skylldi  gefast  fátækum 
monnum  hans  forlags  Eyri(r).  skyllde  fyr  greindur  Biörn  suara 
ðllum  kirkiunnar  Reiknigskap  fra  þvi  er  Hustru  Solveig  vard 
eigandi  at  Jorduni  uppa  sijna  peninga.  þessa  sðmu  giðf  og 
giðrning  tijttnefndrar  Solve(i)gar  samþyckti  Kristijn  Biðrns- 
dotter  dotter  hennar  med  Handabandi.  er  þa  var  hennar  erfingi 
med  þessum  skilmála.  ad  ef  Biörn  sonur  hennar  dæe  svo.  ad 
hann  ætti  eij  skilgetid  Barn  edur  Born  eptir  sig  og  lifdi  hun 
honum  leingur  þa  skildi  hun  sier  aptur  Jðrdina  til  fullrar 
eignar.  enn  undan  hans  Ertíngium.  skylldi  tijttnefndur  Biörn 
hverki  selia  nie  gefa.  og  eigi  leggia  mála  i  adurnefnda  Jord 
þo  hann  gipti  sig.  og  á  aungvann  mata  honum  loga.  nema 
hann  vilidi  gefa  hana  Gude  og  Sancti  Olafi.  Lysti  Hustru 
Solve(i)g  þvi  fyrir  oss.  ad  þessi  giöf  skylldi  snuast  upp  i  hennar 
Iðggiöf.  ef  nockur  ákíærde  þenna  hennar  giðrning. 

Ok  til  sanninda  hier  um  settum  vær  fyrnefndir  menn  vor 
jnsigli  fyrir  þetta  bref.  Skrifad  i  Vatsfyrdi  i  Jsafyrdi  mánudag 
næsta  fyrir  Mariumesso  i  Langafosto  Anno  domini  CD.  cd.  xxxiij. 


565.  16.  Apríl  1433.  í  Brautarholti. 

GuÐRÍÐR  Ingimundardóttir  gefr  staðnum  í  Viðey  jörðina  Hóla 
(Klaustrhóla)  í  Grímsnesi  fyrir  sál  Vigfúsar  ívarssonar  bdnda 
síns  og  Erlends  sonar  síns. 

Bréf  þetta  er  hér  prentað  eptir  Bessastaðabók  í  safni  Árna 
Magnússonar  238.  4to  bl.  24b,  skr.  c.  1570.  Afskript  af  bréfinu 
er  og  í  AM.  65.  8vo  bls.  66 — 67  og  meðal  fornbréfaafskripta  Árna 
1788,  og  enn  fieiri  afskriptir  eru  til  af  bréfinu,  sem  allar  munu 
stafa  frá  Bessastaðabók.  Ártalið  1407,  sem  stendr  í  handritinu, 
fær  með  eingu  móti  staðizt,  því  að  Vigfús  er  með  vissu  á  lífi  7. 
Okt.  1415  (Dipl.  Isl.  ni,  864—65).  I  bréfi  15.  Aug.  1420  stendr 
Guðríðr  fyrir  skulda  lúkningum  Vigfúsar  til  konungs,  og  er  Vigfds 
þá  dáinn,  en  í  bréfi  frá  5.  Júlí  1432  er  talið,  að  Vigfús  hafi  verið 
á  hfi  4.  August  1429,  en  það  ártal  mun  rangritað,  sé  ait  falslaust, 
og  mun  eiga  að  vera  1419.  þess  er  að  geta,  að  sumar  afskriptir 
árfæra  eptirfarandi  bréf  til  1434  (sbr.  Rymbeglu,  Hafn.  1780  Corall. 
bls.  63;  Safn  II,  637),  en  ekki  fær  það  iieldr  staðizt,  því  að  ívar 
junkæri    Vigfússon    lézt    vorið    1433  í  Kirkjubólsbrennu,    en  hér  er 


1433.  HÓLAR  í  GRÍMSNESI.  —   EFSTAFELL.  531 

hann  enn  á  lífi.  Eptir  þessu  getr  því  bréfið  ekki  verið  eldra  en 
frá  1419  (1429)  og  ekki  yngra  en  frá  16.  Apr.  1433.  Bréfið  er 
áðr  prentað  í  Thon\assögu  erkibyskups  ed.  Eiríkr  Magnússon,  London 
1883  II,  formáli  bls.  clxix,  og  í  Safui  II,  636. 

bref  firir  holvm  j  grimsnesi. 

I>ad  giore  ec  gvdridur  ÍDgemvndzdotter  ollvm  godvm  monn- 
vm  kvnnigtt  med  þesso  mino  opnv  brefi.  at  eg  gefur  j  heidur 
med  gvd  oc  hans  signada  moder  marie  til  æverndiligx  bæna- 
haldz  til  videyar  stadar^)  jordina  sem  holar  heita  med  viij 
kvigilldvm.  sem  lig(g)ur  j  grimsnesi  firir  sal  vigfvsar  jvarssonar 
oc  hans  sonar  ellendz  sem  gvd  þeirra  sal  frelsi  til  æfverndi- 
ligrar  eignar.  med  ollvm  þeim  gognvm  oc  gædvm  sem  til 
hennar  liggur  oc  leigit  hefur  fra  fornv  oc  nyiv  oc  avngvv  vnd- 
ann  skilldv.  svo  framt  sem  ec  matte  framast  med  logvm 
hana  eignazt. 

Samþyckte    minn   sonvr   jvar  þessa  mina  giord  med  mier. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setti  ec  mitt  innsigle  firir  þetta 
bref  er  giortt  var  j  bravtarholiti  jn  die  Sancti  CDagni  martiris 
anno  domini  [CD  cd  vij.^) 


566.  24.  Maí  1433.  í  Krossavik  ytri. 

þAU  systkin  Ormr  Eiríksson  og  Ragnhildr  Eiríksdóttir  selja 
Jóni  Bjarnasyni  þann  part,  sem  þau  áttu,  í  jörðinni  Efstafelli 
í  Ljósavatnsþingum,  alls  26  hundruð,  fyrir  lausafé. 

AM.  Fasc.  IX,  24,  frumritið  á  skinni.  011  innsiglin  eru  dottin 
frá.     Áfskr.  AM.  280.  4to  bls.  65—66. 

fells  Breff  1433.^) 

J>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  ædr  heýra  sennda 
jon  attlason  jsleifr  asmundarson  anndres  þorkelsson  jon  odszson 
þorsteinn  odszson  jon  leifsson  quediu  guds  ok  sina  kunnegt 
giorannde  at  subb  anno  gracie  m°  cccc^  xxx^  ííí^  sunnodagenn 
næsta  fýrer    festum    urbani  j  krossavik  ýtre  j  vopnnafirde  voro 


')  stadars(!)  hdr. ;  ^)  [þannig  238,  65,  1788,  sem  ekki  getr  veriö  rétt. 
^)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.  Árni  ritar  aptan  á:  "Um  Efsta- 
fell  i  Liosavazþingum«. 

34* 


532  SJÓARBORG.  1433. 

ver  j  hia  saum  ok  heýrdum  a  handaband  jons  biarnasonar  af 
einne  halfo  en  orms  eirexsonar  ok  ragniUdar  eirexdottur  af 
annare.  selldo  (þau)  fýrr  nefndvm  jone  þa  parta  sem  þau  atto  j 
jordenne  efszta  felle  er  ligr  j  liosavaszþingum.  hann  xviii 
havnndravd  en  hvn  vi.  havnudravd.  med  aullum  þeim  gaugnum 
ok  giædum  sem  henne  hefer  fýlkt  at  forno  ok  nyio  at  til  re(i)kn- 
audo  grimstada  lande  ok  afrett  aa  flateýiardals  heide  halfs 
manadar  eing  j  halldorostada  jordu  skog  med  vmmerkiom  j  barna- 
felsz  lande  eppter  jafnnade  vid  aunnor  sýsken  sin.  s(k)yllde  títt- 
nefndr  jon  her  j  mote  gefa  adr  nefndum  orme  .x.  kvgillde  en  systor 
hans  iii  kvgillde.  skyllde  þrattnefndr  jon  alla  sokn  ok  akiæro 
eiga  a  kirkiunar  gosze  frido  ok  ofrido  ok  nidrfalle  kirkjonar 
en  adr  nefnnd  sýsken  kvitt  med  kirkiona  suo  leinge  sem  þau 
hafa  hallded.  skýlldo  adrnefud  syskenn  ormr  ok  ragnhilldr  svara 
lagariptingo  en  þratt  nefndr  jon  hallda  til  lag(a)  greindre 
jordo.  Ok  til  sannennda  her  vm  settum  uer  fýrnefnder  menn 
uor  jnnsiglle  fyrer  þetta  bref  skrifat  j  sama  stad  are  ok  dege 
sem  fýr  seger. 


567.  31.  Maí  1438.     í  Saurbæ  í  Eyjafirði. 

VoTTORÐ  séra  þorkels  Guðbjartssonar  og  séra  Sigurðar  Jóns- 
sonar  um  bókareið  Ólafs  Eyjólfssonar,  að  síðan  pláguvetrinn 
hefði  einginn  búið  á  Sjávarborg  þangað  til  Benedikt  (Brynj- 
ólfsson)  dó,  nema  þeir  sem  leyfi  hefði  feingið  af  honum. 

AM.  Fasc.  IX,  26  frumritið  á  skinni.  Annað  innsiglið  er  fyr- 
ir  bréfinu.  í  bréfabók  Landsbókasafnsins  18.  Fol.  bl.  66  (á  papír) 
er  þetta  látið  vera  dagsett  »manudaginn  í  fardögum  1430«, 
sem  er  rangt,  og  er  afskript  sú  í  eingu  góð. 

bref  wm  siogaborg.^) 
J>at  gervm  vær  þorkel  prestr  gudbiardzson  ok  sigurdr 
prestr  jonsson  godvm  monnum  kvnnikth  med  þessu  uoru  brefe 
ath  sunnudagen  j  fardaugvm  anno  domini  CD°  cccc**  xxx^  tercio 
j  savrbæ  j  eyafirde  vorv  vid  j  hia  savm  ok  heyrdvm  aa  ath 
olafr    eyiolfdzson    sor  svo  felldan  bokareid  minvm  herra  biskup 

*)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1433.  HOF  Á  HÖFÐASTRÖND.  533 

nærverandum  ath  sidan  plagvvetvren  ok  til  þess  benedekt  deydi 
ok  onguan  bua^)  a  borg  nema  þa  sem  af  benedikz  tokv  eda 
margretu  havfdv  frelse  ok  avngvan  akæro  veita  ne  ser  jordena 
ath  eigna  adrir  en  þav  benedi(c)t  ok  margret  sidan  partarnir 
uorv  þeim  eignader  j  borg  ok  þeim  jordum  fim  sem  þar  ligia 
til.  Ok  til  sannenda  her  vm  settvm  uid  okkvr  insigli  firer 
þetta  vittnisburdar  bref  giortt^)  aa  sama  are  ok  dege  sidar  en 
fyr  seigir.^) 


568.  2.  December  1433.  á  Hólura. 

DóMR  þorkels  prests  Guðbjartssonar,  fimm  presta  annara,  tveggja 
messudjákna  og  fjögurra  leikmanna,  útnefndr  af  Jóni  biskupi  á 
Hólum,  um  sættargerð  þeirra  Brands  Jónssonar  og  Magnúsar 
Benediktssonar  í  umboði  Margrétar  Eiríksdóttur  móður  sinnar 
um  kirkjufén  að  Hofi  á  Höfðaströnd. 

AM.  Fasc.  IX,  22,  frumritið  á  skinni.  Öll  innsiglin  eru  nú 
dottin  frá,  og  bréfið  hefir  orðið  fyrir  illri  meðferð,  svo  það  er  nú 
víða  því  nær  ólæsiligt.  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  294  eptir  frumritinu, 
en  skilr  eptir  kafla  dlesna. 

Domur  fra  hofi.*) 

Ollum  monnum   þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  Senda 

þorkell  gudbiartzson  sigurdr  jonsson  bergþor  halldorsson  andres 

steinþorsson     semingr     magnusson.     [jon]     biarnarson    prestar. 

CDagnus  jonsson  þorgrimr  jonsson  messodiaknar  brandr  halldors- 

son  jon  jonsson  þorlakr  sigurdzson fson  leikmenn  Quediu 

Gudz  oc  sina  kwnnigt  gerandi  ath  sub  anno  gracieCD^  cd^  xxx^ 
tercio  a  midvikodaginn  næsta  epter  andress  messo  ath  biscups 
stolinom  a  holum  j  hialltadal  vorum  ver  i  dom  nefnder  af 
heidarligum  herra  oc  virdoligum  fedr  herra  jone  med  Guds  nad 
biscupe  a  hoolum  ath  dæma  mille  þeira  brandz  jonssonar  oc 
magnuss  benedictzsonar  vm  þa  sætt  sem  þeir  hofdu  giort  sin  j 
millum  vm  kirkiu  godzith  ath  hofue  a  hofdastrðnd  j  þeim  degi 
sem  margret  gireksdotter  moder  magnus  var  logliga  firir  stefnd 
en  magnuss  benedictzsson  hafde  logligt  vmbod  margretar  modur 


^)  þannig;  '')  orðið  er  fyrir  ofan  línuna;  ')  þ.  e.  1.  Júní:    *)  apt- 
an  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


534  PRESTASTEFNUSÁMÞYKT,  1433. 

sinnar  suared  af  tueimr  skilrikum  vitnum.  var  þetta  þeira 
sætt  fyrnefndra  manna  brandz  oc  magnusar  ath  magnus 
benedictzson  handlagde  ath  luka  brande  fioretige  kugillda  oc 
tio  hundrod  j  virdingargodze  a  næstum  fardogum  j  suo  mata 
ath  brandr  skylidi  suara  vid  kirkiuna  ath  hofe  halft  þridia 
hundrad  oc  fioretige  hundrada  epter  þui  sem  maldage  kirkiunnar 
vtvisar  suo  framt  sem  biscup  jon  samþykti  þenna  gerning  þeira. 
Nw  af  þui  ath  þessi  þeira  sættargiord  fyrnefndra  manna  brandz 
oc  magnussar  var  suarin  af  tuæimr  skilrikom  prestum.  þess 
annarss  ath  biscup  jon  samþycti  med  handabande  med  brand 
jonsson  þessa  þeira  sættargerd  kirkiunar  vegna  a  hofe  oc  sinna 
þui  dæmdum  ver  fyrnefnder  domsmenn  þessa  þeira  sættargerd 
stodoga  oc  halldazt  eiga  med  ollum  sinom  greinum  oc  artikulis 
oc  optnefndan  magnus  benedictzson  skylldogan  ath  luka  fyr- 
greindom  brande  jonssyni  a  næstom  fardogum  fioretige  kugillda 
oc  tio  hvndrod  i  virdingargodze  enn  margreto  gireksdottur 
kuitta  bade  vm  eid  oc  suo  vm  peninga  fyrsagda  ath  luktum 
fyrsogdum  peningum  þrattnefndum  brande  jonssyni. 

Oc  til  saninnda  her  vm  setti  virdoJigr  herra  biscup  ion 
sitt  incigle  med  vorum  inciglam  firir  þessa  vora  samþyct  oc 
vort  domsbref  scrifuat  j  sama  stad  dag  oc  ar  sem  fyr  segir. 


569.  1433. 

Samjþykt  gerð  á  prestastefnu  fyrir  norðan  land  af  Jóni  biskupi 
Vilhjálmssyni  og  klerkum  hans. 

AM.  235.  4to  bls.   15:     Bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar 
í  frumriti.     Prentuð  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  582—83. 

anno  domini  CD^  cccc^  xxx^  tercio 
var  þetta  samþykt  j  prestastefnu  af  biskup  ok  ollum  prestum. 
Jn  primis  fyst  er  biscup  ridr  j  uisitacione  skal  hann  skoda 
kirkiur  ok  hennar  eignir  ok  stadena  ok  stadarens  peninga.  b^kr 
ok  skruda.  alltare  ok  allt  þat  sem  til  gudz  emb^ttis  (heyrer). 
skal  hann  skoda  oll  sakramenta  prestanna.  þar  næst  skoda  Ifring 
lærdra  sem   leikmanna  eda   huerssu  þeir  hallda  sina  tru^)  med 

1)  tur,  skb. 


1434.  HÓLASTAÐR.  535 

gudz^)  ok  sina  formenn  andliga  ok  verdaldliga  suo  sem  seger  j 
kirkiunnar  laga  bok.  serliga  ath  biscup  skal  ok  Rada  kirkiu  ok 
kirkna  eignu(m).  tiundum  ok  tilgiofum.  skipa  þeim  til  ok  fra 
epter  þui  sem  hann  uill  med  lærdra  manna  rade. 

Jtem  skaulu  bændr  ok  prestar  gera  fullan  ok  allan  reikningh- 
skap  aa  ollum  kirkna  godzum  ok  serliga  tiundam  sem  þeir  vita 
firer  gudze^)  eda  þeirra  erfingiar  ef  þeirra  kanu  vid  ath  missa 
þar  næst  ath  setia  ok  semia  lærda  sem  leika  ok  suo  skylda  til 
alla  lærda  menn  ok  suo  leikmenn  ath  veita  allan  þan  færleik 
sem  þeir  eru  skylldir  ath  gera  sinum  biscupe  þa  hann  visiterar 
sina  kristne  huort  heldr  þarf  æ,  lande  edr  vottnum. 

Jtem  skipathe  biscupen  ok  allir  prestar  samþyktu  ath 
prestar  take  allar  presttiundir  ef  þeir  syngia  fim  messur  ath 
haufutkirkiu.2)  synge  hann  halfan  saung  eda  meir  take  prestar 
allt  kaup  en  bondr  presttiundir  allar. 

Jtem  villia  ei  lærdir  sem  leikir  hlydnadz  med  biscup  hirte 
þa  fyst  med  andligth  suerd  þa  med  veraldligth  suerd. 


570.  11.  Janiíar  1434.  á  Hólum. 

DóMR  um  það,  að  Jón  smiðr  Úlfsson  próventumaðr  staðarins  á 
Hólum  eigi  að  vinna  alla  vinnu  á  staðnum,  er  biskup  skipi, 
og  taka  það  kaup,  er  honum  var  lofað. 

AM.  235.  4to  bls.  16:  Bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar 
í  frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3614. 

Judicium  jons  ulfssonar  anno  domini    (CD^  cd^  xxx^)  quarto.^) 

Ollum  monnum  et  cetera. 

manadagen  næsta  firir  geisladag  uorum  uer  til  skipader  aa 
holum  j  hialtadal  af  uirduligum  herra  herrajone  med  gudz  nadh 
biscup  aa  holum  ath  dæma  huerra  suara  edr  sekta  jon  ulfsson 
yrde  skyldugr  firir  þat  ath  biscupen  kærde  til  hans  ath  hann 
hefde  skilet  ser  meira  kaup  af  honum  en  hann  hefde  til  aunet 
þa   tolf  manade  sem  hann  hefde  uæret  j  biscupens  Radum  ok 


')  þannig;  ')  haur'  kirkiu,  skb.;  ')  uppi  á  spassíu  yíir  þessu  bréfi 
stendr:  'et  super  hoc  publicus  adulter  est  deuictus  per  incestum 
prepetrauit  peregrinam  suam  stuprando  uiolando  et  de  .  .  .  .•. 


536  EYJÓLFR  MÓKOLLR.  1484. 

leget  siukr  atta  uikur.  En  nefndr  jon  sagdizt  liafa  skilet  af 
ser  ath  saga  vid.  En  biscupens  bref  vottade  þat  gert  var  vm 
Rad  fyr  nefndz  jons  ok  profentu  ath  hann  skilde  smida  stadnum. 
þar  med  þa  þionosto(væita)  er  stadarens  formonnum  aa  holum  þætte 
nyttiligazt.  ok  saker  þess  ath  jon  uar  þár  logliga  firir  kalladur 
ath  hann  vndir  legiandi  uorn  dom  dæmdum  uær  fyrnefnder 
menu  þrat  nefndan  jon  skyldugan  ath  uinna  stadnum  aa  holum 
alla  þa  vinu  sem  hann  er  til  fær  aungre  aundan  tekenne.  ok 
stadarens  formenn  uilia  honum  skipa.  En  hann  eiga  ath  hafa 
þat  kaup  sem  honum  var  lofat  med  audrum  skilmalla  suo 
leinge  sem  hann  er  Raden.  kunne  jon  ath  verda  siukr  edr  sar 
dæmdum  uær  aptr  af  hans  kaupe  til  stadarens  tolf  alner  a 
huerri  uiku  suo  leinge  sem  Raden  standa. 
ok  til  et  cetera. 


571.  14.  Febrúar  1434.  i  Reykjaholti. 

þoRKELL  prestr  Ólafsson  og  Jón  prestr  Magnússon  lýsa  því,  að 
þeir  hafi  lofað  að  gefa  Eyjólfi  mókoll  Magnússyni  hvor  um  sig 
tuttugu  hundruð  til  kvonarmundar,  ef  hann  kvæntist  í  þann 
stað,  að  hann  feingi  fulla  peninga  í  mót  sínum. 

AM.  Fasc.  IX,  28,  frumritið  á  skinni.  Innsiglin  eru  dottin 
frá;  bæði  IX,  27  (Nr.  574)  og  28  með  sömu  hendi;  AM.  dipl.  afslírr. 
Nr.   1684  (eptir  frbr.). 

fetta  heyrer  til  mokolli  magnussyne.^) 
í>at  gerum  vid  þorkell  prestr  olafsson  ok  sira  jon  magnus- 
son  godum  monnum  kunnikt  med  þesso  ockro  brefi  ad  vit 
medkennumz  at  vid  hofum  lofath^)  eyiolfi  mokoll  magnussyni 
til  kvonarmundar  ef  hann  giptiz  j  þann  stad  sem  hann  fær 
fulla  peninga  j  mot  sinvm  xx^  hvndrvdvm  huor  ockar.  hefir 
sira  þorkell  lofad  honum  .xx^.  hundrada  jordv  at  tiundar  lagi 
ellegar  sextan  hvndrada  jordu  ok  þar  til  cccc.  enn  sira  jon  .x. 
kugilldi  ok  .X.  hundrvt  j  þarfligo  gozi. 

ok  til  sannenda  her  vm  settum  vid  fyrr  nefndir  menn  ockr 
jnsigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  j  reykiahollti  sexttanda  kalendas 
martij  anno  domini  CD^  cd^  xxx^  quarto. 

')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi;  ')  hér  stendr  eitthvert  stutt 
orð  sem  sýnist  vera  ofaukið  og  yíirstrykað. 


1434.  TEIGR  OG  KÁLFSKINN.  537 

572.  15.  Marts  1434.  í  Núpuíclli. 

MagnúS  böndi  Jónsson  selr  Einari  Eiríkssyni  jörðina  Teig  í 
Hrafnagilsþingum  með  tilteknum  kvöðum  og  ítökum,  en  Einar 
leggr  í  móti  jörðina  Kálfskinn  í  Árskógsþingum. 

AM.  Fasc.  IX,  35,  frumritið  á  skinni;  hafa  verið  fyrir  þvi  átta 
innsigli,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá  nema  eitt.  Árni  ritar  á  það, 
að  það  sé  Munkaþverárklaustrsbréf.  Afskript  af  bréfinu  með  hendi 
Hákonar  Ormssonar  er  í  AM.  280.  4to  bls.  75—76. 

kavpbref  vm  teig.^) 
í>eim  godvm  monnvm  sera  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
bergþor  prestr  halldorsson  arne  einarson  þorsteinn  havskvllzson 
jon  arnorsson  grimr  palsson  skeggi  sigurdarson  ok  grimr 
ionsson  quediv  guds  ok  sina  kvnnigth  geyrande  ath  vær  vorum 
ihia  savm  ok  heyrdvm  a  ath  magnus  bonde  ionsson  sellde  einare 
eirekssyne  iordina  teig  er  liggur  i  hrafnagils  þingum  med  ollvm 
þeim  gavgnvm  ok  g^dvm  sem  hann  vard  fremst  eigande  ath  til 
fullrar  eignar.  sagde  fyr  nefndr  magnvs  ionsson  ath  iordin  ætte 
halfs  manadar  teig  íirer  handan  aa  suo  ok  ei  sidr  sagdi  magnvs 
ath  þar  ætte  ath  uera  æfinlega  kristfiar  omagi  ok  lambselde  fra 
mvnkaþuera.  hier  i  moth  sellde  einar  eireksson  opth  nefndvm 
magnvsi  ionsyni  iord  er  heiter  kalfskinn  er  ligr  i  arskogs 
þingum  ok  þar  til  fimtan  kugiUde.  skillde  Ivkazt  ath  næstvm 
fardaugvm.  sagdi  opth  nefndr  einar  ath  þar  ueri  bænhvs  skyld 
ok  uere  nidr  hrapad.  skillde  magnvs  bf  ta  up  bænhvsid  a  nefndri 
iordv  ok  suara  ollvm  skylldvm  firer  a  sina  penninga  en  einar 
kuittr  ok  vid  skilldr.  skilldi  huor  vm  sig  hallda  til  laga  fyr- 
nefndvm  iordvm  ok  svara  laga  riptingum  aa  eptir  þvi  sem  lavg 
giora  rad  firer.  Ok  til  saninnda  her  vm  settvm  u§r  fyrnefndir 
men  uor  incigli  firer  þetta  kavpbref  er  skrifad  var  i  hnvpafelli 
manadaginn  næsta  firer  gvdmvndardag  anno  domini  CO^  cd^ 
XXX  °  quarto. 

578.  21.  Marts  1434.  á  Hólum* 

JóN  biskup  á  Holum  selr  þórði  Árnasyni  jörðiua  Geitaberg  á 
Hvalfjarðarströnd,    en  í>órðr    gefr    á    móti    hálfa  jörðina  undir 

^)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


538  FJALL   OG  GEITABERG.  1434. 

Fjalli   í  Slettuhlíð    með    tilgreindum  rekum  í  öðru  lagi  og  þar 
að  auki  að  lúka  tólf  kúgildi,  sem  greiðist  á  tveim  árum. 

AM.  Fasc.  IX,  31,  frumritið  á  skinni.  Fjögur  innsigli  eru 
fyrir  bréfinu,  en  tvö  eru  dottin  frá. 

vnder  felle  vm  rekaparta  j  bardz  þingum.^) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  brefe^)  sia  edr  heyra  senda 
andres  steindorsson  semingr  COagnusson  prestar  þorlakr  sigurdz- 
son  sigurdur  palsson  þorgeir  olafsson  brandr  oddzson  leikmen 
quediu  gudz  ok  sinna  kunnikt  gerande  ath  sub  anno  gracie 
CO^  cd^  xxx^  quarto  jn  dominica  palmarum  vorum  ver  j  hia 
saum  ok  heyrdum  aa  j  timburstofunne  aa  holum  handaband 
virduligs  herra  herra  jons  med  gudz  nadh  biskups  aa  holum  af 
annare  alfu  gn  þordar  arnasonar  af  annare  alfu  ath  biskup  jon 
selde  þorde  arnasyni  jordena  aa  geittaberge  er  ligr  j  saurbæiar 
þingum  aa  hvalfiardarstraund  med  olhim  sinum  gognura  ok 
gædum  sem  greindre  jordu  hefer  fylgt  ath  fornu  ok  biskupen 
vard  fremzt  eigande  ath  ok  þordr  geirmundzson  selde  honum 
til  fullrar  eignar.  skal  biskupen  svara  laga  Riftingum  aa  greindre 
jordu  gn  adr  nefndr  þordur  hallda  til  laga.  her  j  mott  skal 
þordr  gefa  jordena  halfa  vnder  fialle  er  ligr  j  felldz  þingum  j 
slettahlid  med  oUum  þeim  gognum  ok  gædum  sem  fyr  greindre 
jordu  fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornu  ok  nyiu.  þar  til  fiordungs- 
part  j  Rekka  fra  skarfasteine  aa  straumnese  ok  til  hladbergzts 
ok  fiordungs  part  j  littla  ba(c)ka  Rekka  er  ligr  j  bardz  þingum. 
her  med  skal  hann  gefa  oss  tolf  kugilde  ok  luka  vtt  aa 
tueimr  aarum  nema  nefndr  þordr  vile  fyr  luka.  skal  fyr  greindr 
þordr  suara  laga  Riftingum  aa  greindre  jordu  ok  paurtum  en 
biskupen  halda  til  laga.  tok  hann  þessa  jord  ok  parta  firir  tolf 
hundrud. 

Ok  til  sannenda  her  vm  settum  ver  fyr  nefnder  men  vor 
jnsigli  firir  þetta  kaupabref  skrifat  a  sama  are  ok  dege  sem 
fyr  seger. 


^)  Aptan  á  bérfinu  með  fornri  hendi.     þar    er    og  utan  á  áskript 
á  latínu;  ')  þannig. 


1434.  EYJÓLFR  MÖKOLLR.   —  VOGAR  0.   FL.  539 

574.  18.  Apríl  1434.  i  Reykjaholti. 

þoRKELL  prestr  Ólafsson  og  Jón  prestr  Magnússon  lýsa  því, 
að  þorkell  prestr  hafi  gefið  Eyjólfi  Magnússyni  tuttugu  hundruð 
til  giptumála,  en  séra  Jón  gefið  Eyjólfi  bróður  sínura  tíu  kúgildi 
og  tíu  hundruð  í  þarflegum  munum. 

AM.  Fasc.  IX,  27,  frumritið  á  skinni.  Innsiglin  eru  dottin  frá. 
AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1685  (eptir  frumbr.). 

mokollz  bref.^) 

J>at  ger[um]  vid  þorkell  prestr  olalsson  jon^)  magnusson 
prestr  godum  monnum  kunnikt  med  þesso  ockro  brefi  ad  eg 
adr  nefndr  sira  þorkell  medkennumz  ad  eg  hefir  gefit  eyiolfi 
magnussyni  til  gipto[m]ala  sextan  hvndrada  jord  ok  þar  tii 
fiogur  kugilldi  elligar  xx^  hvndrada  jord  epter  fornu  tiundarlagi 
huort  sera  raig  bihagar  betr  vti  ad  lata. 

jtera  gefur  eg  nefndr  sira  jon^)  eýiolfi  brodr  rainura  .x. 
kugilldi  ok  .X.  hundrut  j  þarfligura  peningura. 

afskilio  vid  ockr  her  nockora  peninga  fyrir.  skal  han  hafa 
þessa  peninga  kuitta  ok  aakærolausa  fyrir  ockr  ok  ockrura 
erfingiura. 

ok  til  sanenda  her  vra  settum  vid  fýr  nefndir  menn  okkr 
jnsigli  fýrir  þetta  bref  skrifat  j  reýkiahollti  sunno(daginn)  næsta 
fyrir  jonsmesso  holabiskups  anno  domini'  CD^  cd^  xxx^  iiij''. 


575.  18.  April  1434.  á  Sjóarborg. 

Björn  forleifsson  selr  Eyjólfi  Arnfinnssyni  jarðirnar  Voga  á 
Rosmhvalanesi  og  Gunnólfsá  1  Ólafsfirði  fyrir  jarðirnar  pernuvík, 
Efstadal,  Ós,  Hanhól  og  Gil  á  Vestrlandi. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  761,    með   hendi  Arna  Magnússonar   «Ur 
gðmlum  pappirsblðdum  in  4to  fra  Hole  i  Bolungarvik«. 

Aullum    raonnura    sera    þetta   brief  sia  edur  heyra.  senda 

Stein nzson.  gisle  þorgilzson.  Eingemundur  þorsteinsson. 

Helge  .  .  .  alldzson  og  Eigill  Magnusson.  kvediu  gudz  og  sina. 
ku[nnugt]  giorande  þa  lidid  var  fra  bingadburd  vors  herra  Jhesu 

^)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi;    ')  ritað    svo    í  skbr.:   jmy, 
eins  og  þaö  ætti  að  vera  ími,  en  á  þó  víst  að  lesa  Jón,  sbr.  Nr.  ð7L 


540  HÓLASTAÐR.  1434, 

Chri[sti]  M  CCCC  34  ar  a  sunnudægen  nærstan  fyrir  Jonzmessu 
[Holabi]skups  ad  þar  vorum  vier  i  hia  saum  og  heyrdum  a  a  Sioa[r- 
bo]rg  i  Skagafirde  handaband  og  ord^)  þeirra  Biaurns  þorleifssoþar] 
og  Eyolfs  annfinssonar.  ad  svo  fyrir  skildu.  ad  adur  greindur 
Biorn  sellde  Eyolfe  iarder  tvær  er  svo  heita:  Vogar  a  Rosm- 
hualanese  er  liggur  i  Kalfatiarnarþijngum  fyrer  sextije  hundrud. 
gunnolfsaa.  er  liggur  i  Olafsfirde  i  Kvijabeckiarþijngum.  fyrer 
tuttugu  hundrud  [og  hier  til]  4.  kugillde.  Hier  i  mot  giefur 
Eyolfur  optnefndum  Birne  iarder  5.  er  liggia  a  Vestfiordum.  er 
svo  heita:  fernevijk  og  Efstedalur.  er  liggia  i  Augurþijngum. 
fyrer  sextan  hundrud  og  tuttugu.  Os  4^  og  tuttugu.  hanol 
12°.  gyl  12«.  er  liggia  i  Holsþijngum  i  Bolungarvijk.  Skylldu 
þrattnefnder  menn  Biorn  og  Eyolfur.  hvor  ura  sig.  sijnum 
jordum  hallda  thil  laga  og  svara  lagariptingum  hvorar  sem 
brigdast  kunna  fyrr  greindar  iarder.  Och  til  sanninda  hier  um 
setium  vier  fyrrnefnder  menn  vor  innsigle  fyrer  þetta  iardakaups 
brief.  sem  giort  var  sama  stad  are  og  deige  sem  fyrr  seiger. 
og  til  meire  audsyningar  og  sanns  vitnisburdar  sette  Eyolfur 
arnfinnsson  sitt  innsigle  med  fyrrgreindra  manna  Jnnsiglum. 


576.  19.  April  [1434].  [á  Hólum]. 

DóMR    um  Bjarna  Sigurðsson,    er    ráðinn  var  hjá  Jóni  biskupi 
Vilhjálmssyni,  en  hljóp  burt  úr  verinu. 

AM.  235.  4to  bls.  16,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3615. 

Judicium  biarna  sigurdarsonar. 

Ollum  monnum.  et  cetera. 

manadag  næsta  eptir  jonsmesso  hola  biscups  vorum  ver  ij 
dom  nefnder  af  virduligum  herra  herra  jone  et  cetera  ath 
dema  huera  suara  edr  sekta  ath  biarne  yrde  skyldugr  firir  þat 
ath  biscupen  kærde  til  hans  ath  hann  hefde  hlaupet  burt  vr  verenu 
halfum  manade  fyr  eu  hann  atte  ok  hann  lyste  þui  ath  hann 
hafde  nogan  matt.  þui  er  þat  vor  domr  ath  ver  dæmdum  hann 

')  ad(!)  hdr.;  Arni  leiðrétti. 


1434.  HESTDRÁP.  541 

skyldugan  ath  abyrgiazt  þa  skreid  sem  hann  lett  þar  eptir  ok 
svo  mikla  skreid  sem   þar  hlydz  a  eptir  þat  hann  var  ij  burt 
ok   afenda   þessa    skreid    alla    ospilta  firir  jonsmesso  biscupi  i: 
haund  eda  hans  vmbodzmanne. 
Ok  til  sannenda  et  cetera. 


577.  19.  Apríl  1434.  [á  H6lum|. 

DóMR  sex    manna   útnefndr    af  Jóni  biskupi  Vilhjálmssyni  um 
Kára  Gunnarsson,  er  drepið  hafði  hest  biskups. 

AM.  235.  4to  bl.  44,  (nr.  95),  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálms- 
sonar  í  frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3675. 

Domr  vm  kara. 

Ollum  monnum  et  cetera  senda  andres  steindorsson  sem- 
ingr  magnusson  broder  jon  bernarson  broder  einar  ysleifsson 
prestar.  CDagnus  yonsson  diakne  ok  sigurrdr  palsson  leikman 
quediu  gudz  ok  sina  kunikt  gerande  ath  sub  anno  gracie  CD° 
cd°  xxx^  quarto  vorum  ver  ij  dom  nefnder  af  virduligum  herra 
herra  yon  med  gudz  nadh  biscup  aa  holum  aa  CDanadagen  næsta 
firir  yonsmessu  holabiscups  ath  dæma  huerra  suara  edr  sekta 
ath  kare  gunarson  yrde  sekr  firir  þaa  sakæru  ath  biscup  yon 
kærde  til  hans  ath  hann  hefde  drepet  hans  hest.  þui  er  þat  ij 
fyrstu  vor  domr  ath  vær  dæmdura  kara  logliga  firir  kalladan 
ok  kara  skylldugan  ath  luka  biscupinum  aptr  jafngodan  hest 
ath  næstu  fardaugvm  nema  kare  gette  þat  synt  med  tueimr 
vottum  ath  hann  hefde  eige  af  þui  daet  sem  hann  meid(d)e 
hann.  skal  hann  þesse  prof  leida  jnnan  seio  natta  elligar 
fallen  aa  mallenu. 

Ok  til  et  cetera. 


578.  28.  Apríl  1434.  í  VestmÍDSter, 

Henrik  Einglakonungr  hinn  VI,  bannar  öllum  þegnum  sínum 
að  fara  til  fiskiveiða  eða  verzlunar  til  skattlanda  Noregskonungs, 
einkum  og  sér  í  lagi  til  íslands,  Finnmerkr  og  Hálogalands,  en 
Noregskonungr  hafði  heitið  Einglendingum  sömu  verzlunarétt- 
indum  í  Björgvin  og  Hansakaupmönnum. 


542  VERZLUN  OG  FISKIVEIÐAR.  1434. 

Rymeri  Foedera  ed.  Holmes  V,  I,  6.     Henrik  VI.     12  ár. 

Super  stapula  regis  Daciæ. 

Vicesirao  octavo  die  Aprilis,  anno  duodecimo  apud  West- 
monasterium  concordatum  fuit  quod  fiat  warrantum  sub  privato 
sigillo  in  forma  subsequenti. 

Henricus  dei  gratia  rex  Angliæ  et  Franciæ  et  dominus 
Hiberniæ,  dilectis  et  fidelibus  nostris,  ballivis  et  custodibus 
cæterisque  officiariis  villæ  de  Cbepstowe  in  partibus  South- 
walliæ  Salutem. 

Cum  nos  nuper  ex  intimatione  carissimi  avunculi  nostri, 
regis  Daciæ,  Norwegiæ  et  Sweciæ  acceperimus  qualiter  idem 
Avunculus  noster, 

Considerans  multiplicia  et  grandia  pericula,  dampna  et 
dispendia,  quæ  tam  sibi  et  suis,  quam  aliis  forinsecis  extraneis 
etiam  amicis,  et  specialiter  subditis  nostris  de  regno  nostro 
Angliæ,  ex  introitu  ingressu  et  transitu  personarum  hujusmodi 
forinsecarum  et  extranearum  in  regnum  suum  Norwegiæ  et  alia 
dominia,  districtus,  territoria,  jurisdictiones  et  loca  sibi  subdita 
et  subjecta  præsertim  in  insulas  suas  de  Island  et  Fymmarck 
et  alibi  tam  in  personis  quam  in  earum  rebus  et  bonis  nuper 
evenerunt, 

Pro  vitandis  hujusmodi  perditionibus,  periculis,  dampnis 
et   dispendiis    et   ne  similia  (quod  absit)  evenirent  in  futurum, 

Ordinavit  et  statuit  quod  omnes  et  singuli  extranei,  tam 
Anglici,  quam  alii,  ad  et  in  regnum  suum  Norwegiæ  et  alia 
dominia,  districtus,  territoria,  jurisdictiones,  insulas,  et  loca 
prædicta,  causa  optinendi  vel  habendi  pisces  aut  aliqua  quæcunque 
mercandisas  sive  bona,  navigio  applicare  et  accedere  volentes, 
applicent  et  veniant  ad  villam  suam  de  Northeberne, 

Ubi  dictus  avunculus  noster  stapulam  suam  pro  concursu 
extraneorum  et  specialiter  Anglicorum  ad  exercitium  hujusmodi 
mercandisarum  statuit  et  specialiter  stabilivit, 

Concedendo  dictis  Anglicis  quod  ipsi  ibidem  gauderent,  in 
omnibus  et  per  omnia  eisdem  favoribus,  privilegiis  et  prærogativis, 
quibus  gaudebant  ipsi  de  Hansa, 

Nos  igitur 

volentes  dilectionem,  affinitatem  et  amicitias, 
quæ    inter   præfatum    avunculum  nostrum,  inclitæque  memoriæ 


1434.  VERZLUN  OG  FISKIVEIÐAR.  543 

nobiles  progenitores  suos,  regna,  terras,  dominia,  districtus, 
territoria,  jurisdictiones  et  loca  sua  prædicta,  ac  nos  et  inclitæ 
recordationis  nobiles  progenitores  nostros  vasallos,  subditos, 
regna,  terras  et  dominia  nostra  ab  olim  et  longissimis  retro 
temporibus  coaluerunt, 

Firmiter  observari,  nec  aliquid  per  nos  (quod  absit)  aut 
nostros  attemptari  vel  fieri,  per  quod  hujusmodi  amicitiis 
præjudicium  aliquod  irrogari  posset  vel  inferri,  aut  inimicitiæ, 
dissensiones  vel  debatæ  gererari, 

De  avisamento  dominorum  spiritualium  et  temporalium  ac 
communitatum  regni  nostri  Angliæ  in  Parliamento  nostro 
apud  Westmonasterium  anno  regni  nostri  viij.  tento,  cou- 
gregatorura, 

Statuerimus,  prohibendo,  ne  quis  ligeorum  seu  subditorum 
nostrorum  de  regno  nostro  Angliæ,  propriæ  temeritatis  ausu, 
contra  ordinationem,  prohibitionem  et  interdictum  ipsius  avunculi 
nostri,  superius  memorata,  et  in  contemptum  eorundem  regna, 
terras,  dominia,  districtus,  territoria,  jurisdictiones  et  loca 
dicti  avunculi  nostri  prohibita  ingredi  seu  intrare  præsumat, 
sub  poena  forisfacturæ  omnium  bonorum  suorum  mobilium  et 
imprisonamenti  personæ  suæ  ad  voluntatem  nostram,  prout  in 
statuto  nostro  prædicto  plenius  continetur, 

Vobis  præcipimus,  firmiter  injungentes,  quod  statim  visis 
præsentibus,  in  singulis  locis  infra  viilam  prædictam  et  præcinctum 
ejusdem  ubi  melius  fuerit  faciendum  ex  parte  nostra  publice 
proclamari  et  inhiberi  faciatis,  ne  quis  cujuscunque  gradus  seu 
conditionis  regna,  terras,  domiuia,  districtus,  territoria,  juris- 
dictiones,  insulas  seu  alia  loca  dicti  avunculi  nostri,  contra 
ordinationem  et  statutum  sua  prædicta,  aut  inhibitionem  nostram 
de  cætero  ingredi  seu  intrare  præsumat,  quouis  modo,  sub 
poena  supradicta. 

£t  si  aliquos  inveneritis  contraiium  a  modo  facientes,  seu 
ad  hoc  se  disponentes,  aut  qui  transierunt,  tunc  ipsos  sine 
dilatione  arestetis,  et  in  prisona  nostra  salvo  et  secure  poni  et 
custodiri  faciatis  ibidem  moraturos  quousque  pro  earum  delibera- 
tione  aliter  duxerimus  demandandum,  ac  omnia  bona  sua 
mobilia,  tamquam  nobis  forisfacta  in  manus  nostras  capiatis. 

Et  ad  nos  de  omni  eo,  quod  feceritis  in  præmissis,  districte 
et  aperte,  sine  dilatione,  in  cancellaria  nostra  reddatis  certiores; 


544  STRÖND  VIÐ  MÝVATN   0.   FL.  1434. 

taliter  vos  in  executione  præmissorum  habentes,  ne  per  accessum 
ligeorum  nostrorum  ad  loca  ipsius  avunculi  nostri  prædicti, 
præsertim  ad  Islandiam,  Fymmarchiam  et  Halgalandiam,  statuta, 
ordinationes  et  inhibitiones  in  hac  parte  hinc  facta  conclusa, 
et  determinata,  quoquo  modo  (quod  absit),  lædantur,  violentur, 
seu  infringantur. 

Et  hoc  sub  gravi  indignatione  nostra  et  sunt  vos  indempnes 
erga  nos  in  hac  parte  præservatos  volueritis,  nullatenus 
omittatis. 

Datum  et  cetera. 


579.  7.  Maí  1434        'a  Grenjaðarslöðum. 

JóN  prestr  Gamlason  selr  forkeli  presti  Guðbjartssyni  jarðirn- 
ar  Strönd  við  Mývatn,  Bæ  og  Bjarnastaði  í  Bárðardal,  og 
kvittar  hann  fyrir  andvirði  þeirra;  svo  og  kvittar  hann  forkel 
prest  fyrir  andvirði  jarðarinnar  Breiðumýrar,  er  haun  hafði 
selt  honum. 

AM.  Fasc.  IX,  29,  frumritiö  á  skinni.  Innsiglið  er  dottið  frá. 
petta  bréf  er  raeð  sömu  hendi  og  Fasc.  X,  5  (11.  Maí  1437)  og 
mun  það  vera  hönd  séra  J^orkels  Guðbjartssonar,  og  er  með  norsk- 
um  blæ. 

|>ath  gerer  ek  jon  prestr  gamlason  godvm  monnvm  vitr- 
iegt  med  þessv  CDinv  brefe  ath  ek  hefer  sellt  þorkele  prest 
gvdbiartzsyne  iarder  þriar  stravnd  vit  mývatnn  i  skvtvstada 
þingvm  oc  bæ  er  stendr  i  bardardal  i  liosavatz  þingvm  oc 
biarnarstade  er  stendr  i  bardardal  i  Ivndarbrekkv  þingvm  med 
ollvm  þeim  gavgnvm  er  þessvm  iordvm  fýlger  oc  fýlgt  hefer  at 
fornv  oc  nyiu  oc  ek  vard  fremzt  eigande  ath  firir  þriatigi 
hvnndrada  oc  þessa  peninga  alla  hefer  hann  mig  Ivkt  oc  afhent. 
þar  med  hefer  hann  mer  Ivkt  alla  þa  peninga  er  ek  atta  nær 
honum  oc  hann  hefer  vmbod  ifer  oc  hann  Ivkte  mier  firir 
iordena  aa  breidamýre  er  ek  sellda  honum  oc  þvi  gerer  ek  hann 
avrlvngis  kvittann  oc  akiærvlavsann  firir  mier  oc  ollvm  minvm 
erfingivm  vm  alla  þessa  peninga,  oc  til  sannenda  hier  vm  setta 
ek  mitt  innscigli  firir  þetta  kvittvnarbref  er  skrifat  var  æ. 
greniadarstavdvm  i  reykiardal  favstvdag  næstann  efter  vpp- 
stigningardag  anno  domini  CD^  cccc^  xxx^  quarto. 


1434.  KAMBSNES.  545 

580.  12.  Maí  1434.  í  Hjarðarholti. 

Páll   prestr   Bjarnarson    selr    Sigríði    J^orsteinsddttur   jörðina 
Kambsnes  í  Laxárdal  og  kvittar  fyrir  andvirðinu. 

AM.  Fasc.  IX,  34,  frumritið  á  skinni.  Fjögiir  innsigii  eru 
fyrir  bréfinu,  en  þrjú  eru  dottiu  frá. 

Ollum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heýra 
senda  Ormur  Loptzson.  þordr  þorstæinsson.  CDagnus  aurnolfs- 
son.  Olafr  jonsson.  þorstæinn  magnusson  ok  are  markussou. 
Quediu  guds  ok  sina  kvnnegth  gerandi.  at  sub  anno  gracie  C0° 
cd°  XXX °  quarto  j  hiardarhollti  j  laxardal  miduikudaginn  næsta 
firir  huitasunno  Worum  vær  j  hia  scam  ok  hæýrdum  a  hannda- 
bannd  þeirra  pals  prestz  biarnarsonar  ok  sigridar  þorstæinssdottur 
at  suo  firir  skildu  at  greindur  sira  píall  feck  nefnndre  sigride 
þorsteinsdottur  til  fullrar  æignar  alla  jordina  kambsues  er  liggr 
j  hiardarholltz  kirkiu  sokn  med  aullum  þeim  gognum  okgædum 
sem  þessari  jordu  fýlger  ok  fýlgt  hefer.  at  fornu  ok  nýiu  ok 
sira  pall  vard  fremzt  æigandi  at  ok  her  til  sex  kugilldi  er 
stodu  med  jordunne.  ODedr  kenndizt  sira  pall  firir  oss  j  sama 
handabanndi  at  hann  hefdi  fulla  pennjnga  ok  alla  vpp  borit 
af  sigride  firir  þessa  jord  ok  kugilldi  suo  honnum  alþingis  vel 
anægdi  j  alla  stadi  firir  sig  ok  sjna  erfingia  ok  þui  gerdi  sira 
píall  títtnefnda  sigridi  kuitta  ok  akærulausa  firir  ser  ok  sinom 
erfingivm  vm  greint  jardar  verd  ok  kugiUda.  Skylldi  síra  pall 
suara  laga  Riptingum  a  greindri  jordu.  gnn  sigridr  þorstæins- 
dotter  hallda  til  laga. 

Ok  til  sanennda  her  vm  setti  sira  pall  sitt  jnncigle  firir 
þetta  bref  med  vorum  jnnciglum  er  gert  var  j  sama  stad  degi 
ok  ari  sem  fýR  seger. 


581.  30.  Mai  1434.    á  Mýrum  i  Dýrafirði. 

JóN  Ásgeirsson  og  Kristín  Goðinadóttir  kona  hans  samþykkja 
fjórðungsgjöf,  tíundargjöf  og  aliar  löggjafir  þær  stöðugar  og  lög- 
legar,  er  Oddr  bóndi  fórðarson  gaf  Skúla  Loptssyni  dóttursyni 
sínum,  svo  og  ei  síðr  samþyktu  þau  um  þau  sextíu  hundruð,  er  Oddr 
hafði    gefið    Skúla  í  erfiðislaun  fyrir  það,  er  hann  hafði  umboð 

Dipl.  Isl.  lY.  B.  35 


546  LEPPSÆTT.  1434. 

barna  Guðna   bónda   Oddssonar,    svo   mikið,  sem  í  þeirra  part 
kom,  og  Kristín  átti  að  erfa  eptir  Odd  föðurföður  sinn. 

AM.  Fasc.  IX,  33,  frumritið  á  skinni.  Fyrsta  og  sjötta  inn- 
siglið  er  fyrir  bréfinu,  en  hin  eru  dottin  frá. 

f  ath  gerum  vær  síra  sighuatur  biarnason  ingimundR  borg- 
arson  prestar  audun  grimsson  sueinn  brandzson  hakon  eindrida- 
son  ok  gudmundr  isleiksson  godhum  monnum  viturligt  med 
þessu  woro  brefui  ath  sub  anno  gracie  CD^  cd^  tricessimo  quarto 
sunnudaginn  næsta  post  festum  corporis  christi  ca  myrum  j 
dyrafirde  voro  vær  i  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handa- 
band  þeirra  skula  loptzsonar  af  annarre  halfu  enn  jons  asgeirs- 
sonar  ok  kristinar  gudinadottur  konu  hans  af  annari  ad  suo  íirir 
skildu  ath  adr  nefndr  ion  ok  kristin  samþyktu  fiordungsgióf 
tiundargiðf  ok  allar  lauggiafer  staudugar  ok  laugligar  þær  sera 
oddr  bonde  þordarson  gaf  adurnefndum  skula  dottursyni  sinum 
iordina  kelldr  ær  stendri  kroki  j  millura  Rangca.  Jtem  Suo  ok  eigi 
sidur  samþyktu  fyrrnefnder  menn  ion  ok  kristin  vm  þau  sextigi 
hundrada  j  iördum  sem  optnefndur  oddr  bonde  þordarson  hafde 
gefuit  þratt  nefndum  skula  j  sin  erfidislaun  ær  hann  hafde 
vmbod  barna  gudina  bonda  oddzsonar  kuitt  ok  akærulaust  firir 
sier  ok  aullum  sinum  lauglighum  erfuingium  ok  epterkom- 
endum  vm  suo  mikit  sem  þeim  bar  þa  j  sinn  parth  ok  tijtt- 
nefnd  kristin  stod  tii  epter  odd  bonda  þordarson  faudur  faudur 
sinn  um  fyrgreinda  fiordungsgiöf  ok  tiundargiof  ok  lauggiafer 
ok  adur  greind  ærfindis^)  laun.  Ok  til  sanninda  hier  wm  setta 
ek  mitt  inzigli  med  þessarra  fyrrnefndra  manna  innzsiglum 
firir  þetta  kuittunarbref  sem  gert  var  j  sama  stad  deghi  ok 
aare  sem  fyrr  seger. 


582.  21.  Jíiní  1434.  á  Hólum. 

JóN  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum  veitir  séra  I>orfinni  J>ór- 
ólfssyni  fult  og  löglegt  umboð  heilagrar  kirkju  í  Fljótum  frá 
Vámúla  til  Höfðahóla,  og  skal  það  standa  um  tólf  mánuði. 

AM.  235.  4to  bls.  50,  bréfabók  Jóns  biskups  Villijálmssonar  í 
frumriti. 

1)  þannig. 


1434  UMBOÐSBRÉP.  547 

vmbodzbref  sira  thorfins  j  fliotum. 

Ver  jon  med  gudz  nad 

gerom  monnum  viturli^t  med  þessu  uoru  opno  brefe  ath 
ver  hofum  fengit  sira  þorfinnæ  þorolfssyni  vorum  kerum  syni 
uortt  oc  heilagrar  kirkiu  fult  oc  loghligt  vmbodh  j  fliotum  fraa 
væmula^)  oc  til  hofdhhola  vm  tolf  manadæ  vpp  fra  þessom  dægi 
jardær  at  byggia  landhskylder  vpp  ath  bæra  oc  þeira  til  hola 
heim  ath  flytia.  gn  kwgildæ  skal  han  oc  vpp  bæra  oc  skræidh 
oc  flytia  þat  huorttueggia  til  skæmrao  j  haganæs  efter  fornura 
vana  oc  lata  þar  geyma.  Skulo  þeir  allir  quittir  oc  akærolauser 
firir  oss  sæm  honum  gera  rettau  oc  sannan  ræikninghskap  edr 
a  settazst  oss  oc  heilagre  kirkiu  skadalauso.  fn  hann  giorer  oss 
allan  sannan  oc  rettan  ræikninghskap  af  ollu  þui  sæm  hann 
giorer  j  greindu  vmbodæ.  Skal  hann  oc  j  greindu  takmarckæ 
wora  reka  (vel)  oc  trvliga  uakt(a)  oc  vakta  lata  oc  fa  vidu 
af  þeim  til  jardanna  skipta  vidum  oc  skipa  til  jardanna  efter 
þui  sæm  (hann)  siær  uel  hentta  en  oss  oc  voræ  kirkiu  er  skada 
minst.  Skal  hann  ei  sidr  geyma  hualæ  oc  vakta  skipta  oc  til 
skurda  skipa  oc  af  þeim  hafua  etter  þui  sæm  adrer  vmbodz- 
mænn  firir  honum  hafua  adr  hafdt  þeir  sæm  trvliga  oc  Vctl 
hafua  stadit  j  sjgdu  vm(bodæ)  þeim  ath  salta  oc  sault  til  faa 
vpp  aa  worn  kosuadh  sæm  ræka  kunno.  Skal  hann  oc  lata 
byggia  æin  attæringh  edr  sæxeringh  huor  heldr  er  oss  þar 
hæfuiligr  oc  nyttoligr  vpp  aa  worn  kosnadh  af  vorum  pæningum 
oc  spare  þeim  ecki  þar  til  ath  þess  heldr  komæ  han  skipgerdine 
af  stadh  oc  sua  odrum  ærendum  medan  hann  stændr  j  þessum 
uorum  ærendum  oc  vmbodæ  giorandæ  þat  besta  hann  kann  af 
stadh  koma.  Skulo  wer  þat  alt  halda  oc  hafua  særa  hann  gerir 
loghliga  j  þesso  woru  oc  heilagrar  kijkiu  vmbodæ.  skal  hann 
taka  j  sitt  kaup  oc  starfua  laun  firam  hundrot  vm  greindhan  tima. 

Ok  til  sanninda  her  vm  settv  wer  uortt  jnsigli  firir  þetta 
bref  scrifat  a  holum  j  hialtadal  manadagin  nesta  firir  jonsmesso 
baptiste  anno  domini  CD^  cd^  xxx^  quarto. 


583.  24.  Jíiní  1434  á  Hólum. 

Veitingarbréf  séra  Magnúsar  forbergssonar  fyrir  Laufási. 

*)  annaðhvort  verðr  að  lesa  svo  eða:  vannula. 

35* 


548  LAUFÁS.   —   KADPMÁLABRÉF.  1434. 

AM  235.  4to  bls.  44  (nr.  96),  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálms- 
sonar  í  frumriti. 

Nostras  literas  collacionis  concessiue  indultas. 

Pateat  vniversis  per  presentes  quod  nos  johannes  CDiseracione 
diuina  ^piscopus  holensis  concessimus  dilecto  filio  nostro  CDagno 
thorberghsson  prestbytero  gcclesiam  sancti  petri  apostoli  de  laufw- 
ase  cum  omnibus  suis  pertinencijs  habitis  et  in  futurum  habendis 
preter  porcionem  ecclesie  libere  possidendam  quam  diu  nobis 
successoribus  nostris  delictam  reuereuciam  exhibuerit  pariter 
ac  honorem. 

Jn  cuius  collacionis  testimonium  sigilíum  nostrum  Rotundum 
est  appensum. 

Datum  hollis  in  festo  sancti  johannis  baptiste  anno  domini 
CO^  cd^  XXX  °  quarto. 


^o^  17.  Oktober  1434.  á  Reykhðlum. 

27.    Apríl    1449.  á  þingeyrum. 

Kaupmálabréf  Lopts  Ormssonar  og  Solveigar  f  orleifsdöttur. 

AM.  dipl  afskrr.  2627.  »Ex  original  Scalholt.  accuratissime« 
(AM.).  »Eitt  af  innsiglunum  var  heilt*  (AM.).  Frumbréfið  er  nú 
ekki  til  í  Biskupsskjalasafninu.  pað  datt  1  sundr  af  fúa,  þegar  Árni 
var  að  láta  afskrifa  það.  Önnur  afskript  bréfsins  er  og  meðal 
fornbréfaafsirripta  Arna  Nr,  762,  og  er  með  hendi  hans  sjálfs  eptir 
pappírsblöðum  frá  Hóli  í  Bolungarvík,  skrifuðum  nálægt  1600  (=  b). 
þriðja  afskript  bréfsins  er  í  bréfabók  séra  Skúla  á  Grenjaðarstað  í 
Árnasafni  255.  4to  bls  326,  eptir  transskripti  gerðu  á  Skriðu  í 
Reykjadal  30.  Maí   1556,  en  ekki  er  hún  nákvæm. 

Kaupmalabref  Solueigar  {>orleifzdottvr^)  [og  Orms  Loptssonar*). 

Jn  nomine  Domini  amen. 

Var  þesse  kaupmaali  lýstur  ok  stadfestur  j  millum  tueggia 
velborinna  manna.  af  einne  hailfuo  Orms  bonda  Loptzsonar. 
enn  saf  annari  hans  eiginkuinnu  hustru  Solueigar^)  folleifs- 
dottr.  aa  Reýkiaholum  sunnudagin  fýrstan  j  vetri.  þca  er  lidit 
var  frca  hingath  burdd  vars  herra  Jesu  Kristi  þushundruth 
fíogr   hundruth    þrir  tiger  ok  fiogr  car  aa  þeirra  brullaups  degi 


')  •Utan  á  brefinu  stod  [þetta]  med  gamalli  hendi*  (AM.) ;  ')  [b. 
V.  b;  ^)  Salveigar  b  (alstaðar). 


1434.  KAUPMÁLABRÉF.   —  RÁÐSMANNSRÁÐ.  549 

ath  hustru  Kristin  Biornnsdotter  gipte  fýrrnefndum  ormi  Loptz- 
syne  dottur  sina  Solueigu  þolleifsdottur  cadr  nefnda  mcd  suo 
felldu  fekanpe  aath  Ormr  Loptzson  hafdi  til  kaups  med  tith- 
nefnda  Solueigu.  sex  hundruth  hundrada.  Hier  j  moth  reikn- 
adi  hustru  Kristin  [halft  þridia  hundrath^)  hundrada  vnnder 
arna  þolleifssyne.  syne  sinum.  ath  Solueig  hefdi  erft  epter 
faudr  sinn.  ok  her  til  gaaf  hun  henni  sextigi  hundrada  af  sinum 
penningum.  gat  þraittnefndr  Ormr  bondi  Loptzson  optnefndri 
hustru  Solueigu  þolleifsdottur  fiordungsgiof  or  þeim  sex  hundr- 
udum  hundrada  sem  hann  hafdi  til  kaups  med^)  hana.  ok 
sextigi  hundrada  [j  tilgiauf.  beckiargiof  ok  morgungiof.^)  verdr 
þui  maalinn  allr  saman  j  gardh  Orms  Loptzsonar  fimm  hundr- 
udh  hundrada. 

For  þesse  giorningr  fram  aa  Reýkiaholum  m  Reýkianese 
þessom  brullaupsvottum  hiaverunndum.  sira  pali  Biarnna- 
syne.*)  sigurde  jonssyne.  CDagnusi  Biarnnarsýni  prestum.  skula 
Lopzssýne.  Geirmunde  heriolfss}  ne.  Jone  þorgilssyni.^)  huerer  til 
sannenda  hier  vm  settu  sin  jnscigli  fyri  þetta  kaupœaalabref  er 
skrifat  var  aa  þingheýrum  sunnodaginn  næsta^)  epter  festum 
CDarci^  Ewangeliste  Anno  Domini  M^.  CD°.  xl°.  nonóó. 


585.  21.  Oktober  1434.  á  Hðlum. 

þoRKELL  prestr  Guðbjartsson  officialis  heilagrar  Hóla  kirkju, 
lýsir  því  að  hann  hafi  ráðið  Guðmund  Sveinsson  ráðsmann  í 
Bjarnarstaðarhlíð  um  tvenna  tólf  mánuði. 

AM.  235.  4to  bls.  43,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3673. 

Ek  þorkell  prestur  guthbiarttzson  officialís  heilagrar  hola 
kirkiu  vid  kænnizst  med  þessu  mino  brefuæ  ath  ek  hefer  radit 
oc  skipat  gudmundh  suæinsson  Radzraann  j  biarnarstadarlydh  vm 
nestu  tuænna  tolfmanadæ  fra  fardogum  er  nu  nest  koma  oc 
þar  med  hans  quino  til  radzkono  suo  langan  tima  oc  þat  lengr 


')  8c,  &,  sem  án  efa  er  misskilningr  fyrir  iijc;  ')  vid,  b;  ')  [j 
beckiargiof.  b ;  *)  Biarnarsyni,  b ;  *)  þorkielssyni  b,  án  efa  rangt ; 
•)  sl.  b;  ')  Johani  b  (rangt). 


550  DÁLKSTAÐÍR.  1434, 

sem  nu  er  framan  til  fardaga  af  þeim  skilmala  sæm  herra  jon 
bisciip  giordi  ath  hann  skal  taka  iij  kugildæ  j  sin  þionozstu 
leyn  a  huerio  are  sem  hann  er  oc  verit  hefer  gn  hans  quina 
tio  alnar  sauluwadar  a  hu<^rio  are  oc  fædu  æino  barnæ.  skal 
greindr  gudmundr  gera  alla  lutæ  sem  radzmannæ  oc  verkstiora 
til  bær  oc  garaaal  wandæ  radzmanna  ath  vtbuum  holastadar  er 
oc  verit  hefer  oc  giora  mer  fullan  oc  allan  Ræikningh  þa  ek 
kræfur  æ^)  radzmannæ  holastadar.  kaupa  þa  bwsbulutæ  sæm  æi 
ma  raissa  þat^)  særa  bresta  kann  Ok  æi  sidr  rada  vinnomen  ef 
þeir  kunno  bresta  oc  gera  þetta  med  fullo  vitordæ  radzmansens 
æ^)  vmbodzmanz  kirkonar.  luka  stadarens  pæninga  íirir  þat  han 
kauper  til  greindz  stadar  bws  stadnum  ath  skadalauso. 

Oc  til  sannenda  her  vm  setta  ek  officialatus  jnsigli  firir 
þetta  bref  scrifat  a  holum  j  hialltadaal  in  festo  vndecim  CDilia 
virginum  colonie  auno  domini  CO^  cd^  xxx^  quarto. 


586.  2.  November  1434.  í  Lauíási. 

þoRKELL  Bergsson  fær  Guðrúnu  Andrésdóttur  konu  sinni 
þrjátigi  hundraða  upp  í  jörðina  Dálkstaði  á  Svalbarðsströnd  og 
þrjátigi  hundraða  í  lausafé,  og  átti  Guðrún  svo  mikið  fé  í 
haus  garð. 

ÁM.  Fasc.  IX.   32,    frumritið    á    skinni.     Innsiglin    eru   dottin 
frá.     AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  163,  að  því  er  virðist  eptir  frumbréfinu. 

Dálkstada  kaupbref.^) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sæa  edr  heýra  sennda 
magnus  prestr  þorbergsson  ok  steinmodr  hauskuldzson  Quediu 
guds  ok  sina  kunnikt  giorandi  aí  sub  anno  gracie  CD^  cccc<^ 
XXX ^  quarto  a  dalkstaudum  a  sualbardzstraund  þridia  daginn 
næsta  epter  festum  luce  euanngeliste^)  uorum  uid  i  hia  saum  ok 
heýrdum  ca  hanndabannd  þessara  manna  þorkels  bergsonar  af 
einne  alfu  ok  gudrunar  anndriesdottur  hans  eiginkonu  af  annare 
halfu  medrkenndizt  adr  nefndr  þorkell  ath  fýr  nefnd  gudrun 
kona  híins  ætte  sextigi  hundrada  i  hans  gard  i  sinn  mala. 
Ivkte  optnefndr  þorkeli  títtneíndre  gudrvnu  þriatige  hunndrada 


')  þannig;  ')  þt;  ^)  Aptan  á  uiéliiiU  með  hendi  frá  17.  öld;  *)  þ,  e.  19. 
Oklober. 


1434.  REYNISTAÐARKLAUSTR.  551 

upp  i  iaiirdina  a  dalkstaudum  epter  tiundar  uirdingu  ok  þar  til 
þriatigi  hunndrada  i  lausa  gozi. 

Ok  til  sanninnda  hier  um  settum  uid  fýr  nefndir  menn 
ockur  jnnsigle  íirir  þetta  bref  er  giort  uar  j  lavfase  þridia 
daginn  næsta  epter  allra  heilagra  messu  cci  sama  ccire  sem  fýr 
seger. 


587.  10.  December  1434.    í  Vik  i  Sæmundarhlið. 

HúSTRÚ  Margrét  Bjarnardóttir  lykr  staðnum  í  Reyninesi  jörðina 

Skefilsstaði  í  Hvammskirkju  sókn,    í    hönd  Illuga  Björgólfssyni 

ráðsmanni  klaustrsins. 

AM.  280.  4to  bls.  29 — 30  aLiber  copialis  Bessastadensisi)  með 
heudi  Hákonar  Ormssouar  skr.  c.  1640.  AM.  277.  4to  bls.  28 
með  hendi  Guðmuudar  Andréssonar  1640. 

Skeffilstada  Breff. 

011um  godum  mðnnum  sem  þetta  breff  sia  edur  heyra. 
senda  sira  Nikulas  Kalffsson.  Einar  Magnusson  og  forsteirn 
Dagsson.  kuediu  Guds  og  sijna.  kunnugt  giðrannde.  ad  þa  er 
lided  var  frá  hingadburde  vors  herra  Jesu  Christi  M^.  cccc^. 
þriatiger  og  iiij  ar  j  kirkiunne  a  Stad  i  Reynisnese.  sunnudaginn 
næsta  fyrer  Mariumessu  sijdare^)  voru  vier  i  hiá.  saum  og 
heyrdum  a  hanndabannd  hustru  Margretar  Biarnardottur  og 
Jlluga  Biðrgolffssonar  er  þa  haffde  raad  stadarins.  ad  so  fyrer 
skildu.  ad  fyrrneffnd  Margret  luckte  stadnum  jðrdena  a  Skeff- 
elsstðdum  er  liggur  i  huamskirkiu  sokn  med  ðllum  þeim  gðgnum 
og  giædum.  hlutum  og  hlunnendum  sem  þeirre  jðrdu  heffur 
íilgt  ad  fornu  og  nyiu  og  hun  vard  fremst  eigande  ad.  epter 
þui  fremsta  sem  Byskup  Jon  haffde  henne  selldt.  í>ar  til  loffade 
optneffnd  Margret  ad  luka  stadnum  x  kugillde.  skyllde  og 
adurgreind  jðrd  Skeffilstader  obrigd(elig)  eign  stadarins  i 
Keynenese  vpp  frá  þeim  deige.  og  Jlluge  ad  sier  taka  stadarins 
vegna  og  leigu  vppbera. 

Og  til  sannenda  hier  vmm  settum  vær  fyrrneffnder  menn 
vor  jnsigle  fyrer  þetta  breff.  er  giordt  var  i  vijk  i  Sæmundar- 
hlijd  fðstudaginn  næsta  fyrer  Magnusdag.  a  sama  aare  sem  fyrr 
soiger. 

»)  þ.  e.  12.  Sept. 


552  REYNISTAÐARKLAUSTR.  —  KVITTUNARBRÉF.  1434. 

588.  1434. 

JóN  Vilhjálmsson    biskup    á   Hólum  kvittar  |>orlák  Sigurðsson 
af  öllum  ráðum,  reikningi  og  umboðum,  sem  hann  hefir  hann  í  sett. 

AM.  235.  4to  bls.  44,  (nr.  93),  bre'fabók  Jóns  biskups  Vil- 
hjálmssonar  í  frumriti.     AM.  dipl.  afskr.  3674. 

Anno  domini  CO^  cd**  xxx°  quarto. 
quittunarbref  þorlaks  sigurdarsonar. 

Wær  yon  et  cetera. 

med  þessu  voru  brefe  ath  ver  hofum  gefit  þorlak  sigurdz- 
son  aurlungis  quittan  oc  aakærulausan  frialsan  ok  lidugan  af 
ollum  Radum  os  Reikningh  ok  þeim  ollum  vmbodum  sem  ver 
hafum  hann  j  sett  fra  fysta  dege  er  han  tok  med  ok  her  til 
sem  nu  er  komit  þui  han  hafer  oss  ok  heilagre  hola  kirkiu 
gert  Rettann  ok  sanua(n)  Reikninghskap  firir  serhueriu  íj  wtlaat- 
um  ok  jntektum  íj  fridu  ok  ofridu.  þui  gerum  ver  greindan 
þorlak  quittan  ok  akærulausan  firir  oss  ok  ollum  vorum  epter- 
komendum.    Ok  et  eetera. 


589.  1434. 

JóN  Vilhjálmsson    biskup    á    Hólum    skipar  forlák  Sigurðsson 
ráðsmann  á  Hofstöðum. 

AM.    235.    4to    bls.    44  (nr.  94),  bréfabók  Jóns  biskups  Vil- 
hjálmssonar  í  frumriti  áskinni. 

Radzraandzlofun. 
Vær  yon  et  cetera. 

.at  ver  hofum  sett  ok  skipat  þorlak  sigurdzson  Radzman 
ath  hofs  staudum.  skal  hann  hion  Rada  ok  þeim  kaup  Ivka. 
skal  hann  ollum  nyttsamligum  kaupum  kaupa  firir  stadea  med 
stadarins  peningura  huort  hann  þarf  heldr  ath  kaupa  skreid 
edr  jarn  edr  smid.  skal  hann  taka  kaup  epter  þui  sem  ver  hof- 
um  honum  lofat.  skal  hann  j  þessu  vmbodi  standa  tolf  manade. 
Ok  til  et  cetera.M 


')  þar  eptir  er  párað  inn:    Vier  jon    et    cetera   ath    uier  bidium 
ydur  u'  ath  þier  giorit  suo  ual  sem  nu  er  tijtt  suo. 


1434.  RÁÐSMANNSBRÉF.  —  HELGAFELLSKLAUSTR.  553 

590.  1435. 

Bréfságrip  um  Kambana  í  Breiðuvík,   jörð  Helgafellsklaustrs. 

AM.  252.  4to  51,  skr.  c.   1660;    AM.  430.  4to  bls.   11—12, 
sóra  JÓD  í  Hítardal  c.  1730;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1574  og  Nr.  1646. 

Kambar  bader.^) 

Anno  1435^)  keýpte  abote  Niáll  Kambana  Báda  j  Breiida- 
uijk.  firer  x^-  j  lausafie  aff  Biarna  Bonda  þorleiiffzsine. 


8.  December  [1435].  á  Hðlum. 

^^^'  5.     Juní       1436.  á  Mælifelli. 

HalldóR  Steinþórsson  selr  Jóni  presti  Gamlasyni,  ráðsmanni 
og  umboðsmanni  heilagrar  Hólakirkju,  og  staðnum  á  Hólum 
jörðina  Nýlendi  á  Höfðaströnd  fyrir  lausafé. 

AM.  Fasc.  X,  2,  framritið  á  skinni.  Fimm  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá. 

kaupbref  um  nylende  a  hofdastron(d).^) 

J>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  heýra  senda 
sira  þorkell  gudbiartzson  officialis  heilagrar  holakirkiu  sygurdr 
jonsson  prestar.  steinþorr  jonsson.  þorlakkr  sygurdarson  ok 
arnbiaurn  markusson  leikmenn  Q(uediu)  guds  ok  sina  kunnigth 
giaurande  at  þar  voro  vær  j  hia  saam  ok  heýrdum  aa  handa- 
band  ok  ord  þeirra  ions  prestz  gamlasonar  er  þa  hafdi  rad  ok 
umbod  heilagrar  holakirkiu  ok  halldors  steinþorssonar  ath  suo 
firir  skildu  at  adr  greindr  halldor  seldi  stadnum  a  holum  j 
hialltadal  jaurdina  la  nylendi  aa,  havfdastravnd  er  liggr  j  hofs 
þingum  med  aullum  gaugnum  ok  gædum  hlutum  ok  hlunnend- 
um  sem  þeirre  jaurdu  hefer  fylgt  ath  fornu  ok  nyiu  ok  hann 
vard  fremstz  eigandi  at.  Hier  j  mot  skilldi  fýrr  nefndr  sira  jon 
gefa  aa  stadarins  vegna  halfan  þridia  tug  hundrada  med  þessum 


')  430;  ^)  1245,  252.  sem  er  rangt;  verið  gæti  að  tölu  víxl  hafi 
orðið  í  afskriptinni,  og  ælti  að  vera  1425,  en  Finnur  biskup  fylgir 
ártalinu  1435  (Hist.  Eccl.  Isl.  IV,  71)  og  hefir  það  eptir  föður  sínum 
að  líkindum,  því  svo  stendr  1  430;  ')  Aptan  á  brefinu  með  hendi  frá 
c.  1600. 


554  NÝLENDI   Á   HÖFÐASTRÖND.    —  HVALSNES.  1435. 

fridleika  fimm  oxa  fiogurra  vetra.  sex  tuæuetra.  þria  kugilldis 
hesta  ok  atta  vodir  tuitugar  ok  tiu  kugilldi.  skilldi  þessir 
peningar  aller  lukaz  at  næstum  fardaugum.  for  þesse  giorningur 
fram  a  holum  j  hialltadal  aa  marivmessv  aa  jolafaustv.^)  Ok 
til  sannenda  her  vm  settum  ver  fyrr  nefndir  menn  vor  jnsigle 
firir  þetta  jardarkavps  bref  giorth  a  mælefelle  j  skagafirdi 
þridia^)  daginn  næsta  fyrir  festum  corporis  christi  anno  domini 
C0°  cccc^  XXX °  sexto. 


592.  16.  December  1435.  á  Gilsbakka. 

JóN  prestr  Kárason  vottar  um  viðtal  Árna  biskups  Ólafssonar 
um  vetrinn  1419  eptir  Jól  í  stórustofunni  í  Skáiholti  við  Helga 
Guðinason,  systrson  sinn,  er  biskup  setti  hann  hjá  sér,  drakk 
honum  til  og  gaf  honum  jörðina  Hvalsnes  á  Kosmhvalanesi. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  5607,  eptir  transscripto  á  skinni  frá  25. 
Ápr.  1480,  með  hendi  Jóns  Magnússonar  bróður  Árna. 

pess  kennizt  ek  sira  jon  prestur  koirason  med  minu  opnu 
brefe.  at  sub  anno  gracie.  CD^.  cccc^.  decimo  nono.  heýrda  ek 
fýrnefndur  sira  jon,  biskup  aarna  olafsson  tala  suo  felld  ord  til 
sinns  systurson(ar)  helga  gudinasonar  (n  jolum  vm  veturin 
epter  atta  dag  j  storu  stofunne  j  skalahollte.  ok  sette  hann 
nidr  Œi  beckinn  til  vinstre  handar  er  geingit  er  j  stofuna. 
hielt  biskup  aarne  cci  eirne  skaal  ok  drack  helga  aulit  til.  ok 
hier  til  gef  ek  þier  jaurdina  er  hualsnes  heiter  er  liggr  ca 
Rosmalanese  til  fuUrar  eignar.  ok  til  sanenda  hier  um  setta 
ok  mitt  jnnsigle  firir  þetta  bref  er  gert  var  aa  gilsbacka  fria- 
daginn  næsta  post  festum  magni  martiris.^)  anno  domini.  CD^. 
cccc^  XXX °.  quinto. 


')  þ.  e.  8.  December  1435;  ')  þridiadia,  frumritið;  ^)  fetta  er  án 
efa  Magnúsmessa  á  Jólaföstu  (13.  Dec),  Magnúsmessa  á  vor  er  1435 
á  laugardaginn  fyrir  páska,  svo  að  næsti  föstudagr  eptir  Magnúsmessu 
þá  yrði  =  föstudagrinn  næsti  eptir  páska,  og  hefði  þá  án  efa  verið 
miðað  við  páskana,  því  það  er  meiri  helgidagr. 


1436.  HVALSNES.  555 

593.  17.  Janúar  1436.  á  Ökrum. 

Snorri  prestr  íngimundarson  og  þrír  menn  aðrir  votta,  að 
þeir  heyrðu  á  að  Guðrún  Styrsdóttir  handfesti  Helga  Guðina- 
syni  þann  vitnisburð,  að  hun  hafi  heyrt  Árna  biskup  Ólafsson 
lýsa  því,  þegar  hann  var  í  Seltjarnarnesi  á  langaföstu  1419,  að 
hann  hefði  gefið  Helga  jörðina  Hvalsnes  á  Rosmhvalanesi,  og 
að  hann  gerði  það  enn. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  5607,  með  hendi  Jóns  Magnússonar 
bróður  Árna  eptir  transscripto  á  skinni  frá  25.  Ápríl  1480. 

í>at  gerum  vær  snorre  prestur  jngemundarson.  stýr  snora- 
son.  kolbeinn  þorgilsson  ok  helge  biarnarson  godum  mounum 
kunnigt  med  þessu  voru  brefe  at  vær  vorum  þar  j  hia  in  festo 
sancti  antonii  abbatis  confessoris.  ca  aukrum  a  mýrum  j  hraun- 
hrepp.  Anno  domini.  CD^  cd*^  xxx^  sexto.  saium  ok  heyrdum 
ca  ath  gudrun  stýrsdottir  handfeste  helga  gudinasýne  suo  felldan 
vitnissburd.  ath  hun  heýrde  heidarligan  herra  ok  andligan 
faudur  herra  carna  med  guds  naid  biskup  j  skalhollte  kennazt 
ath  þa  er  hann  var  j  seltiarnarnese  ca  langafaustu  íirir 
midfaustu.  Anno  domini.  CD°.  cd^.  Decimo  nono.  ath  hann 
hefde  gefit  nefndum  helga  jaurdina  er  hualsnes  heiter  er  liggr 
ca  rosmalanese  til  fuUrar  eignar  ok  sagdizt  þa  enn  gefa  honum 
adr  nefnda  jaurd.  ok  til  meire  sanninda  hier  um  sette  fýrnefnd 
gudrun  sitt  jnnsigle  med  vorura  adr  nefndra  manna  jnnsiglum 
firir  þetta  bref  skrifat  j  stad.  deige  ok  care  sem  fýrr  seigir. 


594.  24.  Marts  1436.  i  Görðum. 

Helgi  prestr  Ingjaldsson  vottar,  að  hann  hafi  verið  við  og 
heyrt  á  í  kirkjunni  á  Hvalsnesi,  er  Ingunn  Gunnarsdóttir  fékk 
Árna  biskupi  Ólafssyni  jörðina  Hvaisnes  á  Rosmhvalanesi  til 
fullrar  eignar. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  5617,  «Ex  originaU»  með  hendi  Jdns 
Magnússonar  bróður  Árna.  »Brefed  er  á  kalfskinn,  með  einu  Jnu- 
sigle  oskiru,  enn  má  ráda  ur  nafninu,  og  á  ad  vera  mannsmynd 
j  midjunne». 

þess  kenunz  eg  sira  helgi  jngialdsson  med  þesso  mino 
brefi    at   eg    var  þar  i  hia  ok  heýrda  aa  j  kirkiuni  a  hualsnesi 


556  HVALSNES.  1436. 

at  þau  heldu  hondum  saman  biskup  arne  olafsson  af  eirne  alfu 
ok  jngun  gunnarsdotter  af  annare.  var  þetta  i  þeirra  handa- 
bandi  at  nefnd  jngun  feck  biskup  arna  jordina  a  hualsnesi  er 
liggr  a  rosmalanesi  til  fullrar  eignar  med  ollum  þeim  gognum 
ok  gædum  sem  til  liggr  ok  legid  hefir  ath  forno  ok  nýio  ok 
hun  vard  fremst  eigandi  ad  vndan  ser  ok  sinum  erfingium  en 
vndir  biskup  arna  ok  hans  erfingia  j  suo  mata  at  optnefndr 
biskup  arne  skýldi  luka  hermat^)  fiortan  lestir  fisk  sem  titnefnd 
jngunn  var  honum  skyldug,  ok  til  sanenda  her  vm  setta  ek 
mitt  insigli  firir  þetta  bref  er  giort  var  j  gordum  a  altanesi 
laugardagin  firir  annunciacio  sancte  marie  anno  domini  CD° 
cccc^  XXX °  sexto. 


595.  10.  April  1436.  í  Görðum. 

AsBJöRN  í>órðarson  lýsir  því,  að  Ingunn  Gunnarsdóttir  hafi 
afhent  Árna  biskupi  Ólafssyni  jörðina  Hvalsnes  á  Rosmhvala- 
nesi  í  umboði  Hermanns  langa,  og  að  hún  hafi  sagzt  bezt 
unna  biskupi  kaups  á  jörðunni. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  5607,  með  hendi  Jdns  Magnússonar 
bróður  Árna  eptir  transscripto  á  skinni  frá  25.  Apr.  1480. 

|>ath  gerir  ek  asbiorn  þordarson  godum  monnum  kunnigt 
med  þessu  minu  brefe  ath  ec  var  þar  j  hia  ath  hualsnese  ath 
jnngunn  gunnarsdotter  afhende  biskup  oirna  jaurdina  ca  huals- 
nese.  j  vmbode  hermanz  langa  ok  sagdizt  honum  bezt  unua 
ath  leýsa  jaurdina  ef  hann  giæte  leýst.  ok  til  sanninda  hier 
um  setta  ek  mitt  jnnsigle  firir  þetta  bref  skrifat  i  gaurdum  ca 
akranese.  þridiudaginn  j  paskaviku.  Anno  domini  CD^.  cd^. 
tricesimo  sexto. 


596.  26.  Maí  1436.  á  Kirkjubóli. 

Hákon  Jdnsson  beiðist  Odds  Vigfússonar  eða  hans  löglegs 
umboðsmanns,  og  býðr  sig  undir  lög  um  það  tilkall,  er  Oddr 
þóttist  eiga   til  jarðarinnar  Kirkjubóls  í  Skutulsfirði,  er  Hákon 

0  þannig. 


1436.  KIRKJUBÓL.  557 

hafði  að  sér  tekið  og  á  sezt;  téði  og  Hákon  sín  vitnisburðar- 
bréf  um,  að  hann  hefði  erft  jöröina  eptir  foreldra  sína,  og  lög- 
festir  hann  sér  hana. 

AM.  Fasc.  X,  1,  frumritið  á  skinni.  011  innsiglin  eru  dottin 
frá  nema  hið  fjórða. 

Agreiningarbref  vmm  kyrkiubol  j  Skutulsfirde.^) 
Ollum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
senda  audun  grimsson  £inaR  markusson  halldorr  ionsson 
sueinn  brandzson  alexiss  ionsson  ok  teitur  magnusson  quediu 
G(vds)  ok  sina  kunnigt  gerandi  ath  sub  anno  gracie  CD°  cd^ 
XXX ^  vi°  voro  vær  i  hia  scaum  ok  heýrdum  cá  aa  kirkiuboli  j 
skutilsfirdi  faustudaginn  i  fardaughum^)  ath  hakon  jonsson 
beiddiz  oddz  bonda  wigfussonar  eda  hans  laugligs  umbods- 
manz  enn  baud  sig  til  andsuara  vid  adur  nefndann  odd  vm 
þath  sama  tilkall  er  hann  þottiz  eiga  j  fyrnefndri  iordu  kirkiu- 
boli  er  fýrr[nefndr  hako]n  hafdi  ath  sier  tekit  ok  ai  setz. 

Jtem  j  annari  grein  tedi  opt  nefndur  hakon  auU  sin  vitn- 
isburdarbref  þau  er  hann  hafde  þa  nærr  sier  firir  adr  sagdri 
iðrdu  ok  lysti  sigh  laugarfua  epter  faudur  sinn  ok  modur  ath 
tíjtt  nefndri  iordu  kirkiuboh  ok  laugfeste  firir  adur  greindum 
monnum.  Ok  til  sanninda  hier  vm  settv  vær  fyrr  nefnder 
menn  vor  inzsigli  firir  þetta  bref  er  gert  var  j  sama  stad  ok 
aare  deghi  sídaR  enn  fyrr  seger. 


597.  28.  Maí  1436.  Westminster. 

Leyfisbréf  Hinriks  hins  sjötta,   Einglakonungs,    að  Jón  Hóla- 
biskup  megi  senda  skip  til  Islands. 

Rymeri    Foedera    ed.    Holmes   V,  I,  31;   Safn  til  sögu  íslands 
I,  8—9. 

Pro  episcopo  Olensi  in  Islandia. 

Rex  universis  &singulis  admirallis  &c.,  ad  quos  &c.,  salutem. 

Supplicavit  nobis  Johannes  episcopus  Olensis  in  Islandia, 

in  regno  uostro  Anglæ  oriundus,  ut, 

^)  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  Ara  Magnússonar  í  Ögri ;  ')  25.  Maí. 


558  LEYFISBRÉF  EINGLAKONUNGS.  1436 

Cum  dominus  summus  poutifex  ipsum  Johannem  ad  episco- 
patum  prædictum  nuper  providerit,  ipseque,  ob  discrimina  tam 
maris  quam  terræ,  episcopatum  suum  prædictum  personaliter 
adire  et  visitare,  ac  possessionem  inde  capere,  ac  ibidem  instal- 
lari  quam  plurimum  pertimescat, 

Velimus,  ea  consideratione,  sibi  licentiam,  quod  ipse  Johan- 
nem  May,  magistrum  cujusdam  navis,  vocatæ  la  Katryne  de 
Londonnia,  procuratorem  et  attornatum  suum  in  hac  parte, 
versus  partes  Islandiæ,  cum  navi  prædicta,  ad  videndum  episco- 
patum  prædictum  et  sibi  de  statu  &  situ  ejusdem  reportanduDi 
et  nunciandum,  transmittere  possit,  annuere  gratiose: 

Nos,  supplicatioDÍ  suæ  hujusmodi  benignius  inclinati,  ac 
pro  eo  quod  idem  episcopus  ac  Johannes  Bristowe  de  Coventre 
Merchant,  et  Kicardus  Wesíon  de  Londonia,  stokfishmonger, 
coram  nobis  in  cancellaria  nostra  personaliter  constituti,  manu- 
ceperunt  pro  præfato  Johanne  May  (videlicet  quilibet  eorum 
sub  poena  quadraginta  librarum)  quod  idem  Johannes  May, 
transeundo  cum  marinariis  in  navi  prædicta  usque  dictas  partes 
Islandiæ,  quicquam  in  eisdem  partibus,  quod  in  læsionem  seu 
derogationem  cujusdam  statuti  (sive)  ordinationis,  nuper  per 
regem  Daciæ  de  mercatoribus,  stapulam  suam  apud  Norberne 
ordinatam  exercere  debentibus,  editi,  et  per  nos,  de  assensu 
dominorum  spiritualium  &  temporalium  ac  communitatis  regni 
nostri  Angliæ  in  Parliamento  nostro,  apud  Westmonasterium 
anno  regni  nostri  octavo  tento,  affirmati,  nec  prohibitionis  et 
defensionis  nostrarum  super  statuto  sive  ordinatione  prædicto, 
tunc  ibidem  factorum,  non  attemptabit  nec  faciet  attemptari: 

Quam  quidem  summam  quadraginta  librarum  quilibet 
manucaptorum  prædictorum  concessit,  de  terris  &  catallis  suis, 
ad  opus  nostrum  levari,  si  præfatus  Johannes  May  quiquam 
contra  formam  statuti  sive  ordinationis  prædicti  regis,  ac 
prohibitionis  &  defensionis  nostrarum  prædictarum,  attemptet 
seu  faciat  quomodolibet  attemptari. 

Et  ideo  vobis  mandamus,  quod  ipsum  Johannem  May  ad 
dictas  partes  Islandiæ,  cum  navi  prædicta  ac  marinariis  corape- 
tentibus  in  eadem,  ex  causa  prædicta  transire  et  redire  permittatis, 

Non  inferentes  eis,  seu,  qvantum  in  vobis  est,  ab  aliis 
inferri  permittentes  injuriam,  molestiam,  damnum,  violentiam, 
impedimentum  aliquod  seu  gravamen, 


1436.  HVALSNES.  559 

Et,  si  quid  eis  forisfactum  sive  injuritatum  fuerit,  id  eis 
sine  dilatione  corrigi  et  debite  reformari  faciatis. 

In  cujus  &c.  usque  festum  natalis  domini  proximo  futurum 
duraturas. 

Teste  rege  apud  Westmonasterium,  vicesimo  octavo  die  Maji. 

Per  Consilium. 


598.  14.  Júni  1436. 

EíNAR  I>órða(r)son  seia  lýsir  því,  að  hann  hafi  heyrt  Árna 
biskup  Ólafsson  lýsa  því  í  Björgvin,  að  haun  hafi  lokið  Her- 
manni  lacga  átta  lestir  skreiðar  fyrir  Hvalsnes  af  skuíd  Ing- 
unar  Gunnarsdóttur  til  Hermanns. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  5618,  )>Ex  originali-  með  hendi  Jóns 
Magnússonar  bróður  Árna.  »Brefed  er  á  kalfskinn,  med  einu  Jnnsigle 
oskiru,  og  er  eckert  merkelegt  á  ad  sjá«. 

f  at  giorer  eg  einar  þordason  seia^)  godum  monnum  kvnnekt 
med  þesso  mínu  brefe  ath  eg  var  þar  nær  ath  biskup  arne 
lýsti  þvi  j  biorgvin  fýrer  mig  ok  fleirum  audrum  godum  monn- 
um  hia  verondum  ath  han  hafde  loket  hermant  ianga  viij  lester 
fisk  fyrer  hualsnes  af  þeire  skulld  sem  jngun  gunarsdotter  var 
honum  skýlldug  ok  hier  epter  vil  eg  sveria  ef  þurfa  þiker.  ok 
til  sannenda  hier  vm  sette  eg  mitt  jnsigle  fýrer  þetta  bref  er 
giort  var  fimtudagen  næsta  efter  festura  corpus^)  christi  Anno 
domiui  00°  cccc^  xxx^  sexto. 


599.  30.  Juní  1436.  a  Öxararþingi. 

Alþingisdómr  tólf  manna  útnefndr  af  Ormi  Loptssyni  »hirð- 
stjóra  norðan  og  vestan  á  íslandi*  um  jörðina  Hvalsnes  á 
Rosmhvalanesi,  þar  sem  þeir  dæma  hana  Helga  »lögmanni* 
Guðinasyni,  en  Nikulás  Snæbjarnarson  frá. 

AM.  dipl  afskrr.  Nr.  5606,  »Ei  originali«  með  hendi  Jóas 
Magnússonar  bróður  Arna.  »Brefed  er  á  kalfskinn  med  .6.  Jnn- 
siglum  brákudum  og  oskirum,  og  .4.  þveinngjum   Jnsiglalausum.    tvö 

^)  þannig. 


560  H^ALSNES.  1436. 

þveingjafor  eru  tom".     AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  5607  með  hendi  Jóns 
Magnússonar  eptir  transscripto  frá  25.  Apríl  1480. 

Ollum  godvm  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heýra 
sennda  þorualldr  oddzson.  are  Dadason.  asbiorn  þordarson.  loptr 
halfdanarson.  jðrhvnndr  klemensson.  oddr  fusason.  petr  finnz- 
son.  oddr  hallzson.  sigurdr  anngrimsson.^)  snorri  jonsson.  as- 
grimr  ormsson  ogh  þorvalldr  casmvndzson  kuediu  guds  ogh 
sina  kunnight  giorandi  ad  sub  anno  gracie.  CD^.  cd^  xxx^  vj*^ 
laugardaghinn  næsta  epter  petrsmessv  ogh  palz  ca  avxarcar- 
þinghi  voru  vier  j  dom  nefnder'^)  af  erligvm  manni  ormi  loptz- 
sýni  hirdstiora  nordan  ogh  vestan  ca  jslandi  at  dæma  i  milli 
herra  laughmannzins  helga  gudinasonar  ogh  nikulas  snæbiarnar- 
sonar.  kærdi  fýrrnefndr  helghi  ath  oidrnefndr  nikulois  hielldi 
ogh  sier  eignadi  jðrdina  hvalsnes  er  liggr  ca  rosmhvalanese. 
Nu  saker  þess  ad  títtnefndr  helghi  leiddi  þar  prof  ad  jngunn 
gunarsdotter  hefdi  sellt  býskvp  aarna  ogh  afhænt  fýrrnæfnda 
jðrd  hvalsnes.  [til  fullrar  eignar.  ogh.^)  j  annari  grein  leiddi 
optnefndr  helgi  þav  prof  ad  býskvp  aarne  hefdi  gefit  honum 
títtnefnda  jðrd  hvalsnes  til  fullrar  eignar.  ogh  med  þvi  ad  þad 
var  sýnt  ogh  svarid  ogh  dæmt  ath  þrattnefndr  nikulas  væri 
þar  med  loghvm  fyrer  kominn.  þvi  dæmdvm  vier  fýrrnefnder 
domsmenn  títtnefndom  helgha  optnefnda  jord  hvalsnes  til 
fvllrar  eignar  svo  mikit  sem  gilldi  catta  lester  fisk  fram  komn- 
ar  i  bergvin  en  honum  til  hallz  þad  sem  jðrdin  væri  dýrri.  þvi 
oss  leizt  þad  skial  litid  afl  hafa  sem  nikvlas  bar  þar  fram. 
skýlldi  hann  þo  frialslægha  megha  bva  ca  jordvnni  til  næstu 
fardagha  hinvm  ad  skadlavsv. 

Ogh  til  sannenda  hier  vmm  settvm  vier  fýrrnefnder  menn 
vort  innzigle  fýrer  þetta  bref  er  giort  var  j  sama  stad  deghi 
ogh  cari  sem  fýrr  seger. 


600.  2.  Aug.  1436.  á  Utskálum. 

Fjórir  menn  votta,  að  þeir  hafi  verið  í  Brautarholti  16.  Júlí 
1434  og  heyrt  á  viðræður  þeirra  hústrú  Guðríðar  [Ingimundar- 

')  arngrimsson  5607;  ')  nefder  5606;  ')  [sl.  5607 ;  undirpunktað  í 
5606;  hefir  þetta  því  líklega  verið  þegar  orðið  svo  máð  í  frumritinu 
1480,  að  transscriptores  hafa  ekki  getað  lesið  það. 


1436.  BRAUTARHOLTSBRÉF.  561 

dóttur]  og  Guðrúnar  Sæmundardóttur  um  Brautarholt  og  Hof 
á  Kjalarnesi,  er  Vigfús  ívarsson  bóndi  Guðríðar  hafði  haldið 
leigulausum,  en  Guðrún  hafði  erft  í  plágunni  miklu. 


AM.  Fasc.  IX,  36,  frumbréfið  á  skinni.       Innsigli    Eyjólfs    er 
fyrir  bréfinu;  hin  eru  dottiu  frá. 


brautarhollzbref.^) 

Ollom  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
kolbeinn  kolbeinsson  sæmundr  jonson  magnus  nicholausson  oc 
eyiolfR  jonson  kuediu  guds  oc  síjna  kunnigt  gerandi  þa  er  lidit 
uar  fra  burd  krizst(s)  CO  cd  xxx  oc  iiij  aar  a  faustudagin  næstan 
firir  þorlaks  OOesso  aa  sumarit^)  j  brautarhollti  æ  kialarnesi 
uorum  uier  j  hia  saaum  oc  heyrdum  íe  ath  hustru  gudrijdr 
gieck  ath  sæng  þeirri  er  gudrun  sæmundardotter  huildi  j.  uar 
greind  gudruu  þa  nockut  kraunk  j  lijkama  enn  heil  ath  uiti  oc 
allri  annari  sinni  sammuizku.  taladi  nefnd  gudrijdr  til  adr 
greindrar  gudrunar. 

gior  nu  sua  uel  gudrun  míjn  sagdi  gudrijdr  ath  þu  meth- 
kendz  nu  bier  firir  dandi  monnum  ath  þu  hefer  kuittan  gefit 
hwsbondann  uigfws  juarsson  umm  brautarhollt  oc  hof  aa  kialar- 
nesi  oc  þau  tua(u)  hundrod  hundrada  sem  þar  thil  heyra. 

enn  nefnd  gudrun  gaf  hier  suar  thil  oc  taladi  sua. 

nei  nei  sagdi  gudrun.  brautarhollt  oc  hof  aa  kialarnesi  oc 
þau  tuíy  hundrot  hundrada  skal  ek  alldri  kuitt  gefa  sem  ek  aa 
j  gard  uigfws  juarssonar  frænda  mijns  en  bonda  þijns  gudríjdr 
mijn  þui  þessa  peninga  tok  ek  j  erfd  efter  systr  míjnar  þordisi 
oc  jngibiorgo  sæmundardætR  j  plagunnj  miklo  oc  þui  undrar 
mig  þad  gudnjdr  sagdi  gudrun  ath  þu  beidezst  slikra  hluta  af 
mier  þar  sem  þu  ueizst  sialf  gudrijdr  ath  ek  hefi  huorki  feingit 
leigr  nie  leiguleigr  af  þessum  míjnum  peningum  af  uigfwsi 
bonda  þoth  jon  minn  ofeigsson  oc  ek  hofum  þeirra  beidzst. 
uill  nu  sancte  nicholaui  ath  ek  niote  brautarholíz  daud  er  ek 
fieck  þad  alldri  lijfs. 

Ok  til  saninda  hier  um  settum  uier  fyrnefnder  menn  uor 
jnscigli    firir  þetta  bref  er  skrifad  uar  aa  wtskalum  a  rosthuala- 

')  Aptan  á  bréfinu;  ')  þ.  e.  16.  Júlí  1434. 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  36 


562  KAUPMÁLABRÉF  ÞORVARÐS.  1436. 

iiesi    firatodaginn   efter  olafs  CDesso  fyrrj  tueimR  aiRum  seinna 
enn  adr  stendr  skrifath. 


601.  19.  Oktober  1436.  í  BraatarhoIlK 

Kaupmálabréf  forvarðs  Loptssonar  og  Margrétar  Vigfúsdóttur. 

ÁM.  Fasc.  X,  3,  frumbréfið  á  skinni;  fjórða  og  sjötta  inn- 
siglið  er  fyrir  bréfinu,  en  hin  eru  dottin  frá. 

kaupraalabref  margrietar  uigfusdottur,^) 

Jn  nomine  Domini  Amen. 

War  suo  felldur  kaupmale  lystur  ok  stadfestur  ij  millom 
grligxs  mans  þorwardz  bonda  loptzsonar  ok  ærligrar  kuinno 
hustru  (Dargretar  Wigfusdottur  aa  þæirraa  bruUaupz  deghi.  J>aa 
er  lidith  war  fraa  hingat  burdhi  wors  herra  jehsu  christi 
þuzundrud  fiogur  hundrut  þrir  tighir  ok  sex  aar.  Sunnodaghin 
fýrsta  ij  vætri^)  ij  brautarhollti  aa  kialarnesi  at  adurnefndr  þor- 
vardur  lagdi  til  kaupz  vit  greinda  CDargretho  gardin  aa  æidhum 
j  austfiordum  sæm  liggur  ij  fliotzdallsheradi  ok  þar  til  jarda 
godz  sæx  hundrud  hundrada  ok  fiogur  hundrud  hundrada  j  lausa 
godzi.  hær  j  mothæ  hafdi  adurnefnd  CDargretha  jordina  hlidar- 
enda  er  liggur  j  fiiotzhlid  ok  þær^)  jardir  þar  liggia  nær  fyrir 
þriu  hundrud  hundrada  ok  hundrad  kugillda.  ok  þriu  hundrud 
hundrada  ij  virdingargodzi  ij  sæmiligum  gripum. 

Jtem  gaff  opt  nefndur  þoruardur  titt  nefndri  margreto 
sextigæ  hundrada  j  tiigiof  ok  hundrad  hundrada  j  bekkiargiof 
ok  þar  til  sextige  hundrada  j  morgingiof. 

Jtem  kiori  hustru  gudridr  þratt  nefnda  dottur  sina  CDar- 
gretho  malakono  j  gardh  titt  nofndz  þorvardz.  Reiknadist  mal- 
in  allur  saman  in  sumraa  oft  nefndrar  margretar  nio  hundrad 
hundrada. 

Vorw  þæssir  bruUaupz  wottar 
þorkell  olafsson 
þorsteinn  suarthofdason  ok 
sira  olafwur  fyiolfsson  prestar. 


')  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  16.  öld;  *)  þ.  e.  U.  Okt.  1486; 
')  þ-ib  nokkuð  feitt  og  ekki  ólíkt  því  sem  b  væri  og  r-ið  skáhalt  Uppi 
yfir  œ-inu,  eins  og  lesa  ætti:   bæar 


1436.  VERZLUN.  563 

skule  loftzson 

kætil  snæbiarnarson 

jon  biarnarson  leikmenn 
ok  margir  adrir  godir  menn. 

Ok  til  sanninda  hær  wmm  settum  wær  fyrrnefndir  menn 
wor  jnnsiglæ  fyrir  þetta  kaupmala  bref  er  giorth  war  fostu- 
daghin  nesta  efter  festum  luce  gwangeliste  j  sama  stadh  aare 
sæm  fyrr  sæghir. 


602.  22.  Nóvember  1436.  Westminster. 

Leyfisbréf    Hinriks    sjötta,    Einglakonungs,    að  Jón    Sálholts 
biskup  megi  ferma  skip  til  íslands  og  þaðan  aptr. 

Rymeri  Foedera,  ed.  Holmes  V,  I,  36;  Safn  til  sögu  Islands 
I,  9—10. 

Pro  episcopo  Scalholtensi. 

Eex  oranibus,  ad  quos  et  cetera,  salutem. 

Sciatis  quod,  de  avisamento  &  assensu  Consilii  nostri. 
concessimus  et  licentiam  dedimus  venerabili  patri,  J.  episcopo 
Scalholtensi  in  partibus  Islaudiæ,  infra  regnum  carissimi  con- 
sangvinei  nostri  regis  Daciæ, 

Qui  ad  adeundum  partes  prædictas,  causa  visitandi  epi- 
scopatum  suum  prædictum,  se  disponit,  ut  accepimus: 

Quod  ipse  quandam  navom,  de  regno  nostro  Ingliæ 
existentem,  cum  victualibus,  ac  ahis  bonis  et  rebus,  sibi  ac 
gentibus  et  familiaribus  suis,  cum  ad  partes  prædictas  venerit, 
necessariis  &  opportunis  carcare, 

Et  cum  navi  prædicta,  sic  carcata,  ad  partes  illas  se  divertere, 
ac  navem  illam  in  eisdem  partibus  cura  aliis  bonis  et  rebus 
suis,  in  regnura  nostrura  prædictum,  ad  satisfaciendum  certis 
creditoribus  suis,  quibus  indebitatus  existit,  reducendis,  recarcare 
et  in  idem  regnum  nostrura   reraittere  possit  licite  et  impune; 

Proviso  seraper  quod  de  custumis,  subsidiis  et  aliis  deveriis, 
nobis  in  hac  parte  debitis,  fideliter  respondeatur,  ut  est  justum, 

Ac  quod  idem  episcopus,  per  se  vel  alios,  quicquam,  quod 
in  enervationem  seu  derogationem  statuti,  in  Parliaraento  nostro, 
apud   Westraonasteriura    anno    regni    nostri    octavo  tento,    pro 

36* 


564  REYNISTAÐARKLAUSTR.  1436. 

parte    prædicti    consangvinei    nostri    editi,   cedere    valeat,    noD 
attemptet  nec  faciat  quomodolibet  attemptari. 

In  cujus  &c. 
Teste  regeapud  Westraonasterium,  vicesimosecundodie  Novembris. 

Per  Consilium. 


603.  3.  December  1436.    í  Vik  í  Sæmundarhlíð. 

þóRA  Finnsdóttir,  systir  á  Stað  í  Reynisnesi,  selr  Jóni  Bergssyni 
útibúrið  á  Stað  það,  sem  norðast  er  frá  «skalla»  (þ.  e.  skála) 
og  næst  réttinni,  og  þá  Ijóstolla,  er  hann  átti  að  lúka  klaustrinu, 
en  hann  geldr  fyrir  fimm  kúgildi  á  næstu  fardögum. 

AM.  280.  4to  bls.  31.  «Liber  copialis  Bessastadensis  *  með 
hendi  Hákonar  Ormssonar  c.  1640. 

fad  giðrum  vier  sira  Nikulas  Kalífsson.  Jlluge  Biðrgolffsson 
og  Snorre  Olaffsson  godum  raðnnum  kunnugt  med  þessu  voru 
breffe.  ad  þar  voru  vier  i  hiá  saum  og  heyrdum  á  i  skiemmunne 
ad  Stad  i  Reynenese.  ad  Syster  fora  Finnsdotter  sellde  Jone 
Berkssyne^)  med  hanndabannde  vtebured  a  Stad.  þad  nordast  er 
fra  skalla  nærst  riettenne  og  liostoUa  hanns  so  leinge  sem  hann 
liffde  og  hann  ætte  stadnuni  ad  luka.  hier  i  mot  gaff  fyrr- 
neffndur  Jon  Bergsson  fimm  kugillde  a  næstum  fardðgum.  enn 
hann  skyllde  ad  sier  taka  husid  vpp  fra  þeim  deige.  enn 
stadurinn  eiga  epter  hanns  dag. 

Og  til  sannenda  hier  vmm  settum  vær  fyrrneffnder  raenn 
vor  jnsigle  fyrer  þetta  breff.  skriffad  i  vijk  i  Sæmundarhlijd. 
manudaginn  fyrstann  i  Jolaföstu  Anno  Domini.  M^.  cccc^.  tri- 
cessimo  sexto. 


604.  26.  Janóar  1437.    á  Grenjaðarslöðum. 

Björn  Sæmundsson  selr  forsteini  Magnússyni  jarðirnar  Hvamm 
með  tiigreindum  landamerkjum,  Foss  og  Molastaði  í  FJjótum, 
en  porsteinn  leggr  í  mót  jarðirnar  Syðri-Laugar,  Dattstaði  og 
Hóla  i  Keykjadal  í  Einarsstaðaþingum. 

AM.  Fasc.  X,  4,  frumritið  á  skinni.  Öli  innsiglin  eru  dottin  frá. 
')  þannig 


1437.  JARDAKAUPABRÉF.  565 

kaupbrief  firir  huame  fosse  og  molastodum  j  fliotum,^) 
J>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
olafur  lofzðon  þordr  þorsteinsson  jon  biarnason  ok  sniæbiorn 
helgason.  Quediu  guds  ok  sina  kunnigt  gerande.  þa  er  lidit  var 
fra  hingat  burd  vors  herra  jehsu  christi  þusund  fiogur  hundrot 
þrirtiger  ok  siau  aar.  þridia  daginn  næsta  firir  pals  CDesso.^)  a 
helgastodum  j  reýkiadal  voro  vier  j  hia  saum  ok  heýrdum  aa. 
ord  ok  handaband  þeirra  biarnar  sæmundzsonar  af  einne  alfu 
enn  þorsteins  magnussonar  af  annari  at  sua  fyrer  skildu  at  adr 
nefndr  biorn  sæmundzson  selldi  fyrgreindura  þorsteine  magnus- 
syni  jarder  þriar  j  fliotum  er  sua  heita  huamur  foss  ok  mola- 
stader  er  liggia  j  hollz  þingum  med  aullum  þeim  gognum  ok 
gædum  hlutum  ok  hlunnendum  sem  fyrgreindum  jordum  eiga 
at  fýlgia  ok  fýlgt  hafa  at  fornu  ok  nýiu  ok  hann  vard  fremtz 
eigandi  at,  sagdi  biorn  at  jordin  huamur  ætti  hmdeign  sudr  at 
hunstada  aar  osi  ok  ain  redi  vpp  þadann  til  uppsprettu. 
En  þadann  langa  hrýgur  upp  J  fjall.  sua  ok  sagdi  biornn  at 
huamur  ætti  tuo  attfedminga^)  torfsskurd  arliga  j  gilia  iord  ok 
lambhaga  j  backa  jordu  þann  sem  þar  ligur  vt  med  anni  ok 
alla  lagsveide  j  fliotaa  fyrer  allri  backa  jordu  ok  selland  framm 
firir  vtann  drýckiaraa.  nedan  fra  mytiorn  ok  vt  at  jardfoilum 
aa  lagheide,  upp  j  fiall  ok  ofan  j  aa.  millum  greindra  takmarka 
ok  allan  gelldfiar  rekstur  fram  a  huarfsdal.  Hier  j  mot  gaf 
titt  nefndr  þorsteinn  greindum  birne  jarder  þriar  er  sua  heita 
sydri  laugar  ok  dattstader  ok  holar  er  liggia  j  reykiadal  j 
einarstada  þingum.  med  auUum  þeim  gognum  ok  gædum  hlut- 
um  ok  hlunnendum  sem  fyr  greindum  jordum  fýlger  ok  fýlgt 
hefir  at  fornu  ok  nyiu  ok  hann  uard  fremtz  eigandi  at.  skýlldi 
biornn  suara  fyrer  tuo  bænhus  er  nidvr  voru  fallpn  aa  dattstod- 
um  ok  holum  upp  ía  sina  peninga.  Jtem  sagdi  optnefndr 
biorn  til  halfkirkiu  skylldar  j  huammi.  skýlldi  þratt  nefudr 
biornn  sæmvndzson  hallda  þeim  jordvm  til  fvilra  laga  sera 
hann  keýpti.  En  titt  nefndr  þorsteinn  magnusson  suara  laga 
riptingum  aa  optnefndum  jordum.  Sua  ok  eigi  sidr  atti  nefndr 
þorsteinn  at  hallda  til  laga  þeim  adr  groindum  jordum  er  hann 
keypti.  en  greindr  biornn  suara  laga  riptingum. 

')  Aptan    á    bréfinu    með    hendi    frá    17.  öld;     ')  —  22.  Janúar; 
^)  elldi,  hefir  verið  ritað  hér  að  öndverðu,  en  svo  dregið  stryk  í  það. 


566  GARTSTAÐIR.  1437. 

Ok  til  saninnda  her  vm  settvm  vier  fýr  nefnder  menn  vor 
insigli  fyrer  þetta  bref  er  gert  var  a  greniadarstodum  j  reykia- 
dal  laugardaginn  næsta  epter  pals  ODesso.  a  sama  ari  sem 
fýr  segir. 


605.  30.  Janúar  1437.     á  Grenjaðarslöðam. 

TvEiR  menn  votta,  að  Oddr  Snorrason  handlagði  séra  porkel 
Guðbjartsson  öldungis  kvittan  um  þau  tíu  hundruð,  er  hann 
varð  honura  skyldugr  í  milli  jarðanna  Gautstaða  og  Öxarár. 

AM.  Fasc.  LXVI,  7,    frumritið    á    skinni.      Bæði  innsiglin  eru 
nú  dottin  frá  bréfinu. 

Gautstada  kuittun.^) 
|>ath  gervm  vit  hallr  finnbogason  ok  oddr  brýniolfsson 
vitrlegt  med  þessv  okkrv  brefe  ath  vit  vorvm  i  hia  saavm  ok 
heýrdvm  aa  ath  oddr  snorrason  hanndlagde  sira  þorkel  gvd- 
biartzson  avrlvngiz  kvittann  ok  aikiærvlavsan  firir  sier  ok 
avllvm  sinvm  erfingivm  vm  þav  tiv  hvndrvt  er  hann  vard  hon- 
um  skylldvgr  i  millvm  iardanna  gavtzstada  ok  avxaraar  ok 
kenndezt  oddr  ath  sira  þorkell  hefde  þesse  tiv  hvndrvt  honum 
Ivkt  ok  afhent  svo  honum  vel  likade.  Ok  til  sannenda  hier 
vm  settvm  vit  okkr  innscigli  firir  þetta  bref  skritat  aa  greni- 
adarstavdvm  i  Reýkiardal  midvikvdagenn  i  nivvikna  favstv 
anno  domini  CO^  cccc^  xxx"  vij^. 


606.  24.  Febrúar  1437.  á  Möðravöllnm. 

FiMM  menn  votta,  að  Magnús  Jónsson  selldi  Ólafi  Eyjólfssyni 
í  fardagaviku  fyrir  þremr  árum  jörðina  Kálfskinn  í  Árskógs- 
þingum  fyrir  Bakka  í  Svarfaðardal  og  nokkurt  lausafé. 

AM.  Fasc.  IX,  30,  frumritið  á  skinni.       Hið    fimta  innsigU  er 
fyrir,  en  hin  eru  dottin  frá. 


1)  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.     þar  stendr  og:    -Ast- 
rydi  sigurdzdotter«  og  enn  fremr:   .Thingoe  Syssel  Greniadarstad*. 


1437.  JARÐAKAUPABRÉF.  567 

bref  vm  kalfskinn  1434.^) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  aenda 
hakon  biarnarson  simon  jonsson  þorgrimur  gvdmvnsson  hognne 
einarson  ok  stephan  einarsson  kuediu  guds  ok  sina  kuiinigt 
giorande  ath  þa  er  lidit  var  fra  higatburd  vors  hera  iehsu 
christi  þushundrut  cccc  xxx  ok  iiij  aar  aa  kalfskinne  j  sar- 
skogsþingum  j  fardagaviku^)  vorum  vær  j  hia  saum  ok  heýrdum  aa 
handaband  CDagnus  jonssonnar  af  eiune  aifu  en  olafs  eyiolfs- 
sonnar  af  annare  ath  suo  fyrer  skilldu  ath  CDagnus  seilde  olaue 
fýrr  nefndvm  jordina  kalfskinn  med  oliimi  þeim  gogunum  okgædum 
sem  Jorduuue  hefer  fýlgt  at  fornu  ok  nyiu  ok  hann  vard  fremst 
eigande  ath.  hier  j  mot  skillde  olauur  gefa  greindum  magnuse 
jordina  brekcu  j  suarfadardal  med  oUum  þeim  gognnum  ok 
gædum  sem  jordunne  hefer  fýlgt  ath  fornu  ok  nýiu,  skilde 
þrat  nefndr  CDagnus  gefa  j  mille  jardanna  olafe  viij  hundrud 
ok  helgu  konu  hans  x  stikr  klædis.  skilde  optt  nefndr  CDagnus 
suara  laga  Riptingum  aa  kalfskinne  en  olafr  hallda  til  laga  svo 
ok  ei  sidr  skilde  olauur  suara  laga  Riptingu  aa  jordunne 
breku  en  magnus  halda  til  laga.  Ok  til  sannenda  hier  vm 
settum  uær  fýr  nefnder  men  vor  jnsiglle  fýrer  þetta  bref  skrif- 
at  aa  maudruvollum  j  horgardal  sunnudagin  næsta  fyrer  jons 
COesso  hola  biskup(8)  aa  langa  fosto  þrimur  aarum  sidar  en 
fýr  seger. 


607.  11.  Maí  1437.      á  Grenjaðarstöðum. 

AsGRÍMR  Jónsson  selr  með  samþykki  Guðrúnar  Magnúsdóttur 
konu  sinnar  f>orkeli  presti  Guðbjartssyni  jarðirnar  fverá  í 
Laxárdal  og  Höskuldstaði  og  Hdl  í  Reykjadal  fyrir  jörðina  á 
Breiðamýri  í  Reykjadal;  en  ef  riptingar  koma  á  þverá  fær  for- 
kell  prestr  aptr  tuttugu  hundruð  í  Mýri  eða  þrjátigi  kúgilda. 

AM.  Fasc.  X,  5,  frumritið  á  skinni.  þriðja  innsiglið  er  dottið 
frá,  en  brot  er  eptir  af  hinum  tveimr.  þetta  bréf  er  með  sömu 
hendi  og  Fasc.  IX,  29  (7.  Maí  1434),  og  er  það  líklega  hönd  séra 
|)orkels  Guðbjartssonar. 


')  Aptan  á  bréfinu  með  gamalli  hendi;  ')  Fardagar  1434  hófust 
3.  Júní.  Magnús  bafði  keypt  jörðina  15.  Marts  s.  á.  af  Einari 
Eiríkssyni. 


568  JARÐAKAUPABRÉF.  1437. 

bref  vm  hauskulldzstadar^)  i  reykiadal.^) 
feira  godvra  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
erlendr  gvnnsteinsson  oddr  bryniolfsson  oc  þorleifr  þorsteinsson 
qvediv  gvds  oc  sina  kvnnegt  gerande  ath  vær  vorum  i  hia  oc 
saam  aa  handabannd  þorkels  prestz  gvdbiartzsonar  oc  asgrims 
jonssonar  med  svo  firir  skildv  ath  asgrimr  sellde  med  sam- 
þykke  gvdrvnar  CDagnvsdottur  konv  sinnar  sira  þorkele  iarder 
þriar  þveraa  i  laxaardal  oc  havskvUzstade  oc  hol  er  standa  i 
Reykiardal  med  avllvm  þeim  gavgnvra  oc  giædvra  sera  þeira 
fýlgde  oc  fýlgt  hefde  ath  fornv  oc  nýiv  oc  hann  vard  frerazt 
eigande  ath.  hier  i  mot  gaf  sira  þorkell  iordena  aa  breidaraýre 
i  Reýkiardal  med  þeim  gavgnvm  sera  henne  fýlger  oc  fýlgt 
hefer  ath  fornu  oc  nyiv  oc  hann  vard  frerazt  eigande  ath  oc 
sagde  þar  vera  halfkirkiv  skýlld  oc  skillde  asgrirar  abýrgiazt 
hana  en  sira  þorkell  skillde  svara  kirkiv  goze  ai  þveraa  en  as- 
grirar  kvittr  firir  honura  oc  hans  erfingivm.  skillde  hvor  svara 
laga  Riptingvm  aa  þeim  iordvm  er  sellde  en  hallda  þeira  til 
fvllra  laga  er  þeir  keyptv.  kynne  iordenn  aa  þveraa  ath  riptazt 
af  sira  þorkele  skillde  hann  eiga  aptr  i  iordena  aa  rayre  tvttvgv 
hvndrvt  vird  edr  þriatige  kvgillda.  Oc  til  sannenda  hier  vm 
settvm  vær  vaar  iunscigli  firir  þetta  bref  skrifat  aa  greniadar- 
stavdvm  i  Reýkiardal  aa  lavgardag  næstann  efter  vppstigningar- 
dag  anno  domini  CD°  cccc^  xxx^  vij^. 


608  21.  Maí  1437.    í  Vik  i  Sæmundarhlið. 

NíKULÁS    prestr    Kálfsson    kvittar    Illuga  Björgdlfsson  fyrir  af- 
hending  á  kirkjufjám  á  Hofi  á  Skagaströnd. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  462,  .-Ex  originali  monasterii  Thing- 
eyrensis,  accurate«  (AM.).  Árui  lýsir  innsigli  séra  Nikulásar. 
(tþar  sem  þesse  understrikudu  ord  [hér  í  útg.  í  hornklofum]  nu  standa 
í  brefenu,  hefur  eitthvad  utskafed  vered,  og  þesse  understrikudu  ord 
skrifud  i  stadenn  þess.  Er  hóndenn  á  þessu  understrikada  miklu 
nyrre  til  ad  siá  enn  hitt  annad  i  brefenu.  þo  getur  þetta  ecki 
vel  fals  vered.   (AM.). 


')  þannig;  ')  Aptan  á  bréíinu  með  fornri  hendi. 


1437.  HOF.    —   REYNISTAÐARKLAUSTR.  569 

|>ath  giore  ek  sira  nicholas  kalfssonn  godvm  monnum 
kvnnickth  med  þessv  minv  brefe  at  ek  medkennvvmz^)  at  ek 
hefer  vtt  tekid  af  illvgha  biorgolfssyni  j  kirkivgodzith  a  hofi  a 
skagastravnd  niv  kvgilldi  ok  tvttvgv.  vij  hesta.  ij  merar  .cc 
j  vadmalvm.  c  j  virdingargozi  ok  .x.  hvnndrvd  j  porcio  ok 
Ivktvz  honum  þav  apptur  j  kirkiv  bótt  ok  stadar.  ok  þvi  giore 
ek  fyr  nefndan  illugha^)  biorgolfsson  orlvngiss  k(v)ittann  vm  adur 
gre(i)nnda  penninga  [alla  þa  er  ek  hefi  ut]  tekit.  ok  til  sann- 
inda  her  vm  setta  ek  mitt  insigli  firir  þetta  bref  er  giort  var 
j  vik  j  sæmvndarhlid  þridiadagenn  j  hvita^)  vikv  anno  domini 
m°  cccc^  tricessimo  septtimo. 

«aptanii  á  briefinu  stendur  med  sðmu  hende  ad  visu  eins 
gamalH'.  : 

var  þessi  fridleiki  xvj  kyr.  ij  kvigur.  fim  asaudar  kvgilldi. 
fim  i  gelldvm  navtvm.  ij  j  saudvm.  vij  hestar.  ij  merar. 


609.  25.  Augast  1437.  á  þingeyram. 

GoDSViN  biskup  í  Skálholti  skipar  samkvæmt  kosning  konvent- 
unnar  fóru  til  abbadísar  í  Reynistaðarklaustri,  sem  hafði  verið 
abbadísarlaust  um  mörg  ár  síðan  Ingibjörg  abbadís  dó,  og 
sömuleiðis  dispenserar  hann  með  póru  um  eitt  ár  um  aldr 
hennar,  sem  eigi  var  lögboðinn. 

AM.  Fasc.  X,  7,  frumritið  á  skinni  með  útlendu  handarlagi. 
Innsiglið  er  dottið  frá.     Bréfið  hefir  fylgt  Reynistaðarklaustri. 

Víj  Godhswin  med  gudz  naadh  biskup  j  skalholti  ok  wm- 
bodhsmann  heilaghrar  holakiridu  kunngörum  allum  godhum 
monnum  med  þessu  waro  opnu  brefui  at  þa  ær  lidith  war  fra 
burdh  wors  herra  iehsu  christi  þusund  fioghr  hundrot  þretighi 
ok  siaw  aar  komum  wíj  til  klostridh  a  stad  j  reynines  sem 
stendr  j  skaghafirdhi  j  holabiskups  demi  hðrdhum  wíj  ok 
wndirstodhum    af  konuent    ok    systrom    adhrnefndz    klostrs  at 


')  þannig;  ')  iHigha,  hdr.;  ')  »Mille  j  og  viku  er  nockud,  sem  ecki 
verdur  lesed  i  originalnum.  þad  synest  vera  hviij  enn  h.  og  iij. 
er  aptur  utskafed.  v.  stendur  enn  skírt».  (AM.).  Hér  hefir  því  líklega 
annað  hvort  staðið  hvíta  viku  eða  hvítasunnu  viku  eða  hvíta- 
daga  viku. 


570  REYNISTAÐARKLAUSTR.  1437. 

efter  andlat  wyrdhulighrar  jungfrw  ok  hreinlifrar  persono  frw 
jngibiargar  miUdrar  aminningar  som  seinazt  war  abbadis  j 
sagdho  klostri  hafr  nefnt  kiostr  j  morgh  aar  werit  wtan 
abbadis  ok  hennar  Regiment.  Samoleidhis  hafuum  wíj  wndir- 
stadhit  af  fyrsaght  konuent  ok  systr  at  þær  hafua  sett  ok 
skipat  erligha  ok  reinlifua  jungfrv  syster  thoru  som  wigdh  ær  ok 
professa  j  oftnefndu  klostri  til  priorissam  wm  nockur  aar 
þotti  os  sem  fyrsaght  klðstr  matti  æi  skadaleyst  sta  wtan  rett- 
om  formanne.  ok  efter  waro  radhi  gekk  allt  þeirra  konuent  j 
capitulum.  hwar  allar  systr  með  einnæ  rðst  reghluligha  sik 
kusu  systr  thoru  til  formanz  ok  abbadis  bidhiandis  os  edmiuk- 
ligha  confirmera  þeirra  laghliahan  kosningh.  hwerra  b^num  wíj 
med  allom  godhwilia  samþykkiandis  ok  þeirra  Reghlulighan 
kosningh  af  warri  biskuplighri  makt  confirmerandis. 

Jtem  dispenserum  wíj  af  sama  makt  med  nefnda  systr 
thoru  wm  eitt  aar  ædher  litt  meir  þat  hon  hafr  æi  swo 
fuliilighan  ædhr  laghlighan  alldhr  sora  henni  bær  af  loghmali 
heilaghrar  kirkiu. 

Hær  ofr  bidhium  wíj  ok  biodhum  wnder  krapti  heilaghr- 
ar  hlydhni  allom  swo  leikom  som  lærdhom  sem  til  hðra  fýr- 
saght  klðstr  at  their  se  fyrnefndhri  systr  thoru  hlydhughir  efter- 
latughir  ok  ðdhmiukir  j  allom  þeim  hlutom  sem  þeim  bær 
sinum  rettom  formannæ  ok  abbadis  at  gðra. 

Ok  til  sanninda  hær  wm  heingdom  wíí  wort  jnsighli  forer 
þessa  confirmacionem  sem  skrifuth  war  a  þingheyrom.  dominica 
proxima  post  festum  sancti  Bartholoraei  apostoli  ipsius  gloriosi 
sama  ari  som  fyr  seghir. 


610.  13.  September  1437.        á  Möðravöllam. 

þoRVARÐR  Loptsson  selr  Gunnsteini  Jónssyni  jörðina  í   Leyn- 
ingi  í  Eyjafirði  fyrir  jörðina  í  Vogum  við  »Mývötn«. 

AM.  Fasc,  X,  6,  frumritid  á  pappir.  Inusigli  þorvarðs  er 
dottið  frá,  en  þó  er  ekki  rifinn  faldr  bréfsins  út  úr  innsighsgatinu; 
hefir  því  innsiglisþveingrinn  hka  líklega  verið  úr  pappír.  þetta  bréf 
er  langelzt  af  öllu,  sem  til  er  frumritað  á  pappír  á  íslenzku.  þó 
fiunast  rök  til  þess  að  kæra  Michaels  prests  Jónssouar  frá  3.  Apríl 
142d  (Nr,  365)  hafi  verið  rituð  upphaflega  á  pappír,  þótt  hún  sé  nú  ein- 
ungis  til  í  samtiða  frumriti  á  skinni.     Bréf  þetta  má  heita,  að  hafí  haldið 


1437.  JARÐAKAUPABRÉF.      -    HELGAFELLSKLAUSTR.  571 

sér  vel.  Aptan  á  blað,  er  Árni  Magnússon  hefir  lagt  um  bréflð 
ritar  hann:  »þetta  innlagt  bref  hefi  eg  feinged  á  Kalfafelli  i  fliots- 
hverfe.  þad  synest  ad  vera  originall,  hvar  under  hangt  hafe  innsigle 
eitt.  Og  mau  eg  so  eigi,  ad  eg  hafi  sied  Jslendskt  bref  a  pappir. 
iafngamallt  þessu". 

fath  giere  ek  þoruardr  lofzson  godum  monnuni  viturligth 
med  þessu  minu  brefe  ath  ek  hefer  sellth  gunnsteiue  yonsyne 
yordena  halfa  íj  ieýninge  er  liggur  íj  hola  þingum  íj  eýiafirde 
med  aullum  þeim  gaugniim  oc  gædum  sem  greindri  yordu 
fýlger  oc  fylgth  hefer  at  fornu  oc  nýiu.  her  íj  mote  gafh  adr 
nefndr  gunnsteinn  yordena  ij  vogum  vit  mýuautn  er  liggur  íj 
Reykia  hlidar  kirkiu  sokn  med  ollum  þeim  gaugnum  oc  gædum 
er  greindri  yordu  fýlger  oc  fylgth  hefer  ath  fornu  oc  nýiu  oc 
hann  vard  frerast  eigande  ath.  skýllde  huor  suara  laga  Ript- 
ingum  firir  þaa  yord  er  sellde.  enn  bader  skýllder  ath  hallda  til 
laga.  Oc  til  sannennda  hier  vm  setta  ek  mítth  ynnsigle  firir 
þetta  bref  skrifath  aa  maudrouaullum  íj  eýiafirde  friadagenn 
næsta  firir  krossmesso  vm  hausteth  anno  domini  CD^  cd^ 
tricessmo  septimo. 


25.  ]\ðvember  í  Hrossholti. 

^^^'  31.  December  ^^^^*  á  Helgaíelli. 

Sex  presta  dómr  útnefndr  af  séra  |>orsteini  Svarthöfðasyni 
prófasti  miUi  Hítarár  og  Skraumu  um  ágreining  séra  Páls 
Bjarrarsonar  í  Miklaholti  vegna  Miklaholtskirkju  og  Njáls 
ábóta  á  Helgafelli  um  Keflavíkr  reka. 

AMagn.  264  4to  bls.  3—4,  skr.  1606.  AMagn.  dipl.  afskrr. 
1629  með  hendi  Árna  Magnússonar. 

Aullum  godum  monnum  sem  þetta  Breff  siá  edur  heyra 
senda  Olafur  Eyolfsson.  KietiU  Narfason.  Jon  Brandsson.  Gijsle 
þorlaksson.  Snorre  Jngimundarson  oc  Aron  Helgason  Prestar 
Qvediu  Gudz  oc  sijua  kunnigt  giaurandi.  ad  árum  epter  christi 
hingadburd  cio  cd  xxx  oc  vij  ár  jn  festo  sanctæ  chatarinæ 
virginis  j  Hrosshollte  j  Eyiahrepp  vorum  vier  tilnefnder  af 
Erlegum  manne  sijra  porsteine  Suarthaufdasyne  profaste  j  millum 


572  ÞINGEYRAKLAUSTR.  1437. 

Hiitarár  oc  Siíraumu  ad  dæma  j  millum  Herra  Niáls  abota  aa 
Helgafelle  oc  Sijra  Páls  Biarnarsonar  fyrer  kyrkiunaj  Mýklaholltte. 
huertt  eignast  raætte  fyrnefndur  Herra  abote  oc  klaustrid  allann 
þann  hual  sem  nu  j  haust  Rak  j  Kieflavijk  aa  Snæfellsnese.  oc 
alla  reka  fyrer  greindre  jaurdu  Kieflavijk.  Jtem  varþadsuarid 
af  tueimur  skilriikum  vitnum  þar  þa  fyrer  oss.  ad  optnefndur 
Sijra  Páll  hafdi  lagtt  med  handabande  þetta  mál  under  þann 
vj  presta  dom  sem  greindur  Sijra  |>orsteirnn  Suartthofdason 
nefnde  yfer  fyrr  sagtt  hualmal  oc  reka.  Nu  af  þui  ad  fyrr- 
nefndur  Herra  Abote  hafde  ei(g)i  þar  þa  aull  sijn  skihúki  oc  mál- 
daga  þann  sem  vær  þotturast  endelegan  veg  oc  alýktardom  aa 
mega  leggia  umm  greintt  hualmál  oc  reka.  í>ui  dæmdum  vier 
fyrrnefnder  menn  þetta  sama  mál  under  þann  vj  eda  xij  presta 
dom  sem  Herra  Godhsuin  med  Gudz  nád  Biskup  j  skalholltte 
viUde  tilneífna  aa  þeirre  prestastefnu  enne  fýrstu  sem  hann 
helldur  j  skálholltte.  Og  til  sanninda  et  cetera.  skrifad  aa 
Helgafelle  die  Silvestri  Papæ  et  confessoris  aa  sama  áre  sem 
fyrr  seiger. 


612.  4  December  1487.       á  Sveínssiöðam. 

Bróðir  Ásbjörn  Vigfússon  ábóti  á  fingeyrura  selr  Birni  f)or- 
leifssyni  þá  veiði  alla  í  Víðidalsá,  er  fylgt  hefir  Borgarlöndum, 
fyrir  jörðina  Kelduland  á  Skagaströnd. 

IBfél.  79.  4to  bls.   368—370,  skr.  c.  1680. 

Briefs  Copie  af  Jnnsigludu  maldagabriefe  sem  liggur  i 
Bolstadarhlijd  hliodande  um  veyde  firer  borgarlondum  sem 
abote  asbiornn  af  þijngeyrum  sellde  til  borgar  firer  Kiellduland 
a  Skagastrond  Datum  1437. 

Vier  broder  asbiornn  vigfusson  med  guds  nad  abote  a 
þijngeýrum  giorum  godum  monnum  kunnugt  med  þessu  voru 
opnu  brefe.  ad  vær  hofura  sellt  Erlegum  manne  birne  porleifs- 
syne  alla  þa  veyde  i  Vijdedalsá  er  borgarlondum  hefur  adur 
filgt  ad  fornu  til  loglegrar  eignar  med  samþicke  brodurs  asgrims 
jonssonar  sijns  [conventu]  brodurs.  enn  hier  j  mot  gaf  adurnefndur 


1438.  VERZLUN.  573 

biornn  firgreindum  herra  asbirne  ábota  og  klaustrinu  aa  f>ijng- 
eyrum  jordena  Kiellduland  til  obrigdanlegrar  eignar  er  liggur  a 
Skagastrond  i  Hofskirkiusokn  med  ollum  þeim  gognum  og 
giædum.  er  þeirre  jordu  hefur  fylgt  ad  fornu  og  nýiu.  og  hann 
vard  fremst  eigande  ad.  og  so  firerbiodum  vier  oftnefndur^) 
broder  asbiornn  ábote  ollum  vorum  loglegum  effterkomendum 
ad  kiæra  edur  riufa  þetta  vort  kaup. 

Voru  þesser  kaupvottar  Jon  Sigurdsson  og  Jon  Eijnarsson. 

Og  til  sanninda  hier  um  setium  vier  vort  insigle  med 
firrgreindra  manna  Jnsiglum  firer  þetta  bref  er  giort  var  a 
Sueýnstodum  Sanctæ  barbare  virginis  et  martiris  dag  Anno 
Domini^)  CD  CD  xxx  septimo, 


613.  29.  Janúar  1438.  [Windsor]. 

Leyfisbréf  Hinriks  hins  sjötta  Einglakonungs,  að  Jön  Skál- 
holtsbiskups  megi  ferma  enskt  skip  til  íslands,  og  þaðan  aptr 
til  Englands. 

Rymeri  Foedera,  ed.  Holmes.  Tom.  V.  P.  L,  45;  Safnl,  10—11. 

Pro  episcopo  Scalholtensi. 

Rex  omnibus,  ad  quos  et  cetera,  salutem. 

Supplicavit  nobis  venerabilis  pater,  Johannes  episcopus 
Scalholtensis,  in  partibus  Islandiæ,  infra  regnum  carissimi  con- 
sangvinei  nostri  regis  Daciæ, 

Qui  adeundum  partes  prædictas,  causa  visitandi  episco- 
patum  suum  prædictum,  se  disponit,  ut  accepimus: 

Ut  ei  licentiam  concedere  velimus,  quod  ipse  quandam 
navem,  de  regno  nostro  Angliæ  existentem,  cum  victualibus  ac 
aliis  bonis  et  rebus,  sibi  ac  gentibus  et  familiaribus  suis,  cum 
ad  partes  prædictas  venerit,  neccessariis  et  oportunis,  carcare,  et 
cum  navi  prædicta,  sic  carcata,  ad  partes  iUas  se  divertere,  ac 
navem  iilam  in  eisdem  partibus  cum  aliis  bonis  &  rebus  suis  in 
regnum  nostrum  prædictum,  ad  satisfaciendum  certis  creditor- 
ibus  suis,  quibus  indebitatus  existit,  reducendis,  recarcare  et  in 
idem  regnum  nostrum  remittere  possit  licite  et  impune; 

^)  oftnefnder,  hdr.:  *)  Dominæ(!),  hdr. 


574  •  VERZLUN.  1438. 

Nos,  pro  eo  quod  Richardus  Weston  de  Londonia,  stokfysh- 
monger,  &  Thomas  Harlowe  de  Londonia,  iremonger,  coram 
nobis  in  Cancellaria  nostra  personaliter  constituti,  manuceperunt 
(videlicet,  uterque  eorum  sub  poena  centum  marcarum)  pro 
præfato  episcopo,  quod  ipse  quicquam,  quod  in  enervationem 
seu  derogationem  statuti,  in  Parliamento  nostro  apud  West- 
monasterium,  anno  regni  nostri  octavo,  pro  parte  prædicti 
consangvinei  nostri  editi,  cedere  valet,  non  attemptet  nec  faciat 
quomodolibet  attemptari. 

Quam  quidem  summam  uterque  manucaptorum  prædictorum 
concessit  de  terris  et  catallis  suis  ad  opus  nostrum  levari,  si 
prædictus  episcopus  quicquam,  quod  in  enervationem  seu  de- 
rogationem  statuti  prædicti  cedere  possit,  attemptaverit,  seu 
quomodolibet  attemptari  fecerit: 

Licentiam  iUam  tenore  præsentium  de  avisamento  &  assensu 
Consilii  nostri  duximus  concedendam, 

Et  ideo  vobis  mandamus,  quod  ipsum  episcopum  navem 
prædictam  in  forma  prædicta  carcare,  et  eam  versus  partes 
prædictas  ducere,  ac  etiam  in  partibus  iUis  recarcare,  et  in 
regnum  nostrum  Angliæ  remittere,  permittatis; 

Proviso  semper,  qvod  dicta  bona  ad  partes  prædictas  & 
non  ad  alias  traducantur,  et  nobis  de  custumis,  subsidiis,  et 
aliis  deveriis,  nobis  in  hac  parte  debitis,  bene  &  fideliter 
respondeatur. 

In  cujus  &c. 
Teste  rege  apud  [Windsor]  xxix.  die  Januarii. 


614.  18.  Febrúar  1438.  Wesíminster. 

LeyfíSBRÉf  Hinriks  hins  sjötta,  Einglakonungs,  að  Jón  Höla- 
biskup  megi  ferma  tvö  ensk  skip  til  Islands,  og  þaðan  aptr 
til  Englands. 

Rymeri  Foedera,  ed.  Holmes  V,  l.  45.     Safn  I,  11—12. 
Pro  episcopo  Holensi. 

Rex  omnibus,  ad  quos  et  cetera  salutem. 

Supplicavit  nobis  venerabilis  pater,  Johannes  episcopus 
Holensis  in  partibus  Islandiæ,  infra  regnum  carissirai  con- 
sangvinei  nostri  regis  Daciæ, 


1438.  VERZLUN.  575 

Qui  adeuudum  partes  prædictas,  causa  visitandi  episco- 
patum  suum  prædictum,  se  disponit,  ut  accepimus: 

Ut  ei  licentiam  concedere  velimus,  quod  ipse  duas  naves, 
de  regno  nostro  Angliæ  existentes,  cum  victualibus  et  aliis 
bonis  et  rebus,  sibi  ac  gentibus  et  familiaribus  suis,  cum  ad 
partes  prædictas  venerit,  neccessariis  et  oportunis,  carcare,  et 
cum  navibus  prædictis,  sic  carcatis,  ad  partes  illas  se  divertere. 
ac  navem  illam  in  eisdem  partibus  cum  aliis  bonis  &  rebus 
suis,  in  regnum  nostrum  prædictum  reducendis,  recarcare,  et 
in  idem  regnum  nostrum  remittere  possit  licite  et  impune: 

Nos,  pro  eo  quod  Johannes  Balle  de  Londonia,  draper,  et 
Edvardus  Frenche  de  Londonia,  grocer,  coram,  nobis  in  Cancel- 
laria  nostra  personaliter  constituti.  manuceperunt  (videlicet 
uterque  eorum  sub  poena  centum  librarum)  pro  præfato  epi- 
scopo,  quod  ipse  quicquam,  quod  in  enervationem  seu  de- 
rogationem  statuti,  in  Parliamento  nostra,  apud  Westmonasterium 
anno  regni  nostri  octavo  tento,  pro  parte  prædicti  consangvinei 
nostri  editi,  cedere  valeat,  non  attemptet  nec  faciat  qumodolibet 
attemptari. 

Quam  quidem  summam  uterque  manucaptorum  prædictorum 
concessit  de  terris  et  catallis  suis  ad  opus  nostrum  levari,  si 
prædictus  episcopus  quicquam,  quod  in  enervationem  seu  de- 
rogationem  statuti  prædicti  cedere  possit,  attemptaverit  seu 
quomodolibet  attemptari  fecerit, 

Licentiam  illam,  tenore  præsentium,  de  avisamento  et 
assensu  Consilii  nostri,  duximus  concedendam, 

Et  ideo  vobis  mandamus,  quod  ipsum  episcopum  naves 
prædictas  in  forma  prædicta  carcare,  et  eas  versus  partes  præ- 
dictas  ducere,  ac  eas  in  partibus  iUis  recarcare,  et  in  regnum 
nostrum  Angliæ  remittere,  permittatis; 

Proviso  semper,  quod  dicta  bona  ad  partes  prædictas  et 
et  non  ad  alias  traducantur,  et  nobis  de  custumis  et  subsidiis 
ac  aliis  deveriis,  nobis  in  Uac  parte  debitis,  bene  et  fideliter 
respondeatur. 

In  cujus  &c. 
Teste  Rege  apud  Westmonasterium,  xviii.  die  Februarii. 


576  HELGAFELLSKLAUSTR.  1438. 

615.  28.  April  1438.  í  [Skálholti.] 

TóLF  presta  dómr  útnefndr  á  synodo  af  Goðsvin  biskupi  í 
Skálholti  um  ágreining  séra  Páls  Bjarnarsonar  í  Miklaholti  og 
Njáls  ábóta  á  Helgafelli  um  hval,  er  komið  hafði  á  Keflavíkr 
reka,  og  séra  Páll  hafði  tekið  af  vegna  Miklaholtskirkju,  en 
dómrinn  gerir  honum  að  greiða  aptr. 

AMagn.  264.  4to  bls.  4  —  5  skr.  1606;  AMagn.  Dipl.  afskrr. 
Nr.  1629  með  hendi  Árna  Magnússonar;  AM.  252,  bls.  45 — 46, 
skr.  c.  1660  (ágrip);  AM,  430.  4to  bls.  4 — 5,  séra  Jón  í  Hítardal 
c.  1730  (ágrip);  AM.  dipl.  afskr.  Nr.   1572  (ágrip). 

Ollum  godum  monnum  sem  þetta  Breff  sia  edur  heyra  senda 
porkiell  Olafsson.  Jsolfur  Simonsson.  Olafur  Eyolfsson.  Jon 
Brandsson.  Steinmodur  Audunarson.  Helge  Jngialldzson.  Brand- 
ur  Haugnason.  Hreinn  Biarnarson.  Eirekur  Oddsson.  Oddur 
Jonsson.  Andries  J> orbiarnarron  oc  Gudne  Biornsson  Prestar 
kuediu  Gudz  oc  sijna  kunnigtt  giaurande.  ad  sub  anno  gratiæ 
cÍD  cd  XXX  oc  viij  in  festo  Vitalis  papæ  in  sinodo  vorum  vær 
j  dom  nefnder  af  ærlegum  Herra  oc  andalegum  faudur  herra 
Godhsuin  med  Gudz  nad  Biskup  j  SkalhoUtte  ad  dæmaj  miU- 
um  Herra  Niáls  abota  vegna  klaustursens  aa  Helgafelle.  oc  Sijra 
Páls  Biarnarsonar  fyrer  kyrkiuna  j  Mýkholltte.^)  huertt  eignast 
mætte  Herra  Niall  abote  oc  klaustrid  allan  þann  hual  sem  nu 
j  haust  rak  j  Kieflavijk  aa  Snæfellsnese.  oc  allan  reka  fyrer  nefndri 
jaurdu  Kieflavijk.  Jtem  sáum  ver  oc  yferlásum  þau  bref  oc  skilrijke 
sem  fyrrnefndur  Herra  Niall  abote  tiede  fyrer  oss  klaustursins  vegna 
huer  oss  leist  fulla  maktt  hafa  j  þui  takmarke  sem  nefndur  Herra 
Niall  abote  epter  kiærde  uppa  klaustursins  vegna.  fra  Badsteine 
oc  til  Saudhskertz  oc  abotans  oc  klaustursins  bref  þar  umm 
votta.  Suo  oc  saum  vier  oc  yferlásum  þad  domzbref.  er  ádur- 
greintt  hualmál  var  dæmtt  til  þeirrar  prestastefnu  ennar  fyrstu. 
sem  vor  andlegur  fader  Herra  godhsuin  Biskup  j  Skalholltte 
fýrst  hiellde.  under  þann  vj  edur  xij  presta  dom  sem  fýrnefndur 
Biskup  Gothsuin  þar  yfer  nefnde.    Nu  medur  þui  ad  ádurnefndur 


^)  þannig,  hdr. 


1438.  SKARÐ  Á  LANDI.  577 

Sijra  Páll  kom  eigi  edur  hanz  laugligur  vmbodzmadur  til  for- 
suaranar  umm  greintt  hualmál.  þui  dæmdum  vær  ádurgreind- 
ann  reka  allan  íra  Badsteine  oc  thil  Saudzskerz  fyrer  utann 
Hialla  sem  liggur  aa  Snæfellsnese  fyrnefndu  Helgafells  klaustre 
thil  æfinlegrar  eignar  oc  tiittnefndan  Sijra  Pal  skýlldugan  thil 
aptur  ad  giallda  optnefndum  Herra  Niále  Abota  allan  þann  hual 
sem  nu  hefur  hann  til  ospillttann.  eda  suo  mikla  peninga  sem 
hualurinn  var  verdur  þann  hann  upp  bar  af  greindum  Reka  oc 
abotanum  oc  klaustrinu  være  nyttelegtt.  nu  ad  næstum  far- 
daugum.  ad  heýrdum  dominum  under  sinn  suarenn  Bokareid. 
suo  fraratt  sem  nefndur  sijra  Pall  fær  eij  ádur  leitt  fuUara  prof 
aa  kyrkiunnar  vegna  j  Mýkholltte.  Oc  til  et  cetera.  giaurt  j 
sama  stad  deige  oc  áre  sem  fýrr  seiger. 


616.  10.  Jíini  1438.  í  Skálholti. 

DóMR  sex  klerka  útnefndr  af  Goðsvin  biskupi  í  Skálholti  um 
kæru  Eiríks  Krákssonar  (í  Skarði)  til  Eyjólfs  forvaldssonar,  að 
hann  hafi  eigi  haldið  dóm  séra  Jóns  Pálssonar,  er  hann  dæmdi 
honum  um  reikning  kirkjunnar  í  Skarði  á  Landi. 

AM.  Fasc.  X,  8,  frumritið  á  skiuni.    Öll  innsiglin  eru  dottin  frá. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  sennda 
broder  jon  med  guds  naid  aboti  j  þyckuabæ  j  vere.  jsolfur 
simunarson.  jon  jonsson.  þorkell  þordarson.  einar  halldorsson 
ok  eirekur  oddzson  prestar  quediu  guds  ok  sina  kunnigt  gior- 
ande  ath  sub  anno  gracie  CD^  cd^  xxx^  octauo  friadagenn  j 
helguviku  j  skalhollte  vorum  vier  j  dom  nefnder  af  virduligum 
herra  ok  andalegura  fedur  gozsuin  raed  guds  naad  biskupe  j 
skalhollte  ath  dæraa  vra  þa  sauk  sem  heidarlegur  man  eirekur 
krakson  kiærdi  til  eyiolfs  þorvallzsonar  ath  hann  hafe  ei  halldet 
þann  dora  sera  sira  jon  palsson  hefer  dærat  honura  vm  kirki- 
unar  Reikning  j  skardi  aa  landi  epter  þui  sera  hans  dorasbref 
þar  vm  giortt  vottar.  þui  dæmdura  vær  fyr  nefnder  prestar 
adr  nefndan  eyiolf  skylldugan  ath  hallda  greint  dorasbref  raed 
aullura  sinura  articulis  epter  þui  sera  þat  wt  visar  ok  koma 
heim  til  skarz  faustudagenn  næsta  epter  pieturs  messu  nu  j 
sumar.  ok  giora  fyr  greindum  eireke  kraksyne  sem  vmbod  hefer 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  37 


578  NEÐSTIBÆR.  1438. 

heilagrar  skardz  kirkiu  edr  hans  vmbodsraane  fullan  ok  allaii 
Reikningskap.  ok  heilagre  skalhollzkirkiu  fiorar  merkr  j 
domrof.  Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  vier  vor  jnsigle 
firir  þetta  domsbref  skrifat  þridiudagenn  næsta  firir  festum 
korpus  christi  j  sama  stad  ok  are  sem  fyr  seger.       .         -       . 

.      .     ,.-!...      ,,    ,.1.       ..   . 

617.  16.  Jíilí  eða  17.  December  1438.  á  Reynistað. 

þjÓÐÓLFR  forvaldsson  kvittar  Jdn  Bergsson  fyrir  andvirði 
Neðstabæjar  í  Norðrárdal  í  Höskuldstaðaþingum. 

AM.  280.  4to  bls.  179,  »Liber  copialis  Bessastadensis-  með 
hendi  Hákonar  Ormssonar  c.  1640;  AM.  277.  4to  bls.  16  með 
hendi  Guðmundar  Andréssonar  skr.  1640;  AM.  dipl.  afskrr.  481 
(eptir  280). 

Nedsta  Bæiar  Breff  1438. 

fad  giðrum  vier  Sijra  Teitur  Finnsson.  Illoge  Biðrgolbsson 
og  Einar  Magnusson  godum  mðnnum  viturligt  med  þessu  voru 
breffe.  ad  þar  vorum  vær  i  hiá.  sáum  og  heyrdum  á.  ad  |>iod- 
olbur  porualldsson  medkiendest  ad  hann  heffde  alla  peninga 
vppbored  fyrer  Jðrdena  á  Nedstabæ  i  Norduraardal.  er  liggur 
i  Hðskullstadaþingum  aff  Jone  Bergssyne.  og  þui  handlagde 
fyrrneffndur  J>iodolbur  ádurgreindann  Jon  Bergsson  ðllungis 
kuittann  og  ákiærulausann  fyrer  sier  og  öllum  sijnum  epter- 
komendum  vmm  alla  þa  peninga  er  tijttneffndur  Jon  vard 
skylldugur  opttneffndum  J>iodolbe  fyrer  ádurgreinda  Jðrd. 

Og  til  mejre  sannenda  hier  vmm,  settum  vier  fyrrneffnder 
menn  vor  Jnsigle  fyrer  þetta  kujttunarbreff.  er  skriffad  var  aa 
Stad  i  Reynisnese  midvikudaginn  næst(a)  fyrer  þorlaksmessu- 
dag  Anno  Domini  M^.  CD°.  xxx^.  octavo. 


íiC 


618.  24.  Júlí  1438.  í  Skálholti. 

GoÐSViN  biskup  í  Skálholti  skipar  séra  Páli  Bjarnarsyni  í 
Miklaholti  að  gjalda  klaustrinu  á  Helgafelli  hval  þann,  er  hann 
tók  á  Keflavíkrreka  undir  eið  að  fyrirsögn,  en  hótar  honum  að 
öðrum  kosti  afsetning. 


1438.  KEFLAVÍKRREKI.  579 

AMagn.    Nr.    264.    4to.    bls.   5—6  skr.  1606.     AMagn.  Dipl. 
afskr,  Nr.  1629  með  hendi  Árna  Magnússonar. 

Wi  Godhswin  med  Gudz  nad  Biskup  j  SkálhoUtegiaurum  auU- 
um  godum  monnum  kunnigtt  med  þessu  voru  opnu  Breífe  ad  sub 
anno  gratiæ  cio  cd  xxx  viij  in  festo  vitalis  martiris  j  skalholltte  in 
sinodo    heýrdum    vi    uppsagdann  oc  dæmdan  suo  felldann  dom 
af   xij    prestum    aa    millum  herra  Nials  med  samre  nád  abota 
aa  Helgafelle  af  eirne  alfu.  oc  Sijra  Páls  Biarnarsonar  af  anu- 
are    oc    kyrkiunnar   j    Mykholltte.    umm    alla    reka   j  millum 
Badzsteins  oc  Saudzskers  fyrer  utan  Hialla  sem  liggur  aa  Snæ- 
fellsnese  fyrnefndu    Helgafellz  klaustre  til  æfinlegrar  eignar.  oc 
allur    sa   hualur  er  þar  rak  um  hid  næsta  haust  ed  var.  hann 
var  oc  dæmdur  nefndu  klaustri  til  eignar.      Nu  sakier  þess  ad 
oss    lijst   þesse   xij  presta  domur  fuUur  oc  lauglegur  j    aullum 
sijnum  greinum  oc  articulis.  og  vi  haufum  sannlega  spurtt  þijna 
ohlydne    Sijra   Pall    Biarnarson  oc    þriosku.  j    þui  ad  þu  hefur 
fordast   oc    undan    farid    ad   heýra  fyrsagdan  dom.  ad  næstum 
fardaugum    er    var.  hindrad  suo  riette  Abotans  oc  klaustursinz 
at  Helgafelle.  J>ai  biodum  vi  þig  fyrnefndur  Sijra  Pall  biarnar- 
son  sub  virtute  sanctæ  obedientiæ  oc  afsetning  officij  oc  Bene- 
ficij    ad    þu    giallder    fýrnefndum  herra  Niále  abota  allan  þann 
huai  sem  nu  hefur  þu  ospillttann.     Enn  fyrer  þann  sem  er  eij 
thil    oc    þu    hefur   j    burtt  feingid  oc  sellt  audrum  edur  logad 
giallder   þu   aptur    abotanum    og    Helgafellsklaustre    suo  mikla 
peninga   sem    þeim    vj    skýnsomum  monnum  þiker  verdur  hafa 
verid    optnefndur   hualur    sá   er   þu  uppbartt  oc  ad  þier  tokst 
edur  j    burtt    fiecktt    af  greindum    reka.    sem   Sijra  í>orsteirn 
Suartthofdason   profastur  j    millum    Hiitarár    oc    Skraumu    til 
nefner   j    þeim    peningum    sem    Abotauum  oc  greindu  klaustri 
nytteliger    eru  jnnan  manadar  ad  heýrdum  domenum  oc  þessu 
voru    Brefe    heima   aa  Helgafelle    under  þinn  suarenn  bokareid 
fyrer   þiinum    profaste    oc  suer  þennan  eid  junan  halfzmanadar 
fra  þui    er  þu  heýrer  optnefndan  dom  oc  þetta  vortt  bref   sem 
þiinum    profaste    lijst    framar  ganga    edur  laugligari  vera   ena 
abotans    oc    klaustursinz    prof  umm  optgreindan  reka  oc  hual- 
mál.     Jtem    minnum  wi  uppa  tijttnefndur  Sijra  Pall  einn  tijd 
oc    annan    tijd   oc  þridia  tijd  oc  biodum  under  skýllda  hlýdne 
ad    þu    hallder    staudugtt   þetta  vortt  Breff.    Vit  fyrer  viist  ef 

37* 


580  KEFLAVÍKRREKI  1438. 

þu  giaurer  ei(g)i  suo.  ad  wi  skulum  framm  fara  med  þic  med  meire 
strijdu  uppa  heilagrar  kyrkiu  wegna.  Og  til  meire  stadfesting 
oc  sanninda  settu  forsteirnn  Suartthaufdason.  Olafur  Eýolfsson. 
Jon  Brandsson  oc  Oddur  Jonsson  prestar  sijn  jnnsigle  med 
voru  jnnsigle  fyrer  þetta  bref  sem  giaurt  var  j  Skálhoiltte  in 
vigilia  sancti  Jacobi  Apostoli  ipsius  gloriosi  aa  sama  áre  sem 
fýrr  seiger. 


619.  23.  August  1438.  á  L'agafelli. 

þoRSTEiNN  prestr  Svarthöfðason  prófastr  milli  Hítarár  og 
Skraumu  úrskurðar,  að  pröf  séra  Páls  Bjarnarsonar  í  Mikla- 
holti  um  það,  að  Miklaholtskirkja  eigi  hálfa  jörðina  Keflavík,  sé 
ógild  gegn  klaustrinu  á  Helgafelli. 

AMagn.  264.  4to  bls.  2—3  skr.  1606.  AMagn.  Dipl.  afskrr. 
Nr.  1629  með  hendi  Arna  Magnóssonar;  AMagn.  252.  4to  bls.  45 
skr.  c.  1660  (ágrip);  AM.  430.  4to  bls.  4—5  séra  Jón  í  Hítardal 
c.  1730  (ágrip);  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1572  (ágrip). 

Agreining  sem  verid  heffur  miUum  Helgafells  og  mýkholltz 
um  kieflaviikur  Reka. 

|>ad  giaurer  eg  J>orsteirnn  Prestur  Suarthðfdason  Profastur 
j  miUum  Hiitarár  oc  Skraumu  godum  monnum  kunnigtt  med 
þessu  miinu  opnu  Breffe.  ad  þá  er  lidid  var  frá  hingadburd  vors 
Herra  Jesu  christi  þusund  fiaugur  hundrud  þriatijge  oc  átta  ár 
jn  vigilia  Bartholomei  Apostoli  aa  ýtra  Lágafelle  j  mýkholltz 
hrepp  kom  fyrer  mic  Páll  prestur  Biarnarson.  sem  helldur 
kyrkiuna  j  mýkholltte.  og  leidde  þar  þau  prof  er  þad  suaro  ath 
þau  hefde  alldri  annad  heyrtt  enn  kyrkiann  j  mýkhollte  ætte  halfa 
jordina  Kieflaviik  aa  Snæfellznese  oc  þau  vissu  ei(g)i  annad.  enn 
jafnann  var  skiptt  j  helminga  þui  sem  aa  fyrnefndri  jaurdu  rak 
j  millum  Helgafellzklausturz  oc  mýkholltzkyrkiu.  Enn  þesse 
fýrrsaugd  prof  vilidu  ecke  þad  sueria  ad  kyrkiann  j  mýkhollte 
ætte  nokkurn  reka  med  greindri  jaurdu  kieflavijk  eda  nockur 
gaugn  eda  giæde.  Jtem  beidde  oc  krafde  fyrnefndur  Sijra  Páll 
œig  ad  leggia  þar  þá  dom  aa  huad  afl  þesse  prof  hefde.  oc 
hann  sagdist  einginn  prof  aunnur  hafua  enn  þesse.  oc  einge 
framar  leida  mega  um  nefnda  Reka  fyrer  kieflaviik.    Nu  sakier 


1438.  KEFLAVÍKRREKI.  581 

þess  ad  Herra  godhsuijn  Biskup  j  skálholltte  hefur  bodit  mier 
oc  skipad  med  sijnu  Breffe.  ad  giaura  fullan  oc  aliann  lagaveg 
aa  miUum  Helgafellz  klausturz  oc  kyrkiunnar  j  MýkhoUtte 
huerra  prof  framar  gangi.  þesse  sem  sijra  Páll  leidde  nu  fyrer 
mier  edur  þau  sem  abote  Niáll  aa  Helgafelle  hafde  ádur  leitt. 
oc  Bref  þar  um  giaurt  utviisar.  Nu  af  þui  ad  adurgreindur 
Herra  Niaii  abote  oc  tijttnefndur  Sijra  Páll  laugdu  þa  med 
handabande  under  þann  urskurd  sem  eg  seige  þar  þá  yfer  ad 
hann  skule  obrigduliga  halldast  fyrer  beggia  þeirra  kyrkiur.  fui 
ad  tilkalladri  heilags  anda  nad  oc  þeim  bestum  monnum  sem 
vid  voru  seige  eg  þorsteirnn  prestur  Suarthofdason  med  þessu 
mijnu  doms  adkuæde  oc  laga  urskurdi  þesse  saumu  vitne  ádur- 
nefndz  Sijra  Páls  ecki  afl  hafa  umm  greindann  reka  huale  oc 
vide  j  þessu  mále.  Og  til  sanninda  hier  umm  set  eg  et  cetera. 


^^^  29.  August  á  Sl^kkhamri. 

^^^'  16.  Oktober  ^^^^  á  Helgafelli. 

Sex  menn  tilnefndir  af  |>orsteini  prófasti  Svarthöfðasyni  meta 
hval  þann  til  tólf  kúgilda,  er  séra  Páll  Bjarnarson  í  Mikla- 
holti  tók  af  Keflavíkrreka,  og  sem  dæmdr  var  Helgafellsklaustri 
og  séra  Páli  var  gert  að  skila  aptr  eða  borga. 

AMagn.  264.  4to  bls.  6,  skr.  1606.  AMagn.  Dip).  afskrr,  Nr. 
1629  með  hendi  Arna  Magnússonar. 

Ollum  godum  monnum  sem  þetta  Breff  siá  edur  heyra 
senda  Stephan  Oláfsson.  Jon  Thorsteinsson.  Sveirn  Thorleifsson. 
Steirnn  Andriesson.  Thorgijls  Snorrason  oc  I>orlákur  Markusson 
Qvediu  Gudz  oc  sijna  kunnigtt  giaurande.  ad  þa  er  lidid  var 
frá  hingadburd  vorz  herra  Jesu  christi  cio  cd  xxxviij  ár  faustu- 
dagien  næstann  epter  Bartholomeus  messu  a  Stackhamri  j 
MýkhoIIttzhrepp  vorum  vier  tilnefnder  af  Erlegum  manni  Sijra 
forsteine  Suartthofdasýne  sem  þá  var  profastur  millum  Hitárar 
00  Skraumu  epter  Biskupsins  bode  oc  brefe  ad  virda  oc  meta 
allan  þann  hual  sem  Sijra  Pall  biarnarson  sem  heldur  kyrkiuna  j 
mykholltte.  kiendist  þá  þar  fyrer  oss  ad  hann  hefde  ad  sier  tekid 
hid  næsta  haust  fyrer  a  rekanum  j  kieflavijk  aa  Snæfellznese. 
Var  þat  xxxij  vætter  feita  hualz.  vj  vætter  Reingiz  oc  iij  vætter 
af  þueste.  oc  annad  Bæxlid  oc  hálfur  spordurinn.     Virttum  vier 


582  VERZLUN.  1438. 

fyrnefnder  raenn  oc  matum  þenna  hual  sem  ádur  nefndur  Sijra 
Páll  kiendist  fyrer  xij  kugiUde  edur  kugillda  virtt.  Og  til  sann- 
inda  setium  vier  fyrnefnder  menn  vor  jnnsigle  fyrer  þetta  bref 
er  giaurtt  var  aa  Helgafelle  fimtudaginn  næstann  fyrer  festum 
Luce  Evangeliste  aa  sama  áre  sem  fýr  seiger. 


621.  8  Nóvember  1438.  Eltham. 

Léyfisbréf  Hinriks   hins   sjötta  Einglakonungs,  að  Jón  Hóla- 
biskup  megi  senda  skip  og  vörur  til  Englands. 

Rymeri    Foedera,   ed.  Holmes.  Tom.  V.  P.  I.  56.     Safn  I,  13. 

Pro  episcopo  Holensi. 

Kex  omnibus,  ad  quos  &c.,  salutem. 

Supplicavit  nobis  venerabilis  pater,  Johannes  episcopus 
Holensis,  in  regno  Norvegiæ,  ut: 

Cum  ipse  ad  triennium  jam  elapsum  ad  episcopatum  præ- 
dictum  per  dominum  summum  pontificem  promotatus  fuisset, 
et  possessionem  in  eodem  episcopatu  ac  bullas  suas  inde,  ob 
defectum  primorum  fructuum  in  camera  apostolica,  hucusque 
obtinere  non  potest, 

Quæ  quidem  bullæ  in  civitate  nostra  Londoniæ  in  manibus 
certorum  mercatorum  existunt  de  præsenti, 

Et,  nisi  eas  extra  manus  eorundem  mercatorum  infra 
mensem  Januarii  proximo  sequentem  ceperit,  bullæ  illæ  usque 
curiam  Romanam  remittentur,  et  alius  episcopus  ad  episco- 
patum  prædictum  providebitur  infra  breve: 

Velimus  licentiam  eidem  episcopo,  quod  ipse  omnimodos 
fructus  episcopatus  illius  a  dictis  partibus  Norvegiæ,  in  una 
navi  sive  pluribus,  cariare  et  traducere  valeat,  concedere  gratiose. 

Nos,  præmissa  considerantes,  de  gratia  nostra  speciali  con- 
cessimus  et  licentiam  dedimus  præfato  episcopo,  quod  ipse 
omnes  fructus,  de  ecclesia  sua  provenientes,  in  regnum  nostrum 
Angliæ  a  partibus  prædictis,  in  una  navi  sive  pluribus,  cariare 
et  traducere  possit,  absque  aliqua  impetitione  sive  impedimento, 
virtute  aiicujus  statuti  in  contrarium  editi, 

Et  ideo    vobis    mandamus,    quod  ipsum  episcopum  fructus 


1439.  ÆTTLEIÐING.  583 

prædictos  a  partibus  prædictis  in  una  navi  sive  pluribus,  ut 
prædictum  est,  cariare  et  traducere  permittatis,  aliquo  statuto, 
in  contrarium  facto,  non  obstante. 

In  cujus  &c. 
Teste  rege  apud  manerium  suum  de  Eltham,  octavo  die  Novembris. 

Per  ipsum  Regem  &  Concilium. 


622.  3.  Febpúar  1439.  á  Hólum. 

SiGURÐR  Jónsson  príor  á  Möðruvöllum  ættleiðir    Jón  son  sinn 
með  samþykki  Jóns  Ólafssonar  föður  síns. 

AM.  Fasc.  X,  12,  frumritið  á  skinni,  og  eru  öll  innsiglin  fyrir, 
nema  eitt,  en  sum  þeirra  eru  nokkuð  brákuð.  Saman  við  bréfið  er 
stunginn  úrskurðr  Brands  lögmanns  Jónssonar  um  þessa  ættleiðing 
frá  10.  Febrúar  1455.  Bréf  þetta  er  prentað  í  Tímariti  Jóns 
Pétrssonar  IV,  72—73. 

Form  eirnrar  logligrar  ættleidingar.  og  logmanns 
vrskurdur  vppa.^) 

Ollum  monnum  þeim  sæm  þetta  bref  sea  ædhr  Hæyra 
Sendha  Gudhmundr  forlaksson  CDagnus  Einarsson  prestar  Eyiolfr 
anníinsson  brandr  jonsson  biorn  jousson  ok  CDagnus  gudbrandz- 
son  læikmænn  Quediu  gudz  oc  sina.  kunnict  giorandæ  ad  sub 
anno  gracie  CDillesimo  cccc^  xxx^  nono  in  purificacione  sancte 
<Darie  gioriose  virginis^)  aa  holum  j  hialtadaal.  worum  wær  j 
hiaa  saghum  ok  heyrdum  aa  íirir  kirkiu  dyrom  j  sogdum  stadh 
ath  þæir  heldu  allir  þrir  a  æinnæ  boc  siugurdhr  prestr  jonsson 
ok  jon  Olafsson  fadir  greindzs  sira  siugurdhar  ok  jon  son 
greindz  sira  siugurdar.  ath  nefndhr  sira  siugurdhr  jonsson 
fttlæiddæ  greindan  jon  son  sinn  CDedh  suo  feldum  ordum  sæm 
her  sæghir. 

fk  siugurdr  prestr  jonsson  fttlæidhæ  þænna  mann  jon 
siugurdharson.  son  minn  til  fear  þess  er  ek  gef  honum  tiu 
kwgildæ  tll  gialdhz  oc  til  giafuar.  Til  soss  ok  til  sætis  ok  til 
alz  þess  Rettar  er  loghbok  skyrer  ok  ættlæidinghr  aa  ath  hafwa 
ath  loghum.  Ath  wittnæ  allra  þeirra  manna  sæm  ordh  min 
mægha  heyra. 

')  Aptan  á  úrskurði  Brands,  en  á  við  bæði  bréfin;  ')  þ.  e.  2.  Febrúar. 


584  KÁLFHOLT.  1439. 

Samþykti  þessa  ættlæidingh  ok  giof  adr  sagdha  jon  Olafs- 
son  fyrnefndr  fadær  adhr  nefndz  sira  siugurdhar  jonssonar 
medhr  fuUo  handabandæ  oss  fyrnefndom  monnum  aa  heyrand- 
om  ok  seandum  þænna  fyrsagdan  þeirra  gerningh. 

Ok  til  sannendha  hær  wm  sætti  ek  optnefndr  jon  olafsson 
iDÍtt  jnsigli  medhr  þessara  fyrnefndra  godra  manna  jnsiglum 
firir  þetta  bref  er  skrifuadh  waar  j  sama  stadh  a  fyrsogdu  aræ 
dæghi  sidar  æn  fyr  sæghir. 


623.  18.  Apríl  1439.  í  Kálfholti. 

Pétr  f>orsteinsson    gefr  sánkti  Ólafskirkju  í  Kálfholti  í  Holta- 

mannahreppi  fjögur  hundruð  fjöru  tólfræð,  er  liggr  fyrir  í>ykkva- 

bæ,  og  skýrir  frá  fjörumörkum. 

Add.  British  Museum  11,  245.  4to  bl.  226  a— b  (FM.  402), 
tekið  upp  í  niáldagabók  Odds  biskups  frá  1590,  Sbr.  AM.  262. 
Fol.  bl.   153  (vísitazíubók  Brynjólfs  biskups). 

Wm  Kalfholltzfioru  1439.^) 

í>ad  giori  eg  Petur  þorsteinsson  godum  monnum  kunnigtt 
med  þessu  mijnu  opnu  brefi.  ad  eg  hefi  gefid  s(ancti)  olafs 
kirkiu  j  kalfhollti  j  holltamannahrepp  halfa  fioru  vid  mig  iiij<^ 
tolfræd.  þa  sem  liggur  fyrer  þyckvabæ  j  sogdum  hrepp.  eru 
þar  þessi  fiorumork.  ad  allri  þeirri  fioru  sem  hier  seiger. 

fyrer  austan  liggur  burfell.  austan  ad  glæsihusi.  þui  sem 
stendur  a  hladinu  j  þyckuabæ.  Enn  hin  vestri  fiorumork  skal 
bera  burfell  austan  ad  eydzmel.  og  akhlijd^)  j  milli. 

seygi  eg  þessi  fiorumork  epter  þui  sem  eg  veit  sannast 
fyrer  gudi.  og  þessi  hin  somu  hiellt  og  sagdi  minn  fader  þor- 
steinn  styrkarsson  og  marger  adrer  goder  menn.  Kann  og  a 
nockarn  mata  af  mier  ad  ganga  edur  mijnum  erfingium  adur 
greind  fiara.  þa  skipa  eg  adur  fyr  nefndri  kirkiu  j  kalfhollti 
til  æfinnligrar  eignar  jafnlanga  fioru  sem  þessi  reinist  half  ed 
liggur  austur  fyrer  bryggiu  og  krossi  j  landeyum.  sem  eg  gaf 
fyrer  opt  nefnda  fioru.  Og  til  sanninda  hier  vm  setta  eg  mitt 
jnnsigli  fyrer  þetta  bref.  skrifad  j  kalfhollti  laugardæginn  næst- 
ann  post  festum  sancti  magni  martyris  Anno  domini  CD^.  cd^. 
xxx^.  ix^.  

')  Ártalið  er  með  hendi  Odds  biskups;  =•)  Akshlid  262. 


1439.  STÓRIHAMAR.  585 

624.  2.  Maí  1439.  á  Munkaþverá. 

þoRKELL  Blængsson  handfestir  Einari  ábóta  á  Munkaþverá 
vitnisburð  um  landamerki  Stóra-Hamars  í  Eyjafirði,  sem 
bréfið  inni  heldr. 

AM.  Fasc.  X,  10,  frumritiö  á  skinni.  Bæði  innsiglin  eru  dott- 
in  frá.  Bréfið  er  úr  bréfasafni  Munkaþverárklaustrs.  Prentað  í 
Tímariti  Jóns  Pétrssonar  IV,  74 — 75. 

landamerkiabref  vm  stora  hamar.^) 

I>at  giorum  vit  hauskolldr  runolfsson  oc  philipus  ormsson 
Godum  monnum  viturligt  met  þessu  ockru  optnu  brefui  ath 
vith  vorum  j  hia  saum  oc  heyrdum  a.  aa  bægisa  j  haurgardal 
in  festo  sancti  antonij  at  þorkell  blængsson^)  handfesti  einare 
abota  fra  munckaþuera  suo  felldan  vitnisburd  vm  jardar  eignina 
a  meira  hamri  ok  alldri  visse  hann  ne  heýrdi  getit  odru  visu 
halldit  hafua  verit  en  hamar  ætti  alla  jord  sudr  ax  sandhol  er 
liggr  fýrer  utan  vollin  aa  bringu  ok  þadan  rettsyni  vpp  a  hals 
suo  langt  sem  sier  ór  tuninu  a  grund.  oc  þadan  þa  rettsýni 
sudr  a  Qgsnafell  oc  eigr  hamar  alla  jord  fýrer  avstan  þa  sion- 
hendinng  j  motz  vit  stadinn  a  munckaþvera.  ok  hier  villdi 
greindr  þorkell  sueria  efter  huenar  sem  þurfua  þætti. 

Oc  til  saninda  hier  vm  settum  vid  ockr  inzigli  fyrer  þetta 
bref  skrifuat  a  munckaþuera  j  eýafirde  laugardagin  næsta  fýrer 
krossmessu  a  varit  anno  domini  (lO^  cd°  xxx^  ix^. 


625.  5.  Júní  1439.  á  Hðlum. 

JóN  prestr  Pálsson  fær  Brandi  Jónssyni  fult  umboð  yfir  Breiða- 
bólstað  í  Fljótshlíð  og  öUum  þeim  eignum,  sem  hann  á  miUi 
|>jórsár  og  Markarfljóts,  svo  og  yfir  Teigi  í  FJjótshlíð  og  öllum 
þeim  peningum,  sem  hann  hafði  til  umboðs  af  Erlendi  Narfa- 
syni  frænda  sínum. 

AM.  dipl.  Nr.  5605.,  *Ex  originali.)  með  hendi  Jóns  Magnús- 
sonar  bróður  Arna.  »Brefed  er  á  kalfskinn,  með  einu  brotnu  Jnn- 
sigle,  verdur  nockurn  part  lesed  nafned,  og  j  midiunni  á  ad  vera 
postula  mynd». 

')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi;  i)  Jón  Pétrsson  prentar 
>Blægssonv  en  það  er  rangt. 


586  SÉRA  JÓN  PÁLSSON.  —  UMBODSBRÉF.  1489. 

Ek  jon  prestr  palsson  geri  þat  godum  monnum  viturligt 
med  þesso  mino  breíi  ath  ek  hefer  feingit  brandi  jonssyni  mitt 
fwlltt  ok  logligt  vmbod  yfer  stadnum  a  breidabolstad  j  fliotz- 
hlid  ok  ollum  þeim  peuingum  sem  til  kirkivnnar  ok  stadarins 
liggia  ok  legit  hafa  ath  fornu  ok  nyio.  Suo  ei  sidr  skal  hann 
hafa  vmbod  yfer  teigi  ok  ollum  þeim  peningum  faustum  (ok) 
lausum  sem  ek  hefer  til  vmbods  ok  medferdar  af  ellende  narfa- 
syni  frænda  minom  ok  ollum  þeim  peningum  faustum  ok  laus- 
um  sem  ek  eigur  þar  sialfr  mille  þiorsar  ok  markarfliotz.  Skal 
hann  taka  alla  avoxtu  ok  jnnRentur  af  ollum  þessum  fyr  sogd- 
um  peningum  sier  til  eignar  enu  fa  mer  aptur  godzin  jafngod 
sem  hann  medtekur  ok  giallda  ellendi  narfasyni  þau  fimtan 
hvndrod  sem  af  teigs  peningvm  eiga  ath  lukazt  ok  ek  er  hon- 
um  skylldðgur.  skal  hann  heimta  allar  minar  skwllder  ok  at 
sier  taka  þar  sem  hann  kann  ath  fa  ok  kwittan  gefa  mega 
þeim  sem  honum  luka  vel  ok  Rreidoliga  ath  ollu  jafnfullo  sem 
ek  sialfr.  Suo  ei  sidr  skipar  ek  honum  til  þionorstu  alla  þa 
arbeidismen  konur  ok  kalla  sem  ek  hefer  Radit  a  breidabolstad 
ok  teigi  ok  miner  Radzmenn  fyrer  mic.  skal  hann  þessum  vm- 
bodum  hallda  til  nestu  fardaga  epterkomande.  ok  til  saninda 
hier  wm  setti  ek  mitt  incigle  fyrer  þetta  avmbodsbref  scrifuat 
a  hoolum  i  hialltadal  fostudaginn  nesta  epter  festum  corporis 
christi.  anno  domini.  CD^.  cd°.  xxx*^.  ix°. 


626.  17.  Júní  1439.  i  Björgvin. 

Olafr  Nikulásson  féhirðir  í  Björgvin  og  hirðstjdri  upp  á  ísland 
gefr  Karli  Stegenberg  fult  umboð  sitt  til  að  saman  taka  kon- 
ungsins  skatt,  skuld(a)  eptirstöðvar  og  sakeyri,  og  sé  menn 
kvittir  um  það,  er  þeir  greiða  honum,  bæði  fyrir  Ölafi  sjálfum 
og  Bertilt  Burhamer. 

AM.  Fasc.  X,  11,  transskript  á  skinni  frá  7.  Okt.  1441. 
Prentað  í  Norsk  Hist.  Tidskr.  III,  R.  II,  119  (1892). 

Alla  þa  goda  men  sem  byggia  ok  bua  nordan  ok  vestan 
vpp  a  islandj  heilsar  ek  olafur  nikulasson  fehirder  j  biorguin 
ok  hirdstiore  vpp  a  jsland  huerrn  æinkanliga  um  sik  kiærliga 
med  Gud.  kunngiere  ek  med  þessu  minu  opnu  brefe  at  ek 
hefer  fengit  þeim  brefit  færer  karl  steginberg  minn  suein  mitt 


1439."  .SKIPAN  GOÐSVINS  BISKUPS.  587 

fullt  ok  laugligth  umbod  þar  nær  ydr  vpp  at  bera  mins  herra 
kongsins  skatt  ok  skulld  epterstaudur  ok  sakhræra.  þvj  bidr 
ek  ýdr  kiærliga  at  þier  latet  honum  greidliga  ok  goduiliuliga 
ath  komaz  ollum  þeim  retti  gaumlum  ok  nýium  sem  ydr  ber 
at  giaura  mic  ok  bærthillt  burhamer  vpp  a  mins  herra  kongsins 
vegna  ok  huat  sem  j  forde  karl  anthuarde  edr  fange  þa  lætur 
ek  ydr  kuitt  ok  aullungis  akiærulausa  bædi  íirir  mic  ok  suo 
forer  berthillt  burhamer  ok  huat  sem  hann  laugliga  giorir  j 
þetta  mitt  vmbod  þat  vil  ek  allt  bædi  hallda  ok  hafa  mic 
vnder  grein  ok  Reikningskap. 

Ok  til  saninda  hier  vm  liet  ek  heingia  mitt  innsigle  firir 
þetta  bref  er  giort  var  j  biorgvin  anno  domini  CD^  cd^  xxx^ 
nono  upp  m.  sancte  bothulfs  dag. 


627.  26.  Júni  1439.  i  Skálholti. 

Skipan  Goðsvins  biskups  í  Skálholti,  þar  sem  hann  staðfestir 
skipanir  hinna  fyrri  biskupa  Magnúsar  Gissurarsonar,  Árna 
í>orlákssonar,  Jóns  Sigurðarsonar  og  Vilchins,  og  skipar  ýmsa 
hluti  af  nýju. 

AMagn.  Nr.  354.  Fol.  bls.  85,  skinnb.,  þétta  skr.  c.  1500;  prentuð 
í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  476—477  í  nótu,  en  með  sköllum,  því 
að  skinnbókin  er  hér  mjög  máð.  það  er  prentvilla  í  Kirkjusögunni,  að 
statúta  þessi  sé  prentuð  eptir  AM.  351.  Fol.,  því  að  þar  hefir  hún 
aldrei  verið,  og  er  nú  einungis  til  í  þeirri  skinnbók,  sem  hér  er 
prentað  eptir.  í  AM."  234.  4to  bls.  330,  sem  er  bók  rituð  á 
pappír  c.   1600,  er  ágrip  úr  §  3,  4,   2  og  6. 

Statutur  Godsuins  byskups.^) 

(A)nno  domini  CD^  cd"  xxx^  ix^  jn  festo  sanctorum  mar- 
tirum  Johannis  et  pauli  j  skalhollte  jn  synodo  voru  þesse  bod 
sett  af  virduligum  herra  herra  Godsuiu  med  Guds  nad  biskup 
j  skalhollti.  oc^)  uoru^)  þau^)  j  samþykt  tekin  af  aullum  lærdum 
monnum. 

1.  Jn  primis  at  þær  constitutiones  sem  gert  hafa  godrar 
aminningar  skalholtz  biskupar  CDagnus.  arne  þorlaksson.  jon 
sigurdarson  oc  biskup  vilckin  synazt  oss  vel  halldanda. 

•)  234;  eingin  fyrirsögn  í  354;  *)  [ógreinilegt  í  skb.  Finnr  bp. 
les  voru,  og  svo  sýnist  það  helzt  vera;  ')  vantar  í  skinnb. 


588  SKIPAN  GOÐSVINS  BISKUPS.  1439. 

2.  Jtem*)  ath  biskups  tiund  sie  lukt  med  kirkiu 
tiund  oc  prestz  tiund  skipt^)  [biskups  tiund  vr^)  j  burt 
ad  tiltolw. 

3.  Jtem  ath  einginn  leysist  af  audrum  enn  profasti  sinum 
þar  sem  hann  brytur. 

4.  Jtem  ath  einginn  prestur  taki  vin  edr  hueite  annars 
stadar  enn  j  skalhollti  nema  med*)  sierlikt^)  orlof.  oc  giallde 
[v.  aura^)  eyre.  [v.  aura  j^)  vintoll  til  skalhoUts^)  arlegha.  oc 
afhende  sinum  profaustum. 

5.  Jtem  ath  setter  sie  sua  margir  penetenciarij  sem 
þurfa  þikker  ath  leysa^)  af  þeim  syndum  sem  biskupe  sialfnm 
ber  afleysa. 

6.  Jtem  þar^)  sem  prestar  [lesa  nefnt  skrif  oc^)  jnsigla 
sinu  jnsigle.  oc  kemur  sua  aptur  [j  stefnwdaghinn  bref^)  med^) 
oskauddu  prestsins  jnsigle.  sie  halldin  sem  suaren  eidur. 

7.  Jtem  ath  huer  prestur  hafi  til  prestastefnu  med  sier 
jnsigle  sitt  oc  slopp.^)  enn  abote  huer  bagal  sinn  jnsigle  oc  slopp.^^) 

8.  Vilianligur  manndrapare  skal  skriptazt  vm.  vij.  aar  oc 
hallda  .iij.  karinvr.  oc  gagnfostvr.  et  cetera  svo  sem  skrifat 
er  j  penitenciario.  oc  giallda.  ix.  merkur  heilagre  kirkiv  j 
fiarseckter.  ete  ecki  slatvr  þan  vikvdag  sem  hann  slo  mannen. 
oc  bide  gvd  jafnan  firir  hans  sal  oc  vatnfaste  æfenliga  firir 
annvnciacionem  beate  virginis. 


628.  1439. 

Bréfságrip  um  helmingafélag  þeirra  hjóna  forvarðs  Loptsson- 
ar  og  hústrú  Margrétar  Vigfúsdóttur  og  um  tjórðungsgjafir 
þeirra. 


*)  [Fínnr  biskup  les  ekki;  ógreiniL;  *)  til  saman,  bætir  Finnr  biskup 
við,  en  það  stendr  ekki  í  skinnb.;  ^)  [þannig  =  biskups  tíundir?; 
*)  Finnr  bp.  les  ekki,  er  og  mjög  máð;  *)  ser  slikt,  les  Finnr  bp.; 
*)  [þannig;  Finnr  bp.  les  ekki;  ^)  þeir,  les  Finnr  bp.;  ®)  brfie,  skb. 
misskr.;  ')  hér  stendr  eyða  hjá  Finni  fyrir  nokkru:  eyða  er  og  í 
skinnbókinni,  en  þar  stendr  ekkert,  nema  hvað  stafirnir  hinumegin  á 
blaðinu  drepa  í  gegn;  "')  það  sem  eptir  fer  er  með  miklu  skýrara  bleki. 


1439.  HELMINGALAGSFÉLAG.  589 

MSteph.  27.  4to  bls.  334,  Svartskinna,  með  hendi  Benedikts 
lögmanns  í)orsteinssonar  c,  1730.  þetta  getr  eins  vel  verið  ágrip 
af  helmingalagsbréfinu  sjálfu  sem  af  urskurði  Helga  Guðnasonar. 

Anno  1489  logdu  þav  f  orvardur  Lofftsson  og  Hustru  Mar- 
griet  med  sier  Helmingafielag  ad  feingnu  fe  og  ofeingnu.  fðstu 
og  lavsu. 

Hier  med  gaf  hvert  odru  þvj  leingur  lifde  fiordungsgiðf 
ur  sinum  Helminge. 

Urskurdade  þetta  Helmingafielag  og  fiordungsgiof  nyta  og 
minduga  Helge  Gudnason  l(ogmadur). 


629.  1.  Júlí  1439.  á  alþingi. 

Helgi  lögmaðr  Guðinason  úrskurðar  helmingafélag  þeirra  hjóna 
I>orvarðs  bónda  Loptssonar  og  Margrétar  Vigfúsdóttur  löglegt 
og  óbrigðilega  haldast  eiga  samkvæmt  réttarbót  Hákonar  kon- 
ungs  háleggs  um  félagsgerð  hjóna  frá  1806  (Dipl.  Isl.  II,  Nr.  184). 

AM.  Fasc,  X,  9.  frumritið  á  skinni.     InnsigHð  er  dottið  frá. 

I>eim  godhum  monnum  sem  þetta  bref  siai  edhr  heyra. 
sendir  helgi  gudhinason  iðghmann  q(uedi)o  Guds  ok  sina  kunn- 
ight  giorhandhe.  ath  sub  anno  gracie  CD^  cd^  xxx^  nono.  mid- 
uikudag  nærsta  efter  peturs  messo  ok  pcals  um  sumarith  ca  al- 
þinge  kom  firir  mig  þoruardr  bonde  loptzson  ok  tedi  mer  bref 
vnder  godra  manna  jnnsiglum  ath  hann  hefdi  lagt  helmings- 
felag^)  vid  margrethu  wigfusdottur  hustru  sina  ok  huort  þeirra 
wid  annath.  Nu  saker  þess  ath  suo  wottar  landz  laga  bok 
ath  æingin  kuinna  cn  ath  synia  bonda  sinum  felags.  jtem  j 
annare  grein  stendr  suo  j  brefi  wirduligs  herra  hakonar  kongs 
godrar  minningar  ath  hion  mega  leggia  felag  sin  a  millum 
þegar  þau  eiga  skilgeted  barn  til  arfs.  þui  ath  til  kðlludum  þeim 
beztum  monnum  sem  hia  mer  woru  ok  mer  samþyckiandum 
sagda  ek  j  guds  nafne  amen  med  fullum  lagha  vrskurde  fyrr- 
nefnt  helmingarfelag  j  alla  stade  lögligt  greindra  hiona  j  mili- 
um    ok    [ojbrigdiliga   halldaz  eigha.  jtem  wm  fiordungsgiðf  þca 

')  felags,  frb. 


590  KVÍGANDISFELL  í  TÁLKNAFIRÐI.  1439. 

sem  þau  gafuz  sin  j  millum.  skal  hun  loglig  standa  [e]fter  þíj 
sem  bok  giorer  raadh  fyrer.  Oc  til  sannindha  her  vm  setta  eg 
mitt  jnsigle  íirir  þetta  bref  skrifath  j  sögdum  stadh  deghi  ok: 
care  sem  fyrr  segir. 


630.  "^^^^  '^^      10.  Júlí  1439.  í  SelárdaL 

Arni  Guttormsson  selr  Bjarna  presti  Sigurðssyni  jörðina  Kvíg- 
andisfell  í  Tálknafirði  fyrir  þrjátigi  og  tvö  hundruð  í  lausafé. 

AM.  Fasc.  X,  13,  frumritið  á  skinni  og  er  brot  af  innsiglinu 
enn  fyrir.  AM.  dipl.  afskrr,  Nr.  1083  (eptir  frbr.)  Tíraarit  Jóns 
Pétrssonar  IV,  74. 

*  '^^        kaupbref  fyrer  felli  og  wmm  þess  landamerki.^) 

fat  giorer  ek  arni  gutthormsson  godum  monnum  kunn- 
igth  med  þessu  minu  brefe  ath  ek  medkennumzt  ath  ek  hefer 
sellt  biarna  prest  sygurdssyni  jordina  kuigandisfell  j  talknafirdi 
sem  liggur  j  laugardalskirkiu  sokn  med  ollum  þeim  gaugnum 
ok  g^dum  sem  greindri  jordu  hefer  fylgt  ath  fornu  ok  nyiu 
ok  ek  hefer  fremst  eigandi  ath  ordit  med  þessum  landamerki- 
um  ath  kuigandisfell  aa  allann  fagra  dal  badum  megin  ar  framan 
ath  hagagardi  ok  ath  kambsgili  firir  utan  stegludal  enn  adr 
greindur  biarni  prestur  gaf  firir  xij  hundrut  ok  xx  med  þess- 
um  fridleika  xv  kugiUdi  bul^g.  viii  hundrut  j  hrossum.  v 
hundrut  j  vadmalum.  ij  hundrot  j  smiore.  ij  hundrod  j  slatr- 
um.  skýlldi  ek  fyrnefndur  arni  suara  laga  Riptingum  aa  adr 
nefndri  iordu.  en  opt  nefndur  sira  biarni  hallda  til  iaga.  Ok 
til  sannennda  her  vmm  setta  ek  mitt  jnzcigli  firir  þetta  kaups- 
bref  sem  giort  var  j  selardal  j  arnarfirdi  tueim  nattum  epter 
seliomanna  CDesso  anuo  domini  CID^  cd^  xxx^  ix^. 


631.  18.  Jiílí  1439.  i'  Skklholti. 

DóMR  sex  presta  útnefndr  af  Goðsvin  biskupi  í  Skálholti  um 
eignarrétt  Skálholtskirkju  til  reka  milli  Dyralóns  og  Stjörnu- 
steins  á  Eyrarbakka. 

')  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


1439.  REKAR  Á   EYRARBAKKA.  591 

AM.  261.  4to  bls.  31—32,  transskript  frá  4.  Maí  1605  gert 
eptir  transskripti  frá  26.  Dec.  1476:  »Suo  felldann  vitnisburd 
berum  vier  eptter  skrifader  menn  Oláfr  Einarsson  og  pall  erassmus- 
son  prestar.  Jon  Bardason  og  Biarne  Jonsson  leikmenn  ad  arum 
eptter  Christi  fæding  1605.  þann  4  dag  Maij  manadar  sáum  vier 
og  yferlasum  suo  latande  gamallt  brief  ord  firir  ord  sem  hier  firir 
ofaíí  skrifad  stendur.  var  þad  heilltt  og  orásurat  og  vel  lesannde 
og  med  tueimur  gomlum  hangande  Jnnsiglum.  Og  til  sanninda  hier 
vm  festum  vier  fyrnefnder  menn  vor  Zignet  og  Jnnsiglle  firir  nedan 
þetta  Transkriptarbrief.  skrifad  j  skalhollte  á  sama  are  og  deige 
sem  fyrr  seiger". 

Wm  þann  Reka  á  millum  Dýralons  og  Stiornusteins.  fyrsk 
garaallt  Domsbrief  ad  sa  reke  var  dæmdur  vera  og  verid  hafa 
ejgnn  kirkiunnar  og  stadarins  j  SkalhoUte.^) 

f  eim  godum  mönnum  sem  þetta  brief  siá  eda  heyra.  sender 
Jon  Jonsson.  Narfe  Einarsson.  |>orstein  Jonsson.  Steinmodur 
Áudunarson.  Einar  Olafsson  og  Gijsle  Oddsson  prestar  quediu 
Gudz  og  sijna.  kunnugtt  giorande.  ad  sub  anno  graciæ  CD.  cd. 
XXXIX.  laugardagenn  næsta  fyrer  Translacionem  sancti  Thorlaci 
episcopi  hejma  j  skalhollte  j  biskupsstofunne  vorum  vier  j  dom 
nefnnder  af  vorum  virduligum  herra  og  andaligum  faudur 
Godsuijn  med  Gudz  nád  Biskup  j  skalhollte.  ad  dæma  vm  þau 
prof.  sem  sera  Lodvijk  Hallsson  leidde  fyrer  hðnum  oss  nærver- 
Öndum  j  fullu  vmbode  kirkiunnar  j  skalhollte.  vm  þann  reka 
sem  liggur  fyrer  stokseyre  á  eyrarbacka  j  millum  dyralons  og 
stiornusteins.  og  sionhending  framm  j  aulldurif.  Nu  saker  þess 
ad  Gijsle  Sjmaunarson  og  Jon  Eyolfsson  soru  med  fuUum  bok- 
arejde.  ad  vmbodzmenn  kirkiunnar  j  skalhoiltte  hefdi  haftt 
ádur  greindann  reka  og  eignat  kirkiunne  og  stadnum  j  skal- 
holltte  vm  xxx  ára.  suo  þeir  vissu  til.  og  þeirra  forelldrar 
hefde  þeim  sagtt.  ad  þesse  same  reke  hefde  verid  hafdur  og 
eignadur  kirkiunne  j  skalhollte  vm  Ix  ára  eda  leingur  ákiæru- 
laust  j  alla  stade.  Ad  vndannteknum  so  storum  hual.  sem  aller 
hejmamenn  af  einfelldu^)  Bue  á  stokseyre  med  einum  eyk  giæte 
af  stad  hrærtt.  og  allann  vid  tueggia  alnna  langann  j  millum 
snida.  og  þadann  af  smærra  hefdu  þcir  menn  haftt  sem  a  stoks- 
eyre  Bua.      Enn    stadurinn   alltt  þad  meira  er.     |>ui  dæmdum 


0  Á  eptir  þessum  dómi  koma  mörg  skjöl  Önnur  um  þenna  reka. 
')   þannig. 


592  HVILFT  í   ÖNUNDARFIRÐI.  1439. 

vær  fyrnefnder  menn  ádur  greindann  reka  vera  og  verid  hiafa 
eignn  kirkiunnar  og  stadarins  j  skalholltte  so  framtt  sem  eingin 
prof  onnur  fást  logligre  hier  j  mot. 

Og  til  sannenda  hier  vmm  setium  vær  tijttnefnder  menn 
vor  jnnsigUe  fyrer  þetta  domsbrief  skrifad  j  skalholltte  laugardag 
hinn  næsta  fyrer  festum  translacionis  sancti  Thorlaci  episcopi 
á  sama  (áre)  sem  fyr  seiger. 


632.  20.  Júlí  1439.  í  Skálholti. 

GoÐSViN  hiskup  í  Skálholti  skipar,  að  bænhúsið  á  Hvilft  í  Ön- 
undarfirði  skuli  vera  æíinlega  hálfkirkja  héðan  í  frá. 

JSig.  143.  4to  bls.  324,  á  pappír  skr.  c.  1600;  Landsb.  107. 
4to  bls.  39  (með  hendi  séra  Jóns  Halldórssonar). 

Huilltt  j  Önundarfirdi. 

Wij^)  Godsuijn  med  Gudz  nad  biskup  j  Scalholltti  giorum 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  brefi  ad  vier  hofum 
giortt  og  skipad  ad  bænhusid  a  Huilptt  j  ðnundarfirdi  skal 
vera  æfinliga  halfkirkia  hiedan  i  fra  med  so  felldum  skilraála 
ad  Einar  Jonsson  sem  eigur  greinda  jðrd  Huilltt  gefur  tii 
hennar  .v«.  og  skylldi  hann  hallda  [sagdri  kirkiu  so  kostuligri^) 
ad  hun  væri  .x^.  eptir  skynsamra  manna  virdingu  og  þar  til  .vc. 
j  ornamenta. 

Jtem  skal  hann  giallda  suo  marga  peninga  þá  er  hann 
skilur  med^)  edur  hans  erfingiar  sem  kirkian  er  okostuligri  enn 
ádur  var  greintt. 

Jtem  skal  sagdur  Einar  gefa  kirkiunne  j  Holltti  j  önund- 
arfirdi  .v.  kugilldi  ad  næstum  fardogum  firir  tijundir  og  lysis- 
tolla.  skal  ádur  nefnd  kirkia  a  Huilt  taca  heima  tijundir  og 
lysistolla  bonda  og  husfreyu  og  alira  heimamanna.  þar  skal  og 
hion  saman  vijg(i)a  og  born  skijra  og  syngia  annan  huornn  dag 
helgan  og  lucka  presti  ij  merckur  kaups.  þar  skal  og  mega 
syngia  pascha^)  og  Jola  dag^)  og  allar  hinar  stærstu  hatijder 
annad  huortt  ádur^)  edur  sijdar  epttir  þui  sem  prestur  kemst  med. 

Og  til  sanninda  hier  vmm  setium  vier  vort  Jnnsigli  firir 
þetta  bref  skrifad  j  Schalholltti  jn  translatione  s(ancti)  Thorlaci 
Episcopi  Anno  domini  m.  cd.')  xxx.  og  ix. 

')  Eg  143;  »)  (sagda  kyrkiu  so  kostulega  107; ')  vid  107;  *)  pashca 
143;  *)  dal,  misskr.  143;  «)  sl.  143  í  ógáti;  ')  d,  misskr.  hdrr. 


1439.  TRANSSKRIPT.   —  STADARHRAUN.  593 

633.  29.  Júli  1439.  i  Skálhotli. 

JóN  Jónsson  officialis  heilagrar  Skálholtskirkju  og  firam  raenn 

aðrir    transskríbera    vitnisburðarbréf    um    hálfkirkjur    frá    17» 

Júní  1368. 

Landsbókasafn  Nr.  115.  4to  II,  26,  (bréfasafn  séra  Jóns  Hall- 
dórssonar  í  Hítardal). 

Ollum  mönnum  þeim  sera  þetta  Bref  sia  edr  heira  senda 
Jon  Jonsson  officialis  heilagrar  Skálhollts  kirkiu.  Narfe  prestur 
Einarsson  radzmann  j  SkálhoIIte.  f>orsteinn  Jonsson.  Oddr 
Jonsson  kirkiuprestur  i  SkculhoIIte.  Helge  þorkelsson.  prestar. 
Qvediu  Guds  og  sina.  kunnugt  giðrande  ad  vier  hðfum  sied  og 
yfer  lesed  oped  Bref  medur  haungundum  jnnsiglum  oskðddum 
80  látande  ord  eífter  ord  sem  hier  seger  [Hér  kemr  vitnisburðr 
séra  Snorra  þorleifssonar  kyngis,  séra  Flosa  Jónssonar  og  séra  þor- 
láks  Narfasonar  um  biskupsgisting  á  hálfkirkjum  frá  17.  Júní  1368, 
Dipl.  Isl.  III,  198).  Og  til  sanenda  hier  um  settum  vær  fyrr- 
nefnder  prestar  vor  jnnsigle  fyrer  þetta  transskriftar  bref  skrifad 
j  Skaalhollte  in  festo  Sancti  Olavi  regis  &  martyris  Anno  Domini 
M^.  cd^.  xxxix^. 


634.  [1439]. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Staðarhrauni,  [er  Goðsvin  biskup  í  Skál- 
holti  setti]. 

A. 

AM.  257.  4to  skinnbl;  AM.  dipl.  afskr.  2239  með  hendi  Árna. 

CDariu  kirkia  under  hrauni  a  heimaland  allt  med  gðgnum 
oc  giædum.  oc  bruarfoss  allan. 

ix.  kyr.  v.  asaudar  kugilldi.  hest  oc  hross. 

liggr  þar  under  liostollar  oc  tiunder  af  halfum  siðnda  bæ. 
kirkian  a  jnnan  sig. 

xii  manada  tidabækur  per  usum. 

asp(i)ciensbok  fra  jolafðstu  til  paska.  ðnn(u)r  fra  paskum 
de  sanctis  til  aduentu. 

iij.  kluck(u)r  oc  kluckubrot  hid  fiorda. 

ij.  mariuskripter. 

peturs  likneski. 

ij.  krossar  omalader. 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  38 


594  STAÐARHRAUN.  1439. 

CDessoklædi  tuenn. 

altarisklædi. 

kantarakapa  forn. 

koparskrin  med  helgum  domum. 

kertisstik(u)r  .ij.  med  kopar. 

alltaris  steinn. 

glodarker. 

paxblad. 

hefer  porcio  fallit  a  xij  uetrum  oc  .xx.  er  sira  aron  hefer 
halldit  .vij.  hundrut  oc  .x.  aurum  betur  er  hann  lukti  j  subsidiura 
pallij.  [Reiknazt  hier  aptur  af  fimtan  alnar.  er  hann  lukte  j 
subsidium  pallij.^) 

B. 

Landsb.  268.  4to  bl.  82  a,  skr.  1601. 
Vnnder  hraune. 

CDariu  kirkia  vnndir  raune  a  heimalannd  allt  med  gogn- 
um  oc  giædum  oc  bruarfoss  allann. 

ix  kyr.  v  asaudar  kugillde.  hest  oc  hross. 

liggia  þar  vnnder  liostollar  oc  tijunnder  af  halfum  sio- 
unnda  bæ. 

kirkian  a  jnnann  sig.  et  cetera. 

porcio  ecclesie  á  xij  vetrum  oc  xx.  á  medann  sijra  aron^) 
hefur  halldid  halft  hid  atta  hundrad.  reiknast  hier  aptur  af 
fimtan  álnnar  er  hann  luckte  j  subsydium  pallij. 


635.  [1439]. 

Máldagi   Maríukirkju    í    Hjörsey,    [er  Goðsvin  biskup  í  Skál- 
holti  setti]. 

A. 
AM.  257.  4to  skinnbl. ;  AM.  dipl.  afskrr.  2238  með  hendi  Árna. 

Kirkian  i  herseý  er  helgut  jungfru  marie.  hinum  helga 
pali  postula.  þorlaki  biskupi  oc  ðllum  guds  helgum  monnum. 
hon  a  fiordung  j  heimalandi  oc  ðllum  þeim  landznytium  sem 
þar  tii  heyrer. 

')  [með  annari  hendi;  ')  þ.  e.  séra  Aron  Helgason. 


1439.  HJÖRSEY.  595 

XX.  kyr. 

Ix.  asaudar. 

land  allt  at  selium. 

(iQessoklædi  tuenn. 

kalek. 

slopp. 

alltarisklædi  forn  oc  brik. 

g(l)itadan  duk. 

glodarker. 

rodukross. 

mariuskript. 

pals  likneske. 

þorlaks  likneski  oc  peturs  likneski. 

Trinitatis  likneski. 

V.  kluckur. 

þela  högg. 

þar  skal  vera  heimelisprestr  oc  taka.  iiij.  merkr  kaups. 

þar  takast  heima  liostollar  oc  tiunder  bonda  oc  husfreyeu. 
oc  allra  heima  manna.  liostolla  alla  oc  tiunder  af  selium.  fell 
nidr  porcio  j  kirkiubot  oc  trekors  giörd  medan  helgi  bondi 
helgason  var. 

hefer  fallit  porcio  sidan  sira  aron  tok  med  a.  x.  arum  x. 
agiUdi. 


B. 

Landsb.  268.  4to  bl.  81  b,  skr.   1601. 

Hierseý. 

Kirkia  j  hiorseý  er  helgud  gudi  oc  vorri  fru.  sancte  paulo. 
sancte  thorlaco  oc  ollum  helgum  monnura. 

hun  a  fiordunng  j  heima  lannde  oc  lannd  ad  selium. 

XX  kyr. 

Ix  asaudar. 

messuklæde  ij.  kalek.  slopp.  alltarisklædi  fornnt  oc  brijk. 
glitadann  duk.  glodarker.  Rodukross.  mariuskript.  palz  likneski. 
þollakz  likneski.  peturz  likneski.  trinitatis  likneski.  fimm  kluckur. 
þelahogg. 

38* 


596  KIRKJUBÓL  í  LANGADAL.  1439. 

þar  skal  vera  heimilisprestur  oc  taka  iiij  merkur  kaups. 
þar  takast  heima  liostoUar  oc  tijunnder  bonnda  oc  husfreyu  og 
allra  heima  manna.  suo  oc  liostollar.  tijunnder  af  selium.  fiell 
nidur  porcio  fyrir  kirkiubot.  er  helgi  bonnde  helgason  hafdi 
giora  latid.  jtem  hefur  fallid  porcio  sijdann  sijra  aron  tok  med 
a  X  arum  x  ágiUde. 


636.  14.  August  1439.  á  Kirkjubóli. 

GoÐSViN    biskup    í    Skálholti    setr    hálfkirkju    á    Laugabóli    í 
Langadal. 

Landsbókasafn  107.  4to  bls.  414,  með  hendi  séra  Jóns  Haldórs- 
sonar  í  Hítardal. 

Bref  Gottsvinns  Byskups  um  alkyrkiu^)  á  Laugabole  Anno  1439. 

Wij  Godsvinn  med  gudz  nád  Byskup  i  Skalhollte  et  cetera. 
giðrum  godum  mðnnum  viturlegt  med  þessu  voru  opnu  Brefe 
ad  vij  hðfum  skipad  ad  Bænhused  á  Laugabole  i  Kyrkiubols- 
þingum  skal  vera  æfenlega  hiedan  af  halfkyrkia.  med  svofelldum 
skilmála.  ad  Jon  Nicolasson.  sem  þá  átte  greinda  Jðrd  Laugabol. 
gaf  til  hennar  .v.  kugijllde.  og  skyllde  hallda  sagdre  kirkiu  so 
kostulega  ad  hun  væri  .x''-  eífter  skynsamra  manna  virdingu. 
enn  giallda  þa  so  marga  peninga  þa  er  hann  skilur  vid  edur 
hans  Erfingiar  sem  kyrkian  er  okostulegre  enn  ádur  var  greindt. 

Jtem  skal  sagdur  Jon  gefa  kyrkiunne  a  Kyrkiubole  i 
Langadal.  v.  kugijllde  fyrer  Tijunder  og  Lysistolla  og  luka  ad 
næstum  fardögum  eífterkomande. 

Jtem  skal  þesse  fyrrnefnd  halfkyrkia  á  Laugabole  taka 
heima  Tijunder  og  lysistolla  bonda  og  husfreyiu  og  allra  heima- 
manna.  þar  skal  og  hion  samanvijgia  og  börn  skijra.  leida 
konur  i  kyrkiu.  þar  skal  syngia  annann  hvern  dag  helgann  og 
luka  preste  .ij.  merkur  kaups. 

Og  til  sanninda  hier  um  setium  vij  vort  Jnsigle  fyrer  þetta 
skipunar  Bref  utgiefed  á  Kyrkiubole  i  Lángadal  in  vigilia  beate 
Mariæ  virginis  Anno  Domini  1439. 

«Anno  1623  var  þetta  Bref  i  hóndum  Magnusar  Gijss- 
urarsonar  á  Kirkiubole  med  eigen  Jnsigle  Godsvinns  Byskups.  i 
hvoriu  ad  var  mynd  sancti  Peturz  og  hiellt  a  tveimur  lyklum  i 
kross.  ad  vitne  Herra  Odds  Biskups  Einarssonar'). 

')  þannig. 


1439.  KIRKJUBÓL  í  LANGADAL.  597 

637.  [14.  Aog;ust]  1439.  á  Kirkjubðli. 

Reikningr    kirkjunoar    á  Kirkjubóli    í    Langadal,   er    Goðsvin 
biskup  tók  í  yfirreið  sinni. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  2340,  «Ex  pagina  pergamena  fra  Kirkiu- 
bole  i  langadal.  pagina  þesse  pergamena  hefur  alldrei  innsiglud  vered 
nie  giörd  in  formam  instrumenti,  helldr  alltid  vered  laust.  slikt 
passeradi  i  gamla  daga  firir  nogu  gillt.  Skriftarlaged  á  henne.  eins 
badum  reikningunum.  er  eins  og  á  Leidarholms-samþycktar  Copiunne 
sem  eg  a^)  og  ðdrum  þeim  documentum  sem  eru  med  sðmu  hendi, 
og  (sem  mier  synest)  hin  sama  hðnd,  nema  þetta  er  miklu  stærra, 
betur  og  settara  ritad,  enn  stafagiörden  er  hin  sama,  og  literatura  á 
stundum  eins.  þad  er  vist,  ad  sie  þad  ei  hin  sama  hðnd,  þá  hefur 
annar  hver  imiterad  annann,  eda  bader  lært  af  sama  manni  ad 
skrifa.  ad  minimum  leidarholmssamþyktar  skrifarenn  breitt  epter 
stafagiðrd  þessa  ritara,  eda  annars  þviliks».  (AM.).  Aptan  við  þessa 
skrá  ritar  Arni:  (*Hier  firir  nedan  er  so  sem  þumlungs  breid  eyda 
oskrifud  á  bokfellenu.  þad  er  i  litlu  folio  snunu  á  þvervegenn,  eins 
og  menn  kalla  saungqvers  form.  og  þar  nedan  firir  er  skrifadur 
annar  reikningur  Kirkiubols  kirkiu  de  anno  1469.  quem  alibi 
exscriptum  habeoB. 

Anno  domini.  CTO^.  cccc^.  xxx^.  nono. 

Jtem  woru  suo  fellder  peningar  Reiknader  aa  kirkiubole  j 
langadal  þa  er  loptr  halfdanarson  hiellt.  sagditz  hann  hafa  tekit 
tiu  hundrut  frid  ok  sex  hundrut  j  porcionem.  Reiknaditz  porcio 
medan  loptr  hiellt  halfr  þride  taugr  hundrada.  Runnu  þar 
aptur  .XX.  hundrut  er  hann  giorde  upp  kirkiuna  alla  af  uelle. 
lagde  loptur  til  kirkiunnar  messuklæde  ný  ok  alltarisklæde 
med  sæi.  þria  duka.  tuo  med  brun.  ok  mariuskript  med 
alebastrum.  uar  þetta  allt  giort  firir  tiu  hundrut.  Reiknade 
loptr  kirkiunne  .xij.  hundrada  jord  er  heiter  bakke  firir  .xij. 
hundrut  frid.  uard  þa  skylldug  kirkian  adrnefndum  lopte  fimm 
hundrut. 

war  þetta  giort  af  .vj.  skynsaumum  monnum  þeim  sem 
worr  andligr  fader  herra  godsuin  tilskipade  þa  hann  war  j 
sinne  uisetacio  j  uestfiordumm. 

^)  er  nú  í  AM.  Fasc,  Lxxiii,  13,  og  er  með  hendi  Björns 
Guðnasonar. 


598  MNGEYRAKLADSTR  1439. 

638.  17.  August  1439.  á  þingeyrum. 

ViTNiSBURÐR  Brands  forgilssonar  og  tveggja  manna  annara, 
að  |>ingeyraklaustr  hafi  átt  og  haldið  alla  fiskveiði  í  «Víðudalsá» 
fyrir  Syðri-Borg  að  helmingi  við  J>orkelshóIsmenn  frá  Ingi- 
mundarhóli  og  ofan  til  Melrakkadalsáróss  meir  en  þrjátíu  ár 
átölulaust. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  463,  <'Ex  originali  monasterii  Thingeyrensis, 
accuraté))  (AM.).  Afskriptin  er  staðfest  7.  August  1712  í  Skálholti 
af  Árna  Magnússyni  og  Páli  Hákonarsyni.  þrjú  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  þá  var  eitt  af  þeira  eptir.  Utan  á  bréfinu  stóð 
með  gamalii  hendi  «az  bref». 

bref  vmm  veidina  j  wijdidalsaa  firir  litluborg. 

I>at  giorum  vær  brandr  þorgilsson.  þordr  snorason  ok 
íuar  halluardzson  godum  monnum  viturligt  med  þessu  voru 
brefi  at  vær  uissum  at  formenn  þingeyraklausturs  haufdo  ok 
hielldu  klaustursins  eign  cci  þingeyrum  vera  ok  verid  hafua  alla 
fiskveide  j  vidudalsca  firir  iordunni  sydri  borg  at  heímingi  vid 
þorkelshuolsmenn.  fra  holi  þeim  er  kalladr  er  ingimundarholi 
ok  ofuan  til  melrackadalsar  os.  hafua  stadarins  menn  ca 
þingeyrum  farid  j  fýrrgreindann  cctr  reit  sumar  epter  sumar 
meirr  enn  ca  þriatigi  'ára  suo  vær  fýrrnefndir  menn  vitum. 
hafua  þar  huerki  at  fundit  þeir  sem  buid  hafua  ax  jordunni 
sydri  borg  ok  eigi  þeir  sem  iordina  hafua  att.  hafua  þessir 
menn  farid  med  iordina  sydri  borg  ok  sier  eignat  sidan  vær 
vissum  til.  fyrst  þorgrimur  sauluason.  þa  biorn  bondi  einarsson 
ok  hustru  kristin  biðrnsdotter.  ok  fann  ecki  þeirra  at  þott 
stadarins  menn  hefdi  adr  greinda  veidi.  ok  alldri  hofum  vær 
þar  tuimæli  ca  heýrt  at  stadrinn  ca  þingeyrum  ætti  ei  greinda 
veide  j  fýrr  greindu  takmarki. 

Ok  til  sanninnda  hier  vm  settum  uær  fýrrnefnder  menn 
vor  insigli  firir  þetta  vitnisburdarbref  er  giort  var  ca  þingeyrum 
j  hunavadzþingi  manudagin  næsta  epter  assumcionem^)  marie 
virginis.  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  iehsu  christi 
þusund  fiðgur  hundrut  .xxx.  ok  niu  ár. 

')  assumciosce.  hdr. 


1439.  SÆLINGSDALSTUNGA.  599 

639.  ''ÍT\    ll439-       l'^l't-^ 

2.  September)  la  Reykholum. 

GoÐSViN  biskup  í  Skálholti  staðfestir  máldaga  Jóns  biskups 
Halddrssonar  frá  1327  (Dipl.  Isl.  II,  383)  og  skipan  Gyrðs  biskups 
um  tíundir  og  eyristolla  frá  Ásgarði  til  Sælingsdalstungu,  en 
önýtir  bréf  Jóns  biskups  Gerrekssonar  um  sama  efni. 

JSig.  143.  4to  bls.  398—99  á  pappír  c.  1600.  AM.  dipl. 
afskrr.  5754,  auðsjáanlega  eptir  einhverri  pappírsafskript  (==  b). 
AM.  dipl.  afskrr.  1527  (með  hendi  séra  Ketils  Jörundarsouar  í 
Hvammi,  d.   1670).     Landsb.  107.  4to  bls.  394—95. 

Wier  Gottsuijn  med  Guds  naad  Byskup  j  SkalhoUte  giorum 
godum  monnum  viturligt  med  þessu  voru  opnu  briefi  ad  sub 
anno  domini  m.  cd.  xxx.  ix.  sunnudaginn  næstan  fyrer  Bartholo- 
meusmessu  j  huamme  j  huamssueit  þann  tijma  er  vær  vorum  i 
vorre  visitatione.  kom  fyrer  oss  Gunnar  Jonsson  er  þaa  bio  j 
Sælingsdalstungu  af  eirnri  alfu  enn  Tvmi  berþorsson  af  annari 
er  þa  hielltt  kyrkiuna  j  Asgarde.  tiede  adur  greindur  Gunnar 
oss  þann  maldaga  sem  Byskup  Jon  godrar  minningar  j  Skal- 
holltti  saa  sem  vijgdi  adr  greinda^)  kyrkiu  j  Sælingsdalstungu 
hefdi  sett.  so  oc  eigi  sijdur  sýndi  oss  fyrr  nefndur  Gunnar 
skipunarbrief  herra  Gyrdz  Byskups  ad  hann  styrkti  oc  stadfesti 
þann  sama  maldaga  mod  sijnu  brefi  oc  jnnsigli. 

Jtem  j  annari  grein  tiadi^)  oss  fyrrnefndur  tume  opid  brief 
Byskupz  Jons  Gerrikssonar^)  ad  hann  hefdi  burtt  skipad  tijuuder 
oc  lysistoUa  oc  eyristolla  af  efrum  skogum  oc  til  Asgardzkyrkiu. 
oc  nu  saker  þess  ad  vij*)  höfum  spurt  oc  heyrtt  ad  fyrrnefndur 
maldagi  oc  fyrrgiðrt  skipunarbref  Gyrdz  kom  ei  framm  fyrer 
Byskup  Jon  Gerriksson^)  fyrrnefndan  oc  ecki  vissi  hann  nockud 
af  þui.  þui  kollum  vier  apttur  þat  sama  brief  Byskups  Jons 
Gerrikssonar^)oc  villium  hallda  med  fullri  magt  fyrgreinda^)  Gyrdz 
skipan  oc  so  biodum  vij^)  vnder  skyllda  hlydni  þeim.  sem  efri 
skoga  eiga.  ad  þeir  luki  arliga  ars^)  allar  skylldur  fyrrnefndar 
oc  serliga  eyristolla  til  Sælingsdalstungu  eptter  þui  sem  scu 
maaldagi  oc  þat  brief  vtvijsar.  sem')  hier  er  med  festur  so 
leingi  sem  vij^)  giörum  ecki  adra  skipun  ca  þar  vmm. 


')  nefnda    1527;    ')  tiede    b,    1527;    ')    Gerisson(ar)  143;  *)  vier 
148;  »)  fyrrgreint  öll;  «)  sl.  b.  1527;  ')  sl.  148. 


600  GRUND  í  EYJAFIRÐl   OFL.  1489. 

oc  til  enn^)  meiri  avdsýningar  oc  stadfestu  hier  vm. 
settum^)  vij3)  vort*)  jnnsigli  fyrer  þetta  bref  med  raide  oc 
samþýcki  vorra  presta  er  þía  voru  nær  oss.  forkell  Olafsson. 
forsteinn  Suartthðfdason.  í>orsteinn  Jonsson.  Skalholltts 
Byskupsdæmis  herrar.^)  Jon  Jonsson.  Loduik  hallsson  hola- 
býskupsdæmis. 

settu  fyrr  nefnder  prestar  sijn  jnnsigle  med  [voru  jnn- 
sigle^)  fyrer  þetta  bref.  [skrifad  á  Reykholum  á  Reykianese 
midvikudaginn  epter  Festum  Egidii  abbatis  &  confessoris.  a 
sama  áre  sem  fyrr  seiger.') 


640.  23.  September  1439.  á  Auðkúlu. 

Björn  porleifsson  selr  Eiríki  Loptssyni  jörðina  Grund  í  Eyja- 
firði  og  Holt,  fyrir  tvö  hundruð  hundraða,  sem  er  Sjóarborg  í 
Skagafirði,  fyrir  tíutigi  hundraða,  Kirabastaði  tvenna,  Gil, 
Ásgrímsstaði  og  Kálfadal,  fyrir  tvö  hundruð  hundraða  alls. 

Frumritið  í  safni  Jóns  Sigurðssonar  Nr.  3,  á  skinni.  AM. 
dipl.  afskrr.  Nr.  231,  með  hendi  Árna  Magnússonar  «Ex  originali 
S'  Sæmundar  Hrolfssonar.  accuraté').  011  innsiglin  nema  hið  7., 
eru  að  nafninu  til  fyrir  bréfinu,  en  mörg  af  þeim  eru  mjög  brákuð. 
Hér  er  prentað  eptir  afskript  Árna. 

Jnn  nomine  domini  aamen 

var  suo  feJlt  iardarkaup  milli  biornns  þorleifssonar  ok 
eireks  lofszsonar.  aad  aadrnefnndr  biornn  selldi  fyrrnefndum 
eireki  iarder  tuær  er  suo  heita  grund  i  eyiafirde  ok  hoUt  med 
ollum  þeim  gognum  ok  gædum.  hlutum  ok  hlunnenndum  sem 
iordunura  hefuer  fylgtt  ad  fornu  ok  nyu  ok  hann  vard  fremst 
eigandi  ad  i  garf  efter  fðdur  sinn  firir  tuo  hundrod  hundrada 
baadar  iardernar.  hier  i  raoti  selldi  adrgreindr  eirekr  fyrsogdum 
birnne  iarder  þær  er  suo  heita  siofarborggh  i  skagafirde  firir 
tigitige  hundrada.  kimbastadi  tuenna  firir  fimtigi  hunndrada 
badar  saman.  gil  firir  fimtigi  hundrada.  asgrimsstader  firir.  xx. 
hundrod.  kalfardasil  firir.  xx.  hundrod.  Hggia  þessar  iarder  allar 
i    skagafirde    med    ollum   þeim  gognum  ok  gædum.  hlutum  ok 


0  sl.  b  1527;    ')  setium  1527;    ')  vier  143;    *)  vor  143;  *)  herra 
b,  1527;  «)     [vorum  Jnnsiglum  148;  ')  [sl.  143. 


1439.  GRUND   í  EYJAFIRDI  OFL.  601 

hlunnendum  sem  þessum  oUum  iordum  fylger  ok  fylgtt  hefuer 
ad  fornnu  ok  nyu  ok  hann  vard  fremst  eigandi  ad.  med  þeim 
skildaga  ad  þeir  somu  partar  sem  þorleifui  arnnasyne  voru 
dæmder  ok^  urskurdader  or  aadurgreindum  iordum  ok  hans 
bornnum  fell  til  erfdar  efter  hann  huortt  þcir  verda  meire  eda 
minne  efter  Rettum  reikningo.  Skylldi  fyrr  greindur  biornn 
eignazt  suo  micit  vpp  i  iordina  hellulaand  i  hegranesi  sem 
partarner  kunna  med  rettu  ad  reiknazt  ur  fyrgreindum  iordum. 
Jtem  sagdi  tittnefndur  eirekr  þessar  iarder  sem  hann  selldi 
birnne  i  moti  grvnd  tuo  hundrod  hundrada.  kynne  þær  ok 
odyrre  Reiknazt  þa  skylldi  þat  ganga  vpp  i  fyr  sagda  iord  hellu- 
iand  birne  til  fullrar  eignar.  Jtem  yrde  ok  meire  dyrleika 
munur  iardanna  edr  partanna  þa  skylldi  eirekur  til  leggia 
adrar  faasteigner  innan  fiordungs  efter  Rettri  tiltolu.  Enn 
eignn  eireks  obrigdiligh  iordin  oll  aa  grund  i  eyiafirdi.  verda 
ok  iardernar  dýrre  þa  Renne  aftur  vnder  eirek  efter  Rettri  til- 
tolu.  Skylldu  oftt  nefnnder  menn  biornn  ok  eirekur  suara 
ollum  laagaRiftinngum  aa  þeim  iordunum  er  huor  selldi  odrum. 
Enn  huor  firir  sigh  hallda  þeim  til  laaga  er  keypti  ok  afentar 
allar  iardernar  ok  frialsliga  ad  sier  taka  huor  sinar  iarder  ad 
næstum  fardogum.  Voru  þesser  vot(t)ar  hiaa  þessu  kaupi.  þor- 
uardur  bondi  lofszson.  ornn  helgason.  þorarenn  aronsson.  helgi 
ionsson.  ingemundr  þosteinsson  ok  þosteinn  ionsson.  huerer  sin 
inzsigli  med  inzsigli  ofttnefnnz  eireks  lofszsonar  settu  firir  þeíta 
iardakaupabref  giortt  aa  kulu  i  suinadEal.  miduikudaagh  næsta 
efter  festum  sancti  mattei  apostuli.  anno  domini  CD^  cd^  tri- 
cessimo  nono. 


641.  30.  September  1439.  á  Ytri-Ey  á  Skagaströnd. 

EiÐFESTR  vitnisburðr    þriggia  manna  um  eignarrétt   þingeyra- 
klaustrs  til  jarðarinnar  Ytri-Eyjar  á  Skagaströnd. 

Bisk.  Isl.  Hol.  Fasc.  II,  4,  frumritið  á  skinni,  og  eru  tvö  inn- 
sigli  fyrir.  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  3564,  stafrétt  afskript  gerð  af 
séra  Siiorra  Jónssyni  fyrir  Árna  Magnússon  (fylgt  hér). 

I>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heýra  senda 
biorn  amundson.^)  biorn  audunarson  ok  aurn  helgason  q(uediu) 

')  þannig. 


602  ÞINGEYRAKLAUSTR.  —  KAUPMÁLABRÉF.  1439. 

guds  ok  sina  kvnnikt  gerandi  at  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd 
worss  herra  jehsv  christi  CD.  cccc.  xxx.  ok  ix.  ær  aa  ;tri  ey  aa 
skagastrond  worum  ver  j  hia  saaum  ok  heyrdum  æi  at  jon  aboti 
tok  suo  felldan  vitnisburd  med  bokareidi  af  þorualldi  ionssyni 
at  hann  bio  suo  m.  ýtri  eý  ai  skagastrond.  x.  vetruni  leingur 
at  hann  lukti  stadnum  (aa)  þingeýrum  landskýlld  af  jordunni 
ok  klaustursins  vmbodsmanni.  suo  ok  eigi  sidur  sor  hann  at 
^inar  þorsteinsson  hefdi  buit  aa  sagdri  jordu  eý  fiora  vetur  enu 
nestu  fýrer  stadarins  vegna  aa  þingeýrum  ok  broder  asbiorn  ias 
fyrer  honum  þat  bref  at  valdis  helgadotter  gaf  klaustrinu  aa 
þingeýrum  jordina  ýtri  eý  til  fulJrar  eignar.  Ok  til  sanninda 
her  vm  settum  wer  vor  inzsigle  fyrer  þetta  bref  skrifat  aa  ýtri 
ej  aa  skagastrond  jn  festo  jeronimi  presbiteri  ca  sama  airi  sem 
fýr  segir. 

642.  27.  Nóvember  1439.    í  Saurbæ  á  Rauðasandi. 

Kaupmálabréf  fórðar  Sigurðssonar  og  Ingibjargar  Haldórs- 
dóttur. 

ÁM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1108,  eptir  fruniritinu.  Árni  lýsir  inn- 
siglunum,  en  1.,  3.,  4.,  6.,  7.,  og  9.  voru  dottin  frá.  «Brefid  er 
annars  ritad  med  krokottum  ángastöfum  vidlikt  og  finnst  i  brefum, 
sem  skrifud  eru  i  Norege  um  þetta  bil,  eda  helldr  nockru  fyrr».  (ÁM), 

Jn  nomine^)  domini  amen 

var  suo  felldur  kaupmaili  lystur  ok  lagin  millum  þordar 
sigurdzsonar  ok  inngibiargar  halldorsdottur  aa  þeira  brudlaups- 
deigi.  ath  fýrnefnndur  þordur  hafde  til  kaups  med  ædur  nefnnda 
jngibiorgu  halba  jaurdina  haga  aa  bardastraund.  firir  sextige 
hundrada.  her  j  moti  hafdi  fyrnefnd  jngibiorg  jordina  þorfinnz- 
stadi  j  walþiofsdal.  ok  þar  til  sex  hundruth  firir  þriatigi  hundrada. 
þar  til  gaf  tittnefndur  þordur  optnefndre  jngibioigu  fimra 
hundruth  j  beckiargiauf.  telzt  þetta  allzt  halfur  fiordi  taugur 
bundrada.  kiauri  oddfridur  aradotter  jngibiorgu  dottur  sina 
maalakonu  j  gard  þordar  sigurdzsonar.  Ok  skýlldi  saa  maili 
leggiazt  j  nefnda  jord  haga.  gaafu  adurnefnder^)  menn  huort 
audru  fiordungsgiof  þui  er  leingur  lifdi  fef  þau  deydi  barnlaus.^) 

^)  nomini,  afskrr;  ')  adurnefndur(!)  afskr.;  ^)  [tþesse  ord:  ef  þau 
deydi  barnlaus.  eru  i  originalbrefinu  yfir  dregin  med  bleki.  verda  þo  lesen. 
Hvert  þetta  sie  skied  i  Öndverdu  eda  sidar,  er  æred  ovist,  Eg  ætla  þad  sie 


1439.  KAUPMÁLABRÉF.  603 

Her  ath  auk  gaf  þrattnefndur  þordur  tjttnefndri  ingibiorgu 
kiorgrip.  ath  auk  þessara  peninga.  Skýlldv  erfingiar  þordar 
eiga  lausn  aa  greindri  jordu  haga.  firir  lika  peninga  sem  j  worv 
lagder.  Skyllde  ok  oddfridur  moder  jngibiargar  [fyst  til  ath^) 
kaupa  þaa  jord  sæm  jngibiorg  hafdi  til  kaups  med  þord  [sem 
fe  liggur  j.2) 

Voru  þesser  brudlaupswottar  ok  suo  festingarwottar.  sera 
biarne  sigurdzson.  Gudmundur  bondi  arason.  hakon  jonson. 
ellingur  þordarson.  einar  þordarson.  bauduar  klængson.  jon 
narbason.  audun  magnusson.  Gisli  magnusson. 

Ok  til  saninda  her  wm  settum  wær  fýrnefnder  menn  wor 
jnzsigli  firir  þetta  kaupmaalabref.  Skrifuat  j  Saurbæ  aa  Rauda 
sandi.  friadag  næsta  firir  andresmesso.  anno  domini  CD^  cccc^. 
xxx^  nono. 


643.  18.  Febriíar  1440.  á  Reynistað. 

JóN  ábóti  á  fingeyrum  og  fjórir  klerkar  aðrir  votta,    að  systir 
Margrét  forbergsdóttir   hafi    lýst    því  í  náveru  Goðsvins  Skál- 
holtsbiskups,  að  hún  hafi  lofað  frú  Guðrúnu  abbadís  á  Kirkjubæ 
hlýðni,  eins    og   hún    hafi    fyrr  sagt  hlýðni  í  hennar  klaustr  'I 
Noregi,  og  að  hún  hafi  verið  í  fimm  ár  í  greindu  klaustri. 

AM.  Fasc.  X,  18,  frumritið  á  skinni.  Öll  innsigHn  eru  dottin 
frá  nema  eitt.  Niðr  í  innsiglisþveingina  hefir  verið  rist  annað 
frumrit  sama  bréfs.     Bréfið  er  úr  bréfasafni  Reynistaðarklaustrs. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  sendvm 
vær  broder  jon  aboti  af  þinge(y)rum.  þostein  jonsson  af  hauskulldz 


skied  i  Öndverdu.  þvi  þad  er  vidar  i  þessum  Hagabrefum  ad  skrifarinn 
hefr  af  ogiætne  ritad  þad.  sem  strax  hefr  þurft  ut  ad  draga.  og  svo 
mun  hier  vera»  (AM.);  ')  [«þesse  ord  fyster  ath  hafa  i  originalnum 
yfer  og  under  strikud  vered  med  bleki,  álika  og  hier  er  giört.  Sidan 
eru  striken  burt  skafen,  orden  eiga  og  manifesté  ad  standa,  og  hefur 
att  at  heita:  Skyllde  z  Oddfridur  moder  Jngibiargar  fyst  til  ath  kaupa 
þaa  jord  sæ»  (o:  sem)  Jng.  Skrifarinn  hefr  af  ogiætne  sleingt  þessu 
saman  og  ur  fyst  i'  giort  fyst'*  (AM.);  ')  [^þesse  ord  sem  fe  liggur  j. 
eru  hier  selt  inn  á  mille  ordanna  og  uppi  yfir  linunni.  og  þad  med 
annare  hendi  enn  á  brefmu  er.  og  miklu  smærre  skrift.  propter 
angustiam  Spatii.  þo  synest  þetta  strax  i  aundverdu  giort  vera». 


604  KIRKJUBÆJARKLAUSTR.  1440. 

staudum.  loduick  halzson.  þosteinn  jonsson.  þostein  illugason 
prestar.  Q(uediu)  gudzs  og  sina  kunigt  gerandi  ath  sub  anno 
domini  OD^  cd^  xl®  fimtodaghin  fystan  j  langa  faustu  j  stadh 
j  reýnenes  klaustri  j  nærueron  vors  naduga  herra  godsuin  med 
guds  nad  biskups  j  skalholldi  og  vmbodzmann  heilagrar  hola^)- 
kirkiu  vorum  vær  j  hia  og  heýrdum  a  ath  sýster  margret 
þorbergsdotter  sagdi  fram  fyrer  oss  vpp  a  sin  full  saninde  ath 
hunn  hefdi  sagt  fulla  hlydne  fru  gudrunu  abbadisi  j  kirkiubæiar 
klaustur  ordinis  sancti  benedícti  skalhoUzs  biskupsdæmis  j 
næruerond  systur  annleifar  og  sýstur  brigitar  conuentus  sýstra 
sagdzs  klausturs  j  allan  mata  sem  conuentus  systur  piaga  ath 
segia  þeirra  abbadise  sem  hun  hafdi  fyr  sagt  hlýdne  j  hennar 
klavstur  j  noregi  og  ath  hun  hefdi  verith  j  fýr  greiut  klaustur 
vpp  a  fim  ar  og^)  ath  þangat  hafi  lagizst  sextigi  hundrata 
med  henne  at  vitund  sira  haflida^^)  (og)  sira  amunda'^)  presta 
skalhollzs  biskupsdæmis. 

Og^)  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  vort  jnsigle  fýrer 
þetta  bref  skrifat  a  stad  j  reynenese  j  skagafirdi  j  sama  stad 
degi  og  are  sem  fýR  seger. 


644.  22.  Febríiar  1440.  á  H6lum. 

Bréf  Goðsvins  Skálholtsbiskups  tii  Jóns  ábóta  í  fykkvabæ  í 
Veri,  þar  sem  hann  biðr  hann  að  «taka  opit  bréf  séra  Ámunda 
[Hallssonarj  og  séra  Hatíiða  [Jónssonar]  hvat  þeir  mega  framast 
vita  um  lýsing*  Margrétar  forbergsdóttur  (Nr.  643)  og  svo 
að  hann  fái  skjallega  að  vita,  hvað  systurnar  Ingveldr  og  Brigit 
(á  Kirkjubæjarklaustri)  muna  þar  til. 

AM.  Fasc.  X,  19,  frumritið  á  skinni.    Innsiglið  er  dottið  frá. 

Víj  godsu(i)n  med  gudhs  nad  biskup  j  skalhollti  og  vmbodz- 
man  heilagrar  holakirkiu  bidium  ydr  broder  jon  aboti  j  þyckua- 


1)  tvískrifað;  *)  Hér  ritað  fullum  stöfum  í  frumbr.;  ')  Eyða  fyrir 
föðurnafni  í  frumbr.,  en  það  er  einginn  eíi  á  því  að  hér  er  átt  við 
séra  Hafliða  Jónsson  á  Kálfafelli  í  FJjótshverfi,  sem  afhenti  þann  stað 
1448  í  hendr  séra  Guðna  Björnssyni,  en  Ámundi  prestr  er  séra 
Ámundi  Hallsson  í  Eyvindarhólum  (sbr.  bréf  frá  22.  Febr.  1440  og 
frá  14.  Júlí  1440). 


1440.  VERZLUN.  605 

bæiar  klaustur  ath  þier  tackit  opith  bref  3ira  amunda  og  sira 
haflida  vnder  þeirra  jnsiglum  huath  þeir  mega  framazst  bera 
vra  lysing  systur  margretar  þorbergsdottur  epter  þui  sem  þetta 
opit  vittnis  burdar  bref  vtvisar  sem  hier  er  med  fest\\  og  suo 
ei  sidr  faith  ath  vita  skiallega  huath  systurnar  ynguelldr  og 
brighit  muna  þar  fremzst  til.  og^)  til  saninda  hier  vm  settum 
vij  vort  jnnsigle  forer  þetta  bref  skrifath  j  holum  j  hialltadal  jn 
cathedra  petri  apostoli  anno  domini  CD  cd  xl^. 


645.         26.  Febrúar  1440.        Windsor. 

Leyfisbréf  Hinriks  hins  sjötta,  Einglakonungs,  að  tveir  enskir 
menn  megi  færa  Skálholtsbiskupi  tvo  skipsfarma  af  nauðsynja- 
vörum  til  Islands,  og  taka  þaðan  aptr  farm  til  Englands. 

Rymeri  Foedera,  ed.  Holmes  V,  I,  75;  Safn  I,  13—14. 

Pro  episcopo  Islandico  de  providendo. 

Rex  omnibus,  ad  quos  et  cetera,  salutem. 
Sciatis  quod: 

Cum  per  quandam  supplicationem,  nobis  per  Johannem 
Secheford  &  Jobannem  CaníMer  exhibitam,  acceperimus, 
qualiter  confessor  carissimi  fratris  nostri  regis  Daciæ,  qui  in 
episcopum  de  Scalhelte  in  Islandia  nuper  est  creatus,  panem, 
vinum,  servisiam,  neque  alium  liqvorem,  nisi  lac  et  aquam,  ad 
manducandum  et  bibendum,  sev  pannum  ad  so  et  servientes 
suos  induendum,  non  habeat; 

Pro  qua  quidem  causa  idem  episcopus  dictos  Johannem  et 
Johannem,  ad  licentiam  pro  duabus  navibus,  extra  regnum 
nostrum  Angliæ  in  terram  prædictam,  cum  victualibus  et  panno 
(solutis  prius  custumis  et  aliis  deveriis  nobis  debitis)  libere 
transeundis,  habendam,  penes  nos  prosequi  desideravit. 

Nos,  præmissa  considerantes,  ac  etiam,  quod  divinum 
servitium,  communionemque  et  baptismum  in  terra  prædicta, 
absque  relevamine  et  auxilio  nostris  in  hac  parte,  verisimile  est 
deficere  et  cessare,  eo  quod  in  dicta  terra  neque  frumentum, 
vinum,    neque    sal    existant,    ut   informamur,   de  gratia  nostra 

0  það  er  nú  laust  frá;  ')  ritað  þannig  fullum  stöfum. 


606  KEYNISTAÐARKLAUSTR.  1440. 

speciali  concessimus  et  licentiam  dedimus  eisdem  Johanni  & 
Johanni,  quod  ipsi  duas  naves  cum  mercatoribus  et  marinariis 
eisdem  necessariis  in  dicto  regno  nostro  cum  centum  quarteriis 
frumenti,  in  utraque  (videlicet)  navium  prædictarum,  ac  aliis 
victualibus  et  panno  onerare  et  carcare,  ac  extra  dictum  regnum 
nostrum  in  terram  prædictam  (solutis  prius  custumis  ac  aliis 
deveriis  nobis  debitis)  libere  transire,  ac  ibidem  easdem  naves 
ad  usum  dicti  episcopi  exonerare  et  discarcare,  ac  ab  eodem 
episcopo  et  deputatis  suis  hujusmodi  mercandisas,  prout  in 
eadem  terra  existunt,  recipere,  et  cum  eisdem  mercandisis  naves 
prædictas  onerare  et  in  regnum  nostrum  prædictum  cariare 
valeant  licite  et  impune;  aliqiio  statuto  sive  ordinatione,  in 
contrarium  factis,  non  obstantibus. 

In  cujus  &c. 
Teste  rege  apud  castrum  suum  de  Wyndesore  xxvi.  die  Februarii. 

Per  Breve  de  Privato  Sigillo. 


646.  23.  Apríl  1440.  á  Hólom. 

tíoÐSViN  biskup  í  Skálholti  og  umboðsmaðr  heilagrar  Hólakirkju 
skipar  tíundir  og  Ijóstolla  bónda  og  húsfreyju,  barna  þeirra  og 
ómaga,  til  hálfkirkjunnar  í  Vík  í  Staðarþingum  í  Skagafirði,  ea 
allir  aðrir  heimamenn  greiði  til  «Reynisklaustr». 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  5654,  «Ex  originali*  með  hendi  Jdns 
Magnússonar  bróður  Arna.  «Brefed  er  á  kalfskinn,  med  einu  Jnn- 
sigle.  Verdur  letred  j  kring  ei  lesed.  Enn  j  midjunne  er  madur  } 
gejstlegum  habit  sitiande,  med  spiru  j  hægre  hende.  og  merke  á. 
Hefur  fyrer  sier  Skiðlld  med  krufenne  ðrn  á.»> 

Wíj  godsuin  raed  gudz  nadh  biskup  i  Skalholti  formann 
ok  vmbodzmann  heilagrar  holakirkiu  gerum  þat  godum  monnum 
viturligt  med  þessu  voru  opnu  brefui  ath  wær  skipum  ath  half- 
kirkian  i  vik.  i  stadarþingum  i  skagafirdæ  skal  taka  hæima 
tiundær  ok  liostolla  bonda  ok  huspreyiu  ok  allra  þeirra  barna 
ok  þeirra  wmagha  er  þau  æiga  med  logum  fram  ath  færa.  ^n 
allar  adrar  tiunder  ok  liostolla  þeirra  er  þar  ero  hæimilisfaster 
skulo  vera  lukter  til  Reynisklaustur^)    obrigdiliga  hedan  af    ok 

^)  þanníg. 


1440.  SÆTT  SÉRA   JÓNS  OG  ÞORKELS  PRESTS.  607 

til  sanenda  her  vm  settum  víj  uortt  insigli  firir  þetta  bref 
scrifuat  a  holum  i  hialtadaal  in  die  Georgii  martiris  anno 
domini  CO^  cd^  xF. 


647.  24.  April  1440.  á  Hólum. 

Sáttargerð  þeirra  séra  Jóns  Pálssonar  og  séra  forkels  Guð- 
bjartssonar  í  viðrvist  og  að  tilhlutun  Goðsvins  Skálholtsbiskupa 
og  margra  annara  klerkmanna  og  leikmanna;  sættast  þeir 
alsáttum  á  allan  reikningskap  og  óvinskap,  er  þeim  hafði  farið 
á  miUi,  og  heitir  séra  forkell  séra  Jóni  fullri  vináttu  og  fylgi, 
og  kyssast  þeir  að  lyktum  «fyrir  munninn  trúlega*. 

AM.  Fasc.  X,  16,  frumritið  á  skinni,  sem  aldrei  hefir  verið 
innsiglað,  og  mun  því  vera  fyrsta  uppkast.  AM.  Fasc.  X,  15, 
transskript  á  skinni  frá  14.  August  1471,  og  er  það  haft  hér  til 
samanburðar.  Afskript  gerð  eptir  transskiiptinu  er  í  IBfél.  126. 
4to  bls.  41 — 42.  það  sem  skinnbréfunum  ber  á  milli  er  einungis 
stafsetningarmunr.  Bisk.  Hol.  Fasc.  V,  1,  transskr.  frá  18.  Júní 
1490,  eptir  transskr.  frá  14.  Aug.  1471;  afskrr.  þar  af  í  AM. 
dipl.  afskrr.  Nr.  3141  og  3565. 

bref  vm  sira  jon  palsson.^) 
Ollum  monnum  þeim  sæm  þetta  bref  sea  ædr  heyra  Sendom 
wær  Godhswin  med  gudz  nadh  biskup  j  skalholt  formann  oc 
vmbodzmann  hæilagrar  holakirkiu^)  kunnict  giorandi  med  þessu 
voro  brefuæ  ath  sub  anno  domini  CD®  cd*^  xP  aa  faustudagin 
nesta  firer  jons  dagh  holabiskups^).  kom  firer  oss  j  storu  stofu- 
onnæ  aa  holum  j  hialtadaal  sira  jon  paalsson  wor  officialis  oc 
Radzmann  holabiskupsdæmis  af  æinne  halfuo  oc  sira  þorkell 
prestr  gudbiarttzson  ens  sama  hola  biskupsdæmis  af  annaræ  halfuo 
nær  verondum  worum  prelatum  brodur  jon  abota  a  þinghgyrom 
broder  siugurdar^)  prior  aa  modruwollum  Suæinbiorn  þordarson, 
siugurdr  jonsson.  þorstæinn  jonsson.  Gudmundr  þorlaksson.  CDagnus 
jonsson.  Teitr  finnsson.  lodhuik  halsson.  hallr  arnnason.  stein- 
modr  bardarson.  prestar.  arnnæ  þorlæifsson.  brandr  jonsson. 
stæindor  jonsson.  jllugæ  biorgulfsson.  Oddhr  asmundzson.  hallr 
©narsson.  læikmænn.  med  morgum  odrum  lærdum  oc  læikum 
hwar    þeir   sira  jon    oc    sira  þorkell  fyrnefndr    toku    hondum 

')  Aptan  á  x,  15  með  fornri  hendi;   ')  þannig;  ')  þ.  e.  22.  Apríl', 
*)  sigurdr  x,  15. 


608  SÆTT  SÉRA  JÓNS  OG  ÞORKELS  PRESTS.  1440. 

saman  ath  suo  firer  skildu  ath  sira  jon  paalsson  fyr  sagdæ 
suo  til  þrattnefndhs  sira  þorkells.  allan  Rett  oc  kærumaal  vm 
alla  þa  pæninga  sæm  migh  þicker  þar  þu  ert  mer  skylldugur.  ^n 
ek  þat  ecki  wæit  firer  sanendi.  huortt  þat  ær  ædr  ei  hwortt 
þat  hefuer  matt  verda  vm  landhskylder  græniadarstadar  æda  af 
minom  æighin  jordum  sæm  eru  þiner  mænn  edr  þeir  sæm  vpp 
a  jordunom  hafua  buet  med  ollum  odrum  askilnadæ  oc  owinskap 
sæm  okar  hefuer  j  millum  faret  her  til  sæm  nu  er  komit. 
Skalt  þu  vera  ollungis  kwittur  oc  akærulaus  af  mær  firer 
gudz  skuldh  oc  mins  herra  biskupsins  oc  fru  abbadisar  af 
Reynisnesklaustur  oc  allra  dandæ  manna  nær  verandum.  Her 
til  skildæ  sira  jon  ath  þæir  skildu  blifua  her  vm  allungis  sattir 
oc  kwittir  ok  alla  tima  hedan  af  godær  viner  hier  vpp  aa.  Oc 
þetta  sama  samþyckti  sira  þorkell  ok  sagdæ  jaa  til.  oc  kystuzst 
sidan  firer  CDunnen  trwligha.  Ok  til  sannenda  her  vra  settum  wij 
uortt  jnsigli  oc  fyrsagder  prelatar.  prestar  oc  Jæikmænn  sinn 
jnsigli  firer  þetta  bref  giortt  aa  holum  j  hialtadaal  sunnodagin 
j(n)  festo  sancti  Georgi^)  CDartiris  anno  domini  CO^  cd^  xl^. 


648.  26.  Apríl  1440.  á  Hólum. 

JóN  prestr  Pálsson  lýsir  því,  að  séra  f>orkell  Guðbjartsson  hafi 
afhent  sér  stað  og  kirkju  á  Grenjaðarstöðum  með  öllum  eign- 
um,  og  að  hann  ætli  að  borga  sjálfr  það,  sem  á  bresti  hjá  séra 
forkeli;  sé  þeir  alsáttir  nú  fyrir  guðs  skuld  og  bænastað 
Goðsvins  biskups,  og  heitir  séra  Jón  séra  porkeli  vináttu  og  fylgi. 

AM.  Fasc.  X,  14,  transskript  á  skinni  frá  14.  Aug".  1471. 
Afskript  af  bréfinu  í  IBfél.  126.  4to  bls.  40. 

Ek  jon  prestur  paalsson  medkennunzt  med  þessu  miiiu 
opnu  brefui.  ath  þorkell  prestur  gudbiarzsson.  hefer  lukt  mier 
pk  afhennt  stadin  ok  kirkiuna  áá  greniadarstodum  med  sinum 
eignum  faustum  ok  lausum  epter  þui  sem  biskup  gottsuin 
hefuer  dæmt  ockar  j  miUi.  ok  suo  hefuer  hann  afhennt  mier 
minar  jarder   sialfs    ok    lausa   peninga.    enn    allt  þat  goz  sem 

')  Georgiusdagr  er  23.  Apríl  og  var  það  laugardagr  1440.  en  tíðir 
hans  hafa  verið  haldnar  sunnudaginn  eptir,  þann  24.  Apríl,  og  því 
mun  vera  komizt  hér  svo  að  orði. 


1440.  GRENJRÐARSTAÐR.   —   KVÍGANDISFELL.  609 

meira  er  nær  honum  enn  hann  hefer  mier  vth  lukt  ok  anamat^) 
mitt  eda  heilagrar  kirkiu  cci  greniadarstodum.  hefuer  ek  kuitt 
gefit  ok  akærulaust  honum  ok  hans  erfingium  j  heidr  vid  gud 
ok  bænastad  biskups  gottsuins  ok  annara  godra  manna.  bæde 
firir  mier  ok  aullum  kirkiunnar  vmbodzmonnum.  ok  minum 
erfingium.  bade  vm  aabud  ok  medferd  fyrsagdra  peninga  ok 
huad  kirkiunne  aa  greniadarstodum  brestur  j  sinn  Reikningskap 
vid  hann  skal  ek  sialfur  bitala  edr  miner  erfingiar.  þo  ath 
greindr  sira  þorkell  gere  þar  eigi  meira  til.  suo  ok  eigi  sidr 
skulu  þeir  ok  aller  kuitter  sem  þessa  penninga  hafua  ad  sier 
tekit.  med  faret  eda  halldit  ath  hans  skipan.  skal  eg  vm  þess- 
ar  greiner  vid  hann  ollungis  sattur  ok  alla  þa  sem  honum  hafua 
til  stadit  j  ockrum  aaskilnadi.  ok  hier  med  lofar  eg  honum 
minum  obrigdili(g)um  vinskap  ok  tilstodu  vid  hvern  mann  sem 
hann  cá  ok  hans  heidur  er  þa  meir(i)  enn  adr  ath  okreinktum 
heidr  mins  biskups  ok  heilagrar  kirkiu  ok  þeirra  dandi  manna 
sem  mier  ber  eigi  med  æru  moti  standa. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  setta  eg  mitt  jncigli  firir  þetta  bref 
er  giort  var  áá  holum  j  hialitadáál  þridiudaginn  næsta  eppter 
festum  marcij  ewangeliste.  anno  domini  OD^  cd^  xl^. 


549.  27.  Apríl  1440.       í  Tangu  í  Fljótam. 

Valgerðr  Gizurarddttir  samþykkir  sölu  Árna  Guttormssonar 
bdnda  síns  á  jörðinni  Kvígandisfelli  í  Táiknafirði  til  séra  Bjarna 
Sigurðssonar,  svo  framt  sem  séra  Bjarni  héldi  allan  skilmála 
við  Arna. 

AM.  Fasc.  X,  22,  frumritið  á  skinni.  Bæði  innsigUn  eru  fyrir 
bréfinu.  Fyrri  innsiglisþveingrinn  er  ristr  úr  frumriti  af  einhverju 
afsalsbréfi,  sem  ekki  sést  hvernig  á  stendr.  þetta  má  lesa  samstætt 
á  þveingnum:  «...  godvm  monnvm  vitvrligt  med  þessu  minv  brefi 
at  ek  hefer  sellt  til  fvUrar  eignar  brodvr  ...»  AM.  dipl.  afskrr. 
Nr.   1085  (eptir  frumbr.). 

kaupbref  fyrer  kuííndisfelle.'^) 
E>at    giorvm    vid    filipus    ormsson  ok  illvgi  aalfsson  godvm 
monnum    vitvligt^)    med   þessu    ockv^)   brefi   at  þa  er  lidit  var 


')  Svo;  ')  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 
Dipl.  Isl.  IV.  B.  39 


610        PRÓVENTA  SVEINS  HALLVARÐSSONAR.       1440. 

fra  hingatbvrd  vors  herra  iehsv  christi  þvshvndrvd  íiogvr  hvndr- 
vt  ok  fiorer  tiger  aara  CDidvikvdagin  næsta  firir  tvegia  postula 
ClOesso  philipi  et  jacobi  j  tvngv  j  fliotvm  vorvm  vid  j  hia  savm 
ok  heýrdvm  vpp  a  ord  ok  hanndabannd  árna  gvthormssonar 
ok  valgerdar  gizvrardottur  hans  eigin  kvinnv  at  svo  fyrer  skildv 
ath  greind  valgerdr  samþyckti  þat  sama  kavp  at  fýr  nefndr 
árni  hennar  eigin  bondi  selldi  sira  biarna  sigurdzsyni  til  fvUr- 
ar  eignar  jordena  kviganndisfell  er  liggur  j  talknafirdi  j  lavgar- 
dals  kirkivsokn  sva  framt  sem  greindr  sira  biarni  helldi  allan 
skilmala  vid  tíjt  nefndan  árna  vm  ádr  greint  kavp. 

Ok  til  sanninnda  her  vm  settvm  vid  fýrnefnder  menn  ockvr 
jnzsigli  fyrer  þetta  samþýcktarbref  giort  j  sama  stad  á  degi 
ok  ári  sem  fýr  seger. 


650.  14.  Jiiní  1440.  á  Hólum. 

GoÐSViN  biskup  í  Skálholti  og  formann  og  umboðsmann  heil- 
agrar  Hólakirkju  vottar,  að  hann  hafi  séð  próventubréf  Jóns  bisk- 
ups  Vilhjálmssonar  og  Sveins  Hallvarðssonar,  og  af  því  að 
Sveinn  hefir  fullgoldið  próventukaupið  kvittar  biskup  hann 
öldungis  fyrir  því. 

AM.  Fasc.  IX,  ad.  10,  frumritið  á  skinni.  Innsigli  Goðsvins 
biskups  læsir  þetta  bréf  saman  við  Ríprbréf  Jöos  biskups  frá  ^^/3 
1431  (Nr.492)  og  1^/2  1433  (Nr.  560).     AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  293. 

Víj  godzsuin  mcd  gudz  nad  biskup  j  skalhollte  formann 
ok  vmbodzmann  heilagrar  hola  kirkiu  giorum  ollum  godum  monn- 
um  kunnikt  med  þesso  woro  oppno  brefue  at  víj  hofum  sied  ok 
jnnvirduliga  skodat  opith  bref  biskups  jons  wilialmssonar  j 
hueriu  hann  hefer  teket  profentomann  suein  halluardson  til 
holastadar  j  hialltadal  j  huert  bref  sem  þetta  vort  bref  er  vid 
fest.  Nu  saker  þess  ath  fýrgreindr  sueinn  hefer  fullt  giort 
heilagre  kirkiu  bæde  fýrer  penninga  ok  þionosto  sem  hann 
skylldugur  var  epter  fýr  greinz  biskup  jons  bref  þui  giorum 
víj  hann  oUungis  kuittan  ok  akærulausan  fyrer  oss  ok  fyrer  wor- 
um  efterkomendum  biskupum  eda  formonnum  fyr  greindriar^) 
heilagrar  hola  kirkio  fyrer  fyr  sagda  peninga  ok  þionosto  j 
allan  mata    sem  honum  er  bezst  til  bihof.  Ok  til  saninda  hier 

')  þannlg. 


1440.  KIRKJUBÆJARKLAUSTR.    ~   STÓRIHAMAR.  611 

vm  settum  víí  vort  jnsigle  fyrer  þetta  kuittunarbref  skrifat  sa 
holum  j  hiallttadal  þridiudageu  næsta  efter  festum  barnabe 
apostoli  anno  domini  CD°  cccc^  xl^. 


651.  14.  Júlí  1440.         i  Eyvindarhólum. 

Amundi  prestur  Hallsson  lýsir  því,  að  hann  muni  ekki  til  þess, 
að  hann  haíi  neina  peninga  út  tekið  vegna  klaustrsins  í  Kirkju- 
bæ  af  Margréti  |>orbergsdóttur,  en  vill  þó  ekki  þræta  þess,  ef 
hún  leiðir  tvö  skilrík  vitni  að  því  með  svörnum  eiði. 

AM.  Fasc.  X,  20,  frumritið  á  skinni.,  sem  hefir  verið  meðal 
Reynistaðarklaustrsbréfa,  Innsiglið  er  fyrir  bréfinu.  Sbr.  bréf  frá 
18.  Febrúar  1440  og  22.  Febrúar  1440. 

í>at  giori  ek  sera  amundi  hallzson  godum  monnum  vitr- 
ligt  med  þessu  minu  brefe  at  ek  hefer  enga  peninga  ut  tekit 
uegna  klaustrsens  i  kirkivby  af  systr  margretv  þorbergsdottur 
sua^i)  ek  mvni.  en  ef  hun  hefer  þar  skialleg  uitne  til  þa  þræteek 
þar  ecki  um  ef  þat  er  suarit  af  tueimr  uottum  skilrikuoi.  Ok  til 
sannenda  her  vm  sette  ek  sera  amundi  hallzson  mitt  insigli 
fyrer  þetta  bref  skrifat  j  holum  under  eyiafiöUvm  fimta  dagin 
næsta  fyrer  diuisionem  apostolorum    anno  domini  CD^  cd°  xl^. 


652.  10.  September  1440.       á  Möðruvöllum. 

SiGURÐR  Jónsson  príor  á  MöðruvöUum  lýsir  því,  að  hann  hafi 
tekið  bókareið  af  porkeli  Blængssyni  um  landamerki  Stóra- 
Hamars  í  Eyjafirði,  svo  sem  bréfið  hér  vottar. 

AM.  Fasc.  X,  17,    frumritið    á    skinni    með    innsigli  Sigurðar 
príors  fyrir.     Bréfið  er  frá  Muukaþverárklaustri. 

landamerkia  bref  vm  stora  hamar. 

|>ath  gerer  egh  broder  sigurdr  jonsson  prior  af  mavdruuall- 

um  godvm  monnum  kvnnigt  med  þessv  minv  opnnv  brefe    ath 

anno  domini  CD°  cccc^  xl°  favstvdagen  nesta  eppter  natiuitatem 

beate    marie    virginis^)   sovr^)  þorkell  blengsffon  firir  mier  svo 

')  þannig;  *)  þ.  e.  9.  Sept.;  *)  =  sór. 

39* 


612  OFFICIALISBRÉF.  1440. 

felldann  bokareid  heima  aa  begesa  enne  sýdre  j  avxnadal  ner- 
veranda  sira  odde  þorkelssyne  ok  jone  helgasýne  wm  jardar 
eignina  aa  meira  hamre  ath  alldre  wisse  hann  nie  heýrde  geted 
avdrvwisse  halldet  hafa  vereth  enn  hamar  ette  alla  jaurd  sudr 
aa  sandhol  er  liggur  firir  wtan  wollin  aa  bringu  ok  þadann 
rettsyne  wpp  hals  suo  langt  sem  sier  or  tvnenv  a  grvnd  ok 
þadan  þa  riettsýne  sudr  aa  avxnafell  ok  eigr  hamar  alla  jaurd 
firir  avstan  þo  sionhendingh  j  mozs  wid  staden  aa  CDunk(a)- 
þvera.  Ok  til  sanenda  hier  wm  sette  egh  mitt  jnscigle  firir 
þetta  wittnisburdarbref  wttgefet  a  CDavdrvvavllvm  j  havrgardal 
aa  sama  are  dege  sidar  enn  fýrr  segir. 


653.  17.  September  1440.  á  Hólum. 

GoÐSViN  biskup  í  Skáiholti  og  umboðsmaðr  heilagrar  Hólakirkju 
skipar  Jón  prest  Pálsson  til  officialis  í  Hólabiskupsdæmi. 

AM.  235.  4to  bls.  11,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar 
í  frumriti. 

Vij  Godhsuin  med  guds  naad  biscup  j  skaalhoUti  formann 
ok  wmbodsmann  heilagrar  holakirkiu  giorum  godum  monnum 
witurligt  med  þessu  woro  opnu  brefi  ath  med  Radi  ok  sam- 
þycki  worra  presta  ok  lerdra  manna  j  hola  biscupsdémi  haufum 
wij  sett  oc  skipat  worn  kæra  son  sira  jon  paalsson  heilagrar 
hola  kirk(iu)  ok  worn  officialem  gefandi  honum  fulla  makt  ok 
wmbod  aa  worra  wegna  ok  heilagrar  hola  kirkiu  til  yfer  ad 
déma  ok  prof  aa  taka  aullum  mala  fellum  þeim  sem  heilaga 
hola  kirkiu  a  hrér(er)  ok  oss  a  hrérer  eptir  þui  sem  officialis 
starfi  til  heyrer.  Skal  fyr  nefndr  sira  jon  afleysa  prest^)  lérda  ok 
leika  þaa  sem  brottliger  kunna  ath  werda  ok  dispensera  med 
klerkum  ok  setia  þeim  penitencias  competentes.  Skal  hann  sékia 
aull  hin  stérri  maal  þau  sem  eighi  heyra  profaustum  til  wnder 
heilaga  hola  kirk(iu)  ok  oss  ok  hafa  firir  sitt  starf  ok  médu  ser 
til  lettis  ok  eignar  helmingh  af  ollum  fesektum  ok  giora  oss 
fuUann    ok   rettan  Reikningskap  þar  af.     Skal  greindr  sira  jon 


*)  prest,  stendr  í  skb.,  en  er   þó    eins   og  nuddað  hafi  verið  yíir 
oröið  nýskrifað, 


1440.  OFFICIALISEIÐR.  613 

skipa  prestiim  ok  diaknum  til  kirkna  epter  þui  sem  honum 
þicker  naudsynligt  wera  ok  þaurf  til  stannda  íirir  wtan  þad  sera 
wij  haufum  adr  skipad.  hann  skal  ok  sia  ath  lérdra  manna 
lifnadi  suo  profasta  sem  annara  presta  ok  suo  eighi  sidr  leik- 
manna  ok  minne  þeim  wpp  aa  betr  ad  giora  ok  hirti  þaa  med 
makligri  ok  matuligre  stiorn  ok  stridu  heilagrar  kirkiu  þaa  sem 
ecki  wilia  audmykiazt  nie  tii  handa  ganga.  Skulum  wij  sialfer  weita 
stade  ok  profastdémi  medan  wij  erum  til  enn  sira  jon  opt- 
nefndr  skal  skoda  kirkiur  ok  kirkna  eigner  ok  lata  meta  þér 
ok  þeirra  godz  þaa  þess  þarf  medh.  skal  hann  ok  sitia  aa  holum 
epter  gaumlum  waua  ok  epter  þui  sem  wij  werdum  bader  wm 
eins.  Bidium  wij  wm  alia  goda  menn  ok  serligha  kirkiunnar 
wine  ok  wora  lérda  sem  leika  ok  þar  med  allann  almugann 
ath  þer  styrkit  titt  nefndann  sira  jon  til  allra  Rettra  mala  med- 
an  hann  stenndr  j  þessu  heilagrar  kirkiu  ok  woru  starfi  ok 
embætti  takandi  þar  firir  aumbun  af  gudi  enn  þauck  af  oss.  Skal 
þessi  wor  skipan  standa  wm  néstu  xij  manadi  ok  þath  leingr  sem 
eigi  werdr  aiinnr  skipan  aa  gior.  Ok  til  sanninnda  her  wm 
settum  wij  wort  jnnzsighli  firir  þetta  bref  skrifat  aa  holum  j 
hialltadal  laugardaginn  infra  octauam  natiuitatis  beate  marie 
virginis  Anno  domini  CD  cd  xl°. 


654.  [1440]. 

Officialiseiðr  séra  Jóns  Pálssonar,  er  hann  sör  Goðsvin  Skál- 

holtsbiskupi.er  þá  var  umboðsmaðrheilagrarHóIakirkjuíHjaltadal. 

AM.  235.  4to  bls.  11,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar 
á  skinDÍ.  Eiðstafrinn  er  nær  óiesandi  með  öllu  ogr  virðist  lýsi  ein- 
hvern  tíma  hafa  helzt  yfir  hann,  líklega  úr  grottalampa.  Grillir  í 
sumt  framar  en  hér  prentast.     Eiðstafr  þessi  er  alls  11   Hnur. 

(I>)ath  gerer  ek  Jon  palsson  officialis  heilagrar  holakirkiu 
[viturligt  med  þessu  minu  brefi]  ath  ek  hef  lofat  ok  lofar  m[ed 

þessu  brefi] ....  faudr  herra  G(odsuin)  med  gudz  nad 

ath    ec    willdæ    wera    minn  ælskuligann  herra  [lydighj  eins  ok 

truum  þenara  berr ok  skyrkia  hann 

med  Raad  ok  daad  efter  þi  sem  j  minne  makt  er  ath 

alla  sina  lifdaga  wera suo  leingi  sem 

[ek  helld  þessu]  vmbodi  ok  starfi  ok  einghi  lougligr  biskup 
kemr  til  [stolsins]  sierdeilis  ath  hann  meghi  niota  ok  bihallda 
velia  af  aullum  sinum neiner  sem  fare 


614  ÆTTLEIÐSLUBRÉF.  1440. 

allann  mata  sem  [mier  er]  til  latid  ok  hans  bref 

þar  wm  giort  [vtvisar ] 

af hann    maa    med  heidr  ok  æru 

forsuara  firir  danndi  monnum. 


655.  2.  Oktober  1440.      á  Kolbeinsstöðum. 

Ketill  prestr  Narfason  ættleiðir  börn  sín,  Jóna  tvo,  Guðrúnu, 
Oddnýju  og  Herdísi,  til  alls  arfs  eptir  sig,  en  lofar  að  gjalda 
Erlendi  bróður  sínum  þrjátigi  hundraða  fyrir  arflausn,  og  á  helm- 
ingr  þess  að  ganga  til  þess  að  kenna  Halli  Grímssyni  til  prests. 

AM.  Fasc.  X,  24,  frumritið  á  skinni.  Sjö  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  öU  dottin  frá.  AM.  dipl.  afskr.  1147 
(eptir  frumbr.). 

Sera  Ketill  Narfason  ættleyder  born  sijn.^) 
J>eim  godhum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
sira  gisle  þorlaksson  prestur.  jnngimundr  snorason.  þorgieir 
halldorsson.  eýiolfur  þorualdzson.  gudlaugur  kolbeinsson.  þordr 
þorgrimsson.  gudlaugur  jmason.  leikmenn.  kuedio  guds  ok  sina 
kunnigth  giorandhi.  þa  er  lidhit  var  fra  hinghat  burdh  vars 
herra  jehsu  christi  þusundh  fiogr  hundruth  ok  fiorir  tighir  ara. 
a  kolbeinsstodhum  fyrer  kirkiodýronom.  sunnodagh  næsta  efter 
michaelsmesso.  vorum  vær  j  hia  soium  ok  heyrdhum  ca  ath 
áira  ketill  prestr  narfason  ættleiddi  baurn  sin.  ion  ok  annan 
ion.  gudruno.  oddnýio.  herdisi.  hielldu  þau  ca  einne  bok  sira 
ketiU  er  ættleiddi  ok  erlendhr  narfason  brodhir  hans  lofadhi  ok 
vpplagdhi  ættleidhingina.  joni  ok  audhrum  joni.  gudruno.  odd- 
nýio.  herdisi.  er  ættleidd  voro.  taladhi  sira  ketiU  sva. 

ek  ættleidhi  hier  i  dagh.  baurn  min  er  sva  heita.  jon  ok 
jon.  gudrun.  oddný.  herdis.  til  fiar  þess  er  ek  gef  þeim.  til 
gialldz  ok  giafar.  til  sess  ok  til  sætis.  til  arfs  ok  allz  rettar 
þess  sem  logbok  skýrir  ok  ættleidhingur  a  ath  hafa  at  loghum. 
heýrdhum  vær  ath  erlendhur  narfason  jatadhi  þessa  ætt- 
leidhing  ok  vpp  gaf  sva  framarligha  sem  hann  matti  med 
loghum.    en    efter  ættleidhingina  gaf  sira  ketill  bornum  sinum. 

*)  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17,  öld. 


U40.  KVÍGANDISFELL.  615 

jarnhatt  ok  panzara  huorum  sona  sinna.  en  dætrum  sinom 
hundhrads  grip  huerri  þeirra.  sva  ok  æigi  sidhr  vorum  vær  j  hia 
j  stora  stofunne  j  fyrsogdhum  stadh  ath  sira  ketill  lofadhi  er- 
lendhi  brodhur  sinum  j  arflausn.  þriatighi  hundradha  med 
handabandhi.  skýlldu  fimtan  hundhrut  lukazt  j  þeim  peninghum 
sem  þeim  kæmi  vel  saman  j  þarflighum  hlutum.  en  aunnor 
fimtan  hundhrut  skylldi  leggiazt  fyrer  hall  g[rim]sson^}  vegna 
erlendz.  er  sira  ketiU  skýlldi  taka  ath  sier  ok  koma  honum 
j  skola  til  skalholltz  vpp  ai  þriu  car  ok  lata  kenna  honum  sva 
ath  hann  mætti  verda  prestur  fyrer  lærdoms  sakir  eda  annan 
stadh  þar  sem  hann  mætti  vel  læra.  ath  helgafelli  ædr  j  audro 
klaustri  ef  hann  giæti  æigi  komit  honum  j  fyr  sagdhan  stadh 
til  læringhar  forfallalaust.  en  ef  gengi  til  omenzka  eda  for- 
soman  sira  ketils  ath  fýr  nefndr  hallr  væri  æigi  lærdr.  þa 
skýlldo  sva  maurgh  hundhrut  leggiazt  vpp  j  iordhina  laughar- 
brecko  sem  hann  kostadhi  æigi  optnefndum  halli  til  kenzlu  af 
þeim  fimtan  hundrudum  sem  adur  voro  greindh.  en  ef  sira 
ketill  kiæmizt  med  minna  af  ath  lata  læra  hann  þa  skýlldi  hann 
þess  sialfur  niota.  en  ef  tittnefndhr  hallr  andadhizt  fyr  en 
þessi  timi  væri  vti  þa  skylldi  skipa  annan  mann  j  stadhin  jafn 
lærdhan  honum. 

Ok  til  meire  sýninghar  ok  sannindha  hier  vm  setto  fýr 
nefndhir  menn  sin  jncighli  fyrer  þetta  bref  er  giort  var  j  sama 
stadh  deghi  ok  care  sem  fýr  seghir. 


656.  14.  December  1440.  í  Selárdal. 

Bjarni  prestr  Sigurðsson  afhendir  Árna  Guttormssyni  tíu 
kúgilda  virði  upp  í  jörðina  Kvígandisfell  í  Tálknafirði,  og  votta 
það  fimm  menn. 

AM.  Fasc.  X,  23,  frnmritið  á  skinni.     Öll  innsiglin  eru  dottin 
frá  nema  hið  fimta  (síðasta).     AM.  dipl.  afskrr.  1084  (eptir  frumbr.). 

Breff  fyrer  quijndissfelli.^) 
í>at   giorum    v§r   jon  narfvason.    halldor  eiriksson.  grimur 
gvttormsson.    jon    hallzson.   jon    svmarlidason  godum  monnum 

')  gat  á  frbr.,  en  afskr.  hefir:  grimsson;  ')  Aptan  á  bréfinu  með 
hendi  frá  17.  öld 


616  HREPPHÓLAR.  1440. 

vturlikt  med  þessv  vorv  brefe  at  þar  vorv  vær  j  hia  j  selaardal 
at  biarne  prestur  sigvrdsson  afhendi  arna  guttormssyne  svo 
fellda  peninga.  ketel  ok  sodvl  fyrer  aatta  kvgilldi.  c.  asmvnda 
ok  viij  stikur  klædis  fyrer  t(v)av  kvgilldi.  hest  ok  panzara  fyrer 
þriv  kvgilldi.  aaklædi  ok  vadmaal  fyrer  .c.  ok  íim  aalnum  uad- 
maals  fíatt  j.  tok  fyr  nef(n)dr  aarne  gvttormsson  þessi  tiiv  kv- 
gilldi  j  fysta  sal  þat  er  biarne  prestur  sigvrdsson  aatti  at  Ivka 
j  iardar  uerd  fyrer  kvigandisfell  j  talknatirde  enn  þa  peninga 
er  meire  vorv  Ivkti  hann  honum  j  annad  sal  fyrer  somv  iord. 
för  þessi  giorningvr  fram  fimtvdaginn  næsta  efter  mathevs 
messo  postvla.^)  Ok  til  saninda  hier  vm  settum  vær  fyr 
nefnder  menn  (vor  jnnsigli)  fyrer  þetta  bref  er  giort  uar  j  sel- 
aardal  midvikvdagin  næsta  efter  magnvs  messo  aa  jolafostv  anno 
domini  m^.  cccc^.  xP. 


657.  1440 

Máldagi  kirkjunnar  á  Hólum  í  Hrunamannahreppi  (Hrepphólum). 

AM.  262.  4to  bl.   1  b,  sk.  c.   1600.     AM.  66  A  8vo  c.  1600. 

fridie  maaldagi  og  ber  næri  samann  og  sa  fyrsti. 

Anno  Domini  1440. 

þennann  maldaga  agreiner  j  fau  edur  ongu  og  þann  fyrsta^), 
utann  hier  þa  eru  skrifadar  xviij  kyr. 
Enn  þar  xx. 
hier  vij  hestar. 
Enn  þar  iiij. 
hier  4  hross. 
Enn  þar  ij. 

hier  iij  raessuklædi  og  eirnn  hokuU. 
Enn  þar  ein  og  ij  sloppar. 
Enn  um  beit  ca  galitafell  talar  hier  ecki  par. 


658.  [um  1440]. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Hólum  í  Hrunamannahreppi(Hrepphólum). 

•)  þ.  e.  22.  Sept.;  ')  þ.  e.  Nr.  658. 


1440.  HREPPHÓLAR.  617 

AM.  262.  4to  bl.  1  a  skr.  c.  1600:  á  bl.  1—3  eru  Hrepp- 
hólamáldagar,  sem  Jón  prestr  Egilsson  hefir  safnað  1582:  »Mál- 
dagar  kyrkjunnar  j  Hoolum  j  Hrunamannahrepp  þeir  allir  sem  eg 
hefi  3  hennar  bokum  fundit  nyir  og  gamlir«.  Við  þennan  máldaga 
ritar  scra  Jón:  "Yfer  þessum  maaldaga  var  eckertt  datum«.  AM.  66 
A  8vo  bl.  6.  í)essi  máldagi  er  yngri  en  sá  máldagi  Hrepphóla,  sem 
stendr  í  Vilchinsbók,  því  að  þar  á  kirkjan  hvorki  «Núps  land«  né 
•  skóg  í  Bringu  á  millum  gilja«,  sem  hér  er  talið;  og  úr  því  að 
annan  máldaga  frá  1440  )'ágreinir  í  fáu  eða  öngu«  og  þennan,  er 
einsætt  að  þeir  muni  vera  nær  því  frá  sama  tíma. 

fessi  er  mŒildagi  kyrkiunnar  j  Holura  j  Hrunamannahrepp. 

hun  ca  heimaland  allt  med  gognum  og  suo  giædum. 
Backa  land  og  suo^)  nups  land. 

XX  kyr.  en  .Ix.  Asaudar. 

iiij  hesta  og  .ij  hross. 

iiijc  j  busbuhlutum  og  voruvirdum  eyri. 

skog  ca  steinastodum  og  j  aslakstungum.  hinn  þridia  j 
bringu  aa  millum  gilia. 

hrutahofn  j  Hagaey  fra  veturnottnm  til  hrutmaals. 

Solheimingar  einer  skulu  halida  upp  gardi  ca  millum  landa. 

AUdz^)  fiar  afriettur  j  sandaíell  og  annar  til  þorarinnsstada. 

Eingiar  ca  skeidum  j  seydisholum. 

messuklædi  fornn^).  kluckur  .iiij.  biollur  ij.  tiolld  vond. 
Pellz  alltarisklædi  og  .iij.  onnur.  glo(d)arkier  og  lioskier.  ij 
langstolar.  ij  kertastikur.  sacrarium  munnlog.  skijrnarsaar. 

Gudzspiallabok. 

iiij  merkur  vax. 

glergluggur. 

í>ar  skulu  vera  ij  prestar  og  eirn  diakni. 

þangat  liggur  tiund  af  ðllum  fim*)  bæium  og  lysistollur. 
halfur  liostoUur    fra    midfelli.   Langhollti  nedra  og  unnarhollti. 

groftur  af  ollum  þessum  bæium. 

kyrkann  ca  eirnn  kaleik  og  huslkier  med  silfur.  ij  sloppar. 
fontklædi^).  dukur  glitadur  og  messinga(r)ketill. 

kyrkiann  a  beit  upp  a  galtafell  xx  kuum  og  hundrad 
asaudar  .ij  manudi  j  annat  mal.  er  gunnar  nikulasson  gaf 
kyrkiunne. 

')  sl.  66;  ")  Allz  66;  »)  í  Vilchinsoók  stendr:  fern,  og  mun  það 
rettara;  *)  262;  V.  66;  í  Vilchinsbók  stendr:  þessum,  og  mun  það 
einnig  réttara;  ')  fontzklædi  66. 


618  HELGAFELLSKLAUSTR.  1440. 

659.  1440. 

Bréfságrip  um  Syðra-Skógarnes. 

AMagn.  252.  4to  bls.  49,  skr.  c.  1660;  AM.  430.  4to  bls. 
9,  séra  Jón  í  Hítardal  c.  1730;  AM.  dipl.  afskrr,  Nr.  1573  og 
Nr.  1545.  það  er  án  efa  Oddr  leppr  f)órðarson,  sem  hér  er  nefndr, 
því  að  hann  var  sonr  pórðar  Flosasonar,  en  Flosi  prófastr  Jónsson 
var  leingi  prestr  á  Staðastað,  og  hafa  þeir  feðgar  því  án  efa  átt 
fasteignir  í  þeim  héruðum.  En  þegar  hér  er  komið  hefir  Oddr 
verið  orðinn  fjörgamall. 

Sydra-Skogarnes.*) 

Oddur  bonde  fordarson  GaíF  Clðstrinu  a  Helgafelle  og 
sancte^)  Johanne  fiordunginn  j  sidra  skogarnese  Anno  1440. 


660.  1440. 

Bréfságrip  um  Úlfarsfell. 

AM.  252.  4to  bls.  51-52,  skr.  c.  1600;  AM.  430.  4to  bls. 
12,  séra  Jón  í  Hítardal  c.  1730;  AMagn.  dipl.  afskrr.  Nr.  1563. 
Arni  Magnússon  hefir  ætlað  að  ártalið  ætti  að  vera  1390,  en  þeirr- 
ar  gátu  mun  ekki  þurfa,  því  að  ártalið  virðist  geta  staðizt  eins  og  það  er. 

UlfarsfeII.2) 

Herra  þorsteijrn  abote  ad  Helgafelle.  keiífte  wlífarsfell  aff 
Olaffe  þorarinzsine  med  samþicke  konu  hans  og  suo  þria  parta 
j  Hrijsum  j  Helgafellzsueit.  Og  gaff  i  stadinn  jðrdina  alla  Borg 
j  MikIl(a)lioIItzhrepp.  med  halffum  Borgardal.  Og  þar  til  alla 
jördina  Grðff  og  Kálffarvelle^)  alla  Anno  1440. 


661.  [um  1440]. 

Skuldareikningr  eptir  Jón  Ketilsson  andaðan. 

AM.  232.  Fol.  bl.  54  b,  stór  skinnbók  meö  sögum  á,  skr.  c, 
1300—1350.  þetta  er  ritað  með  stórri  hendi,  að  því  er  mér  virð- 
ist,  nálægt  1440.  Dr.  Kálund  gizkar  á  c.  1400  (Katal.  over  den 
Arnamagn.  hándskriftsaml.),  en  mér  sýnist  það  of  snemt.  Jón  biskup 
Vilhjálmsson  veitir  Jóni  Ketilssjni  sveini  sínum  staðinn  að  Nesi  1 
Aðaldal  7.  okt.  1429  um  eitt  ár  (Nr.  432). 

')  480;  ')  430;  ^)  Klofarvelle,  480. 


1441.  REIKNINGR.   —  JARÐAKAUPSBRÉF.  619 

{>etta  var  vtt  Ivktt  j  skvllder  epter  jon  kettilson  andadan. 

med  jordvne.  vi.  kugillde  ok  .c.  j  smyore. 

biorgu  .iii.  kugiUde. 

vlfhilde  .c. 

salbiorgv  .c. 

stadar  kirkiv  kugiUde. 

ness^)  kirkiv  kugiUde. 

siRa  þorkele  halft  annat  kvgilide. 

bennedict  .ii.  kugillde, 

vigdise  .xii.  fiordvnga  smior. 

einare  .x.  avrar. 

skida  .X.  avrar. 

yngvlde  .x.  avrar. 

arnore  .x.  avrar. 

erne  gelding  gamlan. 

[gunnar  ij  vetran  hest. 

lioti  .ij.  hross.2) 


662.  16.  Febrúar  1441.    á  Grenjaðarstöðum. 

JóN  prestr  Pálsson  selr  Birni  Jonssyni  jörðina  að  Sólheimum 
á  Ásum  í  Svínavatnsþingum.  en  Björn  gaf  við  jarðirnar  Böggu- 
staði  og  Brimnes  í  Svarfaðardal. 

AM.  Fasc.  XI,  1,  frumritið  á  skinni.     Öll  innsiglin  eru  dottin  frá. 

Sol(he)imar  sellder  Birne  Jonssine.^) 

Ollvm  monnvm  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  sennda 
sira  pietur  eiriksson.  sueinn  þorkelsson.  dade  jonsson.  are  giz- 
urarson  ok  sygurdr  þorkelsson  kvediv  gvds  ok  sina  kvnnigt 
giorande  ad  sub  anno  gracie  CO^.  cd°.  xP.  primo  aa  fimtu- 
dagin  i  niuwikna  fostu  aa  greniadarstodvm  j  Reykiardal  woru 
wær  j  hia  sam  ok  heýrdvm  aa  handabannd  þessara  manna  sira 
jons  palssonar  af  einni  alfu  en  biornns  jonssonar  af  annare  med 
suo  fyrer  skildv  at  sira  jon  palsson  sellde  birne  jonssyni  jordina 
j    solheimvm    aa   asvm    j    svinawatzþingvm    med    ollvm    þeim 


M  þ.  e.  Nes  í  Aðaldal;  ')  [með  daufara  bleki,  en  sömu  eða  svip- 
aðri  hendi;  ')  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


620  TRANSSKRIPT.  1441. 

gognvm  ok  gædvm  sem  þeirri  jordv  fýlger  ok  fylgt  hefer  at 
fornu  ok  nyiv  ok  hann  ward  fremzt  eigande  at.  hier  i  mot  gaf 
fýrr  nefnndur  biornn  tuær  jarder  boggvstade  ok  brimnes  er 
stendur  j  svarwadardal  j  vpsaþingvm  fyrer  sex  tige  hundrata 
med  ollvm  gognvm  ok  gædvm  sem  þessvm  jordvm  fylger  ok 
fylgt  hefer  at  fornv  ok  nyiu  ok  eigi  er  med  logvm  fra  komit. 
sagde  tit  nefndur  biorn  jonsson  at  bænhvs  skylld  wære  aa 
bauggvstodvm  ok  skyllde  hann  þar  ongua  peninga  fýrer  luka 
þo  þat  wæii  eigi  wppi.  skylldi  sira  jon  palsson  ok  biornn  jons- 
son  hvor  vm  sig  svara  laga  Riptingvm  ea  þeim  jordvm  er  sellde. 
enn  saa  hallda  til  laga  er  keýptti. 

Ok  til  saninnda  hier  vm  settv  wær  fyrr  nefnder  menn 
wor  jnsigle  fyrer  þetta  bref  er  giortt  war  j  sama  stad  degi  ok 
aare  sem  fyrr  segir. 


663.  29.  September  1441.    á  Valþjófsstöðum 

Fjórir   prestar    og    tveir    leikmenn  transkríbera  máldaga  Val- 
þjófsstaðarkirkju  frá  1397  (Vilchinsmáldaga). 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1990  »Epter  transscripto  á  kalfskinn  fra 
Valþiofssfcadarkirkiuo   (AM.). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  seaa  edr  heyra  senda 
þorstæinn  jonsson.  æinar  oiafsson.  stæinmodr  bardarson.  kcare 
þorolfsson  prestar.  martæinn  olafsson  oc  sigurdr  þorwalldzson. 
leikmenn.  Quediu  guds  oc  sina.  kunnigt  gerandhe.  ath  wer 
saum  oc  yferlasum  j  Registrum  kirkiunnar  j  skoilhollti.  mail- 
daga  kirkiunnar  ca  walþiofsstodum  j  fliotzdal.  swo  latandha  ord 
efter  ord  sem  her  seghir.  [Hér  kemr  máldaginn  1397,  Dipl. 
Isl.  IV,  209—213,  CCXLVIII].  Oc  til  sanninda  her  vm  settum 
wer  fyRnefndir  menn  wor  jnncigle  firir  þetta  bref  scrifat  » 
walþiofstðdum  j  fliotzdal.  jn  festo  beati  michaelis  archangeli. 
anno  domini  CD^  cd°  xl^  primo. 


664.  7.  Oktober  1441.  a  þíngeyrum. 

TvEiR  menn  transkríbera  umboðsbréf  Ólafs  Nikulássonar  fyrir 
Karl  Stegenberg. 


1441.  TRANSSKRIPT.  —  JARÐAKAUPABRÉF.  621 

AM.  Fasc.  X,  11,  frumritið  á  skinni.  Fyrra  innsiglið  er  dottið 
frá,  en  brot  er  fyrir  af  því   siðara. 

I>at  giorum  vier  broder  jon  med  guds  nád  abote  a  þing- 
æ(y)rura  ok  þordr  magnusson  godum  monnum  viturligth  med 
þessu  ockru  Qopnnu^)  brefe  at  vid  saum  ok  yferlasum  opit  bref 
olafs  nikulassonar  vnder  hans  hanganda  innsigle  sua  latanda 
ord  epter  ord  sem  hier  segir. 

[Hér  kemr  umboðsbréf  Ólafs  Nikulássonar  fyrir  Karl  Stegenberg 
dags.   17.  Júní  1439,  Dipl.  Isl.  IV,  626]. 

Ok  til  sanninnda  hier  vm  settum  vit  fyr  greindr  abpte  ok 
leikmann  ockr  insigle  firir  þetta  transkriptabref  giorth  a  þing- 
æyrum  tueim  nattum  firir  festum  diunisij  episcopi  et  martires^) 
anno  domini  00  ^  cd°  xP  primo. 


665.  12.  Nóvember  1441.  á  Hólum. 

JóN  prestr  Pálsson  handabandar  Jóni  .Finnbogasyni  jarðirnar 
Böggustaði  og  Brimnes  í  Svarfaðardal  til  æfinlegrar  eignar  fyrir 
sextigi  hundraða,  en  Jón  Finnbogason  lætr  í  móti  jörðina  Reyki 
í  Ólafsfirði  fyrir  þrjátigi  hundraða  og  þrjátigi  hundraða  í  lausa- 
fé,  er  Jón  prestr  varð  honum  skyldugr  í  sárabætr  fyrir  Svein 
|>orkelsson  og  sonu  hans  J>orkel  og  Björn  og  Gísla  Fétrsson 
mág  hans. 

AM.  Fasc.  XI,  2,  frumritið  á  skinni.    Öll  innsiglin  eru  dottin  frá. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  sennda 
gudmundr  prestur  þorlaksson  ok  steinolfur  kalfsson.  prestar. 
olafur  grimsson.  sæmundr  jonsson  ok  sýgurdr  ionsson  leikmenn 
kuediu  guds  ok  sina  kunnigt  giorandi  ath  anno  domini  CD^ 
cd^  xP  primo  £a  sunnvdaginn  næsta  eppter  marteinsmessu  m 
holum  j  hialltadal  worvm  wær  j  hia  sám  ok  heyrdum  aa  ord 
ok  handaband  þessara  manna  sira  jons  palssonar  af  annari 
halfu  en  jons  finnbogasonar  af  annari  at  suo  fyrer  skildv  at  jon 
prestur  palsson  handabanndadi  joni  finnbogasyni  jardirnar  boggu- 
stadi  ok  brimnes  er  ligia  j  vpsaþingum  j  suarfadardal  til  æwin- 
ligrar  eignar  med  ollum  þeim  gognvm  ok  gædvm  sem  greindum 
jordum    hefer  fýlgt  at  fornnv  ok  nyiv  ok  sira  jon  ward  fremzt 

')  þannig. 


622  VÍKINGAVATN.  144L 

eigandi  at  fyrer  sextige  hundrada.  hier  i  mot  gaf  ok  selldi  jon 
finnbogason  greindum  sira  joni  jordina  Reyki  j  kuiabeckiar 
þingum  er  liggur  j  olafsfirdi  fyrer  þriatige  hundrada  til  æwin- 
ligrar  eignar  med  ollum  þeim  gögnvm  ok  gædum  sem  greindri 
jordu  hefer  fylgt  at  fornv  ok  nýiv  ok  jon  ward  fremzt  eigande 
at  ok  steinunn  anfinnzdotter  kona  hans  ok  hier  til  þriatigi 
hundrada  er  fyrnefndr  sira  jon  ward  skylldugur  at  luka  titt 
nefndum  joni  finbogasyni  j  sarabætur  fyrer  suein  þorkelsson  ok 
sonv  hans  tuo  þorkel  ok  biornn  ok  gisla  petursson  mag  hana 
ok  at  til  logdum  þeim  þingum  sem  jon  prestur  gaf  joni  finn- 
bogasyni  handabandade  titt  nefndr  jon  finbogason  adr  greinda 
menn  ollungis  kuitta  ok  aikærulausa  fyrer  sier  ok  olhim  sinvm 
epptter  komendum  ok  frendum  vm  allan  aaskilnad  ok  saaRa 
bætur.  skylldi  jon  finbogason  hallda  jordunum  til  laga  bðggu- 
stodum  ok  brimnesi  enn  jon  prestur  skylldi  suara  laga  Rippt- 
ingum  ok  hika  joni  adra  sextigi  hundrada  jord  jamgoda  ef  fýr 
sagdar  jarder  ganga  af  med  logum  enn  jon  prestur  palssoa 
skylldi  hallda  til  laga  jorduni  aa  Reýkium  enn  jon  tinbogason 
skyldi  suara  lagaripptingvm  ok  giallda  apptur  þriatigi  hundr- 
ada  j  lausagodzi  jamvirtta  sem  hann  tok  hana  þa  þeir  keyptv 
ef  jordin  geingi  af  med  logvm. 

Ok  til  saninda  hier  vm  settvm  wær  fyr  nefnder  menn 
wor  jnsigle  fyrer  þetta  bref  skrifad  j  sama  stad  degi  ok  are 
sem  fýr  seger. 


666.  1441. 

ViTNiSBURÐR   Sveins   porkelssonar     um   landamerki    Vikinga- 
vatns  í  Kelduhverfi. 

MSteph.    27.   4to    bls.  152,    Svartskinna,  með  hendi  Benedikts 
lögmanns  þorsteinssonar  c.  1730. 

Wm  landamerke  vijkingavatns  effter  þvi  Sveirn 

þorkielsson  tilsagdi  Anno  1441  þorgrime  Jonssyne. 

Sagde   firrnefndur    Sveirn   ad  vijkingavatn  ætti  jardareign 

austur   yfer  Moduoxl  og  ut  i  sio  og  oll  Rekavotn  allt  vestur  i 

motz    vid  lons  jord.  standa  þar  .iij.  þufur  og  er  i  ena^)    vest- 

^)  Ema,  hdr. 


1442  TRANSSKRIPT.   ~   NES  í  HÖFÐAHVERFI.  623 

ustu  Rekamark  fra  vijkingavatne.  var  þar  i  hvalbejn  þá  eg 
vissa.  og  þadan  Riettsyne  upp  j  Hol  er  stendur  i  litlu  Myre. 
og  þadan  framm  i  f»rihirning.  svo  austur  þadann  alla  Haukdali 

og    svo    langt    austur    á    hejde  sem ^)  geingur  i  mote. 

svo  ofann  j  Hestdal  og  þadann  i  vordu  er  stendur  a  austan- 
verdumm  veggiar  enda.  og  svo  ofann  i  gardenn  fyrer  austann 
Olafsgerde  og  riettsyne  þadann  i  þufu  er  stendur  fyrer  austann 
i  götu.  og  alla  jardareign  i  Myre  þeirre.  er  stendr  i  vijkinga- 
vötnum.  sliettuholm  og  annanu  holm  til.  þar  austur  fra.  dag- 
shittu  i  vijkingavatns  Jord  fra  Grasijdu  og  kiemur  i  mote 
þeirre  land. 

Ok  til  sannenda  hier  um  etc. 


667.  1442.  á  Helgalelli. 

Transskriptarvottorð    fimm    manna   um  Víðidalstungubréf. 

AM.  Fasc.  VIII,  26,  transskriptið  á  skinni.  Fyrsta  innsighö 
er  fyrir,  ea  hin  eru  dottin  frá.    AM.  dipl.  afskr.  Nr.  425  (eptir  frumbr.). 

J>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
olafur  prestur  æyiolfsson.  ormur  loptzson.  are  dadason.  dadi 
arason  ok  þorstæinn  jonsson  quediu  guds  ok  sina  kunnekt  ger- 
andi  at  vær  scam  ok  ýferlaasum  ok  hæýrdum  yferlesit  opit  bref 
vnnder  godra  manna  jnnzciglum  suo  laatanda  ord  efter  ord  sem 
her  segher. 

[Hér  kemr  Víðidalstungubréf  frá  4.  Janúar  1428,  Dipl.l8l.IV,400]. 

Ok  til  sannenda  her  vm  settum  vær  fýrnefnder  menn  vor 
jnnzcigle  firir  þetta  transskriptabref  scrifat  a  helgafelli  anno 
domini  CD^  cd^  xl^  secundo. 


668.  8.  Januar  1442.         á  Einarsstöðum. 

Séra  f>orkell  Guðbjartsson  og  þrír  leikmenn  votta,  að  Finnbogi 
Jónsson  hafi  með  upplagi  og  samþykki  Margrétar  Höskulds- 
dóttur  konu  sinnar  fyrir  tveim  árum  (1440)  gefið  Halli  syni 
sínum  halfa  jörðina  Nes  í  Höfðahverfi,  og  ennfremr  jörðina 
Byrgi  í  Kelduhverfi. 

*)  eyða  í  hdr. 


624  NES  í  HÖFÐAHVERFÍ.  1442. 

AM.  Fasc.  X,  21,  frumritið  á  skinni.  Fyrsta  innsiglið  er  fyrir, 
en  hin  þrjú  eru  dottin  frá.  Bréfið  félík  Arni  frá  séra  Skúla  þor- 
lákseyni  á  Grjenjaðarstað.     AM.  dipl.  afskrr.  72  (eptir  frumbr.). 

bref  um  nez  j  hofdahuerfue.^) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  brief  sia  edr  heyra  sennda 
þorkell  prestur  gudbiartzson.  oddr  bryniolfsson.  olafur  egilsson 
ok  gudmundr  hallkellsson  quediu  guds  ok  sina  kunnigt  giorandi 
ath  sub  anno  gracie  CDillisimo  quadragentissimo  quadra- 
gessimo  voru  vier  j  hia  saam  ok  heyrdum  aa  j  hafrafellztungu 
j  auxarfiirdi  ath  finnbogi  jonsson  gaf  med  vpplage  ok  fullu 
samþycki  margretar  hauskaullzdottur  konu  sinnar  halle  syne 
sinum  halfa  iordena  j  nesi  er  liggr  j  haufdahuerfi  j  laufas- 
þingum  fyrer  halfan  þridia  tug  hundrada  med  aullum  þeim 
gaugnum  ok  giædum  sem  þessi  greindri  halfri  iordu  fylger  ok 
fylgt  hefer  ath  fornu  ok  nyiu  ok  fyrr  nefndr  finnbogi  ok  mar- 
gret  kona  hans  vrdu  fremzt  eigandi  ath  efter  laugum.  hier  med 
gaf  opt  nefndr  finnbogi  adr  greindum  halle  syne  sinum  halfa 
iordena  j  byrgi  er  liggr  j  kellduhuerfi  j  asþingum  med  aullum 
þeim  gaugnum  ok  giædum  sem  þessi  halfri  ior[d  fjylger  ok 
fylgt  hefer  ath  fornu  ok  nyiu  ok  þrattnefndr  finnbogi  vard 
fremzt  eigandi  ath  med  laugum.  ok  til  sannenda  hier  vm  settum 
vier  fyrr  nefnder  menn  vor  jnnsigli  fyrer  þetta  brief  skrifat  aa 
einarsstaudum  j  Reykiardal  manadagenn  næsta  fyrer  geisladagen 
tueimur  arum  sidar  en  fyrr  seger. 


669.  14.  Maí  1442.  i  Múla. 

TvEiR  menn  votta,  að  Jón  Ófeigsson  og  fórðr  Böðvarsson 
handfestu  séra  Sveinbirni  fórðarsyni  þann  vitnisburð,  að  jörðin 
Kúskerpi  í  Silfrastaðaþingum  hafi  verið  tíunduð  fyrir  hálfan 
þriðja  tug  hundraða. 

AM.  Fasc.  XI,  4,  frumritið  á  skinni.  Bæði  innsiglin  eru  fyrir 
bréfinu,  en  letrið  á  bréfinu  er  nú  mjög  máð,  því  að  það  hefir  verið 
ritað  með  vondu  (sortu)bleki.     AM.  dipl.  afskrr.   3143. 


^)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


J 


1442.  KÚSKERPl.  —  KIRKJÖBÆJARKLAUSTR.  625 

kuskerpi  ij  silfrastadaþingum.^) 
J>ath  gerum  vid  oddur  bryniolfsson  ok  jonn  ualgarsson^^godvm 
monnvm  kvnigt  raedr  þessu  ockrv  opnv  brefe  ad  þar  vorv 
vid  j  hia  savm  ók  heyrdvm  a  ad  jon  ofeigsson  han(d)feste  sira 
sveinbirne  þordarsyne  fvllann  vitnisbvrd  ad  hann  visse  ad  jorden 
a  kuskerpi  er  liggr  j  silfrastada  þingvm  var  tivndvd  firir  halfan 
þridia  tvg  hvndrada  a  medan  hann  bio  a  silfrastaudum  ok 
svo  vorvm  vid  hia  ad  þordr  b(a)vdvarsson  handfeste  sira  svein- 
biriie  fvllan  vitnisbvrd  ad  hann  tivndadi  adrgreinda  jord  firir 
halfan  þridia  tvg  hvndrada  vm  tiv  ar  er  hann  bio  a  greindre 
jordv.  ok  til  sanenda  hier  vm  settvm  vid  fir  nefnder  men  ockur 
jnsigle  firir  þetta  vittnisbvrdarbref  skrifad  j  mvla  j  Reykiadal 
manadagen  næsta  epter  vppstigningardag  anno  domini  CO^ 
cccc^  xl®  secvndo. 


670.  15.  Mai  1442.  [á  Kikjubæjarklaustri]. 

Haldóra  abbadís  og  konventusystr  í  Kirkjubæjarklaustri  lýsa 
því,  að  þeim  hafi,  úr  því  Goðsvin  biskup  hafi  lagt  frjálsa  kosning 
í  þeirrra  skaut,  komið  saman  um  að  leggja  heldr  frá  klaustr- 
inu  árlega  eitt  hundrað  til  Reynistaðarklaustrs  í  kost  systur 
Margrétar  forbergsdóttur,  en  að  taka  hana  til  Kirkjubæjar  og 
fá  lagt  árlega  hundrað  frá  Reynistaðarklaustri. 

AM.  Fasc.  XI,  6,  frumritið  á  skinni  götugt  og  fúið.  Innsigli 
abbadísarinnar  er  fyrir  bréfinu.    Árni  kallar  það  Reynistaðarklaustrsbréf. 

Virdulegum  herra  oc  vorum  andalegnm  favdvr  herra  god- 
svin  med  gvds  nád  biskup  j  skalholti  heilsvm  vier  halldora 
abbadis  oc  conventv  systur  allarj  kirkivbæiar  klavstrordinis^)sancti 
benedicti  med  vorri  ivdmivkri  þionvstv  oc  bæn  til  gvds. 

saker  þess  kiæri  fader  ath  þier  hafid  gefid  oss  frialsligan 
kosning  vm  systur  margretv  vors  fyrgreinz  ordinis  sem  þier 
hafit  skipat  j  reynines  kla^stur  holabiskupsdæmis  ef  vier 
helldr  villdvm  vt  Ivka  huert  ar  sva  leingi  sem  hvn  lifdi  eitt 
hvndrat  hennar  kost  til  hialp  en  at  taka  hana  til  vor  oc  eitt 
hvndrat    med    henni    af  fyrgreindv   reynines    klæstri    sem    fyr 

')  Aptan  á  bréíinu  með  gamalli  hendi;  ')  svo  les  afskr.;  mætti 
þó  ef  til  vill  lesa:  helgason;  ')  ordo,  frbr. 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  40 


626  MÖÐRU7ALLAKLAUSTR.  1442. 

skrifat  star.  þvi  kvngiorvra  vier  ydare  nád  at  vier  hier  vm 
ervm  ordnar  yfer  eins  sto  at  vier  kiosvm  oc  þar  raed  lofvra 
med  þetta  vart  opid  bref  at  vier  skölvm  oc  vilivm  reidvlega 
Ivka  fyrgreindz  reynines  klasturs  vmbodsmane  hvert  air  svo 
leinge  sem  fyrr  greind  syster  margret  þorbergsdotter  lifer  ions 
CDesso  vm  mitt  svmar  eitt  hvndrat  med  svadan  skial  at  vier 
skolvm  sva  giora  rad  vm  þa  fyrr  greindv  peninga  at  fyrgreint 
reynines  klastur  edur  kla^stursins  vmbodsman  skal  finna  þeim 
hvert  car  oc  tid  sem  fyrr  skrifat  star  nær  radzmane  j  skalhollte 
oss  ok  vorv  í'yrr  greindv  kla/stri  þar  med  kvittvm  oc  ðllungis 
akiærvla'svm  blifandi. 

ok  til  sanenda  hier  vm  settvm  ver  vort  conventv  jnsigli 
firir  þetta  bref  skrifat  jn^)  festo  sancti  hallvardi  anno  domini 
CD^.  cccc°.  xP.  secundo. 


671.  15.  Maí  1442.  á  Möðruvöllum. 

Björn  Jónsson  gefr  Sigurði  príor  Jónssyni  og  klaustrinii  á 
Möðruvöllum  til  æfinlegrar  eignar  skógarpart  í  Öxnadal  miUi 
Skuggagötu  og  Almenningsgötu. 

AM.  280.  4to  bls.  131,  með  hendi  Hákonar  Ormssonar  c.  1640. 

Vmm  Skogarpart  1442. 
fat  giörum  wid  Jon  Sigmundsson  og  fjorsteirn  forsteins- 
son  godum  mðnnum  kunnigt  med  þessu  ockru  breffue.  ad  vid 
vorum  i  hiá.  saum  og  heirdum  á  sunnudaginn  næsta  epter 
wppstigningardag  vm  vored.  þa  er  lidit  var  frá  hingadburd 
vors  herra  Jesu  christi  þusund  fiðgur  hundrud.  fiorutige  og 
tuo  aar  i  Stadartungu  i  Hðrgárdal.  ad  Biðrn  Jonsson  gaff  med 
handabandi  Prior  Sigurdi  Jonssyne  og  klaustrinu  á  Mðdruvðll- 
um  i  Hðrgaardal  lil  evinlegrar  eignar  skogar  part  er  liggur  i 
JÖxnadal  millum  Skuggagðtu  og  almenningsgðtu  sudur  ad  skridu 
þeirri  er  vid  heirdum  eignad  var  Saurbæ.  og  vt  ad  Mðdruvalla- 
stadar  skogie.  affhendti  Biðrn  Jonsson  Prior  Sigurdi  þenna  fyrr 
greindann  skogarpart  med  adurneffndum  vmmerkium  samdegris. 

')  z,  frbr.  (=oc!). 


1442.  KLEIFAK  í   GILSFIRÐI.  627 

Og  til  sannenda  hier  vm  scttum  vid  ockur  Jnsigle  fyrer 
þetta  breff.  skriffad  a  MðdruvðUura  i  Hðrgaardal  tueimur  dögum 
seirna  á  sama  ári  sem  fyrr  seiger. 


672.  19.  Maí  1442.  á  Skarði. 

Ari  Bessason  selr  Birni  bönda  porleifssyni  jörðina  á  Kleifum  í 

Gilsfirði  íyrir  þrjátigi  hundraða  í  lausafé,  er  skyldi  lúkast  út  á 

þrem    árum,    og    skildi    Ari    Haldóru    Helgadóttur  kouu    sinni 
þetta  fé  til  fullrar  eignar. 

AM.  Fasc.  LXVI,  8,  frumritið  á  skinni.  þrjá  iniisigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  nú  er  hið  síðasta  eitt  eptir.  það  eru  dottnar  dá- 
litlar  skellur  í  bréfið  af  ralía  áðr  fyrrum. 

bref  fyrir  kleifum  j  gilsfirdi. 
kaupbref  firir  kleifum,^) 

í>at  giorvm  ver  þorarin  arvnsson.  helge  eliinngson  ok  helge 
þorallsson  [godvm]  monnvm  kvnnekt  med  þessv  vorv  brefvi  at 
þar  vorvm  ver  j  hia  sam  ok  heyrdvm  a  ord  ok  handaband 
þessara  manna  biarnar  bonda  þorleifssonar  ok  ara  bessasonar 
at  svo  fyrer  skildv.  at  fyr  greindr  are  sellde  adr  nefndvm  birni 
jordina  a  kleifvm  j  gilsfirdi  er  liggur  j  garst[dals]  kirkiv  sokn 
med  avllvm  þeim  gognvm  ok  ggdvm  sem  greindri  jordv  kleifvm 
fylger  ok  fyl(g)t  hefer  at  forno  ok  nyiv  ok  þav  halldora  Lelga- 
dotter  ok  ari  bessason  vrdv  fremst  eigandi  at  hvort  sem  hvn 
kvnne  at  verda  hans  eda  hennar  at  logvm.  Her  i  mot  gaf 
opt  nefndr  biorn  þorle(i)fsson  þriatigi  hvndrada  ara  bessasyne  j, 
moti  nefndri  jordv  kleifvm.  skyjldi  lukazt  fimtan  hvndrvd  a 
fyrstvm  xii  manvdvm.  skylldi  þar  j  vera  viii  kvgilldi  bvleg  .ii 
hvndrvd  j  kosti.  en  hin  fim  kvgilldin  j  þeim  peningvm  scm 
adr  nefndri  halldorv  bihagati  at  taka.  en  þat  sem  efter  st^di 
skylldi  Ivkazt  a  tveimr  arvm.  skildi  tit  nefndr  ari  adr  greindri 
halldoru  þessa  peninga  alla  saman  til  fvUrar  eignar.  Ok  til 
sanenda  her  vm  settvm  v^r  fyrnefnder  menn  vor  insigli  fyrer  þetta 
jardar  kavpsbref  skrifat  a  skardi  a  skardstravnd  lavgardaghin 
n^sta  fyrer  hvitasvnnvdagh  anno  domini^)  CD°  cd^  xl®  secvndo. 

^)  þetla    hvorttveggja    steudr    aptan    á  bréfinu,  en  fyrri  línan  er 
með  eldri  hendi;  *)  domino,  frbr. 

40* 


628  KIRKJUBÓL  í  SKUTULSFIRÐI.  1442. 

673.  17.  Júni  1442.      á  Brekku  i  Dyrafirði. 

ViGFÚS  og  Sveinbjörn  Oddssynir  handleggja  Hákoni  Jónssyni 
til  fullrar  eignar  gegn  lausafé  það  tiikall  til  Kirkjubóls  í  Skut- 
ilsfirði,  er  þeir  máttu  framast  erfa  eptir  Odd  föður  sinn. 

AM.  Fasc.  XI,  7,  frumritið  á  skinni ;  fyrir  bréfinu  hafa  aldrei  verið 
fieiri  en  tvö  innsigli  og  eru  þau  nú  bæði  dottin  frá.  AM.  Fasc. 
XI,  9,  transkript  á  skinni  frá  17.  Júlí  1444,  og  er  þeirra  einn 
munr  að  stafsetningu. 

í>ath  gerum  vær  bessi  bondi  einarsson.  loptur  halfdanar- 
son.  þordr  sigurdzson.  Olafur  einarsson.  þordr  þorvardzson  ok 
þorwalldr  biörnsson  godhum  monnum  kunnickt  med  þessu  voru 
brefvi  ath  sub  anno  gracie  CD°  cd  quadringessimo  secundo 
voru  vær  j  hia  scaum  ok  heýrdum  ai  j  berufirde  faustudaghinn 
næsta  epter  krossCOesso  wm  vorit^)  ord  ok  handaband  vigfuss 
ok  sueinbiarnar  oddzsona  af  einne  halfu.  €nn  hakonar  ionssonar 
af  annaRe.  6n  þath  skildizt  vnder  þeirra  handaband.  ath  adur 
nefnder  menn  sueinbiðrn  ok  wigfuss  handlaugdu  fýrrnefndum 
hakoni  til  fullrar  eignar  slika  eign  ok  tiikall  sem  þeir  mattu 
fremst  eigande  ath  werda  j  iordunne  kirkiubole  j  skutilsfirde 
med  laughum  j  arf  epter  odd  faudur  sinn  med  auUum  þeim 
gaugnum  ok  giædum  sem  adr  nefndri  iordu  fýlger  ok  fýlgt 
hefer  ath  fornu  ok  nýiu  ok  adr  eigi/med  laughum  vndan  geingit. 

Jtem  Hier  j  mote  handlagde  hakon  optnefndum  sueinbirne 
ok  wigfuse  niu  kugillde  ok  sextan  hundraud  skreidar  raed 
giUda  fiska  fýrer  atta  hundrod  ok  atta  hundrud  j  smiore.  ok 
slatrum  ok  wadmalum.  halfua  þridiu  vod  til  hundrads  ok  tolf 
fiordunga  smiors  til  hundrads.  þrewett  naut  til  hundrads.  fiorer 
sauder  til  hundrads.  skýlldu  þesser  penningar  lukuzt  ca  þrennum 
tolf  manudum  eigi  uestar  enn  i  jsafirde  ok  standa  leigulaust. 
skyllde  þratt  nefnder  menn  vigfuss  ok  sueinbiðrn  suara  laga- 
riptinghum  aa  fýrrgreindre  iðrdu  enn  tijtt  nefndur  hakon  hallda 
til  lagha.  Ok  til  sanninda  her  wm  settu  wær  fýrrnefnder  menn 
vor  inzsigle  fyrer  þetta  iardar  kaups  bref  gert  aa  brecku  i  dyra- 
firde  botholfsvaukudagh  ca  sama  aare  sem  fýrr  seger. 

»)  þ.  e.  4.  Maí. 


1442.  HÓLADÓMKIRKJA.  629 

674.  14.  Júlí  1442.  i  Ósló. 

Verndarbréf  Christophers  konungs  af  Bayern  handa  Gottskálk 
Hólabiskupi  og  Hólakirkju  í  Hjaltadal. 

Biskupskjalasafn  íslands  Hol.  Fasc.  I,  2,  frumritið  á  skinni,  og 
er  innsigiislaust.  ÁM.  dipl.  afskrr.  Nr.  3566,  með  hendi  séra 
Snorra  Jónssonar  eptir  frumritinu,  og  var  þá  innsiglið  dottið  frá  og 
er  því  á  hjálögðum  miða  lýst  svo:  öl^etta  bref  er  skyrt  og  vel  læse- 
legt.  þar  vid  er  eckert  jnnsigle,  enn  partur  af  pressunne  hanger  j 
brefinu,  og  hefur  annad  hvert  jnnsigled  verid  fra  skored,  ellegar  af 
pressunne  skored  epter  þad  jnnsigled  hefur  verid  fra  brefinu,  enu 
ecke  synest  þad  nylega  giðrt.  brefid  er  original  á  pergament«. 

Wy  Cristofifer  med  gudz  nadh  Norighis.  Danmarks.  suerigis. 
wendis  oc  gota  konunger.  palatzgreue  vpa  Ríjn  oc  hertugh  j 
beyeren  Sendir  ollum  þeim  monnum  sem  þetta  bref  sea  æder 
hoyra  kerligha  heilso  med  gudh  oc  ware  nadh.  kunnicht  gor- 
ande  med  þesso  waro  opno  brefue  at  weer  hafuom  tekit  wyrdhe- 
ligh  fadher  oss  elskeligh  herre  Gotzskalk  med  gudz  nadh  biscop 
a  holom  j  islande  oc  hans  kirkiu  med  all  hennes  priuilegiis. 
þienestemen.  landbola  oc  wardhnadh.  godz  oc  eigner  laust  oc 
fast  badhe  til  sio  oc  landz  j  ware  heghnath.  wernd.  wæriu  oc 
fulla  beskermelse.  biodhande  ollum  mounom  þeim  sem  g0ra  oc 
lata  vilia  fore  wara  skuld  julendzskum  oc  wtlendzskum  jnbygiarom 
j  fyrnemda  islande.  oc  serdelis  warom  foghutora  oc  vmbodzmonn- 
om  at  þe  honom  oc  hans  kirkiu  oc  allu  adru  sem  fyr  seghir 
fordhe.  hielpe  oc  til  godho  styrke.  huar  heltz  han  eller  (hans) 
wardhnader  kan  thes  wider  þurfua  tii  allra  rettra  mala  oc  ey 
stædhiande  nockrom  manne  honom  eller  nokot  þat  er  honom  tii 
herer  hindra.  kuelia  æder  med  nokrom  vrett  æder  vlagh  ofuer- 
ganga.  swa  framt  at  þeir  vilia  ey  sæta  wara  konungligha 
hæmfd  oc  wredhe.  oc  þer  mæder  brefuabrot  fulleligha  firir 
swara  efter  laghum.  the  sem  her  a  raot  gera  eller  ganga.  Til 
sanninde  her  vm  þa  hengiom  weer  wart  jncigle  firir  þetta  bref 
sem  giort  war  j  oslo  sabbato  infra  octauam  visitacionis  beate 
marie  virginis.  anno  domini  CD^  cd^  xl®  secundo.^) 

')  Gottskálk  Hólabiskup  hefir  veriö  utan  í  Noregi  um  þessi  ár. 
I  norsku  bréfi  frá  14.  Maí  1440  er  hans  getið  sem  umboösmanns 
Jóns  biskups  í  Ósló  (DN.  II,  555  —  57),  og  enn  í  öðru  bréfi  frá  sömu 
tímum  (DN.  XI,  151-52);  ennfremr  í  bréfi  frá  26.  Okt.  1441    (DN.  I, 


630  HVAMMR  í  NORÐRÁRDAL.  1442. 

675.  1442. 

Máldagi  og  afhending  Hvammskirkju  í  Norðrárdal,  þegar  Gunnar 
Bjarnason  afhenti,  en  Grímr  f>orvarðsson  tók  við. 

A. 

[StólsmáldagmnJ . 

Landsb.  268.  4to  bl.  81  a,  skr.  1601. 

Huammur  j  nordurardal. 

CDariu  kirkia  j  huamme  j  nordurárdal  a  lannd  ad  hole  oc 
froda  einge.  jtem  krok.  harekstade.  klepstiu  oc  halfa  desey.  er 
lucktar  hafa  verid  j  reiknnijnngskap  kirkiunnar.  jtem  iij  hundrud 
j  hrossum.  ij  hundrud  j  gelldfee. 

kross  med  vnnderstodum  og  ij  adrer.  mariu  lijknneske 
stortt.  þorlakz  lijknneske.  gamallt  alltarisklædi.  merki  med 
silke.  ein  messuklædi  med  ij  hocklum  fornum.  ij  paxblaud.  slopp 
oc  kapu  huortueggia  fornnt.  ij  koparstikur  oc  ein  jarnnstika. 
glitadann  duk  ýíir  altare.  glodarker  oc  eldbera.  tialld  vm  þuerra 
kirkiu  gamállt.  iij  kluckur.  xiiij  bækur  ad  tolu.  in  primis 
missale  de  sanctis  per  anni  circulum.  onnur  missale  de  tempore 
fra  páskum  oc  til  adventu.  Gudspiallabok  fra  jolafostu  til  paska. 
Grallare  Gamall  oc  ecke  epter  ordinem.  ij  laga  saungva  bækur 
oc  ein  burtusaunguabok  god.  þrijr  psalltarar  oc  brestur  vid 
eirnn.  capitularius.  forn  skræda.  historia  [de  tempore.  christe^) 
á  kuere  oc  lesbok  de  sanctis  a  sumarid  fra  jonnzmessu  baptiste 
oc  til  lorenciusmessu.  ein  artijdaskrá.  kalekur.  jtem  messu- 
klæde  ný  med  corporal  nyium  er  gunnar^)  lagdi  til.  alltaris- 
klædi  med  brun.  Annthonius  lijknneski.  kertta  klofi  oc  kistu 
skref.  fjtem  hefur  fallid  j  mortualium  cccc  sijdan  grijmur  þor- 
vardzson  tok  med.  porcio  ecclesie  oreiknad.^) 


B. 

[BeimamáldaginnJ . 

AM.  257.  4to  bl.  2  a  skb.  c.  1500;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  2235; 
JSigf.   143.  4to  bls.  330  skr.  c.  1600. 

563—64);  9.  Júní  1442  er  hans  enn  getið  í  Noregi  (DN.  IV,  649-51) 
og  10.  Júlí  1442  er  hann  í  Ósló  (DN.  I,  567—68)  Hans  finst  og  enn 
getið  í  norskum  bréfum  26  Okt.  1447  (DN.  I,  585)  og  9.  Nóv.  1448 
(DN.  IX,  290—91);  ')  xpe,  hdr.  [rétt:  corpus  christi;  »)  Gunnar 
Bjarnarson  gerir  1432  samning  við  Jón  bp.  Gerreksson,  Dipl.  Isl.  IV,  546; 
^)  [seinni  viðbót. 


1442.  HVAMMR  í  NORÐRÁRDAL.  631 

Hvammur  j  norduraardal.^) 

Anno  domini  CO^.  cd°.  xP.  [ij^.^)  þa  er  gunnar  biarnarson 
afgreid(d)e^)  iordena  i  huammi  j  nordrardal.  en  grimur  þoruardz- 
son  tok  med.  lucktust  suo  fellder^)  peningar  med  kirkiunni  þar. 

Jn  primis.  iij.  hundrut  i  hrossum.  ij  hundrut  i  gelldfe. 

Ornamenta  kirkiunnar. 

Jn  primis  kross  med  understodum  yfer  altari  ocijjkrossar 
adrer.  stor  CDariuskript.  þorlaks  likneski  gamalt  altarisklædi 
med  tefling.  merki  med  silki.  ein  CDessoklædi  med  ij  hoklum 
fornum  oc  oU  slitin.  ij  paxspiolld.  slop(p)ur  oc  kapa  huor- 
tupggia  fornt.  ij  koparstikur  oc  ein  iarnstika.  glitadr  dukur  yfer 
altari.  fornn  lektari.  gamallt  glodarker  oc  elldberi  oc  tialld 
gamallt  um  þuera  kirkiuna.  iiij  klu(c)kur.  fiortan  bækur  ad  tolv. 

jn  primis  misali  de  sanctis  per  anni  circulura. 

onnur  misale  de  tempore  fra  pascum  oc  til  adventu. 

gudspiallabok  fra  jolafaustv  til  pasca. 

grallari  gamall  oc  er  hann  ecki  epter  ordu. 

ij  laga  saunguabækur  oc  ein  burtsaunguabok  fullgod. 

iij.  salltarar  oc  er  einn  gamall  oc  ecki  allr. 

kapitularius. 

forn  skræda  oc  híjstoria  h(eilags)  korpus  christi  cn  einu  kueri. 
oc  lesbok  de  sanctis  ca  svmarit  fra  jonsCDesso  baptista  oc  til 
laurenciusCDesso.  oc  ein  artidaskra.  oc  ein(n)  kalekur. 

Jtem  ny  messuklædi  er  fyrrgreindr  gunnar  lagdi  til.  nyr 
korporal.  alltarisklædi  med  bukram  oc  þar  til  brun.  anthonius 
likneski  vegligt.  kertaklofi  oc  kistuskref. 

[Jtem  hefer  fallit  i  mortualia  fiogr  hundrut  sidan  greindr 
grimur  tok  med.  oreiknat  porcio  sidan  hann  tok  med.^) 


676.  29.  Júlí  1442.  i  Miklabæ. 

þóRÐR  Jónsson  selr  systursyni  sínum  fórði  Árnasyni  sextán 
hundruð  í  jörðunni  Reyðarfelli  í  Borgarfirði,  og  tekr  undir 
sjálfum  sér  fimm  hundruð,  er  hann  hafði  haldið  í  þrettán  ár 
af   móðurarfi    fórðar   Árnasonar    og    þrjú  hundruð  í  ábata,  en 

')  143;  ')  [nono  143;  »)  afhenti  148;  *)  mycler  143;  ^)  [seinni  viðbót. 


632  FJÁRSKIPTABRÉF.  1442. 

setr  eingi  söl  á  hinum  helmingi  jarðarverðsins  af  því  Asta  systir 
bans  hafi  orðið  fyrir  fjárskakka  í  fornum  arfaskiptum  við  sig 
og  bræðr  sína. 

AM.  Fasc.  XI,  5,  frumritið  á  skinni.  Innsiglin  eru  dottin  frá, 
og  bréfið  sjálft  er  nokkuð  siremt. 

path  gerum  vid  olafr  sygurdzson  oc  þorualldr  þorbiarnar- 
80U  godum  monnum  kwnnigt  med  þesso  ockro  opnu  brefi  ath  þa 
er  lidit  var  fra  hingat  (burd)  vors  herra  ieshu  christi  þvshvndrod 
•iiij.  hundrod  .xl.  oc  .ij.  ar  j  galmars  tungo  j  borgarfirde  vpp- 
stigningardag^)  vorum  vid  j  hia  saum  oc  heyrdum  a  ord  oc 
handaband  þeira  þordar  jonssonar  oc  þordar  arnasonar  ath  suo 
fyrir  skildo  at  þordr  jonsson  selldi  þordi  arnasyni  til  fvllrar 
eignar  sextan  hvndrod  j  jordunne  reydarfelli  j  borgarfirdi  j 
galmarstungo  kirkiu  sokn  med  ollum  þeim  gognum  oc  gædum 
sem  greindri  jordu  hefer  fylgt  at  fornu  oc  nyio  oc  hann  vard 
fremst  eigandi  ath.  her  j  raot  gaf  þordr  arnason  fyrnefndum 
þordi  jonssyni  sextan  hvndrod  j  suo  felldom  peningum.  j  fysto 
grein  at  þordr  arnason  akærdi  þord  jonsson  vm  arf  oc  peninga 
er  hann  hafdi  at  ser  tekit  eptir  asto  jonsdottur  systur  sina 
skilgetna  enn  modur  þordar  arnasonar  skilfeingna.  medrkendizt 
þordr  jonsson  at  hann  hefdi  at  ser  tekit  fimm  hvndrod  j  þarflego 
godzi  epter  asto  systur  sina  er  þordi  arnasyni  syni  hennar  fell 
til  erfdar  epter  hana  ok  hefdi  halldit  vm  þrettan  ar  suo  at 
þordr  arnason  feck  onguan  abata  af  oc  alldri  hefdi  hann  hans 
frelsi  fyrir  haft  vm  greindan  tima  þessum  peningom.  kom  þeim 
þat  þa  saman  j  þesso  handabandi  ath  þordr  jonsson  skylldi 
luka  þordi  arnasyni  .viij.  hvndrod.  voru  þar  af  fimm  hvndrod  j 
jnnstædo  oc  arf  fyrgreindum.  enn  .iij.  hvndrod  j  abata  oc  fyrir 
olaugliga  medferd  a  fyrsogdum  peningum.  Jtem  lukti  þordr 
arnason  þordi  jonssvni  j  þesso  sama  þeirra  handabandi  aptor 
vndir  ser  þessi  viij.  hvndrot  fyrir  jordina  reydarfell  en  onnor 
,viij.  hvndrod  j  þarfligum  peningum  oc  afhenda  þa  at  hann 
þættizt  bezt  fyrir  kominn  oc  þordr  jonsson  heimti  fyrir  þa  skulld 
at  þordr  jonsson  lysti  ath  asta  systir  hans  hefdi  feingit  mikin 
fiarskacka  j  gomlum  arfaskiptum  vid  sig  oc  adra  brædr  sina. 
villdi  þordr  jonsson  onguar  salastefnor  þui  a  setia  greint  jardar 

')  þ.  e.  10.  Maí 


1442.  KVÍGANDISFELL.  633 

verd  at  hann  skylldi  þar  med  kvittur  vm  fornan  oc  nyian 
reikningskap  vid  asto  systur  sina  oc  þord  arnason  son  hennar. 
skylldi  þordi  arnasyni  jordin  frials  oc  afhend  vpp  fra  næstum 
fardogum  eptir  komandi  oc  greindi  landamerki  fyrir  honom  oc 
hurdir  oc  vido  þa  sem  jordvnne  fylgdi  vpp  a  suo  mikit  sem 
hann  hafdi  honom  sellt.  skylldi  þordr  arnason  hallda  jordune 
til  laga  enn  þordr  jonsson  suara  lagariptingom. 

Oc  til  saninda  her  vm  settu  vid  fyrnefndir  menn  ockr 
jncigli  fyrir  þetta  bref  scrifad  a  miklabæ  j  blondohlid  drottins 
daginu  næsta  fyrir  petursmesso  a  sama  ari  sem  fyrr  segir. 


677.  13.  Okiober  1442.  í  Selárdal. 

Arni    Guttormsson    kvittar    Bjarna    prest    Sigurðsson   fyrir  alt 
andvirði  jarðarinnar  Kvígandisfells  í  Tálknafirði. 

AM.    Fasc.    XI,    3,    frumritið  á  skinni.     InnsigUð  er  fyrir,  en 
töluvert  brákað.     AM.  dipl.  afskrr.   1086  (eptir  frumbr.). 

Bref  fyrer  quijndijsfelii.^) 
path  giorer  ek  aarne  gutormsson  godum  monnum  viturlegtmed 
þessu  minv  brefe  at  sira  biarne  sigurdzson  hefer  lukt  mik  fulla 
penninga  ok  alla  fyrer  kuigandisfell  j  talknafirdi  svo  mier  vel 
aanægier  ok  allan  þann  skildaga  ok  kaupmala  halldid  sem  j 
ockat  kaup  kom  j  fystv  vm  adr  greinda  iord  kuigandisfell  ok 
þvi  giorer  ek  adr  greindan  sira  biarna  sigvrdzson^)  avrlungis 
kuittan  ok  aakærulausan  fyrer  mier  ok  minum  efterkomendum 
um  opt  nef(n)da  jord  kvigandisfell  j  talknafirdi.  ok  til  sann- 
inda  her  vm  setta  ek  mitt  jnnsigli  fyrer  þetta  kuittvnar- 
bref  skrifat  j  selaardal  lavgardaginn  fyrstan  j  vetri  anno  domini 
CO^  cdo  xP  secundo. 


678.  18.  Febrúar  1443.  í  Skálholti. 

FjÓRiR    menn    transskríbera    tvö    bréf   frá    14.  öld  og  eitt  frá 
15.  öld. 

')  Aptan  á  bréfinii  með  hendi  frá  17.  öld;  ')  sigrvdzson,  frbr. 


634  TRANSSKRIPT.  1443. 

AM.  Fasc.  XII,  21,  eptir  transskripti  á  skinni  frá  18.  Júlí  1449. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  sendum 
wær  þosteinn  prestur  jonsson  officialis  heilai^rar  skalhollzkirkiu 
firir  sunnan.  jon  prestur  jonsson.  styrr  diakne  snorrason  oc 
jngimundur  snorrason  leikman  skalhollzbiskupsdæmis.  kuediu 
guds  oc  wora.  wær  giorum  witurligt  med  þessu  woru  opnu 
opna  brefi  at  sub  anno  gracie  OD  cd  xl  iij^  manudagin  næsta 
firir  festum  ad  cathedram  petri  apostoli  j  skalhollte.  wor  nad- 
ugi  herra  oc  andalegur  fader  herra  godhsuin  med  guds  nad 
biskup  j  skalhollte  et  cetera  let  opinberligha  lesa  firir  oss  oc 
maurgum  audrum  dandimaunnum  lærdum  oc  leikum  tuo  opin 
bref  med  haungaundum  oc  oskauddum  jnnsiglum  oc  til  saman 
fest  [hit  annat^)  kong  magnus.  enn  annath  kong  hakonar  hans 
sonar  konga  af  noregi  oc  suia(rike)  suo  latanda  huort  wm  sig  ord 
efter  ord  sem  hier  segir.     [Hér  kemr: 

1.  Bréf  MagDÚsar  konungs  Eiríkssonar  frá  21.  Aug.  1374, 
Dipl.  Isl.  III,  234. 

2.  Bréf  Hákonar  konungs  frá  13.  Marts  1375,  Dipl.  Isl. 
III,  238]. 

Hier  efter  liet  wor  fýrrgreindur  nadhugi  herra  biskupinn 
lesa  opinberligha  opid  bref  godra  manna  med  þrimur  heilum 
hangandum  þeirra  jnnsiglum  oskauddum  suo  latanda  ord  efter 
ord  sem  hier  segir. 

[Hér  kemr  prj5ventubréf  Odds  lepps  frá  5.  Nóv.  1415,  Dipl. 
Isl.  III,  541].    %^''" 

.  .^  Ok  til  sanninda  hier  wm  settiim  wær  fyrnefnder  menn 
wor  jnnsigle  firir  þetta  transkriptarbref  skrifat  j  skalhollte  j 
sama  dag  oc  are  sepa  fyrr  segir. 

679.  1.  Marts  1443.  á  Möðruvöllum. 

TvEiR  menn  votta,  að  f>órðr  Magnússon  hafi  selt  Steingrími 
Isleifssyni  jörðina  Helluvað  við  Mývatn  fyrir  tdlf  hundruð  og 
kvitti  Steingrím  med  öllu  fyrir  andvirði  hennar. 

AM.  Fasc.  XI,  15,  frumritið  á  skinni.    Fyrra  innsiglið  er  dottið  frá. 
*)  hnat,  transskr. 


1443.  HELLUVAÐ.   —  ÞINGEYRAKLAUSTR.  635 

kaupbref  fyrer  helluuade  uid  raijuattnn.^) 
J>at  giorum  vid  rvsticvs  sigmvndzson  ok  þolleifur  gunnason 
godum  monnum  viturlegt  med  þessv  okkrv  brefi  ath  þar  vorum 
uid  1  hia  savm  ok  heyrdu(m)  aa  at  þordr  magnvs(son)  kendiz  at 
at  hann  hefdi  selt  steingrimi  isleifssyni  til  fullrar  eignar  iordina 
helluuad  uid  myuatn  er  liggr  i  skvtustada  þingvm  fyri  xij 
hvndravd.  kendiz  ok  fyrnefndr  þordr  at  adrnefndr  steingrimr 
hefdi  lugt  honum  fvlla  ok  alla  peninga  fyri  adr  greinda  iord 
helluuad  ok  giorde  fyrnefndr  þordr  oftnefndan  steingrim  med 
hanndahanndi  kvittan  ok  akiærvlausan  fyri  sier  ok  sinvm 
erfingivm  um  adur  greint  iardar  verd.  Ok  til  sannenda  hier 
um  settvm  uid  fyrnefndir  menn  okur  incigli  fyri  þetta  bref 
skrifad  a  maudruuollvm  i  eyafirdi  faustu(u)dagen  næsta  fyri 
ions    CDesso   holabyskups^)    anno    domini    CD^  cccc^  xl^  tercio. 


680.  30.  Maí  1443.        á  Höskuldsstöðum. 

JóN  ábóti  á  fingeyrum  tekr  með  samþykki  konventubræðra 
Helga  forvaldsson  og  Guðrúnu  Ólafsdóttur  konu  hans  til 
prdventu  á  staðinn  á  í>ingeyrum,  en  þau  gáfu  í  próventu  með 
sér  jörðina  í  Kirkjubæ  í  Norðrárdal  í  Höskuldsstaðaþingum. 

AM.  280.  4to  bls.   180—81   skr.     c.   1640    af    Hákoni  Orms- 
syni.     AM.  dipl.  afskrr.  482. 

Kirkiubæiar  Breff  1448. 
Wier  Broder  Jon  med  Guds  Naad  abote  a*  fingeyrum 
giðrum  þad  godum  mðnnum  viturligt  med  þessu  woru  opnu 
breffe.  ad  med  raade  og  samþycke  allra  conventisbrædra  fyrr- 
greinds  klausturs.  hðffum  vier  tekid  Helga  f>orvalldsson  og 
Gudrunu  Olaffsdottur  konu  hanns  heim  til  stadarins  til 
æffinlegs  framfæris  og  Proffuentu  med  þeirri  grein  og  skilmála 
ad  fyrr  greind  hion  eiga  ad  haffa  aff  stadnum  sæmiligann  kost 
apter  þui    sem   godur  gamall  vane  er  til  og  adrer  bestu  Proff- 

')  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  c.  1600;  ')  Hér  mun  miðað  við 
translatio  Jóns  biskups  3.  Marts,  því  föstudagrinn  næstr  fyrir  Jóns- 
messu  í  Apr.  verðr  1443  langifrjádagr,  og  er  ólíklegt  að  bréfið  haíi 
þá  verið  gert,  nema  staðið  hefði:  in  passione  domini. 


636  ÞINGEYRAKLAUSTR.  1443. 

iientumen  haífa.  Hier  til  skal  hann  og  hun  haffa  eitt  hus 
sierlega  bæde  saman  á  stadnum  og  giðra  þad  vpp  sialff  og  þar 
til  tuijtuga  vod  huort  vm  sig  arlega.  haffa  til  stadarins  tuær 
sængur  færar  ad  öllu  og  eina  kistu  goda.  edur  tuær  lettare. 
Skal  klaustrid  hallda  sængunum  færum  og  leggia  til  þeirra  eff 
þarff.  Enn  eignast  Sængurhus  og  kistu  epter  þaug  frammlid- 
enn.  hier  til  gáffu  fyrrsðgd  Helge  og  Gudrun.  huort  med  ann- 
ars  samþycke. 

J  fyrstu  grein  i  sijna  Proffuentu  Jördena  Kirkiubæ  i 
Norduraardal  sem  stendur  i  Höskullzstada  þijngum  med  ðllum 
þeim  gðgnum  og  giædum.  hlutum  og  hlunnendum  sem  þeirri 
Jðrdu  heffuer  fiigt  ad  fornu  og  nyu  sem  hann  vard  fremst 
eigande  ad.  og  þar  til  x  malnytukugillde  og  tuð  huudrud  frijd- 
vird  ad  næstum  fardðgum  og  xx  hundrud  og  luka  vt  jnnan 
þriggia  aara.  Skyllde  aadurgreindt  Klaustur  hallda  til  laga  fyrr 
sagdre  Jðrdu.  enn  Helge  suara  lagariptingum.  Skyllde  stadurinn 
og  klaustrid  eignast  alla  fyrrskrifada  Peninga  ad  næstum  far- 
dðgum.  Enn  ádurgreind  hion  Helge  og  Gudrun  meiga  frials- 
lega  koma  á  Proffuentuua  þá  er  lidin  eru  sex  aar. 

for  þesse  giðrningur  framm  á  J>ingeyrum  jn  festo  Gordiane 
og  Epimakiji)  Anno  domini  M^.  CDo.  XL^.  tertio. 

Og  til  sannenda  hier  vmm  settum  vier  vort  Jnsigle  med 
conventubrædra  Jnsigle  fyrer  þetta  Prouentubreff.  giðrt  á 
Hðskulldstðdum  á  Skagaströnd  in  festo  ascensionis  Domini  á 
sama  áre  sem  fyrr  seiger. 


681.  16.  Jálí  1448.  á  Hólum. 

TvEiR  menn  votta  að  Úlfhildr  Ketilsdóttir  gaf  klaustrinu  á 
Stað  í  Reyninesi  allar  sínar  bækr  eptir  sinn  dag  svo  að 
aungvir  peningar  skyldu  í  móti  koma. 

AM.  Fasc.  XI,  14,  frumritið  á  skinni.     Fyrra  innsiglið  er  fyrir 
bréfinu,  en  er  þó  brákað.     Bréfið  er  úr  bréfasafni  Reynistaðarklaustrs. 

fath    giorum  widh  gudmundr  þorlaksson  ok  teitur  finnzs- 
son    prestar   holabiskupsdæmis    godum    mounum    kunnigt  med 

')  þ.  e.  10.  Maí. 


1443.  KEYNISTAÐARKLAUSTR.  637 

þessu  ockru  opnu  brefi  ad  sub  anno  gracie  CD^  cd°  xl°  tertio 
sunnudaginn  næsta  firir  botolfs  voku  aa  hoolum  j  hialltadal 
vorura  vidh  j  hia  saura  ok  heyrdum  aa  hanndabannd  þeirra 
systur  barbaru  abbadisar  aa  stad  j  Reynenesi  af  einne  haalfu 
enn  vlfhiUdar  ketilsdottur  af  annarre  ad  suo  firir  skildu  ad  fyrr 
greind  vlfhilldr  gaf  klaustrenu  aa  stad  j  Reynenesi  til  æfinlegrar 
eignar  allar  þær  bækr  sem  hun  ætti  ef  hennar  kynne  vidh  ad 
missa  fyrr  enn  hun  kæmi  j  klaustr  suo  ad  aunguer  penninghar 
skylldu  j  mote  koma.  enn  ef  hennar  vid  væri  kostr  ok  hennar 
hugur  skipadizt  suo  ad  hun  villde  eighi  j  klaustr  fara  þaa 
skylldi  klaustred  eigha  bækrnar  sem  adr. 

Ok  til  sanninda  her  vm  settum  vidh  fyrr  nefnder  menn 
ockur  jnnzsigle  firir  þetta  bref  skrifat  j  saugdum  stad.  deghi 
ok  aare  sem  fyrr  seghir. 


682.  '    20.  Jiíli  1443.  í  Skálholti. 

GoÐSViN  biskup  í  Skálholti  býðr  Jóni  ábdta  á  pingeyrum, 
Sigurði  príor  á  Möðruvöllum  og  fimm  klerkum  öðrum  fyrir 
norðan  land  að  taka  fuUan  reikningsskap  af  séra  Jóni  Pálssyni 
fyrir  officialis  og  ráðsmanns  starfi  hans  á  Hólum  fyrir  næstu 
þrjú  ár  undanfarin. 

AM.  Fasc.  XI,  13,  frumritið  á  skinni.  Innsigli  Goðsvins  bisk- 
nps  er  fyrir  bréfinu,  en  er  nokkuð  brákað. 

Skickun  Godsuin(s)  umbodsmans  Hoola  kirckiu  ad  taka 
reickning  af  Jone  palssyne  official.^) 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  Sendum 
wíj  Godhsuin  medh  guds  nadh  biskup  j  scalhollte  formaun  ok 
vrabodsmann  heilagrar  hola  kirkiu  Guds  quediu  ok  uora. 

Saker  þess  ath  wor  k§re  son  sira  jon  palsson  wor  officialis 
ok  radhsmann  holabiskupsdemis  hefer  til  bodet  sig  at  giora 
oss  reickniugskap  af  fyr  greindu  starfe.  fra  þann  tid  ath  hann 
gerde  oss  seinazt  reikningskap  þar  af  suo  sem  uar  anno  domini 
CDcdxxxix^  j  trinitatisviku  til  þessa  n§ruerande  tidh.  Ok  nu 
af  þui    ath    wij    icke  erum  liduger  j  þenna  tima  ath  sitia  þar 

^)  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


638  RÁÐSMENSKA   SÉRA  JÓNS  PÁLSSONAR.  1443. 

ýfer.  I>ui  skipura  ok  biodum  wij  ydr  vorum  elskuleghum  sonum 
brodir   jon    abote    af   þingeyraklaustur  ordinis  sancti  benedicti. 
broder  sigurdr  prior  a(f)  modruualla  klaustur  ordinis  canonicorum 
■  regularium  sancti  augustini  holabiskupsd^mis.    Gudmundr    þor- 
lacksson  kirkiuprestur  j  holum.    sueinbiorn  þordarson.    þorstein 
jonsson  af  hauskulldzstodum.  CDagnus  jonsson  af  vollum.  Teitur 
finzson    prestar    fyr  greindzs  holabiskupsdemis.  ath  þier  heyred 
ok    taked    af  vorum  fyr  greindum  officiale  ok  radzmanne  hans 
fullkomin    ok    skyldulighan    reikningskap    af   fýrgreindu    starfe 
fra    þan   fyr    greinda  tid.  ok  til  þess  hann  werdr  honum  gior- 
ande.  ok  sierdeilis  af  sier  hueriu  are  vm  sig  ok  ath  þier  fylgit 
ok   haldit  þar  ut  j  fyr  greindrar  holakirkiu  ok  stadarins  gamlan 
ok    godhan    wana    epter    þui    sem    þad  kann  skynsamligazt  til 
ganga    af   beggia    haifu.    oforsomad    ok  skadlaust  epter  yduare 
beztre  makt  ok  skynseme  ydra  modr  holakirkiu.  oss  ok  honum. 
Skipum    wij    ydr    samaleidis   til  ath  taka  af  honum  riettan  ok 
skynsamlighan    reickningskap    af   suo    micklum  peningum  sem 
hann  hefer  upp  borith  af  helmingi  aUra  biskupstiunda  utlausna 
ok  fieseckta.  sem  fýr  greindre  holakirkiu  ok  oss  fallin  eru  sidan 
wij    þeim    logdum    ok    gafum  til   upphelldis  fyr  greindre  hola- 
kirkiu.    sub    anno    domini    CDcdxxxix^    sem    wort  bref  þar  wm 
giortt  vtuisar.  ok  samþyckt  war  j  worc  prestastefnu  j  vidiuoUum 
sama   biskupsd^mis    sub    anno    domini   CDcdxl  vm  kyndilCDesso 
tid  [ok]  wij  þad  skipad  haufum  enn  stendur  oreiknad  ngr  greindri 
hola   kirkiu    ok  uorum  fyr  greindum  officiale  ok  radzmanne  ok 
malsk^^)   icke  enn  er  komed  til  hennar  upphelldis  sem  wij  adur 
rad    þar    um  haufum  giortt.  ok  þeim  sama  uorum  fyrgreindum 
officiale    ok    radzmanne  ma  betur  uiturlickt  uera.     Bidium  wij 
ydr  fyr  greinda  wora  elskuligha  sonu  abota  prior  ok  presta  ok 
sierhuern   wm   sig  ok  suo  biodum  j  krapte  heilagrar  hlýdne  ok 
vndir    heilagrar    kirkiu    h^stu  bauzs  pino  ef  þess  þarf  med  ath 
þier    heýrande    ok    takande    fyr    greinda  reikningskape  bijuised 
ydr  suo  hier  ut  j  til  ydrar  modur  heilagrar  holakirkiu  ok  oss  ok 
suo    uorn    fyr    greindan    officialem    oc    radhsmann.    sem     þ§r 
meghit    ok    uiled   med  sanninde  ok  ostrafader  lyrer  wors  herra 
sidazsta  dom  oss  ok  audrum  dande  monnum  bijkender  uera.  ok 
ad    þier   suo    siaed  til  ok  rad  wm  giored  nu  ok  suo  huertt  ar 
hier  epter  ath  þeir  fyr  greinder  peningar  sem  wij  gefit  haufum 
')  þannig. 


1443.  RÁ£)SMENSKA  SÉRA  JÓNS  PÁLSSONAR.  639 

fyr  greindre  holakirkiu  til  upphelldis  uerde  til  samans  tekner 
ok  til  hennar  lagder  j  allan  mata  sem  vij  adur  rad  þar  wm 
hafum  giortt  ok  wortt  bref  þar  wm  giortt  utuisar  ok  fyr  skrif- 
ath  star,  ok  sem  þier  giarna  uiledh  ath  wij  icke  þeim  skulum 
aftur  krefia  ok  þar  wm  rad  giora.  sem  þad  epter  uortt  fyr 
greintt  bref  ok  presta  samþyckt  j  uore  makt  ok  uilia  stendur 
ef  þad  af  tilskipudum  af  oss  prelatum  ok  prestum  forsomad 
edr  icke  uor  skipan  þar  wra  fullgiord  ok  halldin  yrde.  Bidium 
ok  biodum  wij  ydur  samleidis  ef  þier  finnedh  uors  fyr  greindz 
officialis  ok  radhsmanz  huoratueggiu  reikningskape  laugligha 
ok  skiallegha  hafi  til  geingit  sem  þad  ber  wm  aull  fyr  greind 
stycke  sem  fyr  skrifath  star  ok  wij  fulkomlegha  trwm  ok 
tr^(y)stum.  ath  þier  þa  taket  strax  eitt  fulltt  transumptum  af  þeim 
huorumtueggium  fyr  greindum  reikningskopum  ef  þier  þeim 
suo  finnedith^)  hafit.  ath  þier  þa  jnnan  tuo  manudu  þar  epter 
sendit  oss  medh  yduartt  uissubodh  ok  til  skrifith  oss  undir  ydra 
allra  opid  bref  ok  jnsigle  suo  latanda  sem  hier  epter  stendur 
huersu  þier  hafit  hans  fyr  greinda  reikningskape  fundith  stand- 
ande  ok  ef  oss  þar  efter  ber  med  riett  honum  gefa  þar  upp  aa 
uortt  fulltt  ok  laugligtt  kuittunarbref  fyrer  ossokallauoraefterkom- 
endur  holakirkiu  formenn  wm  wij  þa  erum  j  landit.  grum  wij  þa  ok 
icke  j  landit  þa  gefum  wij  ydr  med  þetta  sama  wortt  bref  uora  fulla 
mackt  til  at  gefa  honum  suodan  kuittunar  bref  sem  honum  hier 
wm  ber  ath  hafa  ok  fyr  skrifath  star  þo  suo  wm  hann  skilst  med 
fyr  greintt  radzmanz  starf  medan  wij  erum  i  landit.  ath  hann 
þa  skal  epter  þui  sem  oss  þicker  bijhof  uera  hallda  fyrer  oss 
medh  sinum  bokar  eide  ath  hann  hefer  riettan  ok  sannan  reikn- 
ingskap  ok  fulla  bijtaling  giortt  heilagri  holakirkiu  ok  oss  af 
aullum  fyr  greindum  styckium  ok  fyr  greindan  tid  efter  þui 
sem  honum  ber  upp  a  guds  uegna  med  riett  ad  giora.  skær  þat 
ok  8U0  ath  hann  icki  skillzt  fra  fyr  greindu  starfe  medan  wij 
erum  j  landith  edr  j  life  ath  þa  skal  standa  til  vorn  efterkom- 
ande  hola  kirkiu  biskup  edr  formann  med  samþycke  kongs  af 
norghi  ok  erkibiskups  af  nidarose  taka  af  worum  fyr  greindum 
officiale  ok  radzmane  suodan  fyr  greindan  bokareidh.  Ok  j  aul(l)um 
fyr  greindum  styckium  ok  j  sierhueriu  wm  sig  ok  suo  j  uorum 
biskuplighum  riette  mackt  og  uald  sem  wij  epter  skipan  grchi- 
biskups  af  nidarose  haufum  yfer  hola  kirkiu  biskupsdemi  oss 
')  þannig. 


640  REYNISTADARKLAUSTR.  1443. 

forsomat  j  allan  mata  fyrer  utan  alltt  fals  ok  undirhyggiu. 
Skulu  pier  ok  sem  fýst  uerda  ýfer  eins  wm  tid  ok  stad  n§r  ok  huar 
þier  skuledh  saman  koma  ath  taka  fyr  greindan  reickningskap.*) 
Ok  til  saninda  hier  wm  settum  wij  wortt  jnsigle  fyrer  þetta 
bref  skrifat  j  skalhollte  jn  festo  translacionis  sancti  thorlaci 
episcopi  anno  domini  CO  cd  xl  iij". 

683.  21.  Júlí  1443.  í   Skálholii. 

GoÐSViN  biskup  í  Skálholti  skipar  Keynistaðarklaustri  í  kost 
með  systur  Margréti  J>orbergsdóttur  árlega  hundrað  frá  Skál- 
holti,  annað  hundrað  frá  Hólum  og  þriðja  hundraðið  frá 
Kirkjubæjarklaustri. 

AM.  Fasc.  XI,  11.  fruniritið  á  skinni.  InnsigUð  er  dottið  frá. 
Bréfið  er  frá  Reynistaðarklaustri.  það  er  með  sömu  hendi  oe^ 
Fasc.  XI,   10  frá  sama  degi  (Nr.   684). 

f  ath  gervm  víj  Godsvin  med  gvds  nad  biskup  j  skaalhollti 
forman  ogh  vmbodsman  heilagrar  hola  kirkiv  godvm  monnum 
viturligth  ath  víj  hofum  skipat  ogh  gefit  til  Reýnenes  klavstur 
ordinis  sancti  benedicti  hola  biskupsdæmis  svo  sera  lifer  ogh 
blíjfur  j  þvi  klavstri  syster  OJargreth  þorbergsdotter  henne  kost 
til  hialps  af  fýrgreindri  skaalhollzkirkiv  ogh  svo  af  holakirkiv 
ogh  samaleidis  af  kirkivbæiarkiavstur  fyr  grein(d)s  ordinis  af 
hverivm  fýr  sagth  eith  hverth  hvndrad.  biodvm  víj  vorum  Razmonn- 
um  j  skaalhollti  ogh  svo  j  holvm  ogh  samaleidis  abbadíjsi  j  kirkiv- 
bæiar  klavstur  vnder  hlydne  ath  Ivki  aarliga  þan  fýrgreindan 
stad  hver  fýr  sagt  þessi  fýr  greind  hvndrvd  til  fýr  greinz 
Reýnenes  klavsturs  bíhof  sama  klavstursins  Razmane  fyrer  vtan 
allth  hindur.  Ogh  til  sanneuda  hier  vm  settum  víj  vorth 
jnzsigli  fýr  þetta  bref  skrifad  j  skallhollti  næsta  dag  epter 
translacio  sancti  thorlaci  anno  domini   CD^  cd^  xl°  tercio. 


684.  21.  Júlí  1443.  í  Skálholti. 

CioÐSViN  biskup    í    Skálholti    samþykkir    kaup    þeirra  Barbaru 

abbadísar   á    Reynistað    við    Guðmund   Björgólfsson  á  jörðunni 

:Skíðastöðum  fyrir  Skarð  á  Reykjaströnd  (sjá  bréf  frá  24.  Júlí  1443). 

^)  reicknaiskap,  frbr. 


1443.  REYNISTAÐARKLAUSTR.   —   HOLT.  641 

AM.  Fasc.  XI.  10.  frumritið  á  skinni.  Innsi^lið  er  dottið  frá. 
Bréfið  er  frá  Reynistaðarklaustri.  það  er  með  sömu  hendi  og 
Fasc.  XI,   11,  frá  sama  degi   (Nr.  684).     Sbr.  Nr.  686. 

í>at  gervm  víj  godsuin  med  guds  nad  biskup  j  skaalhollti 
forman  ogh  vmbodsman  heilagrar  holakirkiv  godvm  monnvm 
viturligth  med  þessv  vorv  brefi  ath  víj  hofvm  samþýckth  þav 
iardakavp  er  syster  barbara  abbadíjs  ath  stad  j  Reýnenesi  hefer 
keýpth  med  gvdmvnd  biavrgolfsson  aa  klavstursins  vegna  ath 
fyr  greind  systir  barbara  keýpti  ath  adur  nefnndvm  gvdmvndi 
jordina  skidastadi  j  laxardal  er  liggur  j  hvams  kirkiv  soknn 
fýr  fimtigi  hvndrada.  hier  j  mot  gaf  syster  barbara  skard  er 
Jiggur  j  fagranes  kirkiv  soknn.  Ogh  med  þvi  ath  oss  lizth  þetta 
fýr  greint  jardakavp  aa  stadarens  vegnna  avllungis  skadlavst 
vera  þvi  samþýckivm  víj  þetta  iardakavp  æfenliga  halldaz 
skvlv  kvith  ogh  obrigdanligth  fyr  oss  ogh  oUvm  vorvm  lavg- 
igvm  epterkomendvm.  ogh  til  sannenda  hier  vm  settvm  víj 
vorth  jnzigli  fyr  þetta  bref  skrifat  j  skaalhoUti  en  næsta  dag 
epter   translacio    sancti  thorlaci  anno  domini  CD°  cá^  xP  iij^. 


685.  23.  Jiílí  1443.  í  Skálholii. 

GoÐSViN  biskup  í  Skálholti  áminnir  alla  skattbændr  milli 
Kleifa  í  Seyðisfirði  og  Kjálkafjarðar  undir  banns  pínu  að  lúka 
Holtskirkju  í  Önundarfirði  eyristoll  samkvæmt  máldagakirkjunnar. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  2328  »Eptir  original  fra  HoIItz  kirkiu  i 
önundarfirdi,  accuratissimé"  (AM.).  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  2330 
eptir  transskripti  Holtskirkju  frá  24.  Nóvember  1492,  en  það,  sem 
þar  munar  frá  frumritinu,  er  afbakanir  einar  að  mestu. 

Uíj  Godhsuin  medh  Guds  nad  biskup  j  skalhoUte  Giorum 
godum  monnum  viturlickt  med  þessu  voru  opnu  brefe  ath  wor 
k^re  son  olafur  jsleiksson  prestur  hefer  k^rtt  fyrer  oss  ath  j 
morgum  stodum  luckazt  eigi  suodan  gamlar  yskylldur  og  gud- 
tollar  sem  godfuser  menn  hafa  vra  langan  tima  huer  epter  annan 
gefit  med  goduilia  og  golldit  arligha  til  kirkiunnar  sancti  laur- 
encij^)   i    holiti  j  aunundarfirde  fyrer  sinne  sal.  og  sinna  epter 

^)  laurcij,  frb. 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  41 


642  HOLT  í  ÖNUNDARFIRÐI.  1443. 

komande  erfingia  epter  þui  sem  maldaghi  fýr  greindrar  holltz- 
kirkiu  utuisar.  þui  aminnom  wíj  alla  goda  menn  og  sierhuernn 
wm  sig  þa  sem  þetta  mal  uardar  ath  þer  lukith  hiedan  af 
reiduligha  huertt  ar  sem  ýdr  ber  med  fullri  skylldu  suodan^) 
fyrrgreindar  jskylldur  til  kirkiunnar  j^)  hollte  sem  fýr  skrifath 
star.  Takannde  þar  firir  æuenlig  laun  af  uorum  herra.  jumfrv 
marie  og  sancti  laurencij.  Enn  huer  sem  audruuis  giorer  og 
dirfizst  hiedan  fra  ad  hallda  rangligha  vndir  sig  med  þriosku 
og  ohlydne  fýr  greindum  gaumlum  og  nýiom  gudtollum  efter 
þad  þeir  hafa  heyrtt  þetta  uortt  aminingar^)  breflysum  wij 
fallna  wera  j  heilagrar  kirkiv  forbod.  og  hestu  banz  pino  af 
sialfu  uerkino.  Setium  wij  þeim  xxx  dagha  fyrer^)  þriar  laugligar 
aminingar^)  ath  þeir  þar  fyrer  jnnan  kome  til  fullrar  betringar 
vid  heilagha  kirkiu.  fimtan  þar  af  fyrer  hino  fystu.  atta  þar 
nest  epter  komannde  fyrer  þa  adra  og  siau  hino  sidustu  fyrer 
þa  þridiu.  hueriom  endaudum  og  yferbot  þa  eige  fram  kominni 
afsetium  wíj  þeim  fadme  heilagrar  kirkiu  og  hennar  sakramentis 
og  samneyte  annara  kristinna  manna.  Skulu  þeir  halldazst  af 
auUum  suo  sem  bannsetter  menn  þadan  fra  þar  til  þeir  settaztt 
og  fulkomligha  med  audmyckt  yferbeta  med  gud  og  heilaga 
kirkiu.  og  til  sanninda  hier  wm  settivm  wíj  wortt  jnnsigle 
fyrer  þetta  bref  skrifat  j  skalhoUte  jn  festo  sancti  appollinaris 
episcopi  et  martiris  anno  domini  CD  cd  xl  iij°. 


686.  24.  Júli  1443.  á  Reynisíað. 

GuDMUNDR  Björgólfsson  og  Ragneiðr  forvarðsdóttir  kona  hans 
selja  klaustrinu  á  Reynistað  jörðina  á  Skíðastöðum  í  Laxárdal 
fyrir  jörðina  Skarð  á  Reykjaströnd,  og  tilskildu  það,  að  Barbara 
abbadís  á  Stað  ætti  að  láta  kenna  syni  þeirra  til  prests,  og 
fór  kaupið  fram  tíu  dögum  áðr  en  það  væri  bréfað    (Sbr.  Nr.  684). 

AM.  Fasc.  XI,  12,  frumritið  á  skinni.     Fyrsta  innsiglið  er  fyrir 
bréfinu,  en  hin  eru  dottin  frá.  Bréfið  er  frá  Reynistaðarklaustri. 


^)  allar,  transskr.;  ')  sl.  frbr.;  ')  amingar  frbr.;  *)    fhi'.  frbr. 


1443.  REYNISTADARKLAUSTR.  643 

bref  vm  skidastade. 
peim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
sira  teitur  finnzson.  jon  diakne  snorrason.  halldor  steindorsson, 
bergvr  vigfvsson.  einar  bavdvarsson  kvediu  gvds  ok  sina  kvnn- 
igt  giorandi  ath  þaa  er  lidet  var  fra  hinngatbvrdi  vors  herra 
jehsv  christi  þvshvndrvt  ok  cccc  hvndrvt  fiorirtiger  ok  iij  ar. 
ath  drottensdaginn  fyrer  þorlaksmessv  vm  sumaret^)  j  bænhvsenv 
aa  skidastavdvm  j  laxardal  vorvm  ver  j  hia  ok  heýrdvm  aa  ord 
enn  savm  aa  handaband  þeirra  frv  barbarv  abbadisar  er  þaa 
var  formann  klavstvrsens  ok  stadarens  j  reýnesnesi  af  einne 
alfv.  Enn  gvdmvndar  biorgolfssonar  ok  ragneidar  þorvardz- 
dottur  konv  hans  af  annari  ath  svo  fyrer  skildv  ath  greind  hion 
gvdmvndvr  ok  ragneidvr  selldv  stadnvm  j  reýnesnesi  jordena  aa 
skidastavdvm  j  laxardal  er  stenndvr  j  hvams  kirkiv  sokn  til 
ævenlegrar  eignar  vndan  sier  ok  avllum  sinvm  erfingivm  ok 
epterkomendvm  med  avUvm  þeim  gaugnvm  ok  gædvm  eignvm 
ok  jtavlavm^)  hlvtum  ok  hlvnenndvm  sem  greindri  jordvne  aa 
skidastavdvm  hefer  fyllgt  ath  fornv  (ok)  nyiv  ok  þav  yrdv 
fremz  eigandi  at.  enn  þar  aa  moti  gaf  frv  abbadis  stadarens 
uegna  fimtige  hvndrada  j  svo  ordnvm  peningvm.  jordina  j 
skardi  er  stendvr  aa  reykiastravnd  j  fagranes  kirkiv  sokn  fyrer 
þritig(i)  hvndrada.  þar  til  skyildi  fru  abbadiseii  taka  son  gvd- 
mvndar  vpp  aa  stadarens  kosnat  til  skola.  klæda  hann  ok  fæda 
þar  til  er  hann  mætti  vel  vigiazt  fyrer  kvnnattv  saker  ef  hann 
viilde.  skýlldi  saa  kostnadur  Ivkazt  fyrer  .xx.  hvndrvt  j  fur  greint 
verd  skidastada.  Enn  ef  sveinnenn  kynne  ath  deyia  eda  ef  hann 
vildi  eigi  læra  þa  skýlldi  fram  falla  fyrer  hann  fiogur^)  kvgillde 
sa  hverivm  tolfmanavdvm  vpp  j  iordna^)  m  skidastavdvm. 
skilde  frv  abbadis  allar  flýtningar  huala  ok  vidar  ok  skreidar 
frialst  aa  lannd  leggia  aa  skardz  rekka  reynesnes  stadar  vegna. 
ok  svo  skips  satvr  med.  kynne  jorden  j  skardi  aa  nakkvn^)  mata 
favl  ath  verda  skiUdi  frv  abbadis  hana  aftur  af  gvdmvndi  ok 
ragneidi  j  þeirra  hanndabanndi  vnder  stadinn  (ok)  klavstvrit  j 
reynesnesi  fyrer  þriatigi  hvnndrada  en  þav  savgdv  bædi  jcn  vitt. 
En  ef  jordin  skidastadir  kýnni  med  logvm  af  ath  gangga  skylldi 
iordin    skard   faalla  vnnder   stadin  aftur  til  fvllra(r)  eignar.  ok 


*)  þ.  e.  14.  Júh';  *)  svo;  ')  fiorgur.  frbr. 

41* 


644  VERZLUN.  1443, 

þar  til  .XX.  hvndrvt  j  þarfligvm  penÍDgvm  fyrer  kostnad  ok 
kenzlv  sveinsins  sonar  gvdmvndar  ok  ragneidar.  skylldv  þratt 
nefnd  hion  gvdmvndvr  ok  ragneidr  svara  avllvm  laga  riftingvm  a 
jordinni  skidastavdvm.  Enn  stadarens  vmbodsmadr  hallda 
til  laga, 

ok  til  sannenda  hier  vm  settvm  ver  fyrnefndir  menn  vor 
insigle  fyrer  þetta  jardarkavps  bref  er  skrifat  uar  ath  stad  j 
reýnesnesi  midvikvdaginn  næsta  fyrer  jacobs  CDesso  a  sama 
are  sem  fyr  seger. 


687  24.  Aagost  1443.       í  Kaupmannahöfn. 

Kristopher  konungr  af  Bayern  tilkynnir  sýslumönnum  sínum 
í  Noregi  og  Björgynjarmönnum,  að  hann  haíi  leyft  borgar- 
mönnum  í  Amsterdam  á  Hollandi  að  verzla  í  Noregi  gegn 
venjulegu  gjaldi,  en  undan  tekr  verzlun  á  íslandi  og  í  öðrum 
skattlöndum  ríkisins,  því  verzlun  þar  sé  með  öllu  bönnuð. 

Dipl.  Norv.  V,  Nr.  720  eptir  frumritinu,  sem  er  í  skjalasafn- 
inu  í  Amsterdam,  og  sem  iunsigh  konungs  er  enn  fyrir. 

Wy  Cristoffer  van  godesgnaden  to  Dennemarcken  Sweden 
Norwegen  der  Wende  vnde  der  Goten  koninck  pfaltzgraue  bij 
deme  Rine  vnnd  hertigh  in  Beyern  doen  witlik  allen  de  dessen 
vnsen  breff  zeen  offte  horen  lesen  jn  vnseme  rike  Norweghen 
ynde  besundern  vnsen  leuen  getruwen  vogheden  laghmannen 
borgermeistern  reatmannen  vnnd  eren  vmbodesmannen  besundern 
jn  vnser  stat  Berghen  jn  Norweghen  dat  de  van  Ampsterdam 
vte  Hollant  moghen  vriign  vngehindert  vnnd  veligh  kopslaghen 
jn  vnsem  vorbeno^  rike  Norweghen  wor  en  des  behoff  wert 
sunder  in  Jislande  vnnd  andern  schatlanden  de  vorboden  sin 
vnnd  geuen  vnsen  vorbenomeden  vogheden  vnnd  ambitmannen 
eren  wonliken  tollen  vnnd  rechticheit  de  en  mit  rechte  boert 
wt  to  geuende.  Worumme  wi  beden  vnnd  beuelen  vnsen  vor- 
be.no!??  vogheden  vnnd  ambitmannen  dat  see  de  worbeno- 
meden  jnwonre  von  Ampsterdam  wor  se  komende  werden  jn 
vnseme  rike  Norweghen  vorbenomet  van  vnser  v^eghen  vorderen  vnd 
vorderen  laten  vnnd  nicht  hinderen  laten  vnder  vnser  koninckliken 
hulde  vnnd  vngnade  so  lange  also  se  dat  van  vnser  gnade  hebben. 

Geuen    vnd    screuen   vp    vnsem    slpte   kopenhauen    vnder 


1443.  VERZLUN.  645 

vnsem    secrete    die    beati    Bartholomei    apostoli    anno    domini 
mcd  quadragesimo  tercio. 


688.  21.  Oktober  1443.     í  Kaopmannahöfn. 

Kristopher  konungr  af  Bayern  tilkynnir  sýslumönnum  sínum 
í  Noregi  og  Björgynjarmönnum,  að  hann  hafi  gefið  Zierikzee- 
mönnum  í  Zelandi  á  Hollandi  verzlunarleyfi  í  Noregi  gegn 
venjulegu  gjaldi,  en  undan  skilr  ísland  og  önnur  eylönd. 

Pontanus  Rerum  Danicarum  Historia  1631  hb.  X,  623.  í 
M.  Zeverii  Boxhornii  Apologia  pro  navigationibus  Hollandorum 
adversus  Pontum  Hevterum  og  víðar  er  bréfið  prentað  og  heimfært  til 
1445,  og  þó  tekið  eptir  bók  Pontanusar.  Afskript  frá  16.  öld  af  bréfi 
þessu  á  hollenzku  er  í  Ríkisskjalasafni  Dana(»NederlandskePrivilegier«), 
og  er  dagsetning  þess  21.  Oktober.  Sbr.  William  Christensen: 
Unionskongerne  og  Hansestæderne,     Kh.  1895  bls.  97 — 98. 

Nos  Christophorus  Dei  gratia  Dani^,  Svecig,  Norvagi^, 
Vandalorum,  Gothorumque  Rex,  Palatinus  Rheni,  dux  Bavari^, 
constare  omnibus  volumus  has  lecturis,  et  maxime  regni  nostri 
Norvagiæ  dilectis,  fidelibus,  præfectis,  judicibus,  consulibus  ac 
senatoribus  aliisque  civitatis  nostræ  Bergensis  incolis  atque 
indigenis,  indulsisse  nos  civibus  ac  civitati  Ziriczeensi,  quæ  est 
in  comitatu  Zelandiæ,  libere  ac  tuto  intra  regnum  nostrum 
prædictum  Norvagiæ,  exceptis  Islandia  aliisque  in  vicino  insulis 
prohibitis,  negotia  sua  commerciaque  exercere,  solutis,  quæ  pro 
more  debentur,  oneribus  ac  vectigalibus.  Quapropter  mandamus 
atque  imperamus  prædictis  nostris  judicibus,  præfectis,  ceterisque, 
ut  prænominatos  cives  oppidi  Ziriczeensis,  intra  regnum  nostrum 
Norvagiæ  negotiantes,  provehant  et  promoveant,  eisque  com- 
modent  ac  esse  adjumento  velint;  nec  ipsis  ullo  modo  molesti- 
am  exhibere  quenquam  permittant:  nisi  regiam  nostram  in- 
currere  inclementiam  cupiant:  idque  quamdiu  hac  nostra 
fruantur  gratia. 

Datum  in  arce  nostra  Hafí'niensi  anno  domini  1443. 


646  VERZLUN.  1443. 

689.  23.  Oktober  1443.       i  Kaupmannahöín. 

Kristopher  af  Bayern  Danakonungr  ritar  Henriki  Einglakonungi 
hinum  sjötta  umkvörtun  yfir  megnum  yfirgangi  enskra  þegna 
á  þegna  sína,  en  einkum  á  Islandi,  og  beiðist  þess  að  reistar 
sé  skorður  við  slíkum  ágangi  og  óskunda,  og  að  skaðabætr 
fullar  sé  veittar. 

AM.  295.  Fol.  bl.  Lij.  á  pappír  c.  1500. 

Cristoferus  dei  gracia  Dacie  Swecie  Norwegie  Sclauorum 
Gothorumque  Rex  Comes  palatinus  Reni  et  Dux  Bauarie,  serenis- 
simo  et  illustrissimo  principi  eadem  gracia  Anglie  et  Ffrancie 
Regi  et  Hibernie  Domino  et  cetera.  Salutem  et  Regie  felicitatis 
prosperum  jncrementum. 

Serenissime  princeps  ffraterque  noster  carissime,  Diuerse, 
diuersorum  nostrorum  subditorum  querimonie  quam  pluribus 
vicibus  coram  nobis  exarate  sepissime  replicate,  animum  nostrum 
non  sine  cordis  suspirio  ,  frequencius  conturbarunt  funestis 
vocibus  et  sonoro  gemitu  querelando,  qualiter  quidam  subditorum 
terrarum  vestrarum  terras  nostras  et  dominia  precipue  Jslandiam 
citra  et  contra  nostrum  concensum  voluntatem  et  permissionem 
sub  negociandi  et  mercandisandi  colore  accesserant  et  invase- 
rant  accedunt  et  invadunt  censum  nostrum  theolonea  aliaque 
tributa  nobis  jure  Regio  cedencia  et  cedere  debencia  deportando 
dirimendo  et  subtrahendo,  subditos  nostros  jmmanissime  talliant 
spoliant  ad  abbissumque  durissime  periciunt  paupertatis,  in 
nostra  maxima  preiudicia  dispendia  vilipendia  et  contemptum, 
Quorum  malorum  ferocia  non  contenti  malis  mala  accumulantes, 
jncolas  nostros  bonis  temporalibus  exutos  de  terris  natiuis  ad 
fines  exteros  deportauerant  et  deportant  nedum  leges  terrarum 
nostrarum,  verumeciam  legem  fauiam  de  plagiis  per  viuorum 
subtraxionem  vnde  Romanorum  Jmperium  capitalem  minatur 
summam  verissime  jncidendo,  Jpsis  eciam  deportatis  et  subtractis 
seruitutem  pharaonicam  jn  omni  vilitatis  opere  ingerunt  et 
jnfligunt  non  solum  jure  nostro  regio  quinymmo  christianitatis 
vinculo  humanitatis  jntuitu  et  pietatis  conpassu  despectis  penitus 
et  contemptis,  Qua  propter  tantis  flagiciis  celeritatis  indicere 
terminum  tantis  suspiriis  pietatis  applicare  remedium  nostrisque 
dominiis  et  terris  felicitatis  rependere  gubernationem  volentes, 


J 


1443.  VIÐEYJARKLAUSTR.  647 

Vestram  caritatem  serenissimam  duximus  exhortandam  quatenus 
per  vestram  serenissimam  rigidam  jnhibicionem  vigorisque 
precepta  vestrarum  terrarum  subditi,  terras  nostras  et  dominia 
citra  et  contra  consensum  nostrum  voluntatem  et  permissionem 
visitare  seu  quouis  modo  perturbare  de  cetero  non  attemptent. 
Quodque  pro  íiagicijs  perpetratis  nobis  et  nostris  emendam 
restauracionem  et  satisfactionem  plenariam  refundant  effectu- 
aliter  et  persoluant.  Super  quibus  nostris  petitis  vestre  sereni- 
tatis  carissime  Responsionem  cum  latore  presencium  expectamus 
ffirmissime  sperantes  vestram  serenitatem  jn  nostro  desiderio 
juxta  premissa  pro  equitate  et  justicia  fore  prouisuram  sicut 
a  nobis  si  similia  occurrerent  aífectaret. 

Vestram  serenitatem  illustrissimam  conseruet  Rex  regum 
continuo  prosperam  et  felicem. 

Datum  jn  Castro  nostro  de  Copenhauen  x°  kalendis 
Nouembris.  Sub  secreto.  Anno  et  cetera  CO  cccc  xl  iij  et 
regnorum  nostrorum  Dacie  quarto  Swecie  tercio  et  Norwegie 
secundo  et  cetera. 


690.  11.  NOvember  1443.  i  Skálholti. 

{jOðsvin  biskup  í  Skálholti  staðfestir  öll  privilegia,  náðir,  frelsi, 
testamenta  og  aðrar  ölmusur,  sem  Viðeyjarklaustri  hafi  verið 
og  verði  lögð  og  skipuð,  en  sérdeilis  skipun  Magnúsar  biskups 
Oizurarsonar  um  osttoll  til  klaustrsins  (Dipl.  Isl.  I,  124). 

AM.  238  4to  bl.  22  a— b  (Bessastaðabók)  skr.  c.  1570  Til 
eru  ýmsar  yngri  afskriptir  af  bréfinu,  svo  sem  í  bréfasafni  séra  Jóns 
Haldórssonar  í  Hítardal  (Landsbókasafn  115  4to  I,  193 — 94),  en 
þær  stafa  allar  frá  Bessastaðabók. 

Breff  godsuins  biskups  um  os(t)toll. 

OUvm  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  ebur  heýra  sendvm 
víj  Gobsvin  me^  gubz  na'b  biskup  af  skalhollti  forman  og  vm- 
ho()zmann  heilagrar  hola  kirkiv  kvebiv  gu'bz  og  vora. 

Saker  þess  at  j  avUvm  goðvm  verkvm  sem  vor  herra  skipar 
j  heilagre  kirkiv  ýfer  allan  kristindom  med    gobra   mana  hialp 


648  VIÐEYJARKLAUSTR.  1443. 

og  tillogvm  hlvttakarar  verba  aller  acrer  heilagrar  kirkiv  limer 
og  þeir  mest  sem  sialfer  med  sin  eigin  verk  eöur  gO()an  viUia  sic 
best  bijhialpliger  þar  til  sýna  Og  nv  firir  þvi  at  oss  ber  eigi 
at  eins  af  allmenniligre  kristeligre  elskv  vtann  jafnnvell  og  sier- 
deilis  af  vorri  biskupligri  skylldv  vegna  at  samþyckia  og  stac)- 
festa  og  svo  fvllmegttvgtt  hallda  og  epter  vorri  magtt  hallda 
lata  hva^  vij  vitvm  ^lm  finnvm  vita  ^bur  finna  kvnnvm.  ath 
vorer  forfebur  biskupar  j  skalhollti  ^lm  abrer  danndi  menn  til 
vp(p)reistar  ^bur  vp(p)helldis  ^öur  hialp  kirknanna  ^bur  klavstra. 
^bur  þeirra  personyr  ^'bur  annara  fatækra  manna  hafa  logliga 
a^ur  giortt.  lagtt.  gefit.  skipac)  ^c^ur  vnt  hafa.  Og  þess  villivg- 
ligar  og  bijhialpligar  oss  þar  til  at  sýna.  sem  vij  giarna  viUivm 
vera  hlvttakarar  þar  vti  méh  þeim  sem  fýrst  þat  gioreö.  gefit. 
skipit  §()ur  vnt  ^Cur  sicann  samþýkt  staHest  §c)ur  meb  þeirra 
goc)vm  villia  til  latiö  hafa.  Og  sierdeilis  til  vorrar  frv  klavstur 
j  vibeý.  ordinis  canonicorum  regvlarivm  Sancti  Avgvstini  vors 
fýrgreindz  Skalholltz  biskupsdæmis  og  þeirra  persona  sem  þar 
skvlv  þiona  vorvm  herra  jesv  christo.  þvi  mec)kiennvmst  víj 
meö  þetta  vortt  opit  bref  at  víj  firir  oss  og  firir  vora  epter 
komendur  Skalholltz  kirkiv  biskupa  samþyckt  og  stabfest 
havfvm.  samþýckivm  og  stacífestvm  avll  þav  privileigia.  nac). 
frelsi.  testamenta  og  abrar  olmosvr  sem  finst  at  af  vorvm  fýr- 
greindvm  forfebrvm  gbur  avbrum  dandi  monnum.  fýrgreindv 
klavstri  ^luv  bræ^rum.  eigi  at  eins  logliga  hafa  verit  gefinn. 
lavgc).  skipvb.  §öur  vnt.  Vtann  jafnnvell  hvac)  sem  finzt  ^öur 
hier  epter  med  lavgligum'  gbur  trvligvm  vottvm  fvndit  e^ur 
sýnt  verbr.  þat  fyr  greint  klavstur.  firir  xxx  vetur  og  nockvra 
þar  epter  hafa  notib  og  ecki  finzt  at  þat  siðann  hefer  verit 
lavgliga  þar  fra  komit  e^ur  með  logvm  sem  þat  ber  þar  j  mot 
talað.  og  sierdeilis  vm  þann  os(t)toll  sem  vor  forfa^er  biskup 
CDagnus  gobrar  aminningar  ^bur  abrer  dandi  menn  fyrgreindv 
klavstri  gefit.  skipat  ebur  vnt  hafa.  sem  fýr  seiger.  forbiobvm 
víj'  avllvm  og  hverivm  manni  firir  sig  vnder  krapti  heilagrar 
hlyc)ni  at  giora  fyrgreind(v)  klavstri  og  bræbrum  nockvt  ologligtt 
^ður  oskialligtt  hindvr  og  motstand  þar  vt  j  svo  framt  sem 
þeir  villia  forbazt  heilagrar  kirkiv  hæstv  baoz  pinv  ok  horbvstv 
refsing.  bibivm  víj  og  þeim  meö  foðurligri  aminning  at  þeir 
helldur  lati  grei()ilega  niota  þeim.  þat  sem  þeirra  forelldrar  hafa 
gefit.   skipat   ^cur   vnt  þar  til  og  enn  hier  epter.  takandi  firir 


1444.  JARDAKAUPABRÉF.  649 

litlla  avlmosv  af  vorum  herra  æfinlig  lavn  j  himerikis  glebi. 
Og  til  sanninda  hier  vm  settvm  víj  vortt  insiglle  firir  þetta 
bref  skrifac)  j  Skalhollti  jn  festo  Sancti  martini  episcopi  Anno 
domini  CD^  cb*^  xliij. 


691.  29.  Janúar  1444.  á  Möðruvöllura. 

þoRVARÐR  böndi  Loptsson  selr  Birni  bdnda  |>orleifssyni  jörðina 
Keykjarhól  í  Fljótum  fyrir  jarðirnar  Egilsá  og  forbrandsstaði 
í  Norðrárdal  í  Silfrastaðaþingum. 

AM.  Fasc.  XI.  17,  frumritið  á  skinni.  Innsiglið  er 
dottið  frá. 

J>at  giorer  ek  þorvardr  bonnde  loftzson  godvm  monnum 
viturligt  med  þessv  minv  brefi  at  ek  vidurkenniz  at  ek  hefer 
sellt  birne  bonnda  þorleifssyni  javrdena  Reýkiarhol  j  fliotvm  er 
ligur  i  holltz  kirkiv  sokn  til  fvllrar  eignar  med  avllvm  þeim 
gavgnvm  ok  giædvm  sem  greindre  javrdv  fýlger  ok  fýlgt  hefur  at 
fornv  ok  nýio  ok  ek  vard  fremst  eigandi  at.  hier  j  mot  gaf 
biornn  bonde  tvær  jarder  er  sva  heita  egelsaa  ok  þorbrandzstader 
er  liggia  j  nordaardal^)  j  silfrastada  kirkiv  sokn  til  fvllrar  eignar 
med  avllvm  þeim  gavgnvm  ok  giædvm  sem  greindvm  javrdvm 
fýlger  ok  fýlgt  hefer  at  fornv  ok  nýio  ok  hann  vard  fremmz 
eigandi  at.  skal  hvor  greindra  manna  svara  laga  Riptingvm  aa 
nefndvm  javrdvm  enn  bader  skýllder  at  hallda  til  laga. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  setta  ek  mitt  jnzsigle  fyrer  þetta 
bref  giort  aa  COavdrvvavIlvm  j  eyiafirde  midvikvdagin  næsta 
fýrer  pvrifikacionem  sancte  CDarie  anno  domini  CíD^  cdxl  quarto. 


692.  28.  Febrúar  1444.    á  Holi  á  Höfðaströnd. 

Ari  Bessason   selr   Örnólfi   Einarssyni  jörðina  Tannstaðabakka 
í  Hrútafirði  fyrir  lausafé. 

AM.    Fasa.    XI,    19,    frumritið    á    skinni.       Öll    innsiglin  eru 
dottin  frá. 


650  JARÐAKAUPABRÉF.  —  TRANSSKRIPT.  1444. 

kaupbref  firir  tannstadabacka.^) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  (bref)  sia  edr  heýra  senda 
brandr  jonsson.  ellendr  sygurdarson.  jon  gvnnarson.  oc  jon 
stefnisson  Q(uediu)  G(uds)  oc  sina  kwnnigt  gerandi  ath  svb 
anno  gracie  CD^  cd^  xP  quarto  fimtodagin  næsta  epter  kyndil- 
messo^)  j  heradsdal  j  skagafirde  vorum  vær  j  hia  saum  oc 
heyrdum  (aa)  handabandh  þeirra  aurnols  einarssonar  af  einni  halfo 
enn  ara  bessasonar  af  annari.  skildizt  þat  vnder  þeirra  handa- 
band  ath  ari  bessason  selldi  aurnolfi  einarssyni  med  ja  oc  vpp- 
lagi  margretar  konu  sinnar  jordina  alla  tannstadabacka  j 
hrutafirdi  er  liggur  j  stadar  kirkiu  sokn  til  fullrar  eignar  med 
ollum  þeim  gognum  oc  gædum  sem  greindri  jordu  hefer  fyigt 
ath  fornu  oc  nyio  oc  ari  uard  fremst  eigandi  at.  her  j  moti 
gaf  aurnolfr  einarsson  .xij.  malnyto  kvgilldi  .ij.  gelldfiar  ku- 
gilldi  .ij.  kugiUdiss  hesta.  iij.  vætter  smiors.  vij.  voder  fýrer 
iij.  hvndrod.  silfrhnappar  fyrer  .iij.  hvndrod  oc  silfrkross  er  vo 
sex  aura.  skylldo  malnýto  kvgilldin  oll  lukazt  ath  næstom  far- 
dogum  enn  leiga  xij  alnum  huert  hvndrad  annat  þat  sem  ei  lyktizt 
at  næstom  fardogum  oc  j  jordu  liggur.  skylldi  aurnolfr  hallda 
jordunne  til  laga  en  ari  suara  lagariptingum.  Oc  til  sanninda 
her  vm  settvm  vær  fyrnefndir  menn  vor  jncigli  fyrer  þetta  bref 
scrifat  a  hofe  a  haufdastraund  faustudagin  næsta  epter  peturs- 
messo  a  sama  ari  sem  fyrr  segir. 


693.  22.  Marts  1444.  í  Skálholti. 

Steinmóðr   ábóti   í    Viðey   og   fimm    menn  aðrir  transkríbera 
skrá  Skálholtskirkju  um  reka  á  Ströndum. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  IX.  I;  AM.  dipl.  afskr.  2607. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
broder  steinmodr  aboti  j  uideý  ordinis  canonicorum  regularium 
sancti  augustini.  þorsteinn  jonsson.  loptur  jgrundzson.  hallr 
finnzson.  prestar.  stýrr  diakne  snorrason  oc  biorn  sueinsson 
leikmenn  quediv  guds  oc  sina.  kunnigt  giprandi  ad  sub  anno 
gracie.  CD.  cd.  xl.  quarto  sunnudagin  næsta  epter  festum  sancti 

')  Aptan  á  bréíinu  með  hendi  c.  1600;  ')  þ.  e.  6.  Febr. 


1444.  VERZLUN.  651 

benedicti  abbatis  j  biskupstofunne  j  skalhollti  saamm  uær  oc 
yferlasum  maldagabok  oc  registrum  kirkiunnar  j  skalhoUte 
8U0  latanda  sem  hier  segir.  [Hér  kemr  rekaskráin  frá  1327, 
Dipl.  Isl.  II,  381  B]. 

Ok  til  sauninda  hier  vm  settum  vær  fyr  nefnder  menn 
vor  jnsigle  firir  þetta  bref  skrifad  j  skalhollti  sunnudagin  næsta 
epter  benedictusmessv.  anno  domini  CD.  cd.  xl.  quarto. 


694.  12.  Maí  1444.  i'  Westminster. 

HiNRiK  Einglakonungr  hinn  sjötti  ritar  nokkrum  verzlunar- 
stöðum  á  Englandi  og  bannar  skipagang  til  íslands  og  ann- 
ara  hluta  Danmerkr  ríkis,  sem  bönnuð  sé  verzlunarvið- 
skipti  við. 

Rymeri  Foedera  ed.  Holmes  V,  I,  132. 

De  non  navigando  ad  loca  per  regem  Daciæ  prohibita. 

Rex  vicecomitibus  Londoniæ,  salutem. 

Præcipimus  vobis,  firmiter  injungentes,  quod  statim,  visis 
præsentibus,  in  singulis  locis,  infra  libertates  civitatis  prædictæ, 
ubi  melius  expediri  videritis,  ex  parte  nostra  publice  proclamari 
faciatis, 

Ne  quis  ligeorum  nostrorum,  cujuscunque  status,  gradus, 
seu  conditionis  fuerit,  colore  alicujus  licentiæ  nostræ,  eis 
perantea  concessæ,  seu  quovis  alio  quæsito  colore,  naves  seu 
alia  vasa  sua  versus  partes  Islandiæ  seu  alia  loca  prohibita 
carissimi  consanguinei  nostri  regis  Daciæ  transmittat,  seu 
transferat,  sub  pæna  forisfacturæ  navium  et  vasorum  hujus- 
modi,  ac  omnium  quæ  nobis  forisfacere  poterit. 

Teste  rege  apud  Westmonasterium,  duodecimo  die  Maij. 
[Anno  domini  CD°.  cd^.  xl°.  iijo.  anno  vero  regni  nostri  xxij*^.^) 

Consimilia  brevia  diriguntur  vicecomitibus  in  comitatibus 
subscriptis,  sub  eadem  data,  videlicet: 

Norff.  Villæ  de  Kingeston  super  HuU. 

Suff.  ViUæ  Novi  Castri  super  Tynam. 

Lincoln.  Villæ  Bristoll. 

Eborum. 

^)  [Sbr.  úti  á  spássíu. 


652  SKIPTABRÉF.   —  VERZLUN.  1444. 

695.  9.  Jíini  1444.       á  Hoíi  i'  Vopnaíirði. 

Sex  menn  votta  um  skipti  þeirra  Bustarfellsbræðra  Ólafs,  Sæ- 
mundar  og  Andréss  eptir  föður  sinn. 

AM.  drpl.  afskrr.  Nr.  4443,  »Ex  originali  Biðrns  Petrssonar  á 
Bustarfe]le«   (AM.).     Tvö  fyrstu  innsiglin  hafa  verið  fyrir  bréfinu. 

|>at  giorvm  ver  sira  ormr  eirekxson.  jsleifr  asmvnndsson. 
Olafr  svartson.  halldor  gvnnsteinson.  sigmvndr  eyolfson.  teitr 
einarson  godvm  monnvm  kvnnegt  med  þesso  voro  brefe  at  ver 
vorvm  i  hia  aa  bvstarfelle  j  vopnafirde  savm  ok  heýrdvm  aa,  at 
svo  felldr  skilmale  for  fram  med  ordvm  ok  handabande  mille 
Olafs  ellenndssonar  ok  brædra  hans  sæmvnndar  ok  anndres  at  þeir 
vrdo  asatter  hvad  hver  þeirra  skýllde  hallda  j  jordvm  epter 
favdvr  sinn  til  þess  enndelegr  vegr  felle  aa  med  þeim  hvort 
olafr  vill  helldr  vnnder  dom  eda  dandemanna  giord  vm  þær 
lavggiafer  sem  erlendr  gaf  Olafe  sýne  sinum.  skýllde  olafr  hallda 
þriatige  hvnndrada  j  bvstarfelle  en  sæmvnndr  .xx.  hvnndrod 
en  anndres  svnnodal.  þvi  Olafr  reiknar  ser  jordena  alla  bvstar- 
fell  til  eignar.  Ok  til  sannenda  her  vm  settvm  uer  fýr  nefnder 
menn  vor  inscigle  fýrer  þettha  bref  skrifat  at  hofe  j  vopnafirde 
þridia  dagenn  næsta  fyrer  festvm  corpvs  christi  anne  domini^) 
(D°.  cccc.  xl.  quarto. 


696.  1.  Júlí  1444. 

HiNRiK  Einglakonungr  hinn  sjötti  svarar  bréíi  Kristophers  Dana- 
konungsfrá23.0ktober  1443  (Nr.  689)  um  kæru  yfir  óskunda  enskra 
þegna  á  íslandi,  og  skýrir  konungr  frá  því,  að  hann  hafi  með 
bréfum  og  opinberum  auglýsingum  bannað  þegnum  sínum  að 
fara  til  íslands  og  lagt  við  þungar  refstir,  og  að  skip  þeirra 
skyldu  upptæk  gjör  (Sbr.  Nr.  694). 

AM.  295.  Fol.  bl.  Lij  á  pappír  skr.  c.  1500. 

Kesponsum  Regis  Hinrici  Anglie  et  francie  et  cetera. 

Henricus  et  cetera.  Serenissimo  principi  Dacie  Swecie 
Norwegie  Sclauorumque  Regi  et  cetera.  fratri  nostro 
carÍBsimo  Salutem  plurimam  et  felicissimam  juxta  vota  omnium 
rerum  euentum. 

*)  domine,  afskr. 


1444.  VERZLUN.  653 

Serenissime  princeps  et  humanissime  Rex  ffrater  noster 
carissime  jd  in  primis  vestram  serenitatem  animaduertere  de- 
sideramus  nichil  esse  quod  magis  nostro  incedit  animo  quam 
regij  officij  debita  quo  fungimur  super  terram  [debite  vt  tene- 
mur^)  exequamur.  Jta  quod  decet  omni  populo  crescat  celebris 
nostre  directionis  fama,  et  nemini  jniuria  nobis  permittentibus 
jnferatur,  stringimur  namque  superiorum  vi  et  maiorum  auctori- 
tate  altri^)  non  ledere.  sed  constanti  voluntate  justiciam  vni- 
cuique  tribuere,  Quidem  per  serenitatis  vestre  literas  quas  nuper 
jocunde  et  letanter  vidimus,  non  solum  nostra  displicencia 
jntelleximus  graues  subditorum  vestrorum  querimonias  que 
exarate  in  primis  et  jterum  replicate  vt  scripsistis  vestrum 
multifariam  turbaruut  animum,  et  jntensa  serenitati  vestre 
dftderunt  suspiria,  lamentabili  voce  terrarum  nostrarum  subditos 
jnculpant,  quod  ipsos  jmmanissirae  talliant  spoliant,  et  per- 
tractant  vestra^)  censum  tollonia  tributa  et  regalia  dirimunt  et 
subtrahunt,  presertim  jn  Jslandia  humanitatum  et  Romanorum 
jura  offendunt  jn  legem  fauiam  de  plagiis  jncidentes,  et  vltra 
hijs  non  contenti,  multa  facinora  at  fiagicia  exercent  pharaoni- 
cam  mittentes  tirannidem,  Quas  ob  res  serenitas  vestra  nos 
duxit  exhortandos,  quod  tantis  peractis  malis  per  nostram  in- 
hibicionem  rigidam  velimus  prouidere  ne  similia  amplius  com- 
mitterentur  atque  restauracioni  emendacioni  et  satisfactioni 
attemptatores  pro  equitate  et  justicia  jncumbere  dignaremur. 
Equidem  Rex  Serenissime  hec  longe  preter  jntencionem  nostram 
si  peracta  sint  contigerunt,  nec  nobis  conniuentibus  oculis  sic 
abibunt,  citra  literarum  vestrarum  recepcionem  juxta  regium 
vestrum  desiderium  jahibuimus  strictissime  et  rigide  satis 
omnibus  nostris  per  scripta  et  proclamaciones  publicas  ne  dece- 
tero  ausi  sint  jn  Jslandiam  se  transferre  sub  grauibus  penis 
confiscacionibus^)  nauium  suarum  jn  ea  parte  vestram  jnten- 
cionem  perinpleuimus  paratissimi  ad  ampliora  precepta  dirigenda, 
et  remedia  si  casus  cxigat,  Est  quoque  nostre  concideracionis 
intencio  firmissima  attemptatorum  reformacioni  studere  nostra  pro 
virili,  Dummodo  deiinquentes  intingere  possimus  vt  delicta  suos 
teneant  auctores  siue  vacillacione  jntingat  serenitas  vestra  quam 


^)  [þannig;    »)  þannig;    ')  þannig;    *)   arrestacionibus,    ritað    hér 
yfir  línunni. 


654  TRANSSKRIPT.  1444. 

primum  male  et  contra  iusticiam  attemptata  et  per  acta 
specifice  fuerint  nobis  ostensa  et  declarata  non  deerit,  quantum 
ad  nos  spectat  iusticie  complementum,  et  debitum  in  hac  parte 
juris  remedium,  Non  aliter  pro  certo  vestros  subditos  tractari 
cupimus  a  nostris  quam  nostros  proprios  a  vestris  desideramus, 
Et  vestre  continue  prosperitatis  successum  ad  felicissimos  exitus 
perducat  omnipotens  regum  Kex  benedictus  Deus. 

Datum    et    cetera.    primo  Julij  Anno  et  cetera,  xxij.  regni 
nostri. 


697.  17.  Júli  1444.     á  Brekku  í  Dýrafirði. 

TvEiR  menn  transskríbera  bréf  um  Kirkjuból  í  Skutulsfirði. 

AM.  Fasc.  XI,  9,  frumtransskriptið  á  sKinni.  Innsiglin  eru 
dottin  frá  bréfinu. 

f>at  gerum  wid  sueinn  brandzson  ok  halldorr  ionsson 
godum  monnum  kunnickt  med  þessu  ockru  brefui  ath  wid 
saaum  ok  yfer  laasum  opit  bref  bessa  einarssonar  ok  loptz 
halfdanarsonar  med  heilum  ok  oskauddum  þeirra  hangande 
inzsiglum  suo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier  segir. 

[Hér  kemr  bréf  um  Kirkjuból  í  Skutulsfirði  frá  17.  Júní  1442, 
Nr.  673]. 

Ok  til  sanninda  her  wm  settu  wid  fýrrnefnder  menn  ockur 
inzsigle  fyrer  þetta  transscriptum  bref  er  gert  var  æi  brecku  i 
dýrafirde  faustudagen  næsta  fýrer  þorlaksmesso  biskups  wm 
sumarit.  anno  domini  CO^  cd^  xl^  quarto. 


698.  18.  Júli  1444.  í  Skálholti. 

DóMR  sex  presta  útnefndr  af  Goðsvin  Skálholtsbiskupi  um 
eyristoU  til  Holtskirkju  í  Önundarfirði  af  hverjum  skattbónda 
á  milli  Kleifa  í  Seyðisfirði  og  Kjálkafjarðar. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  2329,  «Epter  original  fra  Hoiltzkirkiu  i 
önundarfirde,  accuratissime*.  Tvö  fyrstu  innsiglin  hafa  verið  fyrir 
bréfinu  og  lýsir  Árni  þeim.  Bisk.  Isl.  Skalh.  Fasc.  XIV,  1,  trans- 
skript  á  skinni  frá  10.  Febr.  1480;  afskr.  þaraf  í  Dipl.  afskrr. 
AM.  2467. 


1444.         HOLT  í  ÖNUNDARFIRÐI.   —  BREIÐIBÓLSTAÐR.  655 

fath  giorum  uær  þorkell  prestur  olafsson.  þorsteirn  suart- 
hau(f)dason.  ísolfr  símunarson.  ion  brandzson.  hialmur  hallzson. 
olafur  gunnarsson  prestar  godum  monnum  kunnigt  med  þessu 
uoru  opnu  brefi  ath  sub  anno  gracie  CD^  cd^  quadragessimo 
quarto  faustudag  næsta  firir  translacionis  sancte  thorlace 
episcope^)  in  sinodo  j  skalhollti  uorum  uær  j  dom  nefnder  af 
uorum  uirduligum  herra  ok  andaligum  faudur  godsuin  med 
guds  nad  biskup  j  skalholti  atth  dæma  um  þan  eýristoll  er 
maldagabokin  j  skalholti  utuisar  ath  eigi  kirkian  j  holti  i 
aunundarfirdi  ath  huerium  skattmanni  j  miUi  kleifa  j  seýdis- 
firdi  ok  kialkafiardar  ok  sira  olafur  isleikxson  beiddi  adr 
nefndan  herra  biskupin  þar  dom  ýfer  nefna  huert  afl  hafa 
skýlldi  fýr  greindr  maldagi  um  adrnefndan  eýristoll. 

|>ui  dæmdum  uær  adrnefnder  prestar  greindann  toU 
skýllduliga  lukazt  eiga  huert  ar  æuenliga  af  aullum  skatt- 
monnum  j  fýR  greindu  takmarki  til  adurnefndrar  kirkiu  j 
hollti  j  aunundarfirdi  j  uauru  eda  uauruuirdum  eyri  suo  framt 
sem  hier  finzt  eigi  annar  laugligri  maldagi  j  moti.  Ok  til 
sanninda  hier  um  settum  uær  fýRnefnder  prestar  uor  inzsigli 
firir  þetta  domsbref  skrifat  j  sama  stad  ok  ar.  degi  sidar  enn 
fýR  seger. 

699.  25.  Júlí  1444.  á  Breiðabólstað. 

ViTNiSBURÐR  Hrafns  Sveinbjarnarsonar  um  landamerki  jarðanna 
Ness,  Sigríðarstaða  og  Melatúns  og  um  reka  fyrir  Sigríðarstaða- 
sandi. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  3753,  «Ex  originali  Breidabolstad. 
VesturhopefÍB.  (AM.).     «SigilIum  abest».  (AM.). 

|>at  giorer  eg  hrafnn  sveinnbiarnarsonn  godvm  monnvm 
uitturligt  med  þessu  mínu  brefue  ad  eg  uisse  firir  full  sannende 
vm  daga  gvnnsteinns  aabota  ok  sveinnbiarnar  aabota  voro  þesse 
lanndamerke  j  millum  nes  ok  sigridastada  ok  mellatunsz  sem 
firir  (uestann)  liggur  biargalæk  ok  kirkian  aa  breidabolstad  j 
uesturhoppe  atte  fýrgreindar  jarder  aatollulausar  firir  hverium 
manni    med   þessumm  vmmerkium.  ad  biargal^kur  rædvr  vtt  j 


')  þ.  e.  17.  Júlí. 


656  BREIÐIBÓLSTAÐR.    —   MUNKAÞVERÁRKLAUSTR.        1444. 

brannzlonn.  en  þatann  sionnhenndingg  j  mitt  gelldinggafell  m 
skaggastrondd  en  vestur  fra  þessu  rekamarke  atte  fvrgreind 
breidabolstadar  kirk(i)a  allan  sand  ok  reka  hvalla  ok  vidar  ok 
allra  íiorogæda  j  midiann  sigridarstadar  os  sidann  allar  veidar 
j  sigridarstadar  vatne.  so  ok  reka  hvalla  ok  vida  ok  alftveidar  j 
vatnenu  jnn  ad  lanndenu  j  þann  tima  sem  sira  einar  haflidason 
var  haldande  fyr  nefndann  stad  ok  kirkiu  ok  var  off(i)cialis 
heilagrar  Hola  kirkiu.  komm  bæde  hvaler  ok  vidur  ok  tok  hun 
sin  ok  fan  einge  ad  hvorke  lerdur  ne  leikur  þat  sem  j  vatnid 
var  komannde.  ok  til  meire  sannenda  her  vm  sette  eg  fýr- 
nefndur  hrafnn  mitt  jnnsigle  firir  þetta  bref  er  giort  uar  a 
breidabolstad  j  vesturhoppe  jn  festo  sancto  jachobi  aapostoli 
anno  domini  CD^  cccc^.  xl".  iiij^. 


700.  25.  Auj^ust  1444.    i  Skogum  i  Öxarfirði. 

GuDRlÐR  Ólafsdóttir  vottar  að  Rannveig  Eiríksdóttir  hafi  13. 
August  1407  gefið  Oddi  Oddssyni  í  fjórðungsgjöf  hálfa  jörðina 
Skdga  í  Axarfirði  og  þar  til  tíu  hundruð;  samþykti  Oddr 
Eiríksson  bóndi  hennar  gjöfina  og  Jagði  mála  konu  sinnar  upp 
í  jörðina  Ærlæk. 

AM.  Fasc.  VI,  24,  frumritíð  á  skinni.  InnsigH  Guðríðar 
(S  GVDRIDI  0)  er  fyrir  bréfinu.  Árni  segir  þetta  Munkaþverár- 
klaustrsbréf.  Afskript  af  þessu  bréfi  er  í  AM.  280.  4to  71—72 
með  hendi  Hákonar  Ormssonar  c.   1640. 

vm  skoga  og  ærlæk.^) 
pad  giorer  egh  gvdridr  olafsdotter  godvm  monnvm  kvnnight 
med  þessv  minv  brefi  ad  þar  var  egh  j  hica  sca  ok  heyrdi  ek 
aoL  ad  ærlæk  j  avxarfirdi  lavgardaginn  næsta  fýrer  assvmcio 
sancte  marie  virginis  þcn  er  lidit  var  fra  hingadbvrd  vors 
heRa  jehsv  christi  þvshvnndrad  fiogvr  hvnndrad  ok  siav  ar^) 
ad  rannveig  -eirexdðtter  kona  oddz  eirexsonar  gaf  ok  hannda- 
banndadi  oddi  oddzsýni  til  fvllrar  eignar  fiordvngsgiof  af  avllvm 
sinvm  peningvm  er  þoi  reiknavdvzt  sextan  tiger  hvnndrada. 
vard  þca  fiordvngsgiofin  fiorer  tiger  hvndrada.  skylldi  fýr  nefndr 


')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi;  ')  þ.  e.  13.  August  1407.       ; 


1444.  JARDAKAUPABRÉF.  657 

oddr  oddzson  eignazt  fýrer  þessa  íiordvngsgiof  jordina  halfa  er 
heitir  j  skogvm  j  avxarfirdi  er  liggr  j  skinnastadar  þingvm. 
fýrer  þriatigi  hvndrada.  ok  þar  til  tiv  hvnndrvd.  samþýkkti. 
oddr  eirexson  bonndi  rannveigar  alla  þessa  hennar  fiordvngsgiof 
ok  peninga  Ivkningar  med  hanndabanndi  bædi  vid  rannveigv 
ok  odd  son  sin  ok  vpp  lagdi  sinna  vegna.  en  lagdi  mala  rann- 
veigar  konv  sinnar  vpp  j  jordina  er  heiter  ca  ærlæk  er  liggr  j 
avxarfirdi  j  skinnastadar  þingvm  med  hanndabanndi.  skýlldi 
þcii  jordin  ærlækr  ver(a)  eign  optnefndrar  rannveigar  ok  hennar 
ervingia.  var  hia  þessvm  giorningi  biorn  sigvrdarson  er  kalladr 
var  rodvbiorn  ok  fleiri  menn  adrer.  Ok  til  sannennda  her  vm 
settaek  mitt  jnnzigli  fýrer  þetta  vitnisbvrdarbref  skrifad  j  skogvm 
j  avxarfirdi  þridiadaghinn  næsta  epter  bartolomeus  CDesso. 
anno  domini  QO^.  cö^.  xl^  iiijj.  ^^  ^,    . 

-oniífiíí]  mii6vj[  uvmÁúírÁ7 íífíH  11^)8  nogelqoJ   Li!i>ic 

701.  :;  '/!l27.  Augusi  1444.  [í  Skálholti]. 

GoÐSViN  biskup  í  Skálholti  selr  Skúla  bónda  Loptssyni  jarðirnar 
Smyrlahvol  og  Giljaland  í  Haukadal  fyrir  jörðina  hálfa  á  Bálka- 
stöðum  í  Hrútafirði  og  tíu  kúgildi  að  auk. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  548,  með  hehdi  Jðné''Ma'é'Afesí)nár1iróður 
Árna   mEx  originali').     «Brefed  er  á   kalfskinn  Jnnsiglalaust.   Enn  7 

þveinger  lauser  eru  vid«,      ,'  '!'m^.j;((!   íhv 

Ollum  monaum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
broder  steinmodr  aboti  j  videý.  jon  jonsson  officialis  heilagrar 
skalhollz  kirkiu.  þorkell  olafsson.  jon  branzson.  pall  biarnason. 
þorsteinn  jonsson.  brandr  haugnason  ,q,Íí  ^^orri  jngemundzson 
prestar  [quediu  guds  ok  sina^)  godum  monnum  kunnigt 
[gerandi^)  med  þessu  uoru  opnu  brefi  ad  sub  anno  gracie  CD° 
cd^  xl<^  quarto  fimtudagin  næsta  firer  festum  sancte  augustinei 
episcopi  vorum  vær  i  hia  at  virduligr  herra  gottsuin  med  gudz 
nad  biskup  j  skalhollti  selldi  ærligum  manni  skula  bonda  loptz- 
syni  jarder  þær  er  suo  heita.  smillahuoll  ok  gilialand  er  liggia 
j  vazhorns  kirkiusokn  med  ollum  þeim  gaugnum  ok  gædum 
sem    þeim    hefer  fylgt  ath  fornu  ok  nyiu.  hier  j  moti  gaf  adr- 

,                   lín-iol  69ín  isa'úblú 
*)  [hefir  gleymzt  úr  frumritinu.  :  ,  :    .,.;    u  ;    >' 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  4:á 


658  JARÐAKAUPABRÉF.  1444. 

nefndr  skuli  stadnum  j  skalhollti  halfa  jðrdina  balkastadi  er 
stendr  j  hruttafirdi  j  stadar  kirkiusokn  med  aullum  þeim 
gaugnum  ok  gædum  sem  greindri  halfri  iðrdu  hefer  fýlgt  ath 
fornu  ok  nýiu  ok  þar  til  .x.  kugilldi.  kynni  iardernar  ath  verda 
dýrri  enn  þriatige  hundrada  þa  skylldi  skuli  til  leggia  suo 
marga  peninga  sem  fe  lægi  j  jðrdum.  skýlldi  skuli  hallda 
jðrdunum  til  laga  fýrrgreindum  enn  herra  biskupin  suara 
lagariptingum  a.  for  þetta  kaup  framm  med  fullu  handabandi 
þeirra  a  millum.  ok  til  saiminda  hier  vm  settum  ver  fýrr- 
nefnder  menn  vor  jnsigli  firer  þetta  jardarkaupsbref  skrifat  j 
sama  stad  degi  ok  sari  sem  fýrr  seger. 


702.  5.  September  1444.  á  HestL 

Skúli  Loptsson  selr  Hallsteini  Höskuldssyni  jörðina  |>ingnes  í 
Borgarfirði  fyrir  sextigi  hundraða,  en  Skúli  leggr  í  mót  hálf 
Bíasker  á  Rosmhvalanesi,  Hraunhafnarbakka  á  Snæfellsnesi  og 
þar  til  fjögur  kúgildi  búlæg,  og  votta  þetta  fjórir  menn  ári 
síðar  en  kaupið  fór  fram  (1445). 

AM.  Fasc.  XI,  18,  frumritið    á    skinni.     Fjögur    innsigli    hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  nú  eru  tvö  hin  síðustu  dottin  frá. 

vm  býasker.^) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
hrafnn  þorarinsson.  olafur  þorsteinsson.  sueinn  jonsson  ok  arni 
geirmundzson  kuediu  gudz  ok  sína  kunnigt  gioranndi  ath  þa  er 
lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  jesu  christi  þusunndrut 
cccc  xl  ok  fiogur  aar  laugardaginn  næsta  firir  natiuitate  sancte 
marie  virginis  aa  hesti  j  borggarfirde  worum  vær  j  hia  saum 
ok  heýrdum  aa  ord  þeirra  ok  hanndabannd  af  einni  alfo  skula 
loptzsonar  enn  af  annari  hallzsteins  hðskðllzsonar  ath  suo  firir 
skiidu  ath  adr  nefndur  skwli  selldi  fyrr  nefndum  hallsteini 
jordina  þingnes  er  stenndr  j  bæiar  kirkiu  soknn  j  borggarfirde 
firir  sextigi  hundrata  med  aul(l)um  þeim  gognum  ok  gædum 
er    greindre   iordu  fýlger  ok  fylgt  hefer  ath  fornnu  ok  nýiu  ok 


')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.  þar  stendr  einnig  með  hendi 
frá  17.  öld:  «þingnes  j  Bæiar  kirkiu  sokn  j  borgarfirde>. 


1444.  JARÐAKAUPABRÉF.  659 

hann  vard  fremst  eigandi  ath.  hier  j  mot  gaf  nefndur  hallzsteinn 
halfa  iord  er  heiter  biasker  er  stendr  aa  Rosthualanesi  íirir 
halfan  fiorda  tug  hundratha  ok  þar  til  sextan  hundrata  jord  er 
heiter  hra(u)nhafnarbacki  er  stendr  j  stadar  kirkiu  sokn  aa  ðUdu- 
hrýgg  ok  þar  til  fiogur  kugiilde  bulæg.  kynni  þingnes  ath  ganga 
af  med  logum  þa  skýlldi  skuli  eiga  bíjasker  eppter  sinv  kaupi 
enn  hallzsteinn  huitarvollu  j  huanneyrar  kirkiusoknn  enn  ef 
biasker  geingi  af  skula  med  lögum  þa  skilde  skuli  sier  apptur 
fioritigi  hundratha  j  þingnesi.  kynni  hraunhafnarbacki  ath  ganga 
af  med  lógum  firir  þorde  þorgrimssýni  þa  skylldi  hallzstein 
luka  skula  sextan  kugilldi  enn  ef  hann  kærdizt  af  med  audrum 
hætti  af  skula  þa  skyllde  hallzsteinn  fá  skyla^)sextan  hundratha 
jord  j  borggarfirde  enn  ef  dýrri  jord  væri  þa  skyllde  skuli 
leggia  peninga  aa  millum.  feck  titt  nefndr  hallzsteinn  þratt- 
nefnndum  skula  half  biasker  ok  adr  greinda  jord  hraunhafnar- 
backa  med  aullum  þeim  gognum  ok  gædum  sem  greindum 
jordum  fýlger  ok  fýlgt  hefer  ath  fornnu  ok  nýiu  ok  hann  vard 
fremst  eiganndi  ath.  skylldi  huor  vm  sig  opttnefndr  skuli  ok 
fyrr  nefndr  hallzsteinn  suara  lagaRiptingum  aa  þeim  jordum  er 
huor  selldi  audrum  enn  bader  hallda  til  laga. 

Ok  til  saninnda  hier  vm  settu  vær  fyrrnefnder  menn  vor 
jnsigli  firir  þetta  jardakaupsbref  er  skrifat  var  a  holltastodum 
j  langadal  ari  seínna  enn  fyrr  segir. 


708.  21.  September  1444.       á  Möðruvöllum. 

þRÍR  menn  votta,  að  Kunólfr  Sturluson  hafi  fyrir  tveim  árum 
(1442)  selt  Magnúsi  syni  sínum  jörðina  Laugaland  fyrir  sextigí 
hundraða,  en  Magnús  hafi  lagt  á  móti  jörðina  á  Kamphóli  í 
Hörgárdal  fyrir  þrjátigi  hundraða  og  hitt  1  lausafé. 

AM.  Fasc.  XI    8,  frumbréfið  á  skinni.  Innsighn  eru  dottin  frá. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  Senda 
þorsteinn  þorsteinsson.  þorsteiun  jonsson  ok  helgi  helgasson 
kuediu  guds  ok  sina  kunigt  gerandi  ath  þa  er  iidet  var  fra 
hingatburd  vors  herra  jehsv  christi  þusvnd  fiaugr  hundrut 
fiorertiger  ok  tuo  ar  sunnudagin  nesta  epter  olafsmesso  sidari^) 

•)  þannig;  ')  þ.  e.  5.  Aug. 

42* 


660  ÖLMÓÐSEr.  1444. 

aa  laugalandi  j  haurgardal  voru  vier  j  hia  saum  ok  heýrduoa 
aa  handaband  þeirra  runolfs  stullusonar  ok  magnus  runolfssonar. 
at  fyrnefndr  runolfur  selldi  magnusi  adr  nefndvm  syni  sinum 
javrdina  alla  aa  laugalandi  fyrer  sextigi  hundrada  med  aullum 
þeim  gaugnum  ok  giedum  sem  javrdvni  aa  laugalandi  hefer 
fýlgt  at  fornu  ok  nyiv  ok  hann  vard  fremst  eigandi  ath  vordin 
at  vndanteknvm  teignum  a  stadarnesiunum.  reiknadi  runolfr 
ath  jaurdin  aa  laugalandi  ette  halfs  manadar  teig  ýfer  j  aud- 
breku  jaurd.  hier  j  mott  gaf  titnefndr  magnus  runolfsson 
runolfi  faudr  sinum  jaurdina  alla  aa  kampholi  er  liggur  j 
maudrwallaþingvm  fyrer  þriatigi  hvndrada  med  aullum  þeim 
gaugnum  ok  giedum  sem  jaurduni  aa  kampholi  hefer  fýlgt  at 
fornu  ok  nyiu  ok  hann  vard  fremst  eigandi  ath  vordinn  ok 
þriatigi  kugillda  edr  kugilldavirt.  sagdizst  magnus  skilia  af  sier 
ath  suara  kirkiv  gozvnvm.  skylldi  huor  vm  sig  runolfur  ok 
CDagnus  suara  iagariptingum  a  adr  greindum  joidum  laugalandi 
ok  kampholi  ok  huor  vm  sig  hallda  til  laga.  sagdi  runolfur  ath 
jordiu  a  laugalandi  etti  gelldfiarrekstur  vnder  bravttvbrekku  a 
haurgardaal. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settvm  vier  fyrnefnder  menn  vor 
jnscigli  fyrer  þetta  bref  scrifatli  a  CDaudrwavllum  j  haurgardaal 
aa  CDatheusmessu  vm  havstid  tveimur  arvm  sidar  enn  fyr  seger. 


704.  8.  Oklober  1444.  í  Klofa. 

ViTNiSBURÐR  Jóus    prests  Jónssonar    um    það,    að    kirkjan     í 
Skarði  á  Landi  hefði  ætíð  verið  talin  eiga  Ölmóðsey  í  fjórsá. 

Landsbókasafn  Nr.  62.  8vo  bls.  13  —  14  (d,  21),  úr  bréfabók 
Ögmundar  biskups  með  hendi  Árna  Magnússouar.  Bréfið  er  prentað  í 
Tímariti  Jóns  Pétrssonar  I,  43. 

')  íiíl-gianoi.   .iiiíuií',  i;  Oilrf 

J>at  giori  eg  sira  Jon  Jonssan  godum  monnum  kunnigt 
med  þessu  minu  brefi.  at  eg  hefir  uerit  prestur  vm  .ij.  ar  og 
Xíí:.  og  heyrdi  eg  vmtalad  huer  eyna  Olmodzey  ætti.  er  liggr 
i  þiorssa  fyrer  vtan  arbæ.  heyrdi  eg  ecki  annat  ellztu  menn 
seigia  avallt  er  til  uar  talat.  enn  kirkian  i  Skardi  a  Landi 
ætti  sagda  ey.  Var  fader  minn  Jon  Palsson  .Lxxx.  uetra  (þa) 
hann  deydi.  heyrdi  eg  hann  þratt  þui  lysa.  ad  kirkian  i  Skardi 


1444.  GOTTSKÁLK  HÓLABISKUP.  661 

ætti  sagda  ey.  og  til  sanninda  hier  um  setta  eg  mitt  innsigli 
fyrir  þetta  bref  giort  i  Klofa  demetrij  martyris  Anno  domini. 
m.  cd.  xxxx.  iiij. 


705.  iíig  oií  3.  November  1444.      ^^^^    i;á  Hðlum. 

Fjórtán  klerkmenn  fyrir  norðan  land  kanna  skilríki  þau,  er 
Gottskálk  biskup  (Kæneksson)  hafði  fyrir  biskupsembætti  á 
Hólum,  og  úrskurða  þeir  þau  fuUnægjandi  og  samþykkja  hann 
fyrir  löglegan  Hölabiskup.  nbfliíH  'íu^oíjj  jjiöe  rifíUní 

AM.  Fasc.  XI,  16,    frumritið    á    skinni.     Fimtán  innsigh  hafa 
verið  fyrir  biéfinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá. 

Vitnissburdur  Vppa  Confirmationem  H(erra)  Goskals.^) 
AulJum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
herra  einar  aboti  aa  munkaþuera.  jon  aboti  aa  þýngeyrum.  priur 
sigordr  af  modruualla  klaustri.  sira  jon  palson  officialis  heil- 
agrar  holakirkiu.  þorkell  gudbiartzson.  sigurdr  jonson.  semingur 
magnusson.  gudmundr  thorlagsson.  magnus  jonsson.  hallur 
finzson.  jon  þormodson.  thorleifur  magnusson.  jon  ormsson. 
magnus  asgrimsson  ok  olafur  brandzson  prestar  holabiskups- 
dæmis  [kuediu  guds  ok  sina.  ver^)  giorum  godum  monnum 
viturligth  med  þessu  voru  brefui  at  ver  hofum  skodath  ok  ýfer- 
lesith  vors  nadugha  herra  biskups  godhskalks  bref  ok  skilriki 
sem  hann  hafdi  af  vorum  andaligum  faudr  herra  aslaki  med 
guds  nad  erkibiskup  j  nidarosi  ok  vors  naduga  herra  kong 
kristofur  bref  til  biskupstolsins  j  holum  j  islandi.  huer  at  oss 
leizt  skiælig  j  allan  mata  ok  þui  samþýktu  ver  hann  vorn 
andalighan  biskup  ok  fullkominn  formann  ýfer  oss  ok  alltt 
holabiskupsdæmi  at  vndan  teknu  apturkalli  þeirra  kuittana  sem 
fýri  biskupar  ok  formenn  heilagrar  holakirkiu  hafua  giort  ok  vt 
gefit.  Ok  hier  med  hofum  ver  lofat  honum  hlýdni  ok  truskap 
sem  oss  berr  at  giora  vorum  rettum  biskupi.  Ok  til  sani(n)da 
hier  vm  settum  ver  fýrnefnder  prelatar  ok  prestar  vor  jnzsigli 
firir  þetta  samþýktar  bref  skrifat  ca  holum  j  hialltadal  þridiu- 
daghin  næsta  epter  allra  heilagra  messu.  anno  domini  CD^  cd^ 
xl^.  quarto. 

')  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld;       ')  [hefir  gleymzt  úr 
frumbréfinu. 


662       KOLBEINSSTAÐIR.  —  HREPPHÓLAR.  —  HÓLASTÓLL.    1444. 

706.  1444. 

ViRÐiNG  á  Kolbeinsstaðakirkju  í  Hnappadalssýslu,    þegar  Goð- 
svin  biskup  visiteraði. 

AM.  260.  Fol.  (aptan  við  Kolbeinsstaða  máldaga  í  Vilchinsbók 
CCXI);  AM.  259.  Fol.  skr.  c.  1640;  AM.  256.  4to  skb.  1640; 
Landsb.  350.  4to  skr.   1643;  JSig.  147.  4to  skr.   1655. 

Anno  Domini  CDO.  cd^^.  xP.  qvarto  þa  biskup  Gottsvijn  visi- 
teradi  var  metin  kirkian  ai  Kolbeinstodum  og  var  giort 
halfur  setti  tugur  Hundrada.  su  bot  er  Erlendr  Narfason  hafdi 
latit  bæta  kirkiuna  oc  .xv''-^)  j  odru  laghi. 


707.  1444. 

Afhending  staðarins  í  Hölum  í  Hrunamannahrepp  (Hrepp- 
hólum),  þegar  Sæmundr  Jónsson  slepti,  en  Erlendr  Brandsson 
tók  við. 

AM.  262.  4to  bl.  Ib,  skr.  c.  1600.   AM.  66  A.  8vo  c.   1600. 

fimti  maaldagi. 

Anno  domini  1444  afventi  suo  mykla  peninga  j  Holum 
Sæmundur  Jonsson  enn  medtok  ellendur  brandzson. 

kyr  XV.  og  Ix  asaudar. 

þria  hesta  og  iij  hross  og  v  kalfa. 

J  portio  iiij  voder  og  xij  alner  betur. 

J  busgagni  vj  trog.  iiij  kerolld.  ij  skiolur.  iij  diskar 
vonder.  vond  kan(n)a.  vatzkall  og  lasin  panna  og  onnur  litil. 
vefstadur.  ij  bord.  pundari.  vond  sæng.  kijsta  vond.  iij  marka 
pottur.  aklædi.  sessa  og  litill  stijgi. 


708.  1444. 

Reikningsuppteiknan  staðar  ráðsmanns  á  Hólum  í  Hjaltadal. 

AM.  276.  4to  skinnblöð.     Er  þessi  klausa  rituð  inn  í  reikning 
Hólastaðar  1389     (DI.  HI,  363). 


')  xvjc.  259. 


1445.  JARÐAKAUPABRÉF.  663 

Anno  domini.  CD^.  cccc^.  x.l^.  iiij^.  lukti  sira  magnus  af 
holastadar  peningum. 

jn  primis  vndir  matseliv  kvgilldi. 
firir  sin  kost  siu  sokka. 
ij.  ær  j  kavp  sitt  CDagnvsi  oddasyni. 
aa  firir  smior.^) 


ní\n  10.  Janúar       1445.)  ^  r  '*  i„ib 

'^^-  7.  Septeraber  1446.(         «  Grytubakka. 

Fjórir  menn  votta,  að  Magnús  Oddason  hafi  feingið  Guðrúnu 
Arnfinnsdóttur  konu  sinni  tilgreindar  jarðir  til  fullrar  eignar 
fyrir  jarðir,  er  Magnús  hafi  selt  og  Guðrún  átti. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  4065,  með  hendi  Jóns  Magnússonar 
bróður  Árna  »Ex  originaH".  »Brefed  er  á  kalfskinn,  med  hangande 
Jnsigle,  og  Ödrum  þremur  þveingiastufum «   og  er  innsiglinu  lýst. 

f  at  giorum  vier  sira  magnus  prestur  þorbergsson  ok  oli 
biarnason,  steinmodr  haoskullssfon  ok  aornolfur  eyolfsson  godum 
monnum  viturlegt.  med  þessu  uoru  oppnu  brefi  at  uer  vorum  i 
hia  saum  ok  heyrdum  aa  gRytubakka  j  hofdahuerfi  Anno  domini 
CD^.  cccc^.  xl.  qvinto  svnvdagen  næsta  efter  en  þrettanda  dag 
i  iolum  at  magnus  oddason  fiek  ok  lukti  med  handabandi 
gudruno  arnfinnzdottur  eiginkonu  sinne  halfa  fiordu  iord  til 
fullrar  eignar  er  suo  heita  vazennder  i  liosauazþingum  ok 
hol  i  draflastadaþingum.  yztu  uik  ok  halfan  fagrabæ  j  laufas- 
þingum  fyrer  þær  iardir  er  fyr  nefndr  magnus  hafdi  sellt  ok 
adrnefnd  gudrun  hafdi  att  ok  heiman  haft  er  suo  heita  bakki 
ok  vazendi  i  olafsfirdi  ok  holl  i  skidadal  i  uallaþingum  ok 
grimsnes  i  gritubaka  þingum.  lukti  ok  anefndi  optnefndr 
magnus  fyrnefndri  gudruno  i  fyrsaugdu  handabandi  til  fullrar 
eignar  iordina  miduik  i  laufasþingum  ok  nes  i  laufasþingum 
i  sina  fiordungsgiof  ok  lauggiafir  er  hann  hafdi  gefid  henni  af 
aullvm  þeim  peningum  er  honum  hofdu  aflaz  sidaR  en  þau 
kuomu  saman.  tiundadi  han  þa  atta  hundraud  hundrada. 
skylldi  hun  hafa  fyrnefndar  iardir  miduik  ok  nes  fyrer  attatige 
hundrada.   skylldi  þessi  giorningr    allur    staudugur    standa    ok 

')  þessi  klausa  er  ekki  leingri. 


664  AUÐBREKKA   OFL.  1445. 

obrigdilegr  ef  titnefnd  grudrun  lifdi  honum  leingr  en  med  aullu 
ekki  afl  hafa  ef  þrattnefndr  magnus  lifdi  henne  iengur.  ok  til 
sannenda  hier  um  settum  uer  fyrnefndir  menn  uor  incigli  fyrir 
þetta  brief  skrifad  aa  grytubacka  j  haufdahuerfi  miduikudagen 
næsta  fyrer  mario  messu  sidare  aiRe  sidaR  en  fyr  segir. 


710.  1.  Febrúar'lító.    á  Grund  í  Eyjalirði. 

EiNAR  porleifsson  selr  Eiríki  Loptssyni  jöðina  Auðbrekku  í 
Hörgardal  með  skdgi  í  Skógajörðu  fyrir  handan  Hörgá,  fyrir 
jarðirnar  Skarð  í  Langadal,  Ytra-Gil,  Harastaði  og  Bakka; 
ennfremr  selr  Eiríkr  Einari  Yzta-Gil  í  Langadal  fyrir  Stein- 
staði  í  Öxnadal,  og  samþykkir  Guðný  porleifsdóttir  kona 
Eiríks  kaupin.      MMui  í  lé  b?l9t;  nmk  ta      i 

AM.  Fasc.  XI,  23,  frumritið  á  skinni.  Sjö  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  nú  eru  ekki  eptir  nema  þrjú  af  þeim,  og  er  þó  eitt 
ekki  nema  hálft.  AM.  Fasc.  VI,  18,  transskript  á  skinni  frá  20. 
Sept.   1508.     AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  626  (eptir  transskriptinu). 

intmoi)  onnA  flTi;    j>etta  erv  audbreck(u)bref.^) 

Jn  nomine  domini  amen      -         ■       ;  :    ^^ 

var  sva  felld  iarda  kavp  mllli '  éíféks  lópíísbnai*  o$  éinars 
þolleifssonar  at  adr  nefndr  einar  selldi  fyr  nefndvm  eireki 
jordina  avdbreckv  j  haurgardal  med  aullvm  þeim  skogi  sem 
stendr  j  skoga  jordv  fyrir  handan  havrga  ok  med  avllum  þeim 
gavgnvm  ok  gædvm  sem  jordvni  hefir  fylkt  at  fornv  ok  nyiv  ok 
hann  vard  fremst  eigande  at.  Hier  imote  gaf  fyrnefndr  eirekr 
jordina  skard  j  langadal.  ytra  gil.  myrar.  harastadi  ok  backa. 
reiknadizt  þessar  jardir  allar  samt  fyrir  halft  anad  hundrad 
hundrada.  Jtem  gelldr  titt  nefndr  eirekr  þratt  nef(n)dvm  ein- 
ari  jordina  yzta  gil  i  langadal  med  avUvm  þeim  gædvm  ok 
gavgnvm  sem  henni  hefir  fylkt  at  fornv  ok  nyiv.  her  jmot  gaf 
adr  nef(n)dr  einar  steinstade  er  ligur  j  avxnadal  med  aullv. 
'■'  Samþykti  gudny  þolleifsdotter  kona  eireks  med  handabandi 
fyr    greind  jarda   kavp.^)    skylldi    fyrgreind  jord    avdbrecka  j 


^)  Aptan  á  frumritinu  með  fornri  hendi,    og  hafa    þá  fleiri   Auð- 
hrekkubréf   legið    saman;      ')  skipte,  transskr. 


1445.  JARÐAKAUPABRÉF.  665 

havrgardal  obrigdilig  eign  eireks  lopztsonar.  skylldu  opt  nefndir 
menn  eirekvr  ok  einar  svara  aullum  lagariptingvm  aa  þeim 
jordvm  er  hvor  selldi  avdrvm  enn  hvorr  fyrir  sig  hallda  þeim 
til  laga  er  keypti  ok  afhendar  allar  jardirnar  ok  friaalsliga  at 
ser  taka  hvor  sinar  jardir  at  næstum  fardaugum. 

Vorv  þessir  vottar  hia  þessv  kavpi.  oddi  þosteinsson.  gvd- 
mvndr  þorgilsson.  vilialmvr  finsson.  jon  atlason.  hrafn  jonsson 
ok  jon  sygvrdzson  huerir  sin  jnsigli  med  jnsigli  opt  nefndz 
einars  þorlleifssonar  settv  fyrir  þetta  ydvart^)  kavpa  bref  er 
geyrt  var  aa  grvnd  j  eyiafirdi  manvdagin  næsta  fyrir  pvrificacio 
sancte  marie  virginis.  þa  er  lidit  var  fra  hingat  burd  vors 
herra  iehsv  kristi  þvshvndrvd  fiogvr  hvndrud  fiorir  tigir  ok  fim  aar. 


711.  7.  Mai  1445.      '''"'      á  þingeyrum. 

ToRFi  bóndi  Arason  selr  Skúla  bónda  Loptssyni  jörðina  Hvals- 
nes  á  Kosmhvalanesi  og  Gegnishól  í  Skagafirði,  en  Skúli  selr 
Torfa  jarðirnar  J>ykkvaskóg,  Miðskóg,  fdrdlfsstaði,  Smyrlahól, 
Giljaland  og  Heinaberg. 

AM.  Fasc.  XI,  22,  frumritið  á  skinni.  Eltt  innsigli  er  fyrir 
bréfinu.  Hin  eru  dottin  frá.  AM.  dipl.  afskrr.  1451  (eptir  frum- 
ritinu)  og  5794  (-Ex  orig.«);  afskript  með  hendi  Dr.  Guðbrands 
Vigfússonar  (1858)  liggr  í  drögum  Jóns  Sigurðssonar  til  Fornbréfa- 
safnsins,  eptir  .íbréfi  á  skinni  hjá  Ólafi  Guðmundssyni  á  þorbergs- 
stöðurn*  í  Dölum.  Ártalið  »1445«  stóð  þar  »in  marg. «  með  hendi 
Árna  Magnússonar.  Guðbr.  getr  og  um  dóm  um  kolviðarhögg  í  Ljá- 
skóga  vegna  kirkjunnar  í  f)ykkvaskögi  (1608  — 11)  og  lögfestu  fyrir 
|)ykkvaskógi  1628  (1635)  í  frumriti  hjá  sama  manni.  Eg  hefi 
spurzt  fyrir  um  þessi  bréf  (1895)  hjá  Guðmundi  Jónssyni  á  Horns- 
stöðum,  sonarsyni  Olafs,  en  hann  vissi  ekkert  hvað  af  þeim  var  orðið, 

Jardakaupsbref  skula  loptzsonar  vm  Hualznes  a  rosmhualanese.^) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
broder  jon  med  guds  naad  aboti  ai  þingeyrum.  ordinis  sancti  bene- 
dicti.haflidejuarsson.jon  gudinason.  CDagnus  þorsteinsson.  sigurdur 
þorsteinsson  ok  s^mundr  þorarinsson.  kuediu  guds  ok  sina  kunn- 
ickt  gerandi  ad  sub  anno  gracieCTD^.  cd^.xl^.  quinto  j  stora stofunni 


^)  þannig  bæði;  ')  Aptan  á  XI,  22,  með  hendi  frá  17.  öld. 


666  JARÐAKAUPABRÉF.  1445. 

aa  þÍDgeyrum  jn  festo  johannis  bauerlacensis  vorum  wer  hia  saaum 
ok  heyrdum  ax  ord  þeirra  ok  handaband.  af  eirni  alfu  skula  bonda 
loptzsonar.  enn  torfa  bonda  arasonar  af  annarre  at  suo  íirir  skildu. 
at  adur  nefndur  toríi  selldi  fyrrgreindum  skula  alla  jordina  huals- 
nes  er  stendur  aa  Rosmhualanesi  med  ollum  þeim  gognum  ok 
g§dum  sem  jordunne  fylger  ok  fylkt  hefer  at  fornu  ok  nyiu  ok 
hann  vard  fremst  eigandi  at.  iieiknadi  torfi  at  hualsnesi  fylgdi 
tu^r  jarder  nes  ok  CDelaberg  ok  st§di  onnur  firir  omagavist.ennadra 
^tti  kirkian  ok  þar  til  tolf  kugilldi.  kynni  skuli  at  spyria  at  helge 
gudinason  hefdi  fleire  peninga  tekit  kirkiunnar  vegna  sa  huals- 
nesi  þa  skylldi  torfi  þa  til  leggia. 

Her  med  selldi  greindur  torfi  adurnefndum  skulajordinagegn- 
ishol  i  skagafirdi  er  nu  er  kalladur  kryddholl.  er  stendur  j  vidimyrar 
kirkiu  sokn  medollumþeim  gognumokg^dumsemþeirrijordufylger 
ok  fylkt  hefer  at  fornu  ok  nyiu  ok  hann  vard  fremst  eigandi  ath. 

Her  j  CDote  selldi  opptnefndur  skule  þratt  nefndum  torfa 
þessar  jarder  er  suo  heita  þýckuaskog  j  breidafiardardaulum. 
CDidskog.  þorolfstadi.  smillahuol.  gilialand  ok  ymiaberg.  ser- 
hueria  vm  sik  med  ollum  þeim  gognum  ok  g^dum  sem  greindum 
jordum  fyJger  ok  fylkt  hefer  at  fornu  ok  nyio  ok  hann  vard 
fremst  eigandi  at.  Heiknadi  skule  at  kirkian  j  skogi  §tti  sex 
kugilldi  ok  þar  til  gaf  hann  kirkiunni  æfuinlekt  koluidarhaugg j  lia- 
skoga  jord  suo  mikit  sem  saa  bondi  þyrfte  til  gardin  er  þar 
byr  ok  hundrad  raptvidar  wpp  aa  huert  aar  ^finliga  j  sueina- 
tungu  j  nordraardal.  kýne  torfe  at  spyria  at  skule  hefdi  fleire 
peninga  tekit  kirkiunnar  vegna  j  skoge  enn  sex  kvgillde  þaa 
skyllde  skule  þaa  til  leggia.  Geck  skule  j  borgan  vm  fýrnd  kirki- 
unnar  aa  hualsnesi  vm  suo  langan  tima  sem  helgi  hielt  jordina 
ok  hun  var  honum  d^md  at  skuli  skylldi  suara  þvi  vpp 
Œi  sina  peninga.  skildi  skule  af  ser  at  suara  vm  fyrnd  kirki- 
unnar  edur  porcionem  framar  en  adur  er  skrifat.  Geck  torfe 
j  borgan  vm  fyrnd  kirkiunnar  j  skogi  ok  porcionem  vm  suo 
langan  tima  sem  skule  atti  jordina.  skylldi  huorr  vm  sik  skule 
ok  torfe  suara  lagariftingum  firir  þeim  jordum  er  huorr  selldi 
odrura  enn  bader  hallda  til  laga.  kynne  adrar  huorar  jardernar 
at  ganga  af  med  logum  skýlldi  huor  vm  sik  ganga  aptur  at 
þeim  jordum  er  huor  selldi  audrum  an  k§ru.  Ok  til  sanninda 
her  vm  settum  wer  fyrrnefnder  menn  wor  jnzsigli  firir  þetta 
jardakaupsbref  giort  j  sama  stad  ok  ááre  degi  sidar  enn  fyrr  segir. 


1445.  RÍP  —  DJÚPIDALR.  ^  667 

712.  13.  Maí  1445.  á  Hðlum. 

GuÐMUNDR  prestr  í>orlákssoii  gefr  kirkjunni  á  Hölum  í  Hjalta- 
dal  alian  þann  hluta  í  jörðunni  Ríp  í  Hegranesi,  sem  Ástríðr 
Jörundardóttir  haföi  gefið  honum. 

Landsbókasafn  18.  Fol.  bls.  98,  nýleg  pappírsbók,  »med  einu 
JncigH.*      Hér  prentað  eptir  afskript  Bjarua  realstúdents  Jónssonar. 

Giafabrief  Gudmundar  Prests  Thorlákssonar  um  Part  i 
Rijp  Anno  MCD.  XLV. 

|>at  giðre  eg  Gudmundur  prestur  Thorláksson  gódum  mönnum 
kunnugt  med  þessu  mijnu  opnu  briefi.  ad  eg  gief  kirkiunne  á 
Hólum  til  æfinnlegrar  Eignar.  þann  part.  er  Astrijdur  Jörund- 
ardotter^)  gaf  mier  i  Rijp  i  Hegranesi  med  ollum  gðgnum  og 
giædum  sem  þeim  parte  hefur  filgt  at  fornu  og  nýu  og  eg 
vard  fremst  eigande  ad.  og  til  sannenda  hier  um  setta  eg  mitt 
Jncigle  fyrer  þetta  Brief.  skrifad  á  Hólum  i  Hialtadal  Fimtu- 
dæginn  fyrir  Festum  Sancti  Hallvardi.  Anno  domini  MCDXLV. 


713.  31.  Juli  1445.  í  Ytra-Djúpadal. 

FiMM  mennn  votta,  að  Steinddr  Jónsson  hafi  feingið  Inguni 
Ólafsdóttur  konu  sinni  til  fullrar  eignar  alla  jörðina  Djúpadal 
hinn  ytra  í  Skagafirði,  og  reiknaði  Steindór  henni  hálfa  jörðina 
upp  í  helmingafélag  þeirra,  en  hinn  helming  fyrir  fjárskakka 
til  Rómferðar  og  annars,  er  á  sig  hefði  fallið  síðan  kaupmáli 
þeirra  var  gerðr. 

Afskript  Haldórs  konrektors  Hjálmarssonar  (d.  1805)  eptir 
frumbréfinu,  og  liggr  hún  í  Fornbréfasafni  Jóns  Sigurðssonar,  og 
virðist  vera  allnákvæm  og  stafrétt,  en  þó  undarlega  stafsett.  Haldór 
kallar  hana:  »Utskrift  af  gðmlu  kálfskinnsbrefe,  þó  læselegu,  sem  fyrst 
hefr  vered  med  6.  hangande  Jnnsiglum,  hvar  af  eitt  er  enn  nu  líted 
skaddad,  partr  epter  af  ðdru,  enn  hin  4.  hreint  af  fallin«.  »Utan  á 
brotinu  stendr,  enn  er  dæft  orded,  og  þvi  ei  sem  best  aflestrar: 

í)etta  Breff  virdizt  mier  standa  verde  jnn  til  þess  þad  verdur 
med  lögum  rekidt.  1624,  Gijsle  Haakonarson.« 

Að   síðustu   ritar  Haldór:     »Framan  skrifad  Document  hefe  eg 

')  Geirmundardotter,  hdr. 


668  DJÚPIDALR.  1445. 

epter  beidne  Mr.  Biarna  Eyrikssonar  í  Diúpadal  uppskrifad,  og*  vilde 
láta  þad  vera  ordrett,  og  jafnvel  stafrett  epter  sinum  original  ad  svo 
miklu  leite  eg  hafde  vit  a  ad  lesa,  vitnar  Hofstadasele  d.  17.  Maji  1799«. 

Jehsus  christus.    '  ^^'^'^   nmvíiibauvj . 

011um  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heira  sennda. 
olaafr  grimsson.  jon  guidnason.  jon  halldorsson.  þorsteinn  jons- 
son  ok  jon  þoruardsson.  kuediu  gudz  ok  sijna.  kunngtt  gior- 
ande.  at  þca  lidit  var  (frcn)  hingatburd  wors  herra  jeshu  christi 
(D.  cccc.  xl.  ok  V.  cnr  faustudaginn  næstann  ephter  olafsmesso^) 
j  itra  diupadal  vorum  vær  j  hiaa.  saum  ok  heirdum  aa  ord  ok 
handaband  þeirra  steindors  jonssonar  ok  ingunar  olaafsdotter 
konu  hans.  at  suo  fyrer  skildu.  þat  nefndur  steindor  lugtti  ok 
skipade  Jngune  aadurnefndre  thil  fuUrar  eignar  alla  jordina  itra 
diupadal  j  skagafirde  j  flugumyrarþingum.  med  ollum  þeim 
gognum  ok  gædum  sem  greindre  iordu  filger  ok  filgtt  hefur  at 
fornu  ok  nyu  ok  hann  vard  fremst  eigande  at  ordinn.  ollu  til- 
skildu  enn  onguo  fraa.  med  þessum  tilskildum  landamerkium. 
at  firir  sunnann  framm  rædur  diupadalsaa  til  jokuls  og  austur  j 
gloppugil.  gagnuartt  þadan  nordur  epter  fiallinu  mots  vid  hola- 
stadar  menn.  sijdan  rett  j  vestur  epter  ollu  fiallinu  og  allt  aa 
feikirs  nauf  ok  rettsynes  i  jtra  nautaskalar  enda  ok  steingard 
þann  sem  geingur  ofan  j  m.  er  hennar  heimaland  aa,  mille  þess- 
ara  vm{m)erkia  sem  fyr  seiger.  Reiknate  steindor  henne  halfa 
iordina  i  sinn  helming  efhter  þui  sem  i  þeirra  kaupmalabrefi 
stendur.  at  helming  skylde  eiga  huorth  þeirra  feingins  fiaar  og 
ofeingins.  enn  halfa  iordena  lugthe  hann  henne  firir  þaug  gioUd 
ok  fiarskakka  er  hann  reiknade  aa  sig  hafa  komit.  war  þat  i 
firstu.  xlc.  er  tittnefndur  steindor  vard  skylldugur  þoruarde 
bonda  lofthsyne  j  þeirra  reikningskap  ok  .xvc.  er  hann  gaf 
birgethu  dottur  sinne  ok  .xx<=.  er  hann  gaf  til  romferdar.  komu 
þesse  giolld  aa  þrattnefndan  steindor  morgum  vetrum  seirna 
enn  hann  giorde  fiekaup  med  opthnefnda  ingune  konu  sijna. 
samþictthe  tijttnefnd  ingun  onguaan  þennan  giorning  nie  pen- 
inga  wthlaat  sem  aadur  eru  skrifud.  skillde  fyrgreind  iord  ithre 
diupedalur  obrigdulig  eign  ingunar  fyrer  steindore  ok  ollum 
hans  loghligum  erfingium.  afhenntthe  steindor  þessa  fyrgreinda 


')  þ.  e.  30.  Júlí. 


1445.  LANDAMERKJABRÉF.  669 

ihord  þraattnefndre  ingune  þaa  strags  oss  hicaverondum  med 
haíidsolum.  Og  til  meijre  stadfestu  og  audsyningar  hier  wm 
setthe  margnefndur  steindor  sitt  inncigle  med  worum  aadur- 
greinndra  manna  innciglum  fyrer  þetta  giorningsbref  huertt 
skrifad  war  deige  sijdar  enn  fyr  seiger. 


714.  11.  September  1445.  á  þingeyrum. 

Hrafn  Sveinbjarnarson  og  tveir  menn  aðrir  votta  um  landa- 
merki  Reykja,  Bergstaða  og  Torfustaða  í  Miðfirði  og  að  Reykir 
ætti  fljótið  fyrir  ofan  Bugðhyl  og  Bugðhyl  hálfan  til  móts  við 
Staðarbakka  og  Mel  í  Miðfirði. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  510,  «Ex  originalibus  pordar  þorleifssonar 
fi  kirkiubæiarklaustri..  (AM.),  og  er  afskriptin  staðfest  18.  Sept.  1712 
í  Reykjavík  á  Seltjarnarnesi  af  Árna  Magnússyni,  Páli  Hákonarsyni 
og  Magnúsi  Einarssyni.     Sbr.  bréf  frá  2.  Dec.   1446. 

J>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heýra  senda 
hrafn  sueinbiarnarson.  oddur  brýniolfsson  ok  jon  viguatzson 
q(uediu)  guds  ok  sína  kunnigt  gerandi.  at  wer  heýrdum  oss 
ellri  menn  segia  þessi  vera  landamerki  mille  reykia  ok  berg- 
stada  at  hlifartiorn  redi  efst  cct  halsinum  ok  sidan  sloder  þ^r 
«r  liggia  fyrer  sunnan  tiðrnina  ok  ofan  j  grástein  en  ór  steininum 
rettsýni  ok  ofan  j  skr^plud^l.  en  ór  delinne  ok  ofan  j  mógil. 
ór  mógili  ok  ofan  j  einstaka  hól.  enn  j  mille  torfastada  ok 
Reykia  ór  holnum  ok  ofan  j  jsolfs  melshorn.  en  þetta  berr 
hrafn  framar  at  þa  er  hann  var  med  olafi  skeggiasyni  Ridu 
þeir  æ  laudamercki  brgdurner  ketiU  skeggiason  er  þa  catti 
torfastadi  ok  olafur  skeggiason  er  þa  atti  Reýki  ok  marger 
adrer  goder  menn  ok  sogdu  þessi  landamerki  at  reyker  ^tti 
nedan  at  midgardinum  er  gengr  sudur  at  sikinu  er  fellur  ofan 
med  jsolfs  mels  horni  enn  sikit  redi  þadan  ok  fram  j  ca  ok 
olafur  eignadi  ser  fliotid  fyrer  ofan  bugdhýl  ok  halfan  bugdhU 
til  motz  vid  bada  stadina  stadarbacka  ok  mel  ok  sidan  felli 
þar  j  sama  stad  bugdhýlur  nu  sem  hann  fell  firir  fimtigum 
uetra  ok  alldri  heyrdi  hann  tuimgli  ca  at  reýker  ^tti  eigi  þessa 
Jord  ok  veidi  ok  þar  til  sem  nu  er  komit.  Ok  til  sanninda 
her  vm   settum  wer  fyrrnefnder  menn  wor  jnzsigle  fyrer  þetta 


670  EINGLENDINGÁE.  —  ODDR  PRESTR.  1445. 

vitnisburdarbref  skrifat  ca  þingeýrum  laugardaginn  n^sta  fyrer 
krossCDesso  ca  haustid.  anno  domini.  CD^.  cd^.  xP.  quinto. 


715.  c.  14.  Seplember  1445. 

DóMR    um  þrjá  Einglendinga,    er    stolið    höfðu    pilti   einum   á 
íslandi  og  haft  hann  með  sér  til  Einglands. 

Liber  niger  admiralitatis  (The  Black  Book)  í  Monumenta  juridica 
I,  London  1871,  ed.  bj  Tr.  Twiss,  bls.  273.  Hér  er  einungis  tekinn 
sá  kafli  úr  dómnum,  er  snertir  þetta  mál. 

Item  quod  Willelmus  Byggemane  de  Suetesham  magister 
cujusdam  navis  vocatæ  le  Trinyte,  dictæ  vulgariter  a  dogger/) 
Johannis  Pigot  et  Henrici  Torysby  de  Lenna  Episcopi,  circa 
festum  Exaltacionis  Sanctæ  Crucis,  anno  dicti  regis''^)  vicesimo 
tertio,  cepit  unum  puerum  in  partibus  de  Islandia,  et  ipsum 
duxit  in  dicta  navi  ad  ibidem  usque  Suetesham  ad  sibi  servi- 
endum,  contra  statuta  regia  in  hac  parte  facta  &c. 


716.  30.  September  1445.       á  Möðruvöllum. 

DóMR  sjö  klerkmanna  útnefndr  af  Gottskálki  Hdlabiskupi  um 
séra  Odd  forkelsson,  er  biskupinn  kærði  fyrir  það,  að  hann 
hefði  haldið  Bægisárstað  ólöglega. 

AM.  Fasc.  XI,  21,  frumritið  á  skinni.  Af  sjö  innsiglum,  sem 
hafa  verið  fyrir  bréfinu,  eru  nú  þrjú  eptir. 

doomsbref  vm  sira  od(d)  a  begisaa.^) 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heýra  senda 
broder  sigurdr  prior  aa  maudrwollum.  þorkell  gudbiartson. 
brodir  CDattheus  wigertson.  jon  hroarson,  þorgiimur  jonsson. 
jon  halldorson  prestar  ok  broder  kolbeinn  jonsson  diackne 
kuediu  guds  ok  sina  kunnigt  gerandi  at  sub  anno  gracie  CD^ 
cd^  xF  quinto  a  fimtadaghinn  nesta  epter  mickelsCDesso  a 
maudrwavllvm    j    havrgardal    uorum    ver   j    dom    næfnder   af 


^)  þ.  e.  einskonar  fiskiskúta;     ')  þ.  e.  Henrici  sexti;     ')  Aptan  á 
bréfinu  með  fornri  hendi. 


1445.  ODDR  PRESTR  Á  BÆGíSÁ.  671 

virduligum  herra  herra  Gothskalk  med  guds  nad  biskupi  a 
holum  huerra  suara  edur  seckta  oddr  prestur  þorkelsson  veri 
skylldugur  firir  þa  akierv  herra  biskupin  kierdi  til  hans  at 
hann  hielldi  stadin  a  begisaa  ok  hefdi  halldit  wpp  a  langan 
tima  med  orett.  handabandadi  sira  oddr  sig  sem  laugliga 
stefndan  vnder  dom  worn  fyr  nefndra  manna  wm  halld  ok  asetv 
stadarins  a  begisaa  ok  hans  peninga.  þui  dæmdu  wer  hann 
skylldughau  at  syna  biskupinum  fvllt  skial  firir  nefndum  stad 
begisa  af  rettum  formanni  hola  kirkiv  jnann  þriggia  daga.  Cn 
ef  hann  gietti  eigi  þat  synt  collacionem.^)  demdum  wer  sira 
odd  skylldvgan  at  afhenda  stadin  a  begisa  med  auUum  sinum 
peningum  fridvm  ok  ofridvm  faustum  ok  lausum  ok  aullu  þvi 
er  þeir  hafa  frvcktad  sidan  nestu  fardaga  an  þess  er  nyttihg 
hion  hafa  neytt  biskupinum  j  havnd  edr  hans  wmbodsmanne 
jnan  siav  natta.  þar  med  allt  mortalia  þat  fallit  hefer  medan 
hann  hefer  halldit  fyrnefndan  stad  a  begisa  j  haurgardai  ok 
porcionem  ok  prest(t)iunder.  ^u  a  nestum  fardaugum  tolf  alner 
ofridar  efter  huert  hundrad  bedi  j  jaurdu  ok  lavsagozsi  epter 
dýrleika  stadarins  en  laugleigu  epter  huert  fritt  kugilidi  suo 
micket  wpp  a  huert  ar  sidan  hann  war  prestur  ok  hiellt  stadin 
a  begisa  ok  þriatigi  marka  heilagre  holakirkiv  heim(a)  a  holum 
enn  at  nestum  fardaugum  j  fridum  peningum  ok  friduirdum. 
6n  allt  þat  er  hann  getur  eigi  luckt  a  nestum  fardaugum  sveri 
at  eineidi  at  hann  skal  luka  holakirkiv  ok  begisarkirkiv  epter 
þvi  fremzsto  sem  gud  gefur  honum  peninga  til.  Jtem  demdu 
wer  til  biskupsins  nada  huort  honum  hefer  borit  at  hafa  kost 
ok  kavp  af  stadnum  aa  begisa  til  jafnadar  vid  adrar  kirkiur 
sem  hann  hefer  curam  yfer  haft  ok  þar  med  sira  odd  skylldugan 
at  tacka  lavsn  ok  skript  firir  oriettligt  halld  kirkivnar  ok 
stadarins  a  begisa  af  herra  biskupinum  slika  sem  hann  wiU  a 
hann  leg(g)ia  med  riett, 

Ok  til  sanenda  hier  wm  settum  wer  fyrnefnder  menn  wor 
jnscigli  firir  þetta  bref  scrifat  j  sama  stad  deghi  ok  ari  sem 
fyr  aeger. 


^)  þetta  orð  ritað  yíir  línunni. 


672  LAXÁRMÝRARÓS.  1445. 

717.  4.  Oktober  1445.  á  Munkaþverá. 

J)RÍR  klerkraenn  votta,  að  Einar  ábóti  á  Munkaþverá  seldi  með 
samþykki  konventubræðra  Gottskálki  biskupi  og  Hdlastað  þann 
part,  er  klaustrið  átti  í  Laxármýrarósi,  til  móts  við  Grenjaðarstað, 
en  biskup  lét  klaustrið  fá  í  staðinn  alla  þá  laxveiði,  er  Hóla- 
staðr  átti  í  Deildará  norðr  á  Sléttu. 

AM.  Fasc  XI,  20,  frumrítið  á  skinni.  Fimm  innsigli  hafa  veriö 
fyrir  bréfinu,  og  eru  það  enn,  nema  hið  síðasta,  sem  er  dottið  frá, 
en  brákuð  eru  tvö  hin  fyrstu.  Gömul  afskript  af  bréfinu  er  í  bréfa- 
syrpu  Guðbrands  biskups  (AM.  242.  4to  bl.  97  a). 

bref  vm  laxaveida  skipte  millwra  holastad  ok  munkaþuera.^) 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  sennda 
gýgurdr  prior  af  mðdruvaullum.  þorkell  prestur  gudbiartzson. 
Ýon  prestur  hroazsson  Quediu  guds  ok  sina.  kunnigt  giorandi 
at  sub  anno  gracie  CD^  cccc^  xP  quinto.  a  munkaþuera  j 
eýiafirdi  sunnudaginn  næsta  epter  CDikaelsmessu^)  vorum  uær  j 
hia  saum  ok  heýrdum  a  handaband  virduligs  herra  herra  goth- 
skalks  med  guds  nad  biskups  ath  holum  ok  einars  abota  af 
munkaþuera  med  suo  firir  skildu.  at  einar  aboti  selldi  herra 
biskupinum  med  samþýcki  sinna  conuentubrædra  þann  part  ok 
jtaulu  er  klaustrid  a  munkaþuera  atti  j  laxármýrar  osi.  tuau 
hunndrut  af  sex  hundrudum  til  motz  vith  greniadarstad  bisk- 
upinum  ok  heilagri  holakirkiu  til  æfinligrar  eignar.  hier  j  moti 
gaf  herra  biskupinn  gothskalk  laxveidi  alla  þa  holakirkia  atti  j 
deilldara  nordr  a  sléttu  er  fellr  a  milli  hols  ok  raufarhafnar 
klaustrinu  a  munkaþuera  til  obrigdiligrar  eignar. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  setti  einar  aboti  sitt  jnnsigle  med 
sinna  conuentubrædra  jnnsigle  med  vorum  jnnsiglum  firir  þetta 
bref  skrifat  j  sama  stad  ok  ari  degi  sidar  en  fýr  segir. 

718.  4.  December  1445.  í  Westminster* 

Henrik  Einglakonungr  hinn  sjötti  gefr  Goðsvin  Skálholts- 
biskupi  verndarbréf  til  eins  árs  veru  á  Einglandi  fyrir  hann 
sjálfan,  fylgd  hans  og  fé. 

^)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi;  ')  þ.  e.  3.  Okt. 


1446.  GOÐSYIN  BISKUP.  673 

Rymeri  Foedera  ed.  Holmes  V,  I,  151. 

Pro  episcopo  in  partibus  Islandiæ. 

Rex,  per  literas  suas  patentes,  per  unum  annum  proximo 
futurum  duraturas,  suscepit  in  protectionem,  tuitionem  et 
defensionem,  ac  salvam  gardiam  suas  speciales  venerabilem 
Oodsuinum  Scalotensis  ecclesiæ  episcopum  in  partibus  de 
Islandia,  in  regno  regis  Angliæ  ad  præsens  existentem,  extra 
idem  regnum  regis,  una  cum  familiaribus,  equis,  bonis,  rebus 
et  hernesiis  suis  licitis,  ac  cum  vasis  argenteis  et  jocalibus, 
pro  statu  suo  necessariis,  necnon  argento  et  auro  in  massa 
ponderis  viginti  et  trium  marcarum  Troie,  pro  calicibus  et 
aliis  vasis  ecclesiasticis  ad  honorem  doi  et  ecclesiæ  suæ  inde 
fiendis,  versus  partes  suas  proprias  se  divertendo  et  exinde  in 
regnum  regis  prædictum,  cum  familiaribus,  equis,  bonis, 
rebus  et  hernesiis  suis  licitis  et  honestis,  reveniendo,  ibidem 
morando,  nocte  dieque  perhendinando,  et  exinde  versus  partes 
suas  proprias,  quotiens  et  quando  sibi  placuerit,  redeundo; 

Proviso  semper  quod  idem  episcopus,  ac  familiares  sui 
prædicti,  vel  eorum  aliquis,  quicquam  in  contrarium  pacis, 
inter  regem  et  regem  Daciæ  nuper  captæ  et  conclusæ,  seu 
quicquam,  quod  in  regis  aut  regni  sui  præjudicium  seu  populi 
sui  dampnum  cedere  valeat,  non  attemptent,  seu  attemptet,  aut 
attemptari  facere  præsument,  vel  præsumat  quovis  modo. 

Teste  rege  apud  Westmonasterium,  quarto  die  Decembris 
[Anno  domini  CD^  cd^  xl^  v^  anno  vero  regni  nostri  xxiiij^.^) 


719.  8.  Januar  1446.  i  Langadal. 

Kaupmálabréf   Ólafs  Geirmundssonar    og   Sigríðar  I>orsteinS" 
ddttur. 

AM.  Fasc.  XII,  4,  frumritið  á  skinni.     Sex  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  fjögur  af  þeim  eru  nú  dottin  frá. 

kaupmala(bref)  sigridar  þor(steinsdottur).^) 
Jn  nomine  domini  amen 
War    suo    felldr    kaupmali   lýstur  ok  stadfestur  aa  miUum 

^)  [sbr.  á  spássíu;  ')  Aptan  á  bréíinu  með  fornri  hendi. 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  43 


674  KAUPMÁLABRÉE.  1446. 

þeirra  olafs  geirmundzsonar  ok  sigridar  þorsteinsdottur  ath^)  aa 
iironnýiastaudum  j  laxariidalh  j  hiardharhollz  kirkiu  soknn  sunnu- 
daghinn  næsta  fýrir  joli^afaustu  þa  er  lidit  var  fra  hingat 
burd  vors  herra  jehsv  christi  þushunndrud  íiogur  hunndrud 
fiorir  tighir  ok  sex^)  arh  ath  huort  þeirra  hafdi  til  kaups  med 
annat  vm  sigh  tuau  hunndrud  hunndrada.  Jtem  gaf  adur 
greindur  olafur  fyrr  nefnndri  sigride  sextighe  hunndrada  j  til- 
giof  ok  beckiargiof.  var  þa  heunar  gotzs  j  hans  gard  halft  þridia. 
hunndrad  hunndrada, 

Woro  þessir  festingaruottar  sira  pall  biarnnason.  þorualldur 
þorkelsson.  gunnar  biarnason.  þorarinn  biarnason,  þorsteinn 
gudmundzson.  eýuinndr  kolbeinsson  leikmenn. 

Jtem  m  sama  arhe  ath  hronnyiastaudum  j  laxardal  j 
hiardarhollz  hrepp  ok  kirkiv  soknn  þa  er  titt  nefnndur  olafur 
feste  opt  nefnnda  sigride  sier  til  laugligrar  eiginkonu  kiore 
þorgerdur  modur  hennar  sigride  dottur  sina  malakonu  j  gard 
fyrr  greins  olafs.  var  þa  malhinn  halft  þridia  hundrad  hundrada. 
skyllde  hann  leggiazt  vpp  i  buu  eda  betzstu  eignn  er  þau  ætti 
edur  eigannde  ath  ýrde. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settv  fyrr  nefnder  menn  sin  jn- 
sigli  fyrir  þetta  kaupmalabref  giort  var  j  langadal  laughar- 
dagin  næsta  epter  þrettanda  dagh  jolha  þa  er  lidhit  var  fra 
hingatburd  vors  herra  jhesu  christi  þushundrud  fiogur  hunndrud 
fiorir  tighir  ok  sex  arh. 


720.  [1446] 

Testamentisbréf  forvarðs  Loptssonar  á  Möðruvöllum. 

Add.  British.  Museum  11,  242  (FM.  206)  bl.  50—51:  Syrpa 
séra  Gottskálks  Jónssonar  í  Glaumbæ  skr.  1543 — 91;  IBfél.  79,  4to 
bls.  327—29  skr.  c.  1680.  Afskript  af  bréíinu  er  og  í  Bibl.  Bodl. 
Oxf.  Coll.  FMagn.  Nr.  55,  4to  bls.  142—45  með  hendi  séra  Guð- 
brands  í  Vatnsfirði;  Advoc.  Library  Edinb.  21,  714.  4to  (ágrip). 

Testamentvmbref^)  þorvardz  lopzsonar  [bonda  hvstrv  margretar.*) 
Jn  nomine  domini  amen. 

')  svo;  '■')  þannig;  mun  annað  hvort  eiga  að  standa  hér:  fimm, 
eða  þá  sj  ö  síðast  í  bréfinu ;  ^)  Testamentisbrief  79 ;  *)  [a  Medruvallum  79. 


1446.  TESTAMENT  l&ORVARÐS.  675 

Gerer  ec  þorvardr  lopzson  heill  at  viti  oc  samuizcu  en 
krankr  j  likama  svo  fallit  mitt  testamentvm  Gvde  allzvalldanda 
til  lofz  oc  dyrdar  oc  hanz  blezudu  moder  sancte^)  jvngfrv  mario 
oc  ollum  gudz  helgum  monnum  til  sæmdar  oc  virdingar  en 
mier  syndugum  til  syndalausnar  oc  saluhialpar  oc  ollum  þeim 
sem  gud  lofar  at  sia^)  olmusa  þickiz^)  firir. 

Jn  primis  iatar  ec  mic  Gvdi  skylldugan.  Gef  ec  mic  oc 
mina  sal  j  valld  oc  vernnd  skapara  [oc  lausnara  mins  herra^) 
iesu  christi  oc  j  skiol  oc  myskunnar  fadm  heilagrar  kirkiu  oc 
arnadar  ord^)  jungfru  sancte  marie  og  en[s]  blezada  CDartini^) 
erkibiskups  oc  sancte')  Nicvlaus  erkibiskupz^)  sancte^)  Johannis 
holabiskups  oc^)  bartholomeus  postula  oc  ennar  blezudu  bar- 
baru  oc  allra  gudz  heilagra  manna. 

Kys  ec  likama  minum  legstad  at  kirkiu  hins  sæla  martini 
heima  cci  modruuollum  j  eyatirdi.  Hier  med  gef  ec  kirkiunne 
til  æfenligrar  eignar  messoklædi  at  auUu  oc  kalek  forgylltan. 
[alltarizbrun  med  bunade.  ij.  likneski.  koparkross  gylltur.^^) 
iij.  hialmar  .ij.^^)  med  jarn.  [enn  emn^^)  med  kopar. 

Jtem  kirkiunne  at  holum  j  hialltadal  .x*'.  oc  þar  til  sæmi- 
ligan  grip. 

Jtem  kirkiunne  j  skalhoilti  .x^  oc  þar  til  sæmiligt  þing. 

Jtem^^)  kirkiunne  at  munkaþuera  [oc  klaustrinu^^)  .x^.  j 
nytteligum^^)  peningum  þeim  sem  kirkiunne  oc  klaustrinu  ero 
til  uppreistar  oc  nytta.^^) 

Jtem^^)  klaustrinu  at  modruuollum  [j  horgardaP^)  fimm  .c. 

Jtem  ^')  .V.  c.  reynenesklaustri. 

Jtem^')  þingeyraklaustri  .v.  c. 

Jtem^')  helgafellzklaustri  .v.  c. 

Jtem^^)  videyarklaustri  .v.  c. 

Jtem^^)  þyckuabæarklaustri  .v.  c. 

[Jtem  kirkiubæiarklaustri  .u.  c.^^) 

Jtem^')  breidabolstadar  kirkiu  j  fliozhlid  .c. 

bæarkirkiu  j  floa  .c. 

Strandarkirkiu  .c. 


')  b.  V.  79;  »)  su  79;  ^)  þiggest  79:  *)  [mijns  og  lausnara  79;  ^)  ordz 
79;  «)  martinus  79;  ')  sancti  79;  «)  og  b.  v.  79;  «)  sl.  79;  '^)  [sl.  79; 
'')  einn  79;  •»)  [og  tveir  79;  '')  sl.  79;  '*)  [sl.  79;  '')  nytsamlegum 
79;  »«)  nytsemdar  79;  '')  sl.  79;  '«)  [sl.  79. 


676  TESTAMENT  ÞORVARÐS.  1446. 

krysuvikr*)  kirkiu  .c. 

Bravtarholltz  kirkiu  .c.  [j  uide.^) 

[kalladarnes  krosse  hundrat 

krossenum  ai  hofi  j  vopnafirde  hundrat.^) 

CDyklagardz  kirkiu  [mariu  likneski.*) 

Savrbæarkirkiu  .c. 

Hrafnagils  kirkiu  .c. 

Greniadarstadar  kirkiu.  c. 

Jtem  presti  þeim  edr  abota  sem  mic  syngr  til  molldar  iij.  c. 

Sira  magnuse  einarssyne  messoklædi  oc  hverium  þeim*^) 
presti  sem  yfer  minum  greptri  stendur  hundrat.  huerium  klerk 
[edr  diakna  .x.^)  aura. 

Prestvm')   j    nordlendinga   fiordvngi  .xx.  c.  til  salumesna. 

Jtem  fatækum  monnum^)  .xx.  c. 

Jtem  oreiga  skullder  allra  þeirra  manna  er  aa  minum 
jordum  [bvat^)  hafa  gef  ec  kuitta(r)  firir  gvdz  skuUd  oc  sancte 
martinus. 

Jtem  skipar  ec  fatækan  mann  til  huerz  mins  bvs  fiogra 
[COodrvvollum.  Eidum.  hlidarenda  oc  strond^^)  þann^^)  sem 
margret  min  vill  til  taka  svo  leingi  sem  hvn  lifir  til  ^^). 

Bidr  ec  vm  margretu  mina  at  hun  minniz  mins  artidar- 
dagz  svo  leingi  sem  hun  lifir  vpp  aa  huert  ar.  oc  suo  alla  þa 
sem  þær  kirkiur  hallda  sem  ec  hefi  nockura  minning  til  giortt. 
svo  micit  sem  gvd^^)  skytur  huerium  i  hvg  minne  salu  til 
Malpar. 

Hefi  ec  feingit  margret^*)  minne  mitt  fuUt  oc  logligt  um- 
bod  med  handabandi  þetta  mitt  testamentum  ut  at  luka  oc 
sierhuerium  af  greida  j  moguligan  tima  suo  sem  henne  er 
aadugligt  j  sierhuerium  stad. 

Bidur  ec  um^^)  alla  oc  sierhuern  lærdan  mann  oc  olærdan 
■vine  sem  ouine  einkum  fatæka  menn  gudz^^)  at  þeir  firirgefi 
mier  alla  þa  hlvti  sem  ec  hefi  [med  þeim^^)  brotit  firir  gvdz 
saker.  Vil  ec  giarnan^®)  ollum  monuum  firirgefa  hvad  ed 
þeir  hafa  [med  mic^^)  brotit.      J>ackar  eg  oUum  minum  vinum 

')  kiesuvijkurO)  79;  ')  [sl.  79;  ')  [úti  á  spássíu  í  11242;  *)  [jc,  79; 
*)  b.  V.  79;  «)  [.V.  79;  ')  prestunum  ollum  79;  «)  sl.  79;  ')  [bua  edur 
bued  79;  '")  [Modruvalla.  Eyda.  Strendur.  Hlijdarenda  79;  '  •)  þa  79; 
^*)  sl.  79;  ")  minn  b.  v.  79;  '')  margrietu  79;  ^*)  nu  79;  ^«)  b.  v.  79; 
'^)  (vid  þa  79;  ^8)  sl.  79;  '«)  [mier  a  mote  79. 


1446.  SKIPTÍ  EPTIR  ÍORVARÐ.  677 

firir  allan  þann  goda  er  þeir  hafa  mier  til  giortt  oc  bidit  firir 
mier  [til  gudz^)  med  einne  pater  noster  oc  verzinu^)  aue  maria 
oc  finnunz  i  paradis  med  gledi  aller  saman  firir  myskvnnar 
dom  vorz  liufa^)  lausnara  iesu  christi. 

Bidur  eg  almattugan  gud  at  þat  kome  fyrst  oc  sidaz  til 
hialpar  ollum  þeim  sem  mier  syna  oc  giora  til  goda  oc  minni^) 
syndugre  salu  til  fridar  oc  nadar  suo  at  aldrei  þrotne  en  þeim 
tiP)  syndalausnar  oc  gledi  af  lifanda  guds  syni  jesv  christo 
er  med  fedr^)  oc  helgum  anda  lifer  oc  riker  um  allar  allder 
[uerallda.^) 


721.  30.  Apríl  1446.         [á  MöðravöUum]. 

Bréf  um   peninga   þá,  er  hústrú  Margrét  Vigfúsdóttir  kjöri  í 
fjórðungsgjöf  sína  eptir  J>orvarð  Loptsson. 

MSteph.  27.  4to  bls.  334 — 335,  Svartskinna,  meö  hendi  Bene- 
dikts  lögmanns  í)orsteinssonar  c.  1730.  það  er  auðsætt,  að  þetta 
er  ekki  annað  en  ágrip  bréfsins. 

Anno    1446   aar   lavgardagenn   næstann    firir  Jonsdag  um 
vorid  kiore  Hustru  Margret  i  sina  fiordungsgiof  þessa  peninga. 
fyrst  ij  c  j  Jardagotse  og  so  hejtande  Jarder. 

Sigluvijk. 

Gielldingsaa. 

Halland. 
er  liggia  aa  Svalbardz  strond. 
halfaii  lejning  i  Eyafirde. 

Tiarner  og  Halldorstade. 
Hier  til  ijc  j  frijdum  peningum. 

L"  i  virdingagotse. 
samþikte  þetta  kiðr  Eyrekur  lofftsson  broder  þorvards. 


722.  6.  Maí  1446.  á  Möðruvöllura. 

Skiptabréf  eptir  forvarð  Loptsson  á  Möðruvöllum. 


')  [sl.  79;    ')  sl.  79;    ^)  b.  v.  79;    ')  sl.  11242;    »)  sem(!)  11242; 
*)  hædstum  gude  79;  ^  [allda.  Amen  79. 


678  SK.IPTI  EPTIR  ÍORVARÐ.  1446. 

AM.  238.  4to  bl.  119—120  (Bessastaðabók)  skr.  c.  1570. 
MSteph.  27.  4to  bls.  335—36,  Svartskinna,  með  hendi  Benedikts 
lögmanns  þorsteinssonar  c.  1730  (upphaf  bréfsins,  stytt  og  vikið  við). 

Medkenningar  bref. 

pad  giorum  uer  olafr  loptzson.  magnus  benediktzson. 
einar  arnason.  arne  hauskaulldzson.  Halfdan  biörnsson.  oli 
biarnason  godum  monnum  vitrligt  med  þessu  uoru  breffi  þa  er 
lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  Jehsu  christi  1446  ea  Jons- 
dag  postula  um  uorit  aa  maudruuaullum  j  eyiafirdi  vrorum  uier 
til  nefndir  af  eireki  bonda  loptzsyni  af  eirni  alfv  aa  uegna 
barna  þorvardz  loptzsonar  brodr  hans  en  hustru  margrietar 
wigfusdottr  af  annari.  ad  virda  alla  þa  peninga  og  skipta 
sem  fiellu  eptir  fyrr  greindan  þoruard  loptzson  j  fridum  pen- 
ingum  og  ofrídum  faustum  og  lausum.  og  medr  þvi  ad  fyrr 
nefnd  hustru  margriet  birti  þar  fyrir  oss  bref  vndir  dandi 
manna  jnsiglum.  ad  þau  þoruardr  loptzson  bondi  hennar 
haufdu  ]agt  helmingsfielag  millum  sin  epter  þui  sem  laugbok 
wottar.  og  þui  skiptum  uier  greindir  menn  aullum  peningum 
helminga.  faustum  og  lausum.  fridum  og  ofridum.  annan 
helming  til  eignar  baurnum  þoruardz  skilgetnum.  en  annan 
helming  fyr  greindri  hustru  margretu  eigiii  kuinnu  hans  henni 
til  eignar. 

Reiknadist  jardagoss  þad  er  baurn  þoruardz  hlutu  j  sitt 
hiutskipti  x'^  hundrata.  og  xl^  og  eru  þar  j  Reiknadir  halfir 
maudruuellir.  watzendir.  Jokull.  halldorstadir.  tiarnir.  torfu- 
fell.  villingadalir  tvennir  halfir.  leynengr.  skallastadir.  brecka. 
nes.  liggia  þessar  allar  jardir  j  eyiatirdi.  og  hier  til.  iij.  jardir  aa 
sualbardzstraund  er  suo  heita.  sigluvijk.  gelldingsá  og  halland. 

Jtem  og  jardagotz  j  austfiordum.  er  reiknadist  .v^  hundr- 
ata.  og  xlvij". 

Jtem  j  annari  grein  Reiknadist  hustru  margrietu  j  sitt 
hlutskipti  halfir  maudruuellir.  finnastadir.  keeholl.  anastadir. 
augxnafell.  rugstadir.  bringa.  þraumr.  gardzaa.  holar  tvennir. 
þuertingsstadir.  brecka.  þoroddzstadir.  kaupangur.  hafrstadir 
og  leifstadir.  liggia  þessar  allar  aa  eyiafirdi.  uigastadir  aa 
sualbardzstraund.  wetrlidastadir  j  hnioskadal.  ytri  tunga  j 
bardardal.  aslakstadir  j  kraklingahlid.  eigilsaa  og  þorbrandz- 
stadir  j  nordrardal  j  skagafirdi. 


1446.  GOÐSVHN  BISKUP.  679 

Jtem  jarda  gotz  sunnaii  landz.  hlidareiida  eignir  fyrir 
,iij°.  hundrata  og  .1*'.  xx'=  j  Keykium.  xiiij''  j  nupum  er  liggia 
j  Aulvosi.  xij*'  j  munadarnesi  er  liggr  j  borgarfirdi. 

Keiknadist  þetta  jardagoss  .x*'.  hundrata  og  xj^  leggiast 
hier  til  IX  kugilldi  og  xx  til  jafnadar  med  þad  jardagoss  sem 
baurn  f^oruardz  hlutu  j  sitt  hlutskipti. 

Jtem  Reiknadist  hier  til  fridir  peningar  kugildi.  hestar  og 
hross  allz  ix°  hundrata  og  lx°. 

Jtem  virdingargoss  .j.  guUi  og  silfri  .iij^  hundrata.  xx^  j 
dyrum  klædnadi  j*'  hundrata  og  Ix^  Reflam  og  bordbunadi, 
sængarklædum.  kautlum.  tijum  og  hardneskum  og  audru  þarf- 
legu  gossi.  og  ad  auki  .lxxx°.  j  virdingargossi  j  austfiordum. 

Reiknadist  þessir  peningar  fridir  og  ofridir  og  virdingar- 
goss  vij°  hundrata.  og  halfr  sietti  tugr  hundrata  j  huorum 
helming  fyrr  greindra  manna.  hustru  margrietar  og  barna  þor- 
uardz  bonda  hennar. 

Oof  til  sanninda  hier  um. 


723.  7.  Maí  1446.    í  Deventer  á  Hollandi. 

GoÐSV^iN  biskup  í  Skálholti  heitir  hverjum  þeim  fjörutíu  daga 
syndalausn,  er  heimsæki  með  guðsótta  eða  gjöfum  eða  styrki  á 
nokkurn  hátt  klaustrið  í  Hoenepe  í  Hollandi  á  vissum  helgi- 
dögum,  sem  til  teknir  eru  í  bréfinu. 

Bréf  þetta  er  tekið  hér  eptir  riti  W.  MoH's  um  Goðsvin  biskup, 
og  er  bréíið  þar  á  bls.  46 — 48,  og  er  þar  prentað  eptir  frumritinu, 
sem  nú  er  í  skjalasafninu  í  Zwolle.  Rit  þetta  hefir  svo  látandi 
titi! :  "Gozewijn  Comhaer,  een  Nederlander  aan  het  hoofd  der  kerk 
van  IJsIand.  Door  W.  Moll.  Amsterdam  1876«.  Er  það  prentað 
í  -Verslagen  en  Mededeelingen  der  koninklijke  Akademie  van  Weten- 
schappen,  Afdeehng  Letterkunde,  2de  Reeks.  Deel  VI, «  en  hér  er 
haft  fyrir  sér  sérprent  úr  því.  Ritgjörð  þessi  er  merkileg,  því  að 
hún  dregr  fram  alveg  nýar  upplýsingar  um  Goðsvin  biskup,  sem 
íslenzkir  sagnaritarar  hafa  ekki  þekt  neitt  til,  og  vil  eg  því  hér  í 
stuttu  fororði  skýra  frá  hinu  helzta,  því  að  rit  þetta  mun  vera  í 
fárra  manna  höndum  á  íslandi.  Finnr  biskup  hefir  ekki  vitað  um, 
hverrar  þjóðar  Goðsvin  biskup  var,  og  Jón  Sigurðsson  hefir  í  Safni 
til  sögu  Islands  ætlað,  að  hann  hafi  verið  danskr  eða  þýzkr.  En 
MoII  skýrir  frá  því,  að  hann  hafi  verið  HoIIendingr  og  af  góðum 
ættum,  og  hét  fullu  nafni  Gozewijn  Comhaer,  og  var  Comhaer  ættar- 


680  GODSVIN  BISKUP.  1446. 

nafn  hans.  Hann  gizkar  á  að  Goðsvin  biskup  sé  fæddr  hér  um 
bil  1380.  Goðsvin  haíi  feingið  gott  uppeldi,  sem  hæfði  dýru  klerk- 
efni.  1414  hafi  hann  verið  orðinn  príor  í  einu  karthuisaklaustri  í 
Zeelhem,  og  hafi  menn  þurft  að  vera  hér  um  bil  þrítugir  til  þess  að 
geta  verið  það.  Príor  var  hann  langan  tíma,  og  lýsa  sagnaritarar 
Hollendinga  honum  fagrlega.  Petreius  Dorlandus  segir  í  kroniku 
sinni,  að  hann  hafi  haft  »fram  úr  skarandi  gáfur,  verið  sérlega  verk- 
hygginn  og  ágætlega  lærðr.«^)  Hann  hafi  »meðal  annars  samið  rit- 
gjörð  um  drottinlega  bæn  með  mjúku  orðfæri,  skilmerkilega  og 
fagra.«2)  Hann  var  alvörumaðr  og  siðavandr,  og  hélt  ríkt  klerka- 
lifnað  sem  príor  og  var  í  mikilli  virðingu.  Eitthvað  um  það  leyti 
sem  Goðsvin  var  orðinn  príor  hafði  Gerrit  Camhaer  faðir  hans  flutzt 
til  Danmerkr,  og  lifði  hann  þar  í  virðingum  við  of  fjár.  Segir  Moll 
sögu  af  því,  þegar  Goðsvin  heimsótti  eitt  sinn  föður  sinn,  sem  dæmi 
upp  á  góðleik  hans  og  guðselsku  og  ást  hans  á  klaustrum  og 
klerkdómi,  og  tekr  hann  söguna  eptir  einhverjum  sagnaritara,  en 
hún  er  svo:  »|)egar  Goðsvin  kom  til  Danmerkr  til  föður  síns,  sat 
faðir  hans  og  ætlaði  að  fara  að  skrifa  eitthvað.  Spurði  hann  þá 
föður  sinn  hvað  hann  væri  að  rita.  Hann  svaraði:  Eg  er  að  skrifa 
miða  upp  á  þá  hundrað  nobela,  sem  eg  hefi  lánað  Diepenween- 
klaustri.  þá  sagði  Goðsvin:  Nei,  faðir  rainn,  skrifaðu  ekki  lánað, 
heldr  gefið.  Faðir  hans  sagði:  Eg  hefi  lánað  því,  Goðsvin  sagði: 
Nei,  faðir  minn,  ekki  lánað,  heldr  gefið.  En  faðir  hans  mælti  bistr: 
Eg  hefi  lánað  því.  Sonr  hans  svaraði:  Nei,  faðir  minn,  skrifaðu 
gefið.  Hann  ávann  það  við  föður  sinn  að  hann  ritaði:  «Eg  hefi 
gefið  Dinpenveen-klaustri  hundrað  nóbela.«^)  Faðir  hans  dó  c. 
1417 — 18,  og  Goðsvin  sjálfr  hefir  að  líkindum  yfirgefið  príors  em- 
bættið  og  farið  til  Danmerkr  og  verið  þar  í  miklum  metum  og  gerzt 
skriptafaðir  Eiríks  konungs  af  Pommern,  en  1437  hefir  hann  orðið 
biskup  í  Skálholti.  Á  íslaudi  hefir  Goðsvin  verið  samfleytt  í  8  ár. 
Hann  hefir  farið  utan  haustið  1445  og  hefir  þá  ætlað  að  dvelja  ár- 
laugt  á  Englandi,  en  úr  því  hefir  ekki  orðið  og  er  hann  kominn  til 
HoIIands  á  næsta  vori,  eins  og  þetta  bréf  sýnir,  og  kom  hann  aldrei 
til  íslands  framar.  Hann  dó  í  »góðri  elli«  í  Zeelhem  19.  Júlí  (»á 
Margrétarmessu  kvöld*)  1447.  Eins  og  áðr  er  getið  var  hans 
fulla  nafn  Gozewijn  Comhaer,  en  í  íslenzkum  bréfum  er  nafn  hans 
allajafnan  ritað  Godsuin  og  ættarnafninu  slept,  en  íslendingar  hafa 
borið  það  fram  Gottsveinn,  og  þekkist  það  nafn  ekki  á  íslandi  fyr  en 
eptir  hans  daga,  er  menn  hafa  farið  að  láta  heita  eptir  honum,  og 
helzt  nafnið  við  enn  í  dag,  og  er  venjulega  í  daglegu  tali  stytt  í 
«Gosi«.  Hollendingar  hafa  nú  myndina  >!Goesen«  (=  Gossveinn 
=  Goss-sveinn  =  Gottsveinn). 


^)  »præclaras  animi  dotes  singularemque  rerum  agendarum 
prudentiam  atque  eximiam  eruditionem*.  Chronicon  lib.  I;  ^)  'inter 
caetera  scripsit  librum  super  oratione  dominica,  nitidum,  disertum, 
elegantem*.  Chronicon  lib.  VIII.;  ')  Moll  bls.  19. 


1446.  GOÐSVIN  BíSKUP.  681 

Universis  et  singulis  christiíidelibus,  ad  quorum  cognicio- 
nem  presencium  seriem  literarum  in  futurum  deduci  contigerit, 
Godsuinus,  permissione  divina  Scalotensis  ecclesie  in  Islandia 
episcopus,  sempiternam  in  Christo  cum  pace  salutem. 

Quum  pium  arbitramur  ac  debitum  piarum  exitare  mentium 
pias  aífectiones,  ut  in  exequendis  pietatis  operibus  tanto 
studiosius  insistant,  quanto  ad  hoc  per  spiritualium  remunera- 
tionem  stipendiorum  crebrius  excitantur,  hinc  est  quod  omnibus 
et  quibuslibet  vere  confessis  et  corde  contritis,  qui  ecclesiam 
sanctiraonialium  in  Honepe  ordinis  Cisterciensis,  Traiectensis 
dioceseos  in  festis  infrascriptis,  videlicet  Natalis  Domini, 
Circumcisionis,  Epyphanie,  Pasche,  Ascensionis  Domini,  Pent- 
hecostes,  Trinitatis,  Corporis  Christi,  Nativitatis  beati  Johannis 
baptiste,  Petri  et  Pauli,  Marie  Magdalene,  Assumptonis,  Nati- 
vitatis,  Concepcionis,  Annuntiationis  et  Visitationis  beate  Dei 
genetricis,  Virginis  Marie,  Michaelis,  Martini,  Benedicti,  Bernardi, 
omnium  sanctorum  Commemoracionis,  animarum  similiter,  et 
in  Octavis  memoratarum  festivitatum,  octavas  habentium,  die 
quoque  Dedicacionis  prefate  ecclesie,  congruo  honore  ac  devo- 
cionis  aut  peregrintationis  causa  visitaverint,  aut  pro  reparatione 
memorati  monasterii,  altarium,librorum,ornamentorum,etaliorum 
ad  prefata  requisitorum,  vel  ad  ipsius  conventus  sustentationem 
manus  ,adiutrices  pro  Christo  porrexerint,  aut  in  testamentis 
suis  ad  prefata,  seu  aliquod  eorum,  quidpiam  legaverint  vel 
donaverint,  aut  legari  sive  donari  per  se  aut  per  alias 
procuraverint,  omnibus  proinde  et  singulis  memorati  monasterii 
personis,  videlicet  Abbatisse,  Priorisse,  Cellarie,  Sacriste,  Sorori- 
bus  conventualibus  velatis  et  non  velatis,  atque  Noviciis,  quotiens 
ante  altare  chori  ac  tabulam  reliquiarum,  in  eo  stantem,  aut 
ante  reliquias  seu  ymagines,  quas  circa  lectos  suos  singule 
earum  repositas  habent  aut  habuerint,  Confessoribus  quoque  et 
Capellanis  ante  altare  inferius,  seu  ante  corpus  dominicum, 
ibidem  locatum,  orationem  dominicam  cum  angelica  saluta- 
tione  devote  et  cum  supplici  genuflexione  dicentibus,  de  omni- 
potentis  Dei  clementia  et  beatorum  Petri  et  Pauli  apostolorum  aucto- 
ritati  confisi,  quadraginta  indulgentiarum  dies  de  iniunctis  eis  a 
iure  vel  ab  homine  penitentiis,  in  quantum  nobis  ex  pontificalis 
potestate  officii  id  permittatur,  gratiosi  relaxamus. 

In  quorum  omnium  et  singulorum  premissorum  testimonium 
presentes  literas  nostri  appensione  sigilli  fecimus  communiri. 


682  GUÐMUNDR   ARASON.  1446. 

Datum  Davantrie,  supradicte  dioceseos,  Anno  domini  milie- 
simo  quadragentesimo  quadragesimo  sexto,  sabbato  post  Philipppi 
et  Jacobi. 

724.  10.  Maí  1446.  á  Sveinsstöðum. 

ViTNiSBURÐR  sox  manna  um  próftöku  Bessa  sýslumanns  Ein- 
arssonar,  í  umboði  Einars  J>orleifssonar  jungkæra,  um  yfirgang 
Guðmundar  (ríka)  Arasonar. 

AM.  Fasc.  Lxxvi,  C,  5,  transskript  sex  manna  ódagsett  og  ártals- 
laust  í  afskript  frá  dögum  Árna  Magnússonar,  og  er  það  svo  látandi : 

))þat  giorer  eg  Einar  Geirmundzson.  Skuli  Jonsson.  Eigell 
magnusson.  helgi  þorallzson.  helgi  EHingsson  og  arni  oddzson  Godum 
monnum  vitrligt  med  þessu  voro  brefe  at  ver  sáum  og  yfirlásuui 
og  heyrdum  yfirlesit  opin  bref  med  heilum  og  óskauddum  hangandi 
inciglum  svo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier  seger«. 

011um  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
Brandr  jonsson.  Steindor  jonsson.  Oddr  asmundzson.  halldor 
Steindorsson.  magnus  teitzson  oc  hallr  þorgrimsson  kvediu  guds 
00  sina  kunnugt  giorandi  med  þessu  voro  brefi  at  þá  ær  lidit 
var  fra  hingatburd  vors  herra  iehsu  christi  þushundrat  cccc 
xl  oc  sex  ar  þridiudagin  næsta  epter  festum  sancti  Johannis 
ante  portam  latinam  á  Sveinstaudum  i  Vatzdal  a  almennilighu 
þingi  toc  Bessi  Einarsson  ær  þa  hafdi  syslu  af  velbornum  manni 
jungkæra  Æinare  þorleifssyni  svofelld  prof  oc  sakargiptir  wppa 
Gudmund  bonda  arason. 

J  fyrstu  grein  kom  fram  Biorn  kaarsson  oc  leiddi^)  svofelld 
prof  wpp  a  Gudmund  arason  af  tveimur  skilrikum  wottum  er 
svo  hetu  jon  þosteinsson  oc  gunnar  þorkelsson.  at  þeir  voro  á 
Breidabolsstad  j  watzdal.  þa  ær  optnefndr  Biorn  kaarsson  bio 
þar  at  gudmundur  bondi  arason  kom  þar  oc  sa  flokkr  manna 
sem  honum  fylgdi  oc  brutu  upp  bæin  oc  geingu  jnn  i  bæin 
med  brugdnum  swerdum  oc  audrum  wopnum.  sóru  þeir  at 
Gudmundr  arason  oc  hanz  menn  báru  burt  i  sinum  hondum 
þat  fe  sem  Biarn  kaarsson  átti. 

J  annari  grein  soro  þat  adrir  tveir  skilrikir  wottar  Oddr 
asmundzson.  jon  þorsteinsson.  at  þá  er  loptr  bondi  guttorms- 
son.  gudh  hanz  sal  hafi.  hafdi  hirdstiorn  nordan  oc  westan  á 
Jslandi  a  holawadi  i  watzdal  i  f[yrnefndum]  degi  at  gudmundr 
bondi   skyldi    koma    þar   til   swars   um  malaferli  hans.  oc  adr 

^)  leiddu,  hdr. 


144G.  GUÐMUNDR  ARASON.  683 

greinda  hunwettningha  at  biorn  karsson  beiddizt  bota  af  titt- 
nefndum  gudmundi  arasyne  aa  adr  greindu  mali  oc  feck  aunguar 
swo  þeir  uissu.  þui  gaf  adrgreindr  Biorn  fwllar  sakir  fyrir  adr- 
greint  Ran  ok  ofriki  gudmundi  arasyni  a  adrgreindu  mali  eptir 
þui  sem  hann  matti  fremst  giora  med  laughum. 

J  þridiu  grein  leiddi  þorwardr  olafsson  tuo  laugligh  wittni 
ær  svo  hetu  haflidi  þordarson  oc  jon  þrandarson  fyrir  adrnefndum 
Bessa  æinarssyni  med  fullum  bokaræidi  at  þeir  woru  a  Reykium 
j  midfirdi  þa  ær  gudmundr  arason  kom  þar  wid  nitian  menn 
oc  XX  byrg ^) 


725.  [1446]. 

Skrá    um    eignir    Guðmundar   (ríka)    Arasonar  á  Reykhólum, 
þegar  þær  voru  teknar  undir  konung. 

AM.Fasc.  Lxxvi,  C,  1 — 4.  Fjórar  afskriptir,  allar  á  pappír:  a,  blöð 
í  4to  rituð  með  góðri  hendi  c.  1600,  og  er  þessi  afskript  bezt;  h, 
blöð  1  8vo  með  hendi  Jóns  Magnússonar  bróður  Árna.  þar  stendr 
aptast:  n'é.  þaug  blöd  sem  þetta  er  effterskrifad  var  sijdast  allra 
skrifad  so :  þetta  er  riett  Copia  þeirra  íiðgra  kalfskinsblada  vm  pen- 
ingareikning  effter  Gudmund  arason  hinn  rika*  ;  c,  afskript  frá  c. 
1670  (brot);  d,  afskript  gerð  að  því  er  virðist  austr  í  Skaptafells- 
sýslu  c.   1690.     Aptan  við  þessa  afskript  er  ritað  þetta: 

»Til  minnis  uppteicknad  vegna  Gunnlaugs  Magnussonar. 

Hann  afseigir  ad  hreppstiorar  under  fialli  rade  neirnre 
biggijngu  a  Jordini  Kielldunupi  so  leingi  sem  sitt  brief  af  H(erra) 
Byskupinum  utgiefid  standa  meigi.  og  þad  sie  ecki  ad  logum  til 
baka  geingid.  enn  miskunsemd  þa  sem  þeir  hreppstiorar  uilia  nu 
syna  þeim  fatæka  manni  sem  þar  nu  byr  til  þez  kirrann  vera  lata 
afseigir  hann  i  þetta  sinn  framkomi.  ordsakar  þeirrar,  ad  adur  lofad 
hafi  gott  firir  þann  man  ad  suara  mier  og  honum  forsuaranliga 
huad  ecki  er  enn  nu  framkomid.  þar  med  stendur  hia  suaramonnum 
Jurdarennar  kugilldi  og  leiga  þar  effter.  huorz  vegna  eg  enn  nu 
skicka  manninum  Stara  sem  eg  hefi  bigt  eirnig  a  jordina  flitia  ad 
næstu  fardogum.  og  bid  eg  sýslumannin  ok  Logsagnaran  Olaf  Ein- 
arsson  ad  sia  so  til  ad  huorki  eg  nie  madurinn  sie  aflaga  borinn 
þar  eg  uegna  minnar  fiærlægdar  ei  til  komast  kann  enn  Jordinn 
syner  sig  sialf  ef  skodud  er.  til  merkiz  mitt  nafn  ad  Holltum  1691. 
30.  Aprilis.  Gunnlaugur  magnusson  m.  o.  h.« 

Meðal  ^  afskripta  fornbréfa  í  safni  AM.  Nr.  5773  er  endrrit 
gert  fyrir  Arna  eptir  c;  af  síðasta  hluta  þessarar  skrár  er  ennfremr 


^)  Hér  hættir  afskriptin  alt  í  einu,  og  vantar  niðrlagið. 


684  TRANSSKRIPT.  1446. 

afskript  meðal  afskripta  Árna  Nr.  5784,  og  er  gerð  fyrir  hann. 
Sbr.  Sunnanfara  I,  Nr.  2  (1891).  Sbr.  ennfremr  Sýslumanna- 
æfir  Boga  Benediktssonar  II,  15. 

þesse  var  Reikningur.  er  Gudmundur  Arason  misti 
sijna  peninga.  sem  hier  seiger. 

Þa  var  til  bus  a  Reykiaholum  fimm  kyr  og  xxxx.  halft 
annad  hundrad  asaudar.  og  ellefu  oxar  og  fiorutijger  tnæuetrer 
og  þreuetrer.  og  þadan  af  elldri.  iy  gelldings  og  vij  betur  og 
xij  sauder  og  hundrad  veturgamler.  vj  kalfar  oc  xx.  og  v  naut 
og  XX  veturgomul.  halft  annad  c  lamba  j  þoskafirde  og  vij  oxar 
j  eyum.  fiorer  þreuetrer.  enn  iij  niju  uetra.  xiij  vinnuhestar  og 
niju  hross  fullroskin.  xj  vnghrysse.  og  v  hestar  veturgamler. 
og  fiorer  hestar  þreuetrer.  og  vij  hestar  tuæuetrer.  viij  suijn 
gomul  og  grijser  ad  A«k. 

fetta  jnnann  gatta. 

xiij  sængur  og  xx.  flestar  nyar.  enn  allar  alfærar  med 
aklædum  og  Reckiuvodum.  vj  manna  lijnlok  og  fimm  glitud 
lijnhægindi.  ij  munnlaugar  storar  og  v  litlar.  iij  vatzkallar.  xij 
tinfaut  og  XX  sma  og  stor.  og  nijutuger  trefaut.  og  meir  enn 
c  borddiskar  vtlensker.  xii  storkonnur.  og  xj  halfkonnur  og  xiij 
smatinter.  [viij  staup  (og)  Ix^).  xviij  stordryckiu  horn.  sum  buin 
med  silfurbeitum.  xviij  elldzgogn  og  voru  j  þrir  tunnukatlar. 
og  V  pottar  ad  auk. 

Jtem  xiij  manna  akiædnadur  med  tilgilld^)  klæde.  og  voro 
j  ij  stackar  med  skariat.  og  enn  stackur.  er  kalladur  var^)  fugla 
Stakkur  enn  gode.  tuennur  husbuningur.  Refller^)  og  vender  vm 
alla  storu  stofu  og  litlu  stofu.  tuenn  fortiold  firir  framan  hiona- 
sæng  og  tuenn  tiolld  j  kring  vm  sængina.  og  allt  annad  þad  til 
buskapar  þurfti  ad  hafa  jnnan  gardz  og  vtan.  smidia  alfær  med 
ollum  tolum.  med  odrum  buskaps  þarfindum.  storkerolldum  og 
smakierolldum.  fotum  og  trogum.  skalum  og  sponum.  dukum 
og  diskum  og  bordhandklædum  og  sem  bordbunadi  til  heirde. 
00  oU  onnur  þarfindi  er  til  buskapar  þurfti  ad  hafa. 

Reikiaholar  eru^)  Sextiger  hundrud.  oc  er  halft  kyrkiu  eign. 
þa  lau  þessar  jarder  þar  vnder  til  byggingar  er  Gudmundr  atte. 

Valzhamar  xvj°.  voru  med  iiij  kugilldi. 

^)  [68  staup,  b,  c;  ')  þannig,  a,  d,  tvígild  b;  máð  íc;  ^)  sl.  a,  b; 
^)  a,  d;  reflar  b;  máð  í  c;  *)  b,  c;  er,  a,  d. 


1446.  GUÐMUNDR  ARASON.  685 

Brecka  xij«.  voru  med  iiij  kugillde. 
SuarfhoU  xvj^  uoru  med  vj  kugillde. 
Groustader  xxiiijc.  voru  med  viij  kugiUde. 
kroksfiardarnes  xij<'  med  iiij  kugiUdum. 
Jngunarstader  xx''    med  vj  kugiUdum. 
Backi  xijc  med  iiij  kugillde. 
Tindar  xxx<'  og  med  viij  kugillde. 
klettur  xijc  og  med  vj  kugillde.  ' 
holar  xijc  og  med  vj  kugiUde. 
Bær  xxx«  med  viij  kugillde. 
Borg  xxjc  og  med  vj  kugillde. 
hafrafell  xvj^'  og  med  vj  kugillde. 
vogsbotn  vj«  med  ij  kugilldum. 
Tunga  xyj*'  og  med  iiij  kugillde. 
GiUastader  xvj^  med  iiij  kugilldum. 
kluckufell  xijc  med  iij  kugilldum. 
munestunga^)  viijc  med  iij  kugilldum. 
Hrijsholl  xxc  med  iiij  kugilldum. 
Skalldstader  viij"  med  iij  kugilldum. 
Berufiordur  xvj^'  med  iiij  kugilldum. 
Hirningstader  viij«  med  iiij  kugilldum. 
Barmar  xij«  med  iij  kugilldum. 
COidhus  xxx«  med  viij  kugilldum. 
Grund  viij*'  med  iij  kugiUdum. 
Hamraland  xijc  med  iiij  kugilldum. 
Skierdingsstader  xxx*'  (med)  vj  kugilldura. 
CDidianes  v  tijger  c  med  viij  kugiUdum. 
kinnastader  xvj*^  med  iiij  kugiUdum. 
Skogar  xij^  med  iiij  kugilldum. 
kollabuder  xij''  med  iiij  kugilldum. 
hiallar  xij^'  med  iij  kugilldum.  kyrkiu  eign. 
Summa^)  33  jarder  med  Reikiahoium.^) 
Þa   var    hans  annat  hofudbol  Kalldadarnes  j  Biarnarfirde. 


')  munenstunga,  b;  ^)  h.  v.  b;  ')  þannig  öU.  Hér  eru  og 
taldar  33  jarðir  að  meðtöldum  Reyhólura.  Jarðirnar  eru  ekki 
taldar  í  sömu  röð  í  öllum  afskriptum,  en  hér  er  fylgt  a,  því  sú  af- 
skript  er  langbezt.  Á  spássiu  í  a  er  reiknuð  út  •summa«  sem 
verðr  ->3i0c  Q  89«. 


686  GUÐMUNDR  ARASON.  1446. 

lx«  at  dyrleika.  og  voru  med  fimm  kyr  og  xx  til  bus  og  hundrad 
asaudar.  xiij  gielldingar  tuæuetrer  og  ellre  nordur  a  hruteyiar- 
strond.  og  xxx  veturgamler  gelldingar  þar  heima.  og  x  tijger 
lamba.  xxv^)  veturgamlar  gimbrar.  viij  hestar  og  vj  hross.  v 
vnghrysse  veturgomul.  voru  j  ij  hestar.  vij  oxar  tuæuetrer  oc 
elldri  j  grijffisey  oc  voro  j  ij  vij  vetra  gamler.  xij  æringur  og 
ij  attæringar  og  vj  æringur.  xij  sængur  med  aklædum  og 
Reckiuvodum  og  hægindum  og  flestar  nyar.  Smidia  med  ollum 
tolum.  xiij  katlar  smaer  og  storer  og  iij  pottar  og  oil  onniir 
buskaps  þarfinde.  þad  til  bus  þurfte  at  hafa.  storkierolld  og 
smakerolld.  trog  og  fotur.  duka  og  diska.  skaler  og  spæne.  og 
þad  sem  bordbunadi  til  heirde.  Meir  enn  þriu  hundrud  alna 
vader  og  feriugaugn.  og  skipin  oll  med  ra  og  Reida.  og  margt 
þad  annad  jnnan  gardz  er  ecki  þurfti  þar  til  buskaps  ad  hafa. 
pa  lau  þessar  jarder  þar  vnder  til  Byggingar  og  Gudmundur  atti. 

Bolstadur  vjc  voio  med  ij  kugiUde. 

Bassastader^)  xij*'  med  iij  kugiUdum. 

Sandnes  vj<'  med  ij  kugilldum. 

Hella  xijc  og  med  iij  kugillde. 

Kleifar  xijc  og  med  iij  kugillde. 

Reikiarvijk  viij*'  med  ij  kugillde. 

Hafnarholmur  xxiiijc  med  vj  kugilldum. 

Hamar  xvj*'  med  vj  kugiUdum. 

Sindinsvijk  vjc  med  ij  kugilldum. 

Drangsnes  viij^'  med  ij  kugilldum. 

Bær  xxiiijc  med  vj  kugiUdum. 

Skard  viij"  med  iij  kugiUdum, 

Backe  vj<'  med  ij  kugilldum. 

Biarnarnes  xij<'.  ij  kugilldi  med. 

SundalHr^)  viij°.  ij  kugilldi  med. 

Guddalur  xij''.  ij  kugilldi  med. 

SuanshoU  xij<'.  med  ij  kugiUdi. 

kluka  vj«  med  ij  kugilldum. 

Reikiarvijk  vj<'  med  ij  kugilldum. 

Eyar  viij^  og  med  iij  kugilldi. 

kleifar  viij«  med  ij  kugiUdum. 

kalldbakur  xij«  med  iij  kugilldum. 

')  35,  b,  c,  d;  ')  Bastastader,  a;  ')  Sunddalur,  d. 


1446.  GUÐMUNDR  ARASON.  687 

kambur  xxiiij°  med  iiij  kugilldum. 
kios  viij°  og  med  ij  kugilldi. 
Reikiarfiordur  xxiiij*'.  iiij  kugiUdi. 
naustuijk  vjc  og  med  ij  kugilldi. 
kiesuogur^)  xij°.  ij  kugiUdi  med. 
Giogur  iiij^.  ij  kugilldi  med. 
auijk  xii°  med  iij  kugilldum. 
finnbogastader  xx«  med  iiij  kugiUdum. 
Bær  xxiiij*'  med  iiij  kugilldum. 
Eyre  viij*'.  ij  kugiHdi  med. 
Jngolfsfiordur  viij«.  ij  kugilldi  med. 
Ofeigsfiordur  xvj^.  iij  kugilldi. 
þa   var  j    eyde  a  nordurstrondum  Furufiordur  og  Reikiar- 
fiordur  og  Skialldabiarnarvijk. 

Summa^)  38  jarder  med  Kalldadarnese. 

Þa  var  hans  hid  þridia  haufudbol  Nupur  j  dyrafirde  h^  og 
hans  buskapur  þar^)  vpþa.  War  þar  þa  til  bus  xxxx  kyr  og 
ij  betur  og  xij  og  xx  asaudar  annars  hundrads  og  nijetijger 
gelldings  tuæuetrer  og  elldre.  med  viij  hrutum.  [vij  sauder  (og) 
Ix*)  veturgamler.  xviij  naut  veturgomul  og  viij  naut  tuæuetur 
med  kuijgum.  x  tijge  lamba.  vij  gielldhestar  og  stadhestur^) 
med  vj  hrossum.  v  vnghryssum  at  auk.  iiij  veturgomul.  xij 
vetrarkalfar  og  x  suijn  gomul.  ij  gilltur  ad  auk.  med  vij  grijsum 
huer.  þriu  skip  med  Ra  oc  ollum  reidskap.  teinæringur  og  viij 
æringur    og   vj   æringur.  xiij  oxar  þreuetrer  og  þadan  af  elldri. 

Fiorar  sængur  og  xx  alfærar  ad  aullu.  Tiolld  vm  alla  stofu 
og  þar  ij  linlauk.  xvj  elldzgaugn  og  voro  j  tueir  tunnukatlar 
bader  nyer.  storkierolld  og  smakerolld  og  aunnur  bus  þarfinde 
þau  sem  þar  þurfte.  dukar  og  diskar  og  allt  þad  sem  til  bordz 
þurfti  ad  hafa.  ij  storar  munnlaugar  og  iiij  smar.  hier  med  oll 
þarfindi  þad  til  bus  þurfti  ad  hafa. 

fa  lagu  þessar  jarder  þar  vndir  til  biggingar  er  Gud- 
mundr  atti. 

Drangar  xij^  med  iij  kugillde. 
kiaranstader  xij"  med  iij  kugilldum. 
kleif  xij«  med  iij  kugilldum. 

^)  a,  c,  kesvogur,  b;  *)  b.  v.:  b,  c;  ')  sl.  a,  b;  *)  [68  sauder  b 
c.  d;  ')    stodhestur.  b,  c,  d. 


688  GUÐMUNDR  ARASON.  1446. 

kirkiubol  xxiiij®  med  iiij  kugilldum. 
Holar  xij«  med  iij  kugiUdum. 
Hraun  Ix*'  og  med  x  kugiUdum. 
J  haukadal  v  tijger  c  med  viij  kugilldum. 
Sueinseyre  xxiiij"  med  iiij  kugilldum. 
Saurar  xij"  med  iij  kugilldum. 
Haufn  xij®  med  ij  kugiUdum. 
Seluogur  xij^'  med  ij  kugiUdum. 
Sliettanes  xij^'  med  ij  kugilldum. 
kotnupur  xijc  med  iij  kugilldum. 
Holar  xij*'  med  ij  kugilldum. 
kluckuland  xij"  med  ij  kugilldum. 
Gardur  viij^  med  ij  kugilldum. 
Lækur  xvj"  med  iij  kugilldum. 
aluidra  x  tijger  med  skaganum  med  x  kugilldum. 
Arnarnes[med  birnestodum^)xxog  iiij<'  med.v.kugiUdum. 
Gerdhamrar  xxiiij''.  iiij  kugiUdi  med. 
hiardardalur  Ix*'.  viij  kugilldi  med. 
annar  hiardardalur  xxx^  med  vj  kugilldum. 
þorfinnstader  xxiiij*'.  iiij  kugilldi  med. 
vedrara^)  viij''  og  iij^)  kugilldi  med. 
Aunnur  vedrara^)  xvj".  iiij  kugilldi  med. 
vijfilsmyre  xxiiij*'.  iiij  kugilidi  med. 
kirkiubol  xxx*'.  vj  kugilldi  med. 
Annarnes*)  xxiiij^.  iiij  kugilldi  med. 
hestur  v  tijger  c.  viij  kugilldi  med. 
kroppstadir  xij*'.  iij  kugilldi  med. 
efsta  bol  xxiiij*'.  iiij  kugilldi. 
kyrkiubol  xij^.  iij  kugilldi  med. 
Summa-^)  33  jarder. 

Þa  var  hans  ed  fiorda  haufudbol  Briamslækur  a  barda- 
strond  Ix"  og  hanz  buskapur  vppa.  Var  þar  þa  til  bus  xx  kyr 
og  iij  betur  og  xj  tijger  asaudar.  xij  tijge  gielldings  tuæuetrer 
og  elldri.  og  v  hrutar.  lij  sauder  veturgamler.  xij  naut  vetur- 
gaumul.  iiij  naut  tuæuetur.  vij  tijger  lamba.  vj  gelldhestar  til 
vinnu.    og   iij   hross  og  iiij  veturgomul  hross  og  eirn  hestur  j. 


')  [sl.  d;  ')  vedraa  c,  d;  ^)  þriu.  b,  c,  d;  *)  A.rnarnes,  c,  d;  ^)  sl.  a. 


1446.  GUÐMUNDR  ARASON.  689 

viij  kalfar.  ij  skip.  viij  æringur  og  vj  æringur.  vj  naut  gelld 
tuæuetur  og  þadan  af  elldri.  xiiij  elldzgaugn  god.  var  eitt  xij 
fiordunga  ketell  oc  x  fiordunga  ketill  og  ij  storpottar.  kierolld 
bædi  stor  og  sœa.  dukar  og  diskar  og  allt  þad  sem  til  bordz 
þurfti.  og  oll  onnur  bus  þarfindi  er  sa  gardur  þurfti  vid. 
Raudasmidia  stor  med  ollum  tolum  og  onnur  smidia  minne. 
í>essar  jarder  lau  vndir  til  biggingar  og  Gudmuudur  atti. 

J  audnum  iij"  med  j  kugiUdi. 

hamar  xij«  og  med  iij  kugilldi. 

fossa  xxiiij''  og  med  iiij  kugiUdi. 

Hella  xij"  med  iij  kugiUdum. 

þuera  xij«  med  iij  kugilldum. 

Hlijd  xij*'  og  med  iiij  kugilldi. 

arnorstader  xviij«  med  iiij  kugilldum. 

Raudzdalur  xx«  med  iiij  kugilidum. 

Huammur  xxij"  og  med  iiij  kugilldi. 

Hamar  xvj*'  med  iij  kugilldum. 

litlu^)  hlijd  xij*'  med  iij  kugiUdum. 

midhlijd  xviij*'  og  (med)  iiij  kugilldi. 

Haukaberg  xxiiij  "  med  iiij  kugilldum. 

Hrakstader  xxx«  og  raed  vj  kugilldi. 
fessar  jarder.  med  læk.  ero  ad  tolu  14. 

þa  var  hans  ed  fimta  haufudbol  Saurbær  a  Raudasande 
lx«  til  Tiundar.  enn  hundrad  hundrada  til  giptumala.  og  hanz 
buskapur  a.  var  þar  þa  til  bus  xl  og  v  kyr  og  xl  asaudar 
annars  hundradz  og  xviij  oxar  tuæuetrer  og  þrir  og  xx  oxar 
þreuetrer  og  þadan  af  elldri  og  geingu  j  vatzdal  jnn  fra  læk. 
XX  gelldingar  annars  hundradz.  tuæuetrer  og  þadann  af  elldri. 
og  Ixx  veturgamler.  xxx  gimbrar  veturgamlar  ad  auk.  x  hrutar 
tuæuetrer.  xxv  vetrarkalfar.  xvj  naut  veturgomul.  xx  lomb 
annars  hundradz.  xij  vinnuhestar  og  vj  hross.  vj  hestar  tuæ- 
uetrer  og  ij  hross.  og  viij  trippe  veturgomul.  Niju  suijn  gomul 
og  ij  gilltur  ad  auk  med  viij  grijsum  huor. 

Enn  þetta  jnnann  gatta.  xj  sængur  og  xx.  flestar  nyar. 
alfærar  ad  ollu.  med  aklædum  og  Reckiuvodum.  v  manna  lijn- 
lauk  og  fiogur  hæginde  glitud.  ij  munnlaugar  storar  og  iij 
litlar.    ij    vatzkallar.  viij  tijger  trefaut  og  xj  og  xx  tinfot  sma 

«)  ntla,  c.  d. 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  44 


690  GUÐMUNDR  ARASON.  1446. 

og  stor.  X  tijger  Borddiskar^)  rauder.  xij  storkonnur.  og  niju 
halfkonnur.  xj  smatinter.  vij  manna  alklædnadur  med  tilgilld 
klædi  og  kostuligur  husbuningur  vm  alla  stofu  og  vm  litlu 
stofu.  vel  xl  staup  og  bikarar  ad  auk.  xiiij  horn.  sum  bueil. 
xiiij  katlar  og  voro  j  ij  storkatlar.  vj  pottar.  fortiolld  firir 
framan  hiona  sæng  og  j  kring  vm  sængina.  tunnur  og  pijpur 
oc  aunnur  aulgaugn  oreiknad.  fiorer  borddukar  kostuligir.  xiij 
alna  huor.  og  þar  til  bordhandklædi.  og  þar  til  adrer  marger 
vm  auli  bord.  Smidia  alfær  til  allz  smijdis.  og  aull  aunnur 
þarfinde  jnnann  gardz  og  vtann  er  til  bvskapar  þurfti  ad  hafa. 

fessar  jarder  lagu  þar  vnder  til  Biggingar. 

Lambavatn  med  breckunni^)  xxx^  og  voro  med  viij  kugilldi. 

Stackar  l^  med  x  kugilldum. 

Grauf  xx^  med  iiij  kugilldum. 

kluka  xijc  med  iiij  kugiUdum. 

hlijdarhuammur  vj^  med  ij  kugilldum. 

kirkiuhuammur  xx^  med  iiij  kugilldum  [kirkiu  eign^) 

maberg  xx^  med  iiij  kugilldum. 

melanes  xx^  med  iiij  kugilldum. 

siounda  xij^  med  iij  kugilldum  [kirkiu  eign.^) 

skor  viijc-  ij  kugilldi  med.  [kirkiu  eign.^) 

veller  iij'^  [kirkiu  eign.^) 

kollzvijk  xxiiij*^-  iiij  kugilldi  med. 

laganupur  xviij^  med  iiij  kugilldum  [kirkiu  eign.^) 

vatzdalur  xviij<^  med  iiij  kugilidum. 

botn  xxiiij'^-  vj  kugiUdi  med. 

Gisseyre^)  xxx^  med  vj  kugilldum. 
17  jarder  med  bæ. 

þa  var  hans  ed  siotta  haufudbol  fell  j  kollafirde.  Ix^  og 
þar  hanð  buskapur.  var  þar  þa  til  bus  xij  kyr  og  viij  tijger 
asaudar.  xij  sauder  og  xx  tuæuetrer  og  elldri.  og  xj  og  xx 
veturgamler  med  gimbrum.  vij  tijger  lamba.  og  iij  hrutar  vetur- 
gamler.  iiij  hestar  og  iij  hross  og  ij  vngtrippi.  iiij  naut  vetur- 
gaumul  og  iij  tuæuetur.  ij  vetrarkalfar.  vj  æringur  nyr.  x 
sængurdukar  og  diskar  og  allur  tuenn(ur)  bordbunadur  og  auU 
þarfindi  jnnan  gardz  og  vtan  er  til  þess  bus  þurfti  ad  hafa. 

^)  Bordskierdiskar,  c,  d;  ')  brecku.  b;  ')  [kk,  hdr,  a,  d;  sl.  b,  c; 
^)  a;  Giesseyre,  d;  Geirseyre,  b.  c. 


1446.  GUÐMUNDR  ARASON.  691 

þessar  jarder  lagu  þar  vnder  til  byggingar. 
liufustader  viij'^-  ij  kugilldi  med. 
fiardarhorn  xijc-  iiij  kugilldi. 
þrudardalur  xijc-  iiij  kugilldi. 
fiardarhorn  xvj^-  iiij  kugilldi. 
heidabær  xij'^-  iij  kugilldi  med. 
[allz^)  sex  jarder  med  felle.^) 

Þessar  jarder  atte  Gudmundur  j  arnarfirde. 
kulu  ^  og  med  vj  kugilldi. 
dyniande  xviij'^- 
Gliufura  xxiiijc- 
horn  xxiiijc- 
kyrkiubol  xxiiij^- 
Skogar  xiy- 
laugaboll  xvjc- 
Borg  xijc- 
Raudstader  xij^- 
Skialldfaunn  xij'^- 
og  med  þessum  jordum  viij  kugiUdi  og  xx. 

J  CDula  kirkiu  sockn  voru  þessar  jarder. 
kirkiuboll  xij<^- 
CDusanes^)  viijc- 
Jllugastader  viijc- 
vattarnes  xij<=- 
oc  med  þessum  xiiij  kugilldi.  [19  jarder.*) 

.    J  Gufudals  kyrkiu  sockn. 
Skalanes  xxx<^- 
klaufastader  xijc- 
Galltargia  xijc- 
gyre  xvjc 
eru  hier  med  xj  kugiUdi. 

[J  Eya  hrepp  atte  Gudmundur  þessar  eyar.^) 
Skaleýar  xxxx<^  med  vj  kugilldum. 
Huallatra  eyar  xxxxc-  vj  kugilldi. 

J  Talknafirde. 
Tunga  xxxc- 

^)  sl.  d;  ^)  [sl.  a;  ^)  músarnes.  b,  c;  *)[c;  *)  [J  eja  hrepp,  b;  sl.  a,  d. 

44* 


692  GUÐMUNDR  ARASON.  1464. 

Eysteinseyre  xviij*^- 
Botn  xxiiijc- 
Sudureyre  xij<^- 
voru  þar  med  xviij  kugilldi. 

J  Arnarfirde^)  þessar  jarder. 
Dugansdalur  v  tijger  c. 
huesta  xij^- 
austmansdalur  xij<=- 
kirkiubol  xxx'^- 
brecka  xx*^- 
huoll  xij^- 
kirkiubol  xx'^-^) 
kluka  viij<^- 
auskubrecka  xx*^- 
fifustader  xxiiij*^-  kirkiu  eign. 
med  þessum  jordum  xxx  kugillda.  [20  jarder.^) 

Suo    (DikiU  jarda    dyrleike  var  j  dyrafirdi  af  Gudmundar 
eignum. 

J  Nups  kyrkiu  sockn  med  Nupe  \y  og  xx  ens  þridia. 

En  j  sanda  kyrkiu  sock(n)  xiijc  og  vj  tijger. 

Enn  j    hrauns   kyrkiu  sockn  halft  annat  c  hundrada  med 
hrauns  stad. 

Enn   allz  j    dyrafirdi   med    kyrkiu  eignum  iiij<^    hundrada 
og  xlc   betur. 

Enn  j    hoUtz    kyrkiu  sockn  j  aunundarfirde  iij'^    og   Ixxx 
ens  þridia. 

Enn  j    Arnarfirde   j    hrafnseyrar  kyrkiu  sockn  viij'^  fatt  j 
ijc  hundrada. 

Enn  j  Selardals  þingum  og  j  otrardals  þingum  j  arnarfirde. 
viijc  og  Ixxx  annars.  ad  auk  fifustader  kyrkiujord. 

Eru  j  Arnarfirde  xx"  fatt  j  fiogur  c  hundrada. 

Enn  j  Eaudasandz  kyrkiu  sockn  med  gardenum  og  kyrkiu 
eignum.  vj^  og  Ixxx  ens  fiorda. 

Enn  briamslækur  eg  lekur^)  eigner  med  þrem  c  j  Audnum 
og  vm  bardastrond  Ixxx^  ens  þridia. 
Enn  j  mulaþingum  xl<=- 

*)  atte    Gudmundur,   b.    v.  c;    ')  xxx,  b,  c,  d;    ')  [a;  sl.  b,  c,  d; 
c  og  d  endar  hér,  og  kemr  þar  annað  eptir  óviðkomandi;  *)  lækiar,  b. 


1446.  GUÐMUNDR  ARASON.  693 

Enn  j  Gaufudalsþingum^)  xj^  og  x  tijger  ad  auk  skaleyiar 
og  huallatur.  xl^  huor. 

Enn  Reikiaholar  og  þær  eigner  med  hiollum  v^  hundrada 
og  xij*^-  ad  auk  allar  eyiar. 

Enn  kalldadarnes  og  þær  eigner  [er  þar  eru  med  og'^) 
kyrkiu  eignum  er  halft  hid  fiorda  c  hundrada.  ad  auk  furu- 
fiordur  og  reykiarfiordur  og  skialldabiarnarvijk. 

En  fells  eigner  med  felle  er  hundrad  hundrada  og  iiij'^  betur. 

CDardarnupur  j  vatzdal  er  halfur  bitaladur.  enn  half  ur  obitaladur. 

CDosfell  sudur  vid  sund  Ixxx'^  jord  er  auU  bitolud. 

A  Reikiaholum  var  til  bus  vmm  sumared  þa  Gudmundar 
Arasonar  peningar  voru  tekner.  eptir  vmm  haustid.  fimm  kýr 
(og)  xl  og  halft  annad  hundrad  asaudar.  och  xviij  kugilldi  og 
XX  annars  hundradz  a  leigustodum.  med  þeim  jordum  er  þar 
lagu  vndir  til  biggingar  hanz  vegna.  j  miUe  gilsfiardar  og 
þoskafiardar  vm  kroksfiord  og  Reikianes. 

A  kalladarnese  var  til  bus  um  sumarid  fyrir  fimm  kyr 
og  XX  og  hundrad  asaudar,  og  xvj  kugilldi  og  Ixxx  a  leigu- 
stodum.  med  þeim  jordum  er  þar  lagu  vndir  til  biggingar 
hans  vegna. 

Vndir  Nupe  var  þa  til  bus  xl  kyr  og  ij  betur.  og  xij  og 
XX  annars  hundradz  asaudar.  og  xvj  kugiUdi  annars  hundradz 
a  leigustodum  med  þeim  jordum  er  þar  lagu  vndir  til  biggingar. 

CDed  Briamslæk  var  til  bus  xx  kyr  og  iij  betur.  og  xj 
tijger  asaudar.  og  v  tijger  kugilldi  a  leigustodum  med  þeim 
jordum  er  þar  lau  vndir  til  biggingar  vm  bardastrond  og  hiardarnes. 

CDed  Saurbæ  a  Raudasandi  voru  fimm  kyr  og  xl  og  xl 
asaudar  aunars  hundradz.  og  Ixx  kugillda  a  leigustodum.  med 
þeim  jordum  er  þar  lau  vndir  til  biggingar. 

Enn  med  felli  j  kollafirde  var  til  bus  xij  kyr  og  viij  tijger 
asaudar  og  xviij  kugilldi  a  leigustodum.  med  þeim  jordum  er 
þar  lau  vndir  tii  Biggingar  vm  fiordinn  og  hann  atti. 

Enn  med  þeim  jordum.  er  voru  j  mula  kyrkiu  sockn  a 
skalmarnese.  voru  þa  xiiij  kugiUdi  til  byggingar  hanz  vegna. 

Enn  j  Gaufudalsþingum^)  med  þeim  jordum  er  þar  voru  og 
hann  atti.  voru  med  xvj  kugillde. 

J  talknafirde.  med  þeim  jordum  er  hann  atti.  þar  voru 
med  xviij  kugilide. 

')  Gufudalsþ.  &.;  ')  [med  &. 


694  SKÚTUSTAÐIR.  1446. 

J  Arnaríirde  þessu  meigin  j  daulum.  med  þeim  jordum 
er  hann  atti  þar.  og  med  dugansdal.  voru  med  xxx  kugillda. 

CDed  skaleyum  voru  vj  kugillda.^) 

CDed  huallatrum  voru  med  vj  kugilldi. 

Wmm  vorit  j  fardogum.  er  Gudmundur  Arason  var  rymdur 
vt  af  sijnum  peningum.  vm  haustid.  ad  Reikiaholum  CDattheus 
CDesso  apttan  þa  reiknadist  halft  ed  siounda  hundrad  malnitu 
kugillda  og  viij  betur  med  hans  hofudbolum  og  vtjordum.  þeim 
er  hann  atti.  ad  auk  allur  annar  peningur.  oxar  og  gielldingar. 
og  annad  kuikfie.  og  þeir  peningar  kuiker  og  dauder  er  voro 
med  huoriu  hanz  hofudbole.  jnnann  gardz  og  vtann. 


726.  17.  Mai  1446.  á  Æsuslöðum. 

þRÍR  menn  votta,  að  Helgi  Jónsson  kvittaði*  Steingrím  ísleifsson 
um  verð  jarðarinnar  Skútustaða  við  Mývatn. 

AM.  Fasc.  XII,  1,  frumritið  á  skiuni.    Innsiglin  eru  dottin  frá. 

Brief  vmm  skutustadi.^) 
J>ath  giðrum  vær  halfdan  biðrnsson.  ketill  jousson  ok 
bergur  biðrnsson  godum  monnum  kunnickt  med  þessu  voru 
brefi.  ath  vær  vorum  j  hia  saam  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband 
helga  jonssonar  ok  steingrims  jsleifssonar  ath  suo  firir  skildu  ath 
nefndr  helgi  medkenndezt  firir  oss  ath  fýrr  greindr  steingrimr  hefdi 
lukt  honum  alla  þa  peninga  sem  hann^)  hafdi  honum  skvlldugr 
ordet  firir  jðrdina  skutustadi  vid  mývatnn  epter  þui  sem  j  kavp 
þeirra  hafdi  komet.  ok  þvi  giórdi  fýrr  greindr^)  helgi  adr  nefnnd- 
ann  steingrim  kuittan  ok  aakærulausann  firir  ser  ok  sinum  erfingium 
vm  allt  adr  greint  jardar  verd  epter  þui  sem  hann  matti  þath 
framazt  med  Iðgum  giðra.  Ok  til  sannenda  her  vm  settvm 
vær  fýr  nefnder  menn  vor  jncigle  firir  þetta  kvittanar  bref 
giðrt  aa  æsvstðdum  j  eýiafirde  þridiudagenn  næsta  epter  festum 
sancte  halluardi.  þa  er  líjdet  var  fra  hingatburd  kristz  þusund 
fiðgur  hundruth  fiorer  tiger  ok  sex  aar. 

^)  þannig;  ^)  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  Öld;  ^)  hér  stendr 
-vard*  í  frbr.,  en  dregið  stryk  í;  *)  greingr,  frbr. 


I 


1446.  GOÐSVIN  BISKUP.   —   NEÐSTIBÆR.  695 

727.  30.  Maí  1446.    í  Deventer  á  Hollandi. 

Aflátsbréf  Goðsvins   biskups    í    Skálholti    útgeíið    klaustrum 
nokkrum  á  Hollandi. 

Bréf  þetta  er  prentað  í  ritgjörð  W.  Moll's:  Gozewijn  Comhaer. 
Amsterdam  1876  bls.  49 — 63  bæði  á  latínu  og  hollenzku,  en 
einungis  latínska  bréfið  hefir  verið  innsiglað  og  er  hitt  þýðing  ein. 
Á  innsiglinu  hefir  staðið:  «8.  Godsuini  ep.  eccl.  Scalholtensis')  Bréf 
þetta  er  langt,  alls  57  greinar.  Er  hér  að  eins  tekið  upphaf  þess 
og  endir,  því  að  efni  þess  kemr  íslandi  ekki  við,  svo  að  það  eitt 
varðar  oss  því  hér  að  vita  að  bréfið  er  gefið  út  af  Skálholtsbiskupi, 
hvar  og  hvenær. 

Universis  ac  singulis  Christifidelibus,  ad  quorum  aspectum 
vel  auditum  presentem  tenorem  deduci  contigerit,  Godsuinus, 
permissione  divina  Scalotensis  ecclesie  in  Islandia  indignus 
^piscopus,  perpetuam  in  omnium  Salvatore  salutem. 


In  quorum  omnium  et  singulorum  premissorum  testimonium 
has  nostras  presentes  literas  nostri  appensione  sigilli  fecimus 
communiri. 

Datum  Daventrie  sub  anno  gracie  miUesimo  quadringente- 
simo  quadragesimo  sexto,  iij  Kal.  lunii. 


728.  30.  Okiober  1446.  á  Reynistað. 

þjÓÐÓLFR  forvaldsson  selr  með  samþykki  Úifheiðar  Illugadöttur 
konu  sinnar  Jóni  Bergssyni  jörðina  Neðstabæ  í  Norðrárdal  í 
Höskuldstaðaþingum  fyrir  tuttugu  og  fimm  hundruð  í  lausafé. 

AM.    Fasc.    XII,    3,    frumritið    á    skinni.     Öll    innsiglin    eru 
dottin  frá. 

Nedstabæiar  bref.^) 
J>at  giorum  u^r  bergur  uigfvssson.  magnus  nichulassson. 
^veinn  arnnorsson.  ok  arnbiorn  jonsson  godum  monnum  kunnigt 
med  þessv  voro  optnv  brefvi  at  þar  uorum  uer  j  hia  savm  ok 
heyrdum  aa  handaband  þeirra  jons  bergssonar  af  annarri  alfo  en 
þiodolfs   þorvalldzsonar   af  annari    at    suo  fýrir  skildu  ath  fýr 

0  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


NEÐSTIBÆR.   —   DÁLKSTAÐIR.  1446. 

nefndur  jon  bergsson  keýpti  jordina  ca  nedstabe  j  nordrardal  j 
hauskollzstadar  þingum  ath  adr  nefndvm  þiodolfui  med  ollum 
þeim  gaugnum  ok  g§dum  hlutum  ok  hlunnendum  sem  henni 
hefer  fýlgt  at  forno  ok  nyo  ok  þiodolfur  uard  fremzst  eigandi 
ath.  samþýkti  ulbeidr  illugadotter  kona  þiodolfs  þetta  þeira  kavp. 
skilde  fýr  nefndur  jon  bergsson  sier  allan  uid  sman  ok  storan 
fastan  ok  lausan  nema  eitt  keralld.  lofadi  opt  nefndur  þiodolfur 
títt  nefndum  joni  timburroptum  j  utibureth  suo  honum  vel 
nægdi.  skildi  optnefndur  þiodolfur  sier  halfan  þridia  tug  hund- 
rada  ok  ca  lukazst  j  þessa  peninga  íimtan  malnýto  kvgilldi 
ok  íimm  gelldfiar  kugilldi  ok  fimm  hundrot  j  þui  sem  þratt 
nefndur  jon  villdi  luka  en  þiodolfvi  henttadi  ath  taka.  skýlldi 
jon  luka  ca  tuenum  argaungvm  malnýtvkugillden  nefia^)  jon 
vili  fýr  Ivka  en  huertt  þat  epter  st§di  at  vori  komanda  skýlldi 
standa  med  tolf  alna  abata.  Cn  títt  nefndr  jon  skýlldi  vt  luka 
tiv  hundrott  þa  hann  uillde  ok  eingi  abati  epterskilin.  skilldi 
þratt  nefndur  þiodolfur  svara  lagariptingum  a\  fýrgreindre  jordv 
en  optt  nefndr  jon  'bergsson  [hallda  til  laga.  for  þetta  kaup 
fram  aa  thorlaksmessodag^)  ca  stad  j  reynesnesi.  Ok  til  sannenda 
her  um  settum  v§r  fýr  nefnder  (menn)  vor  jnzsigle  firir  þetta 
jardar  kaups  bref  er  giort  uar  ca  stad  j  reýnesnesi  a  sunnu- 
dagin  ngsta  firir  festum  onnium  sanctorum  anno  domini  CD* 
cd^  quadragesimo  sex(t)o. 


729.  6.  Nóvember  1446.     á  Haldðrsstöðum. 

GuNNLAUGR  Teitsson  vottar,  að  pórný  Bergsdóttir  hafi  átt 
hálfa  Dálkstaði  á  Svalbarðsströnd,  og  haft  þá  til  kaups  við 
Stephán  Gunnlaugsson  bónda  sinn,  en  aldrei  selt,  gefið  nó 
goldið  burt. 

AM.  Fasc.  XII,  2,  frumritið  á  skinni.  Innsiglið  er  dottið  frá. 
AM.  dipl.  afskr.  164. 

fath  giorer  ek  gvnnlavgr  teitzson  godvm  monnvm  kvnneght 
med  þessv  minv  opnv  brefi  ath  ek  vissi  fyri  full  sannendi  at 
þorny  bergsdotter  atti  iordina  halfa  aa  dalkstaodum  ea  sualbardz- 
straond  er  liggr  j  svalbardz  kirkiv  sokn  ok  hvn  haídi  hana  til 

0  þannig  =  nema;  *)  þ.  e.  20.  Júlí. 


1446.  VITNISBURÐARBKÉF.  697 

kaups  vid   steíFan  gvnnlavgsson  sinn  eigin  bonda  ok  eigi  selldi 

hvn    ne   gaf  edr  gallt    ok   avngvm   bavd  hvn  vm  at  selia  fyr 

greinda   iord   svo  egh   vissa.     Ok  til  sanennda  hier  um  setta 

egh   mitt  jncigli  fyrir   þetta  vittnisbvrdar  bref  er  giort  uar  aa 

halldorsstaodvm  j  laxaardal  svnodagen  næsta  fyrir  marteinsmessv 
þa  er  lidit  uar    fra   hingatbvrd  vors  hera  jehsv  christi  þvsvnd 

ok  fiogvr  hvndrvt  fiorir  tigir  ok  sex  aar. 


730.  2.  December  1446.  á  þinf^eyrum 

þfiÍR  menn  votta,  að  Hrafn  Sveinbjarnarson  og  tveir  menn 
aðrir  hafi  svarið  fyrir  Einari  forleifssyni  fullan  bókareið  að 
vitnisburði  sínum  (frá  11.  Sept.  1445)  um  landamerki  Reykja, 
Bergstaða  og  Torfustaða  í  Miðfirði. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  510,  «Ex  originalibus  jþordar  þorleifs- 
sonar  á  kirkiubæiarklaustri",  og  er  afskriptin  staðfest  18.  Sept.  1712 
í  Reykjavík  á  Seltjarnarnesi  af  Árna  Magnússyni,  Páh  Hákonarsyni 
og  Magnúsi  Einarssyni. 

|>at  giorum  uid  þorgils  einarsson.  olafur  ionsson  godum 
monnum  kunnikt  med  þessu  ockru  brefi  at  uid  uorum  j  hica 
ok  saum  ok  heýrdum  ai  at  þessir  menn  hrafn  sueinbiarnarson. 
oddur  brýniolfsson.  ion  uigvazson  soru  fýrer  einari  þorleifssýni 
fuUann  bokareid  epter  þessu  sínu  brefi  er  hier  er  uid  bundit^) 
huer  þeirra  epter  þeirri  grein  sem  innsiglat  hafdi  i  brefinu. 
ok  til  sannenda  hier  um  settu  uid  fýrrnefnder  menn  ockur 
jnsigli  firir  þetta  bref  er  giort  uar  cn  þeýngeýrum^j  fostudagin 
næsta  epter  andresmesso.  anno  domini.  CD^.  cd^.  xP  sexto. 


731.  [1446]. 

Rekar  og  ítök  Munkaþverárklaustrs. 

AM.  276.  4to  I,  frumrit  á  skinni. 

J>essi   Rekamaurk   erv   norbr    a   sliettu.    þar   sem    þuerar 
stabr  a.  j. 

')  þ.  e.  bréf  frá  Jl.  Sept.  1445;  »)  þannig. 


698  MUNKAÞVERÁRKLAUSTR  1446. 

Sueinungs  vikr  Reki  er  austan  fra  fýliudals  a  til  súlna 
hafnar. 

f>a()an  ormars  lóns  Reki  til  hols  car. 

fa  hols  Reki  til  deildar  car. 

fiaban  vestur.  Raufar  hafnar  Reki  til  gegnis  lækiar  en 
sumer  kalla  torflæk. 

Vestur  þaban  er  hauskuldz  nes  Reki  tii  þess  lækiar  er  fellr 
ór  egvers  vatni.  vt  vm  garba  vaullu. 

Fra  steini  j  haröbaks  maul  uestur  til  steins  i  hesta  nes 
maul.  heiter  har^baks  Reki. 

J>aðan  er  hesta  nes  Reki  til  skinna  Idns  os. 

faban  skinnalóns  Reki  vestur  j  kana  vík  mic)ia. 

En  þaðan  er  Rifs  Reki  vestur  til  grasteins.  er  stenndr  firir 
ofan  maulina  jnn  fra  hualtiornum. 

f>ac)an  vestur  hualtiarna  Reki  til  vaurcju  a  haganesi. 

Vestur  þaban  er  blika  lóns  Reki  til  fornazta  os. 

Reki  a  skammheðins  nesi  er  milli  straumlóns  ós  ok  vestur 
(til)  skeliahamars  ósa. 

Kefli  ok  saltbrennu  vm  alla  mancar  Reka. 

Halfa  hriseý. 

Fiorbung  j  grimseý.  lýkur  maubruualla  klaustur  grimseyiar 
prestum  til  borbz  ^mrntu')  efter  fornum  vana  fim  hundrvt.  en 
munkaþuera  firir  sinn  fiorbung  fiorar  merkr  ok  vííj  alner. 

Helgár  lannd  me^  helgu  dal  ok  ollum  sinum  vm  merkium. 

Kuígindis  dal  halfan. 

Selfaur  til  skar^zsels  meb  jarbar  eign  millum  skarbs  ár  ok 
vathamars  til  sionarhóls  ok  vpp  a  fiall. 

CDanac)ar  halld  öUu  fé  annat  mal  j  bleiks  mýrar  dal  ok 
þriggia  tigu  geldneýta  Rekstur. 

Skogur  j  þorbar  staba  lanndi  gegnt  fiosatungu. 

Skogur  j  biskupsðhfba^). 

Skogur  at  skuggabiorgum. 

Eggver  j  kelldu  huerfi. 

Eing  ok  iar^ar  eign  j  mýklu  eý. 

Eing  j  þverar  kuíslum.^) 

')  þaiinig;  "■')  bbpshðfða,  skb.;  ')  Hér  kemr  á  eptir  í  hdr.  eign 
þverárstaðar  1446  (Nr.  732). 


144(3.  MUNKAÞVERÁRKLAUSTR.  699 

732.  1446. 

Skrá  yfir  eignir  Munkaþverárklaustrs. 

AM.  276.  4to  I,  frumrit  á  skinni  Utan  á  þessi  Munkaþverár- 
klaustrsskjöl  er  ritað,  án  efa  með  hendi  Gottskálks  biskups  hins 
fyrra:  "Rekenskap  af  munkaþuero  klausteræ  anno  Domini  OD^  cd^ 
xl  quinto  ante  natiuitatem  Domini«,  en  ártalið  1445  virðist  vera 
misritað  í  ógáti,  því  að  í  skránni  sjálfri  stendr  1446. 

0  0     0       0 

Anno  domini.  CD.  cccc.  xl  vi. 
fetta  eru  eigner  munka  þuerar  stabar. 
Espiholl  sýðré.  halft  annat  hundrat.  j.  l(eigu). 
Hamar  hinn  meire.  þriu  hunndrut  j.  l(eigu). 
Hamar  hinn  minne.  hunndrat.  j.  l(eigu). 
Kefkelsstabir.  halft  annat  hunndrat.  j.  l(eigu). 
Sigtun.  halft  annat  hunndrat  j.  l(eigu). 
Kambur.  halft  anna(t)  li(undrat).  j  l(eigu). 
Grýta  firir  h(undrat).  j  l(eigu). 

Laugaland.  firir  hit  sýc)ra.  firir  halft  þridia  hunndrat  j  l(eigu). 
Laugaland  hit  ýtra.  íj  h(undrut).  j  l(eigu). 
Tiarner  sýc)re.  h(alft)  þribia  h(undrat)  j  l(eigu). 
Tiarnir  ýtri.  h(alft)  þriöia  h(undrat).  j  l(eigu). 
Grauf  h(undrat)  j  l(eigu). 
Krókstabir.  h(undrat).  j  l(eigu). 
Huammur.  ít  h(undrut).  j  l(eigu). 
Hamrar.  íj  h(undrut).  j  l(eigu). 
Naust.  íj  h(undrut).  j.  l(eigu). 
Daugur()ar  eýr  h(alft)  annat  h(undrat)  j  l(eigu). 
Gasir.  h(undrat).  j.  l(eigu). 
Belgsa  X  aurar  j  l(eigu). 
Backi.  h(undrat).  j  l(eigu). 
Saurlastabir.  h(undrat)  j  l(eigu). 
Hialltadalr.  h(undrat)  j  l(eigu). 
Snæbiarnarstabir.  h(undrat)  j  l(eigu). 
Tunga.  h(undrat).  j  l(eigu). 
Keýkir  h(undrat).  j.  l(eigu). 
Helluvab  x  aurar  j  l(eigu). 
Fagranes.  maurk.  j  l(eigu). 
Geitareýiarstrðnd.  þriar  merkur  j  l(eigu). 
Snartastaðir.  h(alft)  annat  h(undrat)  j  l(eigu). 
Haufn.  þriar  merkur.  j  l(eigu). 


700  REYNISTAÐARKLAUSTR.  144G . 

Brecka.  x  aurar  j  l(eigu). 

Blikaldn.  x  aurar  j  l(eigu). 

Rif.  X  aurar  j  l(eigu). 

Asmundarstaðir.  h(alft)  annat  h(undrat)  j  l(eigu). 

Raufarhaufn.  x  aurar.  j.  l(eigu). 

Hóll.  h(undrat)  j.  l(eigu). 

Ormarslón.  xv  aurar.  j.  l(eigu). 
fetta  j  fribum  penningum. 

cc  kugillda  a  leigustöbum. 

En  heima  a  stac)num.  xl  kua.  víj  kuígur  tuæuetrar.  x 
kuigur  uetur  gamlar.  xl  oxa(r)  þreuetrer  ok  ellri.  xi.  oxar 
tuæuetrer.  xíííj  oxar  veturgamlir  meb  taurfum.  xvíj  kalfar.  c 
asaubar.  c.  gelldíngs.  x  hrutar.  ix  tigir  vibreldis.  xx  hestar 
grabir  ok  gelldir.  ví  folar  þreuetrer.  fiorer  tuæuetrer.  xvi  mer 
hrýssi  þreuetur  ok  ellri.  þriu  tuæuetur.  fiogur  folaulld. 

fessar  jarbir   a  stabrinn  sua  hann  tekur  aungua  leigu  af. 

Jodisarstabir. 

hauskuldzstabir. 

skalpagerM. 

fífilsgerbi. 

þoröarsta'bir. 

ok  hof  j  flateýiardal. 


733.  1446. 

Reikningr  Reynistaðaklaustrs,    er  (jamli    ráðsmaðr  Björusson 
gerði  fyrir  Gottskálki  [Kænekssyni]  biskupi  á  Hólum. 

AM.  276.  4to  bl.  5—6,  frumrit  á  skinni. 

anno  domini  CD^  cb^  xl  sexto  giorde  swa  feldan  rækn- 
ingskap  oss  sire  gamble  biornsson  radzman  a  rjonestad  af  jardom 
ok  kogyldom  som  bygda  standa. 

Jn  primis  med  hofue  a  skagastrand  xvj  kogylde  bykt  firir 
xxiij  wetter  skreder. 

Jtem  med  fialle  iiij  kogylde  bykt  firir   iiij   wetter  skreder. 

Jtem  ravn  j  kogylde.  bykt  firir  ij  vetter  skreder. 

Jtem  med  nese  v  kogylde.  bykt  firir  v  vetter  skreder. 

Jtem  med  maland  iij  kogylde.  bykt  firir  ij  vetter  skreder. 

Jtem  med  selaa  iij  kogylde.  bykt  firir  ij  vetter  skreder. 


1446.  REYNISTAÐARKLAUSTR.  701 

Jtem  med  brokalek  iij  kogylde.  bykt  íirir  halfua  iij  vætt 
skreder. 

Jtem  med  skevelstada  viij  kogylde.  bykt  firir  ij  huudrat 
ok  kalf. 

Jtem  med  skidastadom  ix  kogylde.  bykt  firir  iijc- 

Jtem  med  hede  viij  kogylde  bykt  firir  ij^ 

Jtem  med  vedramote  xij  kogylde.  bykt  firir  iij*= 

Jtem  med  tvnga  xj  kogylde.  bykt  firir  j<^  ok  kalf. 

Jtem  med  riggiom  v  kogylde.  bykt  om  iij  aar  x  aurom 
adra  hundrat  a  sidasta. 

Jtem  med  holom  vj  kogylde.  bykt  firir  j^  ok  kalf. 

Jtem  med  brvarlande  iiij  kogylde.  bykt  firir  j^  ok  kalf. 

Jtem  med  adra  brvarlande  vj  kogylde.  bykt  firir  ijc. 

Jtem  med   karastadom   vj  kogylde.  bykt  firir  ij^    ok  kalf. 

Jtem  med  roarsdal  vj  kogylde.  bykt  firir  j*=  ok  kalf. 

Jtem  med  keldodal  vj  kogylde.  bykt  firir  if  ok  kalf. 

Jtem  med  hamre  iiij  kogylde. 

Jtem  med  ketv  vj  kogylde.  bykt  firir  ijc- 

Jtem  med  graf  viij  kogylde.  bykt  firir  if  ok  kalf. 

Jtem  med  adra  graf  vj  kogylde.  bykt  firir  j^  ok  kalf. 

Jtem  med  pafvestadom  x  kogylde.  bykt  firir  iijc  ok  kalf. 

Jtem  med  kertanstadom  x  kogyllde.  bykt  firir  iijc- 

Jtem  med  skardagile  iiij  kogylde.  bykt  firir  j^  ok  kalf. 

Jtem  med  rjökerhole  viij  kogylde.  bykt  firir  iij^  ok  kalf. 

Jtem  med  ypershole  ix  kogylde.  bykt  firir  ij^- 

Jtem  med  bakka  viij  kogylde.  bykt  firir  ijc  ok  kalf. 

Jtem  med  davfaa  vj  kogylde.  bykt  vm  iij  aar  x  auroœ 
adra  j^  sidasta. 

Jtem  med  rakevaldom  x  kogylde.  bykt  firir  ijc- 

Jtem  med  ragladal  iij  kogylde.  bykt  firir  y- 

Jtem  med  leifsstadom  xj  kogylde.  bykt  firir  if  ok  kalf. 

Jtem  med  fialie  vj  kogylde.  bykt  firir  ijc  ok  kalf. 

Jtem  med  skardzaa  ix  kogylde.  bykt  (firir)  j^  ok  kalf. 

Jtem  med  hole  vj  kogylde.  bykt  firir  jc  ok  kalf. 

Jtem  med  dæle  vij  kogylde.  bykt  firir  j'^  ok  kalf. 

Jtem  med  vermslolande    vj    kogylde.  bykt  firir  if  ok  kalf. 

Jtem  med  dvke  vj  kogylde.  bykt  (firir)  ij<=  ok  kalf. 

Jtem  med  þreme  v  kogylde.  bykt  firir  j^^  ok  kalf. 

Jtem  med  holzmvla  x  kogylde.  bykt  fyrir  iij'^- 


702  REYNISTAÐARKLAUSTR.  1446. 

Jtem  med  girmvndarstadom  viij  kogylde.  bykt  firir  iij'-'- 

Jtem  med  mel  vj  kogylde.  bykt  firir  ijc- 

Jtem  med  hafsteinsstadom  x  kogylde.  bykt  firir  iiij<^- 

Jtem   liggia   þessa   ^eda  jarder   vnder  ronastad  þau  jngen 
ero  kogylde  med 
jn  primis 

Jtem  nvp  bykt  firir  xx  alna. 
Jtera  stapol  bykt  firir  xx  alnar. 
Jtem  jnstaland.  bykt  firir  v  aura. 
Jtem  forsaarteger.  bykt  firir  v  aura. 
Jtem  kallastader.  bykt  firir  xl  alna. 
Jtem  Ivsabakke.  bykt  firir  xl  alna, 
Jtem  fiæriahammer.  bykt  firir  xl  alna. 

Jtem  stender  sva  mykit  heima  a  klostre  sialfuo  j  r^nastad. 
Jn   primis.    1.    kwa.   xxx   kalfua.   xviij    wetergamol  naut 
gelld  med  gradvngom.  x  kvikor  vetergamlar. 
Jtem  xiiij  kvikor  þuevetrar.^) 
Jtem  XV  naut  þveveter  med  gradvngom. 
Jtem  ij  gradvngar  iij  vetra. 
Jtem  Ix  oxa  iij  veter  ok  eldre  ok  vij  beter. 
Jtem  ijc  asaudar 

Jtem  hundrat  vetergamalt  fe  ok  x  beter. 
Jtem  viij  rvtar. 
Jtem  tighetige  geldi(n)gx  anners  hundraz. 

Jtem  þetta  egr  ranastader  j  hrossum  ok  hestom.  Jn  primis 

Jtem  XX  hestar  gelder. 

Jtem  iij  grader. 

Jtem  XIX  ross  roskin. 

Jtem  iij  hesta  ij  vetra  ok  ij  vetergamla. 


734.  1.  Marts  1447.  á  Valþjóístöðum. 

ViTNiSBURÐR   Hákonar   Kálfssonar    um  selveiði  í  Jökulsá  fyrir 


Skógum  í  Axarflrði. 


')  =  tuevetrar. 


I 


1447.  MUNKAÞVERARKLAUSTR.   —  HÓLASTÓLL.  703 

AM.    Fasc.    XII,    5,    frumritið  á    skinni    og    er  innsiglið  fyrir. 
Bréfið  er  úr  Munkaþverárbréfum. 

Selveidi  j  jokvlsaa  firir  skoga.^) 
í>ad  giorer  ek  hacon  calfsson  godvm  monnvm  kvnnight 
med  þessv  minv  opnv  brefi  ad  þca  er  ek  var  i  skofvm^)  vegna 
jons  prestz  biornzsonar  til  heimilis  vm  þriv  misseri  ad  hann 
let  hafa  ok  eignadi  jðrdinni  j  skogvm  alla  halfa  selveidi  j 
jokvlsca  ok  hafa  nv  verid  meir  en  tvtvgv  vetr  sidan  ek  vissi 
þessi  selveidi  hafda  skofoa  ^egna.  Ok  til  sannennda  hier  vm 
setta  ek  mitt  jnnzigli  firir  þetta  vitnisbvrdar  bref  skrifad  m 
valþiofsstavdvm  j  nvpasveit  þridiadaghin  j  imbrvviku  ca  langa 
favstv  anno.  domini,  CD°.  cd^.  xl.  vij. 


735.  [fyrir  3.  Maí]  1447. 

GoTTSKÁLK    biskup    á    Hólum    skipar  séra  forstein  Jónsson  á 
Höskuldsstöðum  ráðsmann  staðarins  á  Hólum  í  Hjaltadal. 

AM.  235.  4to  bls.  10.:  Bréfabók  Jóns  biskups  Vilbjálmssonar 
í  frumriti.  J^etta  er  með  þeirri  hendi,  er  ritað  hefir  bréf  þau  i 
bókina,  sem  eru  frá  dögum  Gottskálks  biskups. 

Radzmans  bref. 
Wer  gotscalk  med  gudz  nad  et  cetera  gerom  godom 
monnom  viterligt  med  þesso  varo  brefue  at  ver  hafuom  seett 
ok  skipat  erligan  man  sire  þorstein  jonsson  prestr  a  haskol- 
stadom  van  kere  son  til  van  radzman  her  heima  a  holom 
med  ollom  þeim  rett  ok  heder  ok  verdogheit  sem  einfeldom 
radzmanne  til  ber.  Scal  han  hion  rada.  kaup  gialda  hvariom 
efter  þy  honom  þykker  til  standa.  jarder  at  byggia.  landskyllder 
askilia  ok  kogilda  leigor  scal  han  vp  bera  stadenom  til  nytta. 
Radzmanne  ok  vmbodzmanne  scal  han  settia  j  nordra  vmbodom 
a  skaga  ok  j  fliotom  ok  sva  til  vtbva  som  han  seer  hemtelig^) 
vera  ok  fuUan  rekningscap  af  ollom  þeim  taka  som  han  j  þessom 
vmbodom  setter.  En  han  sialfuer  rekning  gore  oss  ef  ver 
erom    ner    eder  þeim    ver   til  skipom  med  andra   godra   mana 

0  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi;  ')  þannig. 


704  HÓLASTÓLL  —  JARÐAKAUPABRÉF.  1447. 

yfuersyn.  Scal  ban  oc  ollom  nytsamligom  kaupom  kaupa  firir 
staden  bade  smaam  ok  storom  þo  med  varo  vitorde  ef  ver 
erom  ner  ok  luka  alla  lagliga  sculder  sem  han  gerir  lagliga 
eder  med  laugom  verder  a  stadenom  sotter  af  kirkione  godze 
ok  ma  han  omskipte  a  gora  af  staderins  pæningiom  honom 
ok  oss  at  skadaljosom  vnder  rettan  rekningscap  þa  ver  han 
þes  kreifuiom.  Scal  han  oc  hafua  men  sik  til  þionosto  a  stad- 
erins  kosti.  han  scal  ok  freilseliga  mega  kera  sekta  ok  sokia 
buar  han  finna  kan  eder  vp  at  sparia  kirkionar  godz  ok  pæn- 
ingia  huar  som  þeir  hafua  rangeliga  verit  fra  henne  haldner  j 
langan  tyma  eder  nyliga  ok  leter  þeim  alla  þer  rett  ok  lag  kirki- 
one  firir  gera  eder  semia  med  godra  mana  rade.  viliom  ver 
þet  alt  halda  ok  bafua  stadogt  som  han  ger  lagliga  j  þessom 
varom  ok  kirkione  vmbodom  ok  þeir  aller  quitter  ok  akere- 
lauser  som  han  ger  quitta  firir  oss  ok  allom  varom  efter  kom- 
andom  þo  sva  at  oss  ok  kirkiona  se  skadalaust.  kan  þet  ok 
Bva  verda  at  fellir  kæmir  a  staderins  godze  þa  haldom  ver  ey 
abyrd  a  han  framar  en  hans  handvommom  kan  til  koma  eder 
firir  svman  efter  godra  mana  rade.  Scal  han  þetta  vmbod 
hafua  ok  falgia  fra  krossmesso  som  nv  er  om  varit  ok  til 
annara  krossmesso  at  are  komande  længer  om  oss  lenger 
badom  sæmir. 

Ok  til  sanninde  her  om  þa  hengiom  ver  vart.  et  cetera. 
anno  domini  CO^  cd^  xF  septimo. 


736.  11.  Maí  1447.       á  Grenjaðarstöðum. 

þoRKELL  prestr  Guðbjartsson  selr  Birni  Sæmundssyni  jörðina 
Hrakströnd  við  Mývatn,  en  Björn  lætr  á  móti  jörðina  Jarlstaði 
í  Bárðardal. 

AM.  Fasc.  XII,  6,  frumritið  á  skinni,  fúið  og  maðksmogið. 
InnsiglÍD  eru  dottin  frá.  Frumritið  fékk  Árni  frá  séra  Jóni  Torfa- 
syni  á  Breiðabólstað.  AM.  Dipl.  afskrr.  99  (eptir  frumritinu). 
Hrakströnd  er  nú  kölluð  Sveinsströnd. 

kaupbref  firir  hrakstrond  ok  jallstodum.^) 

þad  gioru  uier  sira  hiallti  gudmunzson.  hallur  finbogason. 
þorualidr  jonsson    og  jon   helgason    godum  monnum  vitanlegt 

*)  Apan  á  bréfinu  með  hendi  Magnúsar  prúða. 


1447.  HRAKSTRÖND  OG  JARLSSTAÐIR.  705 

med  þessu  uorv  opnnv  brefi  at  þar  uorum  vier  j  hia  saum  og 
heydum  ca  ord  og  handabandd  þessara  manna  þorkels  prests 
gudbiartzsonar  og  biarnar  sæmundsonar  at  so  fy(r)er  skildu  at 
fýr  nefndr  síra  þorkell  selldi  adr  nefndum  birni  jordina  hrak- 
strond  er  liggr  uid  myuatn  j  skuttustada  þingum  med  ollum 
þeim  gognum  og  giædum  sem  greindre  jorda  a  med  logum  at 
fylgia  og  sira  þorkell  uar  freimst  eigandi  at  ordin  med  þui  þriggia 
kua  fodre  sem  sira  þorkel  keypti  j  grænauas  land  yfrum  krackca.^) 
en  hier  j  moti  gaf  opttnefndr  biorn  optnefndum  sira  þorkeli 
alla  jordena  jallstadi  er  liggr  j  bardardal  j  lundarbrecku  kirkiu 
sokn.  med  ollum  þeim  gognvm  ok  giædum  sem  greindre  jordu 
fyllger  og  fygt  hefr  at  fornu  og  nyu  og  þratt  nefndr  biorn  vard 
fremst  eigandi  at.  skylldi  huor  suara  lagariptingum  a  þeim 
ordum  er  þeir  selldu  en  huor  hallda  til  laga  þeim  er  þeir 
keyptu.  og  til  sannenda  hier  um  settium  uier  fyr  nefnder 
menn  vor  jncigli  fyrer  þetta  jardakaups  bref  skrifat  aa  greniadar- 
stodvm  j  reykiadal  fimtvdagin  næstan  fyrer  gagndaga  uiku  anno 
domini  miUisimo  quadring(ent)isimo  quadragesimo  septimo. 


737.  10.  August  1447.       í  Kaupmannahöfn. 

Bréf  Kristóphers  konungs  af  Bayern,  þar  sem  hann  skipar  jarð- 
irnar  Vatnsenda,  Jökul,  Halldórsstaði,  Tjarnir,  Úlfá,  Brekku, 
Nes,  Bragholt  og  Bakka,  er  allar  eru  norðan  lands,  undir  Pétr 
Pétrsson  hirðmann  sinn,  nema  því  að  eins  að  hústrú  Margrét 
Vigfúsdóttir,  ekkja  |>orvarðs  Loptssonar,  sem  haldið  hefði  jörð- 
unum  fyrir  Pétri,  sýni  að  hún  eða  börn  hennar  eigi  þessar 
jarðir  með  lögum. 

ÁM.  235.  4to  bls.  2,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar ;  er 
þetta  ritað  með  hinni  venjulegu  hendi  frá  dögum  Gottskálks  biskups 
Kænekssonar.  Bréfið  er  prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  11, 
229—30  (neðanmáls). 

Wij  christoffer  med  gudz  nadh  Norgis  Danmarks  Suiarikis 
W^endis  ok  gotha  konungher  pallatz  greffue  vpp  a  Rin  ok  hertoghe 
j  beyren  hilsom  allom  them  byggia  ok  boa  a  jslande.  kwngorom 
wi   idher   med   tesso    waaro  opno  breffue  at  kom  for  oss  peter 

')  kckca,  frbr.;  á  að  lesa  Kráká,  því  svo  heitir  áin  enn. 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  45 


706  HÚSTKÚ  MARGRÉT.  1447. 

petersson  waar  hirdman  ok  kærde  sigh  for  oss  ok  waart  raadh 
at  torwarder  loptzsson  haífde  hallit  medhau  liífde  swa  mykyt 
jorda  gooz  med  makt  ok  oífwerrike  som  her  sigher  vatzenda 
jokol  haldorstada  tiærnir  vlfaa  brecka  Nes  Bragholt  Bakka  ok 
ligger  nordanlandz  j  hoola  biscopsdome  j  joiaíirde  a  islande 
ok  nw  framledis  helder  hustrv  margreth  vigfusdotter  med  makt 
ok  offwerrike  æpter  torwardh  hethen  bonda  sin.  Nw  saker 
thess  at  fornemder  peter  heffwer  sokt  waara  nadh  til  hielpp  ok 
styrk  om  adher  næmpt  jorda  gooz  at  hau  kan  ey  fa  sith  gooz 
for  saker  maktar  ok  offwerrike  hær  med  idher.  thy  skippom 
wi  adher  næmpdom  petre  med  warre  fulre  kongligre  makt 
apter  alla  sina  forgreinda  jorder  ok  affhende  sik  sielfwer  ther 
som  stander  vtan  forgreind  hustrv  margret  kwnne  at  syna  at 
hon  ædher  henne  barn  æghi  forgrenda  jorder  med  laghom.  for- 
biodom  wi  hwarom  raanne  lærdom  ok  lekom  them  at  haffwa 
ædher  halda  byggia  ædher  boa  a  fornemdom  jordom  vnder 
waara  konunglika  hemdh  vtan  ther  haffve  adher  næmpz  petirs 
loff  ædher  loffve  fyrer. 

Jtem  biodhum  wi  hustrv  margret  vigfusdotter  ad  leggia 
vnder  sex  manna  doom  jnnan  maanadar  fra  thy  hon  heffwer 
seet  thetta  wart  breff  ædher  hert  huerra  swara  ædher  sekta 
hon  warder  skyllog  fornæmdom  petre  for  haldh  ok  medferdh 
a  thessa  forgrenda  jorda  gooze  sidhan  fornæmder  peter  vard 
ægande  at  thwi.  biodum  wi  hyrstiorom  waarom  ok  logmannom 
ok  allom  handgengnom  mannom  at  ther  siedh  hielpliger  for- 
næmdom  petre  peterssyni  til  alra  retta  maala  som  ther  wilit 
haffwa  tak  aff  oss. 

Datum  castro  nostro  hafniensi  die  sancti  laurencij  martiris 
nostro  sub  secreto  precentibus  appensis.  anno  domini  CD^  cd° 
xF  vijo. 


738.  3.  September  1447.        á  Einarsstöðura. 

BjOrn    Sæmundarson    gefr    Sigurði    syni    sínum    alla   jörðina 
Svalbarð  á  Svalbarðsströnd. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  182   »Ex  originaU  Svalbardensi,  accuraté* 
(AM.).     Blnnsigled  hanger  uuder  brefinu,  enn  er  olæseiegt  (AM). 


1447.  VERZLUN.  707 

|>at  gere  ek  biorfi  sæmuiidzson  godum  monnum  viturligt 
med  þessu  minu  opnu  breíi  at  ek  hefir  gefit  sigurdi  biornsyne 
syne  minum  alla  jordena  sualbard  m  sualbardzstraund  til  fullrar 
eignar  med  aullum  þeim  gaugnum  ok  gædum  sem  greindri 
jordu  fylger  ok  fylgtt  hefer  ath  foriiu  ok  nyu  ok  ek  vard 
fremst  eigaudi  ath.  Ok  til  sannenda  hier  vm  setta  ek  mitt 
jnsigli  fyrir  þetta  bref  skrifath  aa  Einarstaudum  j  reyckiardal 
sunnudagenn  næsta  fyrir  mariumessu  sidare  anno  domini 
CD^  cdo.  xio.  vijo. 


739.  9.  September  1447.  í  Viðey. 

Bréf  um  jarðaskipti  þeirra  Einars  porleifssonar  og  Steinmóðar 
ábóta  í  Viðey  fyrir  hönd  klaustrsins. 

AM.  238.  4to  bl.  5,  skr.  c.  1570  (Bessastaðabdk);  JSig.  143. 
4to  bls.  3ö— 36  skr.  1696;  AM.  dipl.  afskrr.  1794  (eptir  238); 
AM.   65  8vo  bls.  74-75  (eptir  238). 

Bref  vm  Voga.  Hlodvnes.  Aslakstader  tvenner.  Hnaranes 
tvenn.  Breidagerdi  og  x^  j  Ottastodvm. 

Jn  nomine  domini  Amen. 

forv  svo  felld  jardarkavp  fram  millvm  herra  Steinmodar 
med  guds  myskvn  abota  i  Videy  raed  radi  og  samþycki  hans 
conventvbrædra  af  einne  alfu.  En  Einars  forleifssonar  af  ann- 
ari.  j  Videy  lavgardaginn  næsta  epter  Marivmessv  sidari  Anno 
domini  CD^.  cccc.  xlvjj.  at  greindur  herra  Steinmodur  abote 
sellde  nefndvm  Einare  fiorar  jarder  at  svo  heita  og  (med)  slikum 
dyrleika  sem  hier  seiger:  Bodvarshola  firir  xl^-  og  HorghoU 
firir.  xxx^-  er  liggia  j  Breidabolstadar  kirkiusoknn  j  Vesturhopi. 
Jtem  adrar  tvær  jarder.  er  svo  beita.  Vatzhorn  og  Vatzhorns- 
hola  j  Linakradal.  er  liggia  j  Tvngv  kirkivsokn  firir.  xxiiijc-  med 
avllvm  þeim  gognvm  og  giædvm.  sem  greindvm  jordvm  fyllger 
og  fyllgtt  hefer  at  fornv  og  nyiv^)  og  klavstrid  vard  fremst  eig- 
andi  at. 

Hier  j  mot  gaf  nefndur  Einar  klavstrinv  j  Videy  vij  jarder 
er    svo  heita   og  (med)  slikvm  dyrleika  sem  hier  seiger:  Vogar 
firir    .xx^-    Hlodvnes    firir   .xx^-    Aslaksstader    tvenner  firir  xl 
Hnaranes   tvenn  firir  .xxx^-   Breidagerdi  firir  xc-  og  x^  j    Otta- 

0  nyia.  hdr. 

46» 


708  VALÞJÓFSSTAÐÍR.  1447. 

stodvm,  er  liggia  í  Kalfatiarnar  kirkivsokii  með  avllvm  þeim 
gogíivm  og  giædvm.  scm  greindvm  jordvm  fyllger  og  fylgtt  hefer 
at  fornv  og  nyiv  og  hann  vard  fremst  eigandi  at. 

Skyldv  fyrr  nefnder  menn  hvor  vm  sig  svara  lagariptingvm 
aa  greindvm  jordvm  og  hver  vm  sig  hallda  til  laga. 

Vorv  þesser  kavpvottar  Sira  Andres  forbiarnarson.  Sigvrdvr 
Bardarson.  J>orgeir  Jonsson  og  Bardur  Ormsson,  hverier  at  sin 
innsigle  settv  íirir  þetta  jardakavps  bref.  med  herra  abota. 
conventv  og  Einars  insiglvm.  er  giort  var  j  sama  stad  dag 
og  ar  sem  fyrr  seiger. 


740.  19.  September  1447.  i  Múla. 

ViTNíSBURÐR  Sveinbjarnar  prests  fórðarsonar  og  Halls  prests 
Árnasonar  um  vitnisburð  Hákonar  Kálfssonar  viðvíkjandi  Val- 
þjófsstöðum  í  Núpasveit. 

AM.    Fasc.    XII,    7,    frumritið    á    skinni.     Innsiglið  annað  er 
fyrir  bréfinu,  en  er  skaddað. 

bref  vm  valdiufzstadir.^) 
path  giorum  vid  sveinbiorn  prestur  þordarson  oc  hallr 
prestur  arnason  godum  monnum  viturlegth  med  þessu  ockru 
brefi  ath  uid  heyrdum  hacon  kalfzson  lýssa  þvi  fyrir  ockr  ath 
honum  hefde  bygd  vered  iorden  valþiofszstader  i  gnupasveit 
hola  stadar  vegna  vm  tvo  ar  fýr  en  sira  ion  palsson  reicknade 
sier  iordena  oc  hann  hefde  heýrt  sira  ion  biarnnason  lysa  þui 
at  hann  hefdi  feinget  hola  stad  badar  iardernar  til  eignar  val- 
þiofsstade  oc  arnarstade.  ok  til  sannenda  hier  vm  settu  vid 
ockr  insigle  fyrir  þetta  bref  giort  i  mvla  i  reýckiardal  þridia 
dag  nesta  fyrir  matthevs  messu  anno  domini  CO^  cccc^  xl^ 
septimo. 


741.  25.  September  1447.  i  Glaumbæ. 

\iTNiSBURÐR    Sveinbjarnar    prests    J>órðarsonar    um    jarðirnar 
Valþjófsstaði  og  Arnarstaði  í  Núpasveit. 

^)  Aptan  á  bréíinu  með  fornri  hendi. 


1447.  JARÐAKAUPABRÉF.  709 

AM.  Fasc.  XII,  8,  frumritið  á  skinui.  Innsiglið  er  fyrir  bréfinu, 
en  brotinn  er  af  því  nær  helmingrinn. 

I>at  gerir  ek  sueinbiorn  prestur  þordarson  godum  monnum 
viturligtt  med  þesso  mino  brefui  ath  medan  ek  hafdi  holastadar 
vmbod  býgda  eg  iordina  valþiofsstadi  ok  arnarstadi  hola  kirkiu 
vegna  er  liggia  j  nupasveit  ok  ek  bar  landskýld  vpp  firir  stadin 
af  greindum  iordum.  suo  ok  j  annari  grein  heýrda  ek  sagtt 
ath  sera  ion  biarnarson  hefdi  lukt  holakirkiu  j  Reikninghskap 
fýrr  nefndar  iardér  ok  hier  efter  vil  eg  sueria  ef  þurfa  þicker. 
ok  til  sanninda  hier  vm  setta  eg  mitt  inzsigli  firir  þetta  vitnis- 
burdarbref  skrifat  j  glaumbæ  j  skagafirdæ  manudagin  næsta 
firir  michaelsmesso  anno  domini  CO^  cccc^  xl^  septtimo. 


742.  11.  Oktober  1447.  á  Munkaþverá. 

GoTTSKÁLK  biskup  á  Hólum  selr  þorkeli  presti  Guðbjartssyni 
jarðirnar  hvortveggja  Neslönd  við  Mývatn  og  Brettingsstaði  í 
Laxárdal  fyrir  jörðina  á  Sandi  í  A.ðaldal  og  þar  með  rekapart 
fyrir  austan  fljótsós,  er  fylgt  hefir  Bjarga  landi,  og  ennfremr 
jörð  á  Brekkum  í  Eeykjahverfi. 

AM.  Fasc.  XII,  9.  frumritið  á  skinni.  Brot  af  tveim  innsiglum 
er  fyrir  bréfinu,  en  þrír  innsigla  þveingir  eru  berir:  »Brefed  gaf 
mier  Monsr.  Bryniolfur  þordarson  á  Hhdarenda  1712.  og  hafdi  eg 
þad  ecki  adur  haft«  (AM.).  Meðal  fornbréfaafskripta  Árna  Nr.  87 
eru  tvær  afskriptir  bréfsins,  önnur  eptir  þessu  frumriti,  og  hefir  þá 
enn  verið  brot  af  innsigli  Gottskálks  biskups  fyrir  bréfinu,  en  hin 
»ei  originah  greniadarstad.  accuratissime»  og  vorn  þar  öll  innsigli 
dottin  frá.  Fyrri  afskriptin  er  staðfest  í  Skálholti  1.  August  1712 
af  Arna  Magnússyni,  Gísla  Bjarnasyni  og  Páli  Hákonarsyni.  það 
sem  afskriptum  þessum  ber  á  milli  er  einungis  fólgið  í  stafsetningu. 

vm  jordinar  sand  og  brekku  og  neslönd.^) 

Uíj  gothskalk  med  guds  nad  biskup  ath  holum  vidrkenn- 
umzt  med  þessu  voru  opnu  brefi  at  vi  hðfum  sellt  þorkeli 
presti  gudbiartzsýni  tvær  iardir  er  heilug  holakirkia  hefer  att. 
er  suo  heita  neslaund  huartueggi  er  standa  vit  mýuatn  j 
Reýkiahlidar    þingum    ok    þar    til  enn  jðrd  er  heiter  brettings- 

^)  Aptan  á  bréíinu  með  gammalli  hendi. 


710  MÖÐRUVALLAKLAUSTR.  1447. 

8tader  er  stendr  j  laxardal  j  þuerarþingum.  selldu  uær  honum 
þessar  iardir  med  öUum  þeim  gðgnum  ok  giædum  sem  þessum 
jordum  fýlger  ok  fýlgt  hefer  at  fornu  ok  nýiu.  ok  heilug  hola 
kirkia  vard  fremzt  eigandi  ath.  hier  j  moti  gaf  nefndr  sira 
þorkell  jordina  a  sanndi  j  adaldal  er  stenndr  j  nesþingum  ok 
þar  med  reka  part  firir  austan  fliotzos.  er  fýlgt  hefer  biarga 
lanndi  j  kinn  er  sira  þorkeli  hafdi  þadan  keýpt  ok  gaf  firir 
elldihris  or  sanndz  jord.  ok  þar  med  adra  jord  er  heiter  a 
breckum  j  Reýkiahuerfi  j  greniadarstadar  þingum  med  ðllum 
þeim  gögnum  ok  giædum  sem  þessum  jordum  fýlger  ok  fýlgt 
hefer  at  fornu  ok  oýiu  ok  hann  vard  fremzt  eigandi  at.  ok 
skiUdi  huor  suara  laga  riptingum  a  þeim  jordum  er  selldi.  en 
hallda  til  fullra  laga  þeim  fyr  nefndum  jordum  er  huor  keypti. 
Samþýktu  þetta  vort  kaup  herra  einar  aboti  a  munkaþuera. 
broder  sygurdr  prior  a  maudruvðllum.  sira  einar  nikulasson 
ok  jon  petursson  prestar.  med  Ödrum  fleirum  lærdum  monnum 
vors  biskupsdæmis.  f?    :    ..    i  :  j    ,. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  vort  jnnsígli  med 
fýrnefndra  lærdra  manna  jnnsiglum  firir  þetta  bref  skrifat  a 
munkaþuera  j  eyiafirdi  miduikudaginn  næsta  firir  festum 
Reliquiarum.  anno  domini  CD^  cccc^  xl^  septimo. 


743.  6.  November  1447.        á  Möðruvöllum. 

Reikningr   Möðruvallaklaustrs,   er  Sigurðr  príor  Jónsson  gerði 
fyrir  Gottskálk  [Kænekssyni]  Hólabiskupi. 

ÁM,  276.  4to  bls.  6,  frumritið  á  skinni. 

Anno  domini  CD^  cd^  xl^  septimo  Giorde  sva  feldan  rekn- 
ingskap  oss  herra  Prior  sigurder  at  claustreno  mavdrwallom  jn 
die  leonardi  abbatis  ok  confessoris  af  jardom  ok  kogylldom 
som  bygda  standa. 

Jn  primis. 

Jtem  med  hnvke  vj  kogylde  bykt  ij'=  j  landskyld. 

Jtem  þveraa  .v.  kogylde  bykt  j'^  j  landskyld. 

Jtem  med  skede  ix  kogylde  ok  ross.  bykt  ij'^  landskyld. 

Jtem  bakka  vj  kogylde.  bykt  ij*^  j  landskyld.  v.  aurom  better. 


1447.  MÖÐRUVALLAKLAUSTR.  711 

Jtem  hofsaa  ix.  kogylde.  bykt  \f  j  landskyld. 

Jtem  hamvnderstader  xj  kogylde.  bykt  j  agylde  midr  en  ij<^ 

Jtem  arnaness  viij  kogylde.  bykt  ij^  j  landskyld. 

Jtem  bragholt  vij  kogylde.  bykt  halft  annat  hundrat  j 
landskyld  ok  ij  agylde. 

Jtem  med  bakka  iiij  kogylde.  bykt  j^  j  landskyld. 

Jtem  kiarna  vj  kogylde.  bykt  halft  annat  hundrat  ok  v 
aurom  better. 

Jtem    skreidelande  viij  kogylde.  bykt  halft  annat  hundrat. 

[Jtem  skogarbrekka  vj  kogylde.  bykt  j^  j  landskyld.^) 

Jtem  med  baldrsheime  vij  kogylde.  bykt  j^  j  landskyld. 

Jtem  med  reisteraa  vij  kogylde.  bykt  j^  f  landskyld 
agylde  better. 

Jtem  aslacxstadom  vij  kogylde  bykt  ij^  j  landskyld. 

Jtem  hofve  vij  kogylde.  bykt  ij'^  j  landskyld. 

Jtem  þrasterhole  vij  kogylde.  bykt  halft  anat  c  j  landskyld. 

Jtem  med  hallgylsstadom  vij  kogylde  halft  annat  c  j 
landskyld. 

Jtem  med  biargom  iij  kogylde.  bykt  jc  j  landskyld. 

Jtem  dvnhaga  iiij  kogyide.  bykt  halft  annat  c  j  landskyld. 

Jtem  barkaa  vj  kogylde,  bykt  jc  j  landskyld  .v.  aurom  beiter.'^) 

Jtem  þognavaldom  vj  kogylde.  bykt  halft  þridia  c  j  landskyld. 

Jtem  íiaugv  vj  kogylde.  bykt  ij<=  j  landskyld. 

Jtem  stadartvngo  .v.  kogylde.  ij*^  j  landskyld. 

Jtem  hamrum^)  vij  kogylde.  bykt  halft  annat  c  j  landskyld. 

Jtem  med  ravdeleik  vij  kogylde.  halft  annat  c  j  landskyld. 

Jtem  skogom  viij  kogylde.  bykt  y  j  landskyld. 

Jtem    vavglom  ij  kogylde.  bykt  halft  annat  c  j  landskyld. 

Jtem  treigrefstadom  vij  kogylde.  bykt  j^  j  landskyld. 

Jtem  med  ladom  vij  kogylde.  bykt  ijc  j  landskyld. 

Jtem  girexstadom  iiij  kogylde.  bykt  halft  annat'^  h(undrat) 
j  landskyld. 

Jtem  med  hravkbo  vj  kugylde.  bykt  halft  þridia  c  j  landskyld. 

Jtem  gvnnastadom  iiij  kogylde.  bykt  j^  j  landskyld. 

Jtem  j  flat00  .v.  kogylde.  bykt  for  .v.  veitter  skreidar. 

Jtem  þessa  ero  Majarder  claustærzens  þer  jngen  ero  kogyiden 
med.     Jn  primis. 


*)  [á  spássíu;  ')  svo;  *)  hannrum,  hdr. 


712  MÖÐRRVALLAKLAUSTR.  1447. 

Jtem  halfuer  brettingstader. 

Jtem  keflavik. 

Jtem  xij  jarder  j  grymseo. 

Jtem  gyl. 

Jtem  vaglar.  bykt  firir  xl  alna. 

Jtem  hool.  bykt  firir  xl  alna. 

Jtem  gardzhorn.  bykt  firir  x  aura. 

Jtem  divparbakke  xv  aurar. 

Jtem  brytiestadi  x  aura. 

Jtem  eingemýre  x  aura. 

Jtem  asgeirderstader. 

Jtem  felokstader. 

Jtem  odzstader  xx  alnar. 

Jtem  grvnd  x  aura. 

Jtem  avkrom. 

Jtem  gardshorn  .v.  aura. 

Jtem  iarteiknerbrecko  xl  alna. 

Jtem  haals. 

Jtem  Riis  X  aura. 

Jtem  skreidor  j^  j  landskyld. 

Jtem  hieltastadom  v  aurar. 

Jtem  sandaa. 

Jtem  atlastader. 

Jtem  gerde. 

Jtem  bakke  .v.  aurar. 

Jtem  steindyr  .v.  aurar. 

Jtem  gardzhorn. 

Jtem  moskoga  j  fliotom. 


744.  15.  April  1448.  í  Rðmaborg. 

NiKULÁS  páfi  hinn  V.  leyfir  Marcellusi,  er  kosinn  hefir  verið 
til  biskups  í  Skálholti,  að  halda  framvegis  Quirinskirkju  í  Neuss, 
er  honum  hafði  veitt  verið  fyrir  sextán  árum,  en  fjdðrekr 
prestr  Vlas  hafði  haldið  fyrir  honum. 

Dipl.    Norv.    VI,    Nr.    509  eptir  bréfabók  Nikulásar  páfa  hins 
fimta,  XXIII,  bls.  252  b,  á  páfagarði  í  Rómaborg. 


1448.  MARCELLUS  SKÁLHOLTSBISKUP.  713 

Nicolaus  episcopus  seruus  seruorum  dei  dilecto  filio 
Marcello  electo  Schaholtensi  salutem  et  apostolicam  bene- 
dictionem.  Sincere  deuotionis  aífectus  quem  ad  nos  et  Romanam 
geris  ecclesiam  promeretur,  ut  in  hijs  que  fauoris  sunt  et 
gratie  nos  tibj  promtos  gaudeas  inuenisse.  Cum  itaque  nos 
nuper  ecclesie  Schaoltensi  tunc  pastore  carente  de  persona  tua 
nobis  et  fratribus  nostris  ob  meritorum  tuorum  exi^entiam 
accepta  duxerimus  auctoritate  apostolica  prouidendum  preficiendo 
te  illi  in  episcopum  et  pastorem  nos  itaque  dignorum  testi- 
monia  informati  quod  tu  parrochialem  ecclesiam  sancti  Qui- 
rini  Nussiensem  et  canonicatum  ibidem  per  annos  sesdecim 
circiter  canonico  titulo  possedisti  licet  per  dilectum  filium 
Theodericum  Wlas  presbiterum  dicte  diocesis  ejusque  complices 
et  fautores  etiam  postquam  felicis  recordationis  Eugenius  papa 
.iiij.  predecessor  noster  quoscunque  in  partibus  iiiis  quorum- 
cunque  beneficiorum  ecclesiasticorum  possessores  pacificos 
remanere  voluerat  et  quietos  quod  et  nos  ad  Germanie  nationes 
instanfciam  per  plures  nostras  litteras  mandauimus  inuiolabiliter 
obseruarj  per  violentiam  et  intrusionem  fueris  spoliatus  ut  dictam 
ecclesiam  et  canonicatum  quorum  fructus  redditus  et  prouen- 
tus  quatuor  marcharum  argenti  secundum  communem  exti- 
mationem  valorem  annuum  ut  asseritur  non  excedunt  vnacum 
dicta  ecclesia  Scaholtensi  assecutus  fueris  in  commendam 
perpetuam  et  administrationem  retinere  valeas  non  ad  tuam  vel 
alicujus  pro  te  petentis  instantiam  sed  ex  nostra  mera  liberalitate 
et  motu  proprio  ac  certa  scientia  apostolica  auctoritate  concedi- 
mus  per  presentes  ita  quod  dicta  coramenda  seu  administratione 
durante  de  ipsius  parochialis  ecclesie  fructibus  debitis  illius 
supportatis  oneribus  disponere  et  ordinare  valeas  sicut  de  illis 
veri  ipsius  parrochialis  ecclesie  rectores  qui  pro  tempore  fuerint 
disponere  et  ordinare  potuerunt  seu  etiam  debuerunt  alienatione 
tamen  bonorum  immobilium  et  preciosorum  mobilium  dicte 
parrochialis  ecclesie  tibj  penitus  interdicta,  prouiso  quod  dicta 
parrochialis  ecclesia  de  suis  interim  non  fraudetur  obsequijs  et 
animarum  cura  in  ea  nuUatenus  negligatur,  et  si  forsan  in 
futurum  te  ad  alterius  ecclesie  curam  transferrj  contigerit  seu 
a  vinculo  quo  Schaoltensi  teneris  ecclesie  absolui  decernimus 
commendam  huiusmodi  in  suo  nichilominus  robore  permansuram. 
NuIIi  ergo  omnino  hominum  liceat  hanc  paginam  nostre  concess- 


714  KJARRANSVÍK.  1448. 

ionis  et  constitutionis  infringere  uel  ei  ausu  temerario  contraire. 
Si  quis  autem  hoc  attemptare  presumpserit  indignationem  omni- 
potentis  dei  et  beatorum  Petri  et  Pauli  apostolorum  eius  se  nouerit 
incursurum.  Datum  Kome  apud  Sanctum  Petrum  anno  jncarna- 
tionis  dominice  millesimo  quadringentesimo  quadragesimo  octauo 
decimoseptimo   calendas  Maij  pontificatus  nostri  anno  secundo. 


745.  8.  Maí  1448.  í  Æðey. 

KristíN  Björnsdóttir  fær  séra  Ólafi  ísleikssyni.  jörðina  Kjar- 
ransvík  í  Aðalvík  fyrir  þá  peninga,  er  hann  galt  staðnum  í 
Skálholti  vegna  Barbáru  Snorradóttur  fyrir  hönd  Kristínar. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  2331,  «Epter  original  fra  Holltzkirkiu  i 
Önundarfirdi.  accuratissimé»>  (AM.).  "Jnnsigle  Kristinar  Biörnsdottur 
er  burtu»   (AM.),     Innsigh  séra  Ólafs  var  skemt.     Arni  lýsir  því. 

I>at  giorer  ek  kristin  biðrnsdotter  godum  monnum  viturligt 

med  þesso  minu  opnv  brefi  ath  eg  hefur  goldit  sira  olafi  isleiks- 

syni  jordina  kiarransvik  er  ligr  j  adalvikr  kirkiu  sokn.  firir  þa 

peninga    sem    hann   galt    stadnum   j    skalholte  vegna    barbaro 

snoradottur  firir  mina  skuld.  jtem  voru  þat  tolf  kugilldi  ok  þar 

til  sex  hundrud  j  fridvirdum  peningum.   geldr  eg  honum  þessa 

adr  greinda   jord  firir  greinda  peninga  til  fullrar  eignar  kuitta 

ok  cakærulausa  firir  mier^)    ok  olium  minum  laugligum  epter- 

komindum    med    ollum  þeim  gognum  ok  gædum  sem  jordunne 

fýlger    ok    fýlgt    hefer    ad    forno    ok    nýiu   ok   eg  vard  fremst 

eigande  ad  med  samþýcki  einars  þorleifssonar  sonar  mins.     Ok 

til    sanninda   her  vm   settum   vid  ockur  insigli  firir  þetta  bref 

er  skrifat  var  j  ædeý  j  isafirdi  miduikudaginn  næsta  epter  jons- 

CDesso  postola  ante  portam  Jatinam.    anno  domini  CD^  cd^  xl^ 

octauo. 


746.  24  Mai  1448.  á  Kálíaíelli. 

Afhending    staðarins    á  Káifafelli    á  FJjdtshverfi,  þá    er    séra 
Hafliði  Jónsson  afhenti,  en  séra  Guðni  Björnsson  tók  við. 

AM.  259.  4to  bl.  110—111.  skr.  1615  «Medkienni  ec  Sueirnn 
Runolfsson  ad  eg  hefi  þetta  skrifad  eptter  gomlum  kirkiunnar  bokum 
aa  Kalfafelli  þann  14  aaprylis  1615». 

^)  meir,  hdr. 


1448.  KÁLFAFELL.   —  VIÐEYJARKLAUSTR.  715 

Anno  Domini  CO^  cb^  xP  octauo. 

Afhenti  sira  Haflidi  Jonsson  so  mikid  goss  aa  kalfafelli  j 
fliotshuerfi  faustudaginn  j  fardaugum.  Enn  sira  gudni  biornson 
tok  med.  ad  yfersýn  sira  þordar  sigmundsonar.  sigmunds 
prests  eysteijnssonar  oc  margra  annara  godra  manna. 

Jn  primis  sio  manna  messoklædi.  vj  corporalia.  ij  hoklar 
oc  ij  vonder  messoserker.  eitt  hofudlin.  eitt  handlin  ad  auk 
hinna  messoklædanna. 

Jtem  fiogur  alltarísklædi.  fiorer  dukar  forner.  ij  glitader 
dukar  gamler.  tuenner  fordukar.  iij  bruner.  einn  biamerkttur 
dukur.  ij  kanttarakapur.  sloppur  oc  messostackur  gamall  rotin 
tiolld  tueim  mejgin  vm  kor.  kaleykur  gyllttur  oc  laus  a  bollinn^) 
oc  breakud  paatijuan  aa  honum  oc  annar  kaleykur  oc  er  lestur 
m  stiettinne  oc  braakadur  aa  barminum.  skrijn  med  helgum 
domum.  tex(t)i  buinn.  skirnarketill.  fonntzvmbuningur.  sacrarium 
muulaug.  baxturjarnn.  jarnnstika  stor.  alltarisstikur  iiij  smaar 
med  kopar.  glodarkier  ij  festarlaus.  kirkiulaas  oc  er  ein 
mellaii  aa. 

Jtem  iiij  legendur.  alltarisbok.  processionale.  psalltari. 
capitularius.  communisbok  æ,  fornann  hatt.  ymnabok.  messobok 
stor  oc  er  ecki  eptter  ordu.  ij  ottusaunguabækur  oc  er  huorgi 
eptter  ordu  oc  er  tyntt  fra  kuerunum  sumum.  vj  bokaskrár. 
skruda  kista  olæst  oc  boka  kistu  hrof  vontt. 

Jtem  so  mikid  j  kuikficam  Ixxx  asaudar.  vj  sauder  gamler. 
viij  tuævetrer.  iiij  hrutar  tuæuetrer.  viij  kyr.  vij  aurar  hins 
fimtta  hundrads  j  hrossum.  atta  hundrud  j  metfie  oc  er  þar  j 
reýknud  fitin  er  liggur  vt  fyrer  breijdabolstad.^) 


747.  26.  Maí  1448.  á  Toríastöðum. 

JóN  Oddsson  kvittar  Steinmóð  ábóta  í  Viðey  fyrir  tíu  kúgildum 
fiem  andvirði  fyrir  jörðina  á  Syðra-Hálsi  í  Grafningi. 

AM.  238.  4to  bl.  15,  skr.  c.  1570;  JSig.  143.  4to  bls.  55, 
skr.  1696.     AM.  dipl.  afskrr.   1795  (eptir  238). 

•)  orðið  ógreinilegt,  því  skrifað  hefir  verið  ofan  í;  ^)  Sveinn  Run- 
ólfsson  hætir  hér  við  athugasemd  um  íitina  og  segir  síðast:  •Ennnu 
er  hun  af  íirir  sandi  og  vothnum,  ad  frateknum  litlum  holma». 


716  MARCELLUS  SKÁLHOLTSBISKUP.  1448. 

Sydra  hals  bref. 

|>at  giorer  ec  Jon  Oddsson  godvm  monnum  kvnnigtt  (med) 
þessv  minv  opnv  brefi.  at  ec  hefer  vp(p)  borid  af  herra  Steinmode 
abota  i  Videy  ,x.  kvigildi.  sem  hann  var  mier  skyldvgur  firir 
jordena  aa  Sydra  halse  firir  ofan  Grafning.  svo  mier  vell  anæger. 
sem  hans  kavpbref  þar  vm  giortt  vtvisar.  f>vi  giorer  ec  fyrr 
nefndvr  Jon  Oddsson  adurnefndan  herra  Steinmod  ollvngis 
kvittaii  og  akærvlavsan  firir  mier  og  ollvm  minvm  erfingivm 
og  logligum  epterkomendvm  med  samþycke  konv  minnar  Jnge- 
biorgar  Eiolfsdotter. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setta  ec  mitt  innsigle  firir  þetta 
bref  skrifad  aa  Torfastodvm  i  sama  kirkio  sokii  sem  jorden  liggur 
in  festo  sancte  Avgvstini  Anglorum  [Apostoli]  Anno  domini  CD. 
iiij<^  xlviij  ar. 


748:  1.  Júni  1448.  í  Rómaborg. 

NiKULÁS  páfi  hinn  V.  útnefnir  þrjá  menn  til  þess  að  setja 
Marcellus  Skálholtsbiskup  aptr  inn  við  Quirinskirkjuna  í  Neuss, 
sem  {ýóðrekr  Vlass  hafi  haldið  ranglega  fyrir  honum. 


Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  511,    eptir    bréfabók  Nikulásar    páfa  hiiis 
fimta  XXIII,  253. 


Nicolaus  episcopus  seruus  seruorum  dei  venerabili  fratri  .  .  . 
episcopo  Traiectensi  et  dilectis  filijs  .  .  .  sancti  Georgij  Coloni- 
ensis  preposito  ac  .  .  .  sancti  Ludgeri  Monasteriensis  ecclesiarum 
decano  salutem  et  apostolicam  benedictionem.  Ex  iniuncto 
nobis  de  super  apostolice  seruitutis  officio  non  solum  vniuer- 
sarum  ecclesiarum  sed  et  priuatarum  personarum  commoditatibus 
prouidentes  sic  auctore  domino  pro  animarum  salute  pretioso 
saluatoris  redemptarum  commercio  nostre  solicitudinis  curam 
impendimus  ut  iUas  non  solum  impietatis  et  errorum  procellis 
sepius  fluctuantes  sed  et  criminis  et  persecutionum  turbinibus 
inuolutas    ad  statum  optime  tranquiUitatis  reducere  studeamus. 


1448.  MARCELLUS  SKÁLHOLTSBISKUP.  717 

Dudura  siquidem  venerabilem  fratrera  nostrum  Marcellum 
episcopum  Scalorensem  seu  Schaoltensem  tunc  ecclesie  parrochialis 
sancti  Quirinj  Nussiensis  Coloniensis  diocesis  rectorem  et  cano- 
nicum  suis  exigentibus  meritis  dudura  nobis  notis  ad  dictam 
ecclesiam  Scalorensem  tunc  vacantem  de  venerabilium  fratrum 
nostrorum  sancte  Romane  ecclesie  cardinalium  vnanimj  consilio 
et  assensu  in  episcopum  prefecimus  et  pastorem,  eius  admini- 
strationem  ac  curam  in  spiritualibus  et  temporalibus  suis 
huraeris  coraraendantes  demum  proprio  raotu  et  ad  nullius  pro 
eo  petentis  instantiam  ecclesiam  et  canonicatum  sancti  Quirinj 
predictos  per  ipsius  Marcelli  promotionem  dispositioni  et  dona- 
tioni  apostolice  reseruantes  cura  omnibus  juribus  et  pertinentijs 
suis  sibi  in  administrationem  perpetuam  de  nostra  liberalitate 
et  in  comraendara  reliquimus,  prout  in  alijs  litteris  apostolicis 
desuper  confectis  plenius  continetur.  verum  quod,  sicut  idem 
Marcellus  sue  nobis  petitionis  serie  demonstrauit,  ipse  dudum 
ecclesiam  et  canonicatura  predictos  per  raortera  quondam 
Cristianj  Agdorn  ipsorum  possessoris  nouissimi  vacantes,  dis- 
positioni  apostolice  tum  ex  cursu  turnali  tum  pro  ipsius  Mar- 
celli  persona  specialiter  reseruatos,  exequente  et  ipsum  ad  illos 
venerabili  fratre  archiepiscopo  Coloniensi  personaliter  introdu- 
cente,  assecutus,  in  qua  et  ad  realem  possessionera  introductus, 
et  etiam  per  quendam  Venemarum  de  Wachtendunk  ipsius 
asserta  competitione  interposita  ob  id  quod  contra  reseruationis 
predicte  tenorem  per  dilectam  in  Christo  filiam  predicti  mona- 
sterij  abbatissara,  ad  quara  collatio  et  prouisio  predictorum 
spectare  pretenditur,  fuerat  sibj  de  dictis  ecclesia  et  canonicatu 
nuUiter  et  de  facto  prouisura,  sponte  deserta,  ipsos  ecclesiam 
et  canonicatum  continue  vsque  ad  annura  sexturadecimum 
pacifice  rexit  pro  tali  et  ut  verus  rector  et  canonicus  archiepi- 
scopi  parrochianorum  et  communi  omnium  asseueratione  et 
fama  tenutus  habitus  et  reputatus  fouens"indesinenter  in  domo 
dotis  prefate  ecclesie  capellanos,  farailiara,  lares  domesticos.  et 
expensas  faciens,  redditus,  obuentiones,  oblationes  et  emolumenta 
ex  ecclesia  et  canonicatu  prouenientes  predictis  singulis  tempo- 
ribus  percipiendo,  et  propterea  a  nemine  in  suis  ecclesia  et 
canonicatu  predictis  pacto  aliquo  fuerat  molestandus,  presertim 
quia  Marcellus  antedictus  die  et  tempore  date  litterarum  et 
post  felicis  recordationis  Eugenij  pape  .iiij.  predecessoris  nostri 


718  MARCELLUS  SKÁLHOLTSBISKUP,  1448. 

de  posses8Íonibu8  in  eorum  beneficijs  non  molestandus,  etiam 
si  aduersarijs  in  ipsis  beneíicijs  per  antea  jus  fuisset  quesitura, 
in  dictorum  ecclesie  et  canonicatus  possessione  actuali  et  cor- 
porali  fuerat  constitutus  et  ad  illos  per  silentij  perpetuj  aduer- 
sarijs  quibuscunque  inpositionem  dictarum  litterarum  prede- 
cessoris  prefati  continentiam  et  tenorem  Marcello  predicto  per 
noue  prouisionis  indaginem  ad  illos  fuerat  de  nouo  jus 
quesitum,  ut  merito  decretum  ipsum  per  nos  demum  ad 
Germanice  nationis  instantiam  ex  certa  scientia  litterarum 
nostrarum  minime  contirmatum  sibi  debeat  suffragarj,  nichilo- 
minus  quidam  Theodericus  Vlass  de  Nussia  assertus  presbiter 
Coloniensis  diocesis,  auaritie  spiritu  et  ambitione  seductus, 
pridem,  Marcello  episcopo  et  administratore  prefato  tunc  rectore 
in  remotis  agente,  cuiusdam  pretense  et  friuole  permutationis 
pretextu  cum  nusquam  ipsorum  ecclesie  ct  canonicatus  poss- 
essore  in  vim  quarundam  litterarum  pretensarum  sive  proces- 
suum  ex  Basilea  per  quendam  Tilmannum  de  Suchtelen  obten- 
torum,  ut  pretendebatur  celebrate,  etiam  postquam  dictos 
processus  nullam  obtinuisse  vel  obtinere  roboris  subsistentiam 
fuerat  auctoritate  apostolica  declaratum,  ipso  Marcello  legitime 
non  vocato,  nulloque  seruato  juris  ordine,  ad  ipsos  ecclesiam  et 
canonicatum  ac  domum  plebanie  preter  consensum  et  volun- 
tatem  prefatj  Marcellj  et  capellanorum  suorum  ecclesiam  nomine 
suo  regentium  si  violenter  intrusit  et  intrusus  vsque  hodie 
damnabiliter  perseuerat  licet  olim  Bartholomeus  de  Zabarellis 
tunc  archiepiscopus  Spalatensis  et  judex,  specialem  habens 
predecessoris  prefati  de  mandato  expresso  ad  illa  potestatem, 
litteras  et  processus  prefatos  ex  Basilea  post  aduocationem  et 
litis  pendentie  coram  eo  introductionem  et  inprimis  preiudicium 
necnon  apostolice  auctoritatis  contemptum  presumptos  annul- 
lauerat  cassauerat  et  nullius  esse  vel  fuisse  roboris  uel  momenti 
decreuit  prout  in  ipsius  archiepiscopi  et  judicis  litteris  auten- 
ticis  dicitur  plenius  continerj,  quibus  quoque  in  partibus  pro- 
ductis  et  executis  archiepiscopus  prefatus  per  suas  patentes 
litteras  sub  censuris  |^et  penis  mandauit  firmiter  obedirj  et  in 
vim  illarum  prefatum  Marcellum  in  suis  ecclesia  et  canonicatu 
predictis,  contrarijs  non  obstantibus,  quietum  atque  pacificum 
tolerarj,  vnde  exinde  per  annos  decem  uel  circiter  citra  nouis-^ 
simum  spolium  in  suis  predictis  beneficijs  perseuerauit  pacificus,. 


1448.  MARCELLUS  SKÁLHOLTSBISKUP.  719 

contradicente  nemine,  et  quietus.  Quare  nobis  sepedictus 
Marcellus  episcopus  etc.  humiliter  supplicauit  quatinus  etc. 
eidem  in  premissis  de  opportuno  remedio  prouidere  de  benignitate 
apostolica  misericorditer  dignaremur.  nos  igitur  lamentabili 
Marcelli  predicti  querele  finem  apponere  debitum  cupientes 
ipsius  supplicationibus  inclinati  quascunque  litteras,  processus, 
sententias,  mandata  ac  omnia  et  singula  contra  Marcellum 
episcopum  prefatum  etc.  ex  Basilea  post  consilij  hujusmodi 
translationem  in  causa  presertim  ecclesie  et  canonicatus  ipsorum 
siue  contra  tenorem  et  in  contemptum  ac  vilipendium  manda^ 
torum  etc.  per  prelibatum  Bartholomeum  olim  archiepiscopum 
et  judicem  in  causa  appellationis  ad  sedem  apostolicam  inter- 
posite  auctoritate  prefata  decretorum  et  fulminatorum  etc. 
etc.  cassamus  irritamus  et  nuilius  esse  uel  fuisse  decernimus 
roboris  uel  momenti.  quocirca  discretioni  vestre  per  apostolica 
scripta  mandamus  quatinus  vos  uel  duo  aut  vnus  vestrum 
per  vos  uel  alium  seu  alios  vocatis  Theoderico  prefato  necnon 
Ludolpho  de  Alen  presbitero,  Tilmanno  de  Suchtelen  clerico 
et  Euerardo  Vlass  laico  et  complicibus  uecnon  alijs  qui  fuerint 
euocandi  etc^)  super  eo  quod  Marcellus  episcopus  ecclesiam  et 
canonicatum  hujusmodi  canonico  titulo  assecutus  possedit 
rexit  et  gubernauit  etc.  etc,  et  quod  dictus  Theodoricus  Vlass 
predictum  Marcellum  suis  ecclesia  et  canonicatu  iniuste  etc 
spoliauerat,  Marcellum  sepedictum  etc,  amoto  exinde  Theodorico 
prefato  seu  quocunque  alio  illicito  detentore,  restituatis  etc, 
et  insuper  Theodoricum  prefatum,  Ludolphum  presbiterum, 
Tilmannum  clericum  et  Euerardum  Vlass  laicum  et  complices 
etc,  si  eos  sententiam  excommunicationis  etc  etc^)  Datum 
Eome  apud  Sanctum  Fetrum  anno  jncarnationis  dominice  m^. 
cccc^.  xL  viij''.  kal  Junij  pontificatus  nostri  anno  ijí^f. 


749.  1.  Juni  1448.  i  Rómaborg. 

NiKULÁS  páfi  hinn  V.  gerir  Marcellus  Skálholtsbiskup  að  inn- 
heimtumanni  allra  páfatekna  um  öli  Norðrlönd  og  veitir  honum 
vaid  mikið,  en  kaliar  aptr  veitingu  alira  annara  innheimtu- 
manna,  sem  haun  hefir  skipað  áðr. 

')  Sbr.  líréf  frá  5.  Sept.  1448,  Nr.  774. 


720  MARCELLUS   SKÁLHOLTSBISKUP.  1448. 

Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  512  eptir  bréfabók  Nikulásar  páfa  hins 
íimta  xlviii,  195  b. 

Mcolaus  episcopus  s.  s.  d.  venerabili  fratri  Marcello  epi- 
scopo  Scalorensi  seu  Scalholtensi  apostolice  sedis  nuncio  iurium 
fructuum  et  prouentuum  camere  apostolice  in  prouincijs  Lundensi 
Nydrosiensi  Vpsalensi  in  reárnis  Dacie  Swetie  et  Norwegie 
eorumque  ciuitatibus  et  diocesibus  debitorum  coUectori,  salutem 
et  apost.  bened.  Ex  fideli  et  sollicita  oc  diligenti  prudentia, 
prouidentia  quoque  et  probitate  circumspecta  alijsque  virtutum 
donis  quibus  personam  tuam  nouimus  insignitam  presumimus 
euidenter  quod  ea  que  tibi  commiserimus  solerter  diligenter 
oc  íideliter  exequeris.  Hinc  est  quod  nos  de  tua  probitate 
plurimum  in  domino  confidentes  te  in  provincijs  Lundensi 
Nydrosiensi  et  Vpsalensi  in  regnis  Dacie  Svvetie  Norwegie 
earumque  civitatibus  et  diocesibus  nuncium  apostolicum  ac 
fructuum  reddituum  et  prouentuum  censuum  decimarum  et 
denarij  sancti  Petri,  aliorumque  iurium  quorumcunque  et 
quocunque  nomine  censeantur  nobis  et  Romane  ecclesie  ac 
camere  apostolice  inibi  debitorum  et  debendorum  collectorem 
et  generalem  receptorem  usque  ad  nostrum  et  sedis  apostolice 
beneplacitum  tenore  presentium  facimus  constituimus  et  etiam 
deputamus,  omnes  alios  et  singulos  huiusmodi  collectores 
receptores  et  succollectores  in  prefatis  prouincijs  regnis  ciuitatibus 
et  diocesibus  per  nos  aut  quacunque  alia  auctoritate  deputatos 
ac  commissiones  super  huiusmodi  coUectorum  et  receptorum 
officijs  alijs  quam  tibj  sub  quauis  uerborum  forma  per  dictam 
sedem  aut  alia  auctoritate  factos  penitus  reuocando  ipsosque 
collectores  succollectores  receptores  ab  eorum  officijs  et  commissi- 
onibus  alias  eis  commissis  seu  factis  specialiter  uel  generaliter 
amouendo,  tibique  nichilominus  per  te  vel  alium  seu  alios 
clericos  dumtaxat  fide  tamen  et  facultatibus  ydoneos,  nostro  et 
camere  predicte  nomine  a  quibuscunque  prelatis  collegrijs  capi- 
tulis  conuentibus  ecclesiarum  et  monasteriorum  quorumlibet 
alijsque  ecclesiasticis  secularibus  et  regularibus  exemptis  et 
non  exemptis  ordinum  quorumcunque  ac  etiam  laicalibus  personis, 
necnon  vniuersitatibus  et  communitatibus  ciuitatum  terrarum 
villarum  et  locorum  quorumlibet  prouinciarum  regnorum  ciuita- 
tum    et    diocesium    predictorum  omnes  et  singulas  pecuniarum 


1448.  MARCELLUS  SKÁLHOLTSBISKUP.  721 

summas  rerum  et  bonorum  quantitates  etiam  si  bona  huiusmodi 
confiscata  fuerunt  necnon  fructus  redditus  et  prouentus  primi 
anni  beneficiorura  ecclesiasticorum  auctoritate  apostolica  colla- 
torum  et  inantea  conferendorum  ac  omnia  alia  et  singula  jura 
nobis  et  ecclesie  ac  camere  predictis  in  prouincijs  ciuitatibus 
et  diocesibus  huiusmodi  quacunque  ratione  uel  causa  debita 
seu  debenda,  ac  ad  nos  et  easdem  ecclesiam  et  cameram  nunc  et 
imposterum  pertinentia  quecunque  quotcunque  et  qualiacunque 
fuerint  communibus  et  minutis  seruitijs  prelatorum  ad  qua- 
rumcunque  ecclesiarum  et  monasteriorum  regimmina  promotorum 
dumtaxat  exceptis  petendi  leuandi  exigendi  et  recipiendi,  rationes 
quoque  et  computa  a  quibuscunque  collectoribus  succollectoribus  et 
receptoribus,necnon  inquisitoribus  heretice  pravitatis  etofficialibus 
aliis  pro  dicta  camera  in  prouincijs  ciuitatibus  et  diocesibus  predictis 
deputatis  hactenus  et  personis  alijs  inquantum  negotia et  vtilitatem 
camere  memorate  concernunt  audiendi  et  exequendi,  ipsosque  si 
necesse  fuerit  ad  hoc  compellendi  et  cohercendi  ac  per  ipsos 
recepta  etiam  petendi  exigendi  et  recipiendj  et  de  receptis 
dumtaxat  quittandj  liberandj  et  penitus  absoluendi,  necnon 
contradictores  alios  quoslibet  et  rebelles  cuiuscunque  status 
gradus  ordinis  conditionis  uel  preheminentie  existant  etiam  si 
pontificali  uel  alia  quauis  prefulgeant  dignitate  auctoritate 
predicta  per  censuram  ecclesiasticam  et  bonorum  suorum 
sequestrationem  aliaque  juris  remedia  opportuna  appellatione 
post  posita  compescendi,  nec  non  contra  quoscunque  tibi  uel 
succollectoribus  receptoribus  et  alijs  tuis  officialibus  iniuriantes, 
seu  te  uel  eos  coniunctim  uel  diuisim  in  executione  negotiorum 
dicte  caraere  directe  uel  indirecte  quomodolibet  impedientes 
auctoritate  predicta  procedendi  prout  ordo  exegerit  rationis,  et 
si  necesse  fuerit  ipsos  ad  comparendum  coram  nobis  seu 
camerario  nostro  aut  locumtenente  personaliter  uel  alias  legitime 
infra  certum  terminum  competentem  per  te  eis  assignandum 
citandi  et  etiam  si  opus  fuerit  auxilium  brachij  secularis 
inuocandj,  sententias  quoque  excommunicatiouis  suspensionis 
et  interdicti  in  contumaces  inobedientes  et  rebelles  tam  per  te 
quam  predecessores  seu  precessores  tuos  uel  eorum  succollect- 
ores  coniunctim  uel  diuisim  latas  et  imposterum  quomodolibet 
ferendas  si  opus  fuerit  aggrauandi  et  reaggrauandi  et  cum  ad 
obedientiam     debitam     peruenerint     toUendi     uel    suspendendi 

Dipl.  iBl.  IV.  B.  46 


!7S2  MARCELLUS  SKÁLHOLTSBlSKUP.  1448. 

ipsasque  personas  ab  eisdera  sententijs  absoluendj  et  cum  ipsis 
super  irregularitate  si  quam  sic  ligati  non  taraen  in  conteraptura 
claviura  celebrando  diuina  uel  immiscendo  se  illis  quomodolibet 
contraxerint  auctoritate  predicta  dispensandi.  Non  obstantibus 
tam  felicis  recordationis  Bonifacij  papæ.  viij.  prodecessoris  nostri 
de  vna  et  duabus  dietis  in  conciiio  generali  quara  alijs  constitutio- 
nibus  apostolicis  contrarijs  quibuscunque,  etiamsi  de  iUis  et 
eorum  totis  tenoribus  de  verbo  ad  verbum  habenda  esset  in 
presentibus  mentio  speciaiis.  Seu  si  aliquibus  aut  eorum 
ordinibus  comrauniter  uel  diuisira  a  sede  predicta  sit  induitum 
quod  interdici  suspendi  uel  excomraunicari  aut  extra  uel  ultra 
certa  loca  ad  iudicium  euocari  non  possint  per  litteras  apostoiicas 
non  facientes  plenam  et  expressam  ac  de  verbo  ad  verbum 
de  indulto  huiusmodi  mentionem  auctoritate  prefata  plenam 
et  liberara  harura  serie  concedimus  facultatera.  Jta  tamen  quod 
de  fructibus  redditibus  prouentibus  et  bonis  aiijs  quibuscunque  ipsi 
camere  debitis  persoluendis  ultra  annuara  diiationem  dare 
nequeas  et  quod  in  singuiis  prouincijs  ciuitatibus  et  diocesibus 
infra  tuam  coilectoriam  consistentibus  si  sint  ampie  et  diífuse 
ultra  vnum  si  uero  parue  fuerint  in  duabus  et  uitra  vnum 
dumtaxat  succoiiectorem  non  constituas  seu  deputes  et  quod 
omniura  et  singuiorura  succoiiectorum  quos  te  denutare  continget 
noraina  et  cognoraina  statira  cum  ilios  deputaueris  ad  dictam 
cameram  clare  et  distincte  transmittas  et  quod  singuiis  biennijs 
de  receptis  et  gestis  per  te  et  substitutostuosin  huiusmodi  coilecto- 
rie  officio  rationem  et  computum  reddere  et  caicuium  ponere 
in  cameram  et  gentibus  ipsius  tenearis,  necnon  quicquid  in 
predictis  recipere  te  contigerit  per  litteras  cambij  aut  aiium 
tutum  modum  nobis  aut  camerario  seu  eius  locuratententi  pre- 
dictis  uel  gentibus  camere  preiibate  quantotius  poteris  trans- 
mittere  non  postponas.  Volumus  autem  quod  antequara  huius- 
modi  officium  incipias  exercere  in  manibus  diiecti  fiiij  Ludouici 
tituli  sancti  Laurentij  in  Damaso  presbiteri  cardinaiis  camerarij 
nostri  aut  alterius  per  ipsum  deputandi  fidelitatis  debitæ  in 
forma  solita  prestes  iuraraentura  ipsique  succollectores  per  te 
deputandi  id  idem  in  manibus  tuis  antequam  illud  exerceant 
similiter  prestare  teneantur.  Tu  igitur  predictum  officium 
iuxta  datam  tibi  a  deo  prudentiam  sic  studeas  bene  fideiiter 
et  laudabiliter  exercere  quodsperatifructusexindeproueniant,tuque 


1448.  MARCÉLLUS  SKÁLHOLTSBISKUP.  723 

apud  nos  et  sedem  predictam  non  immerito  valeas  commendari. 
Datum  Rome  apud  Sanctum  Petrum  anno  jncarnationis  dominice 
millesimo  quadringentesimo  quadragesimo  octavo  kal.  Junij 
pontiíicatus  nostri  anno  secundo. 

Collata  S.  Cousin.  De  curia. 


750.  1.  Júni  1448.  í  Rómaborg. 

NiKULÁS  páfi  hinn  V.  veitir  Marcellusi  Skálholtsbiskupi  og 
innheimtumanni  sínum  og  legáta  um  ISorðrlönd  vald  til  þess 
að  afleysa  leikmenn  þá,  er  lagt  höfðu  heiptugar  hendur  á  [Jón 
biskup  Gerreksson]  fyrirrennara  hans  í  embættinu,  og  setja 
þeim  hæfilega  hegningu. 

Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  513,  eptir  bréfabÓR  Nikulásar  páfa  hins 
fimta  XXIII,   192. 

Nicoiaus  episcopus  seruus  seruorum  dei  venerabili  fratri 
Marcello  episcopo  Scalorensi  seu  Schaholtensi  fructuum  reddi- 
tuum  et  prouentuum  camere  apostolice  in  Dacie  Swetie  et 
Norwegie  regnis  debitorum  collectorj  nuncio  nostro  salutem  et 
apostolicam  benedictionem.  Cum  te  in  Dacie  Swetie  et  Nor- 
wegie  regnis  ac  ipsorum  regnorum  prouincijs  ciuitatibus  et 
diocesibus  fructuum  reddituura  et  prouentuum  camere  apostolice 
debitorum  et  debendorum  collectorem  ac  nuncium  apostolicum 
deputauerimus  nos  volentes  iUa  tibi  concedere  per  que  personis 
illarum  partium  te  possis  reddere  gratiosum  fraternitatj  tue 
per  te  uel  alium  quascunque  personas  laicales  que  in  quondam 
Schaoltensem  episcopum  predecessorem  tuum  manus  iniecerint 
temere  violentas  vsque  ad  effusionem  sanguinis  etiam  vsque  ad 
mortem  si  hoc  humiliter  petierint  ab  excommunicationis  et 
alijs  sententijs  et  penis  quas  propterea  incurrerint  iniunctis 
tamen  eis  pro  modo  culpe  penitentia.^  salutarj  et  alijs  que  de 
jure  fuerint  iniungenda  in  forma  ecclesie  consueta  absoluendj 
plenam  et  liberam  auctoritate  apostolica  concedimus  tenore 
presentium  facultatem.  Datum  Rome  apud  Sanctumpetrum 
anno-  jncarnationis  dominice  millesimo  quadringentesimo  quad- 
ragesimo  octavo  kal.  Junij  pontificatus  nostri  anno  secundo. 


46« 


724  MARCELLUS  SKÁLHOLTSBISKUP.  1448. 

751.  1.  Júní  1448.  i  Rómaborg. 

NiKULÁS  páfi  hinn  V.  veitir  Marcellusi  Skálholtsbiskupi,  inn- 
heimtumanni  sínum  og  legáta  um  Norðrlönd,  vald  til  þess  að 
afleysa  alt  að  tíu  leikmenn  og  klerkmenn,  er  lagt  hafi  heiptugar 
hendur  á  presta,  og  setja  þeim  hæfilega  hegningu. 

Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  514,  eptir  bréfabók  Nikulásar  páfa  hins 
fimta  XXIII,  195  b. 

[Upphaf  bréfsÍDs  eins  og  Nr.  750  að  orðunum]:  Nos  uolen- 
tes  iUa  tibi  concedere  per  que  personis  illarum  partium  te 
possis  reddere  gratiosum  fraternitati  tue  per  te  uel  alium 
quascunque  personas  laicales  et  ecclesiasticas  tam  seculares 
quam  regulares  partium  earundem  usque  ad  numerum  decem 
que  in  presbiteros  et  clericos  manus  iniecerunt  temere  violentas 
usque  ad  effusionem  sanguinis  seu  membrorum  mutilationem  seu 
alias  enormem  lesionem  citra  mortem  si  hoc  humiliter  petierint 
ab  excommunicationis  et  alijs  sententijs  et  penis  quas  propterea 
incurrerint,  iniunctis  tamen  eis  pro  modo  culpe  penitentia 
salutari  et  alijs  que  de  iure  fuerint  iniungenda  in  forma  ecclesie 
consueta  absoluendi  et  cum  personis  eisdem  que  sic  ligate  non 
tamen  in  contemptum  clauium  celebrando  diuina  uel  immi- 
scendo  se  iUis  irregularitatis  maculam  siue  notam  contraxerint, 
quod  in  susceptis  ordinibus  citra  tamen  altaris  ministerium 
ministrare  possiut  ipsis  tamen  prius  ad  tempus  de  quo  tibi 
uidebitur  a  suorum  ordinum  executione  suspensis  dispensandi 
plenam  et  liberam  concedimus  tenore  presentium  facultates. 
Datum  [eins  og  Nr.  750]. 


752  1.  Júní  1448.  i  Róraaborg. 

NiKULÁs  páfi  hinn  V.  veitir  Marcellusi  Skálholtsbiskupi,  legáta 
sínum  og  innheimtumanni  á  Norðrlöndum,  vald  að  leyfa  tíu 
körlum  og  konum  af  háum  stigum  giptingarleyfi,  þött  þau  sé 
skyld  í  þriðja  og  fjórða  lið,  og  eins  að  halda  áfram  hjónalagi, 
hafi  þau  verið  áðr  gipt,  ef  nægar  ástæður  sé  til  og  hafi  konunni 
ekki  verið  rænt. 

Dipl.  Norv.  VI,    Nr.  515,    eptir  bréfabók  Nikulásar  páfa  hins 
fimta  XXIII,  193. 


1448.  MARCELLUS  SKÁLHOLTSBISKUP.  725 

[Upphafið  eins  og  í  750  að  orðinu:  alium]  tua  legatione 
durante  cum  decem  viris  et  totidem  mulieribus  partium  predic- 
tarum  dummodo  nobiles  vel  graues  sint,  qui  tertio  et  quarto 
consanguinitatis  aut  aífinitatis  gradibus  se  ad  inuicem  attin- 
gente  sex  certis  rationabilibus  causis  desiderent  adinuicem  matri- 
monialiter  conpulari  et  de  quibus  tibi  videbitur,  ut  impedimento 
quod  ex  consanguinitate  uel  affinitate  huiusmodi  prouenit  non 
obstante  matrimonium  inter  se  contrahere,  et  in  eo  postquam 
contractum  fuerit  remanere  libere  et  licite  ualeant  dumodo 
mulieres  ipse  propter  hoc  rapte  non  fuerint  dispensandi  et 
prolem  exinde  suscipiendam  legitimam  nunciandi  plenam  et 
liberam  auctoritate  apostolica  concedimus  tenore  presentium 
facultatem.  Datum  Rome  apud  Sanctum  Petrum  anno  jncar- 
nationis  dominice  millesimo  quadringentesimo  quadragesimo 
octauo  kal.  Junij  pontificatus  nostri  anno  secundo. 


753.  1.  Júní  1448.  i  R6maborg. 

NiKULÁS  páfi  hinn  V.  veitir  Marcellusi  Skálholtsbiskupi,  legáta 
sínum  og  innheimtumanni  á  Norðrlöndum,  vald  til  að  dispensera 
með  tíu  mönnum  um  hvaða  «defectum  natalium»  sem  væri,  svo 
að  þeir  gæti  orðið  klerkmenn  og  mætti  hafa  tvö  beneficia. 

Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  516,  eptir  bréfabók  Nikulásar  páfa  hins 
fimtH  XXIII,  193. 

Nicolaus  episcopus  s.  s.  d.  venerabili  fratri  Marcello  [o.  s, 
frv.  eins  og  í  Nr.  750J  nos  uolentes  ea  tibj  concedere  per  que 
amplius  aliis  te  possis  reddere  gratiosum  fraternitati  tue  dis- 
pensandi  cum  decem  personis  partium  earundem  de  quibus  tibj 
videbitur  super  defectu  natalium  quem  quomodolibet  patiuntur 
de  soluto  genite  et  soluta  etiam  si  earum  alique  de  presbiteris 
uel  coniugatis  aut  de  quocunque  alio  illicito  uel  damnato  coitu 
genite  fuerint  quod  quelibet  earum  huiusmodi  non  obstante 
defectu,  si  paterne  non  fuerint  incontinentie  sectatrices  sed 
bone  conuersationis  et  uite,  aliasque  ipsis  uirtutum  merita 
suffragentur,  ad  huiusmodi  dispensationis  gratiam  obtinendam 
possint  etiam  ad  omnes  sacros  ordines  promoueri  et  quelibet 
earum    etiam    si    forsan    eis    alias    auctoritate  apostolica  super 


726  MARCELLUS   SKÁLHOLTSBISKUP.  1448. 

deffectu  huiusmodi  super  ordinibus,  et  ad  vnum  dumtaxat 
beneíicium  extiterit  dispensatum,  duo  beneficia  ecclesiastica 
cum  cura  uel  sine  cura  se  inuicem  compatientia  etiam  si 
alterum  eorum  canonicatus  et  prebenda  in  collegiata  ecclesia 
fuerit  libere  et  licite  recipere  ac  retinere  si  eis  alias  canonice 
conferatur  illaque  simul  uel  successiue  dimittere  et  loco  dimissi 
uel  dimissorum  aliud  seu  alia  simile  uel  dissimile  aut  similia 
uel  dissimilia  beneficium  seu  beneficia  ecclesiasticum  vel  ecclesi- 
astica  recipere  et  retinere  libere  et  licite  valeant,  plenam  et 
liberam  concedimus  tenore  presentium  facultatem.  Datum 
Rome  apud  Sanctum  Petrum  anno  jncarnationis  dominice 
miUesimo  quadringentesimo  quadragesimo  octauo  kal.  Junij 
pontificatus  nostri  anno  secundo. 


754.  1.  Júni  1448.  í  Rómabor^. 

NiKULÁS  pafi  hinn  V.  veitir  Marcellusi  Skálholtsbiskupi,  legáta 
sínum  og  innheimtumanni  um  öll  Norðrlönd,  vald  til  að  leyfa 
tíu  mönnum,  er  hafa  einhvern  líkamsgalla,  ef  það  beri  ekki  alt 
of  mikið  á  honum,    að  þeir  megi  taka  klerklega  stétt  og  staði. 

Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  517,  eptir  bréfabók  Nikulásar  páfa  hins 
fimta  XXÍII,   194. 

Nicolaus  episcopus  s.  s.  d.  venerabili  fratri  Marcello  epi- 
scopo  Scalorensi  seu  Schaholtensi  fructuum  reddituum  et 
prouentuum  camere  apostolice  in  Dacie  Swetie  et  Norwegie 
regnis  debitorum  collectori  nuncio  nostro  salutem  et  apostolicam 
benedictionem.  Cum  te  in  Dacie  Swetie  et  Norwegie  regnis 
ac  ipsorum  regnorum  prouincijs  ciuitatibus  et  diocesibus  fruc- 
tuum  reddituum  et  prouentuum  camere  apostolice  debitorum 
et  debendorum  collectorem  et  nuncium  apostolicum  deputau- 
erimus,  fraternitati  tue  auctoritate  nostra  dispensandi  hac  uice 
dumtaxat  si  euidens  causa  subsit  cum  decem  personis  corpore 
vitiatis  infra  tue  legationis  terminos  existentibus  dummodo 
huiusmodi  uitium  non  sit  adeo  notabile  quod  scandalum  gene- 
retur  in  populo  ut  ad  omnes  sacros  etiam  presbiteratus  ordines 
promoueri  ualeant  prout  tibi  uidebitur,  et  quelibet  ipsarum 
beneficium    ecclesiasticum    cum    cura,    etiam    si   dignitas   per- 


1448.  MAKCELLUS   SKÁLHOLTSBISKUP.  727 

sonatus  uel  ofíicium  fuerit,  si  ei  alias  canonice  conferatur, 
recipere  et  retinere  libere  et  licite,  plenam  et  liberam  tenore 
presentium  concedimus  facultatem.  Datum  Rome  apud  Sanctum 
Petrum  anno  jncarnationis  dominice  millesimo  quadringentesimo 
quadragesimo  octauo  kal.  Junij  pontificatus  nostri  anno  secundo. 


755.  1.  Jiíní  1448.  í  Rómaborg. 

NiKULÁS  páíi  hinn  V.  veitir  Marcellusi  Skálholtsbiskupi,  legáta 
sínum  og  innheimtumanni  um  öll  Norðrlönd,  vald  til  að  leyfa 
tíu  mönnum,  sem  eru  orðnir  22  ára,  að  þeim  megi  veitast 
allar  klerklegar  stéttir  og  beneficia  og  að  þeir  megi  fremja 
embættisverk. 

Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  518,  eptir  bréfabók  Nikulásar  páfa  hins 
fimta  XXIII,  195b. 

[Upphafið  eins  og  í  Nr.  750  að]:  fraternitati  tue  auctoritate  apo- 
stolica  dispensandi  cum  decem  personis  ecclesiasticis  infra 
limites  tue  legationis  constitutis  defectum  etatis  patientibus 
de  quibus  tibi  uidebitur  expedire  ut  earum  quelibet  postquam 
vicesimum  secundum  annum  sue  etatis  compleuerit  ad  omnes 
sacros  ordines  etiam  sacerdotium  promoueri  ualeat  et  etiam 
cum  promotis  personis  eisdem  ut  in  susceptis  ordinibus  mini- 
strare  necnon  ut  quelibet  ipsarum  beneficium  ecclesiasticum 
curatum  etiam  si  dignitas  personatus  administratio  uel  officium 
fuerit  si  sibi  alias  canonice  conferatur  aut  ad  illum  illam  seu 
illud  assumatur  uel  eligatur  libere  recipere  et  licite  retinere 
ualeat  Lateranensis  concilij  et  quibuscunque  aliis  constitutionibus 
et  ordinationibus  apostolicis  necnon  statutis  et  consuetudinibus 
ecclesiarum  in  quibus  huiusmodi  beneficia  dignitates  personatus 
administrationes  uel  oftícia  fuerint  iuramento  confirmatione 
apostolica  uel  quacunque  firmitate  alia  roboratis  ceterisque 
contrarijs  non  obstantibus  quibuscunque  plenam  et  liberam 
concedimus  tenore  presentium  facultatem.    Datum  [ut  supra]. 


728  MARCELLUS  SKÁLHOLTSBISKUP.  1448. 

756.  1,  JÚDÍ  1448.  i'  Romaborg. 

NiKULÁS  páíi  hinn  V.  veitir  Marcellusi  Skálholtsbiskupi,  legáta 
sínum  og  innheimtumanni,  vald  til  þess  að  leyfa  tíu  andlegrar 
stéttar  persónum,  sem  lofað  hafi  heitc^aungu  eða  því  líku,  að 
þeir  megi,  með  einstökum  undantekningum,  leysa  þessi  heit  hjá 
skriptafeðrum  síuum  með  öðrum  góðfýsilegum  gerningum. 

Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  519,  eptir  bréfabóií  Nilsulásar  páfa  hios 
fimta  XXIir,   195. 

[Upphaf  eins  og  í  Nr.  750  að]:  Nos  uolentes  illa  tibi  concedere 
per  que  Christi  fidelium  oranium  animarum  saluti  salubriter 
consulatur  fraternitati  tue  decem  dumtaxat  personis  vtriusque 
sexus  partium  predictarum  tam  secularibus  quam  regularibus 
vltramarine  beatorum  Petri  et  Pauli  et  sancti  Jacobi  aposto- 
lorum  uotis  exceptis  peregrinationis  et  abstinentie  et  alia  que- 
cunque  uota  forsan  emissa  nisi  solennizata  fuerint  ordinis 
sacri  uel  religionis  susceptione  ut  confessor  quem  quelibet 
illarum  duxerit  eligendum  eadem  auctoritate  in  alia  pietatis 
opera  commutare  ualeat  prout  secundum  deum  animarum  per- 
sonarumue  ipsarum  saluti  uiderit  expedire  indulgendi  plenam 
et  liberani  tenore  presentium  concedimus  facultatem.  Datum 
[ut  supra]. 


757.  1.  Júní  1448.  í  Rómaborg. 

NiKULÁS  páfi  hinn  V.  veitir  Marcellusi  Skálholtsbiskupi,  legáta 
SÍnum  og  innheimtumanni  á  Norðrlöndum,  vald  til  þess  að 
skipa  tíu  nýta  og  ógipta  menn  klerklausa  til  skrifara  (notarii) 
og  láta  þá  vinna  eið  eptir  fyrirskipaðri  forsögn. 

Dipl,  Norv.  VI,  Nr.  520,  eptir  bréfabók  Nikulásar  páfa  hins 
fimta  XXIII,  194b.       íáímHi  woimiHuú  cAíúíw^  m  m; 

[Upphaf  eins  og  í  Nr.  754  aðj:  fraternitati  tue  concedendi  tabel- 
lionatus  officium  decem  personis  ydoneis  quas  ad  illud  per 
diligentiam  examinationem  ydoneas  esse  repperiris  dummodo 
persone  ipse  ac  earum  alique  coniugate  aut  in  sacerdotio  uel 
alijs  sacris  ordinibus  constitute  non  existunt  recepto  prius  a 
singulis    a    sede    personis  per  te  uel  alium  corporali  ad  sancta 


1448.  MARCELLUS  SKÁLHOLTSBISKUP.  729 

dei  euangelia  iuramento  in  forma  inferius  annotata  plenam  et 
liberam  auctoritate  presentium  concedimus  facultatem.  Forma 
autem  juramenti  quod  quelibet  personarum  ipsarum  prestabit 
talis  est.  Ego  ab  hac  hora  inantea  fidelis  et  obediens  ero  beato 
Petro  et  sancte  Komane  ecclesie  et  domino  meo  domino 
Nicholao  pape  quinto  et  suis  successoribus  canonice  intrantibus, 
non  ero  in  consilo  assensu  uel  facto  ut  vitam  perdant  aut 
raembrum  si  capiuntur  mala  captione,  consilium  quod  michi 
per  se  uel  litteras  aut  nuncios  manifestabunt  ad  eorum 
damnum  scienter  nemini  pandam.  Si  vero  ad  mei  notitiam 
aliquid  deuenire  contingat  quod  in  periculum  Romani  pontificis 
aut  Romane  ecclesie  uergeret  seu  grave  damnum,  illud  pro 
posse  impediam,  et  si  illud  impedire  non  possem  procurabo 
bona  fide  id  ad  notitiam  domini  pape  perferrj,  papatum 
Romanum  et  regalia  sancti  Petrj  et  iura  ipsius  ecclesie  specia- 
liter  si  qua  eadem  etiam  in  ciuitate  uel  terra  de  qua  sum 
oriundus  habeat,  adiutor  eis  ero  ad  defendendum  et  retinendum 
seu  recuperandum  contra  omnes  homines.  tabellionatus  officium 
fideliter  exercebo,  contractus  in  quibus  (exigitur)  consensus 
partium  fideliter  faciam  nil  addendo  uel  minuendo  sine  voluntate 
partium  quod  substantiam  contractus  immutet.  Si  vero  in 
conficiendo  aliquod  instrumentum  vnius  solius  partis  sit  requi- 
renda  voluntas  hoc  ipsura  faciam  scilicet  nil  addam  uel  minuam 
quod  immutet  facti  substantiam  contra  voluntatem  ipsius, 
jnstruraentura  non  conficiara  de  aliquo  contractu  in  quo  sciam 
interuenire  seu  intercedere  vim  uel  fraudera,  contractus  in 
prothocollum  (redigam  et  postquam  in  prothocollum)  redegero 
malitiose  non  deferam  contra  voluntatem  illius  uel  iUorum 
quorum  est  contractus  super  eo  conficere  publicum  instrumentum 
saluo  raeo  justo  et  consueto  salario.  Sic  me  deus  adiuuet 
et  hec  sancta  euangelia.  Datum  Rome  apud  Sanctum  Petrum 
anno  jncarnationis  dorainice  raillesirao  quadringentesimo 
quadragesimo  octauo  kal.  Junij  pontificatus  nostri  anno  secundo. 


758.  12.  JÚÐÍ  1448.  i  Rómaborg. 

NiKULÁs    páfi  hinn  V.  gefr  Marcellusi  Skálholtsbiskupi,  legáta 
sínura  og  innheiraturaanni  á  Norðrlöndura,  leiðar-ogmeðmælabréf. 


730  MARCELLUS  SKÁLHOLTSBÍSRUP.  1448. 

Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  521.  eptir  bréfabók  Nikulásar  páfa  hins 
fimta  XXIII,  192. 

^)nos  cupientes  eundem  episcopum  cum  socijs  familiaribus 
saluis  rebus  et  bonis  suis  in  eundo  stando  et  redeundo  plena 
vbique  securitate  gavdere  vniuersitatem  vestram  et  vestrum 
singulos  requirimus  et  hortamur  in  domino  subditis  vero  nostris 
et  gentium  armigerarum  capitaueis  vbique  ad  nostra  et  Romane 
eccelesie  stipendia  militantibus  districte  prccipiendo  mandamus 
quatinus  ipsum  episcopum  cum  eius  comitiua  equitum  et 
peditum  vsque  ad  numerum  quindecim  personarum  saluis  'equis 
rebus  et  bonis  suis  quibuscunque  per  nostra  et  vestra  territoria 
passus  portus  pontes  et  flumina  ac  alia  loca  quelibet  tam  per 
aquam  quam  per  terram  transire  stare  ire  et  redire  quotiens 
sibj  placuerit  absque  solutione  alicuius  passagij  dacij  uel  gabelle 
aut  alterius  cuiuscunque  oneris  indicti  uel  indicendj  exactione 
pro  nostra  et  sedis  apostolice  reuefentia  libere  permittatis 
nullamque  sibj  uel  eius  comitiue  aut  familiaribus  in  personis 
et  rebus  ac  bonis  inferatis  molestiam  iniuriam  uel  offensam 
nec  ab  alijs  quantum  in  vobis  fuerit  permittatis  inferrj  quin 
potius  ipsi  episcpo  pro  se  socijs  et  familiaribus  huiusmodi  de 
securo  transitu  scorta  saluoconductu  atque  receptu  quotiens  pro 
parte  eiusdem  episcopi  fueritis  requisitj  sic  liberaliter  prouidere 
curetis  quod  uestra  exinde  deuotio  apud  nos  et  sedem  ipsam 
possit  merito  commendarj.  Datum  Rome  apud  Sanctumpetrum 
anno  jncarnationis  dominice  millesimo  quadringentesimo  quadra- 
gesimo  octauo  pridie  Jdus  Junij  pontificatus  nostri  anno  secundo. 


^)  í  bréfabók  páfa  er  sagt  að  byrjunin  á  bréfi  þessu  sé  eins  og 
á  nr.  750,  en  það  þykir  ekki  geta  verið  rétt,  og  ætla  menn  átt  við  nr.  538 
í  Dipl.  Norv.  VI.  það  byrjar  svo:  Nicolaus  episcopus  s.  s.  d. 
vniuersis  et  singulis  ad  quos  presentes  nostre  httere  peruenerint 
salutem  et  apostoL  benedict.  Cum  venerabilem  fratrem  nostrum 
Bartholomeum  episcopum  Coronensem  nuncium  et  oratorem  nostrum 
ad  Dacie  Suetie  Noruegie  et  Gotie  regna  ac  nonnullas  ahas  partes 
et  prouincias  circumuicinas  pro  nonnulhs  nostris  et  Romane  ecclesie 
negotijs  ac  pro  pace  et  quiete  regnorum  et  partium  predictorum 
presentiahter  destinemus.  Hér  á  þó  eflaust  að  setja  Marcellus  biskup 
í  staðinn  fyrir  Bartholomeus  biskup. 


1448,  ÞINGVALLARSKÓGR.  731 

759,  28.  Júní  1448.  í  Skálholti. 

DóMR  tólf  presta  útnefndr  á  synodo  af  Steinmóði  ábóta  í 
Viðey,  officialis  heilagrar  Skálholtskirkju,  um  skipti  á  skógi  frá 
pingvallarkirkju  fyrir  reka  í  Herdísarvík  frá  Skálholtsstað. 

Bisk.  Isl.  Skalh,  Fasc.  XI,  13,  transskript  á  skinni  frá  24. 
Apríl  1475.  AM.  dipl.  afskrr.  2440  «ordriett  og  stafriett»  eptir 
transskriptinu.     AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  5902,  brot. 

pat  giorum  vær  sueinn  pe(t)ursson.  þorkell  þordarson.  jon 
brannzson.  ellindr  jonsson.  olafr  gunnarsson.  liotr  helgason. 
þorarinn  filagsson.^)  jon  arngrimsson.  gudine  biornsson.  gutt- 
ormr  arnoddzson.  hauardr  jonsson.  hallr  grimsson.  prestar. 
godum  monnum  viturlegt  med  þessu  voro  opnu  brefi  at  ver 
vorum  j  dom  nefnder  af  grligri  personu  herra  steinmodi  abota 
j  videý  er  þa  var  officialis  heilagrar  skalhollz  kirkiu  at  dæma 
vm  þa  akæru  er  sira  jon  oddzson  kærdi  epter  þeim  settunge 
huals  er  Rekit  hafdi  j  herdisarvik  a  þeim  sama  Reka  er  sira 
jon  officialis  hafdi  skipat  kirkiunni  a  þinguelli  j  mot  þeim 
skogum  sem  var  gaumul  eign  fyrnefndrar  þinguallar  kirkiu  ok 
adr  greindr  sira  jon  oddzson  hafdi  vpp  lagt.  gn  sira  jou 
officialis  medkenndiz  eigi  at  hann  hefdi  hualrekan  til  lagt  ok 
sira  Loptur  Radzmadr  tok  at  ser  þann  hual.  kom  þar  firir  oss 
opit  bref  adrnefn(d)s  sira  jons  officialis  suo  latanda  at  oppt  nefndr 
sira  jon  officialis  skylldi  giora  adr  nefndri  kirkiu  a  þinguelli 
fullan  lika  firir  fyrgreinda  skoga  eppter  skipan  virdulegs  herra 
biskups  godswins  ok  samþýcki  sira  lopz  Radzmanz.  þui  dæmdum 
ver  fyrnefnder  prestar  þessa  skipan  stauduga  eiga  at  halldazt 
eppter  þui  sem  fýr  greint  bref  þar  vm  giort  vottar.  svo  framt 
sem  skogarner  vere  suo  goder  geruer  sem  Rekin  er  verdr.  fn 
ef  Rekinn  segizt  apptr  þa  dæmum  ver  sira  jone  oddzsyni  fullan 
lika  firir  fyrgreint  skogarhaugg  suo  laangan  tima  sidan  þetta 
vmskipti  var  giort  eppter  þui  sem  godum  monnum  þicker 
suarligt  vera.  ok  til  sanninda  her  vm  settum  ver  fyrnefnder 
prestar  vor  jnsigle  firir  þetta  domsbref  er  giort  var  j  skal- 
holI(t)i  jn  sinudo^)  j(n)  vigilia  apostolorum  petri  et  pauli.  anno 
domini  CD®  cd^  xP  viij^. 


mun  vera  =  Felixson;     ')  þannig. 


732  MARCBLLUS  SKÁLHOLTSBISKUP.  1448. 

760.  11.  Júlí  1448.  í  Romaborg. 

NiKULÁS  páfi  hinn  V.  skipar  Marcellusi  Skálholtsbiskupi  að 
sjá  um,  að  peningar  þeir  og  gripir,  er  gefnir  hafi  verið  Pétrs- 
kirkjunni  í  Róm  og  öðrum  kirkjum,  sé  heimtir  inn  hjá  þeim, 
sem  haldi  þeim. 

Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  522,  eptir  bréfabók  Nikulásar  páfa  hins 
fimta  XXIII,  194b  á  páfagarði  í  Rómaborg. 

Nicolaus  episcopus  s.  s.  d.  venerabili  fratri  Marcello  epi- 
scopo  Scalorensi  seu  Scaholtensi  fructuum  reddituum  et  pro- 
uentuum  camere  apostolice  in  Dacie  Swetie  et  Norwegie  regnis 
debitorum  collectori  nuncio  nostro  sal.  et  apost.  bened.  Ad 
nostram  notitiam  est  relatione  fidedignorum  deductum  quod 
nonnulla  clenodia  paramenta  pecuniarum  summe  et  nonnulla 
alia  ad  basilicam  principis  apostolorum  de  Vrbe  legata  ac  alias 
apud  quosdam  certis  in  locis  per  tuum  predecessorem  in  depo- 
situm  habita  nequaquam  deputatis  sunt  assignata  locis,  ymo 
per  illos  in  presentiarum  retineri  dicuntur.  Quare  fraternitati 
tue  per  apostolica  scripta  committimus  et  mandamus  quatinus 
per  te  uel  alium  seu  alios  de  premissis  et  super  dispositione 
et  statu  rerum  predictarum  et  ipsas  detinentium  diligenter 
inquiras,  ipsorumque  detentores  quoscunque  ad  consignandum 
et  restituendum  tibj  vel  per  te  deputandis  nomine  nostro  uel 
ecclesiarum  quibus  legate  uel  ad  quos  pertinere  noscuntur  uijs 
et  modis  congruentibus  etiam  per  censuras  ecclesiasticas  prout 
tibi  expedire  uidebitur  omni  appellatione  remota  compellas  et 
inducas  inuocato  ad  hoc  si  opus  fuerit  auxilio  brachij  secularis 
statutis  felicis  recordationis  Bonifacij  pape  viij.  predecessoris 
nostri  quibus  canetur  ne  aliquis  extra  suam  ciuitatem  et 
diocesin  nisi  in  certis  exceptis  casibus  et  in  illis  ultra  vnam 
dietam  a  fine  sue  diocesis  ad  iudicium  euocetur  seu  quod 
judices  a  sede  deputati  predicta  extra  ciuitatem  et  diocesin  in 
quibus  deputati  fuerint  contra  quoscunque  procedere  siue  alij 
uel  alijs  uices  suas  committere  aut  de  duabus  dietis  in  concilio 
generalj  seu  quod  alicui  vel  aliquibus  ab  apostolica  sit  sede 
indultum  quod  excommunicari  suspendi  uel  interdici  non  pos- 
sint  per  litteras  apostolicas  non  facientes  plenam  et  expressam 
ac  de  uerbo  ad  uerbum  de  indulto  huiusmodi  et  eorum  personis 


1448.  MARCELLUS.  —  LEIÐARBRÉF  Á   RÓMVEGU.  733 

et  locis  ordinibus  et  nominibus  proprijs  mentionem  necnon 
quibuscunque  constitutionibus  a  predecessoribus  nostris  Romanis 
pontificibus  tam  de  judicibus  delegatis  quam  personis  ultra 
certum  numerum  ad  iudicium  non  uocandis  aut  alijs  editis  in 
contrarium  non  obstantibus.  Datum  Rome  apud  Sanctum 
Petrum  anno  jncarnationis  dominice  millesimo  quadringentesimo 
quadragesimo  octauo  quinto  Jdus  Julij  pontificatus  nostri  anno 
secundo. 


761.  15.  Júlí  1448.  [í  Romaborg]. 

Skýrsla  um  það;  að  Marcellus  Skálholtsbiskup  var  tekinn  til 
þess  að  taka  saman  páfatíund  á  Norðrlöndum  og  vann  eið  að 
því  starfi. 

Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  523,  eptir  bréfabók  (registri)  Nikulásar  páfa 
hins  fimta  LI,  8.  á  páfagarði  í  Rómaborg. 

Collector  Dacie  et  Swecie  etc. 
Die  XV*  Julij  anno  vt  supra  (o:  1448)  reuerendus  in 
Christo  pater  dominus  Marcellus  episcopus  Scalorensis  seu 
Scaholtensis  fuit  admissus  in  collectorem  fructuum  reddituum 
et  prouentuum  camere  apostolice  in  prouincijs  Lundensi  Nidro- 
siensi  Vspalensi  in  regnis  Dacie  et  Swetie  et  Norwegie  eorum- 
que  ciuitatibus  et  diocesibus  debitorum  et  jurauit  Rome. 


762.  29.  Júli  1448.  á  Hólum. 

Yegabréf  Gottskáiks  Hólabiskups  [Kænekssonar]  með  porsteini 
Finnssyni  á  Rómvegu,  en  forsteinn  hafði  getið  barn  við  nunnu. 

AM.  235.  4to  bls.  17,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti,  og  er  þetta  með  hendi  frá  dögum  Gottskálks  biskups. 

Uniuersis  christi  fidelibus  presentes  literas  visuris  seu 
audituris  Nos  gothskalkus  dei  gracia  episcopus  holensis  Salutem 
in  domino  sempiternam. 

Noueritis  latorera  presentium  thorstanum  fynnonis  laycum 
nostre  dyocesis  dyabolo  instigante  tam  enorme  scelus  et  deo 
abhominabile    commisisse.    quod   quandam  monialem  stuprando 


734  OSTTOLLR.  í,ij-i.  ía:.  1448. 

violauit  (et)  cum  eadem  vnam  prolem  generauit.  Et  jam  mittimus 
eum  pronunc  ad  romanam  curiam  visitandam  pro  remissione 
suorum  peccaminum  optinenda  et  sibi  competente  penitencia 
imponenda.  Quapropter  caritati  vestre  in  domino  recommendamus 
instancius  supplicantes  pro  eodem  quatenus  amor  dei  nostreque 
peticionis  intuitu  in  necessariis  jtineris  sui  huius  eundo  et 
redeundo  ad  vos  ex  casu  uel  proposito  venienti  sicut  fauorabiles 
promotores.  Non  sinentes  eundem  in  persona  seu  rebus  a  quouis 
indebite  perturbari  ab  ipso  deo  omnium  bonorum  remuneratore 
et  a  sua  benedicta  matre  maria  eterna  premia  percepturi. 

Datum  hola  in  hislandia  ipso  die  sancti  regis  et  martiris 
anno  domini  [CD.  cd.^)  xlviij^  nostro  sub  secreto  presentibus 
appenso. 


763.  31.  Júlí  1448.  á  Sævarlandi. 

ViTNiSBURÐR  Illuga  Björgólfssonar  um  osttoll  til  Hólastaðar  af 
hverjum  skattbónda  milli  Hrauns  á  Skaga  og  Hrauns  í  Fijótum. 

AM.  Fasc.  Xn,   13,  transskript  á  skinni  frá  17.  Júlí  1480. 

fath  giore  ek  illaugi  biorgolfsson  godvm  monnum  vitur- 
ligt  med  þessu  rainv  brefj  ath  ek  vissi  firir  full  sanninndi  ath 
epter  mannplaguna  env  myklu  for  madr  fra  holastad  vr  hiallta- 
dal.  vm  skagafiord  epter  ost(t)oIlum  ok  vissa  ek  aungan  a  mothe 
tala  ok  þath  heyrda  ek  mier  ellri  menn  segia  ath  þat  v^ri 
fuenlig  skyllda  ath  huer  skattbondi  j  skagafirdj  millj 
hrauns  a  skaga  ok  hrauns  j  fliotum  lykti  fiortan  merkur 
smiors  eda  fiordvngx  ost  aa  huerivm  tolf  manadum  j 
osttoll  til  holastadar  ok  hier  epter  vil  ek  sveria  ef  þurfa  þiker. 
Ok  til  sanninnda  hier  vm  setta  ec  mitt  jncigli  firir  þetta  bref 
er  giort  var  aa  s^farlande  miduikudaginn  n§sta  epter  olafsmessv. 
anno  domi  CO^  cd^  4^ i  octavo. 

764.  3.  August  1448.  á  Hólum. 

GuÐMUNDR  Ólafsson  ráðsmaðr  í  Björgvin  selr  Gottskálki  Hóla- 

biskupi    jörð    sína   Skriðuland  í   Öxnadal  norðan  á  íslandi,  og 

og  kvittar  fyrir  andvirðinu.  •   .  0/6  "»•? 
*)  [et  cetera,  skb. 


1448.  SKRIÐULAND.   —  OSTTOLLR.  735 

ÁM.  Fasc.  XII,  11,  frumritið  á  skinni.  Fimin  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu;  eitt  af  þeim  er  dottið  frá.  það  er  tæplega 
norsk  hönd  á  bréfinu. 

bref  vra  yfsta  skriduland  j  auxnadal.*) 
J>ath  gerer  eg  gudmundr  olafsson  radmann  j  biorguin  ^llum 
godum  monnum  kunigt  med  þossu  minu  brefi  ath  eg  hefer 
sellt  ok  med  minu  handabande  afhent"  til  fullrar  eignar  minum 
virduligum  herra  ok  andaligum  faudr  herra  Gothskalk  med 
guds  nadh  biskupe  a  holum  j  hialltadal  jaurd  mina  er  skridu- 
land  heiter  ok  nu  er  kallad  efsta  land  er  liggur  j  auxnadal 
fyrer  nordan  a  jslande  honum  ok  hans  erfingium  til  eivenligrar 
eignar  ok  frials  forredis  ok  vndan  mig  ok  minum  erfingium 
med  aullum  þeim  gaugnum  ok  giedum  sem  til  þeirrar  jardar 
liggur  edr  leget  hefer  ath  fornu  ok  nýiu  vtan  gards  ok  jnnann  til 
vmmerkia  þeirra  sem  eiga  til  mozs  vid  mig  ok  ecke  vndan 
skilt  sem  eg  vard  fremzst  eigaude  ath.  j  sama  handabande  vidr- 
kenvmzst  eg  fyr  nefndr  gudmundr  olafsson  ath  eg  hefet  wpp 
boreth  fyrsta  peninga  ok  sidarsta  ok  alla  þar  j  mille  fyrer  fyr- 
nefnda  jaurd  eppter  þui  sem  i  ockart  kavp  kom  sem  mig  vel 
a  neger.  Ok  til  meire  vissu  hier  vm  ok  stadfestu  þa  settu 
þesser  godu  men  sin  jnscigle  raed  minu  juscigle  fyrer  þetta  bref 
er  swo  heita  sira  þorsteinn  jonsson.  sira  olafur  þorgeirsson. 
semundr  jonsson  ok  kolle  magnusson  er  woru  ner  ockro  handa- 
bande  ok  kaupe  sau  ok  hey(r)du  a.  er  giort  var  a  holum  j 
hialltadal  olafsmesso  sidare  anno  domini  CD^    cd^    xl^   octauo. 


765.  3.  August  1448.  á  þverá. 

ViTNiSBURÐR    Steinþórs  Jónssonar  um  osttoll  til  Hólastaðar  af 
hverjum  skattbónda  milli  Hrauns  á  Skaga  og  Hrauns  í  FJjótum. 

AM.  Fasc.  XII,  13,  transskript  á  skinni  frá  17.  Júlí  1480. 

I>etta  er  vitnisburdr  steindors  jonssonar.  þa  hann  var 
nýkominn  j  skagafiord  forv  faramenn  stadarius  a  holum  ath 
taka  saman  toll  þann  er  þeir  kauUvdv  ost(t)oIl.  skylldj  þath  vera 

')  Aptaii  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


736  MARCELLUS  SKÁLHOLTSBISKPP.  1448. 

íiortan  merkur  smíors  eda  fiordungs  ostur  ok  halft  dag  þerer  j.^) 
v^ri  þenna  toll  hver  skattbondj  skylldr  ath  luka  kirkivnnj  a 
holvm  miUj  hrauns  a  skaga  ok  hrauns  j  fliotvm.  Ivkta  ec 
þenna  toll  ok  svo  vissj  ec  adrer  dandj  menn  luktu.  þeir  gamler 
dandj  menn  sem  ec  taladi  vid  saugdv  ^uenliga  eign  stadarins 
a  holum.  ok  til  sannjnnda  hier  vm  setta  ec  mitt  jncigli  firir 
þetta  bref  giort  a  þvera  j  skagafirdj  laugardaginn  n^sta  epter 
petvrs  messo.2)  anno  domini  CD^  cd°  xl  octavo. 


766.  5.  August  1448.  í  Rómaborg. 

NiKULÁS  páfi  hinn  V.  skipar  biskupinum  og  klerkaráðinu  í 
Miinster,  að  láta  Marcellus  Skálholtsbiskup  framvegis  halda 
umboði  því,  sem  hann  hefir  haft,  og  Daníel  Kepken  er  ætlaðr 
í,  því  að  Marcellus  komist  ekki  að  svo  stöddu  til  biskups- 
stóls  síns  bæði  sökum  vegaleingdar  og  annars. 

Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  524,  eptir  bréfabók  Nikulásar  páfa  hins 
fimta  XXIIÍ,  193. 

Nicolaus  episcopus  s.  s.  d.  venerabili  fratri  episcopo  et 
dilectis  filijs  decano  capitulo  et  clero  ecclesie  Monasteriensis 
salutem  et  apost.  bened.  Proximis  diebus  vacante  ecclesia 
Schaoltensi  nos  ad  uirtutes  et  merita  venerabilis  fratris  nostri 
Marcelli  in  uestra  ecclesia  perpetui  prebendati  dirigentes  oculos 
cordis  nostri  et  ut  uiduate  ecclesie  de  utili  et  digna  prouide- 
remus  persona  ipsum  eidem  ecclesie  in  episcopum  prefecimus 
et  pastorem  per  cuius  in  antea  liberam  resignationem  in  manibus 
nostris  sponte  factam  et  demum  succedente  promotione  predicta 
de  ipsa  vicaria  ex  eo  sedis  apostolice  dispositioni  reseruata 
dilecto  filio  Danieli  Kepken  clerico  Leodiensis  diocesis  ex  certa 
scientia  duximus  prouidendum  prout  in  litteris  apostolicis 
desuper  confectis  latius  continetur.  Verum  sicut  uos  non 
ambigere  extjmamus  beneficia  que  per  promotionem  alijs  con- 
feruntur  non  propterea  uacare  dicuntur  donec  electus  infra 
tempus  a  iure  statutum  munus  consecrationis  percepit  et 
ecclesie  ad  quam  preficitur  possessionem    pacificam    assequatur 

^)  þannig;  ')  líklega:  ad  vincula,  1,  Aug. 


1448.  MARCELLUS  SKÁLHOLTSBISKUP.  737 

et  ideo  iuxta  sacrorum  canoniim  obseruantiam  prouisis  alias 
non  licet  ante  tempus  ingressum  presumere  nec  ad  eíFectum 
sortiende  possessionis  eorundem  admitti.  Cum  itaque  ecclesia 
Schaoltensis  predicta  itineris  tractu  terra  marique  ad  aquilonem 
remota  primo  tempore  adiri  non  possit  cum  etiam  propter 
fluctuantes  impresentiarum  populos  principis  solatio  ibidem 
destitutos  non  satis  uideatur  facile  ipsi  episcopo  celeriter  illuc 
accedere  et  finem  obtinende  possessionis  optatum  inuenire  nos 
dicto  Marcello  episcopo  salubriter  in  premissis  prouidere 
uolentes,  et  ne  propter  impedimenta  pretacta  uideatur  in  mora 
constitui  et  suis  beneficiis  in  sinistrum  euentum  fraudari  possit, 
uos  coniunctim  et  diuisim  attente  in  domino  requirimus  et 
hortamur  uobis  districtius  per  apostolica  scripta  mandantes 
quatinus  super  vicaria  prefata  et  eius  possessoris  quitquam 
innouare  aut  attemptare  per  ipsum  Danielem  prouisum  uel 
quemcunque  alium  seu  alios  cuiuscunque  gradus  status  et 
conditionis  extiterint  quarumcunque  etiam  litterarum  apostoli- 
carum  uigore  nullatenus  permittatis  aut  attemptata  seu  pre- 
sumpta  de  cetero  substineatis  absque  ipsius  Marcelli  expresso 
consensu  uel  donec  ipse  per  se  uel  alium  super  acquirenda 
possessione  sue  ecclesie  exacta  debita  diligentia  et  ipsa  obtenta 
uos  super  inde  reddiderit  certiores.  Quod  si  secus  quod  absit 
a  quoquam  attemptari  contigerit  aut  si  quoquomodo  presump- 
tum,  illud  tamquam  nulla  iuris  firmitate  subsistens  et 
consuetudini  contrarium  laudabili  auctoritate  apostolica  omnj 
appellatione  remota  irritum  exnunc  decernimus  et  inane,  statutis 
et  consuetudinibus  apostolicis  ac  aliis  in  contrarium  editis  non 
obstantibus  quibuscunque.  Datum  Rome  apud  Sanctum  Petrum 
anno  jncarnationis  dominice  millesimo  quadringentesimo  quad- 
ragesimo  octauo  Non.  Augusti  pontificatus  nostri  anno  secundo. 


767.  [1448].  á  Hðlum. 

Bréf  [Gottskálks  biskups  á  Hólum]  til  Margrétar  húsfreyju 
Vigfúsdóttur  á  Möðruvöllum  um  mál  hennar  og  meistara  Pétrs 
[Pétrssonarj. 

AM.  235.  4to  bls.  16,   bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti  á  skinni.     þetta  er  með  sömu  hendi  og  næsta  bréf  á  eptir, 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  47 


738  HÚSTEÚ  MARGRÉT.    —   ÞORSTEINN  FINNSSON.         1448. 

sem    er    frá    1448.     Sbr.    bréf    frá    10.    Áug.    1447     (Nr.    737). 
AM.  dipl.  afskrr.  3616. 

hustrv  CDargarete.     CDester  peder. 

premisso  nostro  sincero  fauore. 

vitten  kere  moder  at  mester  peter  þa  som  han  for  j  brutt 
siderst  af  jslande  þa  bad  han  kerliga  oss  vm  nokor  vilde  tala 
vppa  hans  qwynno  gudny  oc  þeirra  peninga  at  vj  skuldom  firir 
gudz  skuld  oc  hans  skuld  hialpa  henne  med  varom  godom 
ordom  ok  daktingan  oc  vara  goda  tillagu  at  hon  oc  þeirra  pen- 
inga  matta  varda  oss  nokot  got  niotande  til  tes  at  han  kempmer 
heim  aftur.  þui  bidiom  vj  yder  kerliga  firir  gudz  skuld  oc 
idan  erligan  heider  at  j  laten  j  mak  vera  henne  gudny  oc 
þesse  peninga  som  han  fik  henne  til  mederferd  medan  hann  er 
j  brutto  a  syna  vegar.  fetta  er  var  kerligen  ben  til  yder.  en 
þa  som  mester  peter  kommer  sielfuer  after  allan  þan  ret  somj 
kunnen  fremst  af  honum  hafua.  þat  er  yder  heider  oc  man- 
domer  þer  bidiom  vj  ekke  for.  hefuer  han  vel  bruggz  drykke 
þad  sielfuer  oc  ekke  qwynnan.  kere  moder  gðren  nu  som  yder 
tikker  at  j  fan  mesta  heider  af.  þer  med  vare  gud  med  yder 
altid. 

Scriptum  hola  nostro  sub  secreto. 


768  [1448J. 

GoTTSKÁLK  biskup  á  Hólum  lýsir  J>orstein  Finnsson  í  friði 
heilagrar  kirkju,  ef  hann  komist  eigi  utan  með  skipi  í  sumar 
til  Rómferðar,  af  því  að  hann  hafi  lagt  brot  sín  í  guðs  vald  og 
heilagrar  kirkju. 

AM.  235.  4to  bls.  44  (nr.  97),  bréfabók  Jóns  biskups  Víl- 
hjálmssonar  i  frumriti.  þetta  er  með  hendinni  frá  dögum  Gottskálks 
biskups  Kænekssonar.  Sbr.  Nr.  762. 

Wij  Gothskalk  med  G(udz  nad).  et  cetera. 

gerom  godom  monnom  vitrligt  med  þessu  voru  brefi  at 
efter  þui  at  þorstein  fijnsson  hafuer  lakt  audmykeliga  med  sijna 
handabande  a  gudz  vald  oc  helagre  'kirkio  oc  a  varo  nade 
fulleliga  sik  vidrkennandis|[firir  oss^oc  morgom  monnom  sin 
abrot  þui  hafuom  wj  scriftat  han  til  þorstæin  firir  sin  brot  til 


1448.  SÉRA  JÓN  PÁLSSON.  739 

roms  j  swa  matto  at  han  fer  viist  skip  au  j  somar  þa  skal 
han  after  koma  til  oss  fir  en  hau  sijglar.  þa  viliom  vj  scrifua 
med  honom  som  þer  hoirir  en  han  fer  ekke  viist  skip  j  somar 
som  han  mege  þrausteliga  med  fara  þa  settiom  wj  honom 
script  efter  kirkione  logom  oc  han  fulgore  þa  scrift  her  j 
landeno  efter  þij  som  gudh  gifuer  honom  sina  nad  tiL  til  tes  at 
gud  gifuer  honom  fere  til  at  fara  tiU  romz  oc  þui  lysa  vj  han 
þorstein  finsson  vnder  fullan  helagre  kirkio  frid  frelzse  vend  oc 
verio  hedan  af  firir  huariom  manne  firir  þesso  saker. 
Oc  til  sanninde  her  wm. 


769.  8.  August  1448.    á  Hoti  á  Höíðaströnd. 

GoTTSKÁLK  Hólabiskup  kvittar  Jón  prest  Pálsson  af  officialsstarfi. 

AM.  235.  4to  bls.  47,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssoiiar  í 
frumriti.     AM.  dipl.  afskrr.  3676. 

bref  (vm)  sira^)  jon  paalsson. 
Wj  gotskalk  med  gudz  nadh  biscop  a  holom  gerom  godom 
monnom  vitterlikt  med  þesso  varo  brefui  at  sakir  þæs  at  sira 
jon  palsson  som  veret  hefuer  officialis  oc  raadzman  helagrar 
hola  kirkio  oc  profaster  j  hegranestinge  oc  for  nordan  j  tingeiri- 
tingi  hefuer  oss  oc  firuarandom  firirmonnom  helagrar  hola 
kirkio  rettan  oc  allan  rekenskap  giort  af  officialisdomfe)  oc  af 
holastader  goozse  oc  af  biscopstiondom  þeim  sæm  han  hefuer 
aat  luka  oc  han  hefuer  vt  teket  af  sogdom  profastademom.  þes 
oc  annars  at  han  hefuer  vtlukt  oc  afhent  vnder  yfuersýn  oc 
vittond  god(r)a  manna  bede  staderens  goz  romaskatta  oc  biscops- 
tionder  vtlausner  oc  all  annor  stykkie  þau  som  oss  hefuer  til 
heirt  oc  helagre  hola  kirkio  oc  wer  hefuer  peninga  swa  vpboret 
som  vel  atnager  af  greindom  sira^)  jone  oc  þui  gerom  v^er 
sagdan  sira^)  jon  pallsson  allungis  quittan  oc  akeralausa(n)  firir 
oss  00  varom  eftirkomandom  hola  kirkio  formonnom  wm 
officialis  sta(r)f  radzmandemi  oc  profasta  firirbiodande  huariom 
manne  han  at  kreinkia  ader'^)  asaka  vm  sogd  efnni.  Skulu  þeir 
oc  aller  kuitter  firir  oss.  som  of(t)nefndr  sira^)  jon  hefuer  kwitta 

')  sir',  skb. ;  ')  þannig. 

47* 


740  SÉRA  JÓN  PÁLSSON.  1448. 

gifuit  medan  (hann)  stood  j  firsagda  valdom  oc  wmbodom  heilagre 
hola  kirkio  oc  varom. 

Oc  til  sannynde  her  wm  settom  ver  vort  incigle  firir  þetta 
kuittanabref  scrifuat  a  hofui  a  hofdastrandh  fymtadagen  nesta 
firir  festum  laurencii  martiris  gloriosi  anno  domini  CD^  cd^  xl^ 
octauo. 


770.  9.  August  1448.    á  Hofi  á  Höfðastrond. 

GoTTSKÁLK   biskup  á  Hólum  staðfestir  erkibiskupsveiting  Jóns 
prests  Pálssonar  fyrir  Grenjaðarstað. 

AM.  235.  4to  bls.  49  (nr.  100),  bréfabók  Jóns  biskups  Vil- 
hjálmssonar  í  frumriti.  þetta  er  með  hendi  frá  dögum  Gottskálks 
biskaps. 

sira  jon  palsson. 

Wj  gotskalk  med  gudz  nadh  biscop  a  holom  gerom  godom 
monnom  vitterlikt  med  þesso  varo  brefue  at  saker  þes  at  herra 
eskill  med  gudz  nadh  som  erkebiscoper  var  j  nideroose  hafde  vnt 
oc  veit  sira  jon  pallssyni  med  collacionisbrefue  staden  oc  kirkio 
hins  helge  martini  a  greinniastadom  j  rakiadal  til  euenligrar 
eing(n)ar  med  allo(m)  sijnom  eingnom  oc  jnrentom  en  holakirkia 
var  þa  biscopslaus  er  erkibiscopin  vnte  sira  jone  firsagdan 
stadh  oc  þui  samtykkiom  wer  styrkiom  oc  stadfestom  med 
varre  biscupligri  makt  at  sira  jon  palsson  skal  halda  oc  hafua 
euenliga  staden  a  greniastadom  swa  frammeliga  at  allo  som 
erkebiscopens  bref  þer  vm  giort  vtuisar  oc  takom  han  hier^;  med 
j  van  kerleek  oc  venskap. 

Oc  til  sannynde  hier  vm  settom  wer  vort  incigle  firir 
þetta  bref  scrifuat  a  hofui  a  hofdastrand  fastadagen  nesta  firir 
festum  laurencii  martiris  gloriosi  anno  domini  CO  cd  xl  octauo. 


771.  1448 

Skrá  um  Rómaskatt  úr  Hólabiskupsdæmi. 

AM.  235.  4to  bls.   62,  bréfabók  Jóns  biskups  Vllhjálmssonar  í 
frumriti.     þetta  er  ritað  með  hendinni  frá  dögum  Gottskálks  biskups. 

')  heir,  skb. 


1448.  KÓMASKATTR.   —  TRANSSKRIPT.  741 

(anno  domini  CD°  cd^  xl^)  octauo. 

Jtem  sira  ion  ormson  cxxvi  nagla. 

Jtem  sira  olauur  kirkiuprestr  .ccc.  ok  fiora  tige  betr. 

Jtem  sira  olavvr  magnusson  .c.  nagla. 

Jtem  sira  gudmundr  narfason  x  tige  nagla. 

Jtem  sira  sigurdr  þorlaksson  ellefutige  nagla. 

Jtem  sira  gudmundr  þorlaksson  ,cv. 

Jtem  sira  ion  broddason  .ciii. 

Jtem  sira  þoruardr  .cx.  ok  segstan  kalfskin. 

Jtem  sira  ion  haldorsson  .cc.  ok  attatige  betr.  iiii. 

Jtem  sira  steinolbr  fioratige  annars  hundrads. 

Jtem  sira  ol. 

Jtem  sira. 

Jtem  sira. 

Jtem  sira. 

Jtem  sira. 


772.  5.  September  1448.  i  Vallanesi. 

FjóR]R   prestar   transskríbera    máldaga  Hofskirkju  í  Vopnafirði 
frá*1397  (Vilchinsmáldaga,  Dipl.  Isl.  IV,  215—216). 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1983  «Epter  Transscripto  fra  Hofskirkiu 
i  vopnafirde  ritudu  á  kalfskinn-. ;  Nr.  1984,  skrifað  20.  Sept.  1706 
og  staðfest  á  Bustarfelli  af  Ölafi  Gíslasyni  (presti)  og  Birni  Pétrs- 
syni.   «I)etta  segir  biskupen  (o:  Jón  Vídahn)  ad  eg  meige  eiga*  (AM). 

|>at  giorum  uer  jon  prestr  jonson  officialis.  arne  prestr 
eirexson.  guttormr  prestr  arnodszson.  þordr  prestr  jonson  godum 
monnum  kunnigt  med  þesso  uoro  brefe  at  svbb  anno  gracie 
(D°  cb^  xl  viii.  fimtadagenn  næsta  fyrir  festum  natiuitatis  biate^) 
marie  uirginis.  j  uallanese  j  flioszdalsheradi.  saum  uer  ok  yfer- 
lasum  ok  einuirdiliga  skodudum  maldaga  kirkiunnar  at  hofe  j 
uopnafirde.  þann  sama  sem  liggr  j  skalholltte.  svo  latannda  ord 
opter  ord  sem  her  segir.  [Hér  kemr  máldaginn,  sem  er  samhljóða 
Vilchinsmáldaga  frá  1397].  Ok  til  sannennda  her  vm  settum 
ver  fyrr  nefnder  prestar  uor  inscigle  fyrir  þettha  maldaga  bref 
gkrifat  j  sama  stad  are  ok  dege  sem  fyrr  segir. 

*)  þannig. 


742  MARCELLUS  SKÁLHOLTSBISKUP.  1448. 

773.  5.  September  1448.  í  Rómaborg. 

NiKULÁS  páfi  hinn  V.  skipar  þremr  andlegrar  stéttar  mönnum 
að  styðja  Marcellus  Skálholtsbiskup  gegn  lærðum  og  leikum, 
er  geri  honum  nokkurt  réttindarán,  og  bannfæra  þá  menn,  ef 
þörf  krefr. 

Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  525,  eptir  bréfabók  Nikulásar  páfa  hins 
fimta  XXIII,  bl.  246. 

Nicolaus  episcopus  s.  s.  d.  venerabili  fratri  episcopo  Trajec- 
tensi  et  dilectis  filijs  abbati  monasterij  sancti  Ludgeri  Verden- 
ensis  Coloniensis  diocesis  ac  decano  ecclesie  Monasteriensis 
salutem  et  apost.  bened.  Militanti  ecclesie  licet  immeriti 
disponente  domino  presidentes  circa  curam  ecclesiarum  omnium 
solertia  reddimur  indefessa  solicite  ut  juxta  debitum  pastoralis 
officij  eorum  occuramus  dispendijs  et  profectibus  diuina  cooperante 
clementia  salubriter  mandamus.  Sane  venerabilis  fratris  nostri 
Marcelli  episcopi  Scalorensis  siue  Schaoltensis  et  administratoris 
ecclesie  parrochialis  sancti  Quirinj  Nussiensis  Coloniensis  diocesis 
conquestione  percepimus  quod  nonnulli  archiepiscopi  episcopi 
alijque  ecclesiarum  prelati  et  clerici  ac  ecclesiarum  persone  tam 
religiose  quam  seculares  necnon  domini  terrarum  comites  barones 
nobiles  milites  et  laici  communia  ciuitatum  vniuersitates  opidorum 
castrorum  villarum  et  aliorum  locorum  ac  alie  singulares  persone 
ciuitatum  et  diocesium  Coloniensis  et  Monasteriensis  ac  aliarum 
partium  diuersarum  ex  eo  precipue  quod  in  preteritj  temporis 
turbinibus  sedulam  et  constantem  sedi  apostolice  obedientiam 
et  reuerentiam  conseruauit  vanis  et  friuolis  pretensis  occasionum 
coloribus  in  suis  ecclesijs  beneficijs  iuribus  litteris  priuilegiis 
perceptionibus  rebus  fama  et  bonis  turbationes  jmpedimenta 
iniurias  et  dispendia  magna  persepe  intulerunt  et  quotidie  inferunt 
et  quidam  eorum  occupant  et  occuparj  faciunt  terras  domos 
possessiones  piscationes  iura  jurisdictiones  necnon  fructus  census 
redditus  et  proventus  ecclesiarum  predictarum  et  aliorum  suorum 
beneficiorum  et  nonnulla  alia  bona  mobilia  et  jmmobilia  spiritu- 
alia  et  temporalia  ad  episcopum  predictum  ecclesias  et  beneficia 
sua  predicta  spectantia  et  ea  detinent  indebite  occupata  seu 
ea  detinentibus  prestant  auxilium  consilium  uel  fauorem  nonnulli 
etiam  ciuitatum  opidorum  et  diocesium  predictarum  qui  nomen 


1448.  MARCELLUS  SKÁLHOLTSBISKUP.  743 

domini  in  vacuum^)  recipere  non  formidant  eidem  episcopo  in 
premissis  minas  et  insidias  ut  ipsis  ipsius  suppeditare  violenter 
justitiam  valeant,  et  quamplurimas  violentias  inferunt  et  per  aiios 
jnferri    procurant  ipsum  etiam  per  infames  articulos  et  libellos 
famosos   inique  vexantes.     Quare  dictus  episcopus  nobis  humi- 
liter    supplicauit   vt   cum    eidem    valde   reddatur    difficile   pro 
singulis  querelis  ad  apostolicam  sedem  habere  recursum  prouidere 
sibi  super  hoc  paterna  diligentia  curaremus.    Nos  igitur  cupientes 
de   suorum    laudabilium    operum  frugibus  messem  eidem  tran- 
quille   pacis   et  quietis  acquirere  et  ne  super  premissis  et  alijs 
querelis     a     quoquam     decetero    iniuste    offendatur    aduersus 
occupatores    detentores    calumniatores    et    violentias    inferentes 
huiusmodi  illo  uolentes   eidem    episcopo  remedio  subuenire  per 
quod  ipsorum  compescatur  temeritas  et  alijs  additus  committendi 
similia    precludatur    discretioni    vestre   per    apostolica    scripta 
mandamus  quatinus  vos  vel  duo  aut  vnus  vestrum  per  vos  uel 
alium    seu    alios  etiam  si  sint  uel  fuerint  extra  loca  in  quibus 
deputati  estis  conseruatores  ct  judices  prefato  episcopo  efficacis 
defensionis   presidio    assistentes    non  permittatis  eundem  super 
hijs  et  quibuslibet  alijs  bonis  et  iuribus  ad  ipsum  spectantibus 
ab  eisdem  uel  quibusuis  alijs  indebite  molestari  uel  ei  grauamina 
seu    damna  vel  iniurias  irrogari  facturj  dicto  episcopo  cum  ab 
80  uel  procuratoribus  suis  fueritis  requisiti  de  predictis  et  alijs 
personis    quibuslibet    super    restitutioíie    jurium    priuilegiorum 
litterarum    perceptionum    rerum  fame  et  bonorum  predictorum 
necnon  de  quibuslibet  molestijs  iniurijs  uiolentijs  atque  damnis 
presentibus  et  futuris  in  illis  uidelicet  que  iudicialem  requirunt 
indaginem  summarie  et  de  plano  sine  strepitu  et  figura  judicii 
in  alijs  uéro  prout  qualitas  ipsorum  exegerit  justitie  complemen- 
tum,    occupatores    seu    detentores  huiusmodi  necnon  contradic- 
tores  quoslibet   et  rebelles  cuiuscunque  dignitatis  status  ordinis 
uel  conditionis  extiterint  etiam  si  pontificali  prefulgeant  digni- 
tate    quandocunque    et    quotienscunque    expedierit    auctoritate 
nostra  per  censuram  ecclesiasticam  et  alia  juris  remedia  appel- 
latione  postposita  compescendo,  jnuocato  ad  hoc  si  opus  fuerit 
auxilio  brachij  secularis  o.  s.  frv.^)     Non  obstantibus  o.  s.  frv.^) 
Ceterum    volumus    et    auctoritate    apostolica   decernimus    quod 


')  vuacum,  stendr  í  frumritinu;  ')  Sbr.  Nr.  549.. 


744  MARCELLUS  SKÁLHOLTSBISKUP.  1448. 

quilibet  uestrum  prosequj  valeat  articulum  etiara  per  alium 
inchoatum  [quamuis  idem  inchoans  nullo  fuerit  impedimento 
canonico  impeditus  quodque  a  datis  presentium  sit  uobis  et 
vnicuique  uestrum  in  premissis  omnibus  et  eorum  singulis 
ceptis  et  non  ceptis  presentibus  et  futuris  perpetuata  potestas 
et  iurisdictio  attributa  ut  in  eo  uigore  eaque  tirraitate  possitis 
in  premissis  omnibus  ceptis  et  non  ceptis  presentibus  et  futuris 
et  pro  predictis  procedere  ac  si  predicta  omnia  et  singula 
coram  uobis  cepta  fuissent  et  iurisdictio  uestra  et  cniuslibet 
uestrum  in  predictis  omnibus  et  singulis  per  citationem  uel 
modum  alium  perpetuata  legitimum  exstitisset,  constitutioue 
predicta  super  consernatoribus  et  alia  qualibet  in  contrarium 
edita  non  obstante/)  presentibus  ad  vitam  dicti  episcopi  in 
suo  robore  permansuris.  Datum  Rome  apud  Sanctam  Mariam 
maiorem  anno  jncarnationis  dominice  miliesimo  quadringentesimo 
quadragesimo  octauo  Non.  Septembris  pontificatus  nostri  anno 
secundo. 


774.  5.  Seplember  1448.  i  Romaborg. 

NiKULÁS  páfi  hinn  V.  skipar  þremr  prelátum  að  styðja  Mar- 
cellus  Skálholtsbiskap  gegn  {>jóðreki  Vlas,  Leiödlfi  de  Aien, 
Eberharð  Vlas  o.  fl.,  sem  þreyngi  sér  að  kirkju  hans  og  inn  í 
kanokaembætti  hans,  og  skali  þeir  bannfæra  þá,  ef  þörf  sé  á. 

Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  526,  eptir  bréfabók  Nikulásar  páfa  hins 
fimta  XXIII,  254. 

Nicolaas  episcopus  s.  s.  d.  venerabili  fratri  .  .  .  episcopo 
Traiectensi  et  dilectis  filiis  .  .  .  abbatj  monasterij  sancti  Ludsjeri 
Werdensis  Coloniensis  diocesis  ac  .  .  .  decano  ecclesie  Mona- 
steriensis  salatem  et  apost.  bened.  Hamilibas  supplicam  aotis 
libenter  annaimas  eaqae  faaoribus  prosequimar  opportanis. 
Sane  venerabilis  fratris  nostri  Marcelli  episcopi  Scolorensis 
siae  Schoaltensis  administratoris  parrochialis  ecclesie  et  cano- 
nicatas  sancti  Qairini  Nussiensis  Coloniensis  diocesis  conques- 
tione  percepimus,  quod  licet  ipse  rectoriam  et  canonicatum 
prefatos   per   annos.  xvj.  canonico  titalo  pacifice  possedisset  et 


•)  [Eptir  Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  92. 


1448.  MARCELLUS  SKÁLHOLTSBISKUP.  745 

jnxta  loci  consnetudinem  in  domodotis  infra  ipsius  ecclesie 
emunitatem  existente  familiam  regiminj  ecclesieetparrochialiorum 
cure  accommodatam  teneret  et  lares  foueret  domesticos,  quidam 
Theodericus  Vlass  de  Nussia,  Ludolphus  de  Alen  asserti 
presbiteri  Coloniensis  diocesis,  et  Euerardus  Vlass  laicus  certique 
alij  maligno  spiritu  insigati  nonnullas  graues  et  jmportabiles 
eidem  episcopo  tum  rectori  ipsius  ecclesie  molestias  grauamina 
jniurias  et  violentias  inferentes  preterque  voluntatem  et  censum 
ipsius  domum  dotis  prefatam  propria  temeritate  agressi  serris 
fractis  seu  alteratis  et  cappellanis  ecclesiam  gubernantibus  ac 
familia  domestica  eiectis,  clenodia,  libros,  litteras,  bullas  aposto- 
licas,  priuilegia,  vtensilia  et  alia  bona  mobilia,  fructus,  redditus, 
offertoria,  jura  et  emolumenta  ecclesie  et  canonicatus  predictorum 
et  cetera  quecunque  ad  eundem  episcopum  spectantia  manu- 
miserunt,  detinuerunt  et  occuparunt  coUegerunt  et  vsurparunt 
prout  detinent  occupata,  spolium  violentum  turpiter  perpetrando, 
eisdem  Theoderico.  Ludolpho  et  Euerardo  in  crimine  tam 
flagranti  predicto  ac  alias  diuersimodo  juuantibus  assisten- 
tibus  et  cooperantibus  Tilmano  de  Suchtelen  clerico, 
Theodorico  Juden  et  Gerardo  Voss,  assertis  presbiteris 
eiusdem  diocesis,  et  quibusdam  alijs  ipsorum  compli- 
cibus,  et  per  quosdam  ipsorum  procuratum  fuit  familiares 
episcopi  antedictj  clericos  et  notarios  pubiicos  mandatorum 
apostolicorum  gestores,  apprehendj  captiuari  laicorum  carceribus 
immaniter  vinculari  et  in  eis  propter  dictorum  mandatorum 
executionem  aliquandiu  detinerj  eisque  quod  extunc  executiones 
huiusraodi  inantea  non  facerent  nec  huiusmodi  carceres  uindi- 
carent  sub  pena  corporis  seu  prestitj  juramenti  jnhiberj  fecerunt 
et  ordinarunt,  ac  plurimas  et  diuersas  prefato  episcopo  jniurias 
irrogarunt,  vt  propterea  excommunicationis  suspensionis  et  inter- 
dicti  aliasque  ecclesiasticas  sententias,  censuras  et  penas  in  taies  a 
iure  communj  necnon  etiam  juxta  prouincialia  ecclesie  Colo- 
niensis  ordinationes  et  statuta  promulgatas  temeraire  incurrerint. 
Verum  quod,  sicut  eadem  conquestio  subsiungebat,  obstante 
interea  quorundam  principum  Alamanie  protestatione,  ipse 
episcopus  contra  premissa  jmpedimenta,  violentias,  turbationes, 
spolia  et  jniurias  apud  sedem  apostolicam,  ad  quam  crebro 
per  ipsum  fuerat  appellatum,  non  poterat  pro  tunc  vendicare 
remedia,    prefatos    Theodoricum    Viass,    Ludolphum    de   Alen, 


746  MARCELLUS  SKÁLHOLTSBISKUP.  1448. 

Theodoricum  Jnden,  'Gerardnm  Voss  assertos  presbiteros, 
Tilmannm  de  Snchtelen  clericum,  et  Euerardum  Vlass  laicum 
antedictos  diuersos  licet  temporibus  et  diuisim  super  premissis 
et  eorum  occasione  coram  dilecto  filio  Bernardo  Wyrumk 
decano  ecclesie  sancti  Martinj  Monasteriensis  vniuersis  beneficiatis 
prefate  ciuitatis  et  diocesis  consistenibus,  cuius  ipse  episcopus 
beneficiatus  erat,  contra  inferentes  eis  in  rebus  et  bonis  ac  juribus 
ad  ipsos  spectantibus  molestias  vel  jacturas  conseruatore  et  judice 
per  litteras  sedis  apostolice  deputato,  habende  cognoscendj  de 
hijs  que  judicialem  requirunt  indaginem  specialem  per  easdem 
litteras  potestatem,  illius  vigore  fecerit  ad  judicium  euocarj, 
et  antedictus  decanus  legitime  ac  juris  ordine  seruato  in  huius- 
modi  causa  procedens  diffinitiuam  contra  Theodoricum  Vlass, 
Ludolphum  de  Alen  presbiteros  et  Tilmannum  de  Suchtelen 
clericum  ac  Euerardum  Vlass  laicum  et  quosdam  alios  complices 
predictos  sententias  promulgasset  ac  per  illam  Tilmannum 
ceterosque  sententias  censurarum  predictas  et  interdictj  incur- 
risse  declarasset,  tamen  presbiteri  missas  et  alia  diuiua  officia 
celebrare  ac  illis  clericus  et  laicus  predictj  interesse  siue  verius 
prophanare  ac  censurarum  sententias  minime  formidarunt, 
nonnulli  quoque  collegiatarum  et  parrochialium  ecclesiarum  ac 
monasteriorum  rectores,  presbiteros,  clericum  et  laicum  et 
complices  prefatos  inter  excommunicatos  et  interdictos  in 
diuinis  vitare  non  curant  et  in  eorum  presentia  celebrantes, 
in  grauem  diuine  maiestatis  offensam  ac  exemplum  detestabile 
et  scandalum  plurimorum  ipsiusque  episcpi  et  administratoris 
non  modicum  preiudicium  et  grauamen;  Quare  pro  parte  dictj 
episcopi  nobis  fuit  humiliter  supplicatum  ut  in  premissis  sibi 
de  opportuno  remedio  prouidere  de  benignitate  apostolica 
dignaremur.  Nos  itaque  huiusmodi  supplicationibus  jnclinatj 
discretioni  vestre  per  apostolica  scripta  mandamus  quatinus 
vos  vel  duo  aut  vnus  vestrum  de  sententia  quod  rite  lata  sit 
ex  processibus  actis  et  actitatis  dumtaxat  legitime  cognoscentes, 
vocatis  presbiteris,  clerico  et  laico  ac  complicibus  predictis 
necnon  alijs  quj  fuerint  euocandj,  iUam  executioni  debite 
demandetis  et  in  omni  sui  forma  continentes  faciatis  appellatione 
remota  firmiter  obseruarj  prout  de  jure  fuerit  faciendum, 
necon,  auditis  hinc  inde  propositis,  quod  justum  fuerit,  appel- 
lationis   sublato  diffugio,  decernatis,  facientes  quod  decreueritis 


1448.  NÚPR  í  NÚPSDAL  OFL.  747 

obseruarj.  Testes  vero  qui  fuerint,  nominati,  si  se  gratia,  odio 
vel  timore  subtraxerint  censura  simili  appellatione  cessante 
compellatis  veritati  testimonium  perhibere.  Contradictores 
quoslibet  et  rebelles  auctoritate  nostra  appellatione  postposita 
compescendo.  Et  insuper  presbiteros  clericum  et  laicum  predictos, 
si  eos  excommunicationis  sententiam  et  interdictum  prefata 
animis  sustinuisse  induratis  jnueneritis,  eos  tamdiu  in  dominicis 
festiuisque  diebus  dum  missarum  celebrabuntur  solennia  et 
fidelium  populus  ibidem  conuenerit  ad  diuina  pulsatis  campanis 
et  candelis  accensis  et  deraum  extinctis  sic  excommunicatos  et 
interdictos  publice  nuncietis  uel  nuntiari  faciatis  quousque  a 
nobis  super  hoc  aliud  receperitis  in  mandatis.  Datum  Rome 
apud  Sanctam  Mariam  maiorem  anno  jncarnationis  dominice 
m^  cccc^  xP  viij^.  Non.  Septembris  pontificatus  nostri  anno  .ij^. 


775.  9.  September  1448.  á  þingeyrum. 

Rafn  Jönsson  selr  forsteini  Jónssyni  jarðirnar  Efra-Núp  í 
Núpsdal  með  tilgreindum  ítökum  og  landaraerkjum,  fverá, 
Njálstaði,  Daðastaði  og  Barðastaði,  en  þorsteinn  gefr  í  móti 
tuttugu  hundraða  jörð  í  Húnavatnsþingi,  tíu  kúgildi  og  tíu 
hundruð  í  fullum  aurum. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  407,  afskript  rituð  1724  eptir  frumbréfinu, 
sem  var  á  skinni.  «Komu  fra  Orme  Dadasyne  1724  (o:  Núpsbréf) 
hðfdu  vered  i  einum  process».  (AM.);  á  sama  miða  er  ritað:  oNupsbref 
i  NupsdalstungU').  Sem  fyrirsögn  fyrir  afskriptinni  stendr:  «Copia 
af  þui  firra  Efra  nups  kaupbriefe  Daterudu  1448  sem  á  kalfskinn 
skrifad  er».  Aptan  við  afskriptina  standa  þessi  vottorð:  «Soleidis 
vppa  skrifad:  frammlagt  og  vpplesid  firer  Rettenum  a  torfustada 
heradsþijnge  fðstudagenn  18«'»  Junij  Anno  1723.     vitnar 

J.  Christopher  Gottorp. 

Ad  þetta  framann  og  ofannskrifad  sie  samhHoda  Copia  vid  sinn 
original  sem  á  kalfskinns  pergament  skrifadur  stendur  ásamt  Syslu- 
mannsins  uppaskrift.  votta  underskrifader  sem  samann  lasum  ad 
Kollsá  vid  Hrutafiðrd  dag  ii  Junij  Anno  1724. 

Jon  Jonsson.     Paall  Sigurdsson.     Stijgur  Arason. 

þann  14.  Junij  1724.  á  Skridnes  Enne  vid  Bitrufsfiord(!)  var 
Original  þessa  briefs  fyrir  Riettinum  upplesenn  á  areidarþinge,  og 
var  same  Original  Ritadur  á  kalfskinn  orotinn  og  vel  læs,  ritadur 
med  norskre  skrift  gamallre,  einasta  voru  jnnsiglinn  j  burtu,  enn 
Reimarnar  stodu  eptir». 


748  NÚPR  í  NÚPSDAL.  1448. 

011uDi  mðnnum  þeim  sem  þetta  brief  sia  edur  heirasenda 
skule  loptsson.  torfe  arason.  biörn  ámundason.  olafur  grijmsson. 
arebessason.  og  olafur  Einarsson  kuediu  gudz  og  sijna  kunnigt 
giðrande.  ad  þa  er  lidid  var  fra  hijngadburd  vors  herra  Jesu 
christi  þusund  fiðgur  hundrud  fiðrutiju  og  atta  ár.  ad  vier 
vorum  þar  i  hia  saum  og  heirdum  á.  á  þijngeyrum  i  huna- 
vatnsþijnge  mánudagenn  næsta  eptir  mariumessu  ena  sijdare. 
ad  þeir  toku  hðndum  samann  af  eirnre  álfu  þorsteinn  Jonsson.  ^) 
enn  af  annare  Hrafn  Jonsson.'^)  ad  so  firer  skiUdu.  ad  ádur 
nefndur  Hrafn  sellde  firrnefndum  {>orsteine.  med  fuUu  handa- 
bande.  jördina  Efra  nup  j  nupsdal.  med  ðUum  þeim  gðgnum  og 
giædum  er  jordenne  hefur  filgt  ad  fornu  og  nýu  og  hann  vard 
fremst  eigandi  ad.  med  so  felldum  ummerkium.  itokum  og 
kirkiugotsum  sem  hier  seigir.  torfskurd  i  nedra  nups  jörd  so 
sem  þarf.  og  tueggia  mánada  beit  öllum  innefienade.  Enn 
nupur  (aa)  i  mote  gelldfiar  rekstur  framm  a  ðnundarfitiar  og 
huannskurd  og  grasalestur.  landamerke  miUe  nupanna.  rædur 
ásholzgil  nedann  ur  nupsá.  og  vppi  maratiðrn.  þadann  og  yfir 
i  nupsvatn.  og  so  til  fialls.  firir  austann  nupsá  rædur  riupnadæl 
og  riettsyne  vpp  i  merarhamra  og  so  eptir  steinheide  og  framm 
i  brædur.  so  riettsýne  austur  i  kastala.  þa  rædur  þorvalldzá 
framm  j  þorvalldzvatn.  so  til  motz  vid  adalbool.  og  so  sudur 
ad  fiðlvðrdum  og  mikla  huannstod  vid  sunnannmenn.  þadan  j 
austurfloa.  og  so  ofan  á  ^nundarfitiar.  og  galltarsel.  Riettsyne 
heim  i  nupsvatn.  og  hier  til  fiorar  jardir  er  so  heita.  þuera. 
uialstader.  dadastader  og  bardastadir.  og  hier  til  kirkiugots  so 
mikil  sem  hier  seigir.  jordina  tungu  firir  tolf  hundrud  j  nups- 
þijngum.  tuær  kýr  og  tuð  ásaudar  kugillde.  tuð  hross  gðmul. 
og  fimm  hundrada  reka  á  enne  i  bitru.  Enn  hier  j  mot  gaf 
firrnefndur  þorsteirn  tuttugu  hundrada  jðrd  j  hunavatnsþijnge. 
tiju  kugillde  og  tiju  hundrud  j  fuUura  aurum  þrattnefndum 
Hrafne  Jonssine  firir  adurgreinda  jðrd.  skal  huor  umm  sig 
tijttnefndur  þorsteinn  Jonsson  og  optnefndur  hrafn  suara^) 
lagariptijngum  á  þeim  jðrdum  sem  huðr  selide  ðdrum.  Enn 
badir  hallde  til  laga. 

Og   til    sannenda   hier  umm  setium  vier  firrnefndir  menn 


')  þorsteins    Jonssonar(!),    afskr.;    ')  Hrafns   Jonssonar(!),    afskr.; 
•)  suare(!),  afskr. 


1448.  PÁFABRÉF  TIL  BISKUPA   Á  ÍSLANDI  UM  GRÆNLAND.    749 

vor  jnnsiglfi    firir   þetta  jardakaupsbrief.    skrifad  j   sama  stad 
deige  og  áre  sem  firr  seiger. 


776.  20.  September  1448.  i  Rómaborg. 

NiKULÁs  páfi  hinn  V.  skipar  Skálholts  og  Hólabiskupi  að  sjá 
Grænlendingum  fyrir  prestum  og  biskupi,  því  þeir  hafi  verið 
biskuplausir  í  þrjátíu  ár  síðan  heiðingjar  réðust  á  þá,  og  brutu 
þar  allan  obbann  af  kirkjunum  og  handtóku  þá,  sem  kristnir  voru. 

Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  527,  eptir  bréfabók  Nikulásar  páfa  hins 
fimta  XXIII,  251b;  Grönlands  historiske  Mindesmærker  III,  165 — 176 
(með  langri  skýringu  og  danskri  þýðingu);  Munter  Kirchengeschicte 
I,  584—587;  Schlegel  Samlung  zur  dán.  Geschichte  Kh.  1771,  I. 
1.  178. 

Nicolaus  episcopus  s.  s.  d.  venerabilibus  fratribus  Schaoltensi 
et  Olensi  episcopis  salutem  et  ap.  ben.  Ex  iniuncto  nobis 
desuper  apostolice  seruitutis  officio  vniuersarum  ecclesiarum 
regiminj  presidentes  sic  auctore  domino  pro  animarum  salute 
pretioso  saluatoris  redemptas  [sc.  redemptarum]  commercio 
nostre  solicitudinis  curam  impendimus  ut  illas  non  solum 
impietatis  et  errorum  procellis  sepius  fluctuantes  sed  et  erumnis 
et  persecutionum  turbinibus  inuolutas  ad  statum  optime 
tranquillitatis  reducere  studeamus.  Sane  pro  parte  dilectorum 
filiorum  jndigenarum  et  vniuersitatis  habitatorum  jnsule 
Grenolandie  que  in  vltimis  finibus  occeani  ad  septentrionalem 
plagam  regni  Norwegie  in  prouincia  Nidrosiensi  dicitur  situata 
lacrimabilis  querela  nostrum  turbauit  auditum  amaricauit  et 
mentem  quod  in  ipsam  jnsulam  cuius  habitatores  et  jncole  ab 
annis  fere  sexcentis  Christi  fidem  gloriosi  sui  preconis  beati 
Olaui  regis  predicatione  susceptam  firmam  et  intemeratam  sub 
sancte  Romane  ecclesie  et  sedis  apostolice  institutis  seruarunt 
ac  quod  tempore  succedente  in  dicta  jnsula  populis  assidua 
deuotione  flagrantibus  sanctorum  edes  quamplurime  et  insignis 
ecclesia  chathedralis  erecte  fuerunt  jn  quibus  diuinus  cultus 
sedulo  agebatur  donec  illo  permittente  qui  imperscrutabili 
sapientie  et  scientie  sue  scrutinio  persepe  quos  diligit  tempo- 
raliter  corrigit  et  ad  meliorem  emandam  castigat  ex  finitimis 
littoribus   paganorum    ante  annos  triginta  classe  nauali  barbarj 


750  PÁFABRÉF  TIL   BISKUPA   Á  ÍSLANDI  UM  GRÆNLAND.    1448. 

insurgentes  cunctum  habitatorum  ibidem  populum  crudeli 
inuasione  aggressi  et  ipsam  patriam  edesque  sacras  igne  et 
gladio  deuastantes  solis  insula  nouem  relictis  ecclesijs  parroc- 
hialibus  que  latissimis  dicitur  extendj  terminis  quas  propter 
crepidines  montium  commode  adire  non  poterant  miserandos 
vtriusque  sexus  jndigenas  illos  precipue  quos  ad  subeundum 
perpetue  onera  seruitutis  aptos  uidebant  et  fortes  tanquam 
ipsorum  tyrannidj  accommodatos  ad  propria  vexerunt  captiuos 
verum  quia  sicut  eadem  querela  subiangebat  post  temporis 
successum  quam  plurimi  ex  captiuitate  predicta  redeuntes  ad 
propria  et  refectis  hinc  inde  locorum  ruinis  diuinum  cultum 
possetenus  ad  instar  dispositionis  pristine  ampliare  et  instaurare 
desiderent  et  quia  propter  preteritarum  calamitatum  pressuras 
fame  et  inedia  laborantibus  non  suppetebat  hucusque  facultas 
presbiteros  nutriendi  et  presulem  toto  illo  triginta  annorum 
tempore  episcopi  solatio  et  sacerdotum  ministerio  caruerunt 
nisi  quis  per  longissimam  dierum  et  locorum  distantiam  diui- 
norum  desiderio  ofíiciorum  ad  illas  se  conferre  voluisset  ecclesias 
quas  manus  barbarica  illesas  pretermisit  nobis  humiliter  sup- 
plicarj  fecerunt  quatinus  eorum  pio  et  salutari  proposito  paterna 
miseratione  cucurrere^)  et  ipsorum  in  spiritualibus  supplere 
defectus  nostrumque  et  apostolice  sedis  in  premissis  fauorem 
impartirj  beniuolum  dignaremur.  Nos  igitur  dictorum  jndigenarum 
et  vniuersitatis  habitatorum  prefate  jnsule  Grenolandie  iustis 
et  honestis  precibus  et  desiderijs  inclinati  de  premissis  et  eorum 
circumstantijs  certam  notitiam  non  habentes,  fraternitati  vestre 
quos  ex  uicinioribus  episcopis  insule  prefate  esse  intelleximus 
per  apostolica  scripta  committimus  et  mandamus  quatinus  vos 
uel  alter  vestrum  diligenti  examine  auditis  et  intellectis  premis- 
sis  si  ea  veritate  fulcirj  compereritis  ipsumque  populum  et 
indigenas  numero  et  facultatibus  adeo  sufíicienter  esse  resumptos 
quod  id  pro  nunc  expedire  uidebitis  quod  ipsi  aíFectare  uidentur 
de  sacerdotibus  ydoneis  et  exemplarj  vita  preditis  ordinandi 
et  prouidendi  plebanos  et  rectores  instituendj  qui  parrochias 
et  ecclesias  resarcitas  gubernent  sacramenta  minestrent  et  si 
vobis  siue  alterj  vestrum  demum  expedire  uidebitur  et  oppor- 
tunum  requisito  ad  hoc  metropolitani  cousilio  si  loci  distantia 
patietur  personam  vtilem  et  ydoneam  nostram  et  sedis  apostolice 

')  þannig. 


1448.  HVALEYRI.  751 

communionem  habentem  eis  in  episcopum  ordinare  et  instituere 
ac  sibj  munus  consecratonis  in  forma  ecclesie  consueta  nomine 
nostro  jmpendere  et  administrationem  spiritualium  et  temporalium 
concedere  recepto  ab  eodem  prius  juramento  nobis  et  Romane 
ecclesie  debito  et  consueto  valeatis  uel  alter  vestrum  valeat, 
super  quibus  omnibus  uestram  conscientiam  oneramus,  plenam 
et  liberam  uobis  uel  alterj  vestrum  auctoritate  apostolica  conce- 
dimus  tenore  presentium  facultatem  statutis  et  constitutionibus 
apostolicis  et  generalium  conciliorum  ac  alijs  in  contrarium 
editis  non  obstantibus  quibuscunque.  Datum  Rome  apud  Sanc- 
tam  Potentianam  anno  jncarnationis  dominice  millesimo  quad- 
ringentesimo  quadragesimo  octauo  duodecimo  kal.  Octobris 
pontificatus  nostri  anno  secundo. 

Gratis  de  mandato  domini  nostri  pape. 


m.  [1448  eða  siðar]. 

ViTNiSBURÐR  Hafliða  Gizurarsonar  um  landeign  og  landamerki 
Hvaleyrar  við  Hafnarfjörð. 

ÁM.  238.  4to  bl.  40  a^)  (Bessastaðabók),  skr.  c.  1570.  Til 
eru  og  aðrar  afskriptir  af  bréfinu,  en  þær  eru  allar  komnar  frá 
Bessastaðabók.  Bréf  þetta  veltr  eiginlega  á  árunum  1444 — 1481, 
eða  þeim  tíma,  sem  Steinmóðr  var  ábóti  í  Viðey.  Hann  var  optar 
en  einu  sinni  officialis  Skálholtsbiskupsdæmis,  en  í  fyrsta  skipti  var 
hann  það  1448,  og  gæti  bréf  þetta  verið  frá  þeim  tíma.  þess  má 
geta,  að  séra  Gunnar  Magnússon  kemr  við  transscripta  Viðeyjar- 
bréfa  1475. 

Maldagi  ca  Hualeýre. 
Jii  primis  svo  felldann  vitnisburc)  hanbfesti  haflibi  giss- 
vrarson  herra  Steinmobi  Abota  j  vibeý  at  kirkian  aa  hvaleýri 
ætti  forlakstabe  og  hravfivelle.  hamranes  ok  grisanes  ok  alltt 
firir  svnnann  vtann  ok  ofan  ok  vp  vr  hvaleyrar  vatnni  ok 
norbvr  j  kornnstapa  hravn.  ok  alltt  vp  meb  gotvnni  firir  svnn- 
ann  ok  vp  yfer  þormo^z  hofba  ok  þar  sý^vr  j  nýia  hravn  ok 
sibann  ofan  meh  ollv  nýia  hravni  nema  litinn  skog  er  lavgar- 
nes  kirkia  aa  \ib  laníJsýbri  j  hvaleýrar  hofba. 

')  Neðst  á  spássíu  hér  í  bókinni  hefir  Vigfús  á  Kalastöðum  (d.  1595) 
ritað  nafn  sitt:  'Vigfus  Jonsson  aa  mig  uel  mattu  sie(!)  mig«. 


752  ERKIBISKUPSBRÉF.  1449. 

Ribv  þessir  menn  aa  lanba  merki  meö  fýrgreinc)vm  hafliba. 
gvnnar  prestvr  magnvsson.  brandvr  o^bzson.  gvnnar  biarnnarson. 
hellgi    olafsson    og   vier  hvgbvra  þessi  lanc>a  merki  savnn  vera. 


778.  16.  Febrilar  1449.  í  Óslð. 

AsLÁKR  erkibiskup  í  Niðarósi  gefr  Gottskálki  Hólabiskupi  fult 
umboð  til  þess  að  veita  hverjum  sem  hann  vilji  Oddastað, 
Hítardal,  Grenjaðarstað  og  Breiðabólstað  í  Vestrhópi,  og  að 
taka  saman  subsidium  (pallii). 

AM.  235  4to  bls.  9,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.  þetia,  er  með  hendinni  frá  tímum  Gottskálks  biskups 
Kænekssonar.     Bréfið  er  prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  II,  348—49. 

Wy  aslac  med  gudz  miskund  írchebiscop  j  nidheross  oc 
paueligx  setes  legatus  heils[e]  jder  alla  wara  keira  oc  elskeliga 
syner  bade  lerde  oc  leika  sem  byggia  oc  boa  j  skalaholtz  oc 
hola  biscopsdamum  a  jslande  kerlige  med  gud  oc  ware  annde- 
liga  bletzan  jder  kunnokt  gorande  med  þessu  varo  opno  brefue 
at  wy  haufom  fengit  warom  vyrdeligom  broder  herra  biscop 
gotskalk  wort  fult  wald  oc  lagligtt  vmbod  þil  at  vnna  forlena 
skipa  skipta  oc  gifua  til  fuUar  egnar  war  beneficia  oc  kirkior 
sem  sancte  olafuer  oc  vy  sielfue  þer  eigande  erom  vppa  jslande 
som  sua  heita  oddastader  oc  hitradaler  sem  liggia  j  skalaholtz 
biscopsdome  sua  oc  greniadarstader  oc  bredabolstader  som 
liggia  j  hola  biscopsdome  huariom  sem  helst  honom  tekkes  a 
wara  vegna  j  þeirra  lifdaga  nema  þeir  sielfue  þem  af  sik  briota. 
Tiliom  vy  oc  þet  at  alla  þe  sem  þenna  beneficia  fyrnefnd  halda 
oc  hafua  til  eingnar  at  þe  gifua  oss  eder  uarom  virdeligom 
broder  herra  biscop  gotscalk  a  vara  vegna  nokot  subsidium  oc 
renimanceligen^)  goduilia  þer  af  at  vy  mattom  finna  heider  oc 
hersemd  af  þem  beneficijs^)  sem  til  hera  helga  tronderas  kirkio  et 
cetera.  han  ma  oss  þet  alt  framdeles  til  oss  senda  sem  han  þer 
af  far  a  vara  vegna.  her  med  befala  vy  jder  alla  gud  oc  herre 
sancte  olaf  konung  nu  oc  jempnæn. 

')  þannig;  veinmanceligen,  Hist.  Eccl;  *)  er  krullað  og  óglögt 


1449.  HÓLL  f  BOLUNGARVÍK.  753 

Scriptiim  asloye  feria  3*  post  dominicam  sexagesime  anno 
domini  CD^  cd  xl^  nono  Sigillo  nostro  presentibus  appenso  jn 
fidem  et  testimonium  omnium  et  singulorum  premissorum. 


779.  16.  Febríiar  1449.  á  Hðli  í  Bolungarvík. 

Bessi  Einarsson  selr  með  samþykki  Sæunar  Guðinadóttur 
konu  sinnar  jungkæra  Einari  J>orleifssyni  jörðina  Hól  í  Bol- 
ungarvík  og  aðrar  fleiri  jarðir,  alt  hundrað  hundraða  og  átta 
tigi  hundraða,  fýrir  ^Reyki  í  Skagafirði  og  fleiri  jarðir  með 
sömum  dýrleika. 

AM.  dipl.  afskrr.  976  »Epter  original  fra  Sæmundi  Maguus- 
syni  a  Holi  i  Bolungarvik,  accuratissime.  Under  þessu  brefi  hafa 
hangt  .7.  innsigle,  nu  er  eckert  epter  nema  hid  5*^  sem  er 
S.  SIGVKDI  B.  Af  þessu  kaupbrefe  Einars  þorleifssouar  og  Bessa 
Einarssonar  liefi  eg  haft  (til  hans  fra  Sæmundi  Magnuss  syne) 
Copie  skrifada  med  hendi  Eggerts  Iðgmanns  Hannessonor  nisi  fallor 
<;irca  anuum  Christi  1565  edur  sidar.  var  su  Copia  ærid  oriktug, 
þvi  þar  inne  var  hlaupid  yfir  eitt  og  annad  er  i  originalnum  stendur, 
af  minna  atride,  og  iafnvel  undanfelld  nöfn  nockurra  af  þeim 
iórdum  er  Einar  selldi  Bessa;  hvar  á  þo  brefed  rijdur.  So  stod  og 
Eyrarfell  fyrir  Yrarfell.  og  i  fleiru  var  þesse  utskrift  oriett.  Nedan 
under  brefed  var  skrifad  med  sömu  hende  Eggerts  lögmanns,  vidimus 
Sigurdar  Ormssonar  og  Ara  Einarssonar  i  Saurbæ  á  Kaudasandi 
arum  epter  guds  burd  M.  D.  Ix.  v.  ára.  Copia  þesse  var  skrifud 
utan  á  trausscriptum  uefndra  Sigurdar  og  Ara,  dat.  Saurbæ  1565. 
yfir  .3.  bref  af  dato  1469  um  Bolungarvikurtolla.  Synest  ad 
Eggert  Iðgmadur  hafe  so  tilætlad,  ad  þeir  sem  læse  þetta,  skylldi 
hallda  þad  fyrir  transscriptum  legitiraum  Sigurdar  og  Ara.  Enn 
mier  þykir  ovist  hvert  þeir  hafi  medvitandi  vered  ad  þad  so  være 
skrifad  aptan  á  þeirra  bref.  Er  og  insvetum  ad  transscribera 
soleidis  bref  under  bakvendtum  innsiglum  og  hægasti  mati  at  giðra 
fals,  þvi  upp  á  þá  visu  vantadi  aldri  innsigle  under  bref,  ef  bok- 
felled  være  hreint  aptan  á.  So  er  og  þesse  copia  so  raung,  ad 
ecki  er  liklegt  ad  adgiætner  menn  munde  vilia  láta  hana  vera  under 
sinum  nðfnum  edur  innsiglum.  þetta  er  nu  so  vitt  sialfre  copiuune 
med  hendi  Eggerts  Iðgmanns  vid  vikur.  Her  fyrir  utan  er  copian 
enn  þá  ad  Ödrum  sidar  falsificerud  so  vitt  arstalenu  vid  kiemur. 
Su  copia  af  kaupbrefe  Einars  þorleifssonar  og  Bessa  Einarssouar 
um  Hol  i  Bolungarvik,  sem  skrifud  er  aptan  á  vidimus  Sigurdar 
Ormssonar  og  Ara  Einarssonar  1565.  yfir  3.  document  1469.  um 
Bolungarvikurtolla,  er,  nu  sem  stendur,  raderud  i  arstalenu.  þad 
synest  ad  þar  mune  til  forna  staded  hafa.  m  |  cccc  |  xl  j  z  niv  ara 
en  nu  stendur  þar  j.  m  j  cccc  |  xl  z  i\   ara.  og  er  xl  z  audsynelega 

Dipl.  Isl.  IV.  B.  48 


754  HÓLL  í  BOLÍJNGARVÍK. 


1449. 


raderad  og  skrifad  i  aptur  nied  ðdru  bleke.  nefnelega.  sá  sem  þetta 
hefur  ætlad  ad  falsa,  epter  þvi  false  sem  giðrt  var  vid  höfudbrefed. 
hefur  vered  oviss  i  hvört  arstaled  munde  þar  eiga  ad  vera  xL.  eda 
.L.  hefur  hann  þvi  kannske  raderad  þad  xL  er  stod,  og  ætiad  ad 
giðra  ur  .L.  Sidan  hefur  hann  beþeinkt  sig,  þad  mundi  þo  eiga 
ad  vera  xL.  og  hefur  so  sett  aptur  xL.  eins  og  þad  stod.  Nu  eru 
i\  af  gðmlu  skriftenne.  þad  eru  oefad  sidustu  figururnar  af  niv. 
hefur  falsarenn  skafed  n  framan  af,  og  sidara  leggenn  af  .v.  aptan 
af.  Nu  vard  biled  ofmikid  milli  xL.  og  n.  þar  fyrir  er  nu  xL 
stærra  nockru  ritad,  enn  hinum  numeris  sambydur.  Jtem  z  sem 
stendur  strax  epter  xL.  flassalega  stort,  og  olikt  Ödrum  z  er  i  brefinu 
standa  yfir  allt.  So  þetta  allt  er  audkiennelegt  fals,  giört  epter 
þad  (kannske  laungu)  ad  Eggert(nisi  fallor)  hafdi  þessa  Copiu  hier 
skrifad.  Utan  á  brefinu  o:  nedan  under  þessarre  Copiu  stendur. 
Til  Arna  honda  Gislasonar.  Synest  mier  þad  med  sömu  hende 
(Eggerts  lðgmanns)<«.  Af  þessari  kopíu  Eggerts,  sem  Árni  talar 
hér  um,  finst  nú  afskript  meðal  fornbréfaafskripta  Árna  Nr.  977, 
þó  ekki  beint  eptir  afskript  Eggerts,  heldr  eptir  kopíu  með  hendi 
Jdns  Magnússonar  Dalasýslumanns  (d.  1641):  ^í^etta  fyrer  framan 
skrifad  bref  hefi  Eg  underskrifadur  látid  rita  epter  Copiu  á  pappir, 
skrifadre  med  eigin  hendi  Jons  Magnussonar  er  syslumadur  var  j 
Dalasyslu,  og  af  honum  siálfum  underskrifadri.  Liede  mier  þessa 
Copiu  Sæmundur  Magnusson  á  Holi  j  Bolungarvik.  —  Árne  Magn- 
usson.  —  Copia  þesse  er  riett  ritud  epter  hende  Jons  Magnussonar, 
enn  hverge  nærre  riett  epter  Originalnum.  —  AMagnusson«.  Fyrir- 
sögn  bréfsins  í  þessari  afskript  er:  i>Kaupbref.  Holl  j  Bolungar- 
vijk  er  gefid  vid  Re^kium  j  Tungusveit  med  ðdrum  jardaskiptum 
1449  aEir«.  í  safni  Arna  Nr.  381.  Fol.  er  afskript  af  þessu  bréfi 
eptir  transskripti  Egerts  frá  1565  með  hendi  Sæmundar  Árnasonar 
á  Hóli,  staðfest  20.  Marts  1615  á  Hóli  í  Bolungarvík  af  Sigmundi 
Egilssyni,  Nikulási  Jónssyni  og  Sigurði  Snorrasyni,  og  er  ártai  þar 
krullað,  en  sýnist  vera  1422.  í  MSteph.  27.  4to  bls.  371—72, 
með  hendi  Benedikts  lögmanns  þorsteinssonar,  er  ártalið  1452. 

Kaupbref  Einars  porleifssonar  fyrir  Holi  i  Bolungarvik. 

fad  giorum  vær  þordr  audunarson.  þorgeir  jonsson.  jon 
f>orsteinsson.  sigurdr  bardarson.  nickulas  einarsson  og  hallr 
þorvalldzson  godum  monnum  kunnjgtt  med  þessv  voru  opnu 
brefui  ad  þar  vorum  vær  j  hia  saam  og  heyrdum  a.  a  holi  j 
Bolungarvik  sunnudagen  j  nivvikna  faustu  næsta  firir  peturs 
(Desso  þa  er  lidit  var  fra  hingatburdj  vors  herra  jesv  christi 
þvshvndraud   fiogur   hvndraud   fioretiger   og    niv   ar.^)    ord  og 

^)  >þegar  eg  feck  þetta  bref  i  hendur  þá  var  krassad  i  arstaled 
med  nyu  gulu  greibleki  og  nyrre  plumpre  hende  þvilikast  sem  vera 
mundi  hafa  att  fimtiger  og  tvö.      Er  eg  oviss  um  þá  tvo  stafi  im. 


1449.  HÓLL  í  BOLUNGARVÍK.  755 

handaband  þeirra  jvngkæra  einars  þorleifssonar  og  bessa  bonda 
einarssonar.  ad  svo  firir  skildv  ad  fyrr  nefndur  besse  sellde 
adr  nefndum  einare  til  fvllrar  ejgnar  og  med  fvllv  samþycki 
og  vpplagi  sævnnar  gvdinadottur  sinnar  eiginkonv  vndan  sier 
og  sinum  erfingium  nefndum  einare  og  hans  erfingium.  þessar 
jardir  er  svo  heita  hol  j  bolvngarvik.  mydal.  tungu.  hlidir  tvær. 
hraun  tau.^)  backa  tao.^)  breida  bol.  keflavik  og  botn  j  suganda 
firde.  var  þetta  jarda  gostz^)  hvndrat  hvndrata  og  atta  tiger 
hvndrada.  selldi  fyr  nefndr  besse  allar  þessar  jardir  med  aullum 
þeim  gaugnum  og  gædum  sem  hann  og  hans  kujnna  vrdu 
fremst  eigande  ad.  og  heimjlade  tjtt  nefndum  einare  til  eignar 
allt  þad  fe  þar  fyndjzt  j  jordv  og  a.  reiknade  optt  nefndr 
besse  kirkjunnar  eign  a  fyr  nefndum  hole  jordjna  lifur.  geira- 
stade  og  geirsbreckv  j  sugandafirdi  og  þar  til  tjv  malnytjv 
kugilldj  og  fim  hvndraud  j  aullum  þarfligum  penjngum  og 
kalec  er  vegur  halfa  mðrk.  gaf  tjtt  nefndr  einar  hier  j  mot 
jordina  reyki  j  skagafirdi  j  tvngvsveit.  steinstade.  merkigard. 
anastadi.  ýrarfell.  harrastadj.  backa  og  myrar.  var  þetta  jarda 
gostz^)   hvndrad   hvndrada   og   attatiger  hvndrada.    giordj    fyr 

þo  mier  vist  syndest  ad  þad  mundi  so  vera  eiga.  imö:  þad  getur  ei 
annad  vered  þvi  i  allt  fiore  var  krassad  med  nya  blekinu.  hvers 
ei  hefdi  þurft  ef  falsarenn  hefdi  viliad  lata  árstaled  hallda  sier  hac 
in  parte.  Annars  seigest  þetta  kaupbref  ad  vera  daterad  1442.  i 
þeirre  Dissertation  til  Jens  Sðrenssonar  um  Vatzfiardartollana ;  kiemur 
þad  þar  af,  ad  epter  þetta  krass  var  árstaled  litt  læst,  og  hefur  þad 
synst  so  (42)  vera.  Og  af  sama  fundamento  er,  oefad,  árstaled  so 
corrigerad  sem  þad  er,  i  apographo  þessa  brefs  med  hendi  Eggerts 
lögmanns  Hannessonar  (vide  ahbi)  nefnelega  sá  falsarius  hefur  lated 
xl.  vera  sem  þad  var  (iafnvel  þott  hann  þad  raderad  hafi  og  ur  stad 
fært  en  ur  niv  (sem  synest  þar  mune  stadid  hafa)  hefur  hann  giört 
i\  (o:  ii)  sciHcet  eradendo  posteriorem  virgulam  roo  v  og  n.  ante  i 
simiHter  eliminando.  tiger  z  hiellt  sier  af  gðmlu  skriftenne,  enn  tvö 
var  skirt.  Eg  sá  strax  ad  þetta  var  fals,  og  þvode  eg  svo  þetta  nya 
blek  burt.  Er  nu  sidan  árstaled  skirt  og  klart  med  gðmlu  skriftenne 
fioretiger  og  niv.  hvad  ed  sama  arstal  stendur  i  þeim  copium  er  menn 
af  nefndu  brefe  hafa  i  ættartðlubokum.  Hvar  fyrir  þetta  arstal  hafi 
nu  átt  ad  falsast  er  oHost,  þad  hefur  þo  eitthvad  komid  upp  á 
BolungarvikurtoHa,  þvi  i  þeirre  materiu  finnast  fleiri  fðlsud  bref, 
bædi  upp  á  sidu  Holsmanna  og  Vatzfirdinga*.  (AM.);  ')  þannig;  ^)  >gosz. 
fyrst  hefur  skrifarenn  i  þessum  tveimur  stðdum  skrifat  goztz.  sidan  er 
þetta  corrigerad,  og  giðrt  f.  ur  þvi  fyrra  z.  Mundi  eiga  ad  skrifazt 
gotz'  (AM). 

48* 


756  LUNDARBREKKA  OFL.  1449. 

nefndr  einar  optnefndan  bessa  kuittan  af  suo  miclum  penjngum 
sem  hann  tekur  kirkjunar  vegna.  skylldi  optt  nefndr  bessi 
suara  lagariptin(g)vm  a  fyr  greindum  jordum  þeim  er  hann 
selldj  enn  ejnar  skyllde  hallda  þeim  til  rettra  laga. 

Og  til  sannjnda  hier  um  setta  eg  titt  nefndr  bessi  mitt 
jncigle  med  þessara  fyrr  nefndra  manna  jnciglum  firir  þetta 
jardakaupa  bref  er  giortt  var  j  sama  stad  degi  og  aari  sem 
fyr  segir. 


780.  19.  Febmar  1449.        á  Helgastöðum. 

Olafr  Loptsson  selr  Ásgrími  Jónssyni  með  samþykki  Guðrúnar 
konu  sinnar  jarðirnar  Tjörn  og  Hafralæk  í  Aðaldal,  en  Asgrímr 
leggr  á  mót  með  samþykki  Guðrúnar  Magnúsdóttur  konu  sinnar 
jörðina  Lundarbrekku  í  Bárðardal. 

A. 

AM.  Fasc.  XII,  16,  frumritið  á  skinni.       Fimm    innsigli    hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  i\ú  eru  þrjú  af  þeim  dottin  frá. 

vm  tiorn  i  adaldal. 
f  ath  gerum  ver  sveinbiörn  prestur  þordarson.  olafvr  magn- 
vsson.  bergvr  steinþorsson.  jon  þorarinsson.  jon  oddzsson.  þordvr 
jngimvndarson  ok  gudmvíidvr  jonsson.  godvm  monnum  kvnn- 
igth  med  þessv  vorv  brefvi.  at  þa  er  lidith  var  fra  hingatbvrd 
vars  herra  jehsv  christi  þvshvnndrat  fiðgvr  hvndrat.  fiorer 
tigir  ok  niv  aar.  vorvm  ver  j  hia  þridiadaghinn  næsta  firer 
paalsCDessv^)  aa  helgastavdvm  j  Reykiadal.  saam  ok  heyrdvm  sa 
handaband  þessara  manna  olafs  lopthzsonar  af  einne  alfw. 
enn  aasgrims  jonssonar  af  annari.  at  svo  firer  skildv.  at  olafvr 
lopthzson  selldi  fyrrriefndvm  asgrime.  med  samþýcki  gvdrvnar 
konv  sinnar.  jardir  tvær  er  svo  heita.  tiðrn  ok  hafralækvr.  er 
liggia  j  adaldal,  j  nestadar  kirkiv  sokn  til  fvUrar  eignar  med 
oUvm  þeim  gavgnvm  ok  gædvm  sem  greindvm  jördvm  fýlgir 
ok  fýlgth  hefir  at  fornv  ok  nýiv  ok  hann  vard  fremst  eigaíidi 
at.  sagdi  olafvr  bænhvs  skýlld  a  hafralæk.  enn  haalfkirkiv  skýlld 
aa  tiðrn  ok  skildi  olafvr  a  asgrim  allan  kirkiv  Reikning.  sidan 
Rafn  gvdmvndzsson  lavgman  atti  fýst  jordina.  Her  j  moti  gaf  aas- 
grimur  jonsson  med  samþýcki  ok  fvllv  vpplagi  gvdrvnar  magn- 

')  =  22.  Janúar. 


1449.  LUNDARBREKKA  OFL.  757 

vsdottvr.  konv  sinnar.  olafvi  lopthzssyni  jordina  a  Ivndarbreckv. 
er  liggvr  j  bardardal.  til  fvllrar  eignar  med  ðllvm  þeim  gavgnvm 
ok  gædvm  ok  hlvnendvm.  sem  greindri  jordv  fylgir  ok  fylgt 
hefir  at  fornv  ok  nyv  ok  hann  ok  gvdrvn  kona  hans  vrdv 
fremzt  eigandi  ath.  Reiknadi  asgrimvr  þriatigi  hvnndrada. 
kirkiveign  j  jördvnne.  skal  optnefndvr  olafvr  svara  ok  borga 
vpp  aa  sina  peninga  ok  konv  sinnar  porcio  ok  fýrnd  kirkivnnar 
ok  henar  ornameiitvm.  þui  sem  fallit  hefer  sidan  jon  Run- 
olfsson  atti  jðrdina.  skylldv  þrattgreindir  menn  olafvr  ok 
asgrimvr  hvor  vm  sig  svara  lagariptingvm  a  þeim  jðrdvm  sem 
hvor  avdrvm  selldi.  ok  hvor  hallda  til  fvllra  laga  þeim  jðrdvm. 
sem  hvor  at  avdrvm  keýpti.  skildi  olafvr  lopthzsson  med  handa- 
bandi.  at  asgrimvr  jonsson  ok  gvdrvn  kona  hans  skylldv  selia 
honvm  aptvr  fýstvm  jðrdina  a  hafralæk  firer  svo  mikla  peniiiga 
sem  þav  mætti  avdrvm  dande  monnvm  selia.  skylldi  þessi 
vedmaali  staiida  a  greindri  jðrdv  obrigdilegur.  svo  leingi  sem 
tittnefndvr  olafvr  væri  til.  nema  þau  villdi  honvm  fýrr  selia. 
enn  einga  makt  hafua.  ef  hans  misti  med.  ok  til  sanenda  her 
vm  settvm  ver  fýrrnefnndir  menn  vor  jnnzsigli  firer  þetta 
jardaakavpsbref  skrifuath  aa  helgastavdvm  j  Reýkiadal.  midvikv- 
daghinn  næsta  firer  favstv  jnnganng.  aa  sama  aare  sem  fýrr  segir. 


Stockholm.  Isl.  membr.  Nr.  16.  4to  bl.  60  b,  skr.  c.  1450, 
og  stendr  á  höfði.  Sbr.  Heilagramanna  sögur  I,  formáli  bls.  xvj. 
Hér  hefir  aldrei  verið  ritað  niðrlag  bréfsins,  en  einkennilegt  er  það, 
að  því  er  snúið  við  og  að  hér  er  heiU  kafli,  sem  ekki  stendr  í 
frumbréfinu  (A). 

At  suo  fyrir  skildv.  at  asgrimvr  jonsson  seldi  olafi  loptz- 
sýni  med  samþýcki  gvdrunar  eigin  konv  sinnar.  jordina  Ivnndar- 
breckv.  er  liggvr  j  baardardal.  med  ölivm  þeim  gavgnum  oc 
gædvm.  som  greindri  jordv  fylgir  oc  fylgt  hefir  at  fornv  oc 
nýv  oc  hann  vard  fremzt  eigandi  at.  Reiknar  asgrimur  þriatigi 
hunndrada  kirkiv  eign  j  jordvnne.  skal  olafvr  loptzsson  oc 
borga  vpp  a  sina  peninga  oc  konv  sinnar  porcio  oc  fyrnd 
kirkivnnar  oc  hennar  ornamenntvm.  þvi  sem  fallit  hefir  sidan 
jon  Rvnolfsson  atti  jordina  oc  til  þess  nv  er  komit.  [Reiknadi 
asgrimvr.  at  sira  þorkell  hefdi  lagt  til  kirkivnnar  j  kavpi  þeirra. 


758  HELGASTAÐIR.  1449. 

fýst  þa  bot  sem  hann  hafdi  giort  aa  kirkivnne  oc  þar  til  lofadi 
hann  ad  leggia  íimm  lanngbavnnd.  tvo  biora  oc  allar  sperrvr. 
messvklædi.  tvö  merki.  tveggia  avra  kalek  med  silfvr.  tvær 
jarnstikvr  nýar.  olafs  likneski.  oc  martinnvs  likneski.  allt  saman 
j  kirkivreikning.^)  her  j  mot  gefvr  olafvr  loptzson  med  samþycki 
gvdrvnar  konv  sinnar.  jardir  tvær  er  svo  heita.  tiorn  oc  hafra- 
^ækvr.  badar  saman  fyrir  fioratigi  hvnndrada.  er  liggia  j  ne- 
stadar^)  kirkiv  sokn  med  ðllvm  gavgnvm  oc  gædvm  sem  greindvm 
jordvm  fýlgir  oc  fylgt  hefir  at  fornv  oc  nyv  oc  hann  vard 
fremzt  eigandi  at.  segir  hann  halfkirkiv  skýlld  a  tiorn  enn  bæn- 
hvs  skýlld  a  hafralæk. 


781.  [nm  1449]. 

Skrá    um    eignir   Helgastaðakirkju,   er   séra  forkell  iukti,  en 
Ólafr  Loptsson  tók  við. 

Stockh.  Isl.  membr.  Nr.  16.  4to  bls.  2  b,  skr.  c.  1450;  er 
þetta    hér    framan    við  Nikulássögu,  sem  komin  er  frá  Helgastöðum. 

í>etta  var  goz  a  helgastavdvm  er  sira  þorkell  prestur  Ivkti 
enn  olafvr  loptzsson  tok  med. 

xj.  kyr.  iij.  asavdar  kugilldi.  x.  kvgilldi  j  gelldvm  navtvm. 

halfth   fiorda   hvndrath  j    ofridv  gozi.  ij.  hestar  oc  hross. 

halft  annat  hunndrath  Ivkt  j  porcionem  vm  vij.  aar. 

Jtem  ornamenta  kirkivnnar.  xij.  bækvr  oc  .xx.  godar  oc 
jUar.  kalekvr.  messvklædi  tvenn  vðnd  oc  brestvr  havfvtlin. 
glodarker.  elldberi.  kistv  þravm.  klvckvr  þriar.  oc  ein  brotin  oc 
kolflavs.  marivlikneski.  nicholas  likneski.  krossar  .ij.  smelltir 
oc  einn  steinndr.^) 


782.  21.  Marts  1449.  á  Hólum. 

SiGMUNDR  prestr  Steindórsson  selr  Gottskálki  biskupi  á  Hólum 
fimtán  hundraða  part  í  jöröunni  í  Ási  í  Vatnsdal,  en  biskup 
geldr  á  mdti  jörðina  Hól  í  Svartárdal,  og  á  Sigmundr  prestr 
að  gefa  fimtán  kúgildi  í  milli. 

^)  [þenna    kaíla   vantar    alveg   í   A;    ')  þannig;    ')  Hinumegin  á 
blaðið  er  skrifað  með  hér  um  bil  samtíða  hendi: 
sialdan  kemr  lan  hlæandi  aptur 

þvi  nu  er  brotid  spialdit  oc  jlla  velgt  bok. 


1449.  AS  í  VATNSDAL  OFL.  759 

AM.    Fasc.    XII,  19,  frumritið  á  skinni.       Fimm  innsigli  bafa 
verið  fyrir  bréfinu.     Eitt  af  þeim  er  dottið  frá. 

bref  vm  aass  j  vazsdal.^) 
Ollum  þeim  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
þorstein  jonsson  Kadman  heilagrar  holakirkiu.  gudmundur  narfa- 
son»  prestar.  skuli  loptzson.  þorleifur  þorsteinsson  ok  jon  stein- 
dorsson  kuediu  guds  ok  sina  kunnigt  giorandi  at  þa  er  lidit 
var  fra  hingatburd  vors  herra  jesu  christi  þusunndrut  cccc 
xl  ok  niu  ar  fostudaginn  jii  festo  benedicti  abbatis  j  studium  ía 
holum  j  hialltadal  voru  vær  j  hia  saum  ok  heyrdum  á  ord  þeirra 
ok  handaband  af  einni  alfu  virduligs  herra  ok  vors  andaligs 
fodur  gotskalks  med  guds  nad  biskups  aa  holum  enn  af  anare 
sira  sigmundar  steindorssonar  at  suo  firir  skildu  at  adur  nefndr 
sira  sigmundr  selldi  verdugum  herra  biskup  gotskalk  fimtan 
hundrut  j  iordunni  ase  j  vazdal  er  stendur  j  vndanfellz  kirkiu 
sokn  med  aullum  þeim  gognum  ok  gædum  sem  greindum  jardar- 
partt  hefer  fýlgt  at  fornu  ok  nýiu  ok  hann  vard  fremst  eigailde 
ath  hier.  hier  j  mot  gaf  verdugur  herra  biskup  gotskalk  jord  er 
holl  heitir  er  liggr  j  suartardal  j  bergstada  kirkiu  sokn  med  aullum 
þeim  gognum  ok  gædum  sem  greindre  jordu  hefer  fylgt  at 
fornu  ok  nýiu  ok  hann  vard  fremst  eigandi  ath.  skýlldi  nefndr 
sira  sigmundur  gefa  verdugum  herra  biskup  gotskalk  fimtan 
kugilldi  millum  jardanna.  skal  huor  vm  sig  þrattnefndr  werdugr 
herra  biskup  gotskalk  ok  optt  nefndr  sira  sigmundr  steindors- 
son  suara  lagariptingum  á  þeim  jordum  er  huor  selldi  audrum 
enn  bader  hallda  til  laga.  Ok  til  sanninda  hier  vm  setu  vær 
fyrrnefnder  menn  vor  jnsigli  firir  þetta  bref  er  giort  var  j  sama 
stad  degi  ok  ari  sem  fyrr  segir. 


783.                         1.  Apríl  1449.  i  Oslo. 

AsLÁKR  erkibiskup  í  Niðarósi  skipar  Gottskálk  Hólabiskup  yfir 

Skálholtsstól    og   visitator   yfir   alt    Island   og  að  taka  saman 
subsidium  pallii. 

AM.  235.  4to  bls.  8,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar, 
og  er  þetta  ritað  með  hendinni  frá  tímum  Gottskálks  Kænekssonar, 
Bréfið  er  prentað  1  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  346—48. 

^)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


760  GOTTSKÁLK  BISKUP.  1449. 

Wy  aslac  med  gudz  miskund  frchebiscop  j  nideross  oc 
paueligx  setes  legatus  helsa  jder  alla  heiJerliga  prelata  herrar 
oc  frliga  lerda  men  vara  keire  senir  oc  sua  allan  elskeliga 
almoga  sem  byggia  oc  boo  j  skalaholtz  oc  hola  biscopsdamum 
a  jslande  med  quediu  gudz  oc  warre  andeliga  bletzan  kunnikt 
görandi  at  saker  þes  at  þe  erliga  leirda  men  j  skalaholtz 
biscopsdjöme  hafua  til  oss  scrifuat  oc  0dmyukeliga  bidit  at  wy 
af  vare  ^rchebiscoplige  raakt  oc  valde  sem  wy  hafuom  af  heil- 
ogom  fædrom  pauom  j  Rom  at  skipa  oc  stadfesta  fulkomliga 
wan  wyrdeliga  broder  herra  biscop  gotskalk  j  hola  til  biscop- 
stolen  j  skalaholtz  biscopsdome.  [sem  þe  hafua  honom  prolaret.^) 
þar  ein  fulmektog  biscop  at  wara  stolenom  fore  standa  med 
alla  biscopliga  tign  oc  andeligtt  wald  oc  makt  sem  einora  rettom 
forman  oc  biscop  bor  at  hafua  af  sins  embites  wegna  clauster 
kirkior  oc  beneficia  sem  laus  eiro  oc  warda.  weita  oc  collaciones 
fore  gifua  oc  wmbodzmen  skipa  oc  til  setia  þer  sem  höfuir  oc 
rekningskap  af  þeim  þaka.  hafua  wy  honom  þetta  alt  j  wald 
fengit  sem  til  ber.  Jtera  scule  j  oc  alla  wita  at  wy  hafuom 
fengit  vart  fult  oc  logligt  vmbod  warom  keire  broder  herra 
biscop  gotskalk  at  vara  visitator  eíner  alt  jsland  a  ware  vegna 
med  allan  þan  stet  heidr  oc  wýrding  sem  til  bor  lag  oc  ret 
segia  oc  g0ra  mellom  claustra  folk  leirda  men  kirkior  oc  leik- 
men  at  japnfullo  makt  sem  uy  sielfue.  hafua  vy  oc  befalat 
honom  vpbera  oc  vt  at  kreifuia  vart  subsidium  pallij  bade  þet 
sem  fial  j  wyrdeligx  herra  vars  forfeiders  grchebiscop  Eskils  tiid 
goder  amindingar  oc  swa  j  vara  tiíd  sedan  vy  koma  til  grche- 
biscopsstolen  j  þrondeme  er  þet  subsidium  pallij  halfuar  rentor 
oc  þiundar  bede  af  claustrom  beneficiis  oc  bonda  kirkiom  sem 
feller  a  eina  aare  j  eins  grchebiscops  tiid  som  helga  paua  hafua 
stadfest  oc  demt  som  bref  j  trondemi  þer  om  wel  vt  uisa.  thy 
bidia  vy  (j)der  alla  saman  keirliga  oc  biodom  at  j  laten  han 
eder  hans  vmbodzman  wel  oc  greideliga  at  komastz  sem  for  er 
giort  a  jslande  vttan  alt  motemeie  sem  giort  var  ofuer  alt 
norigs  Rike  sem  viterligt  er  var  vyrdelig  broder  herra  biscop 
gotskalc.  þy  trondems  domkirkio  er  hofudkirkio  ofuer  alla 
kirkior  j  prouinsia.  her  med  befalom  vy  jder  gud  oc  sancte 
olaf  konung. 

Scriptum  asloye  feria  ij*  proxima  post  dominicam  passionis- 

^)  ptaret,  skb.;  frá  [  yfir  línunni. 


1449.  TRANSSKRIPT.  761 

doraini  anno  domini  CD^  cd°  xl  nouo  sigillo  nostro  presentibus 
appenso  in  fidem  et  testimonium  omnium  premissorum. 


784.  5.  Mai  1449.  á  Möðravöllum. 

Transskript  af  kaupbréfi  um  Auðbrekku. 

AM.  Fasc.  XII,  18,  transskript  á  skinni.  Fjögur  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  nú  er  ekki  eptir  nema  það  fyrsta.  AM.  dipl. 
afskrr.   148  (eptir  transskriptinu). 

011um  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  Senda. 
Jon  sigmundsson.  þorsteinn  þorsteinsson.  oddi  þorsteinsson 
ok  sueinn  þorkelsson  kuediv  guds  ok  sina  kunnigt  geraude. 
ath  vier  yfer  lasum  ok  heýrdum  yferleset  opet  bref  med  godra 
manna  jnsciglum  suo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier  seger. 
[Hér  kemr  kaupbréf  Ólafs  Vigfússonar  fyrir  Auðbrekku  frá  c.  1430 
— 40,  Nr.  482  í  þessu  bindi].  Ok  til  sannenda  hier  wm  settum 
vier  fyrnefnder  menn  vor  jnscigle  fyrir  þetta  wttscriptarbref 
skrifat  a  maudrvuaullum  j  haurgardal  manadagen  n§sta  epter 
krossmesso  vm  voret.  þa  er  lidet  var  fra  hingatburd  vors  herra 
jesv  christi  þushund  fiaugur  hundrut  xl  ok  niu  ar. 


785.  8.  Mai  1449.   á  Krossi  i  Landeyjum. 

Sex  manna  ddmr  geinginn  að  Dyrhólum  8.  Okt.  1448  útnefndr 
af  Jóni  officialis  Jónssyni,  þar  sem  |>ykkvabæjarklaustri  í  Veri  er 
dæmd  til  æfinlegrar  eignar  hálf  Dyrhólaey  í  Mýrdal  (Dyrhóladómr). 

AM.  Fasc.  Lxxv,  2,  með  hendi  porsteins  sýslumanns  Magnússonar 
á  þykkvabæjarklaustri,  skr.  1651.  Ritar  Árni  um  það:  »þetta  á  eg«. 
Aptan  við  þessa  afskript  ritar  þorsteinn  Magnússon  með  einginhendi: 
•  þennann  hier  fyrer  ofan  og  framan  skrifadan  dom  affhenti  mier 
þorsteijni  Magnussyni.  Salugi  Gijsli  heijtin  Arnason  nær  hann  aff- 
greijddi  mier  og  Biarna  heijtnum  Hákonarsyni  þijckuabægiarklaustur 
j  Alfftavere.  Anno  1612.  huer  domur  enn  same.  eg  meijna  enn  nu 
til  syniss  sie.  þo  oinsigiladur.  Eijnasta  vppa  pappijr  skriffadur.  þvi 
j  þann  tijma  sem  Eijrikur  heijtinn  Jacobsson  haffdi  halldid  þijckua- 
bægiar  klaustur.  þá  haufdu  fyrer  honum  skiemst  vocknad  og  fwnad. 
aull  klaustursenz  Bref.  svo  ecki  hauffdu  lesandi  verid.  vtan  fáeijn. 
huer  brefaskiemd.  ad  effter  hanz  dag.  haffdi  til  alþingiss  komid.  og 
þar  dæmtt  verid  ad  hanz  arffar  skilidu  Borga  og  Bitala.  allan  þann 
skada  sem  klaustrid  þar  aff  feijíngi.  edur  faa  kynue  et  cetera. 


762  ÞYKKVABÆJARKLAUSTR.  1449. 

Skrififad  ad  þijckuabæarklaustri  j  Alfftaueri  þann.  16.  Junij 
Anno  1651.  Thorsteirn  Magnusson  m.  E.  h.« 

Til  er  enn  önnur  afskript  J^orsteins  af  dómi  þessum  frá  1643 
og  er  henni  mest  fylgt  hér.  Var  hún  á  Dyrhólum  1704,  en  komst 
síðan  til  Vigfúsar  Gíslasonar.  Meðal  fornbréfaafskripta  Árna  Nr. 
2858  og  2859  er  afskript  af  bréfinu  eptir  afskriptum  þorsteins  sýslu- 
manns.  Aptan  við  bréfið  í  afskr.  1643  stendr:  »Suo  latandi  gamalltt 
(doms)  Bref  sem  hier  fyrer  framan  og  ofan  skriffad  stendur  heyrdum 
vær  vnnderskriffader  menn  vpplesid  ord  fyrer  ord  aa  þyckvabæarklaustre 
j  alfftaveri  þann  11.  Junij  Anno  1636.  Og  thil  merkis  vor  nöfn 
med  eiginhendi  hier  vnder  skriffum  j  sama  stad  dag  og  ár  sem  fyr  seigir. 
Halldor  Jonsson  m.  e.  h.  Gunnar  Sigmundzson  m.  e.  h. 

Jón  Biarnason  m.  e.  h.  Snorre  Eiolfsson  med  e.  h.a 

En    forsteinn    sýslumaðr    ritar    aptan    við   bréfið  svo  látandi  grein: 

»Jeg  Thorsteirn  Magnusson  medkienni.  ad  eg  hefe  suo  latande 
doms  Bref.  ohandskrifftad.  oinnsiglad  (vppa  pappijr  skriffad)  medtekid 
med  þijckvabægiarklaustri  nær  Gisle  s(alugi)  Aríiason  mier  þad  affhentti 
sem  hier  fyrer  ofan  og  framan  skriffad  stendur.  Og  til  sannenda 
merkiss  set  eg  mitt  naffn  hier  vnder  med  eigin  hendi.  Skrifad  ad 
Hollti  j  Mýrdal  þann  10.  Januarij  Anno  1643. 

Thorsteirii  Magnusson  m.  e.  h.« 

Rithætti  afskriptanna  er  hér  ekki  fylgt  út  í  æsar,  því  hann  er 
að  eingu  merkr,  og  margar  afskriptir  misjafnar  munu  liggja  milli 
þeirra  og  frumbréfsins. 

Domur  vm  Dyrholaey  Anno  Christi  1448. 
Aullum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
sendir  Jon  prestur  Jonsson  officialis  j  millum  Botzoar^)  og  Hel- 
kundarheidi.  Skalholtz  biskupsdæmis.  kuediu  guds  og  sina. 
kunnugt  giorandi.  ad  sub  anno  gracie  CD^.  cd°.  quadragesimo 
octauo  jn  festo  Demetrij  martiris.  ad  eystri  Dyrholum  j  Myrdal 
giorda  eg  suo  fallinn  dom  j  millum  herra  aabota  Kolbeins  af 
J>yckuabæ  og  Gunnars  Markussonar  vm  Dyrholaey.  ad  herra 
aaboti  Kolbeinn  kærdi  til  Gunnars  Markussonar  klaustursins 
vegna.  ad  hann  eignadi  sier  alla  beit  og  haga  aa  adurgreindri 
Dyrholaey.  [eins  vm^)  lofun  og  skipatekiur  og  vndirgiauf  a  ann- 
ara  manna  skip  eignar  [hann  sier  allt  saman  og  hefur  haft 
sidan  hann  kom  til  Dyrhola  og  hann  fieck  þa.*)  enn  herra  aaboti 
Kolbeinn  kallar  alla  halfa  Dyrholaey  klaustursins  eign  j  fyckuabæ 
ad    aullum    gaugnum    og   giædum.    sem    eynni  fylgir  og  fylgt 

')  Bruaraar,  stendr  í  afskriptunum,  en  Árni  setr  á  spássíu:  »lege 
Botz<;  ')  [enn  su,  afskrr. ;  ^)  [Hér  ruglast  afskriptirnar  og  hafa:  >sier 
a*  s*^  og  hefur  h*  (hafft)  s^  hann  kom  til  Dyrhola  og  hann  fieck  þeim«. 
í^etta  er  lagfært  eða  lesið  í  málið  af  Árna. 


1449.  ÞYKKVABÆJARKLAUSTR.  763 

hefur  ad  fornu  og  nyu.  og  vppa  þetta  asibotans  tilkall  tok  eg 
eid  af  tueimur  skilrikum  monnum  Jaurundi  Valldasyni  [sem 
sagdi  at^)  sera  Hallur  Olafsson  godrar  minningar  bygdi  haunum 
eystri  Dyrhola  fyrir  .xl.  vetrum  og'^)  sagdi  honum  ad  vestri  hus 
ætti  slaatt  og  gardastædi  aa  Dyrholaeý  ad  helmingi  huorir  uid 
adra  og  eystri  Dyrholar.  og  væri  aaraskipti  aa  hvorum  tueggium 
baader  til  lika.  beit  og  haga  til  lika.  suo  og  vndirgiauf  vndir 
annara  manna  skip  bader.jafnmikid  huorir  sem  lofudu.  huorutueggi 
lambarekstur  j  Koltungur.  Jtem  veidi  og  afla  j  Draungum.  fisk- 
ueidi  j  osi  og  þridiungaskipti  med  Kietilstaudum.  og  huorum 
Dyrholum  vm  sig.  til  lika  huorum  fyrir  sig.  Saumu  saugu  sagdi 
mier  Jon  caboti  forfinnsson  godrar  minningar  alla  þessa  sier- 
hueria  hluti  og  orda  atkuædi.  þaa  hann.bygdi  mier  vestri  Dyr- 
hola  klaustursins  vegna  j  f  yckuabæ.  og  aunguanu  heyrda  eg  ad 
finna  þa  eg  hafdi  alla.^)  huorum  Dyrholum  sem  eg  bio.  Jtem 
suo  ordinn  vitnisburd  sagdi  fram  Vestmadur  Einarsson.  vndir 
sinn  suarinn  eid.  ad  þaug  fiogur  aar  sem  hann  var  forstaudu- 
madur  klaustursins  j  J>yckuabæ  aa  vestrum  Dyrholum  og  .xx. 
vetur  til  vertidar.  ad  vm  garda  og  eingiar  aa  Dyrholaey  ættu 
huorutueggi  Dyrholar  til  lika.  og  aaraskipti  vppá  sydrum  Gaurdum 
og  nyrdrum.  suo  sem  aa  eingium  ed  sama  baader  til  lika  beit 
og  haga.  lambarekstur  j  Koltungur.  vndirgiauf  vndir  annara  manna 
skip.  huorir  sem  lofa  til  lika.  Jtem  veidi  og  afla  i  Draungum. 
flskueidi  j  os.  er  þridiunga  skipti  med  Kietilstodum  og  sier- 
huorum  Dyrholum  til  lika.  huorir  fyrir  sig.  Og  þessa  saugu 
sagdi  mier  Jon  Jonsson  og  aasbiörn  brodir  hans  og  margir  adrir 
gamlir  menn.  og  aunguann  heyrda  eg  annad  seigia.  vtan  Sig- 
urd  Arngrimsson  og  Gunnar  Markusson.  Jtem  er  þar  enn  ein 
grein  til  sannrar  audsyningar  aa^)  klaustursins  vegna  j  J>yckuabæ. 
ad  f>ad  hefur  sellt  skips  vppsaatur^)  klaustrinu  j  Kirkiubæ  til 
æflnligrar  eignar  og  hefdar  og  hefur  haft  aauallt  ef  þeir  hafa 
skipti  haft.  og  hafa  enn  j  dag  ad  allra  manna  vitund.  Jtem 
hef  eg  sied  og  jnnvirduliga  skodad  dom  og  vrskurd  herra  Jons 
aabota  j  Videy.  sem  þaa  var  heilagrar  SkalhoUtz  kirkiu  commissor 
generalis.  j  huorium  ad  stod  millum  annara  orda.  ad  vrdin  er 
liggur   austan    vndir   Dýrholaey    er   suarin  eign  klaustursins  j 

')  [vantar  í  afskrr.  Árni  bætir  því  inn  og  þarf  þess;  ')  afskr.  sl. 
Árni  bætir  þvi  inn;  *)  þannig;  á  líklega  að  vera  á;  *)  ad,  afskr.; 
*)  skipsatur,  al. 


764  ÍYKKVABÆJARKLAUSTR.  1449. 

pyckuabæ.  og  trie  sem  þar  hafa  aa  komid.  og  Solmuudur  Magn- 
usson  tok  ad  sier.  huor  ed  þaa  atti  eystri  Dyrhola.  dæmdi  hann 
aptur  klaustrinu  halft  tried  til  eignar.  Jtem  heíi  eg  sied  gamla 
skrca  j  huorri  ad  stod  vrskurdur  Iðgmanns  vottandi  suo.  ad 
skipa  vppsaatur.  hagbeit  og  eing  aa  Dýrholaeý  skulu  hafa  huorir 
til  helftar  vid  adra  aa  huorutueggia  bæ  ad  Dyrholum. 

Hier  j  mot  auUum  þessum  greinum  og  vottum  aabotans  og 
klaustursins.  þaa  bar  Gunnar  Markusson  eingin  vitni  sier  til 
bata.  og  aungum  vændist  hann.  huorki  briefum  nie  maaldaugum 
og  aunguar  greinir  bar  hann  fram  þær  sem  haunum  mætti  til 
gagns  edur  bata  koma.  edur  vera.  vtan  þad  sem  Sigurdur 
Arngrimsson  magur  hans  sagdi  haunum.  var  þad  eigi  meiri 
skynsemi.  enn  hermdi  vppa  Hall  Olafsson^)  daudan.  ad  hann 
skylldi  seigia.  ad  Sigurdur  ætti  allt  saman.  og  var  suarid  þuertt 
i  moti  þessari  hans  saugu  sem  fyr  seigir.  Oc  þui  ad  suo  profudu 
og  fýrir  mic  komnu  og  þier.  Gunnar  Markusson.  riett  fyrir 
stefndum.  ad  heilax  anda  nad  til  kalladri.  seigi  eg  Jon  prestur 
Jonsson.  ofíicialis  heilagrar  Skalholltzkirkiu  j  gudz  nafni  amen. 
med  fullum  vrskurdi  og  domsatkuædi  alla  halfa  Dýrholaeý 
klaustrinu  j  fyckuabæ  til  æfinligrar  eignar  til  mots  vid  þaa  er 
eiga  eystri  Dýrhola  ad  aullum  hlutum  sem  fyr  seigir.  eingiar 
og  garda  og  til  skiptis.  beit  og  haga.  lambarekstur  j  Koltungur. 
skipa  uppsaatur.  og  taki  ad  helmingi  huorir  vndergiof  vnder 
ann(a)ra  manna  skip  huorer  sem  lofa.  og  alla  halfa  reka  j  vrd- 
inni  fyrir  austan  ey  og  allstadar  þar  sem  vid  ris  af  sliettu 
og  eynni  fylger.  vndan  tekinni  kirkiufiauru  hennar.  Rekar  fari 
efter  þvi  sem  laugbok  vottar  med  eignarmonnum  eyiarinnar. 
þridiungaskipti  ad  fuglueidi  j  Draungum  og  audrum  afla.  fisk- 
ueidi  j  os  suo  sem  fyr  greinir.  War  þessi  minn  domur  af  mier 
jnn  skriptis  fram  borinn  at  eystrum  Dyrholum  j  Myrdal.  kalladi 
eg  þessa  menn  til  doms  med  mier.  J>ormod  Sigmundsson.  Eyrik 
Jonsson.  presta.  Grim  bonda  Eyriksson.  forleif  Steinmodsson. 
Andries  Andriesarson  oc  Siguat  Ormsson,  Og  til  sannrar  aud- 
syningar  ad  þessir  godir  menn  samþycktu  þennan  minn  dom 
med  handabandi.  Og  til  sanninda  hier  vm  settu  þeir  sin  jn- 
sigli  jafnframt  minu  jnnsigli  fyrir  þennan  minn  dom.  sem  skrif- 
adur  var  ad  Krossi  j  Landeýum  eystrum  fimtudæginn  næstan 
efter  Krossmesso  vm  vorid.  aare  sidar  enn  fyr  seigir. 
^)  „forte  idem  q.  superius  Sr.  Hallur."  AM. 


1449.  STAÐARFELL.  765 

786.  14.  Júní  1449.  í  Hjarðarholti. 

Haldóra  Helgadóttir  selr  f  órði  Helgasyni  bróður  sínum  þann 
part  í  jörðinni  Staðarfelli  á  »Meðalfellsströnd«,  sem  hún  átti, 
en  fórðr  gefr  í  mót  jörðina  Heilu  í  Staðarfellsþiugum,  að  frá 
skildri  selveiði,  og  kvittar  Haldóra  hann  fyrir  andvirðinu. 

ÁM.  Fasc.  Xn.  23,  frumritið  á  skinni.  Fimm  innsigli  hafa 
yerið  fyrir  bréfinu,  en  nú  er  að  eins  eitt  af  þeim  eptir.  Bréfið  fékk 
Árni  frá  séra  þórði  Jónssyni  á  Staðastað.  ÁM.  dipl.  afskrr.  eptir 
frumr.  Nr.  1511. 

vm  selueijde  fýrer  hellu. 

kavpbref  vm  stadarfell  er  þordur  hellgason  hafdi  keyptt  af 

systur  sinne.^) 

í>ath  giorvm  vær  gvnnar  jonsson.  halldor  sigmundzson. 
þorarinn  aronsson.  biorn  petursson.  stvlle  þorkelsson  ok  bio(r)n 
nickvlasson  godvm  monnvm  kvnnikt  med  þessv  vorv  opnv 
brefvi  ath  þar  vorvm  vær  j  hia  savm  ok  heyrdvm  a  ord  ok 
handaband  þessara  manna  þordar  helgasonar  ok  halldorv  helga- 
dottur  systur  hans  ath  nefndur  þordur  kavpir  en  halldora  selvr 
svo  mikin  part  j  jordvne  stadarfelli  a  medalfellzstraund  sem 
adurnefnd  halldora  vard  fremst  eigandi  ath  med  avllum  þeim 
gavgnvm  ok  gædvm  sem  greindri  jordv  stadarfelli  fylger  ok  fylkt 
hefer  ath  fornv  ok  nyiv  ok  opt  nefnd  halldora  vard  fremst  eigandi 
ath  vordin.  hier  j  mot  sellde  opt  nefndur  þordur  þrattnefndri 
halldorv  jordina  hellv  er  liggur  j  stadarfellz  þingvm  med  avUvm 
þeim  gavgnvm  ok  gædvm  sem  greindri  jordv  hellv  fýlger  ok 
fylkt  hefer  ath  fornv  ok  nyiu  ath  fra  skildri  selveidi  ok  þar  til 
fiogur  kvgilldi  ok  þat  meira  sem  þordur  vill  þa  giort  hafa. 

Jtem  j  sama  handabandi  gafh  halldora  helgadottir  þordi 
helgasyni  brodur  sinum  jardarparttin  þann  sem  hon  aatte  j 
stadarfelli  kvittan  firir  sier  ok  avllvm  sinvm  efterkomindvm. 

ok  til  saninda  hier  vm  settv  (ver)  fyrnefndir  menn  vor 
insigli  firir  þetta  bref  skrifath  j  hiardarhollti  j  laxardal  lavgar- 
dagin  næsta  efter  dyradagh.  anno  domini  CD^.  cd^.  xl*^.  ix. 


787.  29.  Júní  1449.  á  Helgafelli. 

TvEiR    menn   votta,    að  Oddr  f>órðarson  (leppr)  hafi  erft  eptir 
')  Hvortlveggja  aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  16.  öld. 


766  EIGNIR  ODDS  LEPPS.  1449. 

föður  sinn  (f  órð  Flosason)  og  Erlend  bróður  sinn  jarðirnar 
Ós,  Klungrbrekku,  Langadal  hinn  litla,  Vörðufell  og  Bílduhvol 
og  alla  hólma  fyrir  Skógarströnd  fyrir  innan  Strauma,  og  hafi 
verið  kölluð  Kongslönd,  og  hafi  Oddr  haldið  þessum  eignura 
til  deyjanda  dags, 

AM.  Fasc.  XII,  20,  frumritið  á  skinni.  Fyrra  innsigHð  er  dottið 
írá.  »í)etta  bref  hefur  Arne  Gudmundzson  i  Bildudal  gefed  mier 
1707.  Eg  hefi  þad  annars  accuratissime  afskrifad,  og  innsiglen 
annoterud«.     (AM.). 

I>ath  giorum  wid  gunnar  biarnarson  ok  tume  berþorsson 
aullum  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  optnu  brefe 
a  helgafelli  petursmesso  ok  pauli.  þa  er  lidit  war  fra  hingat 
burd  wors  herra  jehsu  Christi  þusund  fiogur  hundrut  fiorertiger 
ok  niu  ar  at  wid  wissum  firir  full  sannindi  edh^)  oddr  þordarson 
tok  j  erfd  efter  faudur  sinn  ok  erlendh  brodur  sinn  þessar 
jardir  er  suo  heita.  oss  ok  klungurbrecka.  langadalur  hinn  litle 
ok  waurdufell  ok  billduhuoll  ok  þær  eyiar  ok  holmar  sem  liggia 
firir  skogarstraund  firir  jnnan  strauma  at  kongslaund  hafa 
kaullud  werit  langan  tima.  liggia  þessar  eignir  allar  a  skogar- 
straund  i  eyrar  kirkiusokn.  uitu  wid  firir  full  sannindi  at  oddur 
þordarson  eignadi  sier  ok  hiellt  til  deyianda  dags  ok  hier  efter 
wilium  wid  fyrnefnder  menn  sueria  ef  þurfa  þicker. 

Ok  til  meire  sanninda  hier  wm  settum  widh  fyrnefnder 
menn  ockur  jnnsigle  firir  þetta  bref  er  giort  war  j  sama  stad 
degi  ok  are  sem  fyr  segir. 


788.  17.  Júlí  1449.        í  Kaupmannahöín. 

Samningr  milli  Kristjáns  Danakonungs  hins  fyrsta  og  Henriks 
Einglakonungs  hins  sjötta  staðfestr  af  Henriki  konungi  í 
Westminster  9.  Apr.  1450,  og  á  samningrinn  að  standa  um  tvö  ár. 

Frumritið  er  í  Ríkisskjalasafni  Dana.  Prentaðr  í  Diplomat. 
Christierni  I,  Kh.  1856  Nr.  8.  Sbr.  Lovsaml.  f.  Island  I,  36. 
Hér  er  einungis  tekið  það,  sem  snertir  sérstaklega  Island. 

.  .  .  Item  mercatores  Anglicani,  stante  illo  termino,  non 
debeant  versus  Jslandiam  Halgalandiam  et  ffinnemarchiam, 
vnde  presentes  discordie  pro  maxima  parte  surrexerunt,  nauigare 

^)  þannig. 


1449.  SAMNINGR  KONUNGA.   —   TRANSSKRIPT.  767 

seu  quouis  quesito  colore  illuc  declinare  sine  serenissimi  regis 
Norwegie  aut  eius  officialis  seu  ofíicialium  ad  hoc  specialiter 
deputati  seu  deputatorum  licencia  speciali.  Si  quis  illorum 
oppositum  fecerit,  comprehensus  luat  delictum  suum  secundum 
iusticiam  absque  violacione  prenarratorum  articulorum  .... 
Acta  sunt  hec  sub  anno  domini  CD°^°  cccc°^°  xlix^.  decimo 
septimo  die  mensis  Julij,  Copenhaven  regni  Dacie,  in  domo 
capitulari  ecclesie  maioris. 


789.  18.  Júlí  1448.  í  Skálholti. 

FlMM  prestar  transskríbera  transskript  frá  18.  Febrúar  1443  af 
tveim  bréfum  frá  14.  öld  og  einu  frá  15.  öld. 

AM.  Fasc.  XII.  21,  transscriptum  á  skinni.  þrjú  innsigli  eru 
fyrir  bréfinn,  en  frá  eru  dottin  tvö;  á  innsigli  Steinmdðar  ábóta 
stendr  Bardi  og  hefir  hann  því  verið  Bárðarson. 

Vær  broder  steinmodur  med  gudz  nad  aboti  j  v^ideý 
officialis  heilagrar  skalhollz  kirkiu.  sira  loptur  jorundzson 
Radsmann  sama  stadar.  sira  jon  brandzson.  branndur  haugnason 
ok  olafur  tumason  prestar  sendum  aullum  raaunnum  þeim  sem 
þetta  bref  sia  edr  heýra  kuediu  guds  oc  wora.  wær  giorum 
uiturligt  med  þessu  uoru  opnu  brefi  at  wær  haufum  sed  ok 
yferlesit  opit  transkriptum  bref  þosteins  prestz  jonssonar  ok 
jons  prestz  jonssonar.  styrs  snorrasonar.  ok  jngimundar  snorra- 
sonar  med  þeirra  heilum  oc  oskauddum  hanganda  jnnsiglum 
suo  latanda  ord  efter  ord  sem  hier  segir. 

[Hér  kemr: 

1.  transscriptum  af  eptirnefndum  bréfum,  gert  í  Skálholti  18. 
Febrúar  1443,  DI,  IV,  678. 

2.  Bréf  Magnúss  konungs  Eiríkssonar  frá  21.  Aug.  1374, 
DI,  III,  234 ; 

3.  Bréf   Hákonar    konungs  frá  13.  Marts  1375,  DI,  III,  238; 

4.  Bréf  frá  5.  Nóv.  1415,  þar  sem  Oddr  leppr  gefr  Árna 
biskupi  Ólafssyni  próventu  sína,  DI,  III.  541]. 

Ok  til  meiri  sanninda  hier  wm  settum  wær  fyrnefnder 
menn   wor   jnnsigle    firir   þetta  transkriptarbref  er  skrifat  war 


768  HOLT  í  ÖNUNDARFIRÐI.  1449. 

j  skalhollte   a   faustudaginn   næsta   firir    þorlaksmesso.^)   anno 
domini  CD^  ccce^  xP^)  ixo. 


790.  18.  Júlí  1449.  í  Skálholti. 

DóMR  sex  presta  útnefndr  af  Steinmóði  ábóta  í  Viðey  oftícialis 
heilagrar  Skálholtskirkju  um  sekt  á  því  að  lúka  ekki  eyristoUa 
til  Holts  kirkju  í  Önundarfirði. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  2332,  »Epter  original  fra  HoIItzkirkiu 
i  önundarfirde.  accuratissimé«.  (AM.).  Innsiglin  voru  öll  dottin 
frá,  en  niðr  í  innsiglisþveingina  hafði  verið  rist  annað  frumrit 
sama  bréfs.  oþetta  bref  er  ritad  med  sæmilega  goda  seinaskrift, 
álika  og  sðgur  sem  smatt  eru  skrifadar  en  þo  ecki  illa.«    (AM.). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
senda  þorsteiHi  suarthaufdason.  einar  biarnason.  ion  branzson. 
hialmur  hallzson.  thomas  halldorsson.  olafur  guKjarson.  prestar. 
kuediu  guds  ok  sina  kuí^igt  giorandi  med  þessu  voru  opnu 
brefi.  ath  sub  anno  gracie.  CD°.  cd°.  xP.  ix^.  laugardagin 
næsta  firir  translacionem  sancti  thorlaci  episcopi  j  kirkivK^i  j 
skalhollti  vorum  vær  j  dom  nefnder  af  ærligum  mahji  herra 
abota  steinmodi  er  þa  var  officialis  heilagrar  skalhollskirkiu  ok 
vikarius  generalis  sama  biskupsdæmis  atk  dæma  huessu  mikil 
sekt  œ.  skylldi  vera  oi  þeim  eyristolli  er  maldagaboki)^  j 
skalhollti  vt  visar  ath  gialldaz  eigi  kirkiuf^i  j  hoUti  j  aun- 
undarfirdi  af  huerium  skattma^ji  j  miUi  kleifa  j  seydisfirdi  ok 
kialkafiardar  ok  sira  olafur  isleiksson  cakærdi  ehj^  jon  ingi- 
mundarson  hai^dlagdi  sig  þar  sem  stefndan  til  forsuars  firir 
adrgreindan  eyrestoll.  ok  ha}^  hafdi  ecki  laugligt  suar  j  moti 
maldaganum.  þvi  dæmdum  vær  fyrr  nefnder  prestar  adr  nefndau 
ion  ingimundarson  sekan  þrim  morkum  ok  huern  þann  ahjan 
er  adr  greindum  eyristolli  heldr  rangliga  upp  fra  þui  er  vm- 
bodsmadr  stadarins  heimter  eda  heimta  lætur  sil^  vmbodsma^^ 
vpp  fra  mariu  messv  hiKji  fyrri.  Ok  til  meiri  stadfestu  ok 
sai^inda  hier  vm  setta  ek  fyrr  nefndr  aboti  mitt  insigli  med 
adr  greindra  presta  insiglum  firir  þetta  domsbref  skrifat  j  sama 
stad  dag  ok  aar  sem  fyR  seger. 

')  dagsetningin  getr  verið  hvort  sem  vill  18.  Júlí  eða  19.  Decemb.; 
')  cd°,  transkr.  (misskr.). 


1449.  SAMNINGR  KONUNGA.   —   TRANSSKRIPT.  767^ 

seu  quouis  quesito  colore  illuc  declinare  sine  serenissimi  regis 
Norwegie  aut  eius  officialis  seu  officialium  ad  hoc  specialiter 
deputati  seu  deputatorum  licencia  speciali.  Si  quis  illorum 
oppositum  fecerit,  comprehensus  luat  delictum  suum  secundum 
iusticiam  absque  violacione  prenarratorum  articulorum  .... 

Acta  sunt  hec  sub  anno  domini  CD°^<*  cccc°»'»  xlix^.  decimo 
septimo  die  mensis  Julij,  Copenhaven  regni  Dacie,  in  domo 
capitulari  ecclesie  maioris. 


789.  18.  Júli  1449.  i  Skálholti. 

FiMM  prestar  transskríbera  transskript  frá  18.  Febrúar  1443  af 
tveim  bréfum  frá  14.  öld  og  einu  frá  15.  öld. 

AM.  Fasc.  XII.  31,  transscriptum  á  skinni.  þrjú  innsigli  eru 
fyrir  bréfinu,  en  frá  eru  dottin  tvö;  á  innsigli  Steinmóðar  ábóta 
stendr  Bardi,  og  hefir  hann  því  verið  Bárðarson. 

Vær  broder  steinmodur  med  gudz  nad  aboti  j  wideý 
oíficialis  heilagrar  skalhoUz  kirkiu.  sira  loptur  jorundzson  Rads- 
mann  sama  stadar.  sira  jon  brandzson.  branndur  haugnason 
ok  olafur  tumason  prestar  sendum  aullum  maunnum  þeim  sem 
þetta  bref  sia  edr  heýra  kuediu  guds  oc  v^ora.  v^ær  giorum 
uiturlegt  med  þessu  uoru  opnu  brefi  at  wær  haufum  sed  ok 
yferlesit  opit  transkriptum  bref  þosteins  prestz  jonssonar  ok 
jons  prestz  jonssonar.  styrs  snorrasonar.  ok  jugimundar  snorra- 
sonar  med  þeirra  heilum  oc  oskauddum  hanganda  jnnsiglum 
suo  latanda  ord  efter  ord  sem  hier  segir. 

[Hér  kemr: 

1.  transscriptum  af  eptirnefndum  bréfum,  gert  í  Skálholti  18. 
Febrúar  1443,  DI,  IV,  678. 

2.  Bréf  Magnúss  konungs  Eiríkssonar  frá  21.  Aug.  1374,  DI, 
III,  234; 

3.  Bréf  Hákonar  konungs  frá    13.  Marts  1375,   DI,  III,  238; 

4.  Bréf  frá  5.  Nóv.  1415,  þar  sem  Oddr  leppr  gefr  Árna  bisk- 
upi  Ólafssyni  próventu  sína,  DI,  líl,  541]. 

Ok  til  meiri  sanninda  hier  wm  settum  wær  fyrnefnder 
menn  wor  jnnsigle  firir  þetta  transkriptarbref  er  skrifat  war 
j  skalhollte  a  faustudaginn  næsta  firir  þorlaksmesso.^)  anno 
domini  OD^  cccc°  xF^)  ix^. 

^)  dagsetningin  getr  verið  hvort  sem  viU  18.  Júlí  eða  19.  Decbr.  ;> 
^)  cd°,  transkr.  (misskr.). 


Dipl.  Isl.  IV.  B. 


768  HOLT  í  Ö.NUNDARrmÐI.  1449 

790.  18.  Juli  1449.  i  Skáiholti. 

DóMR  sex  presta  útnefndr  af  Steinmóði  ábóta  í  Viðey  ofíiciaiis 
heilagrar  Skálholtskirkju  um  sekt  á  því  að  lúka  ekki  eyristolla 
til  Holts  kirkju  í  Öuundarfirði. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  2332,  »>Epter  original  fra  Holltzkirkiu  i 
Önundarfirde.  accuratissimé«.  (AM.).  Innsiglin  voru  öll  dottin  frá, 
en  niðr  í  innsiglisþveingina  hafði  verið  rist  annað  frumrit  sama  bréfs. 
»þetta  bref  er  ritad  med  sæmilega  goda  seinaskrift,  álika  og  sögur 
sem  smatt  eru  skrifadar  en  þo  ecki  illa«.  (AM.). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
þorstei}^  suarthaufdason.  einar  biarnason.  ion  branzsou.  hialmur 
ballzson.  thomas  halldorsson.  olafur  gu^jarson.  prestar.  kuediu 
guds  ok  sina  kufjigt  giorandi  med  þessu  voru  opnu  brefi.  ath 
sub  anno  gracie.  CD^.  ed°.  xP.  ix**.  laugardagin  næsta  firir 
translacionem  sancti  thorlaci  episcopi  j  kirkivKJi  j  skalhollti 
vorum  vær  j  dom  nefnder  af  ærligum  m.aí^i  herra  abota  stein- 
modi  er  þa  var  officialis  heilagrar  skalholltskirkiu  ok  vikarius 
generalis  sama  biskupsdæmis  ath  dæma  huessu  mikil  sekt  ca 
skylldi  vera  ca  þeim  eyristolli  er  maldagabokih^  j  skalhoUti  vt 
visar  ath  gialldaz  eigi  kirkiu/^i  j  hoUti  j  aunundarfirdi  af 
huerium  skattmaf^i  j  miUi  kleifa  j  seydisfirdi  ok  kialkafiardar 
ok  sira  olafur  isleiksson  mkærde  eí^  jon  ingimundarson  hal^d- 
lagdi  sig  þar  sem  stefndan  til  forsuars  firir  adrgreindan  eyres- 
toll.  ok  hal^  hafdi  ecki  laugligt  suar  j  moti  maldaganum.  þvi 
dæmdum  vær  fyrr  nefnder  prestar  adr  nefndan  ion  ingimund- 
arson  sekan  þrim  morkum  ok  huern  þann  ahjan  er  adr  greind- 
um  eyristolli  heldr  ranglega  upp  fra  þui  er  vmbodsmadr  stad- 
arÍDS  heimter  eda  heimta  lætur  siKJ  vmbodsmaf-]  vpp  fra  mariu 
messv  hil^i  fyrri.  Ok  til  meiri  stadfestu  ok  safjinda  hier  vm 
setta  ek  fyrr  nefndr  aboti  mitt  insigli  med  adr  greindra  presta 
insiglum  firir  þetta  domsbref  skrifat  j  sama  stad  dag  ok  aar 
sem  fyR  segir. 


LagfærÍÐgar  og  viðaukar. 

Bls,  6^  hringuer  1.  hringsuer;  14*  eiga  1,  hana  eiga;  149.  mm.  gaf 
vijc  I.  gaf  xijc;  35^*.  einho  ætti  að  vera  eino;  á  sömu  bls.  6  1,  n. 
mm.  arasone  .  .  .  sanninda  .  .  .  uærr  ....  n^fnder  1.  aarasone 
....  sannenda  .  .  .  uérr  ....  nefnder.  Ennfremr  er  þess  að 
geta,  að  frumbréfið  ritar  alstaðar  arnfinr,  en  það  er  prentað  hér 
sem  arnfinnr;  18ji  mm.  enn  ecke;l.  ecke;  20j6mm.  skrárAunguu 
1.  skrár  adrar  Aunguu;  24io  mm.  Stampe  1.  Stumpe;  28*  mm. 
ánákvæm  1.  ónákvæm;  34?  mm.  þessa  1.  þessi;  36i.  10671.  1607; 
87i2.  visitatazium  1.  visitazium;  41  nóta  n.  orðin  til  hier  eru 
transpóneruð  1  hdr.  (AM.  260.  Fol.),  og  ættu  því  að  vera  hier  til; 
81  (neðst)— 82  (efst).  f'að  gæti  verið  umtalsmál,  hvort  ekki  ætti 
að  greiða  svo  úr  Breiðabólstaðarmáldaga : 
vr  eystra  Skardi  tveir  gielldingar  tuævetrer.  Heithleifar. 
aa  Breckulandi  giellding  tuævetran  o.  s.  frv.  þar  með  gæti  alt 
komizt  heim;  84^^  ad  laka  1.  ad  taka;  102*.  ska  (í  sumum  eint.) 

1.  skal;  1244.  Angastodum,  stendr  svo  i  hdrr.,  en  það  heitir  nú  á 
Augastodum;  161*.  Jon  son  hanns.  Hér  ætti  líklega  að  standa 
sonarson,  -  þó  að  hinseginn  standi  í  handritunum  —  því  að 
Jón  sá.  er  í  Hvammi  bjó,  þegar  þessi  máldagi  var  gerðr,  var  Jón 
Guttormsson,  Ormssonar,  bróðir  Lopts  ríka.  Jón  dó  í  svarta- 
dauða  1403.  —  Sama  bls.  3.  1.  nm.  Vilchinsmaldagnabok  1.  Vilch- 
insmaldagabok;  172'.  lijti  1.  lijtil;  239.  í  1.  nótu:  Jarðatab  1. 
Jarðatal;  248i7  mm.  dicimo  1.  decimo;  257—258.  Nr.  318.  Bréf 
þetta  er  að  ýmsu  leyti  grunsamlegt.  Ekki  þori  eg  þó  að  svo 
stöddu  að  dæma  það  falsbréf;  260®.  ahræraudi  1.  ahrærandi;  273 
Nr.  334.  f*etta  skjal  finst  og  í  skjalabók  einni  frá  séra  Jóni  Hal- 
dórssyni  í  Hítardal  (Landsb.  107.   4to).     þar  er  þessi    orðamunr: 

2.  lína  bréfsins:  med  jordunne  Saurum;  10.  1.  Gunnar  til 
kirkiunnar  lagt;  13.  1.  fioru  sem  hinn;  293  Nr.  354.  Dag- 
setning  bréfsins  á  að  vera  13.  Júní,  en  ekki  9.  Maí ;  299^^.  Torfu- 
stada  1.  Torfustada^) ;  SOV\  jntregre  1.  jntegre;  308^2.  prest  L 
prests;  313i4.  korksfirdi  1.  kroksfirdi;  323i6.  poram  1.  portam; 
832\  caphas  1.  scaphas;  337i4.  nonsilio  1.  consilio;  343^^  nadi  I. 
radi;  s.  bls.  5.  1.  n.  serm  1.  sem;  347a  mm.  feira  1.  fleira;  3524. 
þranzsonar  1.  branzsonar;  367a2.  bókinnar  1.  bókarinnar;  369^^ 
30.  Sept.  1.  30.  Apr.  (sbr.  bls.    408-409);    371*.    16.  Aug.    1.  23. 

49* 


770  LAGFÆRINGAR  OG  VIÐAUKAR. 

Aug.  (sbr.  bls.  469);  372«.  reiknust  I.  reiknast;  383g.  Steindore 
preste.  þetta  síðara  orð  er  mjög  máð  í  skinnbókinni.  svo  að 
eg  er  ekki  alveg  viss  um,  að  það  sé  rétt  lesið :  að  vísu  hefir  Jón 
Sigurðsson  lesið  það  svo  sem  eg,  en  mér  er  nú  nær  að  halda  að 
það  megi  eins  vel  lesa  það  Jonssyne,  og  kæmi  það  vel  heim; 
væri  það  þá  Steinþór  Jónsson,  er  þá  heíir  verið  sveinn  Lopts 
ríka,  en  síðar  varð  rikr  maðr  í  Skagafirði,  og  bjó  á  í*verá  í 
Blönduhlíð;  3868.  135.  4to  I.  235.  4to;  396i5,  hiouabandh  I.  hiona- 
bandh;  402  i  fyrirsögn  við  Nr.  444:  næstu  tólf  1.  næstu  þrenna 
tólf;  408i7.  virdrsionar  1.  vidrsionar;  s.  bls.  4.  1.  n.  sumo- 
dagæn  1.  sunnodagæn;  410i6.  mm.  eccelsiæ  1.  ecclesiæ;  417^^ 
gagnadagaviku  1.  gagndagaviku ;  425  yfir  Nr.  468  ætti:  á  Hól- 
um,  að  vera:  í  Ási;  432^.  flestum  1.  festum;  464^'.  225. 
4to  1.  235.  4to;  492'^-^'.  peninda  1.  peninga;  s.  bls.  9.  1.  n.  inn- 
siglaðri  1.  óinnsiglaðri ;  499ii.  piskup  (í  sumum  eint.)  1.  biskup; 
511*  mm.  appstoli  1,  apostoli;  512i5.  prostasi  1.  protasi;  5145. 
Randzmans  I.  Radzmans;  5283.  Easc.  1.  Fasc;  529i5.  Krigers  1. 
Kriegers:  538  1  1.  nótu:  bérfinu  1.  bréfinu;  5455.  Goðinadóttir  1. 
Guðinadóttir ;  548  í  fyrirsögn  við  Nr.  584  hafa  nöfnin  skipt  um 
sæti,  í  sumum  eintökum  að  minsta  kosti,  svo  að  þar  stendr 
Lopts  Ormssonar  í  stað  Orms  Loptssonar,  sem  á  að  standa; 
563^^  Sálholts  1.  Skálholts:  566  í  3.  1.  n.  fyrirsagnar  að  Nr.  606: 
Bakka  I.  Brekku;  575i7.  qumodolibet  I.  quomodolibet;  583i3  mm. 
gioriose  1.  gloriose;  609.  Bréfatalan  á  þar  að  vera  649fyrir  549; 
625^*.  Kikjubæjarklaustr  1.  Kirkjubæjarklaustr ;  630'.  Bjarnason 
L  Bjarnarson;  6503.  leikmenn,  er  skammstafað  svo  íhdr.:  leikma 
svo  að  eins  vel  eða  öllu  fremr  mætti  lesa  það:  leikmann  ;  664'.  jöð- 
ina  1.  jörðina;  665  Nr.  711,  4.  lína  í  fyrirsögn.  Ymjaberg  í  þessu 
bréfi  mun  ekki  vera  sama  og  Heinaberg,  heldr  mun  það  vera  sú 
jörð  á  Skógarströnd,  sem  nú  er  kölluð  Emmuberg;  675i4.  skalhoilti 
I.  skalhollti;  678".  í  sumum  eintökum  hefir  j  fallið  úr  í  prentan 
fyrir  framan:  helminga;  68O17.  Dinpenveen,  1.  Diepenveen;  68P°. 
peregrintationis  I.  peregrinationis ;  685  í  3.  nótu  Reyholum,  1. 
Reykholum;  697^^  Torfustaða  1.  Torfastaða;  705^*.  í  sumum  ein- 
tökum  er  j  fallið  framan  af:  ordum  (=  jordum);  7066.  appensis 
er  skammstafað,  ætti  heldr  að  vera:  appenso:  720'.  oc  1.  ac: 
729'.  consilo  I.  consilio;  730?  mm.  episcpo  1.  episcopo;  734^^ 
sancti  regis  I.  sancti  olaui  regis;  761 1 3.  einginhendi  I.  eiginhendi. 


Registr. 


Á  (Árbær)  í  Holtum  71,  73,  87. 

Á  (Árbær)  á  Landi  63,  70. 

Á  í  Svarfaðardal(?)  372. 

Á  í  Unadal  429. 

á.  ár  1\  16,  122,    139,    141,    149, 

153,    162,    209,    219,   226,  230^, 

237,  436,  456,    537,    565»,    59o| 

668,  669.    —    árós.  138,  208.   - 

árreitr  598. 
Aas  skógr  375,  sjá  Árskógr. 
ábati  (vextir)  292,  315,  340'^   356, 

423,    632^    -    tólf    álna    ábati 

696. 
abbadís,  abbatissa  439^,  570^  604^, 

625,  637,    640,    641,    643  '  (opt), 

681. 
ablata  (afurðir)  327. 
Abótastofa,  sjá  húsakynni, 
ábóti    287,    350,     588,    638,    676, 

763,  764.  —  ábóta  innsigli  588, 

708. 
Abr(a)ham  Guðnason  (1423—1424) 

308,  318. 
ábreiða,  sjá  sængrklæði. 
ábreiðsl,  sjá  kirkja,  klæðnaðr. 
absolutio  723,  724. 
abstinencia  728. 
ábúð  549. 
ábyrgð  15,  43,  88. 
Abær  í  Skagafjaröardölum  342. 
Actus  apostolorum  108,  111. 
Aðalból  í  Miðfirði  339,  340,  748. 
Aðaldalr  í  Suðr-þingeyjarsýslu  393, 

618,  619,  709,  710,  756,  758. 


Aðalvík  í  ísafjarðarsýslu  137—138, 
247,  714. 

Adam  Jakobsson  (1423)  308,  309, 
330,  331. 

administratio  305.  —  administrator 
ecclesiæ  744. 

adulter  535. 

adventa  19,  108^,  140,  174,  187, 
189,  190,  271,  630,  631. 

advocatus  regis  (fógeti  konungs) 
329,  3303. 

Affall(ið)  úr  Markarfljóti  88 

affinitas  (skyldleiki)  725^. 

afflutningr  224. 

afíöll  á  kirkjujörð  113. 

afgipt  139. 

afgjald  133,  375. 

afgreiðsla,  sjá  afreiðsla. 

afhending  (góza,  kirkju,  staðar) 
243,  244,  389,  468,  630—631, 
662,  714—715.  —  afhendingar- 
bréf  264—265.  ~  afhendingar- 
skrá  17. 

aflátsbréf  695. 

aflausn  457,  588,  612,  724. 

afli  (fiski)  763^  764. 

afreiðsla  18^  208,  3732. 

afrétt,  afréttr  7«,  17,  45,  49,  75, 
86,  108,  109,  113,  120,  136, 
156,  173,  179,  184,  188^,  191», 
195,  196,  204,  2192,  225,  233, 
235,  237,  270,  376,  472,  532, 
617. 

afsalsbréf  609. 


772 


REGISTÍi. 


afsetning  ofíicij  &  beneíicij  579, 

áganga  á  hval  223. 

Agatha  hin  helga  53,  525,  —  Agathæ 

kirkja  53,  118. 
.Agnes  hin  helga  238. 
Agnes  Jónsdóttir    systir    á   Reyni- 

stað  (1431)  438,  488. 
ágóði,  sjá  hvalreka,  reka. 
Akbrautarholt  í  Holtum  71. 
Akhlíð     (Akshh'ð)     í    Rangárþingi 

684. 
akkeri,  sjá  skip. 
áklæði  (sbr.  klæði)  277,  342,    350, 

616,  684,  686,  689.  —  varnings- 

áklæði  upp  á  .xxx.  íiska  277.  — 

áklæðisstokkr    488.      Sbr.    bús- 

gagn,  kirkja. 
Akr  í  Hvammssveit  160,  293. 
Akranes  í  Borgarfjarðarsýslu  194, 

196,  505,  596. 
Akranes  (eyðijörð    á   Snæfellsnesi, 

1    Miklaholtshrepp?)    166,     169, 

175. 
Akrar  1  Blpnduhlíð    14,   316,   317, 

356,  454,^  455,  511. 
Akrar  í  Hörgárdal  712. 
Akrar    á    Mýrum    185—186,    199«, 

555, 
Akrey  fyrir  Helgafellssveit  166. 
akrgerði    153,    156,    179.    —    akr- 

land  57. 
Akrholt  í  Hnappadalssýslu  171. 
Akrhús  í  Noregi  321,  322,  323. 
Akrvík  í  Trékyllisvík  168. 
ákæra  360^ 
alabastr,  alabastrum  350,  sjá  Jóns 

líkneski,  Katrínar  líkneski,Maríu- 

skript,    Pétrs    líkneski    (undir: 

kirkja). 
Aladóttir:  Guðríðr. 
Alamania  745. 

Alanus  (Alarius)  kirkjufaðir  110. 
^lar  í  Álptafirði  231. 
Alason :. -Skeggi. 
Aldísarstaðir(Ásdísarstaðir)íVopna- 

firði  215. 


Alexander  magnus  111. 

Alexandersson :  Hallr. 

Alexis  Jónssoní  ísafirði  vestr  (1486) 

557. 
Álfadalr  á  Ingjaldssandi  265,   278. 

485. 
Álfr    Haraldsson,     norrænn    maðr 

(1392)  24. 
Álfsnes  með  Sundum  113. 
Alfsson:  Illugi. 
Alfuar,  sjá  Álfr. 
alin  520. 
alkirkja  596. 

alklæðnaðr,  sjá  klæðnaðr. 
áll,  álar  195,  231. 
allir    helgir    menn    guðs,    omnes 

sancti   180,    190,  350,  413,  414, 

435,  482,  485,  696.  —  allra  hei- 

lagra  kirkja  106,  124,   130,  159, 

180,    184,    190,    214,    215,    336, 

594,  595.  —  allra  heilagra  messa 

101,    106,    129,   267,    339,    340, 

396,  433,  461,  493,  551.  661. 
almarium,  sjá  kirkja  (búnaðr). 
Almenningar  á  Hornströndum  134. 
Almenningsfjara     í     Austfjörðum 

223. 
Almenningsgata  í  Öxnadal  626. 
almenningsskógr  141. 
almúgi  2,  268,  269,  281,  461,  462, 

613,  760.  -  almúgafólk  277.  — 

samþykt  almúga  2. 
álnarkefli  6,  205,  227. 
álpt,    álptir:     álptahreiðr     57.    — 

álptveiði  11,  122  (opt),  201,  656. 

—  álptveiðaskip  121. 
Alptá  (Álptaá)  á  Mýrum  184. 
Álptadalsmúli    í    Gufudalsþingum 

153. 
Álptafjörðr  í  Suðr-Múlasýslu  282. 
Álptafjörðr  í  Snæfellsnessj'slu  165, 

459. 
Álptamýri  í  Arnarfirði  12— 13, 147, 

485. 
Álptanes  í  Gullbringusýslu  8,   107, 

556. 


I 


REGISTR. 


773 


Álptanes  á  Mýrum  187. 
Álptártunga  á  Mýrum  185, 
Álptavatn  í  Staðarsveit  178'^. 
Álptavellir  í  |>jórsárdal  43, 
Álptaver(ið)  í  Skaptafellssýslu  761, 

762. 
altare,  altaria  183,    534,    6811  — 

altaris    ministerium    724.     Sjá 

kirkja. 
altarisbrún  með  búnaði  675.      Sjá 

kirkja. 
Alviðra  í  Dýrafirði  688. 
alvopnaðir  menn  415.   —   alvæpni 

415. 
ályktardómr  572. 
alþingi  1-4^  5'^  9,  275^281,456, 

589,  761.  —    slþingisdómar  310 

—311,    559.     —     alþingismenn 

1—3.    —    alþingissamþykt  1—3, 

5.  8-9,  461—462. 
álögur  57. 
amaleraðir  hlutir    171,    218.      Sjá 

smiðar. 
Amandus  &  Vedastus  439,  495. 
Ambáttarleiði  í  Hróarstungu  219. 
amboð,  sjá  búsgagn. 
Ambrosius     hinn    helgi     182.     — 

Ambrosiuskirkja  511. 
árainningarbréf     469—471,      480^ 

642. 
ámót  150. 

Ámót  (nú  Ármót)  1  Flóa  53. 
Ámót   í    Vatnsdal    á    Barðaströnd 

150. 
ampli,  sjá  kirkja. 
amputatio  manus  330. 
Amsterdam    á  Hollandi  644,    679, 

695. 
amtmenn  644'. 
Ámúlastaðir  87—88,    sjá  Vomúla- 

staðir. 
Ámundi  Guðmundarson  á  Kirkju- 

bóli  i  Langadal  (c.  1391—1397) 

133. 
Ámundi  Hallsson  prestrí  Eyvindar- 

hólum  (1440)  604,  605,  611. 


Ámundi  prestr  í  Einiholti  (c.  1400) 

234. 
Ánastaðir  í  Breiðdal  229». 
Ánastaðir  í  Eyjafirði  678. 
Ánastaðir  í  Skagafirði  755, 
Andakíll  í  Borgarfirði  281. 
Andbjörn  biskup  í  Hamri  í  Noregi 

(1420)  280»,  285. 
Andey  fyrir  Fáskrúðsfirði  227. 
andlegir  synir  kirkjunnar  502. 
andlegrar    stéttar    persónur    728, 

742. 
Andórstaðir  í  þingeyjarþingi  22. 
Andrés  Andrésson  í  Mýrdal  austr 

(1448—1449)  764. 
Andrés  bóndi  á  Býjaskerjum  (leingi, 

d.  fyrir  1397)  105.    Sbr.  Andrés 

Magnússon, 
Andrés    á   Breiðabólstað    í    Olfosi 

(c.  1383-1391)  98. 
Andrés    Erlendsson    á   Bustarfelli 

(1444)  652. 
Andrés    Grænlendinga    biskup    (c. 

1460)  285. 
Andrés    Jakobsson    riddari   (1420) 

2801 
Andrés  Magnússon  1  Kirkjuvogi  (c. 

1393—1396)  106, 
Andrés  Ólafsson,  konungs  umboðs- 

maðr  (veginn  1424)  329. 
Andrés  postuli  40,  42,  50,  78,  94, 

96,  114,  124.  125,  141,  164,  204, 

216,    230,    37L    374,    464,   482, 

485.    —     Andréskirkja    40,    50, 

77,  114,  124,  164,  230,  464,  513, 

530.  —  Andrésmessa   163,    403, 

482,    521,    522,    523,    533,    603, 

697. 
Andrés  prestr  á  Mosfelli   í  Gríms- 

nesi   (c.  1387—1397   eða  leingr) 

89. 
Andrés  prestr  í  Selárdal  (d.  c.  1392) 

149. 
Andrés  prestr  á  Stað  i  Steingríms- 

firði  (.1391-1397)  131. 


774 


REGISTR. 


Andrés  Steinþórsson  messudjákn 
á  Hólum  og  prestr  nyrðra  (1430 
-1434)  424,  434,  435,  475,  533, 
538,  541, 

Andrés  fórarinsson  (1423)  310. 

Andrés  í*orbjarnarson  prestr  syðra 
(1438—1447)  576,  708. 

Andrés  í*orkelsson  eystra  og  nyrðra 
(1417-1433)  256,  531. 

Andrésdóttir :  Guðrún. 

Andrésson:  Andrés,  Björn  (Bero), 
Gísli,  Guðmundr,  Gunnar,  Kol- 
beinn,  Steinn,  Steinþór,  þor- 
steinn. 

Angastaðir  124,  sjá  Augastaðir. 

angelica  salutacio  681. 

Anglia,  sjá  England.  —  Anglici, 
sjá  Englendingar. 

animarum  salus  306. 

Anna  mær  hin  helga  109. 

Anna  Ólafsdóttir  1  Bæ  á  Rauða- 
sandi  (fyrir  1426)  335. 

Annarnes  (Arnarnes;  sbr.  nú: 
Tannanes)  í  Mosvallahrepp  í 
ísaíirði  688. 

Annór,  sjá  Arnór. 

annunciacio  Mariæ  140,  556,  588, 
681. 

antependium,  sjá  kirkja. 

antiphonarium,  sjá  kirkja. 

Antonius  ábóti  hinn  helgi  245, 555, 
585,  630,  631. 

Apavatn  í  Grímsnesi  32,  91. 

Apocalypsís  108. 

Appollinaris  episcopus  642. 

apostolica  auctoritas,  benedictio 
7232,  7252,  726,  730,  732,  737, 
751.  —  apostolica  coníirmatio 
727.  —  apostolicæ  constitutiones 
751.  —  apostolicæ  literæ  732, 
737.  —  apostolica  ordinatio  727. 
—  apostolica  scripta  732,  737, 
750,  —  apostolica  sedes  395, 
730,  732,  749,  750^.  —  nuncius 
apostolicæ  sedis,  nuncius  aposto- 


licus  720,  723,  726.    —   aposto- 

lica  servitus  749.    —   apostolica 

statuta  751. 
aptansöngr  40,  480. 
Apuleus,  sjá  Marcellus  &  Apuleus. 
aqua  328,  333,  605, 
aquilo  737. 
ár,  árar,  sjá  skip. 
Aradóttir:  Oddfríðr. 
Arason:  Böðvar,  Daði,  Grímr,  Guð- 

mundr,  Jón,  Torfi. 
Arbakki  á  Skagaströnd  11'^. 
arbeidsmenn  586. 
arbrysti,  sjá  armbrysti. 
Árbær  í  Holtum  (sbr.  Á)  660. 
Árbær  1  Olfosi  32,  92. 
archivum  regis  Daniæ  301. 
arcus  327. 
áreiðarþing  747. 

Arennhöfði  í  Laxárdal  í  Lóni  233. 
Areyjar  á  Austfjörðum  208. 
Aríadalir  i  Grindavík  102.  —  Arfa- 

dalsnes  102. 
Arfasker  í  Strandasyslu  169, 
arfaskipti  632. 
arfborin  börn  358. 
arfi  (erfingi)  2-4,  247,  498,  761. 
arflausn  615. 
arfr  26,  258,  274,  290^    310,  314, 

347^  358,  361,    494^,  589,    600, 

614,  628,  632^ 
arftekja  347. 

argentum  673.  Sbr.  silfr. 
Ari  Bessason  nyrðra  (1442—1448) 

627,  649-650,  748. 
Ari    Daðason   vestra  (1436—1442 

560,  623. 
Ari  djákni  nyrðra  (1423)  307. 
Ari  Einarsson  vestra  (1565)  753. 
Ari     Gizurarson      nyrðra     (1441) 

619. 
Ari  Guðmundarson    á   Reykhólum 

(1418—1423)    264—265,     278- 

279,  281,    288-289,  313,  353— 

354,  360. 


KEGlSTR. 


775 


Ari  Magnússon  sýslumaðr  í  Ögri 
(d.  1652)  28,  853,  360,  525. 

Ari  Markússon  vestra  (1434)  545. 

Ari  Oddsson  í  Mjóaíirði  (c.  1393 — 
1397)  225. 

Ari  Vigfússon  nyrðra  (1422—1430) 
298,  368,  397,  407. 

Ari  í^orbjarnarson  prestr  og  offi- 
cialis  nyrðra  (1419-1432)  272, 
304-309,  368,  369,  399-400, 
420,  425-426,  453,  500-503. 

Ari  |)orláksson  (frá  Kolbeinsstöð- 
um)  á  Saxahvoli  (d.  fyrir  1395) 
175. 

Arigstaðir.  sjá  Arngeirsstaðir. 

Arland  (hið  neðra)  kirkjujörð  frá 
Seltjörn  (sbr.  Ártún)  109. 

arma  330^,  332.  —  armata  manus 
306.  —  armati  306^,  330.  — 
armigeræ  gentes  730.    Sbr.  her- 

tygi. 

armbrysti    415,    462,    49P.      Sbr. 

hertygi. 
árnaðarorð   jungfrú    sancte   Marie 

675. 
Arnadóttir:      Ingibjörg,       Ingunn, 

Ólöf. 
Arnallsstaðir  í  Fljótsdal  209,  211, 

212. 
Arnar  Kert(a)nsson    í   Húnavatns- 

þingi  (1424)  314. 
Arnarbæli    í    Olfosi    33,    34,  97— 

98. 
Arnarfjörðr    í   ísafjarðarsýslu    12. 

143,  145,   265,    590,    691     692*, 

694. 
Arnarhvoll  í  Landeyjum  72. 
Arnarnes  á  Akranesi  195. 
Arnarnes  í  Dýrafirði  688. 
Arnarnes  1  Eyjafirði  428,  465,  469, 

711. 
Arnarstaðir  1  Gnúpasveit  430—432, 

472,  708—709. 
Arna(r)tunga    í   Staðarsveit  176'— 
_   177. 
Arnason:  Ásgeir,  Ásmundr,  Einar, 


Geir,  Gísli,  Hallr,  Hallvarðr,  Jón, 

Magnús,  Ólafr,  Stígr,  Sveinn,  Sæ- 

mundr,  þórðr,  f'orleifr,  Þorsteinn. 
Arnbjarnarson:  Jón. 
Arnbjörn  Einarsson  nyrðra    (1422 

-1426)    298,    301—302,    339— 

340. 
Arnbjörn    Jónsson    nyrðra    (1446) 

695. 
Arnbjörn  Markússon  staðarhaldari 

á  Helgastöðum  (1430-1436)  368, 

369,  389,  409-410,  553. 
Arndís  Böðvarsdóttir  á  Keldulandi 

(d.  fyrir  1403)  498*. 
Arndís  Einarsdóttir  systir  á  Reyni- 

stað  (1431)  438. 
Arneiðarstaðir  í  Fljótsdal  32,  209, 

312. 
Árnes  1  Trékyllisvík  132. 
Arnessþing  35. 
Arney    á   Breiðafirði    158,    260— 

261. 
Arnfinnr  í'orsteinsson  hirðstjóri  á 

Urðum      (1388—1431)      14—15, 

269»,    281,  296—297,  3722,  420, 

464. 
Arnfinnsdóttir:  Guðrún,  Steinunn. 
Arnfinnsson:  Eyjólfr. 
Arngeirsstaðir  í  Fljótshlíð  73,  82. 
Arngerðarey  Grenjaðarstaðar  17. 
Arngrímr  Bessason  nyrðra    (1431) 

49P. 
Arngrímr    Bjarnason    ráðsmaðr   í 

Skálholti  (d.  1724)  156. 
Arngrímsson:  Jón,  Sigurðr,  Sölvi. 
Arnhall-,  sjá  Arnall-. 
Arni  Einarsson    á   Setbergi    (fyrir 

1394)  173. 
Arni    Einarsson    (Dalskeggr,  1419 

-1434)  269,  312,  345,  351,  352, 

4592-461,    481-482,    501,  507, 
^  516,  519,  537. 

Arni  Eiríksson  prestr  eystra  (1448) 
^  741. 
Arni   Geirmundsson    (1431—1444) 

449.  658. 


776 


REGISTR. 


Árni    Gíslason    á    Hlíðarenda    (d. 
^  1587)  754. 

Arni  Guðbjartsson  (1417)  253. 
Arni  Guömundsson  í  Bíldudal  (1707) 
^  766. 
Árni  Guttormsson  á  Kvigindisfelli 

(1439—1442)  590,  609—610,  615 
^  —616,  633. 
Árni  Helgason  biskup   í   Skálholti 

35,    101,    127,    129,     142,    160, 
^  175. 
Árni     Helgason    prófentumaðr     á 

Helgafelli  (1416)  247—248. 
Arni    Höskuldsson    nyrðra    (1417) 
,  250. 

Árni  Jónsson    búri    nyrðra    (1430) 
^  369,  433. 

Árni  Magnússon  syðra  (1420)  285. 
Árni  Magnússon  prófessor  5,8,12, 

28,    35,    37,    69—70,    74,     107, 

156,   159,    161,    176,    211,    247, 

248,  252,  266,  285,  286,  304, 
305,  312.  324,  340,  341,  342, 
345,  348,  352,  354,  364,  366, 
404-405,  437,  482,  484,  529, 
530,  531,  537,  539,  568,  57P, 
576,  579,  580,  581,  593,  594, 
597,  598,  600,  601,  602,  603, 
618,  625,  654,  656,  660,  660, 
665,  669,  682,  683.  697, 
704,  709.  753—755,  761—764, 
765. 

Árni    í    Nesi    í    Selvogi    (d.    fyrir 

1397)  99. 
Árni    Nikulásson    prestr     nyrðra 

(1427)  343. 
Arni  Oddsson  (um  1446)  682. 
A  rni  Oddsson  sýslumaðr  í  Miðgörð- 
^  um  (enn  á  lífi  1604)  161. 
Arni  Oddsson    lögmaðr    (d.    1665) 
,  317. 

Arni    Ólafsson    á    Leirubakka   (d. 
^  1339)  67. 
Arni  Ólafsson  hinn  mildi  biskup  í 

Skálholti    (1413—1430)     248»— 

249,  250-256,    260--261.    263, 


267,    270,    272,   273,    279-280, 

2852,  286,    288,    365,   554—556. 

559,  560,  767. 
Árni  Pálsson  á  Hóli  íBolungarvík 
^  (c.  1385-1397)  141. 
Árni  Pétrsson  nyrðra  (1395)  26. 
Arni    Runólfsson    nyrðra    (1427 — 
^  1432)  348,  516. 
Árni  í  Síðumúla  (c.  1397)  125. 
Arni  Steingrímsson    á    Hjaltastöð- 

um  í  Skagafirði  (1432)  370.  494 
^  —497. 
Arni  þorláksson  biskup  í  Skálliolíi 

(Staða-Árni)  35.  201.  587. 
Arni  þorleifsson  vestra  (um  1420) 
^  287. 

Arni  þorleifsson,  Árnasonar  (1434 
^  —1440)  549,  607. 
Árni    þorsteinsson    eystra   (1421) 

298. 
Arnkelsbrekka  í  Önundaríirði  141. 
Arnkötlustaðir  í  Holtum  73,  87. 
Arnleif    systir    í    Kirkjubæ    (1440) 

604. 
Arnoddsson:  Guttormr,  Marteinn. 
Arnór  nyrðra  (um  1440)  619. 
Arnór  Steinþórsson,    Jónssonar,    í 

Skagaíirði  (1432)  494,  496. 
Arnórsson:  Bjarni,  Jón.  Karl. 
Arnórsstaðir  á  Barðaströnd  689. 
Arnsteinn  í  Hruna  42. 
Arnviðr    í    Arnarbæli    (c.    1387— 

1392)  98. 
Aron    Helgason    prestr   á    Staðar- 

hrauni    og  Ökrum  (1437—1439) 

571,  5942,  595,  596. 
Aronsson:  Jón,  f>órarinn, 
Árós  (árós)  í  Trékyllisvík  132.    — 

á  Hornströndum  138,  142,  168. 
arrestacio  332.  —  arrestacio  juri- 

dica  333. 
Árskógr    á     Arskógarströnd    369, 

375,    381,    407—408,    465—466, 

547,  566,  567.  —  Árskógr  hinn 

minni  375. 
ártíðardagar  180,    181*,    183,    467, 


REGISTR. 


777 


676.  —  ártíðaskrár  207,  484,  486. 

Sjá  kirkja. 
Arvn,  sjá  Aron. 
^rx  645. 

Arygstaðir,  sjá  Arngeirsstaðir. 
ás,  ásar  (í  húsum),  sjá  húsakynni. 
As  í  Fellum  213. 
Ás  í  Hálsasveit  124—125. 
Ás  1  Holtum  61—62,  9o{?). 
Ás  í  Vatnsdal  314,  758—759. 
Ás  í  Öxarfirði  267,  380,425-426, 
^  624. 
Ása  Eiríksdóttir.  Magnússonar,  frá 

Svalbarði  290—292,  357. 
ásakari  393. 

Ásar  ytri  í  Skaptártungu  32,  237. 
Ásar(nir)  í  Húnavatnsþingi  619. 
Asbjarnarson :  f>órarinn,  í>orkell. 
Asbjörn  Jónsson  í  Mýrdal  í  Skapta- 

fellssýslu  (fyrir  1448)  763. 
Ásbjörn  Ólafsson   prestr    í   Reyk- 

holti  (d.  1392)  120. 
Ásbjörn  Vigfússon    ábóti    á    þing- 

eyrum  (d.  1439)   319,   334,    369, 

394,  3962,    406-407,    420,    442, 

572—573,  602. 
Asbjörn   þórðarson,    Flosasonar,  í 

Görðum  (1431—1436)  462.    556, 
^  560. 

Ásbrandsstaðir  í  Vopnaíirði  218. 
ascencio    domini    410,    412,    636, 
^  681. 

Ásdís  Ásgrímsdóttir  (c.  1374)  348. 
Asdísarstaðir    216,     sjá    Aldísar- 

staðir. 
áseta  (á  jörð)  24P. 
Ásgarðr  í  Andakíl  191,  286^. 
Asgarðr  í  Hvammssveit  160,  599. 
Asgarðr  í  Landbroti  239^. 
Asgarðsbrekka  {=  Ásgeirsbrekka) 

í  Skagafirði  406. 
Ásgeir  Árnason  sýslumaðr  í  Húoa- 

vatnsþingi  (1419-1428)  269,292 
^  —293,  298—299,  359-860. 
Ásgeir   Bjarnason    prestr    í    Ögrs- 

þingum  518. 


Ásgeir  i  Grindavík  (á  13.  Öld)  8. 
Asgeirsá    (hvortveggja)    í    Vióidal 
^  317-319,  382,  406,  513. 
Asgeirsson:  Jón,  Sigurðr. 
Asgeirsstaðir    í    Laxárdal   í  Suðr- 

J>ingeyjarþingi  17. 
Asgerðarstaðir    I    Eyjafjarðarsýslu 
^  712. 
Asgrímr  Bjarnason  nyrðra  (c.  1430 

—1440)  436. 
Asgrímr  (hvortveggja)  frændi  Mar- 

grétar   Bjarnardóttur  (c.  1430— 
^  1440)  4351 
Asgrímr  Jónsson    í  þingeyjarþingi 

(1432-1449)  507,  567—568,  756 

-758. 
Asgrímr  Jónsson  bróðir  á  þingeyr- 
^  um  (1437)  572. 

Ásgrímr  Ormsson  (1423—1436)  310. 
^  560. 

Ásgrímr  prestr  í  Eydölum  (c.  1367) 
^  229. 

Asgrímr  prestr    i  Hrepphólum    (c. 
^  1382—1394)  46. 
Asgrímr  Snorrason  prestr  í  Húna- 
^  vatnsþingi  (fyrir  1422)  299. 
Asgrímr  Snorrason  (1432)  505. 
Asgrímr  Steinþórssou  djákni,  prestr 

í  Miklabæ  í  Blönduhhð    (1423- 

1429)  307,  383-384. 
Asgrímsson :  Finnr,  Guðbjartr,  Hallr, 

Indriði,  Magnús. 
Asgrimsstaöir     í    Skagaíirði    291. 

600. 
Áshildarholt  í  Skagafirði  288. 
Ashólsgil,     landamerki     Gnúps     í 

Gnúpsdal  748. 
Askell,  sjá  Eskil. 

Askelsá  (í  Borgarfirði  eystra)  211. 
askr,  sjá  búsgagn. 
Aslákr  Harniktsson    Bolt   biskup  í 

Björgvin  og  erkibiskup  í  Niðar- 

ósi     (1430—1450)     280^    361— 

362,  367^,  661,  752—753,  759- 

761. 


778 


REGISTR. 


Áslákr  Úlfsson  ráðsmaðr  í  Björgvin 
^  (1426)  337. 
Ásláksstaðir    í    Arnarneshrepp    1 

Eyjafirði  711.^ 
Ásláksstaðir  í  Kræklingahlíð  678. 
Asláksstaðir     á    Vatnsleysuströnd 
,  707. 
Aslákstungur  í  þjórsárdal  45,  434, 

617. 
Asloya,  sjá  Ósló. 
ásmundar  616. 

Ásmmidarnes  í  Strandasýslu  130. 
Ásmundarson:    Gunnlaugr,  ísleifr, 

Oddr,  forvaldr. 
Ásmundarstaðir  á  Sléttu  19,  700. 
Ásmundr   Árnason    vestra    (1703) 

458,  459. 
Ásmundr  Jónsson  prófastr  í  Odda 
,  34. 

Ásmundr,  maðr    skagfirzkr    (1431) 
^  4832. 
Asmundr  þormóðsson  kirkjuprestr 

i  Skálholti  (1591)  161. 
Asparvík  í  Strandasýslu  130,  131, 

169. 
aspiciensbók,  sjá  kirkja. 
assistencia  306,  307,  308. 
assumpcio  Mariæ    410,    412,    510, 
^  598,  656,  681. 
Ásta  Jónsdóttir  í  Borgarfirði  (1442) 

631—633. 
Astríðr  Jörundardóttir  á  Ríp  (1417 

-1431)  253-255,  272,  368,  370, 

439-441,    442,   442—445,    497, 

667. 
Ástríðr  kona  nyrðra  (1431)  483. 
Astríðr  Sigurðardóttir    (á  17.    öld) 
^  566. 
Astustífla    (Astastífla)    í    Úlfarsá 

112. 
Asúlfsson:  Herleikr. 
atkeri,  sjá  akkeri. 
Atlason:  Jón. 

Atlastaðir  í  Svarfaðardal  712. 
Atli  Guðmundarson  staðarhaldari  á 

Tjörn  (1429)  368,  393. 


átta  fjórðunga  vætt  426. 
áttungr,  sjá  búsgagn. 
áttæringr,  sjá  skip. 
auctoritas    apostolorum    Petri    & 

Pauli  681. 
Auðbrekka  1   Hörgárdal   435—436. 

660,  664—665,  761. 
Auðkúla  í  Húnavatnsþingi  10,  293, 

382,  512,  600,  601. 
Auðn  á  Hornströndum  142. 
Auðnir  á  Barðaströnd  689,  692. 
Auðnir   í  Svarfaðardal   371,    372% 

464. 
Audomarus  hinn  helgi  338. 
Auðsholt  í  Flóa  32,  54,  92. 
Auðun    Grímsson   vestra    (1426— 

1436)  335,  546,  557. 
Auðun  Ketilsson  í  Skagafirði  (1432) 

517-519. 
Auðun    Magnússon   nyrðra    (1430) 

426. 
Auðun  Magnússon   á    Barðaströnd 

(1439)  603. 
Auðun  Salomonsson    hinn    riki    á 

á    Hvanneyri    (1409—1431;    = 

Auðun  hyrna)')    249,    252,   269, 

281,  285—286,  288,  312,  462. 
Auðun  Þorbergsson    rauði   biskup 

á    Hólum,   Auðunarmáldagi    35, 

244,  384. 
Auðunarson:  Björn,  Ólafr,  Skalla- 

grímr,  Steinmóðr,  þórðr. 
Auðunarstaðir  1  Víðidal  338. 
Augastaðir    (Angastaðir)    í    Hálsa- 

sveit  124,  769. 
Augmundr,  sjá  Ögmundr. 
Augr,  sjá  Ögr. 
Augustinus   hinn    helgi    20,    IIO^, 

IIP,  170,  638,  648,  650,  657. 
Augustinus  apostolus  Anglorum  716. 
Aul-,  sjá  ÖI-. 
Auldu-,  sjá  Öldu-. 


')  Samkvæmt  gamalli  ritgerð    um  ættir  og: 

slekti  eptír  Jón  Guðmundsson  læröa  er  þetta 

sami  maðr  og  Auðun  hyrna.    Haunes  ritstjóra 
beiir  bent  mér  á  þetta. 


REGISTR. 


779 


Aulfusá,  sjá  Olfosá. 

Aulfversvatn,  sjá  Olfosvatn. 

Aulvos,  sjá  Olfos. 

auratal  520. 

Aurnólfr,  sjá  Örnólfr. 

Aurora  111. 

aurum  673.     Sbr.  gull. 

Ausa  í  Andakíl  286^ 

Ausku-,  sjá  Ösku-. 

Austfirðingafjórðungr  9.     —    Aust- 

firðir    36,    270,    296,    361,    562, 

678,  679. 
Austmannsdalr  í  Arnarfirði  692. 
Austrflói  748,  sjá  Flói. 
Austrlækr  á  Tvídægru  122. 
Austrtær  (Tær)  á  Langanesströnd- 

um  215. 
Auxarfjörðr,  sjá  Öxarfjörðr. 
ave  Maria  317,  404,  511,  677. 
áverki    287,    493.     —     áverkabót 

241. 
áverki  á  jörðu  242. 
Ávík  í  Strandasýslu  160,  687. 
avítunarbréf  487—488. 
Avredalr,  sjá  Hörgsdalr. 
Avxland,  sjá  Hörgslaud. 
Avxn-,  sjá  Öxn-. 
ávöxtr  241,  242,  416,  423. 

Baðsteinn    á    Snæfellsnesi    576— 

577,  579. 
baðstofa,  sjá  húsakynni. 
baglar  170,  238,  588.    Sbr.  kirkja. 
Baiern  á  |)jóðverjalandi_],644,  645, 

646,  705. 
Bakkahlíð  í  Dýrafirði  145. 
bakkar  244. 

Bakkaskógr  í  Fnjóskadal  209. 
Bakki  á  Álptanesi  107. 
Bakki    á    Galmaströnd   í  Eyjafirði 

705,  706,  711. 
Bakki  (hvortveggja)  i  Bolungarvík 

755. 
Bakki  (hvortveggja)    í   Borgarfirði 

eystra  211. 


Bakki  í  Bæjarþingum  í  Borgarfirði 

(Bakkakot)  252-253. 
Bakki  í  Svarfaðardal  710. 
Bakki  (minni  og  stærri)  í  Fljótum 

250^  565. 
Bakki  í  Fnjóskadal  699. 
Bakki  í  Grindavík  685. 
Bakki    í    Hrunamannahrepp    (sbr. 

ísabakki)  422,  43^  45^  617, 
Bakki  í  Hrútafirði    29,    37,    126— 

127. 
Bakki     í      Kaldaðarnesshreppi     i 

Strandasýslu  686. 
Bakki  klaustrjörð  frá  MöðruvöUum 

712. 
Bakki  (Blöndubakki   í   Langadal?) 

664. 
Bakki  í  Ólafsfirði  663. 
Bakki,  ReynistaðarklaustrsjÖrð  701. 
Bakki  á  Seltjarnarnesi  109. 
Bakki  á  Síðu  (Prestsbakki)  288. 
Bakki  á  Skagaströnd  755. 
Bakki  (Keisbakki)    á  Skógarströnd 

165. 
Bakki  (á  TjÖrnesi?)  18. 
Bakki  á  Vatnsleysuströnd  106. 
Bakki    (Bakkaland)    kirkjujörð    frá 

í>ingmúla  208. 
Bakki  í  Olfosi  97,  244. 
Bakki  1  Öxnadal  378,  381. 
Baklátr  í  ísafjarðarsýslu  133,  138. 
bakstrjárn,  sjá  kirkja. 
baldikinn,  sjá  klæði  (vefnaðr).  sbr. 

kirkja. 
Baldrsheimr  í  Eyjafirði  711, 
balista  329. 
Bálkastaðir  í  Hrútafirði    339,    340, 

657—658. 
Ballará  á  Skarðsströnd  158. 
balteus  argenteus  329. 
Baltízar    (Baltazar,  ^  Baltzar)    fan 

Damme,  hirðstjóri    (1423—1425) 

310,  317—318,  329,  331. 
banalega  492. 
bann,  bannfæring,  bannsáfelli,  bann- 

setning,  bannsettir  menn,  banns 


780 


REGISTR. 


pína,  bannsöngr  183,  241,  396, 
415,  422,  423,  432^  440,  451, 
461,  463,  471,  478,  479,  486, 
487,  488^,  503,  638,  642^  648, 
742,  744. 

baptismus  605. 

Barbara  abbadís  á  Reynistað 
(1443)  637.  640-641,  642-644. 

Barbara  mær  hin  helga  573.  675. 
dagr  sanctæ  Barbaræ  573. 

Barbara  Snorradóttir  Í1448)  714. 

barbara  manus  750.  —  barbari  749. 

Barð  í  Fljótum  249,  250,  255,  257 
-258,  259,  265-266,  338,  339, 
381,  538. 

Bárðardalr  í  Suðr-Í'ingeyjarsýslu 
5442,  678,  704,  705,  756,  757^. 

Bárðarson:  Bjarni,  Hámundr,  Jón, 
Sigurðr,  Steinmóðr,  Sturla,  þor- 
kell. 

BarðastaðiríHúnavatns-  eða  Hegra- 
ness  þingi  747,  748. 

Barðaströnd  150,  602,  688,  692, 
693. 

Bárðr  Ormsson  syðra  (1447)  708. 

Barðsvík  á  Hornströndum  134, 136, 
138,  265. 

öarká  í  Hörgárdal  711. 

Barmar  í  Lóni  201. 

Barmar  í  Reykhólasveit   154,  685. 

Barmr,  kirkjujörð  frá  Stað  á  Reykja- 
nesi  156. 

barn,  börn:  barn  ekki  til  arfs  alið 
26.  —  börn  skilgetin  589,  678. 
—  barneign  362,  363^,  497.  — 
barneign  með  nunnu  733.  — 
barngetnaðr  456.  —  barnafé  23, 
25.  —  barnmenn  131.  143.  — 
bamamóðir  493.  —  barnaskírn 
129,  158,  197,  592,  596. 

Barnabas  postuli  611. 

Barnafell  1  Ljósavatnsþingum  456, 
532. 

Barnalækr  í  Staðarsveit  178^  — 
Barnalækjarauga  l^^'*. 

Barnanes  í  Staðarsveit  178. 


barsmíð  433. 

Bartholomeus,  enskt  kaupskip  475 

—476,  477-479. 
Bartholomeus  episcopus  Coronenis 

730. 
Bartholomeus  postuli  51,  147,  336, 

467,  570,  580,  599,  645,  675.  — 

Bartholomeuskirkja  147, 153, 465. 

—  Bartholomeusmessa  (dies 
Bartholomei)  125,  153,  259,  581, 
599,  645,  657. 

Bartholmeus    de  Zarabellis   archi- 
episcopus  Spalatensis  718,  719. 
Básar  í  Loðmundarfirði  211. 
Básar  1  Strandasýslu  168. 
basilica  principis  apostolorum  732. 

—  basilicus  74. 
Bassastaðir  (Bastastaðir)  í  Bjarnar- 

íirði  686. 
Basilea  (Basel)  718,  719. 
Basilius  hinn  helgi  90,  182. 
bastard,  sjá  klæði,  sbr.  kirkja. 
bati  313. 
bátr,  sjá  skip. 
bátreki,  sjá  skip. 
Baulárvellir  á  Snæfellsnesi  176. 
Bavaria,  sjá  Baiern. 
Bayern,  sjá  Baiern,  Kristopher  af 

Baiern. 
beðr,  sjá  sæng,  sængrklæði. 
bein  165,  172. 
beit  1\  432,  46*,  53*,  54,  57^  89, 

117,    120,    141,    143,    145,    153, 

161,    196,    215,    2312,    242,  316, 

528,    616,    617,    748,  762,    763^, 

764.     Sbr.  vetrbeit. 
Beitilshamrar  í  Arnarfirði  147. 
beizli  484. 
bekkjargjöf  14,  312,  345,  525,  549, 

562,  602,  674. 
bekkr,  sjá  húsakynni,  húsbúnaðr. 
Belgsá  1  Fnjóskadal  699. 
bellum  326. 
belti,  sjá  klæðnaðr. 
Benedictus  Pogwisk  riddari  (1420) 

2802. 


REGISTR. 


781 


Benedikt  nyrðra  (um  1440)  619. 
Benedikt     á    Bakka    í     Hrútafirði 

(1394—1397)  127. 
Benedikt  Brynjólfsson  riki  á  Ökr- 

iim  (d.  fyrir  1421)  16—17,  26- 

27,  287,  291 --292,  532-533. 
Benedikt    hinn   helgi   (ábóti)    285, 

350,   384,   438,    439,    521,    604, 

625,    638.   640,    651,    665,   681, 

759.  —  Benedictusmessa  651. 
Benedikt    Jónsson    nyrðra    (1430) 

369,  412-413. 
Benedikt  Jónsson  prestr  í  Bjarna- 

nesi  (d,  1744)  30. 
Benedikt    Niklesson     (Nikulásson) 

fógeti  í  Akrhúsi  (1392)  24. 
Benedikt  þorsteinsson  lögmaðr  (d. 

1733)  13,  17,  26,  244,  518,  589, 

623,  677,  678,  754. 
Benediktsdóttir :  Vilborg. 
Benediktsson:  Magnús,  Ólafr. 
beneficia  290,  308,  362,  464,  527^ 

579,  725,  7262,  727^,    736,    737, 

7602. 
Bergfinnsson :  Steingrímr. 
Berghylr  í  Hrunamannahrepp  42. 
Berglöng  (Berglanga)  í  Norðr-Múla- 

sýslu  215. 
Bergr    Björnsson     nyrðra     (1446) 

694. 
Bergr    Eldjárnsson    nyrðra    (1388) 

15. 
Bergr  Jónsson  nyrðra  (1426)  339, 
Bergr  prestr  í    Stafholti    (c.  1370) 

189. 
Bergr  Steinþórsson  nyrðra    (1449) 

756. 
Bergr    Vigfússon    nyrðra    (1443 — 

1446)  643,  695. 
Bergr  í>orvaldsson  nyrðra  (c.  1430 

-1440)  436. 
Bergsdóttir:  |>órný. 
Bergsson:  Jón,  Þorkell,  í^orsteinn. 
Bergsholt  í  Staðarsveit  177. 
Bergstaðir  í  Miðfirði  669,  697. 


Bergstaðir  í  Svartárdal    369,    382, 

412,  511,  759. 
Bergstaðir   á  Vatnsnesi   354—355. 

—  Bergstaðalækr  355.  —   Berg- 

staðavatn  355. 
bergtollr  138. 
Bergúlfr  (Björgólfr  Illugason)  prestr 

á  Hrafnagili  (um  5  ár)  379. 
Bergvað  í  Hvolhrepp  72. 
Bergþór  Bjarnarson  nyrðra   (1417) 

259. 
Bergþór  Haldórrson  prestr  á  Ups- 

um  (1429—1434)  370,  392,  420, 

433-434,    453,   465,    473,    498, 

501,  517,  533,  537. 
BergþórshvoU  í  Landeyjum  72,  74, 

82. 
Bergþórsson:  Erlendr,  SkúIi,Sveinn, 

Tumi,  þorvaldr,  Ögmundr. 
Bernardus  hinn  helgi  681. 
Bernardus  Wyrink  decanus  746. 
Bernarson,  sjá  Bjarnarson. 
Bero    Andree     consul     Bergensis 

(1426)  337. 
Berserkjahraun    í    Helgafellssveit 

166. 
Berthilt  Burhamer,  hirðstjóra  um- 

boðsmaðr  á  íslandi  (1439)    586 

—587. 
Bertinus  ábóti  hinn  helgi  374, 466. 
Berufjörðr  í  Barðastandarsýslu  628, 

685. 
Berufjörðr  í  Suðrmúlasýslu    202— 

203.  —  BerufjarðarstrÖnd  202. 
Berunes  á  Berufjarðarströnd  230. 
Bessadalr  ísafjarðarsýslu  134. 
Bessagerði  á  Akranesi  197. 
Bessason:  Ari,  Ásgrímr,  Einar. 
Bessastaðir  á  Álptanesi  25,  32,  33, 

107,  326,  327,  329,  330,  482.  — 

Bessastaðabók   (AM.    238.    4to) 

530,  646,  678,  707,  (715),  751. 
Bessastaðir  í  Fljótsdal  32,  35,  210. 

213. 
Bessastaðir    í   Miðfirði    296,    339, 

340. 


782 


KEGISTR. 


Bessastaðir  í  Sæmundarhlíð  16. 
483^  484. 

Bessi  í  Flagbjarnarholti  (c.  1397) 
66. 

Bessi  prestr  á  Olafsvöllum  (c.  1389 
—1394)  51. 

Bessi  Einarsson,  Bessasonar,  sýslu- 
maðr  (1432-1449)  516.628,682 
—683,  753—756. 

bestia,  bestiæ  =  kvikfé  327,  328. 

Beyern,  sjá  Baiern. 

bezta  eign  358. 

Biaun  (hklega  =  Björn)  örnefni  á 
Rangárvöllum  74. 

Bíasker,  sjá  Býjasker. 

bik:  tunna  biks  fyrir  Ixxx  fiska 
276.  —  bikan  kirkju  172,  690. 

bikar,  sjá  búsgagn,  sbr.  kirkja. 

Bílduhvoll  á  Skógarströnd  766. 

Billzey  (Bíldsey)  á  Breiðafirði  167. 

Bilzfell  (Bíldsfell)  í  Grafningi  32, 
93. 

Birgisvík,  sjá  Byrgisvík. 

Birnistaðir  í  Dýraíirði  688. 

Birnunes  á  Árskógarströnd  372, 
375. 

Birnustaðir  Laxárdal  í  Suðr-f>ing- 
eyjarþingi  17. 

Birtingr  Jónsson  nyrðra  (1421) 
297. 

biskup  17,  23^  26^  202,  267,  313, 
364,  407,  413,  415,  416,  421, 
425  (opt),  426,  434,  461,  471, 
476,  477,  502,  534,  535,  548, 
66P,  749,  7601  —  biskupsdæmi 
382,  40P,  441,  457,  488,  502^, 
503^  522,  638,  710,  768.  -bisk- 
uplegt  embætti  441,  463,  502, 
760.  —  biskupsgisting  65,  235, 
425,  457.  4632,  593.  _  biskups 
handsöl  118.  —  biskups  hönd 
441.  —  biskups  kúgildi  96.  — 
biskups  makt  411,  474,  570, 
740.  —  biskups  sendimaðr  367. 
—  skipan,  skikkan  biskups  36, 
64,  76,  169,  202,  384,  385,  386, 


401,  423,  431,  587—588,  599, 
613,  637,  6392,  731.  -  biskups 
skrifari  29^  31,  364,  365.  — 
biskups  stétt  441.  —  Biskups- 
stofa,  sjá  húsakynni.  —  biskups- 
stóU  303,  533,  661,  736,  760.  - 
biskups  tekjur  446.  —  biskups- 
tign  422,  760.  —  biskupstíund 
385^,  431,  588,  638,  739^  — 
umboð,  umboðsmaðr  biskups  16. 
17,  18^  286,  387,  388,  390^,  292^ 
400,  4022,  404^  4972^  4132^  421. 
432,  4462,  4702,  474*,  475,  477 
(opt),  486,  489,  497,  499,  501, 
503,  541,  612,  671,  760^.  —  úr- 
skurðr  biskups  352,  452,  4542. 
—  biskups  vald  og  forræði  411, 
422,  454,  521. 

Biskupsbrekka  í  Borgarfjarðarsýslu 
195. 

Biskupshöfði,  skógarland  frá  Munka- 
þverá  698. 

Biskupstungur  1  Ámessýslu  296. 

bítaling  639. 

bítr  (dýrbítr)  452. 

Bitra  í  Kræklingahlíð  13. 

Bitra(n)   í  Strandasyslu    156,    273. 
405,  747,  748. 

bjalla,  sjá  kirkja. 

Bjargalækr  1  Vestrhópi  655. 

Bjargasteinn     í     Stafholtstungum 
188. 

bjargfesti,  sjá  búsgagn, 

Bjarnanes  í  Hornafirði  233. 

Bjarnardalr  í  Borgarfirði  188. 

Bjarnardóttir:  Guðrún,  Halla,  Helga, 
Kristín,  Margrét,  Sigríðr. 

Bjarnarey  við  Héraðsflóa  215. 

Bjarnarfjörðr    í  Strandasýslu    131, 
685. 

Bjarnargata  (í  f>jórsárdal)  48. 

Bjarnargjá  í  Grindarvík  102^. 

Bjarnargnúpr    við    ísafjarðardjúp     ! 
137,  139. 

Bjarnarhöfn   í   Helgafellssveit    37, 
172. 


REGISTR. 


783 


Bjarnarhöfn  í  Hornafirði,  sjá  Borg- 

höfn. 
Bjarnarnes  í  Bjarnarfirði  132,  169, 

686. 
Bjarnarson,(Björnsson):Bergr,Berg- 

þór,  Brynjólfr,  Einar,  Gamli,Guðni, 

Gunnar,  Guttormr,  Hákon,  Hálf- 

dan,  Hannes,  Helgi,  Hreinn,  Jón, 

Kárr,  Magnús,  Ólafr,  Ormr,  Páll, 

Sigfús,  Sigurðr,  Sveinn,  þorvaldr, 

Önundr. 
Bjarnarstaðahlíð  í  Skagafirði  549. 
Bjarnarstaðir  í  Bárðardal  544. 
Bjarnarstaðir  í  Hvítársíðu  123. 
Bjarnarstaðir  í  Saurbæ  156. 
Bjarnason:    Arngrímr,  Ásgeir,  Ás- 

grímr,    Daði,    Gísli,    Guðmundr, 

Jón,  Magnús,  ÓIi,  Sighvatr,  þór- 

arinn. 
Bjarnastaðir  í  Selvogi  99. 
Bjarneyjar  á  Breiðafirði  156'. 
bjarnfell,  -skinn,  sjá  kirkja,  skinn. 
Bjarnhéðinn,  maðr   nyrðra    (1431) 

484. 
Bjarni,  er  gefr  til  Arnarbæliskirkju 

(fyrir  1397)  98. 
Bjarni    Arnórsson    prestr    nyrðra 

(1391)  17. 
Bjarni    Bárðarson    nyrðra    (1418) 

266. 
Bjarni  Eiríkssoji  í  Djúpadal  í  Skaga- 

firði  (1799)  668. 
Bjarni  Gizurarson    prestr    í  þing- 

múla  (d.  1712)  29^  31. 
Bjarni      Gunnarsson      (Grímsson, 

nyrðra  1422)  302. 
Bjarni    Hákonarson  klaustrhaldari 

í  í>ykkvabæ  (d.  1623)  761. 
Bjarni  Herdisarson    nyrðra    (1431) 

484. 
Bjarni  Jónsson  (1605)  591. 
Bjarni  Jónsson  realstúdent  667. 
Bjarni  Óttarsson  (1417)  253. 
Bjarni  prestr  í  Eydölum    (c.    1386 

—1397)  2292. 

Dipl.  IbI.  IY.  B 


Bjarni  prestr  í  Hrepphólum  (c.  1374 

-1382)  46. 
Bjarni    Sigurðarson    (þórðarsonar) 

prestr  í  Selárdal    (1439    og    þar 

eptir)  590,  603,609-610,  615— 

616,  633. 
Bjarni   Sigurðarson    nyrðra  (1434) 

367,  540-541. 
Bjarni  Snorrason  í  Húnavatnsþingi 

(1421)  291. 
Bjarni,     er    gefr    Vallanesskirkju 

hest  (c.  1397)  207. 
Bjarni  á  Völlum  á  Landi  (c.  1860 

-1380)  65. 
Bjarni    (f>orgrímsson)     prestr      á 

Grenjaðarstað    (d.     fyrir    1391) 

17. 
Bjarni  þorleifsson   -bóndic    vestra 

(1435)  553.     Sbr.  Björn. 
bjór  (öl)  277,  427.      Sbr.  drykkr. 
bjór,    bjórtjald,      sjá     húsakynni, 

kirkja. 
Björg    í    Hörgárdal    (nú:    Bjargir) 

711. 
Björg  i  Kinn  345,  709,  710. 
Björg,  kona  nyrðra  (um  1440)  619. 
Björgólfr,  sjá  Bergúlfr. 
Björgólfsdóttir:  Steinunn. 
Björgólfsson:  Guðmundr,  Hlugi,  þor- 

kell. 
Björgvin  (Bergwin)  í  Noregi  24,  36, 

278,  285,  317,    320,    322,    324«, 

333,    336,    337,    541,    559,    560, 

586,  587,  644,  645,  734,  735. 
Björn    Ámundason    (Ámundarson, 

Ámundsson)    vestra   og    nyrðra 

(1418-1448)  262,  291,292,3962, 

601,  748. 
Björn    Auðunarson   nyrðra    (1439) 

601. 
Björn  í  Bjarnarhöfn    (fyrir  og  um 

1394)  173. 
Björn    Brynjólfsson,    Bjarnarsonar 

á  Ökrum  (um  1381)  13—14. 
Björn    bóndi    í    Bræðratungu   (um 

1397)  41. 

50 


784 


REGISTR. 


Björn  á  Bustarfelli  (c.  1397)  217. 
Björn  Einarsson  Jórsalafari  36,  275, 

291,  292,  529,  598. 
Björn  Eyjólfsson  sýslumaðr  nyrðra 

(1425-1428)     330,    355,    499- 

500,     Sbr.  Ebjörn  Eyjólfsson. 
Björn  Guðnason  í  Ögri  597. 
Björn  Jónsson  á  Brimnesi  í  Svarf- 

aðardal  (1421—1441)  289,  619— 

620. 
Björn    Jónsson    bóndi     á    Myrká 

(1423-1429)  374. 
Björn  Jónsson  nyrðra   í    Eyjaíirði 

og  Skagafirði  (1427—1442)   344, 

345,  355,  420,  583,  626.') 
Björn  Jónsson  bróðir  og  penitenc- 

iarius  continualis  á  Hólum  (1430) 

416,  430. 
Björn  Jónsson  (c.  1544)  371. 
Björn  Jónsson  á  Skarðsá  12. 
Björn  Jónsson  vestra  (1703)  338. 
Björn  Kárason    á    Breiðabólstað   í 

Vatnsdal  (1427—1446  eða  leingr) 

682-683. 
Björn    kek    (kökkr?)    í    Skagafirði 

(1431)  483. 
Björn  Markússon    nyrðra    (1430— 

1431)  428,  472. 
Björn    Markússon    vestra    (1614) 

156. 
Björn  Nikulásson  í  Eyjaíirði  (1417) 

260. 
Björn  Nikulásson  í  Dalasýslu  (1449) 

765. 
Björn  Ólsen  Magnússon  skólameist- 

ari  31. 
Björn  Pétrsson  í  Dalasýslu  (1449) 

765. 
Björn  Pétrsson  sýslumaðr  á  Bust- 

arfelli  215,  652,  741. 
Björn  prestr    í    Miðdal    (um  1397) 

38. 


^)  Hvort  þetta  er  alt  einn  maðr,  eða  hvort 
á  sumum  þessum  stöðum  eða  öllmn  sé  átt  við 
annanhvorn  þeirra  manna,  sem  næstir  eru  á 
undan,  verðr  ekki  sagt  með  neinni  vissu. 


Björn  prestr  á  Refstöðum  (c.  1367 

—1380)  219. 
Björn  prestr  1  Saurbæ  áHvalfjarð- 

arströnd  (um  1397)  198. 
Björn    Sighvatsson     á    Skorrastað 

(c.  1350  eða  fyrri)  226. 
Björn    Sigurðarson    (Róðu-Björn)  í 

Axarfirði  (á  lífi  1407)  657. 
Björn  Sigurðsson  prestr  í  Dýraíirði 

(1418)  264. 
Björn  Sigurðsson  kaupmaðr  í  Flatey 

31. 
Björn       Sveinsson,      þorkelssonar 

nyrðra  (1441)  621,  622. 
Björn     Sveinsson     í    Hrepphólum 

(1444)  650. 
Björn  Sæmundarson,  þorsteinsson- 

ar,  á  Svalbarði  (1422—1449)  355, 

357^  358,  377,    4^8-459,    507, 

527—528,    564-566,    704-705, 

706—707. 
Björn  Teitsson    í  Njarðvík    eystra 

(c.  1397)  222. 
Björn  þorleifsson  ríki   hirðstjóri  á 

Skarði  (1433  og  þar   eptir)    378, 

529-530,  539-540,  572,  600— 

601,  627,  649. 
Björn      |>orvaIdsson       smásveinn 

Brynjólfs  biskups  29,  31. 
blað,  sbr.  paskablað,    paxblað,   sjá 

kirkja. 
Bláfen  í  Hnappadalssýslu  179. 
Blasius  hinn  helgi    91,    101,    109, 

124,  125,  187.   —    Blasiuskirkja 

91,  101,   124.    —    Blasiusmessa 

65. 
Bleiksmýrardalr  út    úr  Fnjóskadal 

378-379;  698. 
Blesastaðir  á  Skeiðum  48, 
Blikalón    á    Melrakkasléttu     698, 

700. 
Blikdalsá  á  Kjalarnesi  115. 
blý,  sbr.  málmr,  sjá  kirkja  (sacra- 

rium,  stika).  —  blýsteinn  427. 
blæja,  sjá  kirkja. 
Blængsson;  þorkell. 


REGISTR. 


785 


Blönduhlíð  í  Hörðadal  405. 

Blönduhlíð  í  Skagafirði  16,  355, 
356,  357,  361,  383,  633,  770. 

Blönduós  í  Húnavatnsþingi  10,  11. 

bogi,  sjá  handbogi. 

Bogi  Benediktsson  á  Staðarfelli  298, 
684. 

bóglína,  sjá  skip. 

bók,  bækr  (sjá  kirkja)  161,  179, 
183,  191,  228,  234,  271,  340, 
341^,  371,  375,  377,  391,  393, 
402,  403,  460,  534,  637^  658.  - 
bók,  lögbók  300,  359,  448^  452, 
590.  —  bók,  helg  bók  394,  491, 
493,  495,  514,  515,  583,  614.  — 
bókaskrá  715.  —  bókatal  110— 
111.  —  bókfell,  sbr.  kirkja,  sjá 
skinn.  —  bókagull  182.  —  bóka- 
kista,  sjá  kirkja.  —  bókarspjöld 
27,  758.  —  bókaskref,  bókastóU, 
sjá  kirkja.  —  bókareiðr  8,  241, 
272,  292,  302,  314,  394,  430, 
434,  445,  449,  458,  470,  486, 
493,  496^  4982,  508,  532,  577, 
579,  591,  602,  612,  639^,  683, 
697. 

bók,  bókanöfn,  sjá  kirkja. 

ból:  átta  marka  ból  347. 

bóla,  bólusótt  345,  482,  483,  484^. 

Bolasteinn  í  Staðarsveit  177. 

bolli,  bollar:  bolli  á  kaleik  715. 
Sjá  kirkja. 

Bollstæðingahylr  í  Kjós  117. 

Bolluholt  í  Staðarsveit  176. 

Bólstaðahlíð  (Hlíð)  í  Langadal  382, 
511,  572. 

Bólstaðr  í  Bjarnarfirði  130,  686. 

bolt,  sjá  ferrum. 

Bolungarvík  á  Hornströndum  134, 
138,  142.') 

Bolungarvík  við  ísafjarðardjúp  141, 
335,  336,    528,    529,    539,    540, 


')  í  II.  bindi  bls.  619  og  620  er  og  átt  við 
þessa  Bolungarvík,  en  eigi  þá  við  ísafjarðar- 
,  djúp. 


548,  753,  754,  755.  ~  Bolungar- 
víkrtollar  753,  755. 

bolöxi,  sjá  smíðar. 

bón  429.  —  bónarmaðr  429. 

Bóndastaðir  1  Hjaltastaðaþinghá 
219. 

bóndi,  búandi,  bændr  3—4,  27,  40, 
59,  64,  88,  93,  96,  97,  100,  101, 
104,  105,  107,  113,  114,  1252, 
127,  129,  132,  136,  137,  149, 
153,  1542,  158,  159,  1602,  161, 
165,  174,  180,  1862,  224,  2512, 
252',  255,  259,  26  P,  264, 
265,  274  (opt),  291,  294^,  295, 
2972,  302,  3192,  352,  354,  357, 
359,  374,  377,  383^,  388,  389, 
3982,  3992^  405^  407^,  409,  416^, 
417,  418,  423,  424,  425*,  437, 
439,  4642,  490,  491  (opt)  493, 
494,  506,  518,  5292,  535',  5612, 
5892,  592,  595,  5962,  606,  618, 
628,  657,  6662,  668,'  674,'  678, 
679,  682,  706,  755,  764.  — 
bóndi  tekr  heima  tíund  sína  88. 

—  bóndaeign  252.  —  bónda- 
kirkja  760.    —    bóndatíund^  165. 

—  sbr.  skattbændr,  skilríkir 
bændr. 

Bonifacius    páfi  hinn  áttundi   722, 

732.  —  festum  Bonifacii  358. 
borð,  sjá  húsbúnaðr.     Sbr.   kirkja. 

—  borðbúnaðr,    sjá    húsbúnaðr. 

—  borðdiskar,    sjá  búsgagn.    — 

—  borðdúkar,  sjá  húsbúnaðr.  — 
borðkerald,  sjá  búsgagn.  —  borð- 
skerdiskr,  sjá  búsgagn. 

borð,  borðhald  255,  299,  343,  3492, 
428,  471,  506,  678,  689,  698. 

Borðeyri  1  Strandasýslu  123. 

borði,  sjá  kirkja. 

borðviðr  139.  —  verð  hans  276. 
Sbr.  viðr. 

Borg  í  Arnarfirði  265,  691. 

Borg  í  Króksfirði  313. 

Borg  í  Miklaholtshrepp  618.  — 
Borgardalr  618. 

50* 


786 


REGISTR. 


Borg  á  Mýrum  187—188. 
Borg  í  Reykhólasveit  154,  685. 
Borg  í  Skagafirði,  sjá  Sjóarborg. 
Borg  í  Tungusveit    253—254,    255 

—256. 
Borg    1    Víðidal     (Vestrhópi)    572, 

598. 
borgan   257,    279,    345,    501,    506, 

666'.  --  borgunarmaðr  448. 
borgarbúnaðr  102. 
Borgarey  Vatnsfjarðarkirkju  133. 
Borgarfjörðr  eystra  206,  207,  222, 

271,  296. 
Borgarfjörðr  syðra  249,    252,    285, 

631,  632,  658,  659,  679. 
Borgargerði  hjá  Sjáarborg  287. 
Borgarháls  í  Hrútafirði  127. 
Borgarhöfn  í  Hornafirði    32,    200', 

234-235. 
Borgarkot,    kirkjujörð    frá   Breiða- 

bólstað  í  Fljótshlíð  81. 
Borgarsson:  Ingimundr. 
Borgir  á  Skógarströnd  459. 
borgmeistari  644. 
Botn  í  Helgafellssveit  166. 
Botn  í  Hrafnagilsþingum  378. 
Botn  í  Súgandafirði  755. 
Botn  hjá  Svínbug  162. 
Botn  í  Tálknafirði  692. 
Botn  (Vestrbotn)  í  Barðastrandar- 
-      sýslu  690. 
Botnsá  (Botzá,    Bozá)    í    Kjós    8^, 

762. 
Bótólfsdagr,  Bótólfsmessa,  Bótólfs- 

vaka,  Bótólfsvökudagr  294,  587, 
628,  637. 
Bótólfsson:  í'orsteinn. 
Bozá,  sjá  Botnsá. 
Boxhornius,  M.  Z.  645. 
brachium  328. 
Bragholt    á    Galmaströnd    í    Eyja- 

fjarðarsýslu  705—706,  711. 
Brandanes  við  Húnavatn  10. 
Brandaskarðsá  á  Vatnsnesi  354. 
Brandr   Brandsson    nyrðra   (1417) 
259,  265—266. 


Brandr  Einarsson  nyrðra  eða  vestra 

(1428)  359. 
Brandr  Gunnarsson    nyrðra    (1421 

—1430)  292,  368,  401-402. 
Brandr  Haldórsson,  Arngeirssonar, 

hinn  ríki  á  Barði  í  Fljótum  (enn 

á  lífi  1433)  255,  287,    315-316, 

317,    329,    335,    348-349,    355, 

498,  533. 
Brandr  Hallsson    í   Kalmanstungu 

(c.  1330)  124. 
Brandr  Högnason  prestr  syðra  (1420 

—1449  og  leingr)  285,  576,  657, 

767. 
Brandr    Jónsson    lögmaðr    (1426') 

fyrst  getið,  og  úr  því)   339,  359 

533-534,  5832,    585-586,    607, 

650,  682. 
Brandr    Oddsson    nyrðra    (1424— 

1434)  316,  496,  538. 
Brandr  Oddsson  syðra  (c.  1448)752. 
Brandr  þorgilsson  nyrðra  (c.  1439) 

598. 
Brandslón  í  Vestrhópi  656. 
Brandsson:    Braudr,   Erlendr,  Jón 

Ólafr,  Svarthöfði,    Sveinn,    Þor- 

finnr,  í*orleifr.  í*órólfr. 
Brattabrekka  í  Hörgárdal  660. 
Brattagerðiseyri  í  Fljótsdal  212. 
Brattagil  í  Hrútafjarðardal  122. 
Brattavellir  í  Árskógarþingum  375 
Brattholt  í  Biskupstungum  39,  40 
brauð,  sjá  matr. 

Brautarholt  á  Kjalarnesi  30,  113 — 
114,  284,  301,  348,  505,  506, 
529Í  530,  560,  561,  562,  676. 
bréf :  frumbréf  íslenzk  14-15,  245 
248,  249—250,  251—256,  257— 
260,  263—264,  265—270,  272, 
273-284,  288-290,  292—293 
296—297,  301,  303—311,  313 
—316,       317—321,       324—334, 


1)  Það  aretr  varla  verið  efl  á  því,  að  þetta 
sé  alt  einn  maðr  og  hinn  sami  og  Brandr 
lögmaðr.  1426  hefir  hann  verið  ungr,  umtvi- 
tugt  á  að  gizka,  og  er  þá  nefadr  síðastr 
dómsmanna. 


REGISTR. 


787 


337,    338—340,    342-345,    348 

—350,  355—357,  358,   361,    862 

—363,  379—404,   406-423,  424 

—434,    435,     437—458,    462—, 

491,    492-503,    505-506,    510 

—518,       520—523,       525—529, 

531-539,    540-541,    544— 548^ 

549-551,    552—554,    556-557, 

560—562,    564-568,    569—571, 

577-578,  583-584,  585,  589— 

590,  600-602,    603-605,  607— 

608,  609—616,  619—620,  621— 

622,  623—626.    627—629,  631— 

635,  636-641,  642-644,    649— 

651,    654,    656-657,    658-660, 

661,    664-666,    670-672,     673 

-674,     694,     695—706,     708- 

712,    733-734,    735,    737-741, 

752-753,    756—757,    759—761, 

765—766,  767—768.  —  bréf  lög- 

tekið  9.    —  bréf   elzt    á  pappír 

570—571.  —  Sbr.  falsbréf,  kaup- 

bréf,       kaupmálabréf,        landa- 

merkjabréf,  vitnisburðabréf, 

—   bréfabók    Jóns   biskups  Vil- 

hjálmssonar     363—384,     385— 

404,  406—419,  420—423,   424— 

430,    432—434,    437—442,    445, 

448—452,    454-455,    456—458, 

462-475,    476—481,    486-491, 

493-497,    497—500,    506-507, 

510-515,    534—536,    540-541, 

546—548,  549—550,  552,   612— 

613,  703—704,    705-706,  733— 

734,  737-741,   752-753,  759- 

761. — bréfabók  Ögmundarbisk- 

ups  Pálssonar  660.  —  bréfabrot 

629.  —  bréfaskemd  761.  -  bréf 

færari  464.  —  bréftekinn  sveinn 

biskups  393. 

breferi,  brefuer,    breuer,    breviar- 

ium.  sjá  kirkja. 
Breið  í  Skagafjarðardölum  342, 
Breiðá  i  Öræfum  14,  202. 
Breiðagerði      á     Vatnsleysuströnd 
707. 


Breiðaból  í  Bolungarvík  143,  755. 
BreJðamýri  í  Arnaríirði  146. 
Breiðamýri    í    Reykjadal    í    Suðr- 

tingeyjarþingi  544,  567—568. 
Breiðamýri,  selstaða  frá  Kaldaðar- 

nesi  54. 
Breiðavatn,  álptaveiðistöð  frá  Gils- 

bakka  122. 
Breiðavík  í  Borgarfirði  eystra  223^. 
Breiðavik   undir    Jökli    320,    321, 

553. 
Breiðavík  á  Rauðasandi  150,   469. 
Breiðavík  á  Tjörnesi  17. 
Breiðavöllr  á  Grenjaðarstað  17. 
Breiðdalr  1  Suðr-Múlasýslu  229.  — 

Breiðdalseyjar  229. 
Breiðibólstaðr  í  Fellshverfi  200^ 
Breiðibólstaðr  í  Fljótshlíð    35,    69, 

78,  79^  81—83,  585,    586,    675, 

769. 
Breiðibólstaðr  (hvortveggja)  í  Reyk- 

holtsdal  119. 
Breiðibólstaðr  á  Síðu  32,  235,  236 

-237,  238,  239,  716. 
Breiðibólstaðr  á  Skógarströnd  167. 
Breiðibólstaðr  í  Vatnsdal  882,513, 

682. 
Breiðibólstaðr  í  Vestrhópi  303,  304, 

306,    362,    369,    382,    406—407, 

514,  655-656,  707,  752. 
Breiðibólstaðr  í  Olfosi  32,  98-99. 
Breiðifjörðr  260.  —  Breiðafjarðar- 

dalir  261,  4052,  666. 
brekan,  sjá  sængrklæði. 
Brekka  í  Arnarfirði  692. 
Brekka    (Naustabrekka)    á    Barða- 

strönd  690. 
Brekka  í  Bitru  155,  157. 
Brekka  í  Breiðdal  229. 
Brekka  (Gullbrekka)  í  Eyjafirði  678, 

705-706. 
Brekka  í  Geiradal  685. 
Brekka  í  Gilsfirði  405. 
Brekka  í  Gnúpasveit  700. 
Brekka  í  Gufudalsþingum  153. 


788 


REGISTR. 


Brekka  í  Helgastaðahreppi  í  Suðr- 

þingeyjarsýslu  19. 
Brekka  í  Holtum  71,  87. 
Brekka  á  Hvalfjarðarströnd  198. 
Brekka  á  Ingjaldssandi  143^    360, 

628,  654. 
Brekka  i  Kaupangssveit  678. 
Brekka  á  Langadalsströnd  597. 
Brekka     (hvortveggja)    eyðijörð    1 

Miklaholtshrepp  166. 
Brekka  (Furubrekka)  í  Staðarsveit 

176,  177. 
Brekka    í  Svarfaðardal    566,    567, 

770. 
Brekkuland  í  Rangárþingi  82,  769. 
Brekkur  í  Mýrdal  239. 
Brekkur  í  Reykjahverfi  709,  710. 
Brennigerðislækr     hjá     Sjáarborg 

287. 
Bretland,  sjá  Eingland. 
Brettingsstaðir   í  Laxárdal  í  Suðr- 

þingeyjarsýslu  709—710,  712. 
Brianslækr  (Lækr)    á    Barðaströnd 

151,  688,  689,  692,  693. 
brigð  (á  jörðu)  318,  432^,  540. 
Briget,  sjá  Brigit. 
briggishnappar,  sjá  klæðnaðr. 
Brigida    Böðvarsdóttir    (>Koðrans- 

dóttir«)    á    Gnúpi    og   Mýrum    í 

Dýrafirði  (c.  1300)  143,  144. 
Brigit  systir  í  Kirkjubæ  (1440)  604^, 

605. 
Brigit  (Briget)  Steinþórsdóttir,  Jóns- 

souar  (1445)  668, 
brík,  sjá  kirkja. 
Brimnes  í  Geithellnahreppi  í  Suðr- 

Múlasýslu  231. 
Brimnes  í  Seyðisfirði  224^ 
Brimnes  í  Svarfaðardal    289,    619 

—620,  621-622.  —  Brimnessós 

hinn  forni  289. 
Bringa  í  Eyjafirði  585,  612,  678. 
Bringa    millum    gilja    í  þjórsárdal 

434,  617. 
Bristoll  á  Einglandi  651. 


Broddadóttir:  Haldóra. 

Broddanes  í  Strandasýslu  128. 

Broddason:  Jón,  Nikulás. 

broddr,  broddstafr,  sbr.  amboð,  sjá 
búsgagn. 

bróðir,  bræðr  {—  munkar)  384, 
344,  350,  4072,  415^  417^  421^ 
424,  428,  472,  522,  541^,  572^, 
573,  602,  603,  604,  607,  611, 
621,  635,  638^  648^,  650,  657, 
665,  6701  7522,  76^3^  757^ 

Brókarlækr  á  Skagaströnd  700. 

brú,  bryggja:  brú  á  Blikdalsá  115^. 
—  á  Hvítá  1  Borgarfirði  125.  — 
bryggja  á  Gerðalæk  í  Flóa  57. 

Brúará  í  Biskupstungum  762. 

Brúará  í  Strandasýslu  131. 

Brúarfoss  í  Hraunhrepp  á  Mýrum 
183,  593,  594. 

Brúarholt  í  Staðarsveit  176. 

Brúarhraun  í  Hnappadalssýslu 
184. 

Brúarland  (Brú)  í  Aðaldal  17. 

Brúarland  1  Deildardal  301,  314— 
315,  338—339,  701. 

Brúarland  í  Skörðum  701. 

Brúðarhamar  1  ísafjarðarsj'slu  140. 

brullaup:  bruUaupsdagr  14^,  274, 
2782,  3^2,  525,  548,  562,  602.  — 
brullaupskostnaðr  13.  —  brull- 
aupsvottar  312,  525,  549,  562, 
603. 

brún  (fjallsbrún)  sem  landamerki 
287. 

brún,  sjá  kirkja. 

Brúnahvammr  í  Vopnafirði  215. 

Brúnavík  í  Austfjörðum  205,  271. 

bruni  handrita  27,  33,  37. 

Brúsastaðir  í  Vatnsdal  314. 

brutsöngvabók,  sjá  burtsöngvabók, 
kirkja. 

Bryðjuholt  i  Hrunamannahrepp 
42,  53. 

Bryggja  í  Landeyjum  584. 

Brynhildr  dóttir  Guðríðar  Áladótt- 
ur  (1431)  370,  448. 


REGISTR. 


789 


Brynjólfr  Benediktsen  í  Flatey  (d. 
1870)  29. 

Brynjólfr  Bjarnarson  ríki  á  Ökr- 
um  (d.  1381)  13,  16. 

Brynjólfr  Egilsson  nyrðra  (1429) 
862—363. 

Brynjólfr  Jónsson,  norrænn  maðr 
(1392)  24. 

Brynjólfr  Nikulásson  staðarhaldari 
á  Tjörn  (1429)  368,  388. 

Brynjólfr  Steinrauðarson  (1419) 
269. 

Brynjólfr  Sveinsson  biskup  í  Skál- 
holti  292,  31^  37^  256,  584. 

Brynjólfr  þórðarson  á  Hh'ðarenda 
709. 

Brynjólfsdóttir ,  mjaltakona 

á  Felli  í  Sléttuhlíð  (1431)  451. 

Brynjólfsdóttir:  Jórunn. 

Brynjólfsson:  Benedikt,  Björn, 
Oddr. 

Brynjulfuar,  sjá  Brynjólfr. 

bryti  440.  —  brytaeiðr  368. 

Brytjastaðir  (Brytiestader,  sbr.  nú: 
Bryti)  í  Glæsibæjarhrepp  í  Eyja- 
fjarðarsýslu  712. 

Bryterholt,  sjá  Brautarholt. 

Bræðr,  landamerki  Gnúps  í  Gnúps- 
dal  748. 

bú,  búnaðr,  búskapr,  útbú  (sbr. 
bóndi,  búsgagn)  13,  73,  99,  125, 
127,  131,  235,  258,  358,  436, 
475,  591,  674,  676',  684,  686^, 
6872,  688,  689,  690  (opt).  —  bú- 
fastr  maðr  137.  —  búfé  67,  88, 
221,  267,  268.  —  búfjárgilt  kú- 
gildi  15.  —  búlæg  kúgildi  530, 
627,  659.  —  búnautn  154.  - 
búskaps  (bús)  þarfindi  684^,  686, 
6872,  689.  —  búsmali  53.  — 
seta  yíir  búsmala  52. 

Búðardalr  á  Skarðsströnd  157^. 

Búðartunga  i  Fljótsdal  209. 

buðkr,  sjá  kirkja. 

Bugðhylr  í  Miðfirði  669. 

Bugðustaðir  i  Hörðadal  405. 


Bugskelda  í  Hnappadalssýslu  179. 

bukram,  sjá  klæði. 

Búland  í  Norðfirði  eystra  225. 

Búlandsnes  í  Suðr-Múlasýslu  230, 
231. 

Bulungarvallará  í  Fljótsdal  212. 

búnir  hlutir,  sbr.  bolli,  dúkr,  fontr. 
horn,  kápa,  klæði,  kistill,  kross, 
skrín,  skript,  skurn,  steinn,  texti. 
Sjá  kirkja. 

»bunitt«  vont  426. 

búr,  sjá  húsakynni. 

Búrfell  í  Grímsnesi  90. 

Búrfell  í  Rangárþingi  584^ 

Búrfellsháls  1  í>jórsárdal  50,  74. 

Búrfellstunga  í  Suðr-þingeyjarþingi 
436. 

burtsöngvabók,  sjá  kirkja. 

búsgagn,  búsbúnaðr,  búshlutir,  bús- 
búhlutir  13,  43,  45,  50,  85,  102, 
118,  121,  123,  165,  219,  226, 
236,  451,  550,  617,  662.  —  askr 
(drykkjaraskr)  374.  —  áttungr 
426.  —  bjargfesti  97.  —  bolli: 
trébolli  172.  —  borðdiskar  374, 
684,  690.  —  útlendir  borðdiskar 
684.  —  borðkerald  374.  —  borð- 
skerdiskar  690.  —  broddr   872. 

—  broddstafr  214,  371.  —  disk- 
ar  374,  662,  684,  686,  687,  689, 
690.  —  tindiskar  171.  —  fat 
227.  —  tinföt  243,  34P,  374,  684, 

689.  —  tréföt  684,  689.  —  fötur 
341»,  684,  686.  —  grottalampi 
(grútarl.)  367,  613.  —  harðsteinar 
841,  374.  --  horn  63,   171,  689. 

—  járnfat  276.  —  kanna,  könnur 
171,  374,  662.  —  hálfkanna  684, 

690.  —  ker  í  jörðu  130,  148, 
163.  —  tinker  238.    Sbr.  kirkja. 

—  keröld  220,  223,  227,  232, 
477,  662,  696.  —  ketill,  'katlar 
42,  54,  69,  100,  106,  116,  220, 
223,  257,  374,  451,  616,  679, 
686,  690.  —  eirkatlar  277.  — 
hundraðsketill  114.  —  líu  fjórð- 


790 


REGISTR. 


unga  ketill  689.  —  tólf  fjórð- 
unga  keíill  689.  —  tunnukatlar 
684,  687.  —  kistur  (sbr.  kirkja) 
50,  55,  60,  62,  64,  65,  67,  104. 
106,  117,  140,  194,  197,  200, 
210,  216,  234-236,  255,  371, 
374,  428,  445,  465,  472^,  483^, 
636^  662.  —  kista  járnuð  21, 
187.  —  kistuskref  630-631.  ~ 
kistuþröm  335,  758.  —  kistlar 
63,  147,  214,  220.  -klár(vallar- 
klár)  342.  —  klifberi  342.  — 
kola  232,  367.  -~  stofukola  375. 

—  krókar  341.  —  kvern  og  lúðr 
152.  —  lampi  64.  —  glerlampi 
105,  195,  229.  Sbr.  kirkja.  ~ 
lás  (sbr.  kirkja)  187.  —  linda- 
skæri  483.  —  Ijáir  341.  -  lúðr 
(sbr.  kvern)  152.  —  málkerald 
239.  -  matarlok  34P,  374.  — 
metaskálar  374.  —  munnlaugar 
(sbr.  kirkja)  684,  687,  689.  - 
panna,  pönnur  341.  —  mess- 
ingarpanna  342.  —  pípur  (ilát) 
4262,  690.  —  pottar  243,  341, 
342,  374,  662,  684,  686,  690.  — 
pundari  375,  662.   —    reka  341. 

—  skálar  554,  684,  686.  —  silfr- 
skálar  154,  467.  —  skaptpanna 
243.  —  skjólur  220,  239^  242, 
372,  373,  374,  477,  662.  — 
skyrsár  65.  —  sleggja  221.  ~ 
slikisteinn  44,  100,  196,  —  smá- 
keröld  374,  684,  686,    687,  689. 

—  smátintir  684,  690.  —  spænir 
684,  686.  —  sauðhyrningsspænir 
341.  —  silfrspænir  172,  350, 
467.  —  spónastokkr  374.  — 
stampar  341,  342.  —  staup  684, 
690.  —  stigi  (sbr.  húsabygging, 
kirkja)  107,  195,  220,  662.  — 
stórdrykkjuhorn  684,  —  stórker- 
öld  140,  374,  684,  686,  687,  689. 
~  stórkönnur  684,  690.  —  stór- 
pottar  689,  690.  -  strokkar 
3412,  874.   —    torfkrókar  17.  — 


trog  34P,  662,  684,  686.  —  hálf- 
trog  341.  —  tunnur  341,  426, 
427,    690.    -    tunnustryki    342. 

-  uppgerðarkerald  341.  —  vatns- 
horn  172,  271.  —  vatnskerald  62. 

—  vatnssár  172.  —  ölgögn  690. 
Buskulækr  í  Fljótsdal  212. 
Bustarfell  í  Vopnaíirði  33,  215,  217, 

652. 

Butraldastaðir  í  Fljótshlíð  77. 

bygðarlag  2. 

Bygg-garðr  á  Seltjarnarnesi  109. 

bygging  (jarða)  241*,  340,417,512, 
683,  684,  686,  687,  689,  690, 
691,  693  (opt),  700  (opt),  701 
(opt),  702  (opt),  703,  710  (opt), 
711  (opt),  712^  7631  -  peninga 
446. 

Býjasker  á  Rosmhvalanesi  32,  105, 
658,  659. 

Byrgi  í  Kelduhverfi  623—624. 

Byrgisvík  við  Veiðileysu  á  Horn- 
ströndum  120,  169. 

Byrn-,  sjá  Birn-. 

Bægisá  »í  Hörgárdali  352—353, 
369,  381,  409,  585,  612,  670- 
671, 

bægsli,  sjá  hvalr,  matr. 

bænahald  531. 

bænhús  11,  40,  67,  68,85,88,101, 
119,  125,  128,  131,  132»,  133, 
149,  159,  160,  1642,  172,  174, 
175,  177,  179,  180,  193,  199, 
200,  202,  208,  210^  217^  218, 
220,  2212,  224%  226,  228%  229, 
230%  233,  234,  236%  237%  257% 
264%  272,  274,  275,  353,  460, 
528%  537%  565%  592,  596,  620% 
643,  756,  758.  —  bænhúsfé 
229% 

bær,  bæir  39,  40%  41,  42%  46%  47, 
50,  52,  58,  62,  65,  77,  78,  80, 
83,  84,  85,  87%  88%  113,  119, 
124%  125%  126,  127%  128%  181% 
182,  133,  135,  138%  140,  141, 
143,  144,  145,  146,  147,  149, 


REGISTR. 


791 


150,  15P,  152,  153,  154^  155^, 
1582,  159^  160,  161^,  163^  164^ 
165,  172,  1742,  175»^  177^  179^ 
180,  185,  186^  188,  19P,  193^, 
194,  196,  197,  199*,  200,  202', 
208,  210,  214,  2182,  220,  221^ 
222,  223,  224',  225,  226,  228', 
229,  230,  233,  236^,  289,  372^, 
375,  464,  465,  466^,  467,  468^, 
5122,  513*,  5142,  593,  594,  617*, 
582.  —  bygðir  bæir  372,  464, 
465,  466,  512,  513.  -  óbygðir 
Bæir  (eyðibæir)  464,  465,  466, 
468,  5132.  —  bæjarbrot  682. 

Bær  1  Árnesshreppi  í  Strandasýslu 
687. 

Bær  í  Bárðardal  544. 

Bær  í  Borgarfirði  191,  252,  253, 
658. 

Bær  á  Bæjarnesi  í  Barðastrandar- 
sýslu  405. 

Bær  1  Flóa  (Gaulverjabæ)  675. 

Bær  íKaldaðarnesshreppiiStranda- 
sýshi  131,  686. 

Bær  í  Króksfirði  685. 

Bær  í  Lóni  201. 

Bær  (Saurbær)  á  Rauðasandi  262, 
312,  335,  753. 

Bær  í  Steingrímsfirði  169. 

bætr  (fébætr)  23^,  25',  Sbr.  sára- 
bætr. 

Böðvar  Arason  nyrðra  (d.  fyrir 
1429)  395. 

Böðvar  Hrafnsson  vestra  (1419 — 
1427)  269,  345-346. 

Böðvar  Klængsson  á  Barðaströnd 
(1439)  603. 

Böðvar  Magnússon  nyrðra  (um 
1427)  351. 

Böðvarsdalsá  í  Vopnafirði  215', 
217. 

Böðvarsdóttir:  Arndís,  Brigida,Ingi- 
ríðr,  Þorgerðr. 

Böðvarshólar  1  Vestrhópi  707. 

Böðvarsholt  í  Staðarsveit  287. 


Böðvarsson:  Einar,  Hallr,  Kolbeinn, 

Magnús,  þórðr. 
Böggustaðir  í  Svarfaðardal   619— 

620,  621-622. 

Calamus    islandicus    (sbr.     norsk 

hönd)  304. 
CaUsie  (Calais)  324. 
calix  328,  673.  Sbr.  kaleikr,  kirkja. 
Cahxtus    papa   301.    —    Cahxtus- 

messa  516,  517. 
camera  apostolica  582,  723^,  726', 

732,  733. 
campanæ  328,  747.     Sbr.  klukka. 
candelæ  accensæ  747. 
canones  sacri  737.  —  cononicatus 

410,  726,  7442,  745. 
cantica  canticorum  193. 
capellanus,  capellan  275,  281,  2822. 

337,  428,  472,  621. 
capitaneus  332,  730. 
capitularis  domus,  capitulum,  kapi- 

tuli,  sjá  húsakynni. 
capitalarius,  sjá  kirkja. 
capitulum    (klerkaráð)     410,    414, 

570. 
captio  332. 
captivatio    326,     329     (opt),    330, 

332. 
captivus,     captivitas     325',     3302, 

750'. 
cardinalis  717. 
castitas  439. 

castrum  328,  606,  647,  706. 
Catarina,  sjá  Katrín. 
cathedra  Petri  apostoli   456,    527, 

605. 
Cato  með  glosa  111. 
Cecilia  Loptsdóttir  hins  ríka  520. 
Cecilia    mær    hin   helga    43,    123, 

135,   147,    210,    238,    286,    372, 

376,  397,  465',  506.  —   Ceciliu- 

kirkja  147.  376. 
cellaria  681. 

cenobium  (sbr.  klaustr)  306. 
censura  ecclesiastica  732. 


792 


REGISTR. 


census  646,  653. 

cervicia,  sjá  drykkr. 

charteque  28. 

Chepstowe  í  Southwalles    á  Bret- 

landi  542. 
chorus,  sjá  kór,  kirkja. 
Christensen,  William,  Dr.  645. 
christianitas  646. 
Christianus  Agdorn  717. 
christifideles  681,  685,  728,  733. 
Christiphorus,  sjá  Kristiphorus, 
Chronica  111. 
cimiterium  326,  329%  330. 
circumcisio  681. 
Cisterciensis  ordo  681. 
citacio,  sjá  litera. 
civitas  Bergensis  324*^.    —   civitas 

Holensis  411. 
Claues  Junghe  (veginn   1425)  330. 
Claues  Ólafsson  (1425)  330,  331. 
claustrum  111.     Sbr.  klaustr. 
clavis  305,  306.    —    clavis  (papæ) 

724. 
Clemens,  sjá  Klemens. 
clenodia  305,  732. 
clericus  (sbr.  klerkr)  304,  305». 
coitus  damnatus  725.  —  coitus  illi- 

citus  725. 
coUacio  (ecclesiæ)  400,   422,  548^ 

671,  760.  —  collacionisbréf  740. 
.    Sbr.  staðarbréf. 
collectarius,  sjá  kirkja, 
collectores  720^,    721,    723^,    726^, 

732,  733. 
Coloniensis  archiepiscopus  717.  — 

diocesiá  717,    742,  744,    745.  — 

præpositus  716. 
colonus  331.     Sbr,  bóndi. 
comes  646.     Sjá  palatinus, 
Comhaer,     sjá      Gerrit,      Goðsvin 

biskup, 
commemoracio  omnium  sanctorum 

681. 
commercium  645. 
commissor  generalis  763, 
commune,  communsbók,  sjá  kirkja. 


communitas  327',  328,  331,  337, 

compedes  330. 

concepcio  Mariæ  485,  681. 

concilium  generale  732,  751.  — 
Lateranense  727. 

concubina  413. 

conductus  325,  326. 

confederatz  525. 

confessor  410,  605,  681,  728. 

confirmacio  570,  661. 

confiscacio  653, 

conjugatæ  personæ  728, 

consanguinitas  725^. 

consilium  308,  332,  333,  337^  574, 
575,  583,  750. 

conspiracio  489. 

constituciones  claustrales  111. 

consules  (ráðsmenn)  337,  645, 

conventa  171.  Sbr.  húsakynni.  — 
conventubróðir  247,  248,  320, 
572,  635,  636,  6722,  707.  -  con- 
ventuinnsigli  626,  708.  —  con- 
ventusystir  543,  604%  625. 

conventus  681. 

copulacio  725. 

cor,  corus,  sjá  kór,  kirkja. 

corona  324,  333^,  524,  625. 

Coronensis  episcopus  730. 

corporale,  sjá  kirkja, 

corpore  viciati  726. 

corpus  dominicum  681.  —  corpus 
Chrísti,  festum  corporis  Christi 
294,  310,  420,  546,  554,  559, 
578,  586,  631,  652. 

Corrector  193,     Sbr.  kirkja. 

Coventre  á  Bretlandi  558, 

Crastinum,  crastina  dies  307,  309, 
322%  323, 

creditores  563,  573, 

cremacio  328%  331. 

crimen  læsæ  maiestatis  328. 

Crispinianus  hinn  helgi  76, 

Crispinus  hinn  helgi  76. 

crux  sancta  411,  412.  —  messa  de 
cruce  55. 

culpa  723,  724. 


REGlSTR. 


793 


cultellus,  sjá  hertygi. 

cura  (ecclesiæ)  671. 

Cura  pastoralis  Gregorij  110. 

curia  episcopalis  Bergis  337.  — 
curia  Holensis  306*.  —  curia 
regis  Norvegiæ  326^,  327,  328, 
329.  -  curia  Romana  582,  734. 

custumæ  (tollar,  gjöld)  563,  574, 
575,  605,  606, 

Dacia,  sjá  Danmörk. 
Daðason:  Ari,  Jón,  Ormr,  Páll. 
Daðastaðir    á    Reykjaströnd    747, 

748. 
Daði    Arason    (Dalaskalli,     1442) 

623. 
Daði    Bjarnason    (aBjarnarson*)  á 

Skarði  156. 
Daði  Jónsson  nyrðra  (1441)  619. 
dagleið  362. 
dagslátta  623. 
Dagsson:  þorsteinn. 
dagr,    sbr,     og    sjá    drottinsdagr, 

helgr    dagr,    imbrudagr,   messu- 

dagr,  páskadagr,  rúmhelgir  dag- 

ar,    vigiliudagar.     —    dagr    (= 

stefnudagr)    424.    —    dagþingan 

738. 
Dalabrúnn  (hestr)  483. 
Dalahólmr  í  Miðdölum  162. 
Dalbær  í  Landbroti  28,  229. 
Dalir  í  Arnarfirði  143. 
Dalir(nir)      í     Barðastrandarsýslu 

694. 
Dalir(nir)  í  Dalasýslu  405. 
Dalir  í  Mjóafirði  eystra  225. 
Dalir  í  Reyðarfirði  226.    —  Dalaá 

226. 
Dálkr  28,  229,  sjá  Dalbær. 
Dálksstaðir  á  Svalbarðsströnd   481 

-482,  550-551.  696-697. 
Dalland  í  Borgarfirði  eystra  223^ 
dalmatica,  sjá  kirkja. 
dalr,  dalir  130,  165. 
Dalr  í  Eyjafirði  380. 
Dalr  undir  EyjafjöIIum  406. 


j  Dalr  (hvortveggja)  í  Fellshverfi 
!      236,  238. 

Dalir  í  Lóni  233. 

Dalir  í  Miklaholtshrepp  166. 

Dalsá  milli  Önundarfjarðar  og  Súg- 
andafjarðar  141. 

Dalssóknir  í  Borgarfjarðarsýslu 
196. 

Damasum  722. 

Damme  í  Flandri  317. 

damnum  3252,  326,  331,  333'. 

dandimenn  297,  347,  854,  444, 
449,  502,  561,  608,  609,  614, 
634,  638,  6483,  652,  678,  736, 
757.  —  dandisveinn  445. 

Daniel  Kepken  clericus  Leodiensis 
(1448)  736—737. 

Danir,  Danmörk  (Dacia),  danskir 
menn  15,  22,  36,  268,  279,  281, 
282,  283,  321,  334,  337,  461, 
462,  523—525,  542,  558,  563, 
573,  574,  629,  644-647,  651, 
652-654,  673,  680,  705,  720, 
723,  726,  730,  732,  733,  767. 

Dattstaðir  (Daðastaðir)  í  Reykjadal 
i  Suðr-Í*ingeyjarsýslu  564,  565. 

Daufá  í  Skagafirði  701. 

Davíð  konungr,  sjá  Davíðspsaltari 
(kirkja). 

Davíðspsaltari  457.     Sjá  kirkja, 

decima  187.     Sbr.  tiund. 

Declaracio  Regulæ  111. 

decollacio  Johannis  baptiste  377, 
378,  425,  426,  464.  468. 

dedicacio  ecclesiæ  372^,  374,  3751 
376^  3772,  378^  4642,  4552^  ^qq^^ 
467*,  468^  511  (opt),  512  (opt), 
513  (opt),  514,  687. 

defectus  natalium  725—726.  —  de- 
fectus  ætatis  727. 

Deildará  á  Melrakkasléttu  672, 

Deildará  á  Skálmarnesi  152. 

Deildardalr  í  Skagafirði  314,  315, 
338,  339. 

Deildarhamar  á  Skaga  11,  353. 

Deildarhamar  í  Staðarsveit  á  Snæ- 


794 


REGISTR. 


fellsntísi  (austan  Staðarár)  175, 
176. 

delicta  333,  421. 

Demetrius  martyr  661,  762. 

denarius  sancti  Petri  720. 

deperdicio  vitæ  et  bonorum  328. 

deprædacio  326,  331. 

Desey  í  Norðrárdal  1  Mýrarsýslu 
507,  630. 

Desjarmýri  í  Borgarfirði  eystra  211, 
222—223. 

Desjarteigr  Grenjaðarstaðar  17. 

Deventer  (Davantria)  á  Hollandi 
679,  682,  695. 

deveria  563,  574,  575,  605. 

Devon,  Gharles,  enskr  maðr  266. 

diabolus  733. 

diaconus  307. 

Dialogus,  sjá  kirkja. 

Diepenweenklaustr  680,  770. 

dietæ  7322. 

Digranes  (í  Skorradal)  119. 

Dílar  (Díli)  í  Borgarfirði  eystra  211. 

Dimun  1  þjórsárdal  47. 

Dionysius  episcopus  &  martyr  621. 
—  Dionysiusmessa  512. 

discopulacio  395^. 

disjunctio  395^. 

diskar,  sjá  búsgagn. 

dispenseran  400,  424,  457,  570,  612, 
725^  —  dispenseranarbréf   368. 

diurnale,  sjá  kirkja. 

divinus  cultus  410,  749,  750. 

divisio  apostolorum  262,  611. 

djákn,  djáknar  39,  40,  46,  47,  50, 
64,  66,  78,  82,  97,  104, 109,  117, 
122,  131,  135,  146,  151,  152, 
153,  160,  163,  164,  179,  181, 
188,  191,  193,  195,  199,  204, 
206,  208,  210,  2232,  228,  229, 
2322,  233,  236,  372,  379,  380 
(opt),  381  (opt),  382  (opt),  417, 
511,  613,  617,  676.  —  Sbr.  messu- 
djákn,  smádjákn.  —  djáknaklæði 
39.  —  djáknatal  421-422. 

Djúpá  í  Fljótshverfi  235. 


Djúpá  í  Ljósavatnsþingum  456. 

Djúpagröf  i  Álptafirði  231. 

Djúpárbakki  í  Eyjafirði  712. 

Djúpárbakki  í  Fljótshverfi  235. 

Djúpavík  á  Tjörnesi  6. 

Djúpidalr  í  Austfjörðum  208. 

Djúpidalr  í  Hvolhrepp  72. 

Djúpidalr  ytri  í  Blönduhlíð  667— 
669.  —  Djúpadalsá  668. 

Djúpilækr  á  Langanesi  215. 

Djúpsker  á  Snæfellsnesi  169. 

doctrinale  111. 

dogger,  sjá  skip. 

dómabækr  287,  298,  300,  301. 

dómandi,  dómari  363,  400. 

domicilium  328. 

Domine  intra  174. 

dominica,  dominicæ  100,  162,  214, 
306,  438,  439,  472,  570.  - 
palmarum  538.  —  passionis 
290,  760.  —  sexagesima  753.  — 
trinitatis  330. 

dominicubók,  dominicale,sjá  kirkja. 

Dominicus  hinn  helgi  180. 

Dominus  omnium  140. 

dómkirkja  362^,  522,  760 

dómr.  dómar,  dómsbréf  1—4,  9. 
23,'  26,  115,  24P,  242,  247,  272*, 
274*,  277,  285,  29P,  292^,  294*, 
295  (opt),  297  (opt),  298  (opt), 
299,  300  (opt),  301,  302  (opt), 
303,  304,  3102,  31P,  323,  340, 
356  (opt),  357*,  359^  360^,  363 
(opt),  368,  370,  392,  393,  404'^ 
4242,  429*,  430»,  434,  449^,  450^, 
451,  452  (opt),  453  (opt),  454 
(opt),  462,  463,  470^  478^,  487^, 
488  (opt),  489,  4902,  491,  494, 
495*,  497-499,  500^  50P,  502 
—503,  504,  5072,  508  (opt),  509, 
5332,  5342,  535,  536^  540*,  541*, 
560^  572  (opt),  576  (opt),  577— 
678,  579  (opt),  580,  590-592, 
601,  608,  612,  652,  655^,  665, 
666^  6702,  671  (opt),  706,  731*, 
760,  7612,  7622,  763,  764  (opt), 


REGISTR. 


795 


768^  -  dómrof  1—3,  294,  295, 
340^  578.  —  dómsálit  240.  — 
dómsatkvæði  450,  581,  764.  — 
dómsmenn  273-275,  298,  300, 
340,  508,  534,  560.  —  dómstóll 
245.  —  dómsæti  363,  426.  430, 
450,  500,  503. 

domus  30u,  329,  330,  331. 

Draflalausa  á  Rangárvöllum  84. 

Draflastaðir  í  Fnjóskadal  380,  663. 

Dramboddstaðir,  sjá  Drumbodd- 
staðir. 

Drangar  i  Dýraíirði  687. 

Drangar  við  Dyrhólaey  763,  764. 

Drangar  á  Skógarströnd  165. 

Drangatangi  á  Hornströndum   132. 

—  Drangaurð  132. 
drangar  222,  271. 

Drangr   í    Borgarfirði    eystra   205, 

2222,  223,  271. 
Drangr  á  Galmaströnd  162. 
Drangsnes     í     Strandasýslu    169, 

686. 
draper  575. 

drottinleg  bæn  351,  680. 
drottinsdagar    68,    84,    312^,    340, 

633,  643. 
drottning  (Maria)  88,  115,  124, 136, 

164. 
Drumboddsstaðir  í  Biskupstungum 

40. 
Drykkjará  í  Fljótum  565. 
drykkr,  drykkjarföng    (potus)    327, 

509.    —    bjór  277,  427.    —   iiij. 

tunnur  bjórs  fyrir  hundrað  275. 

—  cervisia,    cerevisia  327,  605. 

—  sýra  242,  451.  —  vín,  vinum 
277,  588,  605.  —  tunna  víns 
fyrir  klént  hundrað  276.  —  öl 
(eyl)  397,  426,  463,  554. 

Dufgusdalr  (Duggasdalr,  Duggus- 
dalr)  á  Snæfellsnesi  176. 

Dufþaksholt  í  Hvolhrepp  73,  83. 

dugandi  menn  (sbr.  dandimenn) 
251. 

Dugansdalr  í  Arnarfirði  692,  694. 


duggarar,  er  reyfað  hafa  268. 
Duggasdalr,    Duggusdalr,    sjá  Duf- 

gusdalr. 
dúkar,  sjá  kirkja,  klæðnaðr. 
Dúkr  í  Skagafirði  701. 
Dunhagi  í  Eyjafirði  711. 
Dunkr  í  HörSadal  405. 
dux  (hertogi)  645,  646. 
Dvergasteinn    í    Seyðisfirði    224  — 

225. 
Dvergstaðir  í  Eyjafirði  259-260. 
dý  178. 

dymbill  104.     Sjá  kirkja. 
Dynjandi  í  Arnarfirði  265,  691. 
Dynskógar  í  Dynskógahverfi  (á  Mýr- 

dalssandi)  173. 
dýnur,  sjá  sængrklæði. 
Dýrafjörðr    1    ísafjarðarsýslu    144, 

145.    264,    265,    278,    279,    360, 

525,   541,    545,    628,    654,    687, 

6922.    _     Dýrafjarðarbotn    141, 

143. 
Dyralón  á  Eyrarbakka  590-592. 
Dyrhólar    1   Mýrdal    761—764.    — 

Dyrhóladómr  761—764.  —  Dyr- 

hólaey  761—764. 
dýridagr  456,  765. 
dýrleiki    (jarða,    staða)    286,    353, 

360,  405%    440,   443,    444,    601, 

671,  686,  692,  707^,  753. 
Dysjar  á  Álptanesi  107. 
Dægradvöl  (Sópdyngja)  séra  Gott- 

skálks  9,  10. 
dæl,  dælir  289,  316, 
Dæl   (Dæli)    í   Sæmundarhh'ð    316, 

701. 
Dögurðaráreyjar     (í      Hvítár-Síðu) 

122. 
Dögurðareyri     í     Eyjafjarðarsýslu 

699. 
Dögurðarnes  á  Skarðsströnd  158^. 

JEbjörn  Eyjólfsson  íógeti   konungs 
(1424)  329.     Sbr.  Björn  Eyjólfs- 


796 


EEGISTR. 


Eboracum  á  Englandi  (sbr,  Jórvík) 
337,  651. 

ebrietas  328. 

ecclesia  304  (opt),  305  (opt),  306 
(opt),  307  (opt),  308^  325,  326, 
329  (opt),  330,  331,  400,  464, 
548,  681,  751.  —  ecclesia  cathed- 
ralis  326,  749.  —  ecclesia  pa- 
rochialis  750.  —  ecclesia  sancti 
Petri  apostoli  548.  —  bona  ecc- 
lesiæ  413.  —  coloni  ecclesiæ 
305.  —  expensæ  ecclesiæ  413. 
—  ecclesiasticæ  personæ  727. 

Edwardus  Frenche  kaupmaðr  frá 
Lundúnum  575. 

Efribrú  i  Grímsnesi  32,  91. 

Efrihólar  (Eyfræhólar)  í  Öxaríirði 
423,  468. 

Efrihvoll  í  Hvolhrepp  83». 

Efstaból  í  Mosvallahrepp  í  ísa- 
fjarðarsýslu  688. 

Efstafell  í  Ljósavatnsþingum  531 — 
532. 

efsta  vika  65,  125. 

Efstidalr  í  Ögrsþingum  539,  540. 

Eggert  Hannesson  lögmaðr  753  — 
755. 

Eggertsdóttir:  Guðrún. 

eggver  18,  19,  131,  215,  ,698.  — 
eggvershólmar  215. 

Eggversvatn  á  Sléttu  698. 

Egidius  ábóti  hinn  helgi  376,  467, 
468,  600.  —  dies  sancti  Egidij 
468.  —  Egidiuskirkja  164. 

Egill  Eyjóífsson  biskup  á  Hólum 
10—12.  —  Registrum  hans  10— 
12. 

Egill  Guðmundsson  vestra  (1614) 
156. 

Egill  Magnússon  vestra  og  nyrðra 
(1436—1446)  539,  682. 

Egill  Ólafsson  nyrðra  (1428)  352. 

Egilsá  í  Norðrárdal  í  Skagaíirði  649, 
678. 

Egilsson:  Brynjólfr,  Grímr,  Jón, 
Ólafr,  Sigmundr,  þorleifr. 


Egilsstaðir  í  Fljótsdalshéraði  297^. 

Egilssíaöir  í  Flóa  32,  59. 

Eið  í  Eiðaþinghá  30,  220—221.  406, 
562,  676. 

Eið  á  Seltjarnarnesi  109. 

eiðr  (sbr.  bókareiðr,  eineiði,  lýritt- 
areiðr,  tylftareiðr)  1,  3^  4^,  23, 
24,  262,  115,  145,  24P,  251, 
258*,  268,  280,  289,  292^,  294^, 
2992,  300  (opt),  302»,  31P,  314, 
347,  3562,  359^  360^,  394^,  404, 
411,  414,  430,  441,  452^  458, 
480,  481,  487,  491,  493,  494^, 
4982,  502,  506,  508^,  509,  522, 
5343,  549,  560,  572,  579,  ðSO^, 
585,  588,  602,  611,  671,  682, 
709,  728,  733,  734,  763^  764, 
766.  —  ólöglegr,  rangr  eiðr  3, 
4.  Sbr.  meinsæri.  —  eiðrof  23, 
26.  —  eiðstafr  438-439,  452, 
613. 

Eiðsborg  í  Noregi  313. 

Eiðsmelr  (Eydzmelr)  í  Rangárþingi 
584. 

eiginbóndi  449,  610,  697. 

eiginkona,  eignarkona  (kvinna)  23, 
26,  315,  3172,  3182,  3472,  352, 
395,  428,  430,  442,  443^,  463, 
471,  480,  481,  4942,  495,  548, 
550,  610,  663,  674,  678,  755^, 
757. 

eiginorð  392,  430,  463. 

eign  full  27. 

eignarhluti  258^, 

eignarmaðr  489. 

Eilífsdalr  í  Kjós  115.  —  Eilífsdalsá 
117. 

Eilífsson:  Hallsteinn,  Haukr. 

Einar  Árnason  (Dalskeggs  1427— 
1432)  345,  458,  519. 

Einar  Árnason  í  Skagafiröi  (ef 
ekki  hinn  sami;  1431)  483. 

Einar  Bessason  á  Gunnsteinsstöð- 
um  (1418-1428)  266—267,  319 
—320,  334,  350-351. 


REGISTR. 


797 


Einar  Bjarnason  prestrsyðra  (1449) 

768. 
Einar  í  Bæ    í  Borgaríirði   (c.  1391 

—1394)  191. 
Einar    Böðvarsson    nyrðra    (1443) 

643. 
Einar   Eiríksson     í    Vatnsíirði    (d. 

1383)  ]35,  139. 
Einar  Eiríksson   í    Eyjafirði  (1434) 

537,  567. 
Einar  í  Ey  í  Rangárþingi  (c.  1397) 

79. 
Einar    Geirmundsson     (um    1446) 

682. 
Einar  í  Grindavík    faðir    Orms  (á 

13.  öld)  8. 
Einar  Hafliðason  officialis  (d.  1393) 

355,  656. 
Einar  Haldórsson  prestr  í  Skálholti 

(1438)  577. 
Einar  Hallfreðarson  nyrðra    (1423 

—1430)  303,  407. 
Einar    Hallsson     nyrðra     (1424— 

1432)  314,  355-357,  399^,    473, 

505. 
Einar    Hjálmsson    prófastr   nyrðra 

(1430—1431)  370,  420,  424,  474 

—475. 
Einar  Höskuldsson  prestr  á  Grenj- 

aðarstað  18,  19. 
Einar     ísleifsson     bróðir,    prestr 

nyrðra  og  ábóti    á    Munkaþverá 

(1434ogþar  eptir)  541,585,661, 

672,  710. 
Einar  ísleifsson  á  Reykjum  25. 
Einar  Jónsson    í    Skagafirði  (1420) 

277-278. 
Einar  Jónsson  í  Hvilft  1  Önundar- 

firði  (1428-1439)  353,  360,525, 

572.1) 
Einar    Jónsson    298,     sjá    Svartr 

Stephánsson. 
Einar     Jónsson     skólameistari     í 

Skálholti  (d.  1788-89)  30. 


')  Petta  mun  alt  einn  maðr. 


Einar    Ketilsson    nyrðra    (1418— 

1432)  263,  517-518. 
Einar  Magnússon    nyrðra    (1421 — 
1438)  294,  315—316,    355,    37L 

480— 48J,  551,  578. 
Einar  Magnússon  (c.  1700)  345. 
Einar   Markússon    vestra    (1418  - 

1436)  262,  557. 
Einar    Nikulásson    prestr    nyrðra 

(1447)  710. 
Einar  nyrðra  (1395)  26 
Einar  nyrðra  (um  1440)  619. 
Einar  í  Oddgeirshólum  (c.  1374 — 

1397)  52, 
Einar  Ólafsson  prestr  í  Skálholts- 

biskupsdæmi    (1439—1441)    591, 

620. 
Einar  Ólafsson  nyrðra  (1421)  294. 
Einar  Ólafsson  annar  nyrðra  (1421) 

294. 
Einar  prestr  á  Desjarmýri  (c.  1381 

—1397  eða  leingr)  223. 
Einar  prestr   á   Hofi    í  Vopnafirði 

(c.  1396  og  þar  eptir)  216. 
Einar  prestr  í  Stafholti  (um  1390) 

190. 
Einar    á    Reykjum    á  Skeiðum  (c. 

1384-1397)  51. 
Einar  Teitsson  nyrðra  (1418)  266. 
Einar    þorbjarnarson    í    Fornhaga 

(d.  1403)  489'^. 
Eiuar    þórðarson     nyrðra     (1422) 

3022. 
Einar  pórðarson  seia  (1436)  559. 
Einar    f*óröarson    á    Barðaströnd 

(1439)  603. 
Einar  í^orleifsson,  Árnasonar,  jung- 

kæri  (1445  og  þar   eptir)   664 — 

665,    682,    697,    707-708,    714, 

753—756. 
Einar  í'orsteinsson  í  Ytriey  í  Húna- 

vatnsþingi  (1435—1439)  602. 
Einarsdóttir:    Arndís,    Helga,    Sig- 

ríðr. 
Einarsson:    Ari,    Arnbjörn,    Árni, 

Bessi,  Björn,  Brandr,  Gizur,  Guð- 


798 


REGISTR. 


mundr  Johnsen,  Hákon,  Hálfdan, 
Hallr,  Högni,  Jón,  Knútr,  Magn- 
ús,  Marteinn,  Narfi.  Nikulás, 
Oddr,  Ólafr,  Ormr,  Sokki,  Steph- 
án,  Sumarliði,  Teitr,  Vigfús,  þór- 
arinn,  þorfinnr,  þorgils,  í*or- 
steinn,  þorvaldr,  Örnólfr. 

Einarsstaðir  »í  Reykjadal*  18.  377, 
380,  387,  390,  564,  565,  623, 
624,  706,  707. 

Einbúi.  hóll  hjá  Sjáarborg  287. 

eindagi  legkaups,  liksöngseyris, 
Ijóstolls  og  tíundar  5. 

Eindriði,  sjá  Indriði, 

eineiði,  einseiði  258,  356,  671. 

Einfætugil  í  Bitru  405. 

Eingey  fyrir  Barðaströnd  151. 

Eingey  fyrir  Selljarnarnesi  33,  109. 

€ingi,  eing,  eingjar  46,  48,  142, 
160,  179,  191,  2362,  532^  617, 
630,  6982,  763^  764^.  Sbr.  stakks- 
eingi,  verkeingi. 

Eingidalr  í  Skutulsfirðí  139,  140^. 

Eingidalr  á  |>órsmörk  74. 

Eingimundr,  sjá  Ingimundr. 

Eingimýri  í  Eyjafjarðarsýslu  712. 

Eingimýri  Grenjaðarstaðar  17. 

Eingines  á  Ströndum  188. 

eingiteigr  460. 

einglar  (einglamyndir)  374. 

Einglendingar,  enskir  kaupmenn, 
Eingland  (Anglici,  Angli,  Anglia) 
269,  275—277,  279,  282,  283, 
324—334,  337,  371,  421,  461, 
475-476,  477,  479,  489,  523— 
525,  541—544,  557—559,  563— 
564,  573—575,  582—583,  605— 
606,  646-647,  651,  652-654, 
670,  672—673,  680,  716,  766— 
767.  —  eingelskir  bátar  (skip) 
421,  489.  Sbr.  skip.  —  enskir 
peningar  279.  —  enskar  pönnur 
841, 

Einiholt  (Einholt)  í  Biskupstungum 
32,  39,  40,  49. 

Einiholt  í  Hornafirði  233-234. 


einmælt,  sjá  matr. 

EinstakihóU  í  Miðfirði  669. 

Eiríkr  undir    Ási    í    fellum    (fyrir 

1390)  213. 
Eiríkr  Gauta(son)Upplendingr  (1429 

—1431)  368,  371,  391.  473. 
Eiríkr  ísleifsson    í    Auðbrekku    (c. 

1430—1440)  435—436. 
Eiríkr  Jakobsson    klaustrhaldari  í 

þykkvabæ  (d.  c.  1595)  761. 
Eiríkr  Jónsson  prestr  á  Dyrhólum 

(1448—1449)  764. 
Eiríkr  Kráksson  í  Skarði  (1438)  577 

-578. 
Eiríkr     Loptsson,     Guttormssonar 

(1432    og    þar    eptir)   519—520, 

600-601,  664-665,  677,  678. 
Eirikr     Magnússon     bókavörðr    í 

Kambryggju  277,  531. 
Eiríkr  Magnússon  prestahatari  Nor- 

egskonungr  (d.  1299)  323. 
Eiríkr  Oddsson  prestr  nyrðra  (1395) 

26. 
Eiríkr  Oddsson  prestr  í  Skálholts- 

biskupsdæmi  (1438)  576,  577. 
Eiríkr  konungr  af  Pommern  (1389 

-1439)    268-269,    275,    279- 

280,    281—284,    313,    321—324, 

461,  523,  542,  573,  574. 
Eiríkr    Sveinbjarnarson    riddari   í 

Vatnsfirði  (d.  1342)  135». 
Eiríkr  þorvaldsson  nyrðra  (c.  1430 

1440)  436. 
Eiríkr   í    þrándarholti    (c.    1379— 

1394)  49. 
Eiríksdóttir:  Ása,  Guðrún,  Ingileif, 

Margrét,    Ragnhildr,    Rannveig, 

Solveig,  Vigdís. 
Eiríksfell  í  Fljótshverfi  225. 
Eiríksson:     Árni,     Bjarni,     Einar, 

Grímr,  Haldór,  Helgi,  Hjalti,  Jón, 

Jörundr,  Magnús,    Oddr,    Ormr, 

Pétr,  f*orvaIdr. 
Eiríksstaðir  í  Eyjafjarðarsýslu  711. 
Eiríksstaðir  í  Hraunhrepp  á  Mýrum 

184,  199. 


REGISTR. 


799 


eirketiU,  sjá  búsgagn. 

eldberi,  sjá  kirkja. 

eldhús,  sjá  húsakynni. 

eldi    (vetrunga)   43.      Sbr.   lambs- 

eldi. 
eldihrís  (sbr.  hris)   710.    —    eldi- 

viðr  (sbr.  skógr,  viðr)  43,  54. 
Eldjárn    Stúfsson     nyrðra    (1416) 

249. 
Eldjárnsson:  Bergr, 
Eldrit  séra    Jóns    Steingrímssonar 

28. 
eldsgögn  (sbr.  búsgagn)  684,    687, 

689. 
elds  uppkoma  418. 
electus  Schalholtensis  713,  736. 
Elivágar  í  Skagaíirði  316. 
Elliðaár    fyrir    neðan    Heiði    109, 

112. 
Elliðahöfn,  skipstaða  frá  Kaldaðar- 

nesi  54. 
Ellindr,  sjá  Erlendr. 
Ellingr,  sjá  Erlingr, 
I       Eltham  á  Bretlandi  582,  583. 
í        embætti  304. 

Emmuberg  á  Skógarströnd  770. 

empti  328.  —  emticia  328. 

Endriði,  sjá  Indriði. 

Endridus,  sjá  Indriði. 

Enni  í  Bitru  155,  157,  747,  748. 

Enni  (Ólafsvíkrenni)  320. 

Enni  í  Refasveit  483^. 

Ennishöfði  í  Strandasýslu  ]28^ 

enskr,  sjá  Eingiendingar. 

epiphania  681. 

episcopus,    episcopatus    307,    325, 

558',  563,  573,  575,    582*,    750, 

751. 
Epistolæ  Pauli  110. 
eptirkærumaðr  393. 
eptirtölumaðr  408. 
equites  730. 

equus  329,  330,  373^,  730. 
Erasmusson:  Páll. 
erfð,  erfðir  15,  245,  246',  250,  251, 

252,  258^  260,    290^    292,    302, 

Dipl.  Isl.    VI.  B. 


310,  313,  320»,  345,  347,  348, 
355,  36P,  406,  509,  5182,  529^ 
549,  561,  601,  632,  765.  — 
sjötta    erfð    347,     —     erfðaeign 

311.  -  erfðamál  365.  —  erfða- 
skipti  260. 

eríiðislaun  546^ 

erfingi,  erfingjar  14,  2.2,  23,  25, 
136,  246^  249^  254,  256,  259, 
26P,  266,  280^  284,  289,  298, 
303,  309,  313,  316«,  349,  353, 
405,  4062,  422,  423,  435, 
444,  447,  486,  492,  498,  499, 
500,  510,  516,  518,  522,  527, 
5302,  535,  539,  544,  545^,  546^ 
5552,  566,  568,  584,  592,  596, 
603,  609^  635,  642,  643,  657, 
668,  694,  716,  735^,  755^. 

Erfstaðir  (nú:  Refstaðir)  í  Land- 
broti  239. 

Erigsstaðir,  sjá  Arngeirsstaðir. 

erindisbréf  30. 

erkibiskup  24,  304,  308,  349,  420, 
6392,  740,  760.  —  erkibiskupleg 
makt  760.  —  erkistóll  361,  760. 

erleg  kvinna  284. 

Erlendr  á  Apavatni  (1391-1397) 
9P. 

Erlendr  Bergþórsson  á  Hnúki  í 
Skíðadal  (1398)  240^243. 

Erlendr  Brandsson  sýslumaðr  í 
Hrepphólum  (1444)  662. 

Erlendr  á  Bustarfelli  (d.  fyrir  1444) 
652. 

Erlendr  á  Eyri  í  Álptafirði  (fyrir 
og  um  1395)  1652. 

Erlendr  Gunnsteinsson  nyrðra 
(1437)  568. 

Erlendr  Jónsson  prestr  syðra  (1448) 
731. 

Erlendr  Narfason,  Vigfússonar,  í 
Teigi  (1439,  og  þar  eptir,  á  lífi 
1458)  585-586,  614—615,  662. 

Erlendr  Pétrsson  í  Austfjörðum 
(1417)  256. 


51 


800 


REGISTR. 


Erlendr  Sigurðsson   nyrðra   (1444) 

650. 
Erlendr    Vigfússon    Hólms    530— 

531. 
Erlendr  þórðarson,   Flosasonar  (d. 

fyrir  1449)  766, 
Erlendr  í*órisson  1  Skagaíirði  (1431) 

449—450. 
Erlendsdóttir :    Haldóra,    Ingvildr, 

Valgerðr. 
Erlendsson:     Andrés,    Gunnlaugr, 

Haukr,    Indriði,    Jón,     Magnús, 

Ólafr,  Sigurðr,    Sæmundr,    f or- 

varðr. 
Erlingr  (Erlendr)   í   Arnarbæli   (c. 

1381-1386)  982. 
Erlingr  Eyjólfsson  nyrðra  (1431— 

1432)  371,  491, 
Erlingr  Jónsson  á  Reykjum    í  01- 

fosi  og  á  Nesi  í  Selvogi  (c.  1360 

-c.  1376)  96,  99.») 
Erlingr  þórðarson    á   Barðaströnd 

(frá  Haga?)  (1439)  603. 
Erlingsson:  Helgi,  þorlákr. 
Eseberch  326,  sjá  Esjuberg. 
Esjuberg  á  Kjalarnesi  326. 
Eskey  Grenjaðarstaðar  17. 
Eskigrasey  á  Breiðaíirði  167. 
Eskiholt  á  Landi  63. 
Eskil  (Áskell)  erkibiskup   í  Níðar- 

ósi  (1404—1429)  760. 
Espihóll  (syðri)  í  Eyjafirði  699. 
Eta  (=  Jata)  í  Hrunamannahrepp 

43. 
eucharistarium,  sjá  kirkja. 
Euerardus   Vlass  laicus   719,    744 

—747. 
Eugenius  páfi  hinn  fjórði  713,  717. 
evangelium  515,  728-7292. 
excommunicacio  307,  308,  396,  723, 

724. 
extranei  (útlendingar)  324*. 
ey,  eyjar  161,  165,  188,  231,  660, 

661,  691,  693,  765.  —    óbygðar 


1)  Mun  einn  maðr  hyortveggja. 


eyjar  167.  —  eyfastir  menn  276. 

—  eyjamenn  277. 
ey  við  Hvítá  (Stafholtsey)  188. 
Ey  í  Útlandeyjum  32,  79,  81. 
Ey  (Eyjarland)  í  Laxárdal  í  Suðr- 

f>ingeyjarsýslu  17. 
Eydalir  í  Breiðdal  30,  229,  240. 
Eyðihús  undir  Jökli  166. 
eyðijarðir,  eyðikot  112,    176,    286, 

464,    466,    467,    468,    687,    702, 

711. 
Eyin  ytri  í  Strandasýslu  169. 
Eyiulfr,  sjá  Eyjólfr. 
Eyjafjöll  73,  406,  611. 
Eyjafjörðr  5,  6,  250,  259,  260,  273, 

274,  275,    308«,    309,    314,    318, 

344,  345,    376*,    387,    390,    391, 

406,    454,    459,    461,    501,    502, 

508,  516,    5192,    528,    532,    570, 

5712,  585,    611,    635,    649,    664, 

665,    672,    675,    677,    678,   694, 

706,  710. 
Eyjahreppr  á   Breiðafirði   691.    — 

1  Hnappadalssýslu  571. 
Eyjar  í  Kaldaðarneshreppí  Stranda- 

sýslu  131,  686. 
Eyjar  1  Kjós  32,  116,  118. 
Eyjará  (Eyrará)  í  Austfjörðum  204 

270. 
Eyjardalsá  í  Bárðardal  380. 
Eyjarhvammr      1     ísafjarðarsýslu 

134. 
Eyjarsandr  (Eyjasandr  =  Húseyj- 

arsandr)  í  Austfjörðum  205,  219, 

270, 
Eyjólfr  Arnfinnsson,  |>orsteinsson- 

ar  (1434  og  þar  eptir)  435,  436, 

539-540,  583. 
Eyjólfr  bóndi  á  Grýtubakka  (á  14. 

öld)  467. 
Eyjólfr    bóndi    í   Villingaholti   (c. 

1387-1397)  59. 
Eyjólfr    Hallsson    nyrðra    (1423— 

1431)  309,  310,  481. 
Eyjólfr  Helgason  (á   Skorrastað  c. 

1350  eða  fyrri)  226, 


REGISTR. 


801 


Eyjólfr  Jónsson  prestr  nyrðra  (1398) 

242. 
Eyjólfr  Jónsson  vestra  (1418)  264. 
Eyjólfr  Jónsson  syðra  (1436)   561. 
Eyjólfr  Jónsson  á  Hjalla  (á  16.  öld) 

243. 
Eyjólfr  Jónsson    prestr   á   Völlum 

(d.  1745)  346,  357,  504,  518. 
Eyjólfr    Loðinsson    nyrðra    (1426) 

339. 
Eyjólfr    Loptsson    nyrðra     (1417) 

259. 
Eyjólfr  Magnússon   mókoUr  (1434) 

536,  539. 
Eyjólfr    Mánason    í    Austfjörðum 

(1417)  256-257. 
Eyjólfr  prestr  á  Hoíi  í  Gnúpverja- 

hrepp  (c.  1370-1394)  483. 
Eyjólfr  prestr  á  Stað  á  Reykjanesi 

(c.  1363)  156. 
Eyjólfr  Símonarson  nyrðra   (1431) 

480. 
Eyjólfr    Skeggjason    á    þvottá    (c. 

1300-1330)')  232. 
Eyjólfr  í'orvaldsson  (1  Hnappadals- 

sýslu  1440)  614.») 
Eyjólfr    þorvaldsson     í    Skarði    á 

Landi  (1438)  577.») 
Eyjólfsdóttir:    Gró,    Guðrún,    Ingi- 

björg,  Ragnhildr,  þóra. 
Eyjólfsey  i  Barðastrandarsýslu  154. 
Eyjólfsson:    Björn,    Ebjörn,    Egill, 

Erlingr,    Jón,    Ketill,  Loðmundr, 

Magnús,    Markús,     Oddr,    Ólafr, 

Páll,   Sigmundr,    Snorri,    Steinn, 

þorkell,  þorsteinn,  Örnólfr. 
eykr  123,  134,  591. 
eylönd  645. 
Eyrarbakki    í    Árnessýslu    590— 

591. 
Eyrarfell  753,  sjá  Ýrarfell. 
Eyrarland  í  EyjafirðJ  259—260. 
Eyrarsveit  á  Snæfellsnesi  338. 


^)  Skej'gi  á  Þvottá  ean    á   lífi    1284  (Bps. 
I,  734). 

-)  Kynui  þó  að  geta  veriö  einn  maðr. 


eyri,  eyrar  26,  226. 

Eyri  í  Álptaíirði    (Narfaeyri)    165. 

Sbr.  Geirrauðareyri. 
Eyri  í  Arnaríirði    (Hrafnseyri)  145 

-146,  265,  692. 
Eyri  í  Bitru  127—128. 
Eyri  í  Borgaríirði  eystra  205,  271. 
Eyri    undir    Draga    (Drageyri)    í 

Skorradal  286^. 
Eyri  1  Eyrarsveit  173,  sjá  Öndurð- 

eyri. 
Eyri  í  Fáskrúðsfirði  228. 
Eyri  í  Gufudalsþingum  691. 
Eyri  í  Ingólfsfirði  155,  687. 
Eyri  (>Ey«)  í  Kjós  115,  117. 
Eyri  í  Mjófafirði  vestra  133,  135. 
Eyri  í  Reyðarfirði  226,  227. 
Eyri  i  Seyðisfirði  136. 
Eyri  í  Skutilsfirði  140—141,  485. 
eyrir  (verðs)  271.  —  eyristoUr  142, 

5992,  641,  6552,   7683.    _    f^ígjj, 

aurar  435.  —  fullir  aurar  748. 
Eysteinn  biskup  í  Ósló  (1392)   24. 
Eysteinn  bróðir  (á  þingeyrum  1430) 

407. 
Eysteinn  prestr  á  Torfastöðum  (c. 

1386—1394)  50. 
Eysteinseyri  í  Tálknafirði  692. 
Eysteinsson:  Sigmundr. 
Eystraskarð,  sjá  Skarð  hið  eystra. 
Eystrihreppr  (Gnúpverjahreppr)  48. 
Eystriskógr  í  Miðdölum  (sbr.   nú: 

Kirkjuskógr)  163. 
Eyvindardalr  í  Suðr-Múlasýslu  204, 

208,  270. 
Eyvindarhólar,     sjá     Hólar    undir 

Eyjafjöllum. 
Eyvindarmúli    i   Fljótshlíð    73,  76 

—77. 
Eyvindarson:  (Ólafr),  Páll,  í'orleifr. 
Eyvindr  Guðmundssoneystra  (1421) 

297. 
Eyvindr    Kolbeinsson    í  Dalasýslu 

(1446)  674. 
Eyvindr  í'órarinsson  prestr  í  Sel- 

árdal  7. 

51* 


802 


REGISTR. 


Eyx-,  sjá  Öx-. 

eyxn-,  sjá  öxn-. 

exaltacio  sanctæ  crucis  670. 

Exensis  dux  337. 

Exney,  sjá  Öxney. 

Ezechiel  spámaðr  110. 

FagranesJörðMunkaþverárklaustrs 
699. 

Fagranes  >á  Reykjanesi«  við  Skaga- 
fjörð  293,  368,  382,  397,  641, 
643. 

Fagrey  á  Breiðafirði  158. 

Fagrey  fyrir  Helgafellssveit  167. 

Fagribær  1  Laufássþingum  663. 

Fagridalr  í  Tálknafirði  7,  590.  — 
Fagradalsá  7. 

Fagridalr,  afrétt  frá  Vallanesi  204, 
270. 

Fagriskógr  á  ÁrskógarstrÖnd  507 
—508. 

Fallandastaðir  í  Hrútafirði  162. 

fals  277.  —  fals  í  bréfum,  fölsuð 
bréf,  falsbréf  530,  553—654, 
555,  755. 

fames  397,  750. 

famulus  325,  326,  329^,  330,  33P, 
332^  410. 

fangelsi  heilagrar  kirkju  404. 

Fannardalr  1  Norðfirði  eystra  225. 

faramenn  (staðarins  á  Hólum)  735. 

farargreiði  430. 

fardagar  14,  43,  241  (opt),  242^, 
246^  252,  257,  260,  262,  274^ 
292^  2942,  299,  302,  315,  318, 
338,  340,  3632,  386»,  388^,  389, 
391,  393»,  4022,  404^  495,  407', 
408,  409',  412,  416,  417,  418, 
419,  425,  427,  432,  433^,  437, 
4482,  450,  4532,  454,  455,  460^, 
470*,  473,  479,  486»,  493^,  494, 
495,  499,  5002,  591^  502,  5042, 
5082,  5223,  529,  5322,  534»,  537, 
541,  549,  550,  554,  557,  560, 
664,  567,  577,  579,  586,  592, 
ð96,  601,  633,    6362,    650^,    665, 


671*,  683,  694,  715.  —  fardaga- 
vika  17,  320,  567. 

Fáskrúð  í  Dalasýslu  161. 

fasta  316,  344,  404,  442,  457,496. 
Sbr.  gagnfasta,  jólafasta,  langa- 
fasta,  miðfasta,  vatnfasta,  níu 
vikna  fasta,  föstu  tjald  (kirkja). 

—  fastandi  til  eiðs  3—4.  — 
föstudagr  55,  740.  —  föstugangr, 
föstuinngangr  289,  441,  757.  — 
föstunætr  4032. 

fastadagr,  sjá  föstudagr. 

fastir  peningar  (fé,  góz,  fastaeign)  17, 
260,  284,  286,  349,  383»,  386,  387, 
3882,  389,  390,  391,  402^  407», 
408,  409,  416,  419,  431,  432, 
443,  444,  459,  473,  514,  519^, 
520,  521,  5862,  589,  601,  608, 
618,  629,  671,  678». 

fat,  sjá  búsgagn. 

fata,  sjá  búsgagn. 

fátækir  42,  99,  181,  186,  2092,  212, 
213,  214»,  215,  231,  238,  351^, 
404,  472,  483^  485,  530,  648, 
6762,  683. 

Faxadalr  á  Flókadalsheiði  120, 
191. 

Faxafallssteinn  í  Staðarsveit  177. 

Faxastaðir  í  Grunnavík  138. 

fé,  fjármunir  232,  25»,  101,  118, 
158,  279,  320,'  371,  422,  525, 
550,  583,  589,  603,  614,  658, 
668,  672,  682,  755.  —  fé  feingið 
og  ófeingið  278,  312.  —  féhirðir 
321,  322,  586.  —  fékaup  13, 
508,  549,  668.  —  félát  441.  — 
félausir  menn  2—4.  —  fjárhald 
482.  —  fjármál  298.  —  fémissa 
257,  267,  292,  515.  -  fépína 
404,  432,  434,  464,  496.  -  fé- 
sekt  421,  588,  612,  638.  —  fjár- 
skaði  452.  —  fjárskakki  632,  668. 

—  fjárskipti  246,  299,  399.  — 
féskriptir  496.  —  fjárvöxtr  14. 

félagsgerð  (hjóna)  589-590. 
Fell  531,  sjá  Efstafell. 


REGISRT. 


803 


Fell  590,  sjá  Kvígandisfell. 

Fell  í  Biskupstungum  50. 

Fell  í  Kollafirði  128,  690,  691, 
693'. 

Fell  á  Langanesströndum  218. 

Fell  í  Mýrdal  239. 

Fell  á  Nautahjalla  144. 

Fell  í  Sléttuhlíð  368,  370,  381,  401 
-402,  449,  450-451,  538. 

Fellshveríi  í  Hornafirði  2001 

Fellsmúli  á  Landi  32,  64—65,   70. 

Félokstaðir  (sbr.  nú:  Féeggstaðir) 
712. 

feriubók  238,  sjá  kirkja. 

ferja,  ferjugögn,  ferjumáldagi,  sjá 
skip. 

Ferja  32,  sjá  Kirkjuferja. 

Ferjubakki  í  Borgarfirði  188. 

ferrum,  sjá  járn,  málmar. 

ferreæ  manicæ  (handjárn)  330 

ferskepta,  sjá  klæði  (vefnaðr). 

Ferstikla  á  Hvalfjarðarströnd   197. 

Feroy,  Fer^y,  sjá  Færeyjar. 

festarkona  23,  26. 

festaröl  14. 

festi,  sjá  kirkja,  kross,  skip. 

festingar  22,  23,  26,  317^  347^, 
394,  442,  494,  495,  496,  674.  — 
festingarvottar  278,  603,  674. 

festÍYÍtas  410,  681. 

festum,  festa  55.  —  summa  festa 
421,  681.  —  festum  sanctæ 
Agatæ,  Amandi  &  Vedasti,  Anto- 
nij  abbatis  &  confessoris,  Ap- 
pollinaris,  Divisionis  apostolo- 
rum,  Annunciacionis  beate  dei 
genitricis,  Assumpcionis  beatæ 
dei  genetricis  (Mariæ),  Ascen- 
cionis  domini,  Audomari,  Augu- 
stini  Anglorum  apostoli,  Augu- 
stini  episcopi,  Barnabæ,  Bartho- 
mei,  Bonifacij,  Benedicti,  Bern- 
ardi,  Bertini,  Calixti,  Gatarinæ, 
Ceciliæ,  Sanctorum  in  Celio, 
Concepcionis  beatæ  dei  gene- 
tricis,  Corporis  Christi,   Crispini 


&  Valeriani,  Demetrij,  Dionysij, 
Egidij,  Exaltacionis  crucis,  Fidei 
virginis,  Firmini,  Geirionis, 
Georgij,  Gordiani  &  Epimaki, 
Hallvardi,  Helenæ,  Jacobi,  Jero- 
nimi,  Johannis  ante  portam  la- 
tinam,  Johannis  baptistæ,  Jo- 
hannis  Baverlacensis,  Johannis 
Holensis,  Johannis  &  Pauli, 
Laurencij,  Lucæ,  Magni  comitis, 
Marcelli  &  Apulei,  Marci,  Mar- 
garetæ,  Mariæ,  Mariæ  Magda- 
lenæ,  Martini,  Matthei,  Michaelis, 
Natalis  domini,  Nativitatis  MáViæ, 
Olavi  regis,  Omnium  sanctorum, 
Pentecostes,  ad  Cathedram  Petri, 
Petri  &  Pauli,  Philippi  &  Jacobi, 
Reliquiarum,  Scolasticæ,  Silvestri, 
Simonis  &  Judæ,  Suiptuni,  Thor- 
laci,  Tiburcij  &  Valeriani,  Un- 
decim  millia  virginum,  Urbani, 
Visitacionis  Mariæ,  Vitalis. 

Feykisrauf  í  Skagafirði  (sbr.  Glóða- 
feykir)  668. 

fideijussores  329. 

Fides  virgo  393. 

Fífilsgerði  í  Eyjafirði  700. 

Fíflholt  (eystra  og  vestra)  í  Land- 
eyjum  32,  74—80,  82,  88. 

Fífustaðir  i  Arnarfirði  692'. 

Fílagsson:  pórarinn. 

fílbein  138.     Sbr.  buðkr  (kirkja). 

Filippus  Gíslason  í  Haga  (enn  á 
lífi  1394)  15P. 

Filippus  Guttormsson  vestra  (1435) 
529. 

Filippus  Ormsson  nyrðra  (1439— 
1440)  585,  609. 

Filippus  þorleifsson  á  Reykhólum 
(á  h'fi  1361)  154. 

Filippusson:  Flosi,  Loptr,  Magnús. 

fimtidagr,  fimtudagr  336,  339,  392^, 
394,  401,  406,  410,  415,  426, 
446.  —  fimtidagr  fyrstr  í  sumri 
72. 


804 


REGISTR. 


FinnastaðiríSaurbæjarhreppíEyja- 

íirði  678. 
Finnastaðir  í  Grundarþingum  íEyja- 

íirði  378. 
Finnbogason:  Hallr,  Jón. 
Finnbogastaðir    í    Árnesshrepp     í 

Strandasýslu  687. 
Finnbogi  Jónsson  hinn  gamli  (1418 

—1440)  267,  369,  420,  425-426, 

623—624. 
Finnmörk  (í  Húnavatnsþingi)   405, 

516. 
Finnmörk     (Ffinnemarchia,     Fin- 

marchia,  Fynmarck ;  í  Noregi  og 

Svíþjóð)  821,  322,  323,  324,  523- 

525,  541,  542,  549,  767. 
Finnr  Ásgrímsson    á    Héðinshöfða 

(1431)  436-487. 
Finnr  Gamlason    í    Fljótum   (1416 

—1418)    249—250,    253,    257— 

258. 
Finnr   Gyrðsson    (Finnar    Gyurdz- 

son)  norrænn  maðr  (1392)  24. 
Finnr  Jónsson  biskup    i    Skálholti 

553,  587—588,  679. 
Finnr  Jónsson    prestr    í  Vallanesi 

(d.  1648)  29,  31. 
Finnr  Magnússon  prófessor   8,    9, 

34,  269,  275,  276,  277. 
Finnr  prestr  á  Reynivöllum  (fyrir 

1397)  117. 
Finnsdóttir:  þóra,  þórdís. 
Finnsson:    Hallr,    Pétr,   Teitr,  Vil- 

hjálmr,  þorsteinn. 
Finnstaðir  á  Skagaströnd  11''. 
Finnsteigr  á  Grenjaðarstað  17. 
Firminus  píslarvottr  513. 
fiscus  regius  333. 
fiskarar  268. 

Fiskeyri  í  Fáskrúðsfirði  227. 
Fiskilækr  1  Hróarstungu  219. 
Fiskilækr  1  Hvítársíðu  122. 
fiskr    (sbr.    matr,    skreið):    sivalr 

fiskr  148.  —  iiij  marka  fiskr  og 

fimm  marka  gild  skreið  276.  — 

fiski,  fiskveiði  7,    10,    122,    132, 


144,    226,    235,    237,   270,    541, 
598,  763',  764.  -  fiskigarðr  54. 

—  fiskimaðr  131,  132.  —    fiski- 
skúta,  sjá  skip.  —  fiskitoUr  131. 

—  fiskiver  18.  —  fiskivist  223.  — 
fiskreki  57.  Sbr.  fiskarar,  pisces. 

fiskr  (verðs)  276',  277  (opt). 

fit,  fitjar  235,  715'. 

Fit  undir  Eyjafjöllum  82. 

Fitjar  í  Skorradal  119. 

Fitjaskógr  í  þjórsárdal  86. 

Fiæriahammer  (Ferjuhamar)  í 
Skagafjarðarsýslu  702. 

fjall,  fjöll  16,  177*,  1782,  2442^  287, 
316,  346,  354,  355,  565^,  568', 
598,  748.  —  millum  fjalls  og 
fjöru  115.  —  fjallhagi  472. 

Fjall  (í  Selvogi?)  101. 

Fjall  á  Skagaströnd  700. 

Fjall  í  Sléttuhlíð  538. 

Fjall  í  Sæmundarhlíð  701. 

Fjallanes  við  Dýrafjörð  (sbr.  Skagi) 
144. 

Fjalley(r)ar  við  Skötufjörð  136. 

fjara  (sbr.  fjall)  8,  14*,  18,  54, 
57,  74',  82,  86,  103,  106, 
113,  144,  148,  155,  158,  199, 
200,  201*,  223*,  231,  2352,  237^, 
373,  584».  —  fjörufar  243,   244. 

—  fjörugæði  656.   —  fjörumörk 
584V  —  fjörunytjar  134,  144. 

Fjarðarhorn  (hvorttveggja)  í  Kolla- 

firði  128,  691'. 
Fjarðarskógr  í  Breiðdal  229. 
fjárhús,  sjá  sauðfénað. 
fjórðungsgjöf  312,    344,    405,    516, 

525,  546',  549,  5893,  592,    656^, 

6572,  663,  677. 
fjórðungr  (lands)  601. 
fjós,  sjá  húsakynni. 
Fjósatunga  í  Fnjóskadal  698. 
Fjölsvinnr  prestr  á  Breiðá  (ál4.öld) 

14. 
Fjölvörður,    landamerki    Gnúps    í 

Gnúpsdal  748. 
fjörðr  231,  232'. 


REGISTR. 


805 


Fjörðr  á  Skálmarnesi  152. 

Flaga  í  Hörgárdal  711. 

Flaga  (»Fluga<)  í  Skaptártungu  82, 

237. 
Flaga  í  Skriðdal  203. 
Flagbjarnarholt    á    Landi    32,    65, 

66,  71. 
flamma  (eldgos)  365. 
Flandr  317.  —  flæmiskr  113,  317. 
Flataland  í  Noregi  347. 
Flatatunga  i  Skagafirði    352,    353, 

381. 
Flatey  á  Breiðafirði  31,  152. 
Flatey  fyrir  Flateyjardal  380,  382, 

711.  —    Flateyjardalr    700.    — 
Flateyjardalsheiði  532. 

Flatey  i  Hornafirði  233. 

Flauga,  sjá  Flaga. 

Flautafell  í  þistilsfirði  19. 

Flautur,  sjá  Flötur. 

Flekkuvík  á  Vatnsleysuströnd  106. 

fles  211. 

flingja,  sjá  klæðnaðr, 

fljót  18,  122,  316,  456,  669. 

Fijót    nær    Elivágum    í  Skagafirði 

316. 
Fljót  í  Meðallandi  239. 
Fljót  það,    er    fellr    næst   tungu  1 

Hvítársíðu        (Norðlendingafljót) 

122. 
Fijót    í   ísafjarðarsýslu    134,    135, 

142,  146. 
Fljót  (Skjálfandafljót)  18,    456.    — 

Fljótsós  456,  709,  710.  —  Fljóts- 

sandr  456. 
Fljót(in)   í    Skagafjarðarsýslu   249, 

250,   257,    258,    259,    265,    266, 

296,  297,    309,    338,    339,    344, 

345,  370,    421,    437,    546,    547, 

564,    565,    609,    610,    649,    703, 

712,  734,  735—736. 
Fljótá  í  Fljótum  565. 
fljótaskript  30,  365». 

Fljótsdalr  í  Múlaþingi  35,  212, 
296,  620.  -  Fljótsdalshérað  297, 
562,  741. 


Fljótsdalrinn  vestari  á  Síðu  237. 
Fljótshlíð    í   Rangárþingi    37,   81, 

171,  562,  585,  586,  675. 
Fljótshverfi  í  Skaptafellssýslu  235, 

571,  604,  715,  716. 
Flóamýri  í  Olfosi  94, 
Flóðslækr  á  Tvídægru  122. 
Flói(nn)  í  Árnessýslu  675. 
FIói  hinn  eystri  og  vestari  á  Tvi- 

dægru  (Austrflói,  Vestrflói)  122*. 
Flókadalr  í  Skagafjarðarsýslu  344. 
Flókadalsá    í    Borgarfirði    191.  — 

Flókadalsheiði  191. 
Flókahvammr  í  Álptafirði  231. 
Flores    beatæ    virginis    110,    sjá 

kirkja. 
Flosason:  Vigfús,  f*órðr. 
FIosi  Filippusson    á  Setbergi   (um 

1394)  173. 
FIosi  Jónsson  officiaUs    á    Stað  á 

Snæfellsnesi  (enn    á    lífi    1368} 

177,  182,  593,  618. 
FIosi    í*órðarson    (Flosasonar,    d. 

fyrir  1417)  251-252. 
flot,  sjá  matr. 
Fluga  237,  sjá  Flaga. 
Flugumýri  í  Blönduhlíð    381,    511, 

668. 
flutning,  flutningr  (hvals,  skreiðar, 

viðar)  6*,  18—19,  122,  132,  205, 

21P,  215«,  217,  218',  250,    271, 

375,  643. 
flutningr  prests  146. 
flytjandi  eyrir  15*. 
flæði  289. 

flæmskr  (flæmiskr)  113,  317. 
Flögur  á  Breiðafirði  157. 
Flötur,  geldfjárafrétt  frá  Staðastað 

og  Miklaholti  176,  179. 
Fnjóskadalr    507,   509,    527,    528, 

678. 
fóðr,  sjá  klæði. 
foedus  332*. 
fógeti  24,   629,  644«.    —   konungs 

fógeti  23,  283. 
Folaldahólmr  (-ar)  í  Flóa  53. 


806 


REGISTR. 


fontr,  sjá  kirkja. 

forboð  423,    470,   478,    479,   488», 

503,   522,    642.    -    forboðsbréf 

471,  480. 
forbrot  404. 
forfeðr  268. 
forföU  284. 

forgipt  (konu)  435,  471. 
forisfactura    (bonorum),    forefacta 

bona  333,  543^,  559,  65P. 
forlagseyrir  530. 
forléning  752. 
forlíkan  336,  424.    —    forlíkunar- 

manna  álit  176. 
formar  74. 
formessuklerkr  422. 
formælabók,  sjá  kirkja. 
Fornastiós  á  Sléttu  698. 
Fornavör  á  Skaga  353*. 
fornbréf  348. 
forngilda,   forngild    hundruð    262, 

528. 
Fornhagi  í  Hörgárdal  498*. 
Forniós  á  Sléttu  348. 
fororð  408,  425. 
Forsjá  í  Hrunamannahrepp  42. 
forstál,  sjá  hertygi. 
forstandari  kirkju  336. 
forstinna,  sjá  fyrstinna. 
forstofa,  sjá  húsakynni. 
Forsæti  í  Landeyjum  72. 
fortak  241. 

fortjald,  sjá  húsbúnaðr. 
forvaði  168. 
forvitra  303. 
forþrot  429,  448». 
Foss  í  Arnarfirði  147. 
Foss  í  Fljótshverfi  235.    —   Foss- 

fjara  235. 
Foss  í  Fljótum  564,  565. 
Foss  undir  Jökli  166. 
Foss  í  Reykjadal  í  þingeyjarsýslu 

376. 
Foss  í  Staðarsveit  176,  177. 
Fossá  á  Barðaströnd  689. 
Fossá  á  Langanesi  215,  218. 


Fossá  á  Skaga  11,  293. 

Fossar  í  Skutilsfirði  139,  140'. 

Fossárteigr  á  Reykjaströnd  293 — 
294,  702. 

Fosslækr  í  Melasveit  192. 

Fosslækr  rekamark  frá  Miklaholti 
179. 

Fossnes  í  Vopnafirði  217. 

Fossvöllr  í  Jökulsárhlíð  33,  220. 

fovea  306. 

Frakkland  (Ffrancia)  524,  542, 
646. 

framfæri,  framfærsla  272,  509. 

Francia  Ffrancia,  sjá  Frakkland. 

frater  (munkr)  38. 

frelsi  2-4,  241,  246. 

frestr  415. 

fríðir  aurar,  fríðar  álmr,  fritt,  fríð- 
virt  fé  (góz),  fríðir  peningar, 
fríðleiki  fjár  15,  65,  80,  115, 
117^  127,  133,  136,  137,  143^, 
149,  151,  152»,  180,  228,  242, 
243,  246»,  247,  257^,  260,  266, 
267,  271,  274,  278,  291,  299, 
302',  309,  318,  340,  346,  373^, 
378,  387,  388»,  389,  391,  402^, 
405  (opt),  407',  408,  409,  412, 
416,  419,  422,  432,  435,  453^ 
459,  4602,  467»,  469,  473,  481, 
486,  500,  514,  515,  516,  532, 
552,  554,  569,  590,  597',  636, 
671»,  677,   678»,  679»,    700,  714. 

—  fríð  kúgildi  465,  671.  —  fríð 
renta  76.  —  fríðendi  18». 

friðr  23,  26»,  268^,  276»,  298. 
frilla  392,  414.    —    frillulíf,  friUu- 

liferni  362,  363,  421,  441»,  463. 
frjádagr  22,  68,  354,  415,554,571, 

577.  —  frjádagrinn  langi  5. 
Fróðá  undir  Jökli  174. 
Fróðaeingi  í  Norðrárdal  630. 
Fróðastaðir  í  Hvítársíðu  125. 
Fróðholt    (bæði)     á   Rangárvöllum 

70,  71. 
frú  24»,  25.    —    frú  abbadís    608. 

—  frú  Barbara  abbadís  á  Reyni- 


REGISTR. 


807 


stað  643.  —  frú  Guðrún  abba- 
dís  í  Kirkjubæ  604.  —  frú  Ingi- 
björg  abbadís    á  Reynistað  570. 

—  frú  Una  Guttormsdóttir  180— 
181. 

fruges  327. 

frumentum  (korn)  605,  606.  Sjá 
matr. 

frændsemi  401.  —  kjötlegr  faðir 
457.  —  Sjá  eiginbóndi.  —  Sjá 
eiginkona.  -  móðir  skilfeingin 
632.  —  systir  632.  —  föður- 
bróðir  347.   —    bræðradætr  347. 

—  bræðrasynir  347.  —  systr- 
ungr  509.  —  systursonr  509.  — 
þriði  og  fjórði  724.  —  frændaráð 
3,  4.  Sjá  skilgetin  börn,  skilget- 
inn  sonr. 

Fuglabjarganes  í  Norðr-Múlasýslu 
218. 

fuglastakkr,  sjá  klæðnaðr. 

Fuglberg  á  Langanesi  215. 

fuglstapaþúfur  2871 

fuglveiði  í  Dröngum  764. 

Fúlavík  á  Rosmhvalanesi  265. 

fuUrétti  241,  292,  295,  299,  302, 
340,  356,  452,  470  (opt),  495^ 

Fura,  á  í  Staðarsveit  177*. 

fursti  279. 

furtum  328. 

Furufjörðr  á  Hornströndum  687, 
693. 

Furuvik  á  Tjörnesi  6. 

fustan,  sjá  klæði,  vefnaðr. 

fygling  215. 

fylgjumenn  kvenna  4. 

Fyljudalsá  á  Sléttu  698. 

fyrstinna  22,  25. 

fæða,  sjá  matr. 

fæði,  fæða,  fæðsla  226,  411,  417, 
643,  —  fæða  barni,  ungmennis- 
verðr  472,  550.  —  fæði  manns 
með  hesti  84,  125,  129,  196.  — 
fæðsla  ómaga  232.  —  fæði  prests 
og  hests  125,  196. 

Færeyjar  24,  325,  328. 


föðurleifð  313. 
föstnun  358. 

Gaddstaðir  á  RangárvöUum  72. 
gagndagar  3—4.  —   gagndagavika 

286,  294,  417,  705. 
gagnföstur  152,  403^  588. 
Gallstæðingar,  sjá  Galtastaðir. 
Galma{n)stunga    í    Hvítársíðu    37, 

124.     Sbr.  Kalmanstunga. 
Galmarströnd    við    Eyjafjörð    315, 

316,  428,  469. 
Galmasvík  á  Akranesi  194,  195. 
Galmatjörn  í  Höfnum  32,  33,  103, 

106. 
Galtafell  í  Hrunamannahrepp   46^, 

616,  617. 
Galtardalr  í  Dýrafirði  145. 
Galtargjá  í  Gufudalsþingum  691. 
Galtargröf  1  Króksdal  456. 
Galtarholt  á  RangárvöIIum  72. 
Galtarlækr  á  Landi  63. 
Galtarsel,     landamerki     Gnúps     í 

Gnúpsdal  748. 
Galtartunga  1  Laxárdal  í  Lóni  233. 
Galtastaðir  í  Flóa  57^. 
Galtastaðir  Hróarstungu    220=*.    — 

Gallstæðingar    205,    270.      Sbr. 

Sallstæðingar. 
Gamlaeyri  í  Hnappadalssýslu  181, 

184. 
Gamlahólmr  Staðastaðarkirkju  175. 
Gamlason:  Finnr,  Jón. 
Gamli  Björnsson    prestr    og    ráðs- 

maðr  á  Reynistað  (1446)  700. 
Gamli    Marteinsson    í    Lögmanns- 

hlíð    og    á    Ljósavatui    (1420— 

1432)  273,  312,    315-316,    349, 

420,  426,  435,  455—456,  507. 
gangdagr,  sjá  gagndagar. 
Garðalækr  í  Flóa  57. 
Garðar  á  Akranesi  194— 196^  505, 

556. 
Garðar  á  Álptanesi    8,    33,    107— 

108.  555,  556. 
Garðar  á  Grænlandi  285. 


808 


REGISTR. 


Garðar  undir  Jökli  171. 

Garðar  í  Mýrdal  763. 

Garðavellir  á  Sléttu  698. 

Garðhverfa  á  Grenjaðarstað  17. 

garðr  (bær,  staðr)  312,  407^  428, 
471,  479,  512,  530,  562,  666, 
684,  686,  689,  692,  694,  735.  — 
þaríindi  innan  garðs  og  utan 
690 

garðr,  garðar  16,  178,  195,  244, 
287',  288,  316^  623.  -  garðr 
á  millum  landa  15,  617.  —  garðs 
endi  287,  289.  —  garðastæði, 
garðstaðr  16,  456,  763.  —  garð- 
lag  144.  Sbr.  fiskigarðr,  grjót- 
garðr,korngarðr,merkigarðr,skjól- 
garðr,  skreiðargarðr,  túngarðr. 

Garðr  í  Aðaldal  18. 

Garðr  í  Dýrafirði  (hvortveggja)  144, 
688. 

Garðr  í  Kelduhveríi  380,  446,  467. 

Garðsá  í  Eyjafirði  678. 

Garðsbjarg  á  Rosmhvalanesi    102. 

—  Garðsendi  102. 

Garðsdalr  í  Geiradal  í  Gilsfirði,  sjá 

Garpsdalr. 
Garðsendi    í    Skagafirði    287.    — 

Garðsendavík  287. 
Garðshorn   (þrenn)    í    Eyjafjarðar- 

sýslu  712. 
Garðsviki  í  Hvolhrepp  70,  73,  76. 
Garpsdalr  í    Geiradal    (Garðsdalr, 

Garstdalr)  154,  405».    406,    627. 

—  Garpsdalsgrafir  154. 
Garst(dalr),  sjá  Garpsdalr. 
Gásagil  í  Laufásþingum  373. 
Gásahús  í  Holtum  71. 
Gásatjarnir    (Gusatjarnir)    á    Tví- 

dægru  122. 
Gásir  í  Eyjaftrði  699. 
gásveiði  208. 
gata,  götur  57,  161,  212,  230,  244^ 

456,  623,  751. 
Gata  í  Dýrafirði  145. 
gátt,  sjá  húsakynni. 
Gauksmýri  í  Línakradal  351,    352. 


Gaul  í  Staðarsveit  171,  177. 
Gaulverjabær  í  Flóa  (sbr.  Bær)  56 

—58,  675.  —  Gaulverjar  57. 
Gautadóttir:  Ragna  (Ragnfríðr). 
Gautason:  Eiríkr. 
Gauti    Eiríksson    norrænn     maðr 

(1392)  24, 
Gautsson:  þorkell. 
Gautstaðir  á  Svalbarðsströnd    527 

-528,  566. 
Gegnishólar  í  Flóa  32,  58. 
GegnishóU  (=  Kryddhóll)  í  Skaga- 

firði  665,  666. 
Gegnislækr  á  Sléttu  (sbr.  Torflækr) 

698. 
geil  224. 

Geilar  82,  sjá  Gætslur. 
Geir  Árnason  (d.  1421)  269,  287^. 
Geirálf-,  sjá  Geirólf-. 
Geirastaðir  í  Bolungarvík  755. 
Geirastaðir  (Geirstaðir)    í    Hróars- 

tungu  219. 
Geirfuglasker      fyrir      Reykjanesi 

103'. 
Geirion,  sjá  Gereon. 
Geirland  á  Síðu  238.  -  Geirlands- 

heiðr  237. 
Geirmundarson :  Árni,  Einar,  Ólafr, 

þórðr. 
Geirmundarstaðir  í  Staðarhrepp   1 

Skagafirði  702. 
Geirmundarstaðir    í    Strandasýslu 

130. 
Geirmundr  Herjólfsson  vestra  (1417 

—1434)  251,  288,  549. 
Qeirólfsgnúpr  (Geirólfr)  á  Ströndum 

132,  139. 
Geirólfsstaðir  í  Skriðdal  208^. 
Geirrauðareyri  í  Álptafirði    (Narf- 

eyri)  338,  459-461.    Sbr,  Eyri. 
Geirríðr  Stephánsdóttir,  Gunnlaugs- 

sonar  (1431)  481-482. 
Geirsbrekka  (nú:  Gilsbrekka)  í  Súg- 

andafirði  141,  755. 
Geirþjófsfjörðr     í     Barðastrandar- 

sýslu  145,  148. 


REGISTR. 


809 


geisladagr   3,    4,    303,    345,     399, 

400^  469,  493,  535,  624. 
Geitaberg  á  Hvalfjarðarströnd  537 

—538. 
Geitafell  hjá  Grenjaðarstað  17. 
Geitafell  á  Vatnsnesi  11. 
Geitavík  (hvortveggja)  í  Borgaríirði 

eystra  211,  222. 
Geithamrar  í  Svínadal  í  Húnavatns- 

þingi  293. 
Geithellur  í  Suðr-Múlasýslu  32,  203, 

232. 
Geithúsagil  í  Gufudalsþingum  153, 
Geitland  í .  þverárþingi  119. 
Geitraðareyri  459,  sjá  Geirrauðar- 

eyri. 
GeitreyjarstrÖnd  við  Mývatn  699. 
Geldingadalr  í  Dalasýslu  163. 
Geldingafell  á  Skagaströnd  656. 
Geldingalækr    á  Rangárvöllum  72, 

82,  85. 
Geldingaskarð,  sjá  Geldingasteinn. 
Geldingasteinn,  viðarhöggsland  frá 

Kaldaðarnesi  54. 
Geldingsá  á  Svalbarðsströnd  458— 

461,  677,  678. 
Gemma  animæ  111. 
Georgius    píslarvottr     607,     608, 

716. 
Gerardus     Voss     presbyter     745, 

746. 
Gerðar  í  Flóa  56,  57. 
Gerðhamrar  í  Dýrafirði  688. 
gerði  196. 
Gerði  (=  Árgerði)    í  Svarfaðardal 

712. 
Gereon  (Geirion)  píslarvottr  320. 
germani  fratres  329. 
Germania  713,  718.    Sbr.  þýzkr. 
Gerpir,  austasti  oddi  íslands  208, 

227. 
Gerrek,   sveinn  Eiríks  konungs  af 

Pommern  (veginn  1423)  328. 
Gerreksson:  Jón. 
Gerrit    Gamhaer,     faðir    Godsvins 

biskups  680. 


Gervasius  píslarvottr  512. 
Gestaðir    í    Fáskrúðsfirði    228.     - 

Gestaðaskógr  228. 
gil  141,  434,  617. 
Gil  í  Bolungarvík  539,  540. 
Gil  í  Eyjafjarðarsýslu  712. 
Gil  í  Hrafnagilsþingum  378. 
Gil  í  FJjótum  565, 
Gil  í  Hálsasveit  124. 
Gil  (syðsta  og  yzta)  líklega  í  Húna- 

vatnsþingi  483'^ 
Gil  í  Sauðárhreppi  í  Skagafirði  291, 

600. 
Gil  í  Skagafirði  16. 
Giljaland  í  Haukadal  657—658,  665, 

666. 
Giljármenn  11. 

Gillastaðir  í  Reykhólasveit  685. 
Gils  (Gisl)  Finnsson  bóndi  á  Ási  í 

Hálsasveit    (á    lífi   enn  c.  1397) 

125. 
Gilsá  í  Fljótsdal  212. 
Gilsárvöllr    í     Borgarfirði     eystra 

210. 
Gilsbakki    í    Hvítársíðu    121—123, 

124,  125,  252,  253,  554. 
Gilsbakkl  í  Miðdölum  162. 
Gilsfjörðr  inn  úr    Breiðafirði    405, 

627,  693. 
Gilsson:  Guðmundr. 
Gilstaðir  í  Strandasýslu  130. 
gipting  317^  395,  396^    430,   530, 

536,  724.    —    giptingarleyfi  724. 

—  giptingarmaðr   13.    —    giptu- 

mál  539,  689. 
Girmundarstaðir,    sjá  Geirmundar- 

staðir. 
Gisl  125,  sjá  Gils. 
Gíslason:     Árni,    Filippus,     Ólafr, 

Páll,  Stephán,  Vigfús,  þórðr. 
Gíslavatn  í  Mýrasýslu  122. 
Gísli   Andrésson   ríki   í    Mörk   (d. 

1428)  269,  406. 
Gísli  Árnason  frá  Hlíðarenda  sýslu- 

maðr  (d.  1612)  761,  762. 


810 


REGISTR. 


Gísli  Bjarnason  í  Skálholti    (1712) 

709. 
Gísli    Hákonarson    lögmaðr    243, 

667. 
Gísli  ísleifsson,  Einarssonar,  prestr 

í  Kálfholti  (d.  1851)  359. 
Gísli  Jónsson  prestr  í  Stærraárskógi 

(d.  1837)  276. 
Gísli    Jónsson   biskup   í   Skálholti 

(d.  1587),   Gíslamáldagi    29,   30, 

3P,    33,    34*,    205,    208,     234, 

240. 
Gísli    Magnússon    á    Barðaströnd 

(1439)  603. 
Gísli  Oddsson   prestr    í  Skálholts- 

biskupsdæmi  (1439)  591. 
Gísli  Oddsson    biskup   í    Skálholti 

28,  29,  31. 
Gísli  Pétrsson  nyrðra,  mágr  Sveins 

þorkelssonar  (1441)  621—622. 
Gísli    Sigurðsson     nyrðra    (1418) 

266. 
Gísli  Sigurðsson  í  Skagafirði  (1695) 

16. 
Gísli  Sigurðsson  vestra  (1703)  458, 

459. 
Gísli    Símonarson    í    Árnessþingi 

(1439)  591. 
Gísli  þorgilsson  vestra  (1434)  539. 
Gísli  þorláksson  prestr  (í  Hnappa- 

dalssýslu,  1437—1440)  571,  614. 
Gisseyri    (Giesseyri,     Geirseyri)    í 

Barðastrandarsýslu  690. 
gistingarbréf  425,  464.  —  gistingar- 

staðr  463. 
Gizur    Einarsson    biskup    1    Skál- 

holti  1. 
Gizur    Runólfsson    vestra    (1416) 

248. 
Gizurardóttir:  Valgerðr. 
Gizurarson:    Ari,    Bjarni,    Hafliði, 

Jón,    Magnús,    Pétr,     þórarinn, 

þorkell. 
gjá  18. 
gjafabréf  404-405,  667. 


Gjögr  á  Reykjanesi  í  Strandasýslu 

169,  687. 
gjörð  24P,  242,  243,  246,  419, 429, 

4472, 
gjörningsbréf  669. 
Gjörvidalsá  í  ísafirði  134. 
gladius,  sjá  hertygi. 
Gláma  (Glámujökull)  141. 
Glaumbær  í  Skagafirði    290,    292^, 

293,  294,   295,    315,    316»,    351, 

3522.  353^  382,  514,  708,  709. 
Glennunarfoss      (Glunnrarfoss)      í 

Norðrárdal  122. 
gler:  stór  hangandi  gler  62.      Sjá 

glergluggr      (kirkja),     glerlampi 

(húsbúnaðr). 
Glerá  í  Hvammssveit  161.  —  Gler- 

árskógar  160,  161,  293. 
glit,    glitaðir    dúkar,     sjá    klæði, 

vefnaðr. 
Gljúfrá  i  Arnarfirði  691. 
Gljúfrsá  í  Vopnafirði  217. 
glóðarjárn,  glóðarker,  sjá  kirkja. 
Gloppudalr  í  Álptafirði  231. 
Gloppugil  í  Blönduhlíð  668, 
gluggi,  sjá  kirkja. 
Glúmhöfðar  1  Fljótsdal  212. 
Glúmr  í  Grindavík  faðir  Teits  8. 
Glúmsson:  Teitr. 
glæpr  421,  441. 
glys  104. 
Glæsibær  í  Eyfjafirði  368,  373,  380, 

398,  432,  470. 
Gnípr  á  Skarðsströnd  157,  158. 
Gnípr  í  Vopnafirði  215. 
Gnúpafell,  sjá  Gnúpufell. 
Gnúpar  í  Olfosi  32,  95—96,  697. 
Gnúpárós  í  Hnappadalssýslu  179. 
Gnúpasveit  í  Norðr-Í^ingeyjarsýslu 

259,    260,    423,  43P,   487,    703, 

708,  709. 
Gnúpdalagata  (Gnúpdælagata)áTví- 

dægru  122. 
Gnúpr  (=  Axargnúpr)  18. 
Gnúpr  í  Breiöafjarðardölum  405. 


REGISTR. 


811 


Gnúpr  í  Dýrafirði  142—143,  264, 
265,  278,  279,  485,  525,  687, 
692,  693. 

Gnúpr  í  Fljótshlíð  83. 

Gnúpr  í  Gnúpverjahrepp  (Stóri- 
gnúpr)  47. 

Gnúpr  í  Gnúpsdal  382,  747-749. 
—  Neðrignúpr  748.  —  Gnúpsá 
748.  —  Gnúpsdalr  747,  748,  — 
Gnúpsdalstunga  747.  —  Gnúps- 
vatn  748. 

Gnúpr  í  Skagaíirði  702. 

Gnúpr  í  Vopnafirði,  sjá  Gnípr. 

Gnúpsland  (nú :  Núpstún)  í  Hruna- 
mannahrepp  617. 

Gnúpsmór  í  Vopnafirði  257. 

Gnúpssandr  í  Vopnafirði  257. 

Gnúpsstaðir  í  Fljótsdal  209. 

Gnúpufell  (Gnúpafell)  í  Eyjafirði 
377,  380,   390,  39P,  537. 

Gnýpr,  sjá  Gnípr. 

Goðdalir  í  Skagafirði  340—342, 
368,  369,  381,  387-388,  402— 
403. 

Godsvin  biskup  1  Skálholti  (Goze- 
wijn  Comhaer,  1437-1447)  36, 
183,  273,  364,  367,  569—570, 
572,  576,  577,  578,  579,  581, 
587—588,  590—592,  593,  594, 
596,  597,  599-600,  603—606, 
607-609,  610-611,  612—614, 
625-626,  634,  637—642,  647- 
649,  654-655,  657—658,  662, 
672-673,  679—682,  695,  731. 

gólf  í  lectara  195. 

Gordianus  &  Epimachus  636. 

Gosi,  sjá  Godsvin. 

Gotar,  sjá  Götar. 

Gotia,  sjá  Götar. 

Gottskálk  Jónsson  prestr  i  Glaum- 
bæ  (d.  1590)  2\  8,  9»,  10,  12, 
245,  315,  461,  518,  674. 

Gottskálk  (Kœneksson)  biskup  á 
Hólum  (1442-1457)  36,  45,  46, 
193,  273,  313,  347,  364^  365, 
367«,  368,  463,  629.    661,  670— 


672,  699,  700,  703,  705,  709— 
710^,  733,  734-735,  737-740, 
752-753,  758-761. 

Gottskálk  Landbriktsson  (1426) 
336. 

Gottsveinn,  Gottsuin,  sjá  Godsvin. 

góz  þarflegt  315,  429,  536,  679. 

Gozewijn  Comhaer,  sjá  Godsvin 
biskup. 

gradall,  graduale,  sjá  kirkja. 

Grafargil  í  ísafjarðarsj^slu  353, 
354. 

Grafningr(inn)  í  Árnessþingi  715, 
716. 

Granastaðir  í  Álptafirði  231. 

Grannagarðr  í  Staðarsveit  178^. 

graptarkirkja  442,  460. 

gras  (sbr.  eingjar,  hagi)  131.  — 
grasalestr  (heiðargrös)  748.  — 
grashólmar  346.  —  graslaukr 
17.  —  grasnaíitnargæði  134.  — 
grasnyt  178. 

Grasdalsá  í  Norðr-Múlasýslu  218. 

Grásíða  í  Kelduhverfi  623. 

Graslaukshólmar  Grenjaðarstaðar 
17. 

Grásteinn  í  Miðfirði  669. 

Grásteinn  á  Sléttu  698. 

gref,  sjá  kirkja. 

Gregorius  páfi  20,  108,  IIO',  162.  — 
Gregorij  kirkja  151.  —  Gregorij 
messa  251,  403. 

Gregorius  prestr  í  Kirkjubæ  1  Tungu 
(c.  1380—1400)  220. 

greip  493. 

Greipr  Sigurðarson  prestr  í  Haga 
(enn  á  lífi  1459)  492. 

Greipsgjá  (Gripsgjá)  í  Austfjörðum 
205,  223,  271. 

Grenjaðarstaðir  í  Reykjadal  17— 
22,  304,  349-350,  362,  370, 
375—376»,  380,  419-420,  422 
-423,  427,  467—468,  480,  487, 
503,  504,  544,  548,  564,  566», 
567,  568,  607—609,  619,  672, 
675,  704,  705,  710,  740,  752. 


812 


REGISTR. 


greyblek  754. 

grið  277,  298'. 

Grillir  í  Fljótum  249,  250. 

Grímkelsgil  í  Loðmundarfirði  224. 

Grímr  Arason  nyrðra  (1388)  15. 

Grímr    Egilsson    nyrðra    (1417 — 

1424)  251,  253,  314—315. 
Grimr  Eiríksson  >bóndi*    í  Mýrdal 

austr  (1448—1449)  764. 
Grímr  Guttormsson  á  Barðaströnd 

(1440)  615. 
Grímr  Jónsson  nyrðra  (1427—1434) 

345,  537. 
Grímr  (á  Kolbeinsstöðum  um  1394, 

líklega  faðir  Halls)  183. 
Grímr  Pálsson  nyrðra  (1427—1434) 

345,  537. 
Grímr  prestr  í  Stafholti    (c.  1380) 

190. 
Grímr    prestr    á    Stöð     (c.    1370) 

228. 
Grímr  Skútuson  biskup  i  Skálholti 

(d.  1321)  101.0 
Grímr   l^orsteinsson    lögmaðr    (d, 

1350)  101,  250-251. 
Grímr    þorvarðsson    í    Hvammi    í 

Norðrárdal  (1442    og    þar  eptir) 

630—631. 
Grímsey    fyrir    norðan    land    328, 

382,  698,  712. 
Grímsey  i  Bjarnarfirði    í  Stranda- 

sýslu  686. 
Grímsmelr  í  Austfjörðum  208. 
Grímsnes  í  Höfðahverfi  663. 
Grímsnes(ið)  í  Árnessýslu  90,  530, 

531. 
Grímsson:  Auðun,  Hallr,    Magnús, 

Ólafr,  Páll,  Sveinn. 
Grímsstaðir  í  Landeyjum  73,  74. 
Grímsstaðir     í     Ljósavatnsþingum 

532. 
Grímstungur  (— a)  í  Vatnsdal  369, 

382,  479,  512. 


')  Þotta    mun   íremr  hann    en  Grímr  lög- 
maðr. 


Grind  á  Galmaströnd  í  Strandasýslu 

161,  162. 
Grindarás  í  Austfjörðum  205,  271. 
Grindavík  í  GuIIbringusýslu  8,   33, 

101,  102,  336. 
Gripdeild  í  Austfjörðum  205, 222, 270. 
Grípnir  í  Berufirði  eystra  203. 
gripir  2-4.  13,  16,  174,  265,  299, 

312,  562,  675,  732. 
Gripsgjá,  sjá  Greipsgjá. 
grís,  grísir  684,  687,  689.  —  grísa- 

gyltr  141.    Sbr.  gyltr. 
Grísanes  við  Hafnarfjörð  751. 
Gríshorn  1  Helgafellssveit  167. 
Grjótá  í  Fljótshlíð  73. 
grjótbrot,  sjá  kirkja. 
grjótgarðr  195. 

Grjótgarðr  í  Eyjafjarðarsýslu  379. 
grjóthrúga  178. 
Grjótleiti    í    ísafjarðarsýslu     134, 

146. 
Grjótnes  á  Melrakkasléttu  18,  259, 

260. 
Gró  Eyjólfsdóttir  (um  1430—1440) 

435. 
Gró  þorleifsdóttir  (um  1430—1440) 

435. 
grocer  575. 

Gróf  á  Fuglabjarganesi  218. 
Gróf  í  Laufássþingum  373. 
grottalampi,  sjá  búsgagn. 
Gróulækr  í  Staðarsveit  176. 
Gróunes  í  Gufudalssveit  405. 
Gróustaðir  í  Geiradal  685. 
Grund  í  Árskógarþingum  375. 
Grund    í  Eyjafirði   5—6,    13,    250, 

259-260,    273—275,    344,    345, 

378,  380,  461,    508,    585,    600- 

601,  612,  664,  665. 
Grund  í  Reykhólasveit  685. 
Grund  í  Svarfaðardal  712. 
Grund  í  Svínadal  í  Húnavatnsþingi 

293. 
Grunnavík  í  ísafjarðarsýslu  138— 

139,  247. 
Grunnavötn  á  Tvídægru  122. 


REGISTR. 


813 


Grýta  í  Eyjafirði  699. 

Grýtubakki  í  Höfðahverfi  373,  380, 
467,  527,  663-664. 

græcismus  111. 

Grænafell  í  Austfjörðum  208. 

Grænanes  í  Norðfirði  eystra  225. 
—  Grænanesvogar  226. 

Grænanes  i  Hrófbergshreppi  í 
Strandasýslu  130. 

Grænavatn  við  Mývatn  705. 

Græningjaból  í  Miðdölum  346. 

Grænland  316—317,  749—751. 

Græntóar,  stóðland  frá  Staðastað 
176, 

gröf,  grafir  (sbr.  torf)  122,  224. 

Gröf  á  Barðaströnd  690. 

Gröf  í  Eyjafirði  699. 

Gröf  í  Eyrarsveit  173. 

Gröf  í  Hrunamannahrepp  32,  42*, 
44-45. 

Gröf  á  Höfðaströnd  5. 

Gröf  á  Landi  63. 

Gröf  i  Miklaholtshrepp  618. 

Gröf  á  Rangárvöllum  72. 

Gröf  (hvortveggja)  1  Staðarhrepp  1 
Skagafirði  316,  483,  701^ 

Gröf  í  Staðarsveit  á  Snæfellsnesi 
176,  178. 

gröptr  (líka)  42,  46,  52,  65,  83, 
87,  88,  99,  113,  116,  139,  142, 
144,  147,  186»,  190,  193,  199^, 
350,  617,  676. 

gubernator  329,  333. 

guð  (almáttugr)  139,  275,  281,282, 
350^,  351,  373,374,3752,377^,3783, 
379,  391,  530,  531.  — guðsembætti 
425,  454,  534.  —  fátækir  menn 
guðs  676.  —  guðs  friðr  277.  — 
guðs  helgir  menn,  sjá  helgr.  — 
guðs  játari  411.  —  kirkja  helguð 
guði  10.  53.  54,  88,  101,  112, 
115,  124,  126,  129,  131,  136, 
137,  147,  151,  153,  159,  164, 
180,  190,  373,  374,  375^,  376, 
3772,  378^  379,  595.  —  guðs 
hkami  403,    441,    442.    —    guðs 


lög    317,    358,    392,    396,    418, 

422,  430,  44P,   449^,    450,    464, 

488»,    489,    495,    496^,    502.    - 

guðs  móðir  96,    100,    126,    137, 

147,  180.    —    guðs  orð  401.    — 

guðs    regla    521.    —   guðs  réttr 

401.  —  guðs  þjónusta  411,  438, 

521. 
Guðbjartr  Ásgrímsson  flóki  prestr 

í  Laufási  (1380)  HI,  349—350.' 
Guðbjartsson:    Árni,    þórðr,    þor- 

kell. 
Guðbrandr  hroði,  sjá  Guðmundr. 
Guðbrandr  Jónsson  prófastr  1  Vatns- 

firði  518. 
Guðbrandr   Vigfússon    prófessor    í 

Öxnafurðu  665. 
Guðbrandr    þorláksson    biskup    á 

Hólum  249,  255,  257,  258,  672. 
Guðbrandsson:  Magnús. 
Guðdalir,  sjá  Goðdalir. 
Guðdalir  (nú:  Goðdalir)  í  Kaldaðar- 

neshreppi  í  Strandasýslu  686, 
Guðfinna  porgeirsdóttir    kona  Ás- 

geirs    Árnasonar    (1421)    292— 

293. 
Guðini,  sjá  Guðni. 
Guðlaug    Magnúsdóttir    vestra    (c. 

1431-1440)  492. 
Guðlaugr      Guðmundsson      (1420) 

281. 
Guðlaugr    ímason    (i  Hnappadals- 

sýslu  1440)  614. 
Guðlaugsson:  Jón,  Oddr. 
Guðleikr  í*orsteinsson  í  Svarfaðar- 

dal  (1421)  297. 
Guðmundardóttir :    Gunnhildr,  Hal- 

dóra,  Ólöf,  í*orbjörg. 
Guðmundarey  á  Hvammsfirði  167. 
Guðmundarlón  á  Langanesi  218. 
Guðmundarson,         Guðmundsson: 

Ámundi,  Ari,    Árni,   Atli,    Egill, 


')  Þetta  nafn  hefir  fallið  úr  registri  við 
III.  bindið,  en  tilvitnanin  komið  þar  undir  nafn 
Gnðbjaits  Eyjólíssonar, 


814 


KEGISTR. 


Ey  vindr,  Guðlaugr,  Gunnar,  Gunn- 

laugr,  Haukr,  Hjalti,  Hrafn,  Jón, 

Oddr,    Olafr,    Ormr,    Sigmundr, 

Sigurðr,  Snjólfr,  Sölmundr,  þórðr, 

í*orgrímr,  þorleifr,  þorsteinn. 
Guðmundr  Andrésson    frá    Bjargi, 

orðabókarmaðr  (d.  1654)  290,  293, 

551,  578. 
Guðmundr   Arason   góði   biskup  á 

Hólum  (d.  1237)  410,  41P,   412, 

429,  485,  510.  —  deposicio  beati 

Godemundi  410.  —  Guðmundar- 

dagr    (líflátsdagr    heilags     Guð- 

mundar)  315,  412,  529,  537. 
Guðmundr  Arason   (hinn   eldri)    á 

Reykhólum  (c.  1390)  139. 
Guðmundr  Arason  hinn  ríki  á  Reyk- 

hólum  (1418-1446)  139,    264— 

265,    278-279,    301—303,    312, 

360,  603;  682—694. 
Guðmundr  Bjarnason  staðarhaldari 

í  Felli   í  Sléttuhlið    (1431)   370, 

450—451. 
Guðmundr   Björgólfsson    í    Skaga- 

firði  (1443)  640—641,  642—644. 
Guðmundr  á  Búrfelii  (1391—1397) 

90. 
Guðmundr  Gilsson  prestr  1  Saurbæ 

á  Kjalarnesi  (c.  1340)  115. 
Guðmundr  á  Gníp  á   Skarðsströnd 

157. 
Guðmundr  í  Goðdölum  (fyrir  1426) 

341. 
Guðmundr,    er   gefr  Grenjaðarstað 

reka  18. 
Guðmundr  (Guðbrandr)    hroði,    er 

gefr  til  Garðakirkju   á  Akranesi 

195. 
Guðmundr  ísleiksson  vestra  (1434) 

546. 
Guðmundr  JohnsenEinarssonprestr 

í  Arnarbæli  (d.  1873)  34. 
Guðmundr  Jónsson   nyrðra    (1449) 

756. 
Guðmundr  Jónsson  á  Fróðá  (1665) 

508. 


Guðmundr  Jónsson  prófastr  áStaða- 

stað  (d.  1836)  176. 
Guðmundr  Jónsson  á  Hornstöðum 

(1895)  665. 
Guðmundr  Ketilsson  nyrðra  (1442) 

624. 
Guðmundr  á  Kirkjubóli  í  Langadal 

(c.  1381-1397)  133. 
Guðmundr  kór  prestr  í  Höfða  (fyrir 

1394)  527. 
Guðmundr  Narfason  prestr  nyrðra 

(1448-1449)  (741),  759. 
Guðmundr  maðr  nyrðra  (1431)  370, 

448. 
Guðmundr  Oddsson  359,  sjá  Guðni 

Oddsson. 
Guðmundr  Ólafsson  bóndi  í  Húna- 

vatnsþingi  (1421)  294—296. 
Guðmundr    ólafsson    ráðsmaðr    í 

Björgvin  (1448)  734—735. 
Guðmundr  prestr  í  Grunnavík    (c. 

1390)  139. 
Guðmundr  prestr  á  Bakka  í  Hrúta- 

firði  (fyrir  1390)  127. 
Guðmundr  prestr  á  fvottá  (c.  1386 

—1397)  232. 
Guðmundr    skáld    (d.    1330)    132, 

168. 
Guðmundr  skopti,  er  gefr  til  Garða- 

kirkju  á  Akranesi  195. 
Guðmundr     Sveinsson      ráðsmaðr 

Hólastaðar     í      Bjarnastaðahlíð 

(1434)  370,  549-550. 
Guðmundr  þórðarson    (1431)   292, 

294. 
Guðmundr  þorgeirsson  í  Teigi  (enn 

á  lífi  1397)  78. 
Guðmundr  |>orgilsson  nyrðra  (1445) 

665. 
Guðmundr  þorkelsson  í  Suðr-þing- 

eyjarþingi  (1431)  436. 
Guðmundr  þorláksson    bóndi    Sol- 

veigar  Ólafsdóttur  hins  staða  (enn 

á  lífi  1428)  247,  298,   302,    338, 

347,  351-352. 
Guðmundr    forláksson    systurson 


KEGISTR. 


815 


Ástríðar    Jörundardóttur,    djákn 

og  kirkjuprestr    á   Hólum  (1430 

—1448)  422,  440,  443—444,  447, 

588,  607,  621,  636,  638,  661,  667, 

741. 
Guðmundr  þorleifsson  ríki  í  Brokey 

(d.  1720)  338. 
Guðmundr   þorsteinsson    prestr    á 

Valþjófsstöðum  (1384—1405  eða 

leingr)  211,  212. 
Guðnadóttir:  Kristín,  Sæunn. 
Guðnason:  Abr(a)ham,  Björn,  Helgi, 

Jón. 
GuðniBjarnarson  (Björnsson)  prestr 

á  Kálfafelli   í  Fljótshverfi    (1438 

—  1448  og  leingr)  576,  604,    714 

—715,  731. 
Guðni  Oddsson  lepps  þórðarsonar, 

í  Ögri  (1418-1431)   137,    261- 

262,  264,  269,  335,  345—846,  351, 

359,  407,  424,  484—486,    528- 

529,  545-546. 
Guðni  prestr  á  Hallormsstöðum  (c. 

1388-1394)  209. 
Guðni  prestr  á  Skorrastað  (c.  1396 

—1397  eða  leingr)  226. 
Guðný     Jónsdóltir,     Hákonarsonar 

(1416-1424)    245—247,     317- 

318. 
Guðný    þorleifsdóttir,     Árnasonar, 

kona    Eiríks'  Loptssonar  (1445) 

664. 
Guðnýjarstaðir     í     Helgafellssveit 

172. 
Guðríðr  Áladóttir  nyrðra  (1431)  370, 

448. 
Guðríðr,  húsfreyja  á  Gnúpum  í  01- 

fosi  (c.  1386-1389)  96. 
Guðríðr  Ingimundardóttir,  kona  Vig- 

fúsar    Hólms    (enn    á   lífi   1436) 

284,  505-506,  530-531,    560— 

561,  562. 
Guðríðr  (Ketilsdóttir?)   á  Kolbeins- 

stöðum  (d.  fyrir  1394)  183. 
Guðríðr  Ólafsdóttir  í  Öxarfirði  (1407 

—1444)  656-657. 

Dipl.  Inl.  IV.  B, 


Guðríðr  þorgeirsdóttir    kona   Odds 

þorsteinssonar  (1430—1431)  427 

-428,  471—472. 
Guðrún  abbadís  í  Kirkjubæ  (1440) 

603—604. 
Guðrún  Andrésdóttir  kona  þorkels 

Bergssonar  (1434)  550. 
Guðrún    Arnfinnsdóttir    (þorsteins- 

sonar,  1445—1446)  663-664. 
Guðrún    Bjarnardóttir    kona    í*ór- 

ólfs    Brandssonar  (1428)    352— 

353. 
Guðrún  Eggertsdóttir  í  Bæ  á  Rauða- 

sandi  312. 
Guðrún  Eiríksdóttir    nyrðra    (fyrir 

14S1)  449. 
Guðrún  Eyjólfsdóttir  vestra  (c.  1431 

—1440)  492. 
Guðrún    Hrafnsdóttir.     Guðmunds- 

sonar,    kona    Ólafs    Loptssonar 

(1449)  756-758. 
Guðrún     Jónsdóttir    kona     Einars 

Hallssonar  (d.  fyrir  1428)  355. 
Guðrún     Ketilsdóttir,      Narfasonar 

(1440)  614. 
Guðrún    Magnúsdóttir,     kona    Ás- 

gríms     Jónssonar     (1437—1449) 

567—568,  756-758. 
Guðrún  Magnúsdóttir,    kona    Odds 

Snorrasonar  (1433)  528. 
Guðrún     Ólafsdóttir,    kona     Helga 

í'orvaldssonar  (1443)  635—636. 
Guðrún  Styrsdóttir  á  Ökrum  (1430) 

555. 
Guðrún  Sæmundardóttir  frá  Skarði 

(enn  á  lífi  1434)  310—811,    505 

—506,  560—561. 
Guðrún  þorgrímsdóttir    (c.    1480 — 

1440)  455. 
Guðrún  í*órhallsdóttir  vestra  (1481) 

485. 
Guðrún  í*ormóðardóttir,  Ólafssonar 

(um  1430)  493. 
Guðrúnardóttir :  Brynhildr. 
guðsifjar  44P, 


52 


816 


BEGISTR. 


guðspjallabækr,  sjá  kirkja. 

guðtollar  641,  642. 

guðvefr,    sjá    klæði,    vefnaðr,    sbr. 

kirkja. 
Gufudalr  i  Gufudalssveit  29,    153, 

691,  693^ 
Gufuskálar  undir  Jökli  176. 
Guidni.  sjá  Guðni. 
gull,  sjá  málmr. 
gullhlað,  sjá  klæðnaðr, 
Gullsteinn  í  Austfjörðum  224. 
Gunnar  Andrésson  nyrðra  (1417 — 

1425)  251,  273,  312,  314. 
Gunnar    Bjarnarson    í    Hvammi    í 

Norðrárdal  (1417—1449)  253,  506 

-507.  630—631,  674,  766,  770. 
Gunnar     Bjarnarson      syðra    (um 

1448)  752. 
Gunnar  bóndi  á  Hvanneyri  (d.  fyrir 

1420)  192»,  281,  285-286. 
Gunnar  Guðmundsson  vestra  (1416) 

248. 
Gunnar  Jónsson  í  Sælingsdalstungu 

(enn  á  lífi  1449  eða  leingr)    272 

—273,  599-600,  765,  769. 
Gunnar  Jónsson  prestr  í  Goðdölum 

(1490  og  þar  eptir)  342. 
Gunnar    Magnússon    prestr    syðra 

(um    1448    og    þar    eptir)     751, 

752. 
Gunnar    Magnússon     í     Skálholti 

(1643)  29,  31. 
Gunnar    Markússon     á    Dyrhólum 

(1448—1449)  762—764. 
Gunnar  Nikulásson  á  Galtafelli  (c. 

1400)  46,  617. 
Gunnar  nyrðra  (um  1440)  619. 
Gunnar    prestr    á    Lómagnúpi    (c. 

1385-1397)  199. 
Gunnar  Sigmundsson    í   Álptaveri 

(1636)  762. 
Gunnar  þorkelsson  á  Marðargnúpi 

(1427-1446)  682. 
Gunnarsdóttir:  Ingunn. 
Gunnarsholt  á  Rangárvöllum  84 — 

85. 


Gunnarsson:  Bjarni,  Brandr.^*  Jón, 
Kári,  Ólaír,  Pétr,  Þorleifr. 

Gunnarsstaðir  í  Hörðadal  405. 

Gunnastaðir  [í  Eyjafjarðarsýslu 
711. 

Gunnhildr   Guðmundsdóttir   nyrðra 

(1430)  421. 

Gunnlaugr  Ámundason  á  Harðbak 

(1431)  488. 

(Junnlaugr  Erlendsson'nyrðra  (1431) 

455. 
Gunnlaugr  Guðmundsson  eystra  og 

nyrðra   (1417—1431)     256-257, 

361,  462. 
Gunnlaugr    Magnússon    í    Holtum 

(1691)  683. 
Gunnlaugr  Teitsson    nyrðra    (1420 

—1446)  274,  313,  697. 
Gunnlaugr  þorgilsson  (1421)  292. 
Gunnlaugsson:     Hannes,    Stephán, 

Teitr. 
Gunnólfsá  í  Ölafsfirði  13,  27,  539, 

540. 
Gunnólfsvík    á   Langanesströndum 

218. 
Gunnsteinn    ábóti    á     þingeyrum 

(1363-1385)  655. 
Gunnsteinn  Jónsson  nyrðra  (1437) 

570-571. 
Gunnsteinsson:  Erlendr,  Haldór, 
Gunnsteinsstaðir  í  "Langadal    266, 

319—320,  350,  351,  514. 
Gunnvör    Hallsteinsdóttir,    norræn 

kona  313. 
Gunnvör   Ketilsdóttir    (um    1430— 

1440)  435. 
Gusatjarnir,  sjá  Gásatjarnir. 
Guthbertus  helgi  390. 
Guttormr  Arnoddsson  prestr  eystra 

(1448)  731,  741. 
Guttormr      Bjarnarson       lögmaðr 

(1308)  9. 
Guttormr  Bjarnarson  nyrðra  (1420) 

273. 
Guttormr    Ormsson,     Snorrasonar     | 

769.  ■' 


KEGISTR. 


817 


Guttormsdóttir:  Una. 
Guttormshagi  í  Holtum  71,  73. 
Guttormsson:  Árni,  Filippus,  Grímr, 

Helgi,  Jón,  Loptr. 
Gýgjarhorn  í  Axarfirði  18. 
Gýgjarhvoll  í  Biskupstungum"  39. 
gyltr  (sbr.  grís,  svín)  687,  689. 
Gyrðr  ívarsson  biskup   í  Skálholti 

(d.  1360)  35,  115,  199,  599. 
Gyrðsson:  Finnr. 
gærur  245.     Sbr.  skinn. 
Gætslur  (sbr.  Geilar)   í   Hvolhrepp 

82. 
Göltr  í  Arnarfirði  147. 
göng,  sjá  húsakynni. 
Götar   (Gotar)    15,  268,    279,    281, 

282,  323,  461,  629,  644,  645,  646, 

705.  —  Gotia  730. 

Háabrekka  í  Staðarsveit  178. 
Háfaheiði  með  Sundum  113. 
Háfahraun  í  Hvítársíðu  122, 
Haffjarðarárós    í    Hnappadalssýslu 

179,  184. 
Haffjarðarey  í  Hnappadalssýslu  179, 

180. 
Haífneford,  sjá  Hafnarfjörðr. 
Háfimelr,    rekaland    frá    Auðkúlu 

10. 
Hafliðadóttir:  Vigdís. 
Hafliðason:  Einar,  Ormr,  þorkell. 
Hafliði  Gizurarson  við  Hafnarfjörð 

(c.  1448)  751. 
Hafliði  ívarsson  nyrðra  (1445)  665. 
Hafliði  Jónsson  prestr   á  Kálfafelli 

í  Fljótshverfi  (1440—1448)    604, 

605,  714—715. 
Hafliði  Magnússon  prestr  á  Breiða- 

bólstað    í    Fljótshh'ð    (um  1363) 

82. 
Hafliði  í'órðarson  í  Húnavatnsþingi 

(1427-1446)  683. 
Hafnareyjar  á  Breiðafirði  167. 
Hafnarferja  í  Flóa  51. 
Hafnarfjörðr  (Haffneford)  við  Faxa- 


flóa    269,    270,    331,    332,    506, 

751. 
Hafnarhólmr  í  Kaldaðarneshrepp  í 

Strandasýslu  156,  686. 
Hafnarnes  á  Galmaströnd  í  Stranda- 

sýslu  128. 
hafnarvoðir  88,  163,  181,  214,  242, 

374,  377.     Sbr.  vaðmál. 
Hafnia,  sjá  Kaupmannahöfn. 
Háfr  í  Holtum  72,  82. 
Háfr  í  Reykholtsdal  119. 
Hafrafell   á    Reykjanesi    í    Barða- 

strandarsýslu  685. 
Hafrafellstunga    í    Axarfirði    380, 

624. 
Hafralækr    í    Aðaldal    756,     757, 

758. 
hafrhvalr  8.     Sbr.  hvalr. 
Hafrsfell    í   Hnappadalssýslu    179, 

186,  198. 
Hafrsstaðir  í  Kaupangssveit  í  Eyja- 

firði  678. 
Hafstaðir  á  Finumörk  405,  516, 
Hafsteinsstaðir  í  Skagafirði  702. 
Háfubakkar    á    Langanesströndum 

218. 
Hagaey  (í  þjórsá)  45,  617. 
Hagagarðr  í  Fagradal  590. 
Haganes  í  Arnarfirði  147. 
Haganes  í  Fljótum  547. 
Haganes  á  Sléttu  698. 
hagi,  hagar  7,  17,  134,    135,    141, 

142,  145,  471,  762,  763%  764', 
Hagi  á  Árskógarströnd  375. 
Hagi  (hvortveggja)    á   Barðaströnd 

150-151,  492%  602. 
Hagi  í  Holtum  60,  63, 
Hagi  í  Hraunhrepp  á  Mýrum  184. 
Hákon    Bjarnarson    nyrðra    (1437) 

567. 
Hákon  Einarsson  (1421-1424)  288, 

308,  329. 
Hákon  Helgason  nyrðra  (c,  1430— 

1440)  436. 
Hákon    Indriðason     vestra    (1434) 

546, 

52* 


818 


REGISTR. 


Hákon  Jónsson,   seinni  maðr  Odd- 

fríðar     Aradóttur     (1433—1442) 

525,  556—557,  603,  628. 
Hákon  Kál     fss  nyrðra  (1447)  702 

-703,  708. 
Hákon  konungr  hinn  kórónaði  1,  2, 

3,  4^  51 
Hákon  Magnússon  háleggr  Noregs- 

konungr  (d.  1319)    2(?),    9,    246, 

275,  589. 
Hákon  Magnússon    smeks   Noregs- 

konungr  (d.  1380)  634,  767. 
Hákon  Magnússon  nyrðra    (1422— 

1423)  298,  308. 
Hákon  Ormsson    sýslumaðr  Rang- 

æinga    (d.    1656)    29,    127,    130, 

137,    290,    521,    537,    551,    564, 

578,  626,  635,  656. 
Hákon  Stumpe  norrænn  maðr  (1392) 

24,  769, 
Hákon    Ögmundarson    (c.     1430— 

—1440)  435. 
Hákonarson:    Bjarni,   Gísli,  Haukr, 

Höskuldr,     Jón,    Magnús,    Ólafr 

Páll. 
Haldór  á  Egilsstöðum  í  Flóa  (1397) 

59. 
Haldór    Eiríksson     á    Barðaströnd 

(1440)  615. 
Haldór  Gunnsteinsson  eystra  (1444) 

652. 
Haldór  Helgason  á  Stóranúpi    (um 

1394)  47. 
Haldór  Hjálmarsson    konrektor  (d. 

1805)  667-668. 
Haldór    Jónsson    fyrri    maðr  Odd- 

fríðar    Aradóttur    (1418    og    þar 

eptir,  d.    fyrir    1433)    278—279, 

358-354. 
Haldór  Jónsson  annar  vestra  (1428 

—1444)     353,     360,     525,    557, 

654. 
Haldór  Jónssoní  Svarfaðardal(1421) 

289. 
Haldór  Jónsson  (1591)  161. 
Haldór  Jónsson  prestr  (1614)  156. 


Haldór  Jónsson  í  Alptaveri  (1636) 

762. 
Haldór  Loptsson  officialis  (d.  1403) 

250,  275. 
Haldór    Sigmundsson    1    Dalasýslu 

(1449)  765. 
Haldór  Steinþórsson  nyrðra    (1435 

—1446)  553,  643,  682. 
Haldór     Vermundarson     smiðr     á 

HelgafelH  (c.  1420)  287. 
Haldór  þórðarson  nyrðra    (1421 — 

1428)  291,  314,  351,  352. 
Haldóra  abbadís  í  Kirkjubæ  (1442) 

625-626. 
Haldóra  Broddadóttir  (1417—1418) 

259,  265-266. 
Haldóra  Erlendsdóttir  í  Suðr-þing- 

eyjarþingi  (1432)  503-504. 
Haldóra      Guðmundardóttir      kona 

Eiríks    ísleifssonar    (c.     1430— 

1440)  436. 
Haldóra  Helgadóttir,   Guttormsson- 

ar,    á    Staðarfelli     (1442-1449) 

627,  765. 
Haldóra  (á   Reykjum    í    Olfosi,    c. 

1390)  96. 
Haldóra  porfinnsdóítir  nyrðra(1432) 

508-509. 
Haldórsdóttir :  Ingibjörg,    Valgerðr, 

þuríðr. 
Haldórsson:  Bergþór,  Brandr,  Ein- 

ar,  Jón,  Páll,  Stúfr,  Thomas,  þor- 

geir,  þorvaldr 
Haldórsstaðir  í  Eyjafirði  677,    678, 

705-706. 
Haldórsstaðir  í  Laxárdal  696,  697. 
Haldórustaðir  í  Bárðardal  532. 
Hálfdan  Björnsson  nyrðra  og  vestra 

(1428-1446)  359,  694. 
Hálfdan  Einarsson  rektor  276. 
Hálfdan  Hrafnsson  prestr  á  Undir- 

felli  (d.  1665)  456. 
Hálfdanarsson:  Indriði,  Loptr. 
hálfkirkja  10,  33,  45,  50,  151,  177, 

192,  196,    1982,    200,    220,    233, 

454'    4552,    458,  460,   467,    469, 


REGISTR. 


819 


51P,  5133,  5142^  565^    558,    592, 

593,  596,  606,  756,  758. 
Halgolandia,  sjá  Hálogalaiid. 
Halla  Bjarnardóttir  í  Fíflholti  (1390 

—1397)  79. 
Halla  Jónsdóttir,  móöir  Óla  prests 

Svarthöfðasonar  76.') 
Halla  Jónsdóttir  á  Strönd  í  Selvogi 

(c.  1370)  101.0 
Halla  Kolbeinsdóttir    á  Kálfafelli  í 

Fljótshverfi    (c.  1340    eða  fyrri) 

236. 
Halland    á    Svalbarðsströnd     677, 

678. 
Hallbera  Kolbeinsdóttir,  kona  Ólafs 

Marteinssonar  staða  (fyrir  1427) 

347. 
Hallbjarnarson:  Snjólfr. 
Hallbjarnarstaðir  í  Skriðdal  203. 
Hallbjarnarstaðir  á  Tjörnesi  6. 
Hallbjarnarvörður    í    Hnappadals- 

sýslu  180. 
Hallfreðarson:  Einar. 
Hallfriðarstaðir       í       Hróarstungu 

219. 
Hallgeir  biskup  í  Færeyjum  24. 
Hallgeirsey  í  Landeyjum  86. 
Hallgilsstaðir     í    Eyjafjarðarsýslu 

711. 
Hallgæir,  sjá  Hallgeir. 
Halli  Mársson  í  Berunesi  230. 
Hallormsstaðlr  í  Skógum  207—209, 

219.      —     Hallormsstaðaskógar 

203, 
Hallotta  J'orsteinsdóttir    1  Laugar- 

nesi  (c.  1380)  112. 
Hallr  Alexanzson   (Alexandersson) 

vestra     (c.    1431—1440)     492- 

493. 
Hallr  Árnason  prestr  nyrðra  (1440 

—1447)  607,  608. 
Hallr  Árnason  kirkjuprestr  í  Skál- 


')  Þetta  kynni  þó  að    geta    vorið  ein  kona 
hvoittveggja. 


holti  og   prestr   á  Rafnseyri    (d. 

1676)  29,  31. 
Hallr    Ásgrímsson    á    Héðinshöfða 

(1431)  436-437. 
Hallr    Böðvarsson    nyrðra    (1428 

351. 
Hallr    Einarsson     nyrðra      (1440) 

607. 
Hallr  Finnbogason  (Jónssonar,  1437 

—1447)  566,  623-524,  704. 
Hallr  Finnsson  prestr  (1444)    650, 

661. 
Hallr  Grímsson  prestr,  frændi  þeirra 

Narfasona      (1440-1448)      615, 

781. 
Hallr  í  Hólum  í  Grímsnesi  (1382— 

1387)  90. 
Hallr  Jónsson  lögmaðr  6. 
Hallr     Magnússon     prestr     nyrðra 

(fyrir  1417)  258. 
Hallr  Ólafsson  prestr    á  Dyrhólum 

(1408  og  þar  um)  763,  764. 
Hallr  Ölafssonnyrðra  (1416-1432) 

249,    251-252,    269,    274,    281, 

294,  428,  472,  507. 
Hallr  prestr    á  Stöð    i  Stöðvarfirði 

(c.  1376—1395)  228. 
Hallr  Svarthöfðason,    Brandssonar, 

í    Kalmanstungu     (á    lífi    1399) 

124. 
Hallr  í*orgrímsson  nyrðra  (1416 — 

1446)  248-249,    301,  338,  896^ 

682. 
Hallr  þorkelsson  nyrðra  (1422)  302, 

339. 
Hallr    Þorvaldsson    vestra    (1449) 

754. 
Hallsson     nyrðra     (1431) 

483. 
Hallsson:  Ámundi,  Brandr,   Einar, 

Eyjólfr,  Hjálmr,  ívar,  Jón,   Loð- 

vík,  Magnús,  Oddr,  Ólafr,  Stephán, 

þorsteinn. 
Haílsteinn  Eilífsson  nyrðra    (1427) 

348. 


820 


REGISTR. 


Hallsteinn  í  Eyvindarmúla  (c.  1385 

-1397)  77- 
Hallsteinn  Höskuldsson   á    Hesti  i 

Borgarfirði  (1444)  658—659. 
Hallsteinn  Jónsson    skrifari    Odds 

biskups  (1593)  33. 
Hallsteinn    loki    á    Torfastöðum    í 

Vopnaíirði    (sbr,  Hallsteinn  þor- 

steinsson)  217. 
Hallsteinn  þorsteinsson   sýslumaðr 

í  Múlaþingi  (1484)  217. 
Hallsteinsdóttir :  Gunnvör. 
Hallvarðr  Árnason,  norrænn  maðr 

313. 
Hallvarðr  Vébjarnarson  hinn  helgi 

626,  667,  694.  —  Hallvarðsmessa 

112,  415.  —  Hallvarðsvaka  252. 
Hallvarðsson:  Lafranz,  Sveinn,  þor- 

arinn. 
Hallveig  á  Gníp  156. 
Hallzmúh  (nú:  Holtsmúh)  á  Landi 

71. 
Hálogaland  (Halgolandia)    í  Noregi 

321,    322,    323^    324,  523-525, 

541,  544,  766. 
háls  (hæðir  á  landi)   226.  585,  612, 

669. 
Háls  í  Fnjóskadal    380,    468-469, 

507,  508,  509. 
Háls  syðri  (Syðriháls)    í    Grafningi 

715—716. 
Háls  í  Hálsasveit  124. 
Háls  í  Hamarsíirði  230—231. 
Háls  í  Kirkjuholti  126. 
Háls  í  Kjós  171. 
Háls  á  Skógarströnd  167. 
Háls  í  Skorrastaðarþingum  226. 
Háls  í  Svarfaðardal  14-15,  712. 
Hálsá    (Hattsá,  Hatsá)  í     Morudal 

151. 
Hálsáróseyjar,  sjá  Óseyjar. 
Hálsgröf  í  Helgafellssveit  171. 
Hálshús  í  Vatnsfjarðarþingum  134, 

135. 
Halvík  á  Tjörnesi  (sbr.  Kalvík)  6. 
Hamar  á  Barðaströnd  689. 


Hamar  í  Broddaneshrepp  í  Stranda- 

sýslu  131. 
Hamar  (meiri  og  minni)  í  Eyjafirði 

585,     612,     698^       Sbr.    Meiri- 

hamar. 
Hamar  í  Flóa  57. 
Hamar  í  Hamarsíirði  230^ 
Hamar  á  Haugnesi  á  Barðaströnd 

689. 
Hamar  í  Hegranesi  701. 
Hamar     í      Kaldaðarneshrepp      í 

Strandasýslu  686. 
Hamar  í  Noregi  (biskupsstóll)    24, 

280,  285. 
Hamar  1  Sandvík  á  Skaga  11. 
Hamar  á  Skálmarnesi  152. 
Hamarland    (Hamraland)    í    Reyk- 

hólasveit  156,  685. 
Hamarsnes  í  Austfjörðum  224. 
hámessa  415,  421. 
hametta,  sjá  kirkja. 
HamHsbarði,    rekaland  Miklaholts- 

kirkju  179. 
Hamluholt  í  Hnappadalssýslu   179. 
Hamraendar    í  Breiðafjarðardölum 

261. 
Hamrahóll  (sbr.  Hamrakot)  í  Langa- 

dal  10. 
Hamrakot  i  Andakíl  286. 
Hamraland,  sjá  Hamarland. 
Hamranes  við  Hafnarfjörð  751. 
Hamrar  í  Eyjaíirði  699. 
Hamfar  í  Eyrarsveit  173. 
Hamrar  í  Holtum  32,  60,  71. 
Hamrar  í  Reykjadal   i   Suðr-þing- 

eyjarsýslu  376. 
Hamrar     (Hamrá?)     í     Vopnaíirði 

217. 
Hamrar  (sbr.  nú:  Hamar)   á  þela- 

mörk  í  Eyjafjarðarsýslu  711. 
Hámundarstaðir   á    Árskógarströnd 

375,  711. 
Hámundr  Bárðarson  vestra    (1433) 

529. 
handaband  16,  17,  240,  248,    261, 

253»,  254,  256,    260,  262^  264», 


REGISTR. 


821 


2662,  279,  284,  288',  293,  303, 
309,  312,  313,  315,  316,  317, 
318,  319^  320,  336,  338*,  339, 
343^  348,  35P,  352,  354,  355, 
395^  424,  425,  440,  441,  442, 
447,  4492,  455,  458,  459,  476», 
481,  489,  491,  494,  496',  501, 
509,  516,  517',  522,  526,  527, 
529,  530,  532,  534,  538^,  540Í 
545»,  546,  550,  551,  553,  556, 
564,  565,  567,  568,  572,  581, 
584,  610,  615,  619,  62P,  626, 
627,  628^  632,  635,  637,  643», 
6502,  656,  6572,  658»,  663»,  664, 
666,  668,  670,  672,  676,  694, 
695,  705,  735',  738,  748»,  755, 
756,  757,  759,  764,  765». 

handbogar  462.     Sbr,  hertygi. 

handbók,  sjá  kirkja. 

handfesting  289,  496,  498,  555,  585, 
6252,  751^ 

handgeingnir  menn  2,  706. 
bendlag  253^,  260^,  284,  288*,  299, 

496, 


318, 

320, 

352, 

3542, 

436, 

509, 

518, 

528, 

529, 

534, 

578, 

6282, 

768. 

handlag  á  brjóst 

414. 

handklæði,  sjá  kirkja. 

handskriptan 

28- 

-29,  3] 

L. 

handsö 

1  27, 

298, 

316, 

456, 

366, 


509, 


handtak  251,  259,  313,  344,  607- 

608. 
Hánefsstaðir  í  Svarfaðardal  372. 
Hanhóll  í  Bokingarvík  539,  540. 
Hannes  Björnsson   1    Snóksdal    (d. 

1616)  161. 
Hannes  Gunnlaugsson  stúdent297, 

359,  508. 
Hannes  Nystadh  (1422)  326. 
Hannes  Pálsson  hirðstjóri  (1419— 

1426)  272,  275,    281,    282,    283, 

284,    304,    308,    324,    325,    327, 

331,  336,  337. 
Hannes  Vidhen  (1423)  308. 
Hannes  f^orsteinsson  ritstjóri  287. 


Hannesson:  Eggert, 

Hansa    (fjelag,    staðir)    541,     542, 

645. 
hanzki,  sjá  hertygi. 
Haraldsson:  Álfr,  Jón,  Ólafr, 
Harðbakr  á  Meh'akkasléttu  19,  369, 
426,  469—471,  487—490, 698.  - 
Harðbaksmöl  698. 
Harðivöllr  á  Galmaströnd  1  Stranda- 

sýslu  162. 
harðsteinar,  sjá  búsgagn. 
Háreksstaðir     1    Norðrárdal     507. 

630. 
harneskja,  sjá  hertygi. 
Har(r)astaðir  í  Miðdölum  163,  344, 

345. 
Har(r)astaðir  á  Skagaströnd  664(?), 

755. 
hátíðir     116,    411—412,     592.     — 
stærri  hátíðir  212.  —  hæstu  há- 
tíðir  403. 
Hatsá,  Hattsá,  sjá  Hálsá. 
Hátún  í  Landbroti  239. 
Haugastaðaskógar      í      Vopnafirði 

217. 
Haugr  í  Flóa  56. 
Haukaberg  á  Barðaströnd  689. 
Haukadalr  (efri  og  neðri)  1  Biskups- 

tungum  39—40. 
Haukadalr    í    Dalasýslu    164,  405, 

516,  657.  —  Haukadalsá  3462. 
Haukadalr  í  Dýrafirði  688. 
Haukagilsmenn  í  Hvítársíðu  122. 
Haukalækr  (Haukslækr)  í  Dýrafirði 

143,  144. 
Haukdalir  í  Kelduhverfi  623. 
Haukholt  i  Hrunamannahrepp  43. 
Haukr  Eilífsson  á  Felli  í  Kollafirði 

(1380-1382)  128. 
Haukr  Erlendsson  lögmaðr  (1307)  8. 
Haukr  Guðmundsson    i  Svarfaðar- 

dal  (1421)  297. 
Haukr  Hákonarson  í  Svarfaðardal 

(1421)  289. 
(Hauksson):  Oddr. 
Haurks-,  sjá  Hörgs-. 


822 


REGISTR. 


Hausastaðír  á  Álptanesi  107. 
Hausastaðir  í  Hróarstungu  219. 
Hausthús  í  Miklaholtshrepp  179. 
haustlag,  haustlagseyrir  44,  91,  94, 

114,  136,  156,  190. 
Hávarðr  Jónsson  prestr  syðra  (1448) 

731. 
Hávarðsson:  Jón. 
Héðinshöfði   á    Tjörnesi  436—437, 

526—527. 
Héðinsson:  í*órðr. 
hefð  763. 

Heg(g)sgarðr  í  Hornaíirði  234. 
Heggstaðir  1  Hnappadalssýslu  180 
Heggstaðir    á   Miðfjarðarnesi    123, 

167. 
Hegranes(ið)  í  Skagaíirði  254,  255, 

256,    315,    381,    385,    439,    440, 

441,  442,    443,    447,    510,    525, 
601,  667,  739. 

Heiðabær  í  Kirkjubólshreppi  í 
Strandasýslu  691. 

heiði  623. 

Heiði  í  Gönguskörðum  701. 

Heiði  í  Holtum  71. 

Heiði  á  Langanesi  218. 

Heiði  á  Rangárvöllum  85. 

Heiði  á  Síðu  239. 

Heiði  (hvortveggja)  kirkjujörð  frá 
Vatnsíirði  133, 

heiðið  stykki,  sjá  klæði,  vefnaðr. 

heiðiugjar  749. 

heiðrlegir  menn  294. 

heilagr  (sbr.  og  sjá  helgr):  heilagir 
feðr  478,  495,  760.  —  heilagra 
feðra  setningar  358.  —  heilagt 
hald  139.  —  heilagt  regluhald 
521.  —  heilög  hlýðni   396,    407, 

442,  570,  638,  648.    Sbr.  kirkja, 
kross,  lögheilagr. 

Heimaberg  (nú :  Heinaberg)  á  Skarðs- 

strönd  158. 
heimafólk  480. 
heimafriðr  479. 
heimajörð  52,  115. 
heimakirkja  131. 


heimaland  12,  14,  17,  38^  39,  40, 
41,  422,  45 '  47^  43^    492^  50^  53^ 

■  54,  56,  582,  593,  602,  62,  63^  64, 
65,  672,  682,  69^  7Q^  75^  77, '792, 
80,  81,  832,  84,  85,  86,  87,  892, 
902,  912^  92^  94,  952^  98,  99, 101, 
1032,  105,  1062,  1072,  109,  1122, 
1162,  118,  1192,  12P,  123,  124, 
126,  130,  leS2,  1332,  136,  137^, 
138,  140,  141,  142,  145,  1472, 
151,  152,  1532,  154,  155,  156, 
157,  161,  163,  164,  165,  173', 
174^  1752,  178,  179,  180,  183, 
184,  1852,  1872,  188,  1902,  192, 
1945,  196,  197,  199,  200,  201, 
202,  203,  204,  207,  209,  213^, 
214,  215,  217,  219,  220,  221, 
222%  2232,  2252,  226,  227,  228, 
230,  232,  233»,  235,  270,  372, 
3732,  375%  3762,  378%  456,  469, 
5112,  512,  593,  5942,  595,  617, 
668. 

heimalækr  436. 

heimamáldagi  630—631. 

heimamenn  40,  58,  65,  83,  87,  99^, 
1012,  106,  115,  118,  124,  125, 
129,  139,  140,  144,  186^,  190^, 
196,  454,  469,  592,  595,  5962. 

heimaprestr  181,  421. 

heimavöllr  436. 

heimaþing  42. 

heimili  356,  703.  —  heimilisfastir 
menn  131,  133,  138,  143,  144 
145,  146,  149,  152,  154,  155% 
157,  159,  164,  165,  172,  175, 
190,  191,  195,  198,  219,  223, 
227,  353,  460,  595,  596,  606.  — 
heimilisprestr  55,  59,  62,  96, 
97%  102,  109,  113, 116,  119,  125, 
128.  —  heimilistíðir  152. 

Heimram  hinn  helgi  75. 

Heinrik,  sjá  Henrik. 

heit:  heitíiskar  101.  ~  heitganga 
728.  —  heithleifr  81^,  sjá  matr, 
ostr. 


KEGISTR. 


823 


Helarvík  (Hælarvík,  nú  Heljarvík) 
á  Hornströndum  134. 

Helena  hin  helga  411. 

Helga  Bjarna(r)dóttir  systir  á  Reyni- 
stað  (1431)  438,  483. 

Helga  Einarsdóttir  nyrðra  (1450) 
368. 

Helga  húsfreyja  í  Kaldaðarnesi  (um 
1397)  55, 

Helga  Snorradóttir  nyrðra  (c.  1431 
og  síðar)  463. 

Helga  Stephánsdóttir,  Gunnlaugs- 
sonar  (1431)  481—482. 

helga  vika,  sjá  helgr. 

Helga  þórðardóttir  kona  í*orsteins 
Sigurðssonar  í  Bæ  á  Rauðasandi 
(1418-1426)  262,  335. 

Helga  þorfinnsdóttir  1  Skagaíirði 
(d.  fyrir  1432)  517—518. 

Helga  porleifsdóttir,  Árnasonar 
(1423)  312. 

Helgá  í  Eyjafirði  698. 

Helgadóttir:  Haldóra,  Valdís. 

Helgafell  í  Helgafellssveit,  klaustr, 
staðr  33,  35,  165-172,  247- 
248,  260—261,  287,  351,  458, 
459,  491,  553,  571-572,  576— 
577,  578-582,  615,  618^,  623, 
675,  765,  766.  —  Helgafellssveit 
618. 

Helgason:  Árni,  Aron,  Eyjólfr,  Há- 
kon,  Haldór,  Helgi,  Jón,  Ljótr, 
Snæbjörn,  Þórðr,  forleifr,  Örn. 

Helgastaðir  »1  Reykjadal*  {  Suðr- 
þingeyjarþingi  334—335,  368, 
369,  376,  380,  389,  409—410, 
468,  565,  756,  757,  768. 

Helgi  Bjarnarson  (Bjarnason, 
•  Björnsson*)  á  Ljósavatni  og 
staðarhaldari  í  Laufási  (1417— 
1431)  260,  269,  273,  339,  355, 
368^  371»,  874,  383,  390-39P, 
426,  455—456,  466^  469-471, 
480,  487. 

Helgi  Bjarnarson  íMýrasýslu(1436) 
555. 


Helgi  Eiríksson  (1423)  310. 

Helgi    Erlingsson     vestra    (1442— 

1446)  627,  682. 
Helgi    Guðnascn    lögmaðr,    systur- 

sonr    Árna    biskups    Ólafssonar 

(1519-1445)  554—555, 559-560, 

589-590,  666. 
Helgi     Guttormsson     á    Staðarfelli 

(1419-1427)  252—253,  312,345, 

346. 
Helgi    Helgason    bóndi    í    Hjörsey 

(um  1439)  595,  596. 
Helgi  Helgason  nyrðra  (1444)  659. 
Helgi  Hrólfsson  nyrðra  (1426)  338 
Helgi  Ingjaldsson  prestr  í  Görðum 

á  Álptanesi  (1436—1438)  555— 

556,  576. 
Helgi     Jónsson,     Hákonarsonar     i 

Víðidalstungu  (d.  fyrir  1416)  245 

-247. 
Helgi  Jónsson  nyrðra  (1433—1446) 

527,  601,  694. 
Helgi    Ólafsson    syðra     (c.    1448) 

752. 
Helgi  prestr  í  Reykjadal  í  Hruna- 

mannahrepp     (1384—1394     eða 

leingr)  4P. 
Helgi  prestr  á  Stað   á    Reykjanesi 

(fyrir  og  um  1395)  157^. 
Helgi  prestr  á  Staðastað    (c,  1380) 

1772. 
Helgi  Sigurðsson  í  Glæsibæ    (fyrir 

1429)  373. 
Helgi  Styrsson  á  Krossi,  hirðstjóri 

og  sýslumaðr  á  Vestmannaeyjum 

(1419—1430)  269,  275,  281,  284, 

423. 
Helgi  þórhallsson    vestra    (1442 — 

1446)  627,  682. 
Helgi  þorkelsson  prestr  í  Skálholts- 

biskupsdæmi  (1439)  593. 
Helgi  þórmóðsson  í  Húnavatnsþingí 

(1418—1423)  262,  303. 
Helgi  [þorv?]aIdzson  vestra  (1434) 

539. 


S24 


BEGISTR. 


Helgi  þorvaldsson  prófentumaðr  á 
þingeyrum  (1443)  635—636. 

Helgolant,  sjá  Hálogaland. 

helgr:  helgirdagar,  helgidagar  40^ 
54,  58,  652,  QQ2^  69^  77^  73^  793^  30^ 

832,  84,  92,  99,  115,  116,  125^ 
129,  139,  145,  151,  192,  196^ 
1982,  200,  217,  218,  234,  235, 
236,  237,  316,  454,  490,  492, 
496,  654,  679.  Sbr.  drottinsdagr, 
imbrudagr,  löghelgir  dagar, 
messudagr,  páskadagr,  rúmhelgir 
dagar,  vigiliu  dagar.  —  helgir 
dómar,  sjá  kirkja.  —  helgir 
menn  124,  129,  159,  190,  350, 
414,  435,  439,  482-483,'  485, 
510,  514,  675'.  —  helga  vika  88, 
125,  403,  577. 

Helguá  í  Austfjörðum  208. 

Helgudalr  í  Eyjafirði  698. 

Helkunduheiði  í  Norðr-þingeyjar- 
sýslu  lO',  762. 

Hella  á  Barðaströnd  689. 

Hella  í  Blönduhhð  571. 

Hella  á  Fellsströnd  765. 

Hella  í  Flóa  56. 

Hella  undir  Jökli  168,  184. 

Hella  í  Kaldaðarneshrepp  í  Stranda- 
sýslu  686. 

Hellar  (-ur)  á  Landi  63. 

Hellgaland,  sjá  Hálogaland. 

HeUigland,  sjá  Hálogaland. 

hellir  244.  —  hellisskjól  223. 

Hellir  í  Álptafirði  232. 

Hellir  (eystri)  í  Öræfum  14^. 

Hellisdalr  í  Hnappadalssýslu  122. 

Helliseyjar  í  Hamarsíirði  230. 

Hellisholt  í  Hrunamannahrepp  42. 

Hellisskógar  Hrunakirkju  í  þjórsár- 
dal  43. 

Hellisvík  í  Borgarfirði  eystra  222^. 

Hellisvík  á  Skaga  11, 

Helluhylr  (í  Hellisfirði  eystra)  226. 

Helluland  í  Hegranesi  291,  601. 

hellunám  86. 

Hellusker  Miklaholtskirkju  179. 


Helluvað     við    Mývatn    634—635 

699. 
Helluvað  á  Rangárvöllum  70,  72. 
helmingalagsbréf  589. 
helmingarbréf  14,  246^,    274,    278, 

589*,  667,  678. 
helmingarkona  312. 
Helmingsson :  þorsteinn. 
Helsingjaborg  í  Svíþjóð  36. 
Henrik  Auystine,  enskr  maðr  326. 
Henrik  Dawtre,  enskr  maðr  330. 
Henrik  Einglakonungr   hinn    sjötti 

523,    541—544,    557-559,    563, 

573-575,    582-583,    605-606, 

646,    651,    652—654,    670,    672, 

766. 
Henrik  Jónsson  fóstri,  biskupssveinn 

(1431)  479. 
Henrik  Torysby  670. 
Henriksson:  Jón. 
Héradalr  í  Noregi  347. 
Heraðarlón  (Herraðarlón  =Héðara- 

lón)  undir  Jökli  166. 
Heraðarstaðir  á  RangárvöIIum  73. 
Héraðsdalr  1  Skagafirði  26,  650. 
héraðsdómr  507. 
héraðsþing  509,  747. 
herbergi,  sjá  húsakynni.    —    her- 

berging  450. 
Herðibreið  í  Berufirði  eystra  203. 
Herdís     Benediktsen     (Guðmunds- 

dóttir)  1  Reykjavík  29,  34. 
Herdís      Ketilsdóttir,      Narfasonar 

(1440)  614. 
Herdís  þorgeirsdóttir,  kona  Gunn- 

laugs     Guðmundssonar      (1428) 

361. 
Herdís    á    Olfosvatni    (fyrir    1397) 

95. 
Herdísarson:  Bjarni. 
Herdísarvík  Selvogi  54,  101,  731. 
Herjólfsson:  Geirmundr. 
Herjólfsvík  við  Þistilsfjörð  19. 
Herkistaðir,   rekaland   frá  Seltjörn 

109. 


EEGISTR. 


825 


Herleikr  Ástúlfsson,  norrænn  maðr 
(1392)  24. 

Herluff  Daae  höfuðsmaðr  456. 

hermaðr  490. 

Hermann  Jónsson  prestr  á  Unden- 
felli  og  prófastr  í'  Húnavatns- 
þingi  (1423-1431)  308,  368^ 
387,  392-393,  394,  '396^  407, 
442,  466,  467,  468. 

Hermann  (Hermant,  Hermat)  Langi 
forstandari  að  allra  heilagra 
kirkju  í  Björgvin  (1426)  336, 
5562,  559^ 

Hermundardóttir :  þorgerðr. 

hernaðr  418,  462. 

hernesium  (=harnesium,  harneskja) 
673». 

herra :  herra  Hannes  Pálsson,  herra 
Ketill  þorláksson.  —  herradómr 
284.  —  herrasveinar  23. 

Hersey,  sjá  HjÖrsey. 

hertogi  268,  279,  629,  644,  705. 

hertygi  491,  679.  —  armbrysti  415, 
462,  49P.  —  cultellus  326.  - 
forstál  409,  415.  —  gladius  329, 
750.  —  handbogar  462.  —  hanzki 
483.  —  harneskja  415,  679.  - 
hnífar  1—3,  277.  —  uppbundnir 
hnífar  1 — 3.  —  járnháttar  415, 
615.  —  lorica  329,  330.  —  panz- 
arar  409,  415,  615,  616.  —  sverð 
415,  483,  682. 

Hestanes  á  Melrakkasléttu  19,  698. 
—  Hestanesmöl  698. 

hestar,  sjá  hross, 

Hestdalr  í  Kelduhverfi  623. 

Hester  (=  Ester)  111. 

Hestfjall  á  Skeiðum  89. 

Hestfjörðr  í  ísafjarðarsýslu  136. 

Hestr  í  Súðavíkrhrepp  í  ísafjarðar- 
sýslu  133. 

Hestr  i  Olfosi  244. 

Hestr  (Hafrhestr)  í  Önundaríirði 
688. 

hetta,  hettuklæði,  sjá  klæðnaðr. 

hey  (sbr,    gras,    taða,    úthey)    43, 


24P,  242,  468.  —  heygarðr  177, 

763,  764.  —  heytollr    179,    186, 

199,  3722,  375,  466,  512^,  513. 
Heydalir,  sjá  Eydalir. 
Heynes  á  Akranesi  32,  195,  196  — 

197. 
Hibernia  (írland)  542,  646. 
Hildibrandr  prestr  á  Skorrastað  (c. 

1370-1383)  2262. 
Hildibrandr  þórðarson  nyrðra(1421) 

294. 
himinríkis  gleði  649.  —  himinríkis 

herskap(r)  268. 
hirð:  hirðingi  414.     —    hirðmenn 

269,  706.  —  hirðstjóri  261,  263^, 

269,   281,    284,    291,    292,    294, 

310,    318,    359,    360,    461,   478, 

560,  586,  682,  706.  —  hirðstjórn- 

arumboð  252; 
Hiruingstaðir  í  Reykhólasveit  685. 
Hislandia,  sjá  ísland. 
historia    heilags     korpus     Christi 

631. 
Hísvík  í  Austfjörðum  216. 
Hítará  í  Mýrasýslu  186,   199,    571, 

572,  579,  580,  581. 
Hítardalr    (>Hitradaler<)    í    Mýra- 

sýslu  6,  27,  29,  36,  37,  127, 132, 

184-185,  198,  752.  —  Hítardals- 

bók  27,  29,  36-37,  63,    65,    66, 

68,  127. 
Hítarnes    í    Hnappadalssýslu    32, 

180. 
hjáleiga     176.     —      hjáleigumenn 

454. 
Hjalláland  á  Álptanesi  107. 
Hjallaland  í  Húnavatnss^'slu  382. 
Hjallanes  (á  Tjörnesi)  18. 
Hjallar  í  Gufudalssveit  685. 
Hjalli  undir  Jökli  577,  579. 
Hjalli  í  Olfosi  33,  97,    102,   243- 

244. 
Hjáímá  í  Loðmundaríirði  224». 
Hjalmá(r)strönd    í    Loðmundaríirði 

24,  224. 
Hjálraholt  í  Árnessýslu  32,  51,  52. 


826 


REGISTR. 


hjálmar  (kertahjálmar)  675,  sjá 
kirkja. 

Hjálmarsson:  Haldór. 

Hjálmr  Hallsson  prestr  í  Skálholts- 
biskupsdæmi  (1444—1449)  655, 
768. 

Hjálmsdóttir:  íngibjörg. 

Hjálmsson:  Einar. 

Hjaltabakki  í  Húnavatnsþingi  10, 
303,  382,  514. 

Hjaltadalr  í  Fnjóskadal  699. 

Hjaltadah'  í  Skagafirði  6,  254,  255, 
256,  315,  336,  344,  348,  383^,  384, 
386,  388,  390,  398,  400,  401,  402, 
403,  404,  407,  408,  410,  412,  413, 
4152,  417^  418,  419,  420,  421,  423, 
424,    426,    429,    431,    432,    438, 

.  439,  442,  445,  446,  447,  449, 
45P,  458,    471,    473,    474,  4752, 

.  477,  478,  479,  480,  489,  493, 
4972,  4982,  506,  510,  517^,  521, 
522,  523,  526,  527,  533,  535, 
547,  550,  553,  554,  583,  586, 
605,  607,  608,  609,  610,  611,  613, 
621,  629,  637,  661,  662,  667, 
675,  703,  734,  735,  759. 

Hjaltason:  Lýtingr. 

Hjaltastaðir  1  Hjaltastaðaþinghá 
221. 

Hjaltastaðir  í  Skagafirði  494. 

.Hjaltastaðir  í  Svarfaðardal  712. 

Hjalti  Eiríksson  nyrðra  (1424)  318. 

Hjalti  Guðmundarson  á  Bakka  í 
Hrútafirði  (um  1390)  127^. 

Hjalti  Guðmundsson  prestr  nyrðra 
(1447)  704. 

Hjalti  í  Möðrudal  (c.  1381-1397) 
215. 

Hjarðardalr  í  Dýraíirði  141,  688(?). 

Hjarðardalr  í  Önundaríirði  288  — 
289,  688(?). 

Hjarðarfell  í  Miklaholtshrepp   166. 

Hjarðarholt  í  Laxárdal  161—162, 
261,  545,  674,  765. 

Hjarðarnes  í  Barðastrandarsýslu 
693. 


hjón,  hjú  115,  223,  417,  448,  474, 
475.  552,  671,  703.  ~-  tólf  mán- 
aða  hjón  448. 

hjón,  lögleg  hjón,  hjúskapr  249, 
262,  315,  316,  449,  450,  589^ 
635,  643,  644.  —  hjónaband  317, 
394',  3963,  448.  —  hjónalag  724. 

—  hjónaskilnaðr  394—396,   430. 

—  hjónasæng  684,  690.  —  hjóna- 
vígsla  129,  592,  596.  —  hjúskap- 
arband  496.  —  hjúskaparmál 
496. 

hjú,  sjá  hjón. 

bjölt  (á  hnífi)  1—3. 

Hjörsey  fyrir  Mýrum  190—191,  594 

-595. 
hjörtr:  hirtir  með  kopar  372. 
hlað,  hlaðbúinn,  sjá  klæðnaðr. 
hlaða,  sjá  húsakynni. 
Hlaðberg  við  Skagafjörð  348,    538. 
Hlaðir  í  Eyjafirði  711. 
hlasshvalr  197,  211,  218. 
Hlaupgeiri  í  Álpíafirði  231. 
Hleiðrargarðr     í     Eiðaþinghá    221. 

224. 
hlekkir  426. 
HUð  á  Álptanesi  107. 
Hlíð  í  Biskupstungum    íúthlíð)    38 

—39. 
Hlíð    (hvortveggja)    í    Bolungarvík 

755. 
Hlíð  i  Broddaneshrepp    í  Stranda- 

sýslu  1282,  168. 
Hlíð    í    Kræklingahlíð    (Lögmanns- 

hhð)  380,  519, 
Hlíð  (Moshlíð)  á  Barðaströnd  689, 
Hlíð  í  Skaptártungu  32,  237. 
Hlíð  á  Svínanesi  156. 
Hlíðardalr  í  Lóni   í    Austr-Skapta- 

fellssýslu  201. 
Hlíðarendi  1  Fljótshlið  32,    69,   77, 

562,  676,  679. 
Hlíðarendi  1  Olfosi  244. 
Hlíðarhvammr  á  Barðaströnd  690. 
Hlífartjörn  í  Miðfirði  669. 
hlunnindi  186,  199,  256,  315,  318, 


REGISTR. 


827 


853,    412,    450,   458,    510,    529, 

551,  553,    565^    600—601,    636, 

643,  696,  757. 
hlýðskylda  268. 

Hlöðunes  á  Vatnsleysuströnd    707. 
Hlöðuvík  á  Hornströndum  134, 138, 

139,  142,  146. 
Hnappadalssýsla  662. 
Hnappavöllr  í  Öræfum  202. 
Hnaranes,  sjá  Knararnes. 
Hnausungar  í  Staðarsveit  177, 
hnéfall  403. 
hnífr,  sjá  hertygi. 
Hnjóskadalr,  sjá  Fnjóskadalr. 
Hnúkr  í  Skíðadal  240—241,  710. 
Hnúpafell  1  Eyjafirði  537.  sjá  Gnúpu- 

fell. 
Hnör,  sjá  Knörr. 
Hoenepe  á  Hollandi  679—682. 
Hof  í  Álptafirði  232.  —  Hofsmenn 

231. 
Hof  í  Eystrahrepp  48. 
Hof  í  Fellum  213. 
Hof  1  Flateyjardal  700. 
Hof   á  Höfðaströnd    16,    249,    250, 

315,    339,    381,    517,    533—534^ 

649,  650,  739,  740^ 
Hof  í  Hörgárdal  711. 
Hof  á  Kjalarnesi  32,  ll4,  561. 
Hof  (hvorttveggja)  áRangárvöllum 

82,  72,  73,  84. 
Hof  í  Skagafjarðardöhim  381. 
Hof  á  Skagaströnd  290,  382,  568— 

569,  573,  700. 
Hof  i  Vatnsdal  248—249,  314. 
Hof    í   Vopnafirði    215—216,    652, 

676,  677. 
Hof  í  Öræfum  30. 
Hófarhóll  í  Staðarsveit  178. 
Hoffell  í  Hornafirði  201. 
Hofsá  í  Svarfaðardal  711. 
Hofsendi  á  Skaga  353. 
Hofstaðir  í  Gufudalssveit  153». 
Hofstaðir  í  Helgafellssveit  167. 
Hofstaðir  1  Miklaholtshrepp  36. 


Hofstaðir,  torfskurðarland  frá  Hitar- 
dal  184. 

Hofstaðir  í  Skagaíirði  277,  278,  381, 
511,  552. 

Hofstaðir  í  Stafholtstungum  188. 

Hofströnd  í  Borgarfirði  austr    210, 
222. 

Hofteigr  á  Jökuldal  218—214. 

Hólar  i  Biskupstungum  39,  40. 

Hólar  í  Blöndudal  (Blöndudalshól- 
ar)  382,  511. 

Hólar  í  Dýrafirði  688. 

Hólar  aðrir  í  Dýrafirði  (sbr.  síðar: 
Hólakot)  688. 

Hólar  undir  Eyjafjöllum  (Eyvindar- 
hólar)  604,  611. 

Hólar    (hvorirtveggja)    í    Eyjafirði 
378,  380,  571,  678. 

Hólar  í  Grímsnesi    (Klausturhólar) 
90-91,  530-581. 

Hólar  í  Hjaltadal  (Hólabiskupar, 
-biskupsdæmi,  -kirkja,  -staðr, 
-stóll)  6,  10,  240,  242,  258,  254, 
255,  256,  257,  258,  261,  268, 
270,  272,  281.  282,  290,  801, 
303-308,  309,  318,  315,  325, 
826,  336,  343,  344,  348,  349, 
350,  362«,  363*,  364—371,  373, 
879,  381,  382,  383^  384,  385,' 
387,  888,  889,  390,  391,  392, 
394,  395,  396,  397,  398,  399, 
400,  401,  402,  403,  404,  406, 
407,  408,  409,  410,  411,  412, 
413,  414,  415,  416,  417—419*, 
420*,  42P,  422,  4232,  424,  425, 
426-427,  428,  429,  430-4323, 
433,  434,  437-438^  439,  440, 
441,  442,  443,  444,  445,  446, 
447.  448,  449,  450,  451,  452, 
453,  454,  456,  458,  463,  469, 
470,  471,  472,  473,  474-475*, 
476,  477—479*,  480,  487,  488, 
489-490,  491,  493-494,  495, 
496,  497—503,  504,  506,  510, 
514—515,  516—518.  520,  521, 
522,    523,    525,    526^—527,  528, 


828 


REGISTR. 


529,  533,  535—536,  537,  538, 
540,  541,  546-5472,  548,  549, 
550,  552,  553—554,  557—559, 
5692,  574—575,  582,  583,  585, 
586,  600,  6042,  605,  606,  607 
(opt),  608,  609,  610,  611,  612— 
614,  621,  625,  629,  636,  637^- 
6402,  641,  647,  656,  661,  662- 
663,  667,  668,  670,  671,  672, 
675,  700,  703-704,  706,  708- 
7102,  733,  7343,  7352—736,  737, 
738,  739,  741,  749,  752,  758,  759, 
760. 

Hólar  (Hólaland)  í  Hnappadalssýslu 
179. 

Hólar  (Hólahólar)  undir  Jökli  171. 

Hólar  í  Hrófbergshreppi  í  Stranda- 
sýslu  130. 

Hólar  í  Hrunamannahreppi  (Hrepp- 
hólar)  45-46,  434,  616—617. 
662. 

Hólar  í  Króksfirði  685. 

Hólar  í  Gnúpasveit  (Presthólar)  18, 
380,  431,  487. 

Hólar  í  Laxárdal  í  Suðr-þingeyjar- 
sýslu  521—523. 

Hólar  í  Reykjadal  í  Suðr-Í*ingeyjar- 
sýslu  564,  565. 

Hólar,  Reynistaðarklaustrsjörð  í 
Suðr-þingeyjarsjslu  ( ?  sbr,  þó 
Hólakot  1  Sauðárhrepp)  701. 

Hólar  í  Vestrhópi  (Vestrhópshólar) 
371,  382,  473,  513. 

Hólar  í  Öræfum  14,  200. 

Holkná  í  Austfjörðum  204,  270. 

Hólkot  á  Tjörnesi  436. 

hóll  287,  316,  623. 

Hóll  í  Bolungarvík  141,  335,  336, 
4852,  528,  529,  539,  548,  753— 
756.  —  Hólsmenn  755.  —  Hóls- 
þing  540. 

Hóll  í  Breiðdal  229. 

Hóll  í  Eiðaþinghá  2202. 

Hóll  á  Finnmörk  405,  516. 

HóII  í  Flókadal  í  Skagafirði  344. 

HÓII  í  Fnjóskadal  663. 


Hóll,  Grenjaðarstaðakirkjujörð  19. 
HóII  í  Hvammssveit  160. 
HóII  í  Höfðahverfi  368,  391. 
HóII,  Möðruvallaklaustrsjörð  712. 
Hóll  í  Norðrárdal  í  Mýrasýslu  630. 
HóII  í  Reykjadal  i  Suðr-ÍÞingeyjar- 

sýslu  567—568. 
Hóll  á  Skaga  nyrðra  510. 
Hóll  i  Skagafjarðardölum  342. 
HóII  (KirkjuhóU)  í  Skagafirði  244. 
HóII  í  Skíðadal  663. 
HóII  á  Sléttu  672,  700. 
Hóll  í  Staðarsveit  176,  178^. 
HóII  i  Svarfaðardal  372. 
HóII  í  Svartárdal  758-759. 
HóII  í  Sæmundarhhð  701. 
HóII  á  Tjörnesi  6. 
HoIIand,     HoIIendingar    644—645, 

679—682,  695. 
hollusta  268,    —    hollustubréf  268 

-269.  —  hollustueiðr  445. 
Hólmalækr  í  Fáskrúðsfirði  227. 
Hólmar  í  Reyðarfirði  226-227. 
hólmi,  hólmr  208,  219,    222,    623, 

715,  766. 
Hólmlátr  á  Skógarströnd  165. 
Hólmr  í  Guðmundarlóni  218. 
Hólmr  inn  mikli    á    Grenjaðarstað 

17. 
Hólmr  í  Mosfellssveit  32,  112. 
Hólmr  á  Rosmhvalanesi  32,  105, 
Hólmsvatns  i  Staðarsveit  178. 
Hólsá  á  Sléttu  698. 
Hólslækr  á  Galmaströnd  við  Stein^ 

grímsfjörð  128. 
Hólsreki  á  Sléttu  698. 
holt  177,  178. 
Holt    á    Finnmörk    (Raðbarðaholt)^ 

405,  516. 
Holt    í    Fljótum    309,     344,     345, 

565. 
Holt  í   Grundarþingum    í  Eyjafirði 

600. 
Holt  í  Hornafirði  683. 
Holt  í  Máfahlíðarþingum  319. 
Holt  í  Meðallandi  239. 


REGISTR. 


829 


Holt  í  Mýrdal  762. 

Holt  á  Síðu  32,  237. 

Holt  í  Skagafirði  382. 

Holt  í  Önnndarfirði  28,    141—142, 

353,  485,  592,   641-642,    654- 

655,  692,  714,  768. 
Holtamannaá  í  þjórsárdal  434. 
Holtamannahreppr    i    Rangárþingi 

584. 
Holtastaðir  í  Langadal  10,  350, 382, 

483,  514,  659. 
Holtavörðuvatn   á    Holtavörðuheiði 

122. 
Holtsmúli  í  Skagafirði  483,  701. 
homicidium  325. 
homiliur,  sjá  kirkja. 
hórdómr,  hórdæmi  3.  4,    22,    392, 

403,    441.    —    hórkóna    23,    26, 

392. 
Horkná  á  Skaga  353. 
horn,  sjá  búsgagn. 
Horn  í  Arnarfirði  691. 
Horn  í  Helgafellssveit  166, 
Horn  í  Mosdal  265. 
Horn  í  Skorradal  286^. 
Hornafjörðr  í  Austr-Skaptafellssýslu 

361. 
Hornsteinar  á  Hornströndum  139. 
Hornströnd,  kirkjujörð   frá  Hrafns- 

eyri  (sbr.  Horn  á  Hornströndum) 

145,  146. 
hostes  publici  332. 
hosur,  sjá  klæðnaðr. 
Hrafn  á  Eyri  í  Álptafirði  (c.  1360) 

165. 
Hrafn    Guðmundsson    lögmaðr   (d. 

1432)  245-247,  249,  255,  257- 

258,    269,    273—275,    281,    295, 

300-301,    312,    313—314,    315, 

339-340,    346—347,    355-358, 

371,  420,  435,   487—488,    507— 

509,  521—523,  756. 
Hrafn  Jónsson  nyrðra  (1445  — 1448) 

665,  747—748. 
Hrafn,    er    gefr    til  Kaldaðarness- 

kirkju  í  Bjarnarfirði  132. 


Hrafn  Magnússon  á  Leirubakka  (d, 

1391)  67. 
Hrafn  Oddsson  prestr  í  Höfða  (fyrir 

1433)  527. 
Hrafn  prestr  1  Gaulverjabæ    (1394 

—1397  eða  leingr)  58'. 
Hrafn  prestr  á  Stöð  (c.    1396    eða 

leingr)  228^ 
Hrafn    Sveinbjarnarson     í    Húna- 

vatnsþingi    (1422—1445)    298- 

300,    310,    354,    655-656,    669, 

697. 
Hrafn  Thomasson,  Snartarsonar,  á 

Eyri    í   Arnarfirði    (á    lífi    1346) 

1462. 
Hrafn    í^órarinsson    í     Borgarfirði 

(1444)  658. 
Hrafnaberg .    á     Hvalf jarðarströnd 

197. 
Hrafnabjargará  í   Norðr-þingeyjar- 

sýslu  215,  218. 
Hrafnabjörg  í  Hörðadal  405,  516. 
Hrafnabjörg  í  Svínadal  í  Húnavatns- 

þingi  293. 
Hrafnagil  í  Eyjafirði  274,  378—379, 

380,  5372,  676. 
Hrafnarnes,  sjá  Hafnarnes. 
Hrafnaskálargnúpr   í    Önundarfirði 

142. 
Hrafnkelsstaðir    í    Fljótsdal    209, 

212. 
Hrafnkelsstaðir  í  Hrunamannahrepp 

42. 
Hrafnkelsstaðir  á  Mýrum  185. 
Hrafnkelsstaðir    á    Rosmhvalanesi 

265. 
Hrafnsá  á  Skaga  11. 
Hrafnsdalr    í    Borgarfirði     eystra 

222. 
Hrafnsdóttir:  Guðrún,  Ragna  (Ragn- 

fríðr). 
Hrafnsey  á  Hornafirði  233, 
Hrafnseyri    í  Arnarfirði,    sjá    Eyri 

í  Arnarfirði. 
Hrafnsfjörðr  í  Jökulfjörðum  138. 


^30 


REGíSTR. 


Hrafnshellir  austan  Staðarár  áSnæ- 

fellsnesi  (sbr.  Hraunshellir)  175. 

178. 
Hrafnsson:  Böðvar.   Hálfdan,    (Sig- 

mundr),  Sveinbjörn,  (Thomas). 
Hrafnstaðir  í  Kræklingahlíð    259 — 

260. 
Hrafntóptir  í  Holtum  71. 
Hrakstaðir  á  Barðaströnd  689. 
Hrakströnd    (nú:  Sveinsströnd)  við 

Mývatn  704-705. 
Hramn,  sjá  Hrafn. 
Hranastaðir  í  Eyjafirði  378. 
Hrap(p)sey  á  Breiðafirði  158. 
hrátjara:   tunna  hrátjöru  fyrir  .Ix. 

fiska  276. 
Hraukbær  í  KrækHngahlíð  711. 
hraun  74,  230. 
Hraun  (hvorttveggja)  í  Bolungarvík 

755. 
Hraun  í  Dýraíirði    144,    485,    688, 

692. 
Hraun  í  Fljótum  734,  735-736. 
Hraun  í  Helgastaðahrepp    í    Suðr- 

í*ingeyjarsýslu  19. 
Hraun  í  Meðallandi  239. 
Hraun  á  Rangárvöllum  71,  73.. 
Hraun  á  Skaga  343,  700,  734,  735 

-736. 
Hraun  á  Skálanesi  153. 
,  Hraun  (undir   Hrauni)  í  Mýrasýslu 

(Staðarhraun)  183,  593-594. 
Hrauná  í  Loðmundarfirði  2241 
Hraunfjörðr  í  Helgafellssveit  166. 
Hraungerði  í  Flóa  52  —  53. 
Hraunhöfn   á  Snæfellsnesi   171.  — 

Hraunhafnarós  658,  659. 
Hraunhreppr  á  Mýrum  555, 
Hraunlækr  á  Langanesi  218. 
Hraunnes  á  Vatnsleysuströnd  106. 
Hraunsdalr  í  Bolungarvík  141. 
Hraun(s)fjara  í  Fljótshveríi  235. 
Hraunshellir  (sbr.    Hrafnshellir)    á 

Snæfellsnesi  169. 
Hraunsholt  á  Álptanesi  107. 
Hraunskarð  undir  Jökli  166. 


HraunsmúU      í      Hnappadalssýslu 

184. 
Hraunsmúli  í  Staðarsveit    á    Snæ- 

fellsnesi  491. 
Hraunsmúli  í  Vestr-Skaptafellssýslu 

32,  237. 
Hraunvellir  við  Hafnarfjörð  751. 
Hreiðr  í  Holtum  71. 
Hreiðuvatn    (sbr.    nú    Hreðavatn), 

sjá  Róðuvatn. 
hreinlííi  439». 
Hreinn  Bjarnarson  prestr  í  Skálholts- 

biskupsdæmi  (1438)  576. 
Hreinn  í  Lúnansholti  (c.  1397)  67. 
Hreinstaðir     í     Hjaltastaðaþinghá 

221. 
Hrepphólar,    sjá    Hólar    í    Hruna- 

mannahrepp. 
hreppstjórar  181,  683^. 
hríð  117. 

Hrífunes  í  Skaptártungu  32,  237. 
hringofnir  dúkar,   sjá  klæði,  vefn- 

aðr. 
hringar  með  kopar  272. 
Hringsver  á  Tjörneai  6,  769. 
Hrís  í  Eyjafirði  377. 
Hrís  1  Helgafellssveit  171,  618. 
Hris  (Hrísaland)  í  Laxárdal  í  Suðr- 

þingeyjarsýslu  17. 
Hrís  í  Reykholtsdal  119. 
Hrís  í  Svarfaðardal  712. 
Hrísdalr  á  Snæfellsnesi  172. 
Hrísey  á  Berufirði  vestra  203. 
Hrísey  á  Eyjafirði  328^,  382,  698. 
Hrísey  á  Hornafirði  233. 
Hrísey  á  Róðuvatni  188. 
Hríshóll  í  Reykhólasveit  685. 
hríshögg  154. 

Hróarsdalr  í  Hegranesi  701. 
Hróarshólmr  (Hróashólmr)  á  Beru- 

firði  eystra  203. 
Hróarsholt  í  Flóa  95. 
Hróarsson:  Jón. 
Hróberg  í  Strandasýslu  130. 
Hroðbjartsson  (sbr.  Roðbjartsson): 

Jón, 


REGISTR. 


831 


Hróðnýjarstaðir  (Hrónnýjarstaðir)  í 
Laxárdal  í  Dalasýslu  674. 

Hrófá  í  Strandasýslu  131. 

Hrólfsson:  Helgi,  Sæmundr,  Teitr, 
Þórarinn. 

Hrólfstaðir  á  Landi  71, 

Hrollaugsstaðir  í  Hjaltastaðaþinghá 
212.  —  Hrollaugsstaðasandr  205, 
271, 

Hrolleifshöfði  við  Skagafjörð  348. 

Hrómundarnautar,  eyjar  á  Breiða- 
firði  167. 

Hrómundr  Ingimundarson  (c.  1300) 
169. 

Hrónnýjarstaðir,  sjá  Hróðnýjar- 
staðir. 

hross  (sbr.  equus,  eykr)  7,  17,  38^ 
39,  41,  43,  45,  46,  47,  48,  50^  52, 
53,  55,  57,  59,  60^,  63,  67,  70, 
81S  82,  902,  Q2,  932,  94,  96^, 
98^  102,  103,  108,  1122,  114^ 
1162,  117,  120,  124,  125,  126, 
127,  130,  142,  1472,  149,  152, 
153,  157,  160,  162»,  163^,  164', 
1682,  173^  175^  179^  184,  185, 
187^  1882,  1902^  iQi^  192^ 
194,  195,  1972,  198,  199,  200, 
2012,  2022,  204,  205,  207,  209, 
2142,  2162,  119,  220,  2212,  222, 
223,  2272,  2292,  2302,  232,  233, 
235,  236,  271,  338,  372,  873, 
3742,  376,  377,  433,  4672,  468*! 
484,  528,  590,  593,  594,  616^ 
617,  619,  630,  631,  662,  679, 
684,  686,  687,  688^,  689',  690, 
7022,  710,  715,  748,  758.  -  klyf- 
bær  hross  271.  —  xij.  aura 
hross  376.  —  hrossabeit  40,  43, 
117,  201.  -  hrossahöfn  82.  - 
hross-stöðull  57.  -  folöld  57, 
700.  —  folar  484,  7002.  _  i^gst- 
ar  39,  43,  44,  51,  63^,  64,  67, 
84,  86,  87,  89,  96,  99,  100,  102, 
114,  120.  123,  1252,  126,  127, 
1372,  142,  143,  1462,  148,  149, 
1542,  156,  160,    172,    174^    175, 

Bipl.  Isl.    VI.  B. 


184,  185,  187,  191,  192»,  196, 
200^  202,  2072,  209,  21P,  213, 
216,  218,  226,  236,  267,  271, 
278,  319,  335,  346,  350,  371, 
372^  379,  399,  409,  423,  430, 
434,  465,  467,  468,  484,  541, 
5692,  593,  594,  616,  617,  619, 
662,  679,  6843,  6862,  gg^, 
689,  696,  702,  758.  —  geld- 
hestar,  geldir  hestar  57^,  118, 
687,  688,  700,  702.  -  geldhesta- 
beit  57.  —  graðir  hestar  483, 
700,  702.  —  hundraðshestr,  kú- 
gildis  hestr  (hross)  13,  53',  67, 
85,  88,  89,  91,  97,  119^,  121, 
123,  126,  127,  135,  144,  145, 
148,  155,  174,  177,  180,  181, 
183,  188,  200,  201,  202^,  211, 
214,  216,  227,  228,  229,  231, 
232,  235,  267,  3762,  455,  468, 
554,  650.  —  kapalhestr  373.  — 
brúnn  hestr  483.  —  Dalabrúnn 
483.  —  móalóttr  hestr  483.  — 
rauðr  hestr  (foli)  483,  484.  — 
kaplar  80,  286,  351.  —  merar, 
merhross,  merhryssi  372,  373, 
379,  483,  569',  7002.  -  brún 
meri  483.  —  meri  með  rauðu 
fyli483.  —  reiðskjótar  4252,  463. 
—  selhross  288.  —  staðhestar, 
stóðhestar,  stóðhross  57, 135, 141, 
144,  161,  346,  687.  —  stóðhrossa- 
beit  53,  176'^  231,  244.  -  trippi 

689.  —  unghryssi  684,  686,  687^, 

690.  —  verkhestar,  vinnuhestar 
57,  684,  689.  -  hestan  433.  — 
hestdráp  541.  —  hestajárn,  verð 
þeirra  277.  —  meiðsl  á  hesti 
541. 

Hrossatungur  í  |>jórsárdal  50. 
Hrossholt   í  Hnappadalssýslu    166, 

571. 
Hrosstunga  (Rosstunga)  á  Akranesi 

196. 
Hruni  í  Hrunamannahrepp  42—44, 


53 


832 


REGISTR. 


45,  285.  —  Hrunamenn  44.  — 
Hrunaniannahreppr  45,  435,  616, 
617,  662.  -  Hrunasel  42. 

Hrunólfr,  sjá  Runólfr. 

Hrútaey  á  Mjóafirði  vestra  134. 

Hrútafjörðr  lO^  29,  37,  126,  162, 
368,  385,  386,  649,  650,  657, 
658,  747.  —  Hrútafjarðardalr 
122.  —  Hrútafjarðarheiði  120, 
122. 

Hrútagil  í  Miðdölum  396. 

Hrútey,  eign  Hjaltabakkakirkju  10. 

Hrútey  í  Skjálfandafljóti  456. 

Hrúteyjarkleif  á  Hornströndum 
168. 

Hrúteyjarströnd  á  Hornströndum 
686. 

Hryggir  i  Skagaíirði  701. 

Hrys,  sjá  Hrís. 

húðir,  sjá  skinn. 

húfa,  sbr  skinn,  klæðnaðr. 

Hugason:  Jón. 

Hugi  Jónsson  bróðir,  kapellan  Jóns 
biskups  Vilhjálmssojnar  (1430— 
1431)  428,  472.VX-  ..j^ 

hugmóðr  415. 

Hugo  auctor  de  abusibus  claustri 
111. 

Hull  á  Einglandi  324,  32d,  326, 
336,  651.  ,,,.-.,:  .- 

hunang,  verð  þess  277. 

Húnavatn  í  Húnavatnsþingi  11.  — 
Húnavatnsós  10.  —  Húnavatns- 
þing  (— sýsla)  298,  304,  314,  338, 
382,  393,  394,  396,  441,  442,  510, 
598,  683,  747,  748. 

hundrað:  hundruð  forn  53.  — 
hundrað  óskorað  133,  141.  — 
hálf  þriðja  voð  til  hundraðs  628. 
—  tólf  fjórðungar  smjörs  til 
hundraðs  628.  —  þrévett  naut 
til  hundraðs  628.  —  fjórir  sauðir 
til  hundraðs  628.  —  tvær  voðir 
til  hundraðs  346.  —  fimtán  fjórð- 
ungar  smjörs  í  hvert  hundrað 
468.     —     sjö    voðir    fyrir    þrjú 


hundruð  650.  —  hundraðs  gripir 
174,  615.  —  hundraðs  lag  50. 

hundr  245. 

Hundsmelr,  réttarstaða  frá  Breiða- 
bólstað  82. 

Hundsnes  á  Melrakkasléttu  19. 

Hundsvarða  í  Bitru  155.  —  Hunds- 
vörðunes  156. 

Húnstaðaá(rós)  í  Stíflu  565. 

hurð,  sjá  húsakynni. 

Hurðarbak  í  Kjós  116^. 

hús,  sjá  húsakynni. 

Hús,  rekamark  Loptstaða  og  Gaul- 
verjabæjar  57. 

Húsabakki  í  Suðr-tingeyjarsýslu 
17. 

húsabygging,  sjá  húsakynni. 

Húsafell  í  Hvítársíðu  1 23.  —  Húsa- 
fellshraun  121. 

búsakynni,  húsabygging,  húsaskip- 
an,  hús,  hýbýli  57,  102,  153, 
212,  244,  255,  275,  276,  436, 
445,  471,  564,  636.  —  hús- 
bót,  húsaumbætr  378,  451.  — 
húsrúm  54.  —  Ábótastofa  (á 
Helgafelli)  171.  —  ás  (í  húsi) 
477.   —    baðstofa  176,  436,  442. 

—  bekkr  (sbr.    húsbúnaðr)    554. 

—  Biskupsstofa  (i  Skálholti)  591, 
651.  —  bjór  758  (sbr.  húsbún- 
aðr).  ~  búr  343,  437.  —  capi- 
tularis  domus,  capitulum  (kapi- 
tuli)  430,  767.  —  conventa  (con- 
ventuhús)  171.    —    eldhús    437. 

—  fjárhús  42.   —    fjós  57,  437. 

—  forstofa  (á  Hólum)  429,    449. 

—  gátt  (innan  gátta)  153,  162, 
173,  180,  184,  222,  434,  684, 
689,    —    göng   (í  baðstofu)  437. 

—  herbergi  34,    130,    445,  521. 

—  hlaða  437.  —  hurðir  633.  — 
klefi  343.  —  langbönd  758.  — 
ómagahús  (á  Hólum)  255.  — 
skálar  144,  436,  564.  —  Bræðra- 
skáli  (á  Helgafelli)  171.  -  Mikli- 
skáli  (á  Helgafelli)  171.  —  skála- 


REGISTR. 


833 


dyr  144.    —    skemma  547,  564. 

—  sperrur  758.    -    stekkr  236. 

—  stofur  [(sbr.  Ábótastofa)  á 
Núpi  í  Djírafirði,  í  Skálholti]  554, 
687.  —  Stórastofa  (á  Helga- 
felli,  Hólum,  Kolbeinsstöðum, 
Reykhólum,  Saurbæ  á  Rauða- 
sandi,  i  Skálholti,  á  f^ingeyrum) 
248,  288,  440,  554,  607,  615, 
665-666,  684,  690.  —  Mikla- 
stofa  (á  HelgafeHi)  171,  -  Litla- 
stofa  (á  Hólum,  Möðruvöllum, 
Reykhólum,  Reynistað,  í  Saurbæ 
á  Rauðasandi)  343,  428,  471, 
684,  690.  —  Studium  (á  Hólum) 
759.  -  sængrhús  636.  —  Timbr- 
stofa  (á  Hólum)  424,  429,  433, 
434,  439,  441,  442,  449,  451, 
475,  480.  493,  496^  517,  522, 
538.  —  útibúr  564. 

-Húsatóptir  í  Grindavík  101,  102^. 

Húsavík  í  Norðr-Múlasýslu  223. 

Húsavík  á  Tjörnesi  328,  380,  436, 
437. 

húsbóndi  461,  561. 

húsbúnaðr,  húsbúningr  (sbr.  bús- 
gagn,  húsakynni)  43,  118,  165, 
684,  690.  -  bekkr  554.  —  borð 
(matborð)  227,  662,  690.  -  borð- 
búnaðr  679,  684,  686,  690.  - 
borðdúkar  171,  690.  —  borð- 
handklæði  684,  690.  —  fortjöld 
684,  690.  —  sjá  hægindi.  —  knífa- 
dúkar  171,  —  sjá  koddi  (sængr- 
klæði).  —  pallborð  140,  229, 
232.  —  pallkoddar  108,  171.  — 
reflar  679,  684.  —  sessa  662.  — 
Sbr.  sparlak  (sængrklæði).  — 
tjöld  (um  stofur)  171,  —  vendir 
um  stofu  (með  tjöldum)  171. 

Húsey  í  Hróarstungu  219. 

húsfreyja,  húspreyja,  hústrú  3 — 4, 
55,  62,  78,  104^  262,  264,  265, 
274^  2842,  592,    595,    596^,    606. 

—  hústrú  Guðríðr  Ingimundar- 
dóttir.  Haldóra   GuðmundsdóttJr, 


Ingibjörg  Pálsdóttir,  Kristín 
Björnsdóttir,  Margrét  Bjarnar- 
dóttir,  Margrét  Vigfúsdóttir,  Sol- 
veig  í'orleifsdóttir,  Solveig  þor- 
steinsdóttir. 

huslpungr  196. 

húsmenn  (heimilismenn)  454. 

hústrú,  sjá  húsfreyja. 

Hvaleyri  við  Hafnarfjörð  505,  506, 
751—752.  —  Hvaleyrarhöfði  751. 
— Hvaleyrarvatn  751. 

Hvalfjörðr  inn  úr  Faxaflóa  36.  — 
Hvalfjarðarströnd  197,  537— 
538. 

Hvalgrafir  á  Skarðsströnd  158. 

Hvallátr  á  Breiðafirði  691,  693, 
694. 

Hvallátr  við  Isafjörð  136. 

Hvalnes  á  Skaga  nyrðra  244. 

hvalr  6,  15,  19,  418.  -  hvalbein 
168,  418,  623.  —  bæxli  581.  — 
hvalmál  5722,  576,  577,  579.  — 
hvalreki  6  (opt),  8,  113,  jg  (opt), 
19  (opt),  57,  101,  102*,  120', 
1232,  1314^  132^  134  (^pt),  185, 
1362,  137^  138*,  139,  up^  142*, 
143,  146  (opt),  149',  155^  156^, 
160,  161,  1622,  108  (opt),  169 
(opt).  197,  204,  205  (opt),  208, 
210S  215*.  217,  218  (opt),  219, 
222^  2233,  226,  233^  235,  244, 
250,  257,  270',  27P,  273,  293, 
3482,  353^  3902,   391^    398,    415^ 

418,  432.  450,  547^,  572,  576, 
5772,  579  (opt),  5812,  582,  591, 
643,  656^  73P.  —  hvalreki  með 
ágóða  69,  134,  137,  168.  -  hval- 
reki  með  grasnautn  141.  — hval- 
seymi  418.  —  hvalsinar  418.  — 
hvalskurðr  6^,  418,  547.  -  hval- 
tálkn  418.  —  hvaltíund  129,  181. 
—  feitihvalr  581.  —  flutningar- 
hvalr,  sjá  flutning.  —  grasnautn- 
arhvalr  101.  —  hafrhvalr  8.  — 
hlasshvalr  197,  211,  218.  - 
megringr  418.  —  óskiptr  hvalr 
53* 


834 


REGISTR. 


19.  —  reingi  581.  —  skiptingar- 

hvalr  102.  —  smáhvalir  148.  — 

spikhvalr  211.  —    sporðr    hvals 

581.  —  svarfhvalr  218.  —  þvesti 

168,  581. 
Hvalsá  í  Strandasýslu  161. 
Hvalsey  á  Grænlandi  316,  317. 
Hvalseyjar  fyrir  Mýrum  184,  186^ 
Hvalsnes  1  Breiðdal  203. 
Hvalsnes  í  Lóni  201. 
Hvalsnes    í    GuUbringusýslu     33^, 

103,    336,    554-556,    559-560, 

665—666. 
Hvaltjarnir  á  Sléttu  698. 
Hvalvik  í   Borgarfirði    eystra    205, 

271. 
Hvammr  á  Barðaströnd  689. 
Hvammr  íDýrafirðil45.  —  Hvamms- 

skógr  145. 
Hvammr  í  Eyjafirði  699. 
Hvammr  1  Fljótum  565. 
Hvammr  í  Hvammssveit  159— 161, 

293,    359,    599,    769.     -     Efri- 

hvammr  293.    —    Hvammssveit 

159,  293,  359,  405,  599. 
Hvammr  í  Kjós  32,  118.  —  Hvamms- 

ey  118. 
Hvammr  á  Landi  32,  64,  73. 
Hvammr  í  Langadal  10. 
Hvammr  í  Laxárdal  382,  510,  551, 

641,  643. 
Hvammr   í  Laxárdal    í    Bólstaðar- 

hlíðarhrepp  16, 
Hvammr  í  Miðfirði  382,  513. 
Hvammr  í  Norðrárdal    126,    506— 

507,  630—631. 
Hvammr    á    Rauðasandi    (Kirkju- 

hvammr)  149. 
Hvammr   í   Vallanessþingum    204, 

270. 
Hvammr  i  Vatnsdal  11,  513. 
Hvanná  á  Jökuldal  214. 
Hvannadahr  í  Strandasýslu  130. 
Hvanneyrar     (á     Hornströndum?) 

141. 


Hvanneyri  í  Borgarfirði    191—192, 

281,  285-286,  659. 
hvannskurðr  748. 
Hvannstóð  hið    mikla    á  Tvídægru 

122,  748. 
Hvannstóðsreki(í  Borgarfirði  eystra) 

211. 
Hvarf  {  ísafjarðarsýslu  143. 
Hvarfsártungur  í  Borgarfjarðarsýslu 

191. 
Hvarfsdalr  í  Fljótum  565. 
Hvarfsdalr    á    Skarðsströnd    157^. 

158. 
Hvassafell  i  Eyjafirði  527,  528. 
hveiti  277,  588.     Sbr.  matr. 
Hveitishvammr  í  Vopnafirði  217. 
Hverfárgljúfr  i  Svarfaðardal  372. 
Hverhólmar  i  Olfosi  244. 
Hvesta  í  Arnarfirði  692. 
Hvesta  á  Hornströndum  134. 
Hvilft  i  Önundarfirði  592. 
hvíluklæði,  sjá  sængrklæði. 
hvíta  vika  569^ 
Hvítá  í  Borgarfirði  188. 
Hvítadalr  (hvortveggja)  í  Saurbæ  í 

Dalasýslu  405. 
Hvítahlíð  í  Bitru  405. 
Hvitárvellir  í  Borgarfirði  659. 
hvítasunna,    hvítasunnudagr     153, 

193,  237,  279,  358,  455,  485,  545, 

627,  —  hvítasunnuvika  18,  254, 

255,  256,  454,  569.  -  hvítdrott- 

insdagr    236.    —    hvítudagavika 

569. 
Hvítingseyjar   fyrir    Skálmarnesi  í 

Barðastrandarsýslu  152. 
hvítr  matr,  sjá  matr. 
,  HvoU  í  Arnarfirði  692. 
1  Hvoll  í  Fijótshverfi  236. 
í  Hvoll  í  Hvolhrepp,  sjá  Efrihvoll  og 
I      NeðrihvoII. 

i  Hvoll  í  Saurbæ  í  Dalasýslu   154  — 
i      155. 
I  hvörf  287. 
I  HwII,  sjá  HuII. 
I  hýbýli,  sjá  húsakynni. 


REGISTR. 


835 


hyllingarbréf  Islendinga   268,    461 

—462. 
Hyllur    á    Árskógarströnd    507— 

508. 
hylr  179. 

hymnarius,  hymnabók,  sjá  kirkja. 
hýsing  450. 
hægindi  69,  342,  686,  689.   —  lin- 

hægindi    684.     —     teflingshæg- 

indi    með     koddum    171.       Sbr. 

húsbúnaðr. 
Hægindi  í  Reykholtsdal  119. 
Hæringsstaðir  í  Flóa  32,  58. 
Höfðagerði  á  Tjörnesi  436. 
Höfðahólar  í  Skagafirði  546,  547. 
Höfðahverfi   í  þingeyjarsýslu    383, 

391,    526,    527,    528,    623,    624, 

663,  664. 
Höfðaskáli  á  Melrakkasléttu  18, 
Höfðaströnd  í  Skagafirði    16,    249, 

250,    259,    385,    405,    517-518, 

533,  553,  649,  650,  739,  740^. 
Höfði     á     Akranesi     (Staðarhöfði) 

197. 
Höfði  (=  Búlandshöfði)  320. 
Höfði    í  Grunnavíkrþingum    247 — 

248. 
Höfði  i  Höfðahverfi  380,    467,  526 

-527. 
Höfði    á    Höfðaströnd    (.1    Sléttu- 

hlíð.)  259,  381,  385,  487. 
Höfði  á  Yöllum  270. 
höfn  (sbr.   beit)  82.     Sjá    hrossa- 

höfn,    hrútahöfn  ,  (sauðpeningr), 

sauðahöfn. 
Höfn  í  Borgarfirði  eystra  206,  207, 

223, 
Höfn  1  Borgarfirði  syðra  193^. 
Höfn  i  Dýrafirði  688. 
Höfn   á    Hornströndum    134,    141, 

485. 
Höfn  (Leirhöfn  eða  Raufarhöfn)  á 

Sléttu  699, 
höfuðbendr,  sjá  skip, 
höfuðból  406,  685,  687,    688,    689, 

690,  6942. 


höfuðeingill  350. 

höfuðhögg  298. 

höfuðkirkja  457,  534,  760. 

höfuðh'n,  sjá  kirkja. 

höfuðtog,  sjá  skip. 

högg  228.     Sbr.  hrishögg,  skógr. 

höggormsynd  á  innsigli  (Lopts) 
273. 

Högnason:  Brandr. 

Högnastaðir  í  þverárhlíð  126. 

Högni  Einarsson  nyrðra  (1437) 
567. 

höklar,  sjá  kirkja. 

höld  á  klukku  94. 

hönd:  heiptugar  hendr  723,  724. 

hönd  hins  heilaga  Jóhannis  Holen- 
sis  með  armleggjum  82. 

Hörðaból  í  Miðdölum  162. 

Hörgá  í  Hörgárdal  664. 

Hörgárdalr  í  Eyjafjarðarsýslu  240, 
289,  409,  416,  428,  435,  436, 
471,  472,  482,  498^  501,  567, 
585,"  612,  626,  627,  659,  660, 
664,  665,  670,  671,  675,  761. 

HörghóU  í  Vestrhópi  707, 

Hörgsá  á  Síðu  237. 

Hörgsdalr  á  Síðu  236,  238.  — 
Hörgsdælir  237. 

Hörgsdalr  í  Suðr-þingeyjarsýslu 
376. 

Hörgsholt  (Horksholt,  Hðrtsholt, 
Haurgholt,  Haurksholt)  í  Hruna- 
mannahrepp  42,  43,  44. 

Hörgsland  á  Síðu  238^,  239. 

Hörksá,  -dalr,  -land,  sjá  Hörgs-. 

Höskuldr  Hákonarson  prestr  í 
Miklabæ  i  Blönduhlíð  (1395— 
1408  eða  leingr)  17,  498. 

Höskuldr  (Hrafnsson)  áLeirubakka 
(1391—1397  eða  leingr)  67. 

Höskuldr  Jónsson  prestr  á  Breiða- 
bólstað  í  Fljótshh'ð  (1394—1402) 
83. 

Höskuldr  Runólfsson,  Sturlusonar 
í  Gnúpufelli,  á  Bakka  i  Öxnadal 
og  Laugalandi  í  Hörgárdal  (1417 


836 


REGISTR. 


-1439)  260,  269,  296— 297;  377, 
378,  379,  458,  459,  499—500, 
501,  507,  516,  519,  585. 

Höskuldr  Vilhjálmsson  nyrðra(1431) 
472. 

Höskuldr  þorsteinsson  nyrðra  (1391) 
16. 

Höskuldsdóttir :  Margrét. 

Höskuldsey  á  Breiðaíirði  167. 

Höskuldsnes  á  Sléttu  698. 

Höskuldsson:    Áini,    Einar,    Hall- 
steinn,  Steinmóðr,  þorsteinn. 

Höskuldsstaðir  í  Reykjadal  í  Suðr- 
þingeyjarþingi  517-518,  700. 

Höskuldstaðir    á    Skagaströnd    11, 
12^,    263,    264,    266,    267,    319, 
334,  382,  483,   514,    578,    603  - 
604,    634,    635,    638,    695,    696, 
703. 

lclis  (bréfasafn  séra  Eyjólfs  á  VöU- 

um,  IBfél.  67.  4to)  518. 
Iðrahólmr,  sjá  Innrihólmr. 
leronymus  presbyter  602. 
íferð  í  fjöru  156,  273. 
ílag  22. 

Illugadóttir:  Úlfhildr,  Þóra. 
Illugason:  Björgólfr,  Sigmundr,  þor- 

steinn. 
Illugastaðir  i  Fljótum  249,  250. 
Illugastaðir  í  Fnjóskadal  380. 
Illugastaðir  í  Múlahrepp   i    Barða- 

strandarsýslu  405,  591. 
Illugi  Álfsson  nyrðra  (1440)  609. 
Illugi  Björgólfsson   (Bergúlfsson)  á 

Sævarlandi,  staðarhaldariíFagra- 

nesi  (1421—1448)  291,  342—344, 

397,    430,    443,    482,    498,    510, 

551,   564,    568—569,    478,    607, 

734. 
Ilsker  í  Álptaíirði  eystra  231. 
imago  681. 
ímason:  Guðlaugr. 
imbrudagar  3—4,  65,  99,  125,  151, 

152,  422.  —  imbruvika  344,  477, 

703. 


imperium  Romanum  646. 
imprisonamentum  543. 
incarceracio  307. 
incendium  325. 
incestus  535. 
incursus  329. 
indigenæ  324,  325. 
Indriðason:  Hákon,  Jón. 
Indriðastaðir  i  Skorradal  192'. 
Indriði  Ásgrímsson    prestr    nyrðra 

(1398)  242. 
Indriði    Erlendsson,    herra    (1425) 

330. 
Indriði    Hálfdanarson    ráðsmaðr    í 

Björgvin  (1426)  337. 
indulgencia  681 
inedia  327,  332,  750. 
infans  328. 
Ingi    prestr   í  Vallanesi    (fyrir    og 

um  1367)  206. 
Ingibjörg    á   Álptanesi    á    Myrum 

(fyrir  1390)  187. 
Ingibjörg  Árnadóttir  (seinni)  kona 

Ólafs  staða  (fyrir  1427)  347. 
Ingibjörg    Eyjólfsdóttir   kona    Jóns 

Oddssonar  (1448)  716, 
Ingibjörg  Haldórsdóttir,  Jónssonar, 

kona  þórðar  SigurðarsonaríHaga 

(1428—1439)    353,     354,    602— 

603. 
Ingibjörg  Hjálmsdóttir    (c.    1430— 

1440)  435. 
Ingibjörg      Klementsdóttir,      kona 

Pétrs  Finnssonar    (1422)    301— 

303. 
Ingibjörg  Loptsdóttir,    þórðarsonar 

(enn  á  lífi  1423)   259—260,    274 

—276,  309—310, 
Ingibjörg  Pálsdóttir,  þorvarðssonar, 

kona  Lopts  ríka  (d.  1432)  251— 

252,  388,  389,  416,  491,  519. 
Ingibjörg  (Pétrsdóttir?)  konaSnorra 

Jónssonar    í    Gunnarsholti    (um 

1397)  85. 
Ingibjörg  Sturludóttir  nyrðra  (1429 


REGISTR. 


837 


-1430)  368,  869,  391—392,  403 

-404. 
Ingibjörg  Sæmundardóttir  frá  Skarði 

á  Landi  (d.  1403)  561. 
Ingibjörg    Sæmundardóttir,      fyrri 

kona    Jóns  Ásgeirssonar   (1428) 

355-356. 
Ingibjörg  Örnólfsdóttir  (Jónssonar) 

abbadís  á  Reynistað  (1390—1403) 

569-570. 
Ingileif  Eiríksdóttir,    Magnússonar 

á  Svalbarði  290—292. 
Ingimundardóttir :  Guðríðr. 
Ingimundarhóll  í  Víðidal  598. 
Ingimundarson:     Hrómundr,     Jón, 

Snorri,  þórðr. 
Ingimundr  Borgarsson  prestr  vestra 

(1434)  546. 
Ingimundr  Sighvatsson  nyrðra(1417 

—1418)  259,  265—266. 
Ingimundr  Snorrason  á  Ökrum  á  Mýr- 

um  (1440-1443)  614,  634,   767. 
Ingimundr  Steinsson  nyrðra  (1427) 

343. 
Ingimundr      Steinþórsson      nyrðra 

(1431)  441,  449,  475. 
Ingimundr      þorsteinsson      vestra 

(1434—1439)  539,  601. 
Ingiríðr  Böðvarsdóttir    í   Fornhaga 

(d.  1403)  498^ 
Ingiríðr  þórisdóttir    nyrðra    (1431) 

370,  442. 
Ingjaldshóll  undir   Jökli   166,   174, 

175. 
Ingjaldssandr      í     ísafjarðarsýslu 

265. 
Ingjaldsson:  Helgi,  Páll. 
Ingólfsfjörðr  á  Ströndum  155,  687. 
Ingunarstaðir  í  Geiradal  685. 
íngunarstaðir  í  Kjós  32,  118. 
Ingunn  Árnadóttir,  kona  Magnúsar 

Jónssonar    (1417—1427)    259  — 

260,  344—345. 
Ingunn  Gunnarsdóttir,  Eyjólfssonar, 

á  Hvalsnesi  (1436)  555—556,  559 

-560. 


Ingunn  Ólafsdóttir  i  Skagafirði 
(1432)  370»,  494—497.') 

Ingunn  Ólafsdóttir,  kona  Steinþórs 
Jónssonar  (1445)  667—669.') 

Ingvildr  Eiríksdóttir  nyrðra  (1429) 
392. 

Ingvildr  nyrðra  (um  1440)  619. 

Ingvildr  systir  í  Kirkjubæ  (1440) 
604—605. 

Ingvildr  þórhallsdóttir  vestra  (c. 
1431—1440)  492. 

injuria  307,  308,  333. 

injusticia  307^, 

inngjöld  280,  373.  409. 

innheimtumaðr  719^  723,  724', 
725,  726,  727,  728',  729. 

innifénaðr  748. 

innlenzkir  menn  629. 

Innocencius  páfi  hinn  þriði  111. 

Innrafell  á  Ströndum  120. 

innrentur  586,  740. 

Innrihólmr  á  Akranesi  197. 

innsigli  273,  444,  555,  568,  585, 
606,  656,  753,  767.  -  innsigli 
ábóta  588.  —  innsigli  conventu- 
bræðra  248,  320,  636,  672.  — 
innsigli  prests  588».  —  innsigli 
rotundum  (kringlótt)  390,  412, 
417,  418,  432,  471,  472,  475, 
497. 

innstæða  17,  156,  204,  208,  213, 
234,  373,  632. 

inobediencia  308. 

insidiæ  327. 

Instaland  1  Skagafirði  702. 

insulæ  328,  331»,  332,  542,  645, 
749,  750. 

interfectio  325,  329,  332*,  333. 

inventarium  22.    Sjá  kirkja. 

inventio  crucis  411,  412. 

invia  328. 

ípishóll  í  Skagafirði  343,  701. 

iremonger  574. 

ísabakki  í  Hrunamannahrepp  42. 


^)  Getr  terið  sama  kona  hvortveggja. 


838 


REGÍSTR. 


ísafjörðr  vestra  133,  262,  485,  529, 
530,  628,  714.  —  ísafjarðarbotn 
1343. 

ískipan  144^. 

ískyld  70,  149,  193,  641,  642. 

ísland,  íslendingar,  Islandenses, 
íslenzkir  menn,  Hislandia  7,  9^. 
22,  30,  36,  245,  252,  258,  261, 
263,  268-270,  274,  275,  276, 
279—280,  281—284.  291,  294, 
295,  300,  304,  31P.  313,  315, 
317%  318,  321—334,  337,  340, 
347,  355,  356,  357,  359,  362, 
461-462,  476,  477—479,'  484, 
505,  507,  508,  523—525,  541— 
544,  557,  558,  559,  560,  563, 
573—575,  582—583,  586—587, 
605-606,  629,  644—647,  651, 
652-654,  661,  670,  673,  679, 
680,  681,  682,  695,  705,  706, 
734»,  735,  738,  752,  759—760, 
766.  —  íslenzkt  pappírsbréf  elzt 
570-571. 

íslangr  277. 

ísleifarhús,  sjá  ísleifarstaðir. 

ísleifarstaðir  (-hús)  í  Hraunhrepp 
á  Mýrum  186,  199. 

ísleifr  Ásmundarson  nyrðra  og 
eystra  (1433-1444)  531,  652. 

ísleifsson :  Einar,  Eiríkr,  Gísli,  Stein- 
grímr. 

ísleiksson:  Guðmundr,  Ólafr. 

ísólfr  Símonarson  prestr  í  Skál- 
holtsbiskupsdæmi  (1438—1444) 
576,  577,  655. 

ísólfsmelshorn  í  Miðíirði  669. 

ísólfsstaðir  (íshols-,  ísholfs-)  áTjör- 
nesi  6. 

iter  734,  737. 

ítök  16,  110.  137,  145,  161,  256, 
345,  435,  455,  527,  536,  697, 
748. 

ítölur  231,  273,  287,  315,  375,  376^, 
436,  528,  643,  672. 

ívar  Hallsson  nyrðra  (veginn  1425) 
291,  292,  315,  330. 


ívar    (Vigfússon    Hólmr)    bóndi    á 

Strönd  í  Selvogi  (d.  1371)  100, 101. 
ívar  Vigfússon  Hólmr  jungkæri  (d. 

1433)  462,  530—531. 
ívar  þórðarson    í   Húnavatnsþingi 

(1418)  266. 
ívarsson :  Gyrðr,  Hafliði,  Jón,  KetiU, 

Vigfús  Hólmr. 
ivk  484. 

Jafnaðarskipti  246. 

Jakob    biskup    i    Björgvin    (1392) 

24. 
Jakob   postuli    45,    81,    158,    385, 

580,  656,   728.    —    Jakobskirkja 

512.  —  Jakobsmessa    384,    385, 

512,  644,  656. 
jarð-,  sjá  jörð. 

Jarlstaðir  í  Bárðardal  704-705. 
járn,  sjá  málmr. 
járnfat,  sjá  búsgagn. 
Járngerðarstaðir    í  Grindavík    101, 

102. 
Járngerðr  Ormsdóttir  í  Vopnaíirði 

(1417)  256—257. 
járnhattr,  sjá  hertygi. 
Jartegnir  Maríu,  sjá  kirkja. 
Jarteiknabrekka  (Jarteiknerbrekka) 

í  Eyjafjarðarsýslu  712. 
Jarþrúðr  1  Vallanesi  (c.  1397)  207. 
Jattmundh     Smidh,    enskr    kaup- 

maðr  (1431)  475—476. 
Jens  Söffrensson  höfuðsmanns  um- 

boðsmaðr  755. 
Jesse  Jute,  norrænn  maðr  (veginn 

1420)  326. 
Jesse     Syondesson     (1425)     330, 

33P. 
Jesu  Christi  kirkja  513. 
Jódísarstaðir  (Hklega   í  Suðr-þing- 

eyjarsýslu)  700, 
Johann  Ghristopher  Gottrup  747. 
Johannes  ante  portam  Latinam,  sjá 

Jón  postuli. 
Johannes    Balle     frá     Lundúnum 

575. 


KEGlSTR. 


839 


Johannes  baptista,  sjáJón  skírari. 
Johannes  Baverlacensis  666. 
Johanaes    Bristowe,    enskr   kaup- 

maðr  558. 
Johannes  Gandeler  605. 
Johannes    Egilsson    478,    sjá    Jón 

Egilsson. 
Johannes.Grimmesby  armiger  (1432) 

523. 
Johannes  Konráðsson  prestr  syðra 

(1420)  285. 
Johannes    May,     enskr    skipstjóri 

558. 
Johannes  Pigot  670. 
Johannes  Secheíord  605—606, 
Jól  19,  100,  215,  233,    297,    398^, 

403,  434,  437,  554.   —  jóladagr 

236,  592.  -  jólanótt  66.  — 
þriði  dagr  jóla  16,  337.  —  fjórði 
dagr  jóla  15,  19,  803.  —  sjöundi 
dagr  jóla  237.  —  átti  dagr  129. 
343,  442,  554.  —  ellefti  dagr 
jóla  352.  —  þrettándi  dagr  jóla 

237,  438,  442,  663,  664.  —  jóla- 
fasta  3-4,  13,  55,  88,  100,  116, 
122,  140^  147,  150,  151,  152, 
153^  158,  163,  183^  189,  190, 
193,    211,    212,    403,    457,    484, 


359- 


■357, 
-546. 
(1433-1445) 


564,  630,  631,  674.   -   jólatíðir 

125. 
Jón  ábóti  í  þykkvabæ,  sjá  Jón  þor- 

finnsson. 
Jón  Arason    prófastr    í    Vatnsfirði 

28,  30,  34. 
Jón  í  Arnarbæli  í  Olfosi    (c.    1387 

—1388)  982. 
Jón  Arnason  biskup  í  Skálholti  30. 
Jón  Arnbjarnarsson  nyrðra  (1422) 

298-301. 
JónArngrímsson  prestrsyðra(1448) 

731. 
Jón  Arnórsson  nyrðra  (1426—1433) 

338,  537. 
Jón  Aronsson  vestra  (1427)  346. 
Jón  Ásgeirsson,  Árnasonar    (1428 


og  þar    eptir)    355- 
360,  528-529,  545- 
Jón  Atlason    nyrðra 

531,  665. 
Jón  Bárðarson  (1605)  591. 
Jón     Bergsson      nyrðra      (1427  — 

1446)  343,  564,  578,  695-696. 
Jón  á  Bessastöðum   í    Sæmundar- 

hlið  (1431)  483,  484. 
Jón  Bernarson(Bjarnarson)  bróðir, 

prestr  nyrðra  (1434)  541. 

Jón  Bjarnarson  á   Gröf  í   Hruna- 

mannahrepp  (c.  1369—1397)  54. 

Jón      Bjarnarson        (•Björnsson* 

Bjarnason)  prestr    á'Grenjaðar- 

stöðura  og  officialis  fyrir    norð- 

an  land  (1419—1432  eða  leingr) 

272,    368,    369,    370,    373,    376, 

377,  3992,    400-401,   416—417, 

420,    426,    428,    430-432,   467, 

472,  473,  476-477,   498,  533(?), 

703,  708,  709. 

Jón  Bjarnarson  (Bjarnason,  Bjarn- 

asson)  í  þingeyjar  ogVaðlaþingi 

(1423—1437)  308,  318,  334-335, 

531—532,  563,')  565. 

Jón  Bjarnason  á  Völlum    á  Landi 

(1380-1397  eða  leingr)  66*. 
Jón  Bjarnason  1  Álptaveri    (1636) 

762. 
Jón  Brandsson  á  Stokkseyri  (1397) 

56. 
Jón  Brandsson  prestr  í  Skálholts- 
biskupsdæmi  (1437-1449)    571, 
576,  580,    655,    657,    731,    767, 
768. 
Jón  á    Breiðabólstað    í    Olfosi    (c. 

1392-1397)  98. 
Jón  Broddason  prestr  nyrðra  (1448) 

741. 
Jón  Daðason    prestr    í    Arnarbæli 
29,  127,  130,  137. 


')  Þessi  staðr  mun  ei{ta  við  þenna  ma&n 
og  kynni  hann  að  hafa  riðið  suðr  með  I*or- 
varðí  til  kaupanna. 


840 


REGISTR. 


Jón  Darri,    norrænn    maðr    (1392) 

24. 
Jón  Durdey,  enskr  maðr  275. 
Jón  á    Efrahvoli   í    Hvolhrepp    (c. 

1397)  83. 
Jón    Efrardh,      enskr      kaupmaðr 

275^ 
Jón  Egilsson  (1419)  269. 
Jón  Egilsson  í  Árnessþingi  (1421) 

296. 
Jón  Egilsson  í  Skagafirði    (1428— 

1431)  352,  473.  (Sbr.  Jón  Egils- 

son  notarius). 
Jón     Egilsson     notarius     publicus 

(biskups  skrifari)    hjá    Jóni  Vil- 

hjálmssyni    biskupi     á     Hólum 

(1429—1434)  364,  365,  396^  399^, 

414,    415,    424,    426,    428,    429, 

433,  434,  439,  440,  441,  442, 
443,  445,  447,  448,  449,  450, 
451,  466,  467,  469,  472,  475', 
480,  481,  487,  494,  503,  517. 

Jón  Egilsson  1  þingeyjarþingi  (1431) 

458,  459,  466. 
Jón  Egilsson  prestr  í  Hrepphólum 

434,  617. 

Jón  Einarsson  gelgja  lögmaðr  6'^. 
JónEinarsson,Magnússonar,djákni, 

prestr  í  Goðdölum   og  prófastr  í 

Skagafirði  (1429-1431)  368,  369, 

387—388,    402-403,    412,    421, 

424.  434,  443,  447,  451,  475,  479, 

4802—481. 
Jón  Einarsson  á  Upsum  (fyrir  1429) 

465. 
Jón  Einarsson    nyrðra    og    vestra 

(1428-1437)  359,  573.') 
Jón  Einarsson  prófastr   í  Odda  (á 

16.  öld)  89. 
Jón      Einarsson      konrektor      (d. 

1707)  6. 
Jón  Eiríksson  skalli  biskup  á  Hólum 

(1358-1390)  17,  35,244(?),384(?). 


^)  Það    er    ekki   víst    að    þotta    sé    einn 
maðr,  en  það  getr  verið. 


Jón  Erlendsson  prestr   í  Villinga- 

holti  (d.  1672)  292. 
Jón  Espólín    sýslumaðr   431,    477, 

576. 
Jón  Eyjólfsson  í  Árnessþingi  (1439) 

591. 
Jón  Eyvindarson  ráðsmaðr  í  Björg- 

vin  (1426)  337. 
Jón  Finnbogason  nyrðra  (1441)  621 

—622. 
Jón  á  Fitjum  í  Skorradal  (fyrir  eða 

um  1397)  119. 
Jón  Gamlason,  subdjákn,  prestr  og 

ráðsmaðr  á  Hólum,    og    ábóti    á 

í>ingeyrum     (1480-1445)      421, 

424,    446,    466,    498,    522,    544, 

553,    603,    621,    635—636,    637, 

638,  661,  665. 
Jón  Gatrey,  enskr  maðr  275. 
Jón  Gerreksson  erkibiskup  í  Upp- 

sölum    í    Svíþjóð    og    biskup    í 

Skálholti    (1430-1433)    36,    89, 

126,  137, 150,  423,  469,  506-507, 

523,  599,  630,  723. 
Jón  .  .  .  gilsson  syðra  (1420)  286. 
Jón  Gizurarson  á  Núpi  í  Dýrafirði 

(d.  1648)  518. 
Jón  Guðlaugsson  smiðr    á  Hólum, 

bónarmaðr  hins  góða  Guðmundar 

(1430)  369,  429—430. 
Jón  Guðmundarson    ábóti   í  Viðey 

(1370—1379)  763. 
Jón  Guðmundsson  smiðr  á  Hólum 

(1429-1430)  368,  369.  398,  432. 
Jón  Guðnason  (1445)  665,  668. 
Jón    Gunnarsson     nyrðra     (1444) 

650. 
Jón  Guttormsson  skáveifa  lögmaðr 

(d.  1362)  183. 
Jón    Guttormsson,     Ormssonar,     í 

Hvammi  (d.  1403)  769. 
Jón  Guttormsson  (1423)  310. 
Jón  Hákonarson,  Gizurarsonargalla, 

1  Víðidalstungu  245-247. 
Jón  Haldórsson  biskup   í  Skálholti 


REGISTR. 


841 


(d.    1339)    27.    35,    57.    69,    86, 

189,  599. 
Jóii  Haldórsson  í  Skagaíirði  (1445) 

668. 
Jón  Haldórsson  prestr  nyrðra  (1445 

-1448)  670,  741. 
Jón  Haldórsson    ráðsmaðr    í  Skál- 

holti  (d.  1645)  130. 
Jón    Haldórsson    prófastr    í  Hitar- 

dal  (d.  1736)  34,    37,    264,    265, 

287.    359,    49L    518,    553,    576, 

580,  592,    593,    596,    618^    647, 

769. 
Jón  Hallsson  1  Barðastrandarsýslu 

(1440)  615. 
Jón    Haraldsson    að    A    (Árbæ)    í 

Holtum  (fram  til  c.  1397)  87. 
Jón     Hávarðsson     nyrðra      (1428) 

361. 
Jón  Helgason  nyrðra  (1447)  704. 
Jón  Henriksson  (eða  Tófason)  bisk- 

up  á  Hólum  (1414— 1423)>)  272, 

281,    282,    290,    301,    303—308, 

350,     374,     423— 424(?)     428— 

429^(9). 
Jón  í  Hitarnesi  (um  1394)  180. 
Jón  í  Hlið  í  Biskupstungum    (fyrir 

1397)  39. 
Jón  Hólabiskup    hinn    enski  (1436 

-1438)  557-559,574-575,582 

-583. 
Jón  í  Hróarsholti  (c.  1397)  95. 
Jón  Hróarsson  prestr  nyrðra  (1445) 

670,  672. 
Jón    Hroðbjartsson    nyrðra  (1427) 

343. 
Jón  Hugason  í  Húnavatnsþingi  (1418 

—1424)  263,  319. 
Jón  hvammr,  sjá  Jón  Sveinsson. 
Jón   Ibe,    norrænn   maðr    (veginn 

1420)  326. 


^)  Nýi  annáll  nefnir  þenna  Jón  tvímæla- 
laust  Tófason,  en  bréfabók  Jóns  biskups  Vil- 
hjalmssonar  kallar  hann  jafntvímælalaustHen- 
riksson,  og  verðr  það  líklega  að  ganga  framar 


Jón  Indriðason  biskup    í    Skálholti 

(d.  1340)  189. 
Jón    Ingimundarson    i   ísafjarðar- 

sýslu  (1449)  768. 
Jón  ívarsson  (á  Reykjum  í  Olfosi, 

d.  fyrir  1390)  96. 
Jón  ívarsson  ráðsmaðr  í  Björgvin 

(1426)  337. 
Jón  Jónsson  á  Stokkeyri  (um  1380) 

562. 
Jón  Jónsson,  Guttormssonar  290— 

292. 
Jón    Jónsson    Hólabiskup    (1427— 

1429)    352,     423— 243(?),     428— 

429(?). 
Jón  Jónsson    »bóndi«,    kongs  um- 

boðsmaðr    í    Húnavatnsþingi  og 

staðarhaldari     í     Víðidalstungu 

(1421-1483)  291,814,839-840, 

351,  855,  420,  512,  538.') 
Jón     Jónsson     biskupssveinn     og 

staðarhaldari    í  Árskógi    (1430) 

869,  396,  407-408.^) 
Jón   Jónsson    í    Skagaíirði    (1424) 

317.2) 
Jón  Jónsson   nyrðra    (1431 — 1432) 

491.2) 
Jón  Jónsson  í  þingeyjarþingi  (1431) 

455.2} 
Jón  Jónsson  eystra  (1421)  297. 
Jón  Jónsson    prestr   nyrðra  (1439) 

600. 
Jón  Jónsson  prestr   í  Klofa    (1412 

—1444  eða  leingr)  660-661. 
Jón    Jónsson     prestr    á    Krossi    í 

Landeyjum    og    officialis    Skál- 

holtskirkju  (1438-1449)  577,  591, 

593,  634,  657,   781,    741,    761- 

764,  767. 
Jón  Jónsson  í  Mýrdal  austr  (fyrir 

1448)  763. 


')  Það  er  ekki  með  ðllu  víst,  að  þessir 
staðir  eigi  allir  við  sama  mann,  en  líkleg- 
ast  er  það  samt. 

-)  t*að  «etr  verið,  að  einhver  af  þessum 
mönnum  sé  hinn  sami  og;  annarlivor  þeirra 
næstu  á  undan 


842 


BEGISTR. 


Jón  Jónsson  prestr   í    Hruna   (um 

1460)  45. 
Jón  Jónsson  prestr   í  Holti^  í    Ön- 

undarfirði  (d.  1681)  28. 
Jón  Jónsson  vestra  (1703)  338. 
Jón  Jónsson  (1724)  747. 
Jón  Jónsson  prestr  í  Möðrufelli  (d. 

1846)  84. 
Jón  í  Kaldaðarnesi  (c.  1380)  55. 
Jón   Kárason    prestr    á    Gilsbakka 

(1435)  554. 
Jón  Ketilsson    nyrðra,    staðarhald- 

ari  í  Nesi   (1416--C.  1440)    249, 

259,    368,    376,    393—394,  424, 

467,  484,  618-619. 
Jón  Ketilsson,    Narfasonar    (1440) 

614. 
Jón  Ketilsson,    Narfasonar,    annar 

(1440)  614. 
Jón    Kolbeinsson    staðarhaldari    á 

Stað  í  Hrútafirði  (1429)  368,  385 

-386. 
Jón  Leifsson  nyrðra  (1433)  531. 
Jón  Loptsson  undir  Hrauni  i  Dýra- 

firði  (c.  1396—1397)  145^. 
Jón  Lyffly,  enskr  maðr  330. 
Jón  Magnússon    á  Dvergasteini    (c 

1397)  225. 
Jón     Magnússon     í     Austfjörðum 

(1417)  256. 
Jón    Magnússon     í     Svarfaðardal 

(1421)  289.') 
Jón  Magnússon  í  Glæsibæ  (um  1429) 

373.') 
Jón   Magnússon   prestr    í  Borgar- 

firði,  bróðir  Eyjólfs  mókolls(1434) 

536,  539. 
Jón  Magnússon  prestr  (1620)  456. 
Jón  Magnússon  sýslumaðr  i  Dölum 

(d.  1641)  754. 
Jón    Magnússon    bróðir    Árna   (d. 

1738)  248,  290—291,    294,    295, 

314,  336,    350,    554,    555^,    556, 

559'^  585,  606.  657,  663,  683. 


1)  Gæti  verið  eiim  og  sami  maðr. 


Jón   Marteinsson,    norrænn    maðr 

(1392)  24. 
Jón  Marteinsson  stúdent  (d.    1771) 

269. 
Jón  Morys,  enskr  maðr  326.  331. 
Jón  Narfason  á  Barðaströnd  (1439 

—1440)  603,  615. 
Jón  Nikulásson  á  Laugabóli  (1439) 

596. 
Jón  OddssoníHúnavatnsþingi(1422) 

302. 
Jón  Oddsson  nyrðra  og  eystra  (1433 

-1449)  531,  756. 
Jón  Oddsson  prestr   á  þingvöllum 

(1448)  731. 
Jón  Oddsson  (á  Syðrahálsi  í  Grafn- 

ingi,  1448)  715—716. 
Jón  Ófeigsson  í  Brautarholti  (1391 

—1423  eðaleingr)114,310— 311, 

561. 
Jón  Ófeigsson   í  Skagafirði    (1442) 

624-625. 
Jón  Ólafsson  prestr  á  Valþjófsstöð- 

um  (c.  1360)  211. 
Jón  Ólafsson  faðir  Sigurðar  príors 

(enn  á  lífi  1439)  583-584. 
Jón    Ólafsson    frá    Grunnavík    (d. 

1779)  431. 
Jón  Ólafsson,  Guðmundssonar,  frá 

í^orbergsstöðum    (fór    til    Vestr- 

heims  um  1880)  665, 
Jón  biskup  í  Ósló  (1440)  629. 
Jón  Ormsson,Snorrasonar,í  Hvammi 

(um  1395)  161,   769.      Sbr.    Jón 

Guttormsson. 
Jón  Ormsson  langr  prestr  í  Hjarð- 

holti  (d.  1410)  162,  261. 
Jón  Ormsson  prestr  nyrðra   (1444 

—1448)  661,  741. 
Jón   Pálsson    í   Gegnishólum    (um 

1397)  58. 
Jón  Pálsson  (1423)  810. 
Jón  Pálssou  prestr,  ráðsmaðr  Hóla- 

stóls  (veginn  1420)  326. 
Jón  Pálsson   Maríuskáld,    prestr  á 

Grenjaðarstöðum,  officialis  fyrir 


KEGISTR. 


843 


norðan  land  (1426  og  þar  eptir) 
336,  349,  362—363,  3671  368^ 
369»,  370^  376,  385,  389-390, 
415-4162,  419-420,  422-425, 
428-429,  430-432,  449,  467', 
472,  500—501,  577,  585-586, 
607-609,  612—614,  619-620, 
621-622,  637-642,  661,  708, 
739,  740. 

Jón  Pálsson  á  Landinu  í  Rangár- 
þingi  (d.  fyrir  1444)  660. 

Jón  Pasdall,  enskr  maðr  328^,  329^, 
330«. 

Jón  Persy,  enskr  maðr  326,  327, 
328,  3292,  330. 

Jón  Pétrsson  nyrðra  (1426)  339. 

Jón  Pétrsson  prestr  nyrðra  (1447) 
710. 

Jón  Pétrsson  háyfirdómari  (d.  1896) 
250,  287,  296,  583,  585,  590. 
660. 

Jón  postuli  43,  75,  77,  78^,  99, 
101.  110,  112,  115,  126.  128, 
139»,  1401  1492,  152,  159,  163, 
170,  196,  207,  2132,  350,  482, 
483,  549,  587,  618.  —  Jónsdagr 
677,  678.  -  Jónskirkja  45,  51(?), 
76,  88,  101,  109,  112,  115,  126, 
127,  139,  140,  149,  152,  159, 
163,  197,  377,  378,  466,  511.  - 
Jónsmessa  postula  129,  139.  — 
Johannes  &  Paulus  581.  — 
Johannes  ante  portam  Latinam 
3222,  323,  682,  714. 

Jón  prestr  á  Álptamýri  (fyrir  og 
um  1397)  147. 

Jón  prestr  í  Kálfholti  (fyrir  1386) 
60. 

Jón  prestr  á  Koltreyjustöðum  (c. 
1380)  228. 

Jón  prestr  á  Snjófuglstöðum  (c. 
1387-1397)  90. 

Jón  prestr  í  Valíanesi  (fyrir  1376) 
206. 

Jón  prestr  á  ValþjófsstÖðum(c.  1320) 
210. 


Jón  refr  prestr  í  Miklaholti  (1393 
og  þar  eptir)  179. 

Jón  Rugmann  (d.  1679)  518. 

Jón  Runólfsson  á  Lundarbrekku 
(fyrir  1449)  757^. 

Jón  Seby,  enskr  maðr  329. 

Jón  Sighvatsson  á  Sjáarborg  (1391) 
16—17. 

Jón  Sigmundarson,  Illugasonar 
(1427-1449)  345,  359,  507,  626, 
761.') 

Jón  Sigurðarson  biskup  í  Skálholti 
(d.  1348)  14,  2012.  587. 

Jón  Sigurðarson  nyrðra  (1437) 
573. 

Jón  Sigurðarson  príors  (1439)  583 
-584. 

Jón  Sigurðarson  í  Eyjafirði  (1445) 
665. 

Jón  Sigurðsson  skjalavörðr  8,  9, 
28,  30,  33,  34^  240,  364,  435, 
481,  600,  665,  667,  679,  770. 

Jón  Skálholtsbiskup  (1413)  250, 
251. 

Jón  Skálholtsbiskup  (1436—1438) 
563-564,573-574.  Sbr.  Goð- 
svin  biskup. 

Jón  Skeggjason  prestr  (í  Húsavik 
á  Tjörnesi,  1431)  436. 

Jón  skírari  (baptista)  13,  58(?), 
65(?),  67,  85(?),  90(?),  94,  128, 
129,  138,  147,  150,  159,  160, 
162,  164(?),  172,  179,  198,  206«, 
210,  213^  262,  282,  327,  360, 
375,  377,  3782,  423,  425,  426, 
458,  464,  465,  468,  548,  681.  — 
Jónshöfuð  54.  —  Jónskirkja 
64(?),  87,  129,  138,  142,  159, 
161,  178,  197,  204,  270,  378, 
379,  408,  409,  464,  465,  5122, 
5132,  514.  —  Jónsmessa,  Jóns- 
vaka  26,  129,  140,  233,  249, 
255,  258,  280,  281,  300,  318(?), 
327,    346,    403,    483,    504.    541, 


')  Það  er  ekki  alveg  víst,  að  þessir  staðir 
eigi  allir  við  eina  mann,    en  það  getr  þó  verið. 


844 


REGISTB. 


547,  626,  630,  631,  681.    -    de- 

coUacio  Johannis  baptistæ  360, 
Jón    í    Snóksdal    (c.    1390—1395) 

164. 
Jón  Snorrason  djákni  nyrðra  (1443) 

643. 
Jón  Stefnisson  nyrðra   (1444)  650. 
Jón    Steingrímsson    á    Flugumýri 

(um  1700)  16. 
Jón  Steingrímsson  prófastráPrests- 

bakka  (d.  1791)  28. 
Jón    Steinþórsson     nyrðra     (1449) 

759. 
Jón  Stephánsson  Krabbe  biskup  í 

Skálholti  270. 
Jón  Sturluson  í  Berufirði   (c.   1394 

—1397)  203. 
Jón  Sumarliðason  í  Barðastrandar- 

sýslu  (1440)  615. 
Jón    svartr    1    Austfjörðum    (fyrir 

1397)  210. 
Jón      Sveinsson     í      Hvammi      í 

Hvammssveit  (d.  1355)  132, 160«, 

168. 
Jón    Sæmundarson   nyrðra   (1422) 

800. 
Jón  Sæunarson  nyrðra  eða  vestra 

(1428)  359. 
Jón  Sölmundarson  prestr  áÁlpta- 

nesi  (c.  1394)  187. 
Jón  Teitsson  biskup  á   Hólum    (d. 

1781)  276. 
Jón    (Johannes)    Thextonn,    enskr 

maðr  329. 
Jón  Thomasson  hval  nyrðra  (1430) 

428. 
Jón  Tófason,  sjá  Jón  Henriksson. 
Jón  Torfason  prestr   á    Breiðaból- 

stað  i  Fljótshlíð  (d.  1716)  704. 
Jón  Úlfsson  smiðr  á  Hólum  (1432 

—1434)   366,    3672,    506,    536— 

536. 
Jón  Wachfeld,  enskr  maðr  275. 
Jón     Valgarðsson    nyrðra     (1442) 

625, 


Jón  Werner,  enskr  maðr  328, 
329. 

Jón  Vídalín  þorkelsson  biskup  í 
Skálholti  741. 

Jón  Vigfússon  á  Hofi  á  Höfðaströnd 
(1695)  16. 

Jón  Vigvatsson  (=  Vighvatsson) 
nyrðra  (1445—1446)  669,  697. 

Jón  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum 
(1429-1434)  363,  364  (opt),  365 
(opt),  366  (opt),  367—371,  379, 
383-404,  406-419,  420—434, 
437—452,  454—455,  456-458, 
463^4643,  465,  466,  467,  468, 
469-481,  486—491,  493-503, 
506,  510-515,  516—518,  520— 
523,  525—527,  532-536.  537— 
538,  540—541,  546—548,  549, 
550,  551,  552,  610,  612,  613, 
618,  703,  705,  733,  737,  738, 
739,  740^  752,  759. 

Jón  f'órarinsson  nyrðra  (1449) 
756. 

Jón  þorbjarnarson  vestra  (1428) 
353, 

Jón  þórðarson  prestr  í  Görðum  á 
Álptanesi  (1307)  8. 

Jón  þórðarson  nyrðra  (1391)  16. 

Jón  þórðarson  prestr  í  Skarði  á 
Landi  (um  1397  og  síðar)  64, 
311. 

Jón  þórðarson  prestr  á  Hallorms- 
stöðum  (c.  1395—1397)  2091 

Jón  þórðarson  prestr  nyrðra  (1398) 
242. 

Jón  þórðarson  vestra  (1433)  529. 

Jón  þorfinnsson  ábóti  1  þykkvabæ 
og  officiaiis  fyrir  norðan  land 
(1427—1440  eða  leingr,  d.  fyrir 
1448)  343—344,  349,  431^,  515 
-516,  604,  763. 

Jón  íÞorgeirsson  prestr  nyrðra 
(1391)  17. 

Jón  þorgilsson  nyrðra  (1398)  242. 

Jón  þorgilsson  í  Máfahlíð  (fyrir 
1418)  320. 


REGISRT. 


845 


Jón  þorgilsson  vestra  við  Breiða- 
fjörð  (1416—1434)  248,  846,  549. 

Jón  þórgrímsson  prestr  á  Hofi  í 
Álptafirði  (c.  1380—1390)  232. 

Jón  þorgrímsson  nyrðra  (1422— 
1429)  301,  3962. 

Jón  þorkelsson  formessuklerkr  á 
Hólum  (1430)  422. 

Jón  þorleifsson  prestr  á  Kálfafelli 
1  Fljótshverfi  (1391—1392)  236^. 

Jón  þormóðsson  prestrnyrðra(1444) 
661. 

Jón  þorsteinsson  nyrðra  (1395) 
26. 

Jón  í'orsteinsson  í  Húnavatnsþingi 
(1427-1446)  6822. 

Jón  þorsteinsson  vestra  (1449) 
754. 

Jón  þorsteinsson  á  Snæfellsnesi 
(1438)  581. 

Jón  þorvaldsson  vasa,  Ögmund- 
arsonar  (1417-1418)  259,  265 
-266. 

Jón  í^orvarðsson  í  Skagafirði  (1445) 
668. 

Jón  þrándarson  í  Húnavatnsþingi 
(1427—1446)  683. 

Jón  Ögmundarson  biskup  hinn 
helgi  á  Hólum  (d.  1121)84,314, 
374,  4102,  411,  412,  442,  475, 
510,  514,  515,  675.  -  Jónsdagr 
607.  —  hönd  hins  heilaga  Jo- 
hannis  Holensis  með  armleggj- 
um  82.  —  Jónskirkja  511.  — 
Jónsmessa  (translacio)  316, 318(?), 
355.  357',  45P,  478,  539,  540', 
5412,  567,  635.  —  Jónsmessa  á 
föstu  316,  567. 

Jón  Örnólfsson  nyrðra  (1418)  266. 

Jónsdóttir:  Agnes,  Ásta,  Guðný, 
Guðrún,  Halla,  Kristín,  Margrét, 
í*uríðr. 

Jónsnes  í  Helgafellssveit  167. 

Jónsson    nyrðra    (1431) 

483. 

Jónsson:  Alexis,    Arnbjörn,   Árni, 


Ásbjörn,  Ásgrímr,Ásmundr,  Bene- 
dikt,  Bergr,  Birtingr,  Bjarni, 
Björn,  Brandr,  Brynjólfr,  Daði, 
Einar,  Eiríkr,  Erlendr,  Erlingr, 
Eyjólfr,  Finnbogi,  Finnr,  Flosi, 
Gísli,  Gottskálk,  Grímr,  Guð- 
brandr,  Guðmundr,  Gunnar, 
Gunnsteinn,  Hafliði,  Hákon,  Hal- 
dór,  Hallr,  Hallsteinn,  Hávarðr, 
Helgi,  Henrik,  Hermann,  Hrafn, 
Hugi,  Höskuldr,  Jón,  Kálfr,  Ketill, 
Kolbeinn,  Krákr,Magnús,  Michael, 
Nikulás,  Oddr,  Ólafr,  Ormr,  Páll, 
Pétr,  Runólfr,  Sigurðr,  Símon, 
Skúli,  Snorri,  Steingrímr,  Steinn, 
Steinþór,  Stephán,  Styrkárr, 
Sveinn,  Sæmundr,  Thomas  peis, 
Viðnæmr,  Vigfús,  þórðr,  Þorgeir, 
þorgrímr,  í*orkeII,  í*orIákr,  í*or- 
leifr,  þorsteinn,  í'orvaldr,  Ög- 
mundr. 

Jórunn  Brynjólfsdóttir,  Bjarnarson- 
ar  frá  Ökrum  (um  1881)  13— 
14. 

Jórunn,  kona  Ólafs  HaIIssonar(1424) 
314-315. 

Jóseph  Magnússon  vestra  (1433) 
529. 

Jósephsson:  Skapti. 

Josua  111. 

judex  645',  732,  733. 

judicium  833,  866,  535,  540,  732, 
783. 

Judith  111. 

jungfrú  159,  482.    Sjá  Maria  mær. 

jungkæri  530,  682,  755. 

juramentum  (sbr.  eiðr)  305,  332, 
337,  727,  7292,  751^  _  ^^^^, 
mentum  corporale  410.  —  jura- 
mentum  fidelitatis  305,  — juratio 
833. 

jus  3052,  306  (opt),  3072,  308,  328, 
3312,    3332^    334     „    jys    j.egiy 

(regium)  825^,  332.  —  jura  Ro- 
manorum  653. 


846 


REGISTR. 


Jússi  Sæmunda(r)son  kækimeistari 

á  Hólum  (1430)  369,  408-409. 
Justinus  í  Haga  í  Holtum  (c.  1374 

—1397)  63. 
justicia  306,  308,  767, 
justitiarius  337. 
Jæppe  Fastalsson,    norrænn    maðr 

(1392)  24. 
Jökulfell  í  Öræfum  199. 
Jökulkelduskógr  Vatnsfjarðarkirkju 

135. 
jökull,  jöklar  209,  668. 
JökuU  í  Eyjaíirði  678,  705—706. 
Jökulsá  á  Brú  263. 
Jökulsá  á  Sólheimasandi  8^,  73. 
Jökulsá    í    Öxarfirði    390,     702— 

703. 
Jökulsgil  í  Álptafirði  231. 
Jönis  Jakobsson  prófastr  í  Hróars- 

keldu  (1420)  280^ 
jörð:  bygðar  jarðir  466,   467.   468. 

—  óbygðar  jarðir,  sjá  eyðijarðir. 

—  jarðabækr  361.  —  jarðareign 
585,  612,  622,  623,  698'^.  —  jarða- 
góz  262,  294,  342,  562,  677, 
678^,  679^  706^,  755^.  —  jarð- 
arkaup,  jarðakaup  7,  15,  16  — 
17,  85,  124,  192,  246,  254,  255^ 
—256,  257,  259,  261',  262,  266, 
267,     272,     274,      278,      291— 

,  293,  296-297.  303,  311^  313, 
314-315,  316,  318—320, 
335,  338-339,  345—346,  352— 
353,  354-356,  360,  435-436, 
439,  440,  444,  447,  455-456, 
458—461,  481—482,  491,  507— 
508,  516-517,  526-528,  530, 
531—532,  537,  538,  540,  544' 
545,  551,  553—554,  560,  564, 
565,  567,  568,  571,  590,  600- 
601,  609-610,  618,  619—620, 
621—622,  627,  631-633,  634— 
635,  641,  642-643,  649—650, 
657—660^  663-666,  672,  694, 
696-697,  704—705,  707—708, 
709-710,  735,  747—749,  753- 


759,  765.  —  jarðakaupsbréf  315 
—316,  320,  339,  346,  540,  554, 
601,  627,  628,  644,  655,  659, 
665,  666,  696,  705,  708,  749, 
756,  757.  —  lausn  jarðar  273. 
—  jarðarsala  274,  279.  —  jarða- 
skipti  246,  356,  707,  754.  - 
jarðarverð  259^  266^  288,  297, 
334,  339,  343,  455,  545,  616. 
632—633,  635,  694.  —  jarðfall 
565.     Sjá  ótekin  jörð,  útjarðir. 

Jörgen  Daniel(sson)  höfuðsmanns 
umboðsmaðr  (d.  1638)  456. 

Jörundardóttir :  Ástríðr. 

Jörundarson:  KetiU,  Koðran,  Loptr, 
þórðr. 

Jörundr  Eiríksson  prestr  nyrðra 
(1391)  17. 

Jörundr  Klementsson  nyrðra  eða 
vestra  (1428-1436)  359,  560. 

Jörundr  Pálsson  nyrðra  (143Í) 
491. 

Jörundr  Valdason  á  Dyrhólum  (1408 
—1448)  763. 

Jörundr  Vigfússon  eystra  (1421) 
297. 

Jörundr  þorsteinsson  biskup  á  Hól- 
um  (d.  1313)  384. 

Kabel,  sjá  skip. 
kaðall,  sjá  skip. 
Kagaðarvík  í   ísafjarðarsýslu    134, 

137,  146. 
Kalastaðir  á  Hvalfjarðarströnd  36, 

198. 
Kaldá  í  Önundarfirði  141,  142. 
Kaldaðarholt  (Kallaðarholt)  í  Holt- 

um  71. 
Kaldaðarnes    í    Flóa    33,    54—55, 

676. 
Kaldaðarnes  i  BjarnarfirðiíStranda- 

sýslu  131-132,  685,  686,  695^. 
Kaldakinn    á    Finnmörk    (í    Húna- 

vatnssýslu)  405,  483,  516. 
Kaldakinn  í  Holtum  71. 


REGISTR. 


847 


Kaldakinn  í   Miðdölum    163,    346, 

405. 
Kaldalón  í  ísafirði  133. 
Kaldárdalr  í  Borgarfirði  191. 
Kaldbakr  í  Hrunamannahreppi  42, 

44.  —  Kaldbaksheiðar  44. 
Kaldbakr  1  Strandasýslu  131,    169, 

686.     —     Kaldbakskleifar    (sbr. 

Kleifar)  132. 
Kaldbakr  á  Tjörnesi  18. 
kaleikr    846,    675,    755,    758,    sbr. 

kirkja. 
Kálfadalsá  í  Arnarfirði  148. 
Kálfafell    i    Fljótshverfi   235-236, 

571,  604,  715-716. 
Kálfafell  í  Hornafirði  200-201. 
Kálfalækr  í  Hraunhrepp    á  Mýrum 

186. 
Kálfanes  í  Reykholtsdal  191. 
Kálfanes  í  Strandasýslu  29,  32,  129 

—130,  131,  132. 
Kálfárdalr  í  Skagafirði  288,  600. 
Kálfárvellir  á  Snæfellsnesi  618,  sbr. 

Klofárvellir. 
Kálfatjörn  á  Vatnsleysuströnd  540, 

708.  —  Kálftjörningafjara  8. 
Kálfholt  í  Holtum  60,  71,  87,  584. 
Kálfr  prestr  á  Hólum  1  Grímsnesi 

(d.  fyrir  1397)  91. 
Kálfr    Jónsson    prestr    i    Eyjafirði 

(1417-1420)  260,  272,  278. 
kálfskinn,    sjá    skinn;     sbr.    kálfr 

(nautpeningr). 
Kálfskinn    á    Árskógarströnd    875, 

537,  566,  567. 
Kálfsson:  Hákon,  Nikulás,  Steinólfr, 

Ögmundr. 
Kálfstaðir  í  Hjaltadal  348. 
Kálfstaðir  í  Landeyjum  73. 
Kalhólmr    (Kálhólmr)    1    Berufirði 

eystra  203. 
Kallastaðir  í  Skagafirði  702. 
Kallasteinsfjara  í  Austfjörðum  223. 
Kalmanstunga    í    Hvítársiðu    632, 

sjá  Galmanstunga. 
Kálund,  Kr.,  Dr.,  bókavörðr  618. 

Dipl.  Isl.  IV.  B 


Kalvik  á  Tjörnesi,  sjá  Halvík. 

kambr  271. 

Kambr    1    Borgarfirði   eystra   205, 

223,  271. 
Kambr  (hvortveggja)    í   Breiðuvík 

553- 
Kambr  í  Eyjafirði  699. 
Kambr  á  Ströndum  í  Strandasýslu 

120,  169,  687. 
Kambsgil  1  Fagradal  590. 
Kambsnes  í  Laxárdal   í   Dalasýslu 

545. 
Kamphóll  á  Galmaströnd  659,  660. 
Kanavík  á  Sléttu  698. 
kanna,  sjá  búsgagn,  sbr.  kirkja. 
kanoki  410.  —  kanokaembætti  744. 

—  kanokasetr  169.   —    kanunk- 

leg  stétt  411. 
Kanúkabergið  í  Björgvin  336. 
kápa,  sjá  kirkja. 
kapellan(us),    sjá  capellanus,    sbr. 

konungr. 
kapitulainnsigli  343. 
Káranes  í  Kjós  116,  197. 
Kárason:  Björn,  Jón. 
Kárastaðir  1  Hegranesi  701. 
Kárhöfn  við  Steingrímsfjörð  128*. 
Kári  Gunnarsson  nyrðra  (1434)  370, 

541. 
Kári  prestr  nyrðra  (1391)  21. 
Kári  þórólfsson,  prestr  eystra  (1441) 

620. 
karína,  karínur  588. 
Karl  Arnórsson  á  Eiðum  (fram  til 

c.  1360)  220,  221. 
Karl  Stegenberg,  umboðsmaðr  hirð- 

stjóra     (1439-1441)     586-587, 

620-621. 
karlmenn,    sakaðir    515.    —    karl- 

mannsverðr  237. 
Karlstaðir  í  Arnarfirði  145. 
Kárr  Bjarnarson  nyrðra  (1421)  294. 
Kársstaðir  í  Helgafellssveit  165. 
Kársstaðir  í  Landbroti  239. 
Kársstaðir     á     Skógarströnd     459, 

460. 

54 


848 


REGISTR. 


Kasarhólmr  í  Strandasýslu  169. 

Kasasker  á  Eyrarbakka  57. 

Kastali,  landamerki  Gnúps  í  Gnúps- 
dal  748. 

kastarskurðr  17,  117^. 

katólskar  messulegendur  341. 

Katrín  hin  helga  55,  61,  77,  99, 
101,  12P,  1262,  139,  180,  181, 
219,  238,  423,  465,  482,  571.  — 
Katrínarkirkja  99,  101,  121,  126, 
180,  199,  513.  —  Katrínarmessa 
58,  76. 

Katrín  Klængsdóttir,  barnamóðir 
séra  Páls  Teitssonar  (d.  fyrir 
1431)  493—494. 

Katrín  Oddsdóttir  (lepps  1431) 
485. 

Katrín,  móðir  þorvarðs  Ólafssonar 
(1422)  299. 

Katryne,  enskt  kaupskip  558. 

Katla  í  Klofa  á  Landi  67. 

kaup  (hjúskapar)  13,  278,  312', 
3442,  354,  392,  394,  395,  449  (opt), 
463,  472,  494'^  496,  525,  5492, 
562,  602,  603,  674,  697.  —  kaup 
(prests)  65,  88^,  118,  125,  198, 
227,  409,  454,  469,  534,  592, 
595,  5962,  671.  —  kaup  (umboðs- 
manns  biskups)  547.  —  kaup 
(ráðsmanns)  652.  —  kaup  (vinnu- 

.  fólks)  417,  474,  535,  536^,  552, 
663,  703.  —  kaupaviðskipti  22, 
25.  —  kaupavitnisbréf  476.  — 
kaupbréf  (kaupabréf,  kaupsbréf) 
15,  279,  318—319,  455—456,  459, 
461,  537.  538,  550,  553—554, 
565-566,  5902,  609—610,  627, 
635,  650,  665,  704—705,  716, 
747,  753',  755,  761,  765.  Sbr. 
jarða(r)kaupsbréf.— kauplýðr  269, 
283.  —  kaupmaðr,  kaupmenn 
269,  277,  282.  -  kaupmáli  246, 
278,  312,  633.  —  kaupmálabréf 
13-14,  246,  274,  278^,  312,  344 
—345,  348,  358,  525,  548—549, 
562,  602—603, 668,  673.  -  kaUpn- 


ingsskapr  268.  —  kaupsetning 
276—277.  —  kaupskapr  22,  269, 
270,  276',  277,  462.  —  kaupskip, 
sjá  skip.  —  kaupslag  2682.  — 
kaupstaðr  23.  —  kaupstefna 
2762.  —  kaupvottr,  kaupvottar 
248,  345,  346,  573,  708.  Sbr.  fé 
kaup,  strandkaup. 

Kaupangr  í  Eyjafirði  380,  460, 
678. 

Kaupmannahöfn  (Hafnia,  Copen- 
hauen,  Kopenhauen)  33,  523,  525, 
644,  645,  646,  647,  705,  706,  766, 
767. 

Keehóll  (nú:  Kerhóll)  í  Eyjafirði 
678. 

Kefiabakki  á  Skaga  11. 

Keflavík  hjá  þorlákshöfn,  rekaland 
frá  Hjalla  í  Olfosi,  Kaldaðarnesi 
og  Krýsuvík  54,  97,  243,  244. 

Keflavík  (í  Höfðahverfi)  712. 

Keflavík  undir  Jökli  166,  179,  571 
-572,  576—577,  578-582.. 

Keflavík  i  Súgandafirði  755. 

Keflavík  milli  Öskubaks  og  Galtar 
í  ísafjarðarsýslu  141,  144. 

kefli  (sbr.  viðr)  6,  698.  —  keflareki 
197. 

keingr  (á  klukku)  109. 

kelda,  keldur  176*,  178^. 

Keldnaeingi  í  Kaldárdal  191. 

Keldnaholt  í  Biskupstungum  402. 

Keldubakki  í  Fljótshverfi  235. 

Keldudalr  í  Austfjörðum  208,  209. 

Keldudalr  í  Hegranesi  701. 

Keldugnúpr  á  Síðu  32,  236,  239, 
683. 

Kelduholt  í  Hornafirði  233. 

Kelduhverfi  í  Norðr-fingeyjarsýslu 
4252,  446,  468,  622,  623,  624, 
698. 

Kelduland  í  Skagafjarðarsýslu  367, 
497-500. 

Kelduland  á  Skagaströnd  572— 
573. 


REGISTR. 


849 


Keldur    á    Rangáryöllum    85—86, 

546. 
Kelduskógr  í  Beruíirði  202. 
kennimaðr,    kennimannaskyld    43, 

160. 
kensla  ípilts)  299,  —  kensla  (prests) 

6152,  Ö42,  644. 
Kepsá  í  Eyjafjarðarsýslu  378. 
ker,  sjá  búsgagn,  sbr.  kirkja. 
kerald,  sjá  búsgagn,  sbr.  kirkja. 
Kerlingarey  í  Hornaíirði  234. 
Kerlingarhólmr    í  Berufirði   eystra 

203. 
Kerlingarholt  í  Staðarsveit  176. 
Kersvogr  (Kesvogr)  í  Strandasýslu 

169,  687. 
Kertan,  sjá  Kjartan. 
Kertansson  (Kjartansson) :  Arnar. 
kerti,  kertahjálmr,  kertaklofi,  kerta- 

pípur,  kertistika,  kertastokkr,  sjá 

kirkja. 
Kesvogr  (Kiesvogr),  sjá  Kersvogr. 
Keta  í  Hegranesi  701. 
ketill,  sjá  búsgagn,  sbr.  kirkja. 
KetiU  Eyjólfsson  nyrðra  (1423)  310. 
KetiU    ívarsson,    norrænn    prestr 

(1427)  347. 
Ketill  ívarsson  á  Varmá  (c.  1390) 

112. 
KetiU  Jónsson  nyrðra  (1446)  694. 
Ketill    Jörundarsson,     prófastr     í 

Hvammi  (d.  1670)  599. 
Ketill  Narfason,  prestr  á  Kolbeins- 

stöðum  (1437-1440)  571,  614— 

615- 
Ketill  Skeggjason   á  Torfastöðum  í 

Miðfirði  (1402-1403)  669. 
Ketill  Snæbjarnarson  syðra  (1436) 

563. 
Ketill  forláksson,  hirðstjóri  á  Kol- 

beinsstöðum  (d.  1342)  180^,  18P, 

182,  183. 
Ketill  þorláksson,    prestr    og    lög- 

sögumaðr  (á  Kolbeinsstöðum,  d 

1273)  181. 


Ketilsdóttir :  Guðrún,  Gunnvör,  Her- 
dís,  Oddný,  Úlfhildr. 

Ketilssker  Miklaholtskirkju  179. 

Ketilsson:    Auðunn,     Einar,     Guð- 
mundr,  Jón,  Teitr,  þorsteinn. 

Ketilsstaðasandr    fyrir    Héraðsflóa 
210. 

Ketilsstaðir  í  Hvammssveit  160. 

Ketilsstaðir  í  Jökulsárhlíð33,219,220. 

Ketilsstaðir  í  Mýrdal  763. 

Ketilsstaðir  á  Völlum  204,  270,  406. 

Ketilsteigr  á  Grenjaðarstöðum  17. 

Kiðey  á  Breiðafirði  167.   —    Kiðey 
>fyrir  landi<  167. 

Kiöjagil  (undir  Spreingisandi?)  456. 

Kiðjahólmr  (Kiðhólmr)   í   Berufirði 
eystra  202. 

Kikasel  í  Laxárdal  í  Dölum  161. 

Kilmannateigr  í  Austfjörðum  205, 
270. 

Kimbastaðir  í  Skagafirði  287,  600. 

Kingeston  á  Einglandi  661. 

Kinn  (Kaldakinn)  345,  468,  710. 

Kinnastaðir  í  Reykhólasveit  685. 

kiriall  (kiriale)  243,  271.  —  kirials- 
kuaterni  151. 

kirkja,  heilög  kirkja  30,  37,  48, 
272  (opt),  309,  316,  319,  349^ 
350,  362,  386  (opt),  387',  391 
(opt),  392,  393*,  394,  400,  402 
(opt)  4032,  407»,  408,  41P,  413, 
414  (opt),  416,  417,  418.  419^, 
420,  421,  422,  424^  425*,  429, 
4302,  431^  432*,  U0\  UV,  443, 
4462,463',  464,  469, 470(opt),4732, 
474*,  476  (opt),  4772,  478  (opt), 
479,  4802,  4882,  522^,  523,  534, 
588,  592  (opt),  638,  642»,  648 
(opt),  671,  675,  676,  704,  732, 
738,  7393,  749,  752,  757, 
760'.    -    kirkjubóndi  181,    486. 

—  kirkjubækr     617,     714.     — 
kirkjudagr  129,    139,    140,    377. 

—  dómr  heilagrar  kirkju  23,  26, 
424.  —  dómari   kirkjunnar  449. 

—  eign,  eignir  (fé,  góz,  peningar) 

54* 


850 


REGISTR. 


kirkna  122,  17^  30^  75^  loi,  102, 
118,  12é,  203,  207,  212,  243, 
249,  262,  272,  286,  319^,  345, 
367,  390,  398,  400^,  402^,  407*, 
414,  416,  418»,  431,  441,  447, 
463,  470,  473,  478,  481,  488'^ 
489,  498,  499,  500,  507,  510, 
511,  5122,  518^  522,  526^  529, 
532,  533,  534,  535»,  568,  569, 
591,  592,  613^  660,  675,  684, 
685,  690  (opt),   692^   693,    704^, 

755,  7572.  —  faðmr  heilagrar 
kirkju  642.  —  kirkjufjara  764, 
sbr,  fjara.  —  formenn,  forstöðu- 
menn  kirkjunnar  420,  506,  526, 
606,  610^  612,  637,  639^  640, 
641,  647,  661,  671,  7391  — 
kirkjufriðr  479.  —  kirkjugarðr 
350,  4642,  4782.  —  hald  á  kirkju 
522.  —  kirkjuhluti  (úr  eign,  jörð) 
125,  158,  377.  —  innganga  hei- 
lagrar  kirkju  470.  —  inngjöld 
kirkju  451.  —  kirkjujörð  113, 
286,  372,  488,  489^,  492.  — 
kirkjuleiðsla  kvenna  129,  596. 
—  lýsing  kirkju  451.  —  lög,  lög- 
mál  heilagrar  kirkju  3,  17,  363, 
401,  403,  415,  422,  424,'  425, 
431,  441,  4782,  488^  496,  502, 
522,  570,  704,  739,  748^.  —  laga- 
bók  kirkjunnar  535.  —  kirkju- 
máldagi,  sbr.  máldagi  45.  — 
kirkjumark  75.  —  máttr  kirkju 
349.  —  kirkjumessa  84,  116.  — 
kirkju  messudagr  136,  139.  — 
kirkjupartr  89.  —  kirkjupening- 
ar  349.  —  kirkjuprestr  233,  448, 
638.  —  privilegia  heilagrar  kirkju 
479.  —  refsing  heilagrar  kirkju 
648.  —  kirknaregistr  286.  — 
kirkjureikningr    123.,    444,    577, 

756,  758,  —  réttr  heilagrar 
kirkju  404.  —  kirkjuskjöl  69— 
70.  —  kirknaskrá  510.  —  kirkju- 
skyld  353,  460.  —  skyldur  kirkju 
383,  384.  —  kirkjusókn  425^,  674. 


—  kirkjustaða  478.  —  kirkjustaðr 
416.  —  kirkjustóll  176.  —  stríð, 
stríða  heilagrar  kirkju  470—471, 
580,  613.  —  störf  heilagrar  kirkju 
401,  515,  613.  —  sveitakirkja, 
kirkjur  in  provincia  760.  — 
kirknatal  379—382.  —  kirkju- 
tíund  40,  56,  101,  129^,  131,  193, 
196,  207,  3412,  342^458,  454,  488. 

—  kirkjutoUr  146,  148,  sbr.  íiski- 
tollr,  guðtollar,  osttollr,  skæðatollr. 

—  umboð,  umboðsmaðr,  umboðs- 
menn  kirkna  254,  261,  263,  390^, 
404,  407,  4182,  438^,  442,  454, 
474,  475,  477,  489,  547  (opt)i 
550,  553,  569,  591^  604^,  606, 
607,  609,  610,  612,  613,  637^,  640, 
641,  647,  7042,  740.  —  uppheldi 
kirkju  89.  —  kirkjuvirðing  86, 
94,  193. 

kirkja,  sjá  alkirkja,  bænhús,  dóm- 
kirkja,  graptarkirkja,  hálfkirkja, 
heimakirkja,  höfuðkirkja,  sóknar- 
kirkja,  útkirkja. 

kirkja,  hús  9,  12,  19,  44,  45,  51, 
53,  55,  60,  62,  65,  68,  69,  85, 
88,  90,  918,  923^  932^  942^  95^ 
98,  102,  105»,  120,  123, 
1272,  128,  135,  136,  137,  138, 
1402,  141,  142,  143,  145,  147, 
156,  159,  160,  169,  173,  174^, 
175,  177,  179,  181,  183,  184, 
187,  188,  190,  192,  194,  200, 
201,  212,  214,  217,  227,  308, 
372,  373,  3742,  375,  376^,  377», 
378,  379',  391,  393,  ,.402,  419, 
423,  466,  467,  511^,  593,  594.  — 
aðgjörð  kirkju,  atbót  kirkju, 
kirkjubót  41^  42,  49^,  51^,  53, 
56,  58,  59,  64,  89,  91,  95,  107, 
161,  183,  193,  199,  201,  203, 
209,  213,  221,  223,  229,  273^, 
349,  373,  375,  469,  569,  595, 
596,  662,  758.  —  bráð  á  kirkju 
61,  114,  181.  —  kirkjubruni 
27,  352,  465.     —     kirkjubúnaðr 


REG]STR. 


851 


223.  —  kirkjudyr  150,  308,  517, 
583,  614.  —  kirkjufyrnd  267, 
345,  4052,  455,  460,  511*,  512^ 
513  (opt),    514  (opt),    526,    666^ 

—  kirkjugerð  94,  597.  —  hrörn- 
an  kirkju  460.  —  kirkjuhurð 
3092.  —  niðrfall  (hrapan)  kirkju 
345,  405,  429,  460,  532,  -  kirkja 
pentuð  innan  182.  —  kirkju- 
prýði  391,  419,  473.  —  rétting 
kirkju  39.  —  kirkjuspell,  kirkju- 
spjöll  187,  466.  —  kirkju  upp- 
gerð  382,  4^^  42,  43,  46,  47,  48, 
5P,  52,  53,  54.59,61,63,66,67, 
77,  782,  792,  86,  892,  90*,  92»,  933, 
943, 96,107, 151, 198, 204,211,221, 
227,  3523,  405.  _  upphressing 
kirkju  404.  —  kirkjuviðr  38, 
942.  —  altari,  háaltari,  sjá  bún- 
aðr  kirkju.  —  bjór,  bjórtjald 
202,  220,  231,  238,  378.  Sbr. 
refill,  tjald  (kirkja).  —  chorus, 
cor,  corus  681.  Sbr.  kór.  —  for- 
kirkja  207,  483.  —  framkirkja 
68,  129.  Sbr.  reflar,  tjöld.  — 
glergluggi,  glergluggr,  glerglugg- 
ar,  43,  45,  56,  63,  65,  67^  68, 
80,  85—87,  96,  97,  99,  100, 103, 
105»,  109,    113,    114,    124,    125, 

126,  128,  130,  135,  142,  143, 
149,  1502,  157,  158,  160,  162— 
165,  170,  172»,  189,  190,  197, 
200,  202,  203,  204,  206,  212, 
2132,  214,  220,  228,  234,  235, 
238,  371,  374,  617.  —  glergluggi 
hálfrar  annarar   álnar    hár  193. 

—  glergluggi  hálfrar  annarar 
álnar  hár  og  álnar  breiðr  217.  — 
glergluggi  kringlóttr  158.  — gler- 
gluggi  stikuhár  173.  —  gluggi, 
gluggar  21,  40.  —  gólf  í  kirkju 
198.  —  kór  21,  49,  50,  57,  68,  79. 
80.  83,    96,  97,    108,    109,    114, 

127,  128,  129,  165,  167,  170, 
187,  189,   197,    234,    238,    421^. 

—  pentan  kórs  48,  207.  — kórdyr 


378,  478.  —  lás,  sjá  búnað  kirkju, 
húsakynni.  —  mellulás  (mella  á 
lás)  715.  —  sacristí  (á  Hólum) 
480.  —  stúka  210.  —  stöpull 
21,  343.  —  sönghús,  sönghús- 
tjöld  58,  59,  86,  100,  116,  148, 
161,  232.      Sbr.  kirkja,    búnaðr. 

—  veggr  39,  43,  49,  99.  —  inn- 
an  veggja  341^,  465,  466.  — 
hálft  þriðja  hundrað  fyrir  að 
gera  veggi  um  kirkju  og  rétta 
hana  39.  —  þak  á  kirkju  49.  — 
þil  undir  kirkju  107. 

kirkja,  búnaðr  kirkju  og  áhöld  (í 
heild  sinni,  sbr.  skrúði,  kirkju- 
skrúði)  38-238,  243,  335,  341, 
371-379,  423,  465-467,  593— 
595,  597,  616-617,  630-631, 
662,  675,  715,  758..  —  vi.  hundr- 
uð    í    öllum   kirkjubúningi    223. 

—  ábreiða  374.  —  ábreiðsl  151, 
194.  Sbr.  kápa,  líkaábreiðsl.  — 
áklæði  342.  —  almarium  21, 
182.  -  altari  40,  47,  48,  51^ 
52,  54,  55,  60,  62  (opt),  67  (opt), 
742,  83,  94,  103,  105,  109,  113, 
117,  121,  123,  129,  139,  155, 
157,  159,  164,  172,  173,  174, 
181,  186,  189,  193,  194,  208, 
210,  212,  213,  220,  221,  222, 
233.  Sbr.  kross.  —  framaltari 
130.  —  háaltari  130,  135,  148, 
154,  188,  193,  238.  —  litla  alt- 
ari  75.  —  Maríualtari  100,   135. 

—  smáaltari  206.  —  útaltari 
148,  188,  193,  238.  —  altaris- 
blæja,  sjá  blæja.  —  altarisbrík, 
brík  yfir  altari,  sjá  brík.  —  alt- 
arisdúkar  20,  38,  41,  77,  90, 
912,  96^  112,  116,  119,  121,  123, 
141,  142,  143,  145,  172^  179, 
225.    —    altarisdúkr  búinn  108. 

—  altarisdúkr  glitaðr  91,  99, 
104,  120,  1582,  169,  173,  210.- 
altarisdúkr  og  á  gullhlað  78.  — 
altarisdúkr  með    hlaði    149.    — 


852 


REGISTR. 


kirkja :  altarisdúkr— altarissteiim]. 

altarisdúkr  með  bleikt  lérept 
158.  —  altarisdúkr  óvígðr  59, 
123,  164,  194,  210.  —  altaris- 
dúkr  glitaðr  með  xvij  peningum 
smeltum  og  gyltum  61.  —  altar- 
isdúkr  með  smá  silfrpeninga  gylta 
XXX.  61.  —  altarisdúkr  veigaðr 
123.  —  altarisdúkr  vígðr  84,  132. 
—  guUborði  breiðr  á  altarisdúk 
61.  —  altarisklæði,  altaraklæði 
20,  38^  89,  40,  41,  43,  45^  46, 
47,  48,  50,  5P,  522,  53^  54^  55^ 
56,  59  (opt),  60,  6P,  62»,  63^ 
64^  65,  662,  672^  gg,  692,  74^ 
772,  78,  792,  80  (opt),  82,  83, 
84»,  852,  86,  87,  89  (opt),  90^, 
91  (opt),  92  (opt),  93»,  942,  952, 
96  (opt),  97,  98,  100,  102,  lOS^! 
104,  105,  106,  1122,  113  (opt)l 
1142.  1162,  117^  119^  120,  121 
(opt),  123  (opt),  1252,  126,  127, 
1282,  129,  132,  136,  137,  138», 
140,  141,  142,  143»,  144,  145, 
146,  147,  149,  1512,  152»,  153, 
154  (opt),  155,  156,  157,  158, 
160,  162,  I642,  1652,  169J 
173,  174,  175,  179,  180,  182, 
1852,  187,  192—195,  197»,  199, 
200»,  201-204,  206,  208,  210, 
212,  213»,  2142,  216»,  2172,  219, 
'  221»,  222,  224,  225  (opt),  226, 
227  (opt),  2292,  231,  232,  233, 
234»,  2352,  237,  372,  373,  374», 
3752,  379,  465,  594,  595,  630— 
631,  715.  —  altarisklæði  og  dúkr 
metið  fyrir  hálfa  mörk  118.  — 
altarisklæði  blámerkt  220.  — 
altarisklæði  glitað  78,  118.  — 
altarisklæði  græn  100.  —  altaris- 
klæði  skínandi  108.  —  altaris- 
klæði  steint  48.  —  altarisklæða- 
slitr  130.  —  altarisklæði  með 
baldikin  173,  181.  —  altaris- 
klæði  með  bastarð  146.  —  alt- 
arisklæði  með  brún  630.  —  alt- 
arisklæði    með    buk(k)ram    191, 


631.  —  altarisklæði  með  dúkum, 
fordúkum,  glituðum  dúkum,  vígð- 
um  dúkum  42,  48,    50,    51,    56, 
58,  60,  62,  74»,  79,  81,    83,    84, 
85,  88,  89,  93,  94,  97,  105,  106^, 
1092,    133,  136,    155,    162,    163, 
186»,  190,    191,    195,    197,    205, 
206,  213,  221,    2302,    234,    237, 
2382,  271,  423.  -  dúkr  með  öll- 
um  altarisklæðum  229.  —  altar- 
isklæði  dúklaust  109.  —  altaris- 
klæði  með  fustan  175.  —  altaris- 
klæði  með  guðvef   133,   150».  — 
altarisklæði  með  hlöðum  88,  1 19, 
150,  158, 172,  191.  —  altarisklæði 
með    gullhlöðum    68,    93,    107, 
124.    —     hversdagslegt    altaris- 
klæði  148,   150.    —    altarisklæði 
með  lérept    99.    —    altarisklæði 
með  pell    (af  pelli,    pellsaltaris- 
klæði)  40,    46,   68,    93,    96,   99, 
120,  124,    135,    145,    148^,    150, 
155,    158,    159,    173,    175,   180, 
181,  220,  617,   —    rautt  altaris- 
klæði   180,  206.    —    altarisklæði 
með  sálún  (af  sálúni)  143,    181. 
—  altarisklæði  af   silki    78,    99, 
148,  376.  —  altarisklæði  af  sæi 
180,    181,    597.     —    altarisklæði 
með  tefling  139,  631.  —  altaris- 
klæði  með  vef  173,  180.  —   alt- 
arisklæði  á  framaltari  130.  —  á 
háaltari  130,  148,  154.  —  altar- 
isklæði  til  háaltaris    .ix.    til    út- 
altara    .v.    og    til    hvers    fernir 
dúkar  með  fordúkum  238.  —  alt- 
arisklæði  fyrir  krossi  100.  —  alt- 
arisklæði  á  Maríualtari  135.    — 
á  útaltari  148.   —  altarissteinar 
47,  63,  74,  77,  87,  118,  124,  139, 
170,    173,    185,    187,    197,    211, 
214,  271,    372,    465^,   466,    595. 
~  altarissteinar  búnir  65»,    67, 
68,  80,  119,  173,  183,  218,  233, 
235.  —  altarissteinn  búinn  með 
reliquijs    68.     —    altarissteinn 


REGISTR. 


853 


(kírkja :  altarissteiun— corporale]. 

silfrbúinn  185,  191.  —  altaris- 
steinar  lausir  189,  196,  234.  - 
altarissteinn  vígðr  12P.  —  alt- 
arisstika,  sjá  stika.  —  ampli, 
amplar  44,  52,  108,  114,  135, 
170,  182,  216,  271,  372.  — 
ampli  amaleraðr  233.  —  ampli 
með  tin  100,  101.  —  antependia 
177,  188.  —  bagall  (-lar)  170, 
238.  —  bakstrjárn  21,  55,  62, 
65,  75,  83,  86,  102,  108^  113, 
117,  118,  119,  130,  133,  135, 
137,  146,  148,  152,  155,  156, 
160,  162, 1652, 170,  172, 173,  177, 
182,  189,  193,  202,  210,  213, 
214,  224,  225,  227,  229,  232. 
234Í  236,  238,  371,  715.  —  ba- 
silicus  með  kopar  74.  —  beðir 
342.  Sbr.  sængrklæði.  —  belti: 
silfrbelti  196.  —  bikar  172.  — 
bjalla,  bjöllur  13,  21,  38,  39, 
40,  46,  48,  49,  50',  51,  54,  55, 
58,  60,  61,  62,  65»,  74,  81,  83, 
84,  88"  89,  942,  95,  102,  105, 
106,  109,  112»,  113  (opt),  114, 
117,  118  (opt),  121»,  124,  126, 
133,  135,  147,  1492,  151,  152», 
1552,  157,  158,  159,  160,  164^ 
170,  172,  180,  182,  183,  186, 
188,  189,  191,  193,  194,  197», 
198.  214,  218,  227,  228,  229, 
230,  231,  232,  234,  235,  374, 
375,  378,  617,  -  dynbjalla  130. 

—  kórbjalla  57.  —  smábjalla 
100,  192.  -  bjarnfell,  bjarn- 
skinn,  sjá  skinn.  —  bjór  378. 
Sbr.  bjórtjald.  —  blað  pentað 
(sbr.  bækr,  páskablað,  paxblað) 
195.  —  blæjur  20,  118,  164.  — 
altarisblæja  86,  102.  —  blæju- 
dúkar  214.  —  bókaskref  86  (sbr. 
bók).  —  bókastóll;  sjá  stóll.  — 
bókfell,  sjá  það  orð.  —•  bókagull, 
sjá  gull.  —  bókakista,  sjá  kista. 

—  bolli  341.  -  bolli  á  kaleik 
715.    —    silfrbolli  171,    -    tré- 


bolli  búinn  172.  —  borð,  sjá 
húsbúnað.  —  borðar  85,  185.  — 
gullborði  61.  —  borgarbúnaðr 
102.  —  brík,  bríkur  61,  77,  84, 
96,  103,  113,  117,  123,  133,  135, 
143,  164,  165,  170,  172,  197, 
198,  200,  216,  217,  238,  371, 
372,  374,  595.  -  brík  yfir  alt- 
ari  39,  40,  44,  47,  48,  51,  52, 
56,  60,  62,  83,  88,  90,  93,  97, 
98,  100,  103,  105»,  108,  122, 
133,  136,  154,  157,  158,  164, 
173,  181,  186,  193,  208,  232, 
371.  —  brík  gylt  með    silfr   55. 

—  altarisbrík    með   búnaði  675. 

—  altarisbrík  gylt  139.  —  alt- 
arisbrík  steind  88.  —  altarisbrík 
með  steinklæði  161.  —  bríkar- 
klæði  20,  38,  48,  50,  55,  56, 
642,  67,  99,  114,  116,  118,  120, 
128,  170,  185,  188-192,  194, 
202,  206,  214,  234,  271,  374.  — 
bríkarklæði  með  bastarð  og  silki 
100.  -  bríkarklæði  rent  100.  — 
bríkartjald,  sjá  tjald.  —  brún 
(-ir)  65,  78,  86,  114,  216,  271, 
374,  375,  597,  715.  -  tvær 
brúnir  litlar  fyrir  framan  kór 
75.  —  brún  vij  álna  78.  —  brún 
innar  um  kirkju  þvert  213.  — 
brún  og  lagðr  á  borgarbúnaðr 
gyltr  með  silfr  100.  Sbr.  dúkr, 
altarisklæði.  —  buðkr.  buðkar 
63,  64,  115,  182,  220,  231.  — 
buðkr  á  altari  210.  —  buðkr 
með  helgum  dómum  (cum  re- 
liquijs)  56,  182,  202.  ■-  fílbeins- 
buðkr,  er  fyrir  huslker  er  haft 
138,  —  oblátabuðkr  44.  Sbr. 
reykelsisbuðkr.  —  crucifixum  í 
húsi  með  undirstöðum  92.  — 
corporale,  corporalia  20,  52,  56, 
74,  75,  77,  852,  107,  108,  123, 
125,  130,  133,  158,  179,  199, 
222,  225,  238,  373,  630-631, 
715.  —  corporale  með  hús  206. 


854 


REGISTR. 


[kirkja:  corporale— fontr]. 

—  corporalia  sjö  í  fimm  húsum 
21.  —  corporale  í  húsi  gull- 
saumuðu  139.  —  corporalia  laus 

.  .XV.  álna  með  rent  klæði  pítal- 
sett  100.  —  corporahshús  silki- 
saumað  99.  —  dalmatica,  dalma- 
dika  20,  43,  55,  74,  81, 120, 177, 
185,  206,  210,  229,  238,  271, 
272.  —  dalmatica  blá  189.  — 
dalmatica  af  guðvef  181.  — 
dalmatica  með  hlöðum  378.  — 
djáknaklæði  39.  —  dúkar  (sbr. 
altarisdúkr,  altarisklæði,  blæju- 
dúkr,  borðdúkr,  krossdúkr,  lect- 
aradúkr,  tjöld)  40,  42,  47^,  48 
,  (opt),  49^  502,  51,  52,  55,  56, 
58,  59,  60,  61,  62,  64,  74,  78, 
79^  80,  81,  83,  85,  88,  89^,  91, 
92,  93  (opt),  94,  95,  96^,  97,  99, 
105,  1062,  109',  114,  118,  120, 
121»,  127,  129,  133,  136,  137, 
140,  143,  151,  155,  162,  163, 
165,  175,  180  (opt),  185,  186 
(opt),  19P,  193,  197»,  199,  200, 
201,  206,  212,  213,  214,  217, 
22P.  2222,  224,  225,  227»,  229, 
280  (opt),  232,  2342,  235,  237^, 
2382,  271, 372,  374  (opt),  597,  715. 

—  dúkr  blámerktr  715.  —  dúkar 
búnir  107,  432.  —  dúkr  búinn 
með  hlað  130.  —  dúkr  búinn 
með  rautt  silki  og    .v.    peninga 

,  130.  —  fordúkar  (sbr.  altaris- 
klæði,  sótdript)  39,  48,  56,  62, 
742,  78,  89,  93,  94,  100,  104, 
108,  109,  124,  172,  185,  195, 
205,  206,  213,  221,  238,  465, 
715.  -  glitaðir  dúkar  43,  46,  61, 
62,  64,  60,  74,  78,  79,  80,  82— 
84,  87,  90,  94,  100,  104,  105, 
118,  117,  124,  139»,  174,  182, 
185,  189,  190,  192,  205,  206 
(opt),  211,  213,  288,  271,  376, 
423,  595,  617,  715.  —  dúkr  með 
glit  að  framan  100.  ■—  hnífa- 
dúkr   (knífadúkar),    sjá   húsbún- 


aðr.  —  hnjádúkr  glitaðr  104.  ~ 
hvítr  dúkr  83.  —  dúkar  lausir 
79,  89,  124.  —  dúkar  með  lérept 
97,  105.  —  dúkr  með  rautt  skinn 
framan    lOO^.    —    silkidúkr  135. 

—  smádúkar  með  rautt  skinn 
100,  —  sprangaðir  dúkar  61, 
90,  105,  107,  108,  109,  113, 182. 
textadúkr  104.  —  typpingsdúkar 
(dúkar  með  typping)  104,  113, 
117,  192.    —    veigaðr  dúkr  189. 

—  vígðr  dúkr  74,  271.  —  dúkr 
yíir  altari  221.  —  dúkar  yfir 
krossi  49,  113.  —  dúkaryfir  líkn- 
eskjum:   yfir  Andréslíkneski  78. 

—  Johannis  líkneski  213.  — 
Marteinslíkneski  21.  —  Nikulás- 
líkneski  (-skript)  172,  221.  — 
Ólafslíkneski  (-skript)  46,  61, 97, 
204.  —  Pálslíkneski  44.  —  þorláks 
líkneski  61,  106.  —  dymbill  104. 

—  eldberi  21,  38,  40,  41,  44, 
502,  60,  63,  64,  65,  67,  68,  69, 
74,  77,'  82,  86,  87,  90,  94,  95, 
97,  104,  1142,  116,  119,  120,  121, 
123,  124,  125,  126,  127,  130, 
185,  136,  140,  148,  150,  151, 
1522,  153,   1652,    159^    ^^q^    iq^, 

164,  174,  182,  185,  189,  190, 
192-194,  197-^00,  202,  204, 
206,  208,  210,  212—214,  216, 
217,  218,  220,  221,  222^,  224, 
225,  226,  227,  229,  230—236, 
335,  371,  372,  374,  630-631, 
758.  —  eldberi  og  glóðarker 
fyrir  mörk  149.  —  einglar  .ij. 
374.  —  eucharistarium  með  silfr 
gylt  og  grafið  og  amalerað  og 
stendr  nær  .ij.  merkr  181.  —  fat, 
sjábúsgagn.  — fata.sjábúsgagn.— 
festi,  festr  271.  —  járnfestr  124, 
232.  —  silfrfestr  172.  Sbr.  glóð- 
arker.  —  fontar  (búnir,  og  óbúnir, 
með  katli,  með  klæði,  með  krossi, 
með  skírnarsá.  Sbr.  fontkross) 
21,  68,  97,  104,   119,    130,    138, 


REGISTR. 


855 


[kirkja:  fontr— höklarj. 

172,  174,  182,  187,  225,  374.  — 
fontklæði  42,  46,  47,  48^,  55, 
56^,  59,  78,  83,  85,  88,  89,  90^, 
96,  101,  103, 106,  107,  108,  117, 
124,  136,  137,  140,  144,  148, 
153,  156,  158,  160,  163,  169, 
172,  179,  187,  195,  202,  210, 
214,  216,  617.  —  fontsiimbún- 
ingr  (-búnaðr)  38,  40—41,  44, 
47,  48,  52,  53,.  60,  62,  63,  74, 
77,  81,  85,  86.  93,  95,  97,  98, 
109,  113,  127,  135,  138,  145, 
149,  151,  152,  155,  157,  162— 
164,  1652,  177^  1852,  189,  191- 
193,  197,  200,  204,  206,  208, 
221,  229,  2302,  231,  232,  379, 
715.  —  formar  74.  —  glóðar- 
járn  118.  —  glóðarker  13,  21, 
382,  40^  41^  42^  442^  46^  47^  432^ 

492,  502,  51,  522,  54,  55,  57,  58^, 
59  (opt),  602,  62,  632,  64,  65, 
672,  68,  69,  772,  78,  792,  802, 
81,  832,  84,  85,  86»,  87,  89^,  90^, 
91,  93,  942,  95  (opt),  96,  97^, 
982,  99^  100,  103^  105',  106 
(opt),  108,  109',  112,  113,  1142. 
116',  117,  118',  119,  120,  1212, 
123,  124,  125,  126,  128^,  129, 
130,  1332,  135,  137,  138',  140, 
141,  142,  1432,  144,  145,  146, 
1472,  148,  149,  1502,  151,  1522, 
153,  155^  156,  157,  159,  160, 
162,  164  (opt),  172',  173—175, 
177,  179,  182,  1852,  186,  I872, 
189-195,  197-200,  202-204, 
206,  208,  210,  212-214,  216^, 
217,  218,  220,  225—229',  230— 
234,  236-238,  335,  371,  374, 
594,  595,  617,  630—631,  758. 
—  glóðarker  festalaus  61,  66, 
75,  85,  715.  —  glóðarker  með 
kopar  75.  88.  —  glóðarker  með 
silfr  forgylt  75.  —  glys,  er  vegr 
xix  merkr  104.  —  gref  143.  — 
grjótbrot  (líkl,  járnkall)  148, 
182.  -  gull  (eitt)  172.  —  bóka- 


gull  182.  (Sbr,  gull,  með  gnll, 
gyltr,  guU-lagðr,  ógyltr,  forgyltr, 
sjá  brík,  brún,  hlað,  kaleikr, 
kross,  skrín,  skript,  spjald).  — 
hamar,  sjá  smíðatól.  —  hametta 

85,  139,  165,  216,  225.  -  hand- 
klæði  21,  60,  62,  64,  92,  115, 
150,  164,  182,  194,  217,  237.  — 

—  veigað  handklæði  55.  Sbr. 
sacrarium  handklæði.  —  hand- 
lín  40,  44,  52,  75,  77,  104,  139, 
143,  163,  2162,  218,  220,  224,  230, 
373,  715.  —  harðsteinn,  sjá  bús- 
gagn.  —  hjálmar  með  járn  375. 

—  með  kopar  375.  —  helgir  dómar 
(reliquiæ):  hönd  hins  heilaga 
Johannis  Holensis  með  armleggj- 
um  82.  Sjá  buðkr,  ker,  kistill, 
pungr,  skrín,  steinn.  —  hjörtr 
(hirtir)  með  kopar  371.  —  horn 
63.  —  horn  búin  171.  Sbr. 
vatnshorn.  —  hringar  með  kop- 
ar  372.  —  huslker,  sjá  ker.  — 
huslpungr  með  pell  196.  —  hæg- 
indi,  sjá  húsbúnaðr.  —  höfuðlín 
68,  74,  75,  77,  99,  117,  124, 
227,  231,  372,  378,  466,  715, 
758.  —    höfuðlín    með    gullhlað 

86.  —  höklar,-  höklar  lausir, 
höklar  fóðraðir  og  ófóðraðir  40, 
41,  47,  52,  55,  56,  59,  62.  65, 
66,  74,  81,  83-87,  95,  96,  100, 
105,  106,  107,  108,  109,  116, 
120,  124,  128,  130,  143,  145, 
153,  154,  156,  163',  164,  173, 
175,  183,  I842,  186,  187,  1^1, 
192,  194,  195,  197,  205,  206, 
208,  216,  224',  227,  230,  233, 
234,  235,  238,  271,  373,  374, 
376,  378,  423,  616,  630-631, 
715.  —  hökull  og  .iij.  dúkar  fyrir 
.cc.  213.  —  hökull  með  baldikin 
104,  181,  216.  —  bláir  höklar 
181,  182,  188.  —  bukramshök- 
uU  hvítr  124.  —  fustanshöklar 
(bláir,  hvítir,   rauðir)    105,    108, 


856 


REGISTR. 


ikirkja:  hoklar— kantarakápaj. 

124,  177,  181»,  ]88^  193»,  216, 
220,  371.  —  grænn  hökuU  157. 
—  guðvefjarhökuU  150.  —  hökl- 
ar  hlaðbúnir  (með  hlöðum)  104, 
188,  378.  —  hversdagshöklar 
(hvítir,  rauðir,  svartir)  104.  — 
hvítir  höklar  104,  105,  108,  157, 

181,  188»,  193.  —  léreptshöklar 
(bláir,  hvítir,  svartir)    177,    181, 

182,  188^  —  pellshöklar  40,  96, 
102,    104,    124,    135,    177,    181, 

188,  193,  218.  —  purpurahökull 
40,  188.    —    rauðir    höklar  104, 

124,  177,  181,  188,  193.  -  silki- 
hökull  181,  218.  -  hökull  með 
skínandi  klæði  104,  108.  — 
svartir  höklar  104,  181.  —  hök- 
ulsefni  með  sæi  149.  —  vefjar- 
hökuU  193.  —  dökkr  vefjarhök- 
uU  193.  —  höklakista  114.  — 
kaleikar  21,  38^  40-41,  42,  43, 
46,  47,  49,  50,  52^  53,  56^  59 
—62,  632,  65^  662^  572^  gs',  69, 
742,  75,  77,  80,  81,  83,  85^,  86, 
87^  88,  892,  90^  91,  93,  95^  96, 
97,  1022,  103,  105,  106,  107,  109, 
112,  114',  117,   120,    121,  123- 

125,  128,  130»,  132,  133,  135, 
136,  139,  142,  143,  147^,  148, 
149,  1522,  154^  155—160,  163^, 
164,  169,  1732.  179,  183,  184, 
186,  I872,  189—192,  195,  197— 
2022,  210,  211,  2132,  2142,  2162, 
218,  220,  222,  225-227^,  228- 
230,  232—234,  243,  335,  371— 
J?75,  376,  378,  379,  465,  466, 
593,  1595,  617,  630—631,  675, 
715,  768.  —  kaleikr  er  stendr 
hálfan  fimta  eyri  101.  —  kaleikr, 
er  vegr  (stendr)  .vi.  aura  87, 
146,  193,  196.  —  kaleikr,  er 
vegr  (stendr)  xij.  aura  82,  99, 
100.  —  kaleikr,  er  stendr  hálfa 
mörk  135,  193.  —  kaleikr  fyrir 
.V.  hundruð  66.     —     gullkaleikr 

189.  —   gullkaleikr  með  gyltum 


smisum  104.  —  gyltir  kaleikar 
108,  177,  195,  235,  271,  715.  — 
gyltr  kaleikr,  er  stendr  vi.  aura 
43.  —  gyltr  kaleikr,  er  stendr 
tvær  örtugar  hins  tíunda  eyris 
43.  —  gyltr  (forgyltr)  kaleikr, 
er  vegr  tíu  aura  61,  86.  —  gyltr 
kaleikr,  er  vegr  .xij.    aura  206. 

—  gyltr  kaleikr,  er~stendr  mörk 
181.  —  gyltr  kaleikr,  er  stendr 
ij  merkr  135,  181.  —  kaleikr 
með  víravirkjum  algyldr  104.  — 
kaleikar  ógyltir  104,    135,    271. 

—  silfrkaleikar  118,  143.  - 
silfrkaleikr  algyltr  150.  —  ij. 
aura  kaleikr  með  silfr  758.  — 
silfrkaleikr  gyltr,  er  stendr  .ix. 
aura  114.  —  kanna,  könnur  171, 
174,  662.  Sbr.  vatnskanna.  — 
kantarakápur  38—39,  40^,  41, 
42,  43,  44,  47,  48^  50,  52,  53, 
55,  56»,  59,  60,  61,  63,  65,  67^ 
68  (opt),  742,  772,  80,81,  83,852, 
87,  882,  893^  90,  93,  94,  96,  97, 
98,  100,  102,  1032,  106,  108, 
109»,  112,  1132,  1142,  117,  123 
—127,  130,  133,  135,  138,  142, 
143,  145—147,  152,  159,  160^, 
164,  165,  169,  172,  174,  175,  179, 

180,  183,  184,  187,  190,  191, 
197,  199,  202,  213»,  214,  216, 
219,  221,  222,  224-227»,  229— 
231,  234,  371,  372,  373,  374, 
377,  378,  423,  594,  715.  -  kant- 
arakápa  blá  með  lérept  148.  — 
kantarakápa  svört  195.  —  kant- 
arakápa  með  bastarð    202,    206. 

—  kantarkápa  með  baldikin  155, 
173,  181,  219,  233.  —  kantara- 
kápa  af  (með)  fustan(i)  [hvít, 
rauð]  158,  193,  218.  —  kantara- 
kápa  með  guðvef  121.  —  kant- 
arakápa  með  (af)  pell(i),  pells- 
kantarakápa  148,  149,  158,  159, 

181,  193,  216,  220.  —  kantara- 
kápa  af  sálúni  181,  193,  202.  — 


REGISTR. 


857 


[kirkja:  kantarakápa— kista]. 

kantarakápa  með  silfrflingju  82. 

—  kantarakápa  af  sæi  (gul,  rauð) 
62,  158.  —  kantarakápa  með 
viljaklæði  182.  —  kápur  82,  84, 
85,  94,  104,  200,  204,  208,  210, 
228,  232,  235,  238,  271,  379,  630 
—631.     —    kápa  kolmerkt  193. 

—  kápa  svört  74.  —  ábreiðsls- 
kápa  120.  —  kápa  með  baldi- 
kin  (baldikinskápa)  20,  120, 
177.  —  hvít  kápa  með  búnaði 
177.  —  fustanskápa  121.  —  káp- 
ur  með  pell  (pellskápa)  20,  120, 
177,  188.  —  kápa  með  sálún  221. 

—  sæikápa  13,  147.  —  vefjar- 
kápa  121.  —  ker  (sbr.  og  sjá 
búsgagn;  sbr.  glóðarker,  vatns- 
ker):  huslker  210,  227,  238.  — 
huslker  með  kopar  117.  —  husl- 
ker  með  silfr  og  kopar  utan 
74.  —  huslker  með  tönn  107, 
214.  —  huslker  með  silfr  45, 
55,  108,  123,  189,  235,  617.  - 
koparker  með  helgum  dómum  67. 

—  krismaker44, 139.  —  krismaker 
með  kopar  170,  372.  —  krisma- 
ker  grafið  með  tönn  182.  — 
krismaker  með  tönn  189,  372.  — 
lýsiker  (Ijósker)  44,  46,  617.  — 
messingarker  39,  160.  —  silfr- 
ker  171.  —  silfrker  með  helgum 
dómum  109.  —  stéttarker  171, 
172.  —  tinker  238.  Sbr.  vatns- 
ker.  —  kerti  195.  —  páskakerti 
238.  —  páskakerti  steint  62.  — 
páskakerti  af  tré  44.  —  upp- 
haldskerti  64.  —  upphaldskerti 
með  tré  172.  —  kertahjálmar  85, 
159,  182,  184.  -  kertahjálmr  af 
járni  (með  járn)  162.  189.  — 
kertahjálmr  með  kopar  423. 
Sbr.  hjálmr.  —  kertakloíi  46, 
64,  65,  66,  74,  180,  221.  Sbr. 
klofi.  —  kertapípur  464.  —  kerta- 
stikur  13,  39-42,  44,  45',  46, 
47,  48^  502,  512,  52,  54,   56,  57, 


58  (opt),  59,  602,  612,  63—67, 
68^  69,  77»,  78',  79',  80.  84— 
87,  892,  902,  92,  96^,  98,  99,  102, 
103',  104,  105,  106  (opt),  107, 
109',  112,  113,  1142,  120,  121, 
123,  1252  126',  128-130,  132, 
134,  142,  1432,  146,  147,  150», 
153—157,  159,  160,  163-165, 
172,  174,  175,  177,  180',  182»— 
185,  190,  191,  193-195,  197— 
199,  203,  210,  213,  214,  218, 
219,  222,  226,  227—228,  229, 
230,  232,  233,  234,  236,  237, 
617.  —  smákertastikur  238.  — 
hálft  annað  hundrað  fyrir  eld- 
bera  og  kertastiku  68.  —  kerti- 
stika  fyrir  hundrað  100.  —  ij 
merkur  fríðar  fyrir  kertistiku  65. 

—  kertistika,  er  standa  mega  iv. 
Ijós  í  62.  —  kertistikur  flæmsk- 
ar  113.  —  kertistikur  með  járn 
(járnkertistikur)  47,  65,  682,  80, 
82,  85,  86,  912,  94,  100,  124^, 
127,  133,  140,  144,  148',  155, 
158,  162,  170,  172,  189,  192, 
202,  230.  —  kertistika  með  járn, 
er  standa  mega  á  .xi.  kerti  195. 

—  kertistika  með  járn  tinuð  45, 
140.  —  kertistika  með  járn  fyrir 
ccc.  139.  —  kertistikur  með 
kopar  38,  41,  47,  49,  59,  63,  65, 
67,  74,  80,  82,  88,  91—94,  95', 
96,  97,  100,  105,  108,  113,  117, 
133,  135,  139,  140,  148,  149, 
155,  158,  1722,  173^  175,  179, 
186,  189,  192,  206,  208,  220, 
373,  375,  595.  —  kertistika  smelt 
með  kopar  74.  —  kertistika  með 
messing,  messingarstika  85, 124, 
135,  162,  173,  371.  —  kerta- 
stokkur  79,  100,  195.  —  ketill, 
katlar:  kirkjuketill  82,  371.  Sjá 
búsgagn,  messing,  skirnarketiU, 
vatnskall,  vatnsketiU.  —  kista: 
bókakista  125,  172,  187,  189, 
224,    229,    715.      Sjá    búsgagn. 


858 


REGISTR. 


[kirkja:  kistlar — krossi 

klæðakista.  —  kistlar:  kistill 
með    helgum    dómum    74,    123. 

—  kistill  búinn  187.  Sjá  bús- 
gagn.  —  klakahögg  135.  Sbr. 
þelahögg.  —  klofi  85.  Sbr. 
kertaklofi.  —  klukkur  7,  21,  38^, 
40,  41,  42,  442,  45,  46,  47,  48^ 
492,  503,  51  (opt),  522,  53,  55,  56, 
57,  58,  592,  60  (opt),  61»,  62^ 
632,  64',  65,  66,  67,  68^,  69,  75, 
77^  78,  79  (opt),  80^  81,  82,  83, 
84^  85^  862,  87,  88^  89  (opt), 
90»,  9P,  92  (opt),  93',  94  (opt), 
952,  96,  97,  98',  99,  100,  101, 
102,  103',  1052,  106  (opt),  107, 
108,  1092,  112,    1132,    114,    117, 

119,  120,  121  (opt),  123,  124', 
125,  126—128,  130,  132',  133, 
135,  1362,  137»^  i3gí^  140-142, 
144—146,  147',  148,  149',  150, 
151',  1522,  153,  154,  1552,  155 
-160,  1622,  163,  154,  155,  170, 
172,  1733,  174,  175,  179,  180, 
181,  183,  1852,  186-2002,  ^OP, 
2022,  204,  206,  210,  212,  213, 
214,  2162—220,  2212,  222^,  224, 
2252,  227  (opt),  233,  2342,  235, 
2372,  243,  335,  371,  374,  375, 
376,  3782,  465^  495,  517,  qsO— 
631,  758.  —  klukkur  er  standa 
.vi.  pund  203.  —  klukka,  er 
stendr  .ix.  fjórðunga  177.  — 
klukka  og    líkakrákr    fyrir  .ccc, 

120.  —  klukkur  .ij.  keyptar  fyrir 
.ixc.  116.  —  handklukka  177, 
181.  —  klukka  hangandi  118.  — 
uppihaldsklukka  120.  —  úti- 
klukka  116.  —  smáklukkur  116, 
154.  —  klæði  172.  —  klæði  með 
dýrú  verki  135.  —  græn  klæði 
100.    —    klæði  með    forn  lérept 

99.  —  klæði  fyrir  Maríu  með 
pell  99.    —    klæði  rent  pítalsett 

100.  —  rauð  klæði  með  sæi  100. 

—  klæðakista  140.  —  steinklæði 
aOO,  148,   161.     Sjá  og  sbr.  alt- 


arisklæði,  bríkarklæði,  djákna- 
klæði,  fontklæði,  klæði  (klæða- 
efni),  messuklæði,  pallklæði,  skrín- 
klæði,  viljaklæði.  —  koddar  171. 
—  pallkoddar  108,  171.  —  texta- 
koddar  208,  372.  —  kolur  47, 
65,  66,  85,  103,  123-125,  140, 
173,  189,  194,  232.  —  kola  fyrir 
krossi  194.  —  kola  af  messing 
162,  234.  —  kirkjukola  21,  38, 
55,  59,  60,  67,  87,    90,    93,    94, 

105,  107,  1092,  120,  185,  187, 
200,  221.  —  lýsikola  48,  56,  64, 
75,  85,  99,  104,  119,  200,  233, 
374.  —  stofukola  375.  —  krákr 
(sbr.  h'kakrákr)  341.  —  krókar 
341.  —  krossar  21,  41,  42,  44, 
45,  46,  472,  48,  49  (opt),  50, 51^, 
52,  53,  54  55,  56,  57,  58,  59,  60, 
61,  62,  632,  64,  65,  66,  67  (opt), 
682,  79,  80,  83,  842,  85,  86,  88, 
89,  91  (opt),  92  (opt),  932,  942 
952,    96,      97,     98,     100,     105, 

106,  107,  109,  112  (opt),  113, 
114,  115,  121,  122,  125,  126, 
128,  129,  132,  135,  136,  137, 
1382,  140—145,  147,  149,  151— 
153,  1552,  156,  157,  1642,  165, 
1722—174,  1752,  183,  186,  189, 
1942,  196,  198,  200,  202,  203, 
212,  214,  216',  221',  222^,  224, 
225',  227,  2302,  233,  234^,  235, 
237,  238,  374,  376.  —  kross  yfir 
altari  (háaltari ;  með  líkneskjum, 
undirstöðum,  silfrbúinni  stöng) 
40,  48,  54,  97,  113,  115,  119, 
125,  155,  157,  158,  174, 189,  375, 
465,  630,  631.  —  búinn  kross 
160,  216,  227,  234.  —  eirkross 
101.  —  fontkross  (sbr,  fontr) 
182,  210.  —  fontkross  með  silfr 
55.  —  guðspjallakross  119,  127, 
170.  —  gyltir  (gullagðir)  krossar 
(með  stalli,  hkneskjum,  undir- 
stöðum,  með  kopar)  74,  139,  146, 
177,  205,  233,  375.  —  kross  með 


REGISTR. 


859 


[kirkja :  kross— líkneski]. 

gullhlað  78,  93.  —  kross  með 
hlöðum  107.  —  kirkjukross  217. 

—  koparkross  675.  —  kross  yfir 
kór  (kórdyrum)  127,  170,  187, 
189,  378.  —  kross  með  líkneskj- 
um  13,  38'  49,  77,  80^,  85,  99, 
100,  104,  105^  106,  107,  113, 
114,  116,  127,  138,  147,  148, 
155,  163.  164,  174,  175,  181, 
184,  210,  213,  214,  217,  220, 
221,  229,  376.  -  líkakross  158. 

—  messingarkross  84,  204.  — 
ómálaðr  kross  593.  —  róðukross- 
ar  (yfir  altari,  með  líkneskjuní, 
silfrbúnir,  smeltir,  steindir,  af 
tré)  44,  48,  55,  58,  61,  78,  79^, 
83,  86,  90,  96,  98,  99,  100,  103, 
106,  108,  111,  118, 130,  136, 150, 
15P,  152,  154,  162,  187,  190, 
193,  195,  197,  208,  213,  237, 
595.  —  silfrkrossar  (búnir,  með 
festi)  21,  38,  139,  271.  -  kross 
með  silfrfestum  172.  —  smeltir 
krossar,  sjá  smeltr.  —  steindr 
kross,  steindakross,    sjá  steindr. 

—  tannkross,  kross  með  tönn, 
sjá  tönn.  —  tinkross,  sjá  tin.  — 
trékross  81  (steindr  vel),  88, 
134,  595,  —  kross  með  undir- 
stöðum  21,  121,    139,    172,   182. 

—  krossdúkr  153.  —  kyrtiU: 
róðukyrtiU  196.  —  lampi  64.  — 
glerlampar  105,  195,  229.  — 
langvængir  69.  —  lás,  kirkjulás 
63,  99,  104,  105,  106,  137,  139, 
187,  213,  341,  342,  374.  —  kirkju- 
lás  og  ein  mella  á  715.  —  inn- 
lás  196.  —  útlás  379.  —  laupr 
með  messing  og  járnstika  undir 
158.  —  lectari,  lectarar  21,  44, 
47,  48,  60^  64,  69,  89,  103— 
105,  107,  109,  114,  123,  124^, 
128,  130,  142,  148,  162,  163, 
175,  189,  192,  194,  200,  210, 
214,    229,    232-234,    238,    631. 

—  lectari  með   gólfum   195.    — 


bókalectari  148.  —  guðspjalla- 
lectari  169.  —  handlectari  fastr 
við  altari  172.  —  lectaradúkr 
(glitaðr,  sprangaðr)  20,  85,  104, 
107,  114,  115,  158,  185,  192.  — 
líkaábreiðsl  107,  114,  135,  139, 
158,  196.  —  líkakrákr  (sbr. 
krákr)  75,  82,  115,  120,  127, 
133,  136,  146,  151,  153,  155, 
156,  158,  160,  162,  163,  165, 
175,  189,  193,  202,  206,  209, 
214,  216,  221,  2252,  229,  232, 
378.      Sbr.  líkakross,   sjá  kross. 

—  hkakult  206.  —  líkasálún  189. 

—  líkneski  (sbr.  dúkr,  kross, 
stika)  74,  83,  132,  615.  —  líkn- 
eski  með  alabastrum  78.  —  kop- 
arlíkneski  49.  —  messingarlíkn- 
eski  196.  —  smálíkneski  21.  — 
Andrés  líkneski  78,  94,  96,  125, 
204,  216,  230,  374.  —  Sanctæ 
Annæ  likneski  109.  —  Antonius 
líkneski  630—631.  —  Basilius 
líkneski  91.  —  biskups  líkneski 
101.  —  Blasiushkneski  109,  125, 
187.  —  Ceciliæ  líkneski  135,  210, 
376.  —  Jacobslíkneski  158.  — 
Johannis,  Jóns  líkneski  65,  90, 
164,  213.  —  Jóns  hkneski  með 
alabastrum  85.  —  Jóns  líkneski 
postula  (evangelistæ)  75,  88,  99, 
112,  127,  128,  140,  149,  196, 
213.  —  Jóns  líkneski  skírara 
(Jóhannis  líkneski  baptistæ,  Jóns 
bílæti,  Johannis  baptista  yma- 
gines)  58,  94,  128,  150, 163,  206^, 
210,  2132,  375,  378,  423,  465.  — 
Jóns  h'kneski  með  alabastrum 
172.  —    Jóns  höfuð  baptiSta  54. 

—  Katrínar  hkneski  121,  139, 
423,  465.  —  Katrínar  hkneski 
með  alabastrum  55.  —  Lauren- 
tius  likneski  98,   142,    162,    196. 

—  Magnús  hkneski  482,  164.  — 
Margrétar  líkneski  af  Norðnesi 
121.  —  Maríu  hkneski  (líkneski 


860 


REGISTR. 


rkirkja:  likneski — mannlaBg]. 

vorrar  frú)  21,  52,  58,  99,  129, 
135,  140,  196,  200,  335,  875, 
376»,  377,  378,  465,  630-631, 
758.  —  Maríu  líkneski  (slétt) 
pentað  21,  106.  —  Mariu  líkn- 
eski  Magdalenæ  75,  158.  —  á 
blaði  Mariu  líkneski  Magdalenæ 
378.  —  Maríu  líkneski  Magda- 
lenæ  það,  sem  ei  kostaði  minna 
en  .X.  aura  í  Noregi  160.  — 
Marteins  líkneski  21,  62,  206, 
7Ö8.  —  Nicholas  líkneski  91,  93, 
107,  109,  113,  149,  150,  164, 
172^  180,  220,  221,  335,  376, 
758.  —  Ólafs  líkneski  56,  67, 
95,  105,  128,  135,  137,  148,  151, 

164,  191,  204«,  214,  376,  423, 
758.  —  Páls  líkneski  postula 
44,  66,  87,  190,  210,  595.  — 
Pétrs  líkneski  postula  49,  52,  54, 
59,  67,  79,  85,  99,  124,  136,  137, 
146,  148,  158,  194,  214^,  221, 
227,  232,  374,  593,  595.  —  Pétrs 
líkneski  með  alabastrum  85.  — 
Stephanus  líkneski  94.  — Thomas 
h'kneski  64,  107,  121,    145,  221. 

—  Trinitatis  líkneski  595.  — 
þorláks  líkneski  48,  49,    58,    61, 

66,  67,  69,  82,  84,  91,  106,  113, 
135,    190,    202,    210,    212,    214, 

215,  219,  220,  227,  228,  237, 
595,  630-631.  —  lindi  179,  230. 

—  lindaskæri  483.  —  merki 
(með  lérept,  með  silki,  steint) 
21,  28,  39,  40^  42,  44,  46,  48, 
50,  53,  55,  56,    57,    63,    64,    65, 

67,  682,  74,  77,  86,  88,  89^,  90, 
93,  96—98,  lOO^  103,  104,  105 
—108,  114,  115,  119,  123,  124, 
126,  1272,  129,  130,  136,  138 
(opt),  1402,  142,  148-151,  152«, 
154,  155«,  156,  158,    160,    162— 

165,  172,  173,  182,  185,  190— 
192,  197,  198,  200,  202«,  204, 
206,   208,    210,    212,    213,    214^, 

216,  217,    221,    222,    224— 230^, 


231,  232,  235,  238,  371,  758.  — 
messuföt,  messuklæði  20,  38», 
40-41,  m  43,  46,  472,  48-50, 
523,  53^  55^  55^  59—622,  632— 
652,  66,  672,  68  (opt),  74,  772, 
78,  80,  81,  822,  84,  85,  86',  87», 
88,  892,  902,  93,  94',  95,  96,  972, 
98,  100,  102,  1032,  104,  1052, 
106, 107, 1082, 109, 112,  IIS^,  1U\ 
116,  117,  118,  120,  123—127, 
130,  132,  135-138,  142«,  143, 
146,  148,  149,  150,  151—154, 
1552,  156-160,  162,  163,  165, 
169,  172,  173,  175,  177,  179, 
180,  181,  183,  184,  185,  187«, 
190-1922,  194,  195—197,  199, 
200,  201,  202,  204-206,  208- 
210,  213,  2142,  216,  218-2222, 
224-226,  2272—2302,  232—235, 
238,  243,  271,  335,  371—373, 
3752,  3762,  378  (opt),  423,  465^, 
466,  594,  595,  597,  616,  617,  630 
—6312,  675,  676,  715,  758».  — 
messuklæðakista  (messufatakista, 
messufata  hirðsla)  21,  39,  41, 
44,  75,  81,  86,  107,  108,  109, 
114,  120,  121,  124,  135,  148«, 
150,  155,  158,  162,  172,  176, 
182,  185,  189,  193,  214,  232.  - 
messuklæðastokkr  (-stakkr)  56. 
—  messuserkr  68,  143,  165,  216, 
225,  238,   715.    —    messusloppr 

104.  —    messustakkr    74,   lOO^ 

105,  107,  114,  158,  170, 199,  200, 
715.  —  missa  með  öllum  reiðskap 
466.  —  munnlaug  (sbr.  sacra- 
rium  munnlaug)  392,  40,  41,  42, 
50,  62,  63,  67,  68,  69^  77^,  80, 
842,  85,  86,  90,  100,  102,  106, 
114,  116,  118,  124,  125,  128, 
143,  144,  146,  148,  153,  155, 
158-160,  165,  171,  174,  179, 
180,  182,  186,  187,  190,  193, 
194,  200,  202,  203,  209,  210, 
2272,  231,  234,  342,  374,  379.  - 
kirkjumunnlaug  44,  121.  —  lýsi- 


REGISTR. 


861 


[kirkja:  munnlaug: — skript]. 

munnlaug  88.  —  skírnarmunn- 
laug  170.  —  pallium  5942.  __ 
panna,  sjá  búsgagn.  —  páska- 
blað  21,  189,  271,  372.  —  páska- 
spjald,  sjá  spjald.  —  patína  107, 
117,  715.  —  patína  læst  85.  — 
páxblað  45,  192,  214,  221,  271, 
594,  630.  —  peningar,  sjá 
það  orð.  —  propiciatorium  (for- 
gylt  með  kopar,  með  silfr)  21, 
75,  ]  72,  423.  —  pungr  með  helg- 
um  dómum  379.  —  reflar  47, 
61,  62,  67,  78,  84,  100,  107,  108, 
119,  121,  132,  140,  144,  145, 
148,  149,  151,  154,  159,  163, 
164,  171,  172,  213,  216,  222, 
225.  —  línreíill  dúklaus  137. 
—  reliquiarium  187.  —  re- 
liquiæ,  sjá  helgir  dómar.  — 
reykelsisbuðkr  172.  —  reykelsis- 
stokkr  amaleraðr  218.  —  róðu- 
kross,  sjá  kross.  —  róðukyrtill 
hlaðbúinn  196.  —  sacrarium, 
sacrarium  munnlaug  (með  blý, 
kopar)  21,  45,  46,  47,  48^,  49^, 
50,  522,  53^  55^  55^  58^  592^  60^, 

61»,  64,  65,  66,  67.  68,  75»,  78, 
79  (opt).  80,  81,  83,  88,  89», 
90,  91,  92»,  932,  942,  95  (opt), 
96,  97,  98,  99,  103»,  1052,106- 
;  108,  109»,  112',    113,    1142,  119 

I  —121 ,  123,  125,  128,  133,  135, 
136,  141,  142,  150,  152,  156, 
162,  164,  170,  172,  173,  175, 
177,  182,  1852,  189,  191—193, 
195,  197,  199,  200,  212,  213, 
2142,  216,  217,  221,  222,  225, 
226,  228-.230,  232-235,  237^ 
238,  271-274,  617,  715.  - 
sacrarium  handklæði  80,  87, 
100,  105,  106,  107,  137.  271.— 
sacrarium  tinker  238.  —  salt- 
kall  21.  —  sálún  (líkasálún),  sjá 
klæði.  —  sár,  sáir,  sjá  búsgagn, 
skírnarsár,  vatnssár.  —  serkr 
85,     224,     235,     378.     379.     — 


sessa,  sjá  húsbúnaðr.  —  silfr- 
belti  196.  —  silfrflingja  83.  — 
silfrrósir  171.  —  silfrskál  að  gera 
af  kaleik  154.  Sbr.  bolli,  brlk, 
brún,  festi,  kaleikr,  ker,  kross, 
merki,  peningar,  propiciatorium^ 
silfr,  skrín,  spænir.  —  silkiskart 
375.  —  skírnarketill  (sbr.  ketill) 
67,    59,    82,   86,    107,  109,  113, 


158,  197,  238,  715. 


skírnar- 


sár  39,  46,  482,  qq^  55^  80,  89, 
93,  95,  97,  106,  108,  114,  139, 
144,  155,  162,  163,  175,  184, 
202,  210,  220,  230,  617.  — 
skjöldr  á  altari  210.  —  skons 
172.  —  skorningr  yfir  altari 
194.  —  skrín  21,  44,  66,  77, 
85%  95,  124,  142,  143,  145,  147, 
1502,  180,  197,  200,  204,  205, 
210,  227,  228,  230,  235,  374.  — 
skrín  yfir  altari  159.  —  skrín 
búið  183,  234.  —  skrín  með 
helgum  dómum  41,  50,  57,  63, 
74,  80,  81,  86,  107,  121,  130, 
165,  184,  186,  199,  227,  238. 
372,  594,  715.  —  gylt  skrín  148, 
208.  ~  koparskrín  594.  —  kop- 
arskrín  gylt  108,  114,  117.  — 
silfrskrín  13,  146,  189,  220.  — 
tannskrín  164,  184.  —  tréskrín 
52,  107,  227.  —  skrínklæði  108. 

—  skrínklæði  með  silki  rautt  99. 

—  skriptir  (litmyndir)  56,  75, 
187,  238.  —  flatskript  með  und- 
irstöðum  161.  —  Agnesarskript 
138.    —    Augustinus  skript  170. 

—  Andres  skript  40,  42,  55,  77, 
114.  —  Bartholomæus  skriptðl. 

—  Basilius  skript  90.  —  Ceciliu 
skript  123,  138.  —  Heimrams 
skript  74.  —  Jacobi  skript  45, 
81.  —  Jóns  skript  170.  —  Jóns 
skript  postula  152.  —  Jóns  skript 
skírara  (baptistæ)  13,  67,  77^, 
147,  160, 198.  —  Katrínar  skript 
69,  126,  181,  219,  238.  -  Katrín- 


862 


REGISTR. 


[kirkja:  skript— spjald]. 

ar  skript  með  steini  61.  —  Kle- 
mens  skript  138.  —  Laurencius 
(Lafranz)    skript    96,    121,    133, 

152,  165,  225.  -  Lucas  skript 
118.  —  Luciuskript  181.  — 
Magnús  skript  181.  —  Maríu 
skript,  vorrar  frú  skript  13,  38^, 
40,  45,  472,  48'^  49  (opt),  50, 
5P,  53,  57,  58,  59^,  60^  61^ 
632,  64^  65^  672^  68^  69,  74,  77, 
79,  80,  81,  83,  842,  852,  86,  87, 
882,  89,  902,  91^  92,  93,  94^,952, 
96,  97,  98,  99,  100,  102,  103^ 
1052,  106-108,  1092,  112—115, 
116»,  118, 119, 121, 123-128, 130, 
133,  136,  137,  1382,  139,  140— 
142,   145-148,   1492,   150,   15P, 

153,  154,  1552,  158-160,  161, 
162,  1642,  165,  170,  172,  174, 
175,  177-181, 183,  184, 186,  187 
(opt),  189,  191,  192,  196,  198, 
200—204,  206,  208,  210,  212- 
2142,  216,  217,  219—2222,  224 
-2272,  228,  230,  232,  234,  235^, 
238,  374,  423,  465,  593,  595, 
631.  —  Maríuskript  með  alabast- 
rum  47,  186,  597.  —  Maríu- 
skript  búin  48.  —  Mariuskript 
gylt  44.  —  Maríuskript  hurða- 
laus  374.  —  Maríuskript  steind 
44.    —    Maríu  skript    með  tönn 

62.  -  Mattheus  skript  138.  — 
Michaels  skript  63,  157,  187, 
203.  —  Nicholas  skript  61,  74, 
98,  112,  119,  121,  181,  189,  221, 
235,  423.  -  Ólafs  skript  46^, 
472,  602,  65^  67^  80,  88,  94,  95, 
97,  116,  156,  162,  170,  187,  192, 
198,  202,  204.  —  Páls  skript 
86,  133.  —  Pétrs  skript  44,  52, 

63,  86,  88,  93,  99,  103^,  108, 
115,  138,  155,  159,  160,  164, 
181,  187,  196,  208.  —  Stephanus 
skript  80,  229^  —  Thomas  skript 
48,  60,  63,  80.  -  Thomas  skript 


erkibiskups  100,  105.  —  þorláks- 
skript  39,  44,  57,   61,    105,  116, 

124,  154,  159,  165,  192,  208, 
233,  236,  238.  —  skrúði,  kirkju- 
skrúði  43,  74,  117,  127,  202, 
374.  —  skrúðakista  375,  715.  — 
skurn  búin  172.  —  skuggsjón 
172.  —  sleggja.  sjá  búsgagn,  ~ 
sloppar  (öbr.  messusloppr)  20 
39—40,  42,  43,  44,   46,  47,  48^,^ 

50,  52,  53,  55,  56^,  59,  60,  612^ 
62,  63,  64,  65,  67^,  68,  74,  77^, 
80,  81,  83,  84,  85,  87,  88,  89^ 
902,  91^  93^  94^  100,  102,  1032, 
106,  107,  108,  1092,  112,  113, 
114»,  117,  120,    121,    123,    124, 

125,  126,  127,  130,  133,  135, 
137,  139,  142,  146,  148,  152, 
155,  156,  158,  159,  160,  164, 
165,  169,  172»,  173,  175^, 
177,  184—187,  189-195,  197, 
199,  2022,  205,  206,  208,  210, 
211,  2142,  216,  220—222,  224— 
2292,  230—2352,  238,  271,  371, 
372,  374,  378,  379,  465,  595, 
616,  617,  630-631,  715.  — 
Knsloppr  118.  —  óttusöngva- 
sloppr  181.  —  sótdript  (yfir  hkn- 
eskjum)  55,  62,  99,  139,  194, 
202.  —   sparlak,  sjá  sængrklæði. 

—  spjöld  (steind)  47^,  53,  J9, 
90,  165,  217,  221.  —  páskaspjald 
100.  —  paxspjald  21,  42,  48,  49^, 

51,  522,  56^  58^  60^,' 77,  79^,  80, 
82,  92  (opt),  93,  94,  96^,  97—100, 
104, 105»,  106,107,  112,113,  114^, 
118,  119,  122,  128,  130,  133, 
135,  136,  143,  155,  157,  163, 
164,  170,  172,  183,  184,  187, 
189,  2062,  208,  212,  214,  216^, 
217,  227,  231,  237,  238,  371, 
372,  374,  631.  —  paxspjald  gylt 
139.  —  paxsjald  steint  51,  55, 
90,  98,  108.  —  pitalsspjald  128. 

—  textaspjald     172,     203.     - 


REGISTR. 


863 


[kirkja:  atakkr— þelahðgg]. 

stakkr  (sbr  messustakkr)  104. 
~  steinar:  altarissteinar,  sjá 
altari.  —  steinn  búinn  189.  — 
steinn  með  helgum  dómum   87. 

—  Sjá  harðsteinar  (búsgagn)  — 
skírnarsteinn  88.  —  Sjá  sliki- 
steinn  (búsgagn).  —  vatnssteinn 
172.  Sbr.  steindr,  steinklæði, 
steintjald.  —  stigi  (-ar)  107,  195, 
220,  662.  —  kirkjustigi  100,  189. 

—  stika  88.  —  altarisstika  (með 
járn,  kopar)  159,  379^  715.  — 
blýstika  226.    —    borðstika  226. 

—  járnstika  (stika  með  járn,  á 
altari,  við  altari,  fyrir  líkneskj- 
um)  21,  39,  44,  55,  60,  62,  74, 
82,  83,  85,  93,  94,  108,  135, 
158,  170,  182,  195,  202,  206, 
208,  2102,  2122,  2132,  220,  238, 
374,  630—631,  715,  758.  - 
koparstikur  (stikur  með  kopar) 
21,  60,  62,  85,  93,  372^,  630— 
631.  —  krókstikur  (með  járn, 
kopar)  83,  123,  173,  221,  225, 
374.  —  messingarstika  170.  — 
stika  með  pjátr  372,  —  tréstika 
rend  172.  —  stóla,  stólur40,  52, 
552,  56,  69,  77,  84,  87,  104, 124, 
139,  162,  163,  194,  210,  216, 
218,  224,  230,  372,  373.  —  stóla 
með  handlín  75.  —  stóll,  stólar 
39,  44,  60,  63,  69,  100,  104,  107 
—109,  123,  124,  130,  189,  195, 
199,  234.  —  bókastóU  (á  altari) 
47,  48,  62,  65,  139,  182,  187, 
222.  —  kirkjustóU  (læstr)  94, 
99',  118.  —   langstólar  62,  617. 

—  prestastóll  64.  —  stökkuU 
99,  114.  -  beinstökkull  165, 
172.  -  subtiU  81,  182,  210, 
271.  —  tabulum,  tabula,  tabule 
(yfir  aUari,  aUarisbrík,  með  brík) 
67,  74,  82,  85,  100,  103^,  105, 
113,  117,  123,  165,  170,  172, 
197,  198,  206,  210,  220,  233, 
235,  238,  374.    —    tabulum  gyU 

Dipl.  I8l.    VI.  B. 


55.  —  texti,  sjá  bækr  kirkju.  — 
tjöld  (um  kirkju  eða  nokkurn 
hluta  kirkju)  40-42,  44,  46,  47, 
49,  50.  51,  55,  57,  58,  59,  63, 
64,  652,  67-69,  77^,  79,  80,  81, 
83,  85,  86,  87,  96,  97,  98,  99, 
100,  102,  103,  108,  109,  113, 
114,  116,  117,  123,  124,  125, 
126,  128,  129,  130,  133,  135, 
136,  143,  146,  147,  150,  154, 
155,  156,  157,  158,  159,  160, 
165,  167,  182,  185,  186,  189, 
190,  192-195,  197,  200,  201, 
203,  210,  212,  213,  214^,  217, 
218,  220,  221,  222,  227,  229, 
233,  234,  235,  237,  371,  374, 
376,  378,  617,  630-631,  715. 
—  tjöld  tvíföld  235.  —  kirkja 
tvítjölduð  sæmilegum  tjöldum  og 
iij  bjórum  238.  —  bjór,  bjór- 
tjöld  202,  220,  231,  232,  238, 
378.  —  bríkartjald  65,  66.  — 
föstutjald  104,  170,  238.  —  stein- 
tjöld  48,  57,  75,  104,  116,  148, 
186,  194,  195,  202,  219,  375.  - 
sönghústjöld  58,  59,  86,  116, 
232.  —  vatnshorn  172,  271.  — 
vatnskaU  (sbr.  saUkaU)  45,  62, 
68,  74,  83,  87,  88,  148,  150, 
465,  662.  —  vatnskaU  með  kop- 
ar  47.  —  vatnskanna  142.  — 
vatnsketiU,  vígðs  vatns  ketiU 
[sbr.  ketiU  (búsgagn),  kirkju- 
ketiU,  messingarketiU]  21,  40 — 
41,  44,  50,  522,  56^  57^  gp^  55^ 
66,  68,  74,  77,  78,  80,  83,  85, 
86,  97,  98.  99,  104,  105^,  106, 
107,  109,  113,  114,  119,  120, 
124,  126,  148,  150,  155,  158, 
165,  177,  182,  189,  192,  195^ 
197,  203,  204,  206,  208,  210^, 
216,  233,  372,  374.  —  vatnsker 
81.  —  vatnskerald  62.  —  vatns- 
sár  172.  —  þelahögg  (sbr.  klaka- 
högg)  117,   124,    125,    143,    163, 


55 


864 


REGISTR. 


[kirkja,  baekr:  Actus— látínubœkr]. 

182,  190,  192,  197,  200,  220, 
222,  224. 
kirkja,  bækr  kirkju,  bækr  af  ýmsu 
tagi  (sbr.  bókagull,  bókfell,  bóka- 
skref,  bókakista,  bókastóll,  sjá 
búnað  kirkju)  17^  39,  42,  60, 
52,  55.  63,  67,  68,  77,  82,  85, 
86,  120,  121,  123,  124,  125,  127^, 
132,  135,  143,  149,  151,  155^, 
173,  177,  183,  185,  190,  19P, 
1942,  195,  196,  2002,  206,  209, 
210,  214^  220,  221,  225^  226, 
228*,  2292,  678.  —  smábækr64, 
134.  —  bók,  er  Kolbása  heitir 
83.  —  forn  skræða  630—631.  — 
quinque  libri  antique  et  putride 
466.  —  bækr  í  selskinni  110, 
140,  163.  —  bókaskrár  106,  715. 
Actus  apostolorum  108,  111.  — 
Alanus  110.  — Alexander  raagnus 
111.  —  altarisbók  43,  55,  60, 
64,  104,  105,  108,  182,  190,  207, 
271,  715.  —  Annálar  fornir  á  x 
bókum  og  lögbók  þar  í  111.  — 
antiphonarium  465^,  466.  — 
Apocalypsis  108.  —  Ártíðaskrár 
20, 41,  43, 100, 114, 172,  194,  210, 
630—631.  —  aspiciensbækr  20, 
43,  104,  143,  150,  163^  182, 
1832,  187,  192,   207,    371%  593^ 

—  Augustinus  de  doctrina  christ- 
iana  111.  —  Augustinus  super 
Johannem  110.   —    Aurora  111. 

—  brefuer,  messubrefuer  12, 
111,  147,  465.  —  breviarium 
Augustini  111.  —  burtsöngva- 
bók  106.  630—631.  —  capi- 
tularius  43,  55,  117,  170,  182, 
190,  193,  207,  218,  238,  271, 
630-631,  715,  —  Cato  með 
glosa  111.  —  Chronica  111.  — 
coUectarius    20,    43,    108,    170, 


4661 


commune.   communis- 


bók,  commune  suffragium  19, 
20%  43,  102,  104,  147,  182,  187, 
465.      715.      —      constitutiones 


claustrales  111.  —  corrector 
193.  —  Cura  pastoralis  110.  — 
Declaracio  Regule  111.  —  de 
canticis  canticorum  193.  —  de 
sacra  scriptura  moralia  110.  — 
de  sanctis  bækr  (sbr.  lesbók, 
proprium)  43,  48,  53,  104,  105, 
109,  163,  271,  423.  465.  —  de 
tempore  bækr  (sbr.  aspiciens- 
bækr,  collectarius,  diurnale, 
legendur,  matutinale,  messu- 
bækr,  sumarbækr,  söngbækr)  12, 

19,  20,    38,    93,    190—191,    465. 

—  Dialogus  20,  111.  —  diurnale 

135,  190.  —  Doctrinale  111.  - 
dominicale,  dominicubækr  102, 
140%  152,    190,    210,    233,    371. 

—  epistole  Pavle  110.  —  feriu- 
bók  238.  —  Flores  beate  vir- 
ginis  110.  —  formæli,  formæla- 
bók  43.  62,  102,  148.  -  Gemma 
animæ  111.  —  Graduale,  Gra- 
dualia  (graðall,  grallarar)  20,  43, 
55,  64,  842,  97,    100,    104,    109, 

136,  140,  150,  162,  170,  182, 
187,  189,  192,  193,  202,  210, 
227,  233,  238,  243,  271,  37P, 
423,  465,  466%  630—631.  — 
Grogorius  super  Ezechielem  110. 

—  Græcismus  111.  —  guðspjöll. 
guðspjallabækr  (sbr.  pistlar)  20, 

38,  43,  46,  48,  100%  108,  150, 
153%  170,  193,  227,  234,  271, 
466%  630—631.  —  handbók  20, 

39,  50,  104,  139,  150,  174,  193, 
371.  —  historia  heilags  korpus 
Christi  631.  —  hymnabækr, 
hymnarius,    hymnarij   (ymnarij) 

20,  43,  52,  55,  71,  104,  117, 
170,  182,  187.  193,  210,  238, 
715.  —  Job  (Jobsbók)  110.  — 
kiriall,  kiriale,  kirialskvatern  151, 
243,  271.  —  kórbækr  170.  — 
lágasöngvabækr  (-kver)  20,  61, 
122,  140,  170,  371,  630—631.  — 
látínubækr    171,    193,     238.    — 


REGISTR. 

[kirkja,  bækr:  l0gendur— sögubækr  (Mattini  saga)]. 


legendur,  legendæ,  legendubækr, 
legendarij  105,  135,  140,  146, 
170,  182,  189^  214,  465,  466, 
715.  —  les,  lesbækr  20,  43,  52, 
1042,  108,  109,  130,  150.  152, 
174,  193*,  210^,  218,  227,  233, 
234,  238,  27r,  466,  630-631. 
þorláksles  84.  —  liber  euange- 
liorum  (&  epistolarum)  108,  238. 

—  liber  Genesis  140.  —  liber 
Hugonis  de  abusibus  claustri 
111.  —  liber  Josuæ,  Ruth  & 
Hester  &  Judith  &  Paralipome- 
non  111.  —  liber  Machabæo- 
rum  111.  —  liber  pastoralis  100. 

—  liber  Sermonum  110.  —  Lu- 
cidarius  111.  —  lögbók  111.  — 
martyrologium  20,  100, 110, 174, 
190.  —  matutinale  135,  187^, 
190.  —  messubækr  (á  ýmsum 
árstimum)  52,  57,  60,   104,  117, 


140, 


146,  152,  157, 
182,  187,  189, 
211,  218,  233, 
715.  —  missalia 
93,  190^  210, 
-  norrænubækr 
—  omi- 
111.    - 


122,  130, 
1622,  163,  174, 
190',  192,  202, 
37P,  465».  466, 
20,  38-39,  55, 
271,  630-63P. 

109,  111,  162,  170,  238 
liæ  diversorum  patrum 
omiliæ  Gregorij  20,  108,  110. 
—  omiliæ  Gregorij  ij  og  xx  á 
norrænu  162.  —  ordo,  ordubækr 
20,  147,  148,  190,  195,  207,  238, 
271.  -  Niðaróss  orda  104.  — 
óttusöngr,  óttusöngvabækr  88, 
136,  243,  27P,  715.  —  Parali- 
pomenon  111.  —  passio  Pauli 
111.  —  passiones  apostolorum 
20.  —  passionarius  apostolorum 
&  aliorum  sanctorum  108.  — 
plenarium  55.  —  psaltari,  psal- 
terium,  Daviðspsaltari  12,  20, 
38—39,  43,  48,  52,  59,  60,  68, 
69,  93,  98,  100,    104,    107,  108, 

110,  117,    121,    126,    133,    136, 
138,    140,    146,    147,    150,    153, 


162, 

193, 

3712, 

715. 

Sbr. 


865 

163,  175,  182,  187,  192, 
209,  210,  2112,  220,  243, 
372,  375,  466,  630-631, 
—  Gloria  psalíerij  111. 
Maríupsaltari.  —  prima- 
lestr  271.   —   prophetæ  minores 

110.  —  processionale  20,  108, 
182,  210,  238,  271,  715.  -  pro- 
prium  de  sanctis  140,  210.  — 
Questiones    Augustini    &   Orosij 

111.  —  reglubækr  111.  —  rím- 
bækr  43.  —  sequenciur,  sequen- 
ciubækr,  sequenciuskrár  20,  43, 
48,  100,  103,  104,  107,  108,  122, 
130,  136,  143,  150,  170,  187, 
190,  193,  202,  210,  218,  233, 
238,  271,  423.  -  sermones  111. 

—  sermones  Augustini  20,   110. 

—  sermónes  de  corona  anni  110. 

—  sermones  Innocencij  tercij  111. 

—  sermones  Leonis  111.  — 
skólabækr  111.— skrár  85,  187, 
190,  271.  —  suffragium  sancto- 
rum  146,  193.  —  sumarbækr 
104,  143,  150.  —  summa  >in- 
corum*  110.  —  summa  virtutum 
110.  —  sögubók  (-bækr)  182.  — 
Ambrosius  saga  182.  —  Andrés 
saga  371.  —  Basilius  saga 
182.  —  Ceciliu  saga  43.  —  hei- 
lagra  manna  sögur  20.  —  Jóns 
saga  baptistæ  179,  465.  —  Jóns 
saga  Hólabiskups  1  látínu  og 
norrænu  375.  —  Jóns 
postula  43  —  Katrínar 
126.  —  Klements  saga  43.  — 
Kross-sögur  báðar  43.  —  Mar- 
grétar  saga  157,  193.  —  vita 
sanctæ  Margrietæ  111.  —  Maríu 
saga  43,  100,  111,  210,  374.  — 
lítil  Maríu  saga  o74.  —  Maríu- 
psaltari  43.  —  Maríu  jartegnir, 
Miracula  beatæ  virginis  (vorrar 
frú)  20,  43,  44,  III2,  211.  - 
Historia  Martini  20  —  Martini 
saga  á  látínu  og  norrænu  20.  — 

55* 


866  REGISTR 

[kirkja,  bækr:  Michaelssaga — Ysidorus]. 

Michaels  saga  157.  —  Nicholas 
saga  148,  172.  182.  —  Ólafs 
saga  60.  —  Postulasögur  111, 
159.  —  Postulasögur  í  látínu 
100.    —    Thomas  saga  64,   100. 

—  Uppreistar  saga  43,  111.  — 
þorláks  saga  61,  67,  69.  —  þor- 
láks  saga  forn  með  legendum 
105.  —  forláks  saga  á  norrænu 
84.  —  þorláks  saga  á  látínu  193. 

—  þorláks  les  84.  —  þorláks 
söngr  84.  —  söngr,  söngbækr 
552,  100,  103,  1082,  109^  135^ 
174,  187,  193,  "194,  211,  212, 
227,  2382,  371  sj^^^  þorláks 
söngr.  —  texti,  textus  evangeli- 
rum  (búinn,  silfrbúinn,  með  silfr, 
með  gyltum  búnaði,  með  tönn) 
21,  40,  49,  50,  63,  67,  77,  80, 
83,  104,  109,  170,  182,  191,  193, 
210,  234,  235,  372,  374,  376, 
715.  —  tíðabækr  55,  57,  76,  100, 
103,  109,  112,  114,  118,  136, 
142,  148,  1542,  160,  171,  172, 
183,  185,  593.  —  tólfmánaða 
bækr  (-tíðir)  102,  103,   118,  256. 

—  Tobias  glosatus  111.  —  veri- 
tas  theologiæ  110.  —  versabækr 
111.  —  Vitæ  patrum  110.  — 
Vitæ  sanctorum  111.  —  Ysidorus 
Ethimologiarum  110.  —  Ysidorus 
de  summo  bono  110. 

Kirkjuból  á  Akranesi  197. 
Kirkjuból  í  Arnarfirði  146^,  691. 
Kirkjuból  (á  Bæjarnesi    eða  Litla- 

nesi)  í  Múlaþingum    á  Skálmar- 

nesi  691. 
Kirkjuból    í    Dalahrepp    í    Barða- 

strandarsýslu  692^. 
Kirkjuból  í  Dýrafirði  688. 
Kirkjuból      í      Hrófbergshrepp      í 

Strandasýslu  130. 
Kirkjuból  i  Kolmúladal  J48. 
Kirkjuból  í  Korpudal  í  ísafjarðar- 

sýslu  688. 


Kirkjuból  í  Langadal  132—133,  596, 

697. 
Kirkjuból  á  Litlanesi  152. 
Kirkjuból  í  Mosdal  265. 
Kirkjuból  (sbr.  nú  Sela-Kirkjuból)  i 

Mosvallahreppi  í  ísafjarðarsýslu 

688. 
Kirkjuból    í   Múlahrepp    í    Barða- 

strandarsýslu  405. 
Kirkjuból  á  Rosmhvalanesi  32,  33, 

103-104,    265.     -     Kirkjubóls- 

brenna  (1433)  530. 
Kirkjuból  i   Skutilsfirði    32,    139— 

140^    556-557,    628,     654.    - 

Kirkjubólsmenn  141. 
Kirkjuból  í  Valþjófsdal  eða  Bjarn- 

ardal  141. 
Kirkjuból  í  Valþjófsdal  353-354. 
Kinkjubær  fyrir   ofan  Leiti  í  Vest- 

mannaeyjum  74,  240. 
Kirkjubær    í   Norðrárdal    í    Húna- 

vatnsþingi  635—636. 
Kirkjubær    (eystri     og    vestri)     á 

Rangárvöllum  32,  84,  86. 
Kirkjubær    á  Síðu,    klaustr,    staðr 

28,  32,  236,  238-239,  434—435, 

603-605,  606-607,  611,    625- 

626,  640,  675,763,  770. 
Kirkjubær  í  Tungu    219—220.    — 

Kirkbæingar  205,  270. 
Kirkjuferja  (Ferja)  í  Flóa  32,  92. 
Kirkjuhamrar  á  Akranesi  197. 
Kirkjuhólmar  Reykjakirkju  í  Olfosi 

96. 
Kirkjuholt  í  Borgarfirði  191. 
Kirkjuholt  í  fverárhh'ð  126. 
Kirkjuhvammr  á  Barðaströnd  690. 
Kirkjulækr  í  Bitru  155,  156. 
Kirkjulækr  í  Fljótshh'ð  32,  37,  81, 

82,  83. 
Kirkjurið  Olfosvatnskirkju  94. 
Kirkjuskarð  (Skarð)  í  Langadal  10. 
Kirkjuvogr  103.  sjá  Vogr  í  Höfnum. 
Kirklækingar  í  Austfjörðum  226. 
kista,  sjá  búsgagn,  sbr.  kirkja. 
Kista  í  Andakil  286». 


REGISTR. 


867 


kistill.  sjá  búsgagn. 

Kjalardalr    1     Skilinannahrepp     í 

Borgarfirði  194. 
Kjalarnes     syðra    36,     114,    561, 

562. 
Kjálkafjörðr  í  ísafjarðarsýslu   142, 

641,  654,  655,  768. 
Kjapteyri  í  Fáskrúðsfirði  226. 
Kjarni  1  Möðruvallasókn  í  Hörgár- 

dal  711. 
Kjartansstaðir  í  Skagafirði  701. 
Kjarrá  í  Mýrasýslu  122^,  125,   sbr. 

Kjörr. 
Kjarraksey  á  Mýrum  180. 
Kjar(r)ansstaðir  í  Dýrafirði  687. 
Kjarransvík  á  Hornströndum    134, 

138,  714. 
Kjóeyjar  á  Breiðafirði  167. 
Kjólsvík  í  Borgarfirði  eystra   223, 

271. 
Kjós(in)    114,    116,    171,    687.    — 

Kjósarsker  117. 
Kjósarhóll  í  Síaðarsveit  178. 
Kjölvararstaðir      í      Reykholtsdal 

119. 
Kjölvegr  undir  Jökli  166. 
kjörgripr  278,  608.     Sbr.  gripr. 
Kjörr,  skógr  og  selstaða  frá  Reyk- 

holti  120,  122(?).     Sbr.  Kjarrá. 
kjörtré  157,  162,  168.      Sbr.    reki, 

tré,  viðreki. 
kjöt,  sjá  matr. 
klakahögg,  sjá  kirkja. 
Klambra.  Klambraland  (nú  Klömbr- 

ur)  í  Laxárdal  í  Suðr-Í*ingeyjar- 

þingi  17. 
klár,  sjá  búsgagn. 
Klasbarði  1  Landeyjum  72. 
Klauf  í  Höfnum  á   Rosmhvalanesi 

108. 
Klaufastaðir      í      Gufudalsþingum 

691. 
klaustr  (sbr.  staðr)  457,  648,    680, 

7602.  —  klaustr  á  Hollandi  695. 

—     klaustr    í   Noregi   604^.     — 

Diepenweenklausfr,      klaustr     á 


Helgafelli,  1  Hoenepe  í  Hollandi, 
KarthuisklaustríZeelhem,klaustr 
í  Kirkjubæ,  Munkalífsklaustr  í 
Björgvin,  klaustr  á  Munkaþverá,  á 
Möðruvöllum,  á  Reynistað,  í  Við- 
ey,  á  Þingeyrum,  1  þykkvabæ. 

klaustrafólk  760. 

klefi,  sjá  húsakynni. 

Kleif  i  Árskógarþingum  375. 

Kleif  í  Axarfirði  18. 

Kleif  í  Dýrafirði  687. 

Kleif  í  Fljótsdal  209. 

Kleifar  í  Dýrafjarðarbotni  143, 
144. 

Kleifar  í  Gilsfirði  627. 

Kleifar  i  Kaldaðarnesshrepp  í 
Strandasýslu  686. 

Kleiíar  í  Kaldbaksvík  á  Ströndum 
181.  169,  686. 

Kleifar  í  Seyðisfirði  vestra  134, 
142,  641,  654,  768. 

Kleifar  fyrir  framan  Oxnahjalla 
217. 

Kleifarvík  í  Strandasýslu  169. 

Klements  hinn  helgi  43,  238. 

Klementsdóttir:  Ingibjörg. 

Klementsson:  Jörundr. 

Klep(p)stía  í  Norðrárdal  507,    630. 

Kleppustaðir  í  Strandasýslu  (nú 
Kleppstaðir)  130. 

klerkr  3,  422,  612,  637,  676.  — 
klerkalifnaðr  680.  —  klerkaráð 
736.  —  klerkatal  421-422.  — 
Klerkatitta  (máldagabók)  34.  — 
klerkdómr  680.  —  klerklausir 
menn  728.  —  klerkleg  embætt- 
isverk  727.  —  klerkleg  stétt  726. 
—  klerkmenn  607,  661,  670,  672, 
724,  725. 

klettr  231,  244,  287. 

Klettr  í  Króksfirði  685. 

Klevenfeld,  Th.  269. 

Klif,  eyðijörð  skamt  frá  Blönduósi 
10,  11. 

Klifshagi  í  Axarfirði  18. 

Klof  í  Norðrárdal  119. 


868 


REGISTR. 


Klofárvellir  (sbr.  Kálfárvellir)  í 
Miklaholtshrepp  618. 

Klofi  á  Landi  67—68,  71,  660, 
661. 

Klúka  í  Arnarfirði  692. 

Klúka  á  Barðaströnd  690. 

Klúka  í  Kaldaðarnesshrepp  í 
Strandasýslu  686. 

klukka,  sjá  kirkja. 

Klukkufell  í  Reykhólasveit  685. 

Klukkuland  i  Dýrafirði  688. 

Klungrbrekka  á  Skógarströnd    768. 

Kluptasandr  í  Austfjörðum  211. 

klyfberi.  sjá  búsgagn. 

Klyfstaðir  í  Loðmundarfirði  223  — 
224. 

klæði  (vefnaðr),  sbr.  búnað  kirkju, 
klæðnað,  sængrklæði  172,  181, 
248,  257,  343,  349,  435,  443, 
506,  509,  567,  616,  684,  690.  — 
hvít  klæði  483  —  græn  klæði 
100.  —  klæði  með  fornt  lérept 
99.  —  klæði  með  pell  99.  - 
rent  klæði  pitalsett  100' ;  sbr. 
pítalsspjald,  sjá  búnaðkirkju.  — 
rauð  klæði  með  sæi  100.  —  iiij 
stikur  klæðis  og  xx  með  þrí- 
breitt  gott  varningsklæði  fyrir 
hundrað  276.  —  verk  á  klæði 
135.  —  steinklæði  100,  148, 161. 

—  viljaklæði  182.  —  vosklæða 
efni,  hvítt,  svart  418.  —  baldi- 
kin  (baldeskinn)  20,  104,  120, 
146, 155, 173^  177, 18P,  216,  219, 
233.  —  bastard  100,  146,  202, 
206.  ~  blámerkt  klæði  220,  715. 

—  borði  85,  185.  — .  gullborði 
61.  —  bukram  (hvitt)  124,  191, 
631.  —  dúkr,  dúkar  684,  686, 
687,  689.  —  ferskepta  150,  179, 

—  fóðr  (blátt)  74,  483.  —  fust- 
an  (blátt,  hvítt,  rautt)  105,  108, 
121,  124^  158,  175,  177,  18p! 
1882,  1933^  216,   218,    220,    371. 

—  glit,  glitaðr  vefnaðr  43,  46, 
6V,  62,  64,  69,  74,  78%  79,  80, 


82—842,  87,  90,  94,  100%  104\ 
105,  113,  117,  118%  120,  124, 
1392,  158%  169,  173,  182,  185, 
189,  1902,  192,  205,  206  (opt), 
210,  211,  213,  238,  271,  376, 
423,  595,  617,  715.  —  guðvefr 
121,  133,  150»,  173,  180,  181.  - 
gullsaumr  139.  —  heiðið  stykki 
154.  —  hringofin  (sótdript)  62. 
-  kolmerkt  (kápa)  193.  —  kult 
206.  —  lérept  (blátt,  rautt,  svart) 
97,  99,  104,  105,  131,  139,  148, 
158,  177,  181,  182,  188%  191, 
255,  371.  Sbr.  merki,  sjábúnað 
kirkju.  —  fjórar  stikur  lérepts 
og  XX  með  tvíbreitt  fyrir  hundr- 
að  276.  —  línklæði,  línrefill,  lín- 
sloppr  118,  137,  147.  —  lín- 
klæðaefni  412,  428.  -  pell  20, 
40%  46,  69,  93,  96%  99%  102, 
104.  120%  124%  135%  145,  148% 
149,  150,  155,  158%  159%  173, 
175,  177%  180,  181%  188%  193% 
196,  216,  218,  220%  617.—  pur- 
puri  188.  —  sálún  124,  143, 
158%  159,  171,  181%  189,  193, 
202,  203,  221.  —  grænt  sálún 
187.  -  silki  78,  99,  100, 148,  181, 
218,  376.  —  rautt  silki  99,  130. 

—  silkisaumr  99.  —  silkidúkr  135. 
Sbr.  merki,  sjá  búnað  kirkju.  — 
skarlat  684.    —    skínandi  klæði 
104,  1082.  _  skorningr  yfir  alt- 
ari  194.    —    sprangaðr   vefnaðr 
60,  90,  104,  105,  107,  108,   109 
113,  185,  192.    —    steindr  vefn 
aðr  48,  88, 161.    Sbr.  steinklæði 
steintjald,    sjá  búnað  kirkju.    — 
stykki    (=  dúkr)    154.     —     sæi 
(gult,  rautt)    13,    62,    100,    147 
149,  158,  180,  181,  597.  -  tefl 
ingr  (klæði)    139,    631.    —    tefl 
ingshægindi    með    koddum    171 

-  typping      104,      113,      117 
192.  —  vefr  fá  messuklæðnaði) 


REGISRT. 


869 


121,    173,    180.    181,    1931     - 
veigaðr  vefnaðr  öð^,  123,  187. 
klæðnaðr,  klæðsla,  vestis  223,  328, 
417,    643,    679.       (Sbr.    búnaðr 
kirkju):    klæði  dag  og  nátt   153. 

—  línklæði  471.  —  messuklæði 
96,  346,  350,  675,  676.  758.  — 
paílklæði  171,  374.  -  skinn- 
klæði  433.  Sbr.  skinn.  — 
dýr  alklæðnaðr  684,  690.  — 
belti,  silfrbelti  196.  —  flingja, 
silfrflingja  83.  —  fuglastakkr- 
inn  góði  684.  —  handlín  75.  — 
hetta  484.  —  hettuklæði  428, 
471.  -  hlað,  hlöð  62,  88,  104, 
107,  119,  130,  149,  150,  158, 
172,  188,  191,  196,  378^,  584.  — 
gullhlað  68,  78,  86,  93^  107, 
124.  —  hlaðbúinn  róðukyrtill 
196.  -  undirhlað  62,  —  hnapp- 
ar,  briggishnappar  299.  —  perlu- 
hnappar  62.  —  silfrhnappar  650. 

—  hosur    484.    —     húfa    277. 

—  kögr  150.  -    lindi  179,  230. 

—  línsloppr  118.  —  silfrspennur 
299.  —  silkiskart  375.  —  skór 
255,  418.  —  konuskór  fyrir  iij 
íiska  277.  —  svartaskór  eindubl- 
aðir  fyrir  iiij  íiska  277.  —  skrúði 
238.  -  skæði  149,  153.  -  sokk- 
ar  663.  —  stakkr  (brúnn,  rauðr) 
484,  6841  -  vosstakkr  299. 

Klængr  prestr    á    Koltreyjustöðum 

(c.  1386-1397)  228. 
Klængsdóttir:  Katrin. 
Klængsson:  Böðvar. 
Knappey  hjá  Grenjaðarstöðum   17. 
Knappstaðir  í  Stíflu  381. 
Knararnes  á  Mýrum  184. 
Knararnes  í  Trékylhsvík  1682. 
Knararnes  á  Vatnsleysuströnd  707. 
knífr  490.    Sbr.  hnífr,    hertygi.    — 

knífadúkr,  sjá  húsbúningr. 
Knífsey  á  Breiðafirði  167. 
Knosi  (sbr.  Knausi  í  II,  b.)    skógr 


Hrunakirkju    á     Gnúpverjaafrétt 

43. 
Knútr    Einarsson    nyrðra    (1431  — 

1432)  370,  371,  442,  495. 
Knörr  i  Breiðuvík  175,  320,  321. 
koddi,    sjá   sængrklæði,    sbr.    hús- 

búnaðr. 
Koðran  Jörundarson  vestra  (1418) 

264. 
Koðransson:  Torfi, 
Kogsvatn  (nú:  Kópsvatn)  í  Hruna- 

mannahrepp  43. 
kola,  sjá  búsgagn,  sbr.  kirkja. 
Kolbása,    bók    á    Breiðabólstað    í 

Fljótshlíð  (1397)  83. 
Kolbeinn  Andrésson  nyrðra  (1422) 

298,  302. 
Kolbeinn  Böðvarsson  nyröra  (1430 

—1449)  3692,  430,  462-463. 
Kolbeinn  Jónsson,  bróðir  áMöðru- 

völlum,  djákni  (1445)  670. 
Kolbeinn  Kolbeinsson  syðra  (1436) 

561. 
Kolbeinn  Pétrsson  í  Ási  í  Holtum, 

í  Garðsvika   og  í  Árbæ  (c.  1397) 

61,  76,  87. 
Kolbeinn  þorgilsson  á  Borg  í  Borg- 

arfirði     (1417—1436)    252-253, 

288,  555. 
Kolbeinn  ábóti  í   þykkvabæ    (1448 

—1449)  762-764. 
Kolbeinsárós  (Kólkuós)  í  Skagafirði 

475,  476,  4772. 
Kolbeinsárós  í  Strandasýslu  169. 
Kolbeinsdóttir :      Halla,     Hallbera, 

þuriðr. 
Kolbeinsson:     Eyvindr,    Guðlaugr, 

Jón,  Kolbeinn,  Ólafr. 
Kolbeinsstaðir    í    Hnappadalssýslu 

180—183,  614—615,  662. 
Kolbjarnarstaðir  (Kollbj  arnarstaðir 

í  Strandasýslu  1301 
kolgjörð    135.     —    kolskógr    235. 

Sbr.  skógr.  —  kolviðarhögg  665, 

666.     Sbr.  viðr. 


870 


KEGISTR. 


Kolgrafarfjörðr    í    Eyrarsveit    173, 

175. 
Kollabúðir  í  Reykhólasveit  685. 
Kollabær  í  Fljótshlíð  73. 
KoUafjörðr  í  Strandasýslu  128,  690, 

693.    -  Kollafjarðarnes  128. 
Kollagata    (Kolagata)    í    Geirþjófs- 

firði  145.  -  Kollagötuá  148. 
Kollason:  Pétr. 
Kollavík     við     í*istilsfjörð,      (sbr. 

Skollavík)  19. 
Kolli    Magnússon    nyrðra     (1448) 

735. 
KoUsá  (Kollá)    í    Strandasj'slu    við 

Hrútafjörð  123,  747. 
Kollslækr  í  Hálsasveit  124. 
Kollsvík  á  Barðaströnd  690. 
Kolmúladalr    í  Barðastrandarsýslu 

148. 
Kolmúli  1  Fáskrúðsfirði  226. 
Kolsholt  í  Flóa  32,  59—60. 
Kolskógsmýri  í  Álptaíirði  232. 
Kolstaðir  1  Miðdölum  163. 
Kolstaðir  í  Seyðisíirði  224. 
Koltungur  í  Mýrdal  í  Vestr-Skapta- 

fellssýslu  763,  764. 
Koltreyjustaðir  (nú:  Kolfreyjustaðr) 

í  Fáskrúðsfirði  227—228. 
kona,  konur  22.  —  konur  ósæmdar 

af  lausum  mönnum  1 — 4.  —  kon- 

ur  sakaðar  515.  —  konurán  724. 

—  konuskór,    sjá    klæðnaðr.    — 

kvonarmundr    536.     —      kven- 

ómagi    181,    sbr.     ómagi.     Sbr. 

eignarkona,  festarkona,  kvinna. 
Kongrsey  á  Breiðafirði  156. 
Kongslönd  á  Skógarströnd  766. 
Kongsmúli  (Konungsmúli)  í  Fljóts- 

hlíð  81,  82. 
Kongsstaðir  í  Svarfaðardal  372, 
Konráðsson:  Johannes. 
konungr  1—3,  9,  23»,  24^,  26,  268^, 

2842,  336  (opt),    461,    462^,  530, 

629,    639,     683.    —    eptirstöður 

konungs    587.    —     konungs  fó- 

geti    23,    24.   —    konungs    friðr 


j      23,  26.    -    konungs  fundr  284. 

—  konungs  hylli  268.  —  kon- 
j  ungleg  makt  706.  —  réttr  kon- 
j  ungs  23,  24,  25,  280,  300.  — 
I  sakeyrir  konungs  587.  —  skattr 
I  konungs  587.  —  skuld  konungs 
I  587.  —  umboðsmaðr,  umboðs- 
I  menn  konungs  23,  26,  263^, 
i  279,  284,  298^  299,  314,  32P, 
I  3222,  3233^  3242^  35^^  359.  462, 
I  629,  644.  —  vinskapr  konungs 
I  268.  —  þjónusta  konungs  283. 
I      —  konungsbréf   268,    284,    321, 

322,  323,   511,    589,    634^,    767. 

—  konungsdómr.  kongdómr  23, 
26»,  252,  268^  275,  277,  284^, 
359,  360,  461,  462,  478.  — 
kapellan  konungs  324.  —  sendi- 
boð  konungs  275.  —  skipan  kon- 
ungs  2,  24.  —  konungssveinar 
283.   -  konungstrúnaðr  268. 

konvent.  konventa  171,  569,   570*. 

kopar,  sjá  málmar. 

Kópavík  við  Arnarfjörð  148. 

kópheldar  nætr,  sjá  selr. 

kór,  sjá  kirkja  (hús).  —  rector  cori 

421.  —  kórbækr  170. 
Kóreksstaðir  í  Hjaltastaðaþinghá  33, 

221*. 
korn  (sbr.  sáld):  mælir  korns  236. 

—  korngarðr  57. 
Kornstapahraun    í    Hraunum  suðr 

751. 
koss  608. 
kostnaðr  343. 
kostr,  sjá  matr. 
kot  468.  —  kotkarl  2. 
Kotá  í  Eyjafiröi  259—260. 
Kotbrekkur    (-brekka)     á    Rangár- 

völlum  84. 
Kotnúpr  í  Dýrafirði  688. 
Kráká  í  Mývatnssveit  705. 
Kraklingahlíð,  sjá  Kræklingahlíð. 
Krákr  Jónsson  gamli  í  Klofa  (á  h'fi 

1423)  68,  310. 
Kráksson:  Eiríkr. 


REGISTR. 


871 


Krákuvöllr  á  Grenjaðarstöðum    17. 
Kringla  í  Miðdölum  163». 
Kringluvatn  í  Reykjahrepp  í  Suðr- 

þingeyjarsýslu  17. 
Kristaphorus  (skip)  269. 
Kristín  Björnsdóttir   (Vatnsfjarðar- 

Kristín    1420—1448)     274,     275, 

290-293,  312,  351-353,    529— 

530,  549,  598,  714. 
Kristín      Guðnadóttir,     Oddssonar 

lepps     (1433)     528—529,    545— 

546. 
Kristín  Jónsdóttir  nyrðra  (c.  1431) 

462-463. 
Kristín  Oddsdóttir  lepps,  fylgikona 

Lopts  ríka  404,  406,  520. 
Kristín  Oddsdóttir   í    Svarfaðardal 

(1388)  14—15. 
kristindómr   441,    647.     —     krist- 

inréttr    23^,    25,    26,    363,    401, 

425,  453,  461,    463',    464^,    478, 

488.  —  kristnir  menn  76^,  425, 

435,  642,  749 
Kristiphorus     þorkelsson      nyrðra 

(1391)  16. 
Kristján     Danakonungr    I.     766— 

767. 
Kristopher  konungr  af  Baiern  376. 

629,    644,    645,    646,    651,    652, 

661,  705-706. 
Kristus:    historia    heilags    korpus 

Kristi  630,  631.  —  Kristbú  2361 

-  Kristfé,  Kristfjárjörð  59,  202, 

212,    2202,    221,    227,    391'.    — 

Kristfjárómagi  537.   —    kristileg 

trú  401.     Sbr.  Jesus  Christus. 
Króeyjar,  sjá  Kjóeyjar. 
krókar,  sjá  búsgagn. 
krókr,  krókar  426. 
Krókr  í  Holtum  71. 
Krókr  1  Norðrárdal  í  Mýrasýslu  507, 

630. 
Króksdalr    í     Suðr-Í*ingeyjarsýslu 

456. 
Króksfjarðareyjar  í  Barðastrandar- 

sýslu  405. 


Króksfjarðarnes  1  Geiradal  685. 

Króksfjörðr  í  Barðastrandarsýslu 
313,  693,  769. 

Krókssaðir  í  Kaupangssveit  699. 

króna  268,  280^  282. 

kronika  680. 

Kroppr  í  Reykholtsdal  32,  121. 

Kroppstaðir  í  Mosvallahrepp  í  ísa- 
fjarðarsýslu  688. 

kross  (sbr.  kirkja)  403.  —  hinn 
heilagi  kross  55, 115, 153.  —  kross 
á  Hoíi  í  Vopnaíirði  676.  —  kross- 
kirkja  54,  115,  153,  173.  — 
krossmark  439.  —  krossmessa 
320,  321.  —  krossmessa  á  haust 
116,  127,  361,  391,  424,  425, 
427,  429,  4752  571,  670^.  - 
krossmessa  ávor,  invencio  crucis 
127,  181,  293,  314,  315,  409, 
410,  412,  413,  436,  452,  510, 
511,  512,  513,  585,  628,  704, 
761,  764. 

Kross  á  Berufjarðarströnd  230. 

Kross  1  Landeyjum  86,  87—89, 
423,  584,  761,  764. 

Kross  í  Ljósavatnsþingum  456. 

Kross  í  Mjóafirði  eystra  225. 

Kross  á  Skarðströnd  158. 

Kross,  Krossar  (syðri  og  ytrij  í 
Staðarsveit  176.  —  Krossalækr 
176. 

Kross,  rekaland  frá  Valþjófsstað 
211. 

Krossaland  í  Lóni  201. 

Krossar  á  Árskógarströnd  375. 

Krossavík  í  Vopnafirði  32,  216— 
217,  218,  256,  531. 

Krossavík  við  þistilsfjörð  19. 

Krossavíkrá  (í  Austfjörðum)  208. 

Krossadalsgil  i  Staðarsveit  178. 

Krossholt  í  Hnappadalssýslu  180, 
186,  198-199,  371. 

Krosslækr  í  Laxárdal  í  Dölum 
161. 

Krossnes  í  Eyrarsveit  338. 


872 


REGISTR. 


Krossnes  við  Reyðarfjörð  226. 

Krossós  á  Langanesi  218. 

Kross-skógar  í  Eyvindardal  204. 
270. 

Krossteigar  á  Tjörnesi  436. 

Krossvík  í  Austfjörðum  2]1. 

Krossvík  í  Grindavík  109,  113. 

krúna,  sjá  króna. 

Kryddhóll  666,  sjá  Gegnishóll. 

Krýsuvík  syðra  33,  54^,  101,  676. 

Kræklingahlíð  við  Eyjafjörð  259, 
260,  678. 

kúgildi  7,  132,  153^  16^  2P,  38,  45 
47»,  48,  49,  51,  53,  56,  59,  60 
6P,  63,  65.  66,  67^  69',  77,  78^ 
79,  80»,  81,  83,  84,  85^,  86»,  88 
89^  90,  91,  932,  94»,  96,  99,  103 
106,  112»,  114,  118»,  1192,  1233 
1242,  126,  128,  129,  132,  133 
135»,  136,  137,  138,  140^,  141 
1422,  1434^   144^    145^  146^  I472 

148^  150^  151,  152,  154,  155 
156,  1592,  160,  161,  162,  163 
1682,  1732^  174,  183,  184,  185^ 
187^  1882,  1902^  1912,  1923 
194,  195*,  196,  198.  200»,  201 
202S  203,  204»,  2052,  207,  209 
211»,  212,  214,  216,  217,  219 
221,  222,  223»,  226^,  227,  229^ 
2312,  234^  24P,  242^,  243^,  244 
247,  252,  254,  255,  256,  257^ 
260Í  265,  267^  271^,  272,  273 
278,  286,  293,  297,  299^  315 
316,  319J  335^  343,  346»,  350* 
356,  371,  372',  3732,  3743^  3752 
376*,  377%  4052,  417,  423,  428*, 
429»,  435%  437,  443,  446,  45P, 
455,  460»,  4662,  457*^  468  (opt) 
471,  472%  473,  474,  477,  483 
(opt),  485,  520,  522,  528^,  531, 
5322,  5343',  536,  537^    538,  5392 

540,  545%  547,  550,  551,  554 
562,  564,  567,  569^,  582^,  583 
590,  592,  593,  594,  596^,  616* 
619  (opt),  627,  628,  643,  650« 
658,  659,  660,    663,    666%    679^ 


683,  684,  685  (opt),  686  (opt), 
687  (opt),  688  (opt),  689  (opt), 
690  (opt).  691  (opt),  692  (opt), 
693  (opt),  694%  696,  700  (opt), 
701  (opt),  702*,  710%  711  (opt), 
714,  716,  748»,  758»,  759,  765. 
—  dauð  kúgildi  375.  —  kúgilda 
höfn  141,  148.  —  kúgildaleigur 
416,  417,  437,  477,  703.  —  kú- 
gildavirt  fé  660. 

Kúla,  sjá  Auðkúla  10. 

Kúla  (Auðkúla)  1  Arnaríirði  691. 

Kúla  1  Staðarsveit  177. 

Kúluá  í  Arnarfirði  146. 

Kúskerpi  í  Blönduhlíð  361,  624— 
625. 

Kvengrjót  1  Saurbæ  156. 

Kvennabrekka  í  Dalasýslu  163. 

Kvennahóll  á  Skarðsströnd  158. 

kver  631,  715. 

kvern  og  lúðr,  sjá  búsgagn. 

Kverná  í  Eyrarsveit  173. 

Kvíabekkr  í  Ólafsfirði  381,  540, 
622. 

Kvígandafell  (Kvíanda-,  Kvíindis-, 
Kvikandafell)  í  Tálknafirði  6—7, 
590,  609-610,  615-616,  633.  — 
Kvikfellingar  T. 

Kvígindisdalr,  sjá  Kvikindisdalr. 

Kvíguvogar  í  Gullbringusýslu  32, 
105—106. 

kvikfé  43,  47,  57,  110,  117.  133, 
196,  202,  235,  371,  374»,  375, 
437,  466,  511»,  694,  715. 

Kvikindisdalr  (Kvigendisdalr)  í 
Suðr-þingeyjarsýslu  377,  698. 

kvinna  =  eiginkona  589. 

kvísl  287. 

Kvísl  í  Tálknafirði  7, 

Kvíslavötn  á  Tvídægru  122. 

kvittanarbréf,  kvittanciubréf  263, 
266,  309—310,  389-390,  399— 
400,  404,  4132,  433,  438,  476— 
477,  497,  526,  544,  546,  552, 
578,  611,  633,  639%  694,  740. 

kýU  2302. 


REGISTR. 


873 


kyn,  sjá  ætt. 

kyndilmessa  84,     116,    494,    648, 

650. 
Kynn,  sjá  Kinn. 

Kypislaug    í    Berufirði   eystra  203. 
Kýraugastaðir  á  Landi  65^. 
Kýrhólmar,  sjá  Kirkjuhólmar. 
Kyrinastaðir  í  Hvammssveit  293. 
Kyrkjubær  61.     Sjá  í^ykkvibær. 
kyrtill,  róðukyrtill  196. 
kækimeistari  409,  425. 
kæra  855,  359,  371,  387,  402,  416, 

418,  419,  422.  —    kærslusunnu- 

dagr  22.  —  kærumál  608. 
kögr,  sjá  klæðnaðr. 
köstr    57.       Sbr.    skurðr.     kastar- 

skurðr. 

Lac,  sjá  mjólk.  matr. 

laceracio  307. 

Lader,  sjá  Hlaðir. 

Lafranz  Hallvarðsson  nyrðra  (1426) 

389.     Sbr.  Laurencius. 
laga-,  sjá  lög. 
Lágafell  (hvorttveggja)  í  Miklaholts- 

hrepp  166,  580, 
Lágagnúpr  á  Barðaströnd  690. 
Lagardalr  1  Noregi  347. 
lágasöngvabók,  sjá  kirkja. 
Lágheiði  í  Skagafirði  565. 
laici  8053,  306,  307,  733. 
Laki  á  Suðrheiðum  244. 
Láland  í  Danmörku  279,  280. 
Lambá  á  Tvidægru  1221 
Lambablikstaðir  í  Hornafirði  233. 
Lambadalr  í  Mýrasýslu  122. 
Lambatungur  í  Eih'fsdal  117. 
Lambatungur  Gilsbakkakirkju  121. 
Lambatungur  á  Síðu  237. 
Lambavatn  á  Barðaströnd  690. 
Lambey   í   Fljótshlíð    32,    72,    79, 

81. 
Lambey  í  Norðr-Múlasýslu  219. 
Lambhagi  á  Rangárvöllum  72. 
lampi,  sjá  búsgagn,  kirkja. 


lán  4262. 

lana  327.     Sbr.  ulL 

land  (=  ísland)  2683.  270^  276, 
277,  281,  282,  283,  318!  408.' 
411,  413,  424,  426,  449,  45L 
458,  459,  460^  46P.  462,  463, 
478»,  639*,  679,  706,  739.  - 
landsins  lög  3,  48,  495.  —  lands- 
ins  nauð  281.  —  landsins  siðr, 
landssiðr  125,  277.  —  landsins 
vani  268.  —  landsfjórðungr  274. 
—  landslagabók  589.  —  lands- 
vist  8,  9.  —  landsþing  281. 

land  (terra,  mótsetning  sjóar)  148^, 
161,  169,  2052,  271,  656.  —  land- 
sker  169. 

land  (prædium,  =  jörð):  landa- 
merki  16,  175—178,  243,  287, 
315—316,  3543,  355,  564,  585, 
589^,  611,  622,  633,  655,  668, 
669^  697,  748,  7522.  -  landa- 
merkjabréf  (-skrá)  243,  585.  611 
—612  -  landból  629.  —  land- 
eigendr  115,  160.  -  landeign 
139,  287,  565.  --  landkaup,  sjá 
jarðarkaup.  —  iandnám  241.  — 
landseti  468,  515.  —  landsgæði 
7.  —  landskuld  7,  180, 183,  246, 
258.  263,  416.  417,  474,  485, 
547,  602,  608,  703,  709,  710*, 
711  (opt),  712.  -  landsleiga, 
landleiga  42.  437,  477.  —  lands- 
nytjar  594.  —  landsnytkun  241. 

Land  (syðra  og  ytra)  í  Axarfirði 
423,  472. 

Land(ið)  í  Rangárþingi  310^  311, 
577,  660.  —  Landmannahreppr 
310^  311. 

Landbriktsson :  Gottskálk. 

Landeyjar  í  Rangárþingi  428,  584, 
761,  764. 

landráðasök  462. 

Landsdeildarhólar  í  Norðr-ísafjarð- 
arsýslu  138. 

Langá  á  Mýrum  8^,  122. 

langafasta    66,    69,    99,    103,    116, 


874 


REGISTR. 


151,  152,    158,  "195,    236,    403^, 

442,  457,  485,  526,  555,  567,  604, 

703. 
Langagerði  í  Hvolhrepp  70,  73,  81, 

83. 
Langahlíð  á  Suðrheiðum  244. 
Langanes  í  Arnarfirði  147. 
Langaneshólmr   í   Berufirði  eystra 

203. 
Langanesstrandir  30. 
langbönd,  sjá  húsakynni. 
Langebeck,  Jacob  312. 
Langey    á    Breiðafirði    157,  .158^, 

171. 
Langholt  (efra  og  neðra)  1  Hruna- 

mannahrepp  32,  42^,  43,  46^  49, 

617. 
Langholt  í  Skagafirði  316. 
Langi-Bárðr  í  ísafjarðarsýslu  (fyrir 

1397)  136. 
Langagil,  sjá  Langidalr. 
Langidalr  í  Arnarfjarðardölum  146. 
Langidalr    í   Húnavatnssýslu    266, 

314,  320,  351,  659,  664. 
Langidalr  á  Langadalsströnd    132, 

596,  597. 
Langidalr    (>Langagil«)    afrétt   frá 

Miklaholti  179. 
Langidalr  (hvortveggja)    á  Skógar- 

strönd  1653,  673,  674,  766. 
Langireki  á  Tjörnesi  18. 
Langivatnsdalr  1  Mýrasýslu  184. 
lás,  sjá  húsakynni,  kirkja. 
Lateranense  concilium  727. 
látína,  látínubækr  5,  20,  366.     Sjá 

kirkja. 
Látr  í  Aðalvík  247—248. 
Látr  (á  Bak  Látrum)  í  ísafjarðar- 

sýslu  133.     Sjá  Baklátr. 
Látr  (ytri)  við  Eyjafjörð    13,    26— 

27. 
Látr  við  Mjófafjörð  vestra  31.    — 

Látrabók  31,  34. 
Látratangi  á  Skaga  11. 
Látravík  á  Hornströndam  145. 
látún,  sjá  málmr. 


Lauðmundr,  sjá  Loðmundr. 
Lauíás  í  Suðr-þingeyjarsýslu  368^, 

370,  373-374,   380,    383,    390- 

391,    466-467,    528,    547-548, 

550,  551,  624,  663. 
Laugaból  í  Arnarfirði  691. 
Laugaból  1  Kirkjubólsþingum    133, 

696. 
laugadagr  (laugardagr)  362. 
Laugaland    (hvorttveggja)    í   Eyja- 

firði  699. 
Laugaland  i  Fljótum  249,  250,  259, 

265—266. 
Laugaland    í  Hörgárdal    279,    381, 

436,  659—660. 
Laugar  í  Flóa  52. 
Laugar  í  Hrunamannahrepp  43, 
Laugar  í  Hörðadal  405,  516. 
Laugar  í  Reykjadal  í  Suðr-þingeyj- 

arsýslu  361,  455,  456,  564,  565. 
Laugarbrekka  undir  Jökli  615. 
Laugardalr  í  Hörðadal  405,  516. 
Laugardalr  í  Tálknafirði  6—7, 149, 

262,  335—336,  590,  610.  —  Laug- 

ardælir  7,  149. 
Laugardalsá  í  ísafirði  135. 
Laugardælur  1  Flóa  53. 
Laugarhús  i  Fnjóskadal  209. 
laugarkveld  212. 
Laugarnes  með  Sundum    33,    112, 

751. 
Laugarvatn    í  Laugardal   í  Árnes- 

sýslu  32,  91. 
Launansholt,  sjá  Lunansholt. 
launsáttir  "515. 
laupr,  sjá  kirkja. 
laupr:  sjö  laupa  land  313. 
Laurencius    (Lafranz)     píslarvottr 

hinn  helgi  96,  98,  121,  123,  142, 

152, 162,  165,  196,  226,  641,  642, 

706,  722,  7402.  _  Laurenciusdagr 

(-messa)  505,  507,  509,  630,  631. 

—  Laurenciuskirkja  96,  132,  141, 

152,  194,  217,  378,  641. 
Laurencius  Mws  ráðsm.aðr  í  Björg- 

vin  (1426)  337. 


REGISTR. 


875 


lausagóz,  laust  góz  17.  21,  133, 
256,  260^.  265,  266,  284,  290, 
291^-292,  294,  312,  318,  314, 
317,  319^  338,  344.  345^  354, 
3762,  377',  379,  383^.  386,  387, 
388',  389,  390,  391,  402,  404, 
407^  408,  409,  416,  419,  431, 
435,  443,  453.  454,  459^,  462^, 
473,  48P,  491,  505.  507,  511. 
514,  521,  531,  551,  553',  566, 
586'.  589,  590,  608^,  622,  627, 
628,  629,  649,  659,  674^,  678^, 
695. 

lausamáldagar  36. 

lausir  menn  1 — 4. 

lausn  241,  403,  451,  588^,  671.  — 
lausn  (jarðar)  556. 

Laxá  á  Ásum  í  Húnavatnsþingi 
10. 

Laxá  í  Borgaríirði  eystra  223. 

Laxá  (hin  litla)  í  Hrunamanna- 
hrepp  43.  —  Laxárgljúfr  44.  — 
Laxárós  43. 

Laxá  í  Kjós  116. 

Laxá  í  Laxárdal  í  Dölum  161. 

Ltixá  í  Laxárdal  í  Húnavatnsþingi 
11. 

Laxá  1  Leirársveit  194. 

Laxá  í  Staðarsveit  á  Snæfellsnesi 
178. 

Laxá  í  Suðr-þingeyjarsýslu  304. 

Laxárdalr  í  Dalasýslu  273,  545, 
674,  765. 

Laxárdalr  í  Hrunamannahrepp  42. 

Laxárdalr  í  Húnavatns-  og  Skaga- 
fjarðarsýslu  16,  641,  642,  643. 

Laxárdalr  í  Lóni  233. 

Laxárdalr  á  Skógarströnd  459. 

Laxárdalr  í  Suðr-þingeyjarsýslu 
521,  522,  567,  578,  697,  709, 
710. 

Laxármýrarós  í  Suðr-þingeyjarsýslu 
672. 

Laxavík  hjá  Sjáarborg  287. 

Laxfoss  í  Kjós  116. 

Laxholt  á  Mýrum  188. 


laxveiðar    (laxfiski)    18,     43,    112, 

1222,    135^    169^    184,    188,  304, 

362,  565,  6721 
lectari,  sjá  kirkja. 
lectia  88. 
lectus  681. 
leg  3432.  —  legstaðr  207,  350,  483, 

675.     Sbr.  legkaup. 
legalis  pena  523. 
legáti,  legatus,  legacio    723,    724', 

725,    726,    727,    728^,    729,    752, 

760. 
legendur,  sjá  kirkja. 
legifer  1.     Sjá  lögmaðr. 
legisterium  3.     Sjá  lögbók. 
legkaup    (legsaungskaup)    5    (opt), 

101,  5042. 

legorð  421,  430,  441,  442,  463. 

leiðangr  23. 

leiðarbréf  729. 

Leiðarhólmssamþykt  (1513)  597. 

Leifsson:  Jón,  Ólafr. 

Leifstaðir  í  Húnavatnssýslu  701. 

Leifstaðir  í  Kaupangssveit  678. 

leiga.  leigur,  leiguburðr  7,  10,  15, 
56,  102,  120,  125,  238',  246^, 
288,  2991  302,  335,  467,  483, 
512^  551,  561,  650,  683,  699 
(opt),  700  (opt).  —  xij.  álna  leiga 
af  c.  15,  99.  —  leigsala  290, 
397',  398,  —  leiguland  116.  — 
leiguleigur  246,  288,  299,  302, 
340,  561.  —  leiguleiguleigur  302. 
—  leigustaðir  168,  693  (opt),  700. 
Sbr.  lögleiga. 

leikmenn  249,  268,  285,  304,  384, 
392,  400,  40P,  407,  416,  420, 
423,  425,  426,  429,  432.  437, 
448,  4502,  463,  474,  479^,  481, 
487,  489^  499,  500,  534,  535^ 
570,  607,  608,  612,  613^,  634, 
656,  706,  723,  724,  742,  752,  760. 

Leikskálar  (hvorirtveggja)  í  Kinn 
345. 

Leirá  í  Grunnavikrhreppi  í  ísa- 
fjarðarsýslu  138. 


876 


REGISTR. 


Leirá  í  Leirársveit  194,  195. 
Leirhöfn    á    Grjótnesi     18,     259— 

260. 
Leirmúli  í  Dalasýslu  162. 
Leirubakki  á  Landi  67. 
Leiti  á  Skógarströnd  459. 
Leiti    (fyrir    ofan    Leiti)     í    Vest- 

mannaeyjum  74. 
Leitukvennabásar  í  Grindavik  8 
Lenn  á  Einglandi  337,  670. 
lénsmenn  2,  317. 
lénur  (mellénur)  230^ 
Leo  auctor"  sermonum  111. 
Leodiensis  clericus  736. 
Leonardus  abbas  &  confessor  710. 
lérept,  sjá  kirkja,  klæðnaðr. 
les,  sjá  kirkja. 
lest  (lesta)  skreiðar  826,  829*,  830, 

556,  559,  560. 
lestr  457. 

létorf  73,  76,  184,  208.     Sbr.  torf. 
leuca  (sbr.  vika  sjáar)  329,  332. 
lex,  leges  (sbr.  lög)  324^,  328,  831, 

333»,  337,   646.     -     lex    divina 

395.  —  lex  favia  646,  653. 
Leyffur,  sjá  Loptr. 
leyíisbréf  557,  563,  573,  574,  582, 

605. 
Leyningar,  rekamark  frá  Miklaholti 

179. 
Leyningr  í  Eyjafirði  570— 571,  678. 
Leysingjastaðir  í  Hvammssveit  293. 
libelli  famosi  743. 
liber,    libri    306,     328,    681.      Sjá 

kirkja. 
libra  (sbr.  pund)  558^  575. 
licencia  324,  767. 
líf:  að  fyrirgera   lífi    sínu  276.    — 

lifan  (=  fæðiug)  258.  —  h'fsháski 

403.  —  líftjón  3591 
Lifr  í  Bolungarvík  755. 
Lifrkerstaðir  í  Bolungarvík  141. 
ligeus  326. 

lignum  (sbr.  viðr)  328. 
lík  85,  132,  139,    185,    186»,    194, 

199.  227.  229,  372,  376.  485.  — 


líkafærsla  125.   132,    193,    199^. 

líkmenn  131,  143.    —    líksöngs- 

eyrir  5  (opt). 
líkakrákr,  sjá  kirkja. 
líkami  23,  25^  350^  482,  483,  486, 

492,  522,  561,    6752.    _    1^1^^^- 

legr  eiðr  411.  —  líkamsgalli  726. 

—    líkamslosti,  líkamleg  munuð 

394,  457,  496. 
Líkastapi  1  Arnarfirði  148. 
líki  (bætr)  462,  7312. 
líkneski  675.  —  Maríulíkneski  350, 

676.     Sjá  kirkja. 
lín,  sjá  klæði,  vefnaðr;  sbr.  kirkja. 
Línakradalr  í  Húnavatnsþingi  351, 

352,  707. 
Lincoln  á  Einglandi  651. 
lindaskæri  483. 
lindi,  sjá  klæðnaðr. 
línlak,  sjá  sængrklæði. 
liquor  605. 

Litlafjara  í  Náttfaravíkum  18. 
Litlahhð  á  Barðaströnd  689. 
I  Litlamýri  i  Skagafirði  623. 
I  Litlidalr  i  Sléttadal  521. 
i  Litliskógr  í  Miðdölum  163. 
Litlitorfstapi  í  Staðarsveit  176. 
I  Litlukornholt  í  Staðarsveit  177. 
literæ:    litera    canocis(!)    411.     — 

litera  citacionis  392.    —    literæ 

comminatoriæ  327,  331.  —  literæ 

promotoriæ  327.  —  literæ  quad- 

ratæ  365^  —  literæ  testimoniales 

304. 
Ijár,  sjá  búsgagn. 
Ljáskógar  í  Dalasýslu  665,  666. 
Ijós  (kertaljós)  62,  372^.    Sbr.  Ijós- 

tollr. 
Ljósá  í  Fannardal  225. 
Ljósaland  í  Vopnafirði  257. 
Ljósavatn     1     Suðr-þingeyjarsýslu 

380,    455—456,    480,    531,   532, 

544,  663.  —   Ljósvetningar  456. 

—  Ljósvetningareki  456. 
IjóstoIIr,  sjá  lýsitollr. 
Ljótardalr  í  Strandasýslu  130. 


REGISTR. 


877 


Ljótastaðir  í  Landeyjum  88. 
Ljótr  Helgason    prestr    í    Selárdal 

(c.  1431  og  þar  eptir)  492,   525, 

529,  781. 
Ljótr  nyðra  (um  1440)  619. 
Ljótshólar  í  Svínadal  í  Húnavatns- 

sýslu  293. 
Ljótsson:  Sigfús,  þorviðr. 
Ljót(s)staðir   1    Helgastaðahrepp    í 

Suðr-þingeyjarsýslu  19. 
Ljótsstaðir  í  Vopnaíirði  257. 
Ljúfusfaðir  í  Kollaíirði  128,  691. 
lóðakkeri,  sjá  skip. 
Loðinsson:  Eyjólfr. 
Loðmundarfjörðr  eystra  224. 
Loðmundr    Eyjólfsson    (c.    1430- 

1440)  435. 
Loðvík  Hallsson    prestr    á  Breiða- 

bólstað  í  Vestrhópi  (1439  og  þar 

eptir)  591.  600,  604,  607. 
lófatak  461. 
Lómagnúpr  1  Fljótshverfi  (nú :  Núp- 

staðr)  199. 
Lómatjörn  1  Laufássþingum  373. 
Lón(ið)  í  Austr-Skaptafellssýslu201, 

233. 
Lón  (Einarslón)  undir    Jökli    176, 

188. 
Lón  (Lónaland)  í  Grindavík  102. 
Lón  {=  Kaldalón)  137. 
Lón  í  Kelduhverfi  622. 
Lón  á  Langanesi  218. 
Lónafjörðr  í  Jökulfjörðum  138. 
Londonia  (Lundún)  558,  574,  575, 

582.  651. 
Lónsheiði  eystra  lO^. 
Loptr      Filippusson,      Loptssonar, 

bóndi    í    Saurbæ    á  Rauðasandi 

(d.  1377)  149. 
Loptr  Guttormsson  ríki    á  Möðru- 

völlum    í    Eyjafirði,     >hirðstjóri 

norðan    og    vestan     á    íslandi« 

(1427;    d.    í    Aug.— Sept.    1432) 

248,    250,    251—252,    260,    261, 

269,  273,  281,  308,    312,    317— 

319,  344,    355,    368,    369^,    378, 


383^  389,  397-398,  399»,  404- 

406,  409.    416»,    417-419,  420, 

437-438,  491,  493-494,  507— 

509,    515-517,    518-520,    682, 

769,  770. 
Loptr  Hálfdanarson  á  Kirkjubóli  í 

Langadal  (1421—1442)  288,560, 

597,  628,  654. 
Loptr  Jörundarson  prestr  og  ráðs- 

maðr  Skálholtsstóls  (1444—1449) 

650,  731,  767. 
Loptr  þorsteinsson    prestr   nyrðra 

(1391)  17. 
Loptr  ÍÞorsteinsson  i  Fíflholti  (1397 

og  þar  eptir)  79. 
Loptsdóttir :  Cecilia,  Ingibjörg,  Ólöf, 

Solveig,  Sophia. 
Loptsson:    Eiríkr,  Eyjólfr,  Haldór, 

Jón,  Ólafr,  Ormr,  Skúli,  Sumar- 

liði,  þórðr,  þorvarðr. 
Loptsstaðir    í    Árnessýslu    57.    — 

Loptstaðamenn  57. 
lorica,  sjá  hertygi. 
Lucas  guðspjallamaðr  63,  82,  118, 

266,  550,  563,    582.    —    Lucas- 

kirkja  118. 
Lucia  virgo  41. 
Lucidarius  111. 
Luciuhöfði     1     Hrunamannahrepp 

41. 
Ludgerus  sanctus  716,  742,  744. 
Ludolphus  de  Alen  presbyter  719, 

744—747. 
Ludovicus   presbyter    in    Damaso 

722. 
Lunansholt  (Launansholt)  á  Landi 

32,  652,  66     67. 
Lundarbrekka    í     Bárðardal    380, 

544,  705,  756,  757—758. 
Lundey  í  Suðr-þingeyjarsýslu  436. 
Lundr  i  Fljótshverfi  235,  236. 
Lundr  í  Fljótum  296,  297. 
Lundr  1  Lundarreykjadal  37,    118 

—  119. 
Lundr  í  Svíþjóð  720,  733. 
Lúsabakki  1  Skagafirði  702. 


878 


REGISTR. 


Lyngkinn  í  Staðarsveit  177. 

lyngrif  226. 

lýrittareiðr  452. 

lýsi  239,  364,  867,  618.  —  verð 
þess  277. 

lýsing  (til  hjónabands)  317,  392, 
494. 

l)'sing  (kirkju)  115,  116, 

lýsing  (prófentu)  258. 

lýsitollr  (Ijóstollr)  5(opt),  39,  402, 41, 
42,  462,  47^  5Q,_  5^2^  52,  53,  62, 
65,  77,  78,  80,  83,  87,  88^,  118, 
116,  119,  124,  125,  126,  128, 
129,    1812,    133^    135^  i^q^    137^ 

138^     141,     1452,     146,  151', 

155^  159,  160,  161,    168,  164^, 
172,  1742,  1751    179,    180,  185, 

186,  188,    1912,    192^    194^  195, 

198',  199,    200,    202,    208,  213, 

214,   218,    220,    221,    223,  224, 

225,  228»,  229,  230,    233»,  284, 

816,  8722,  375^  451^    454^  ^qq^^ 

467,    468,    469,    512*,  514,  564, 
5922,  593^  594^   5952^   5964^   599^ 

606»,  617. 
Lýtingr    í   Auðsholti    (1395—1397) 

92. 
Lýtingr    Hjaltason    nyrðra    (1421) 

294. 
Lýtingsstaðir  í  Holtum  71. 
Lækjarbotnalækr  fyrir  neðan  Heiði 

244. 
Lækjarteigr  Grenjaðarstaðar  17. 
lækniskunnusta  303. 
lækr,    lækir    22,    25,    77,    78,    86, 

209,  2122,  215,    222,    225,    230, 

270,  436,  4562,  698. 
Lækr  151.    Sjá  Brianslækr. 
Lækr  í  Dýraíirði    (sbr.  nú:    Lækj- 

arós)  688. 
Lækr  í  Leirársveit  82,  193,  194, 
Læradalr  í  Noregi  813. 
lærðir  menn  4,  249,  268,  304,  384, 

392,  400,  401^  407,   415^,    416^, 

423,    425,   426,    429,    432,    487, 

448,    450,   468,    470,   471,    474, 


4792,  487,  489,    499,    500,    502^, 
503,  534,    585^    570,    587,    607, 
6122,  6132^   634^  656,    676,    706, 
710,  742,  751,  760  (opt). 
læring  presta    og    leikmanna   534. 

—  læring  til  prests  615,  643. 
læsio  724. 

lög  (sbr.  lex)  14^,  16,  23  (opt), 
26,  43,  194,  245,  254^,  256^, 
257,  261»,  262,  265,  267^  268, 
274,  277,  279,  280,  293^,  297, 
299»,  315,  316,  3182,  319^  3213^ 
322^  823*,  324,  336,  338,  839. 
344,  346,  848,  349^,  352^,  3532, 
356,  359,  863,  391,  400,  401^, 
405,  4102,  4i6,  418»,  419,  420, 
424,  425,  427,  441,  444,  449, 
452,  453,  4542,  456,  460,  461^, 
4622,  473,  478^  4791  482,  488, 
489,  490*,  500,  502,  516,  518. 
528»,  529,  531,  532,  5372,  5332^ 
540,  545,  556,  560,  565^,  567^, 
568,  571,  588,  590,  601,  606, 
6I42,  6202,  622*,  6242,  627,  628«, 
629,  633,  636,  643,  644,  648, 
649,  650,  658,  659*,  660,  665, 
6662,  667,  6832,  ^94,  696,  704, 
7052,  708,  710,  748,  756,  757, 
759,  760.  —  guðs  lög  347,  478». 

—  kongsins  lög  478.  —  lögarfar 
246,  851,  557.  -  lögaurar  299, 
302.  —  lögbók  1,  232,  26»,  111, 
268,  452,  461,  583,  614,  678, 
764.  —  lögfesta  665.  -  lögfest- 
ing  557.  —  löggiptir  menn  321, 
322,  823.  -  löggjafir  14,  344, 
405,  516,    530,    546»,    652,    663. 

—  lögheimilismenn  131.  —  lög- 
helgir  dagar  115,  116.  —  lög- 
legar  áminningar  416'.  —  lög- 
legr  sáttmáli  392.  -  -  lögleiga 
671.  Sbr.  lagaávöxtr.  —  lög- 
maðr  1,  9,  243,  246,  800,  321, 
322,  323,  340,  461,  462,  478, 
644,  706.  —  lögmannsúrskurðr 
245,  249,  2552,  2582,    295,    300, 


REGISTR. 


879 


311,  857,  583,  764.  —  lögmál 
(lögj  509.  —    lögráðið  hjú    448. 

—  lögrétta  1—3,  9,  395.  —  lög- 
réttumenn  1—3,  9,  461, 462.  —  lög- 
sagnari  683.  -  lögskil  437.  — 
lögsvar  502.  —  lögteknir  dagar 
199.  —  lagaár  (lögaldr)  24.  — 
lagaávöxtr,  lagavöxtr,  lögvöxtr 
293,  299,  302.  —  lagafaðir  504^. 

—  lagagrið  276.  —  lagapróf501. 

—  lagaripting,  lögripting  15,  16, 
254^  256,  257,  26P,  262,  265, 
267,  278,  289,  293,  315,  316, 
318,  319,  335,  339,  346,  353, 
444,  456,  459,  460,  461,  518, 
528,  532,  537,  538,  540,  545, 
5652,  5672,  568,  571,  590,  601, 
620,  6222,  528,  633,  636,  644^ 
649,  650,  658,  659,  660,  665, 
666,  696,  705,  708,  710,  748, 
756,  757,  759.  —  lagaskipti  246, 
519.  —  lagaúrskurðr  241,  246, 
258,  295,  300,  347,  357,  358, 
363,  449,  450,  487,  500,  503, 
504,  509,  581,  599.  —  lagavegr 
581.  —  lagavitni  292. 

Lögmannsannáll  36. 
Lögmannshlíð  (sbr.  Hlíð)  í  Krækl- 

ingahh'ð  309,  310,  406. 
Lönd(in)    í   Axaríirði    (sbr.    Land) 

423,  472. 
Löngusker  fyrir  Staðarsveit  176. 

l        Máberg  á  Barðaströnd  690. 
i        maðr  höggvinn  287. 

Máfagnípa,    rekamark  Hjallakirkju 

243. 
Máfahh'ð  á  Snæfellsnesi  174,  320— 

321. 
Máfanes  á  Langanesi  2152,  2182. 
Magnús   (Árnason)    á    Leirubakka 

(eptir  1339)  67. 
Magnús  Ásgrímsson  prestr  nyrðra 

(1444)  661. 
Magnús    Benediktsson,    Brynjólfs- 

Dipl.  Isl.  IV.  B 


sonar  (1432—1433)  516, 517,  533 

-534. 
Magnús  Bjarnarson   prestr    vestra 

(1434)  549. 
Magnús  Bjarnason    nyrðra    (1431) 

369,  479. 
Magnús  bóndi  á  Lundi    í  Lundar- 

reykjadal  (1394-1397)  119. 
Magnús  í  Bæ   í  Borgarfirði    (fyrir 

og  um  1390)  1912. 
Magnús  Böðvarsson  prestr  í  Skaga- 

firði  (1417)  257-258. 
Magnús  Einarsson  djákni  á  Hólum 

og  prestr  á  Möðruvöllum  í  Eyja- 

firði  (1430-1446)  422,  516,  583, 

676. 
Magnús  Einarsson  stúdent  á  Jörfa 

669,  697. 
Magnús  Eiríksson  smek,  Noregs  og 

Svía  konungr  (d.  1374)  634,  767. 
Magnús  Erlendsson  Eyjajarl   hinn 

helgi  482,  99,  164^  180,  181,  531, 

554,  584.  —  Magnúsdagr,  Magn- 

úsmessa  (á  vor  og    á  jólaföstu) 

406,  551,  616.  —    Magnúskirkja 

99,  164,  180. 
Magnús  Eyjólfsson  biskup   í  Skál- 

holti  30. 
Magnús  Filippusson,  Loptssonar  (á 

hfi  1375)  149. 
Magnús  de  la  Gardie  25. 
Magnús  Gizurarson  biskup  í  Skál- 

holti  (d.  1237)  587,  647,  648. 
Magnús    Gizurarson    lögréttumaðr 

á  Lokinhömrum  (d.  1663)  596. 
Magnúsí  Goðdölum  (eptir  1424)  341. 
Magnús     Grímsson    nyrðra     (fyrir 

1422)  302. 
Magnús  í  Gröf  í  Skagafirði    (1431) 

483. 
Magnús  Guðbrandssonnyrðra(1439) 

583. 
Magnús  Hákonarson  (veginn  1425) 

330. 
Magnús    Hallsson   vestra    (1416 — 

1421)  288-289. 

56 


880 


REGISTR. 


Magnús  í  Holti   á    Síðu    (c.    1395) 

237. 
Magnús    Jónsson    nyrðra    (1417 — 

1487)  250,  259—260,  269,  274— 

275,    309—310,    344—345,    458, 

459,   497,   501,    507,    516,    519, 

537,  566—567.») 
Magnús    Jónsson    á    Snæfellsnesi 

(1418-1424)  320; 
Magnús  Jónsson  djákni    á    Hólum 

og  prestr  á  Tjörn    í    Svarfaðar- 

dal  (1433—1443  eða  leingr)  533, 

541,  607,  638,  661. 
Magnús  Jónsson    prúði    (d.    1591) 

704. 
Magnús  Jónsson  digri    í    'Vigr    (d. 

1702)  31. 
Magnús  Magnússon    prestr  nyrðra 

(d.  fyrir  1417)  258. 
Magnús  Magnússon   prestr   nyrðra 

(1430)  420,  434. 
Magnús    Magnússon      prófastr      í 

Hvammi  (d.  1720)  159. 
Magnús    Markússon    í    Suðr-þing- 

eyjarsýslu  (1431)  436. 
Magnús  Markússon  prestr  á  Grenj- 

aðarstað  (d.  1783)  156. 
Magnús    Nikulásson    (1436 — 1446) 

561,  695. 
Magnús  Óblauðsson  eystra  (1597) 

30. 
Magnús    Oddason    á    Grýtubakka, 

mágr  Eyjólfs  Arnfinnssonar  (1427 

-1445)  849,    455,    528,    663*— 

664. 
Magnús    prestr    á    Hjaltastöðum   í 

Hjaltastaðaþinghá      (1380—1897 

eða  leingr)  221. 
Magnús    prestr    í    Húnavatnsþingi 

(1430)  407^. 
M[agn]ús  prestr,  ef  til  vill  á  Hösk- 

uldsstöðum  483. 
Magnús  prestr  nyrðra,  ráðsmaðr  á 


^)  Þessir  staðir  virðast  aUir  eigra  við  þenna 
mann;  þó  er  það  ekki  með  öUu  tíst. 


Hólum  (1444)  663.    Sbr.  Magnús 

Jónsson. 
Magnús  prestr,  ef  til  vill  á  Skinna- 

stöðum  (c.  1449)  511. 
Magnús    Runólfsson,    Sturlusonar 

í  Gnúpufelli  og    á   Laugalandi  í 

Hörgárdal  (1424-1444)316,377, 

659—660. 
Magnús   Snæbjörnsson    prófastr    í 

ísafjarðarsýslu  28,  34. 
Magnús    Teitsson   í    Vallanesi    og 

Mjófafirði  (fyrir  og  um  1397)  207, 

225, 
Magnús    Teitsson    nyrðra    (1426— 

1446)  338,  339,  682. 
Magnús  Tjörvason    í    Austfjörðum 

(1417)  256. 
Magnús  á  Urðum  (c.  1429)  371. 
Magnús  í*orbergsson  prestr  í  Lauf- 

ási  .1430—1445)  370,    416,  420, 

453,  547—548,  550,  663. 
Magnús  Þórðarson  vestra  (c.  1420) 

287. 
Magnús  Þórðarson    nyrðra    (1421) 

294. 
Magnús  þorkelsson    vestra    (1428) 

353. 
Magnús  þorláksson    á  Melum  (um 

1180)  192,  193. 
Magnús  þormóðsson  nyrðra  (1422) 

298. 
Magnús  f'orsteinsson  nyrðra  (1445) 

665. 
Magnús  Örnólfsson  vestra    (1434) 

545. 
Magnúsdóttir :     Guðlaug,     Guðrún, 

þórdís,.  þóra. 
Magnússon:     Andrés,     Ari,     Árni, 

Auðun,    Björn    Ólsen,     Böðvar, 

Egill,     Einar,      Eiríkr,      Eyjólfr, 

Finnr,  Gísli,  Gunnar,  Gunnlaugr, 

Hafliði,  Hákon,  Hallr,  Hrafn,  Jón, 

Jóseph,    Kolli,     Magnús.    Ólafr, 

Semingr,  Sveinn,  Sæmundr,  Söl- 

mundr,    Teitr,     þórðr,    þorkell, 

þorleifr,  þorsteinn. 


REGISTR. 


881 


mál  (annað  og  bæði  mál)  34,  46, 
53*,  61,  141,  181,  617,  698.  - 
málsmjólk,  sjá  mjólk,  sbr.  matr. 

—  málsverðr  232,  236.  —  mál- 
tíð  412. 

mál,  málaferli,  málasóknir  257, 
431,  502,  515,  612,  682. 

máldagar  5^,  6—7,  10,  12-13,  14, 
17,  22,  27-240,  243—244»,  270 
—271,  2732,  286,  287-288,  296, 
366,  372,  423,  434,  456,  463, 
464-4692,  510-514,  534,  572, 
573,  593—596,  599*,  615-617, 
620,  630—631,  642,  655^,  662, 
741,  751,  764,  768.  —  má 
bók  12,  244,  651,  655,  76 
máldagakver  27.  —  má 
skræða  27. 

máldrykkja  425. 

máli  (konu)  264,  265,  355,  356^, 
358^  525,  530,  549,  550,  562, 
602.  -  málakona  358,  525,  562, 
602,  674. 

málkerald,  sjá  búsgagn. 

Malland  á  Skaga  700. 

málmar  143,  161.  —  blý  128,226. 

—  eir:  eirketill  277.  —  eirkross 
101.  -  gull  172,  2802,  679.  — 
bókagull  182.    —    gullborði    61. 

—  gullhlað  68,  78,  93,  107, 124. 

—  gullkaleikar,  gyltir  kaleikar 
43,  61,  86,  104,  108,  135,  150, 
177,  181,  189,  195,  206,  235, 
271.  —  gullsaumað  corporalis- 
hús  21.  —  borgarbúnaðr  gyltr 
100.    —    gyltar    bríkr    55,    139. 

—  gyltir  krossar  74,  139,  146, 
177,  205,  233,  375.  —  gylt  pax- 
spjald  139.  —  gyltir  peningar 
61.  —  gylt  skrín  148,  208.  Sjá 
og  sbr.  kirkja:  kross,  Maríuskript, 
paxspjald,  peningar,  propicia- 
torium,  tabulum,  texti.  —  járn 
276,  330,  426,  552,  675.  —  járn- 
fat,  sjá  búsgagn.  —  járnhattr, 
sjá  hertygi.  —  járnstikur  758.  — 


járnuð  kista  21, 187.  Sjá  kirkja: 
bakstrjárn,  glóðarjárn,  járnfestr, 
járnstika,  kertahjálmr,  kertistika, 
kista  (búsgagn),  krókstika.  laupr, 
stika.  —  kopar  47,  67,  74,  108, 
114,  117,  170,  272,  372,  374, 
424,  594,  675,  715.  Sjá  kirkja: 
hirtir,  hringar,  ker,  kertistika, 
krókstika,  kross,  líkneski,  pro- 
piciatorium,  sacrarium,  skrín, 
stika,  vatnskall.  —  látún  92.  — 
messing  39,  84,  85,  124,  135, 
158,  160,  162,  170,  173,  196, 
204,  234,  371.  Sjá  kirkja:  ketill 
(sbr.  búsgagn),  kross,  laupr,  líkn- 
eski,  panna,  stika.  —  pjátr  372. 

—  silfr  71,  72,  90,  100,  154, 
4942,  679,  758.  —  lödigt  silfr 
279.  —  silfrbeitir  (á  hornum) 
684.  —  silfrbelti  196.  —  silfr- 
bolli  171.  —  brík  með  silfr  55. 

—  silfrfestr  172.  —  silfrflingja 
83.  —  silfrhnappar  650.  — 
huslker  með  silfr  45,  55,  108, 
123,  189,  235,  617.  —  silfrka- 
leikar  114,  118,   143,    150,   758. 

—  silfrker  109,  171.  —  silfr- 
krossar  21,  38,    139,    271,    650. 

—  silfrrósir  171.  —  silfrskálir 
154,  467.  —  silfrskrín  13,  146, 
189,  220.  -  silfrspensl  299.  Sjá 
klæði.  —  silfrspænir  172,  350, 
467.  —  silfrbúnir  altarissteinar 
185,  191.  —  stöng  silfrbúin  48. 

—  silfrbúnar  skurnir  171 — 172. 
Sjá  búsgagn  og  kirkja:  bolli, 
festi,  fontkross,  kross,  peningar, 
propiciatorium,  róðukross,  skrín, 
texti.  —  tin  45,  100,  101,  140, 
171,  243,   34P,    374,    684,   689. 

—  tinker  238.  —  tindiskar  171. 

—  tinföt  243,  3412,  374^  334^ 
689.  Sjá  búsgagn,  og  kirkja: 
kross.  Sbr.  smíðar,  amaleraðir 
hlutir. 

malt  276,  277. 

56* 


882 


REGISTR. 


Maná  á  Tjörnesi  698. 

Mánason:  Eyjólfr. 

manicæ  ferreæ  330. 

mannaráð  515. 

manndrápari  588. 

manngjöld  22,  25. 

mannplágan  (1402—1404)  734. 

Mannskaðahóll  í  Skagaíirði  477. 

mannslag  413,  427. 

mannsmynd  (myndir  af  mönnum) 

511,  555. 
manntal  á  íslandi  (1311)  9—10. 
manucaptus  574,  575. 
manus  armata  326. 
manus  violentæ  307,  723,  724. 
Mararnes    í    Staðarsveit    176^.    — 

Mararnesgarðr  176. 
Marartjörn,    landamerki    Gnúps    í 

Gnúpsdal  748. 
marca  326,  329',  574,  673. 
Marcellus  &  Apuleus  181. 
Marcellus    Skálholtsbiskup   (1448) 

712-714,    716-7S0,    732—733, 

736-737,  742-747,  749-751. 
Marcus,  sjá  Markús. 
Marðargnúpr  í  Vatnsdal  303,  512. 
mare  328^,  331,  332,  333.   —  ma- 

rinarij  558,   606.    —    periculum 

maris  524. 
Margrét     kona     Ara     Bessasonar 

(1444)  650. 
Margrét  Bjarna(r)dóttir,  konaHrafns 

lögmanns  Guðmundssonar  (1429 

—1434)    375,    434-435,    520- 

523,  532-534,  551. 
Margrét  Eiríksdóttir,  Magnússonar 

(1421-1432)     290-293,    294— 

296,  426(?),  516-517. 
Margrét  hin  helga  111,  112',  157, 

193,   270,    383.     —    Margrétar- 

messa  269,  680.    —    Margrétar- 

kirkja  112. 
Margrét  Höskuldsdóttir,  kona  Finn- 

boga  gamla  (á  lííi  1440)623-624. 
Margrét,  móðir  Ingibjargar  Klem- 

entsdóttur  (1422)  301,  302. 


Margrét  Jónsdóttir  nyrðra  (um 
1427)  351. 

Margrét  af  Norðnesi  (d.  1301) 
121. 

Margrét  Sigurðardóttir  nyrðra  (1429) 
362-363. 

Margrét,  kona  Torfa  Teitssonar  í 
Sóttartungu  (c.  1387)  62. 

Margrét  Valdemarsdóttir  drottning 
(d.  1412)  22-26. 

Margrét  Vigfúsdóttir  hústrú  á 
Möðruvöllum  (1436  og  þar  eptir) 
367,  562—563,  588-590,  674, 
676,  677-679,  705-706,  736- 
738. 

Margrét  þorbergsdóttir  systir  á 
Reynistað  og  í  Kirkjubæ  (1440 
-1442)  603-605,  611,  625-626, 
640. 

Margrét  Þorleifsdóttir,  Marteins- 
sonar  (d.  fyrir  1416)  246,  247. 

Margrét  forvaldsdóttir  á  Gnúpi  (d. 
1403)  250. 

Maria  mær,  móðir  drottins  13,  21^, 
382,  40,  433,  442,  452,  472,  482, 
493,  50,  5P,  532,  56,  57,-  582, 
59,  60',  612,  Q2\  63*,  64,  65, 
672,  682,  69,  75,  772,  79,  80,  81, 
83',  84',  852,  86,  87,  88^  89, 
902,  912^  Q2,  93,  942,  952,  96, 
97,  98,  99»,  lOO',  101, 102,  103^, 
1052,  1062,  107,  108,  1092,  110, 
11 1',  1122,  113,  114,  115',  116», 
117,  118,  119,  121,  123,  1242, 
125,  1262,  127,  128,  1292,  130^ 
135',  1362,  137,  1382,  139^  i^q^ 
141,  142,  145,  146,  147^,  148, 
149,  150,  151',  1522,  1532^  154^ 
1552,  157,  158,  159',  160,  161, 
162,  164»,  165,  170,  172,  174, 
175,  177,  1802,  181,  183,  184, 
1862,  1873,  189,  190,  191,  192, 
1962,  198^  2002,  201,  202,  203, 
204,  206,  207,  208,  210^,  211, 
212,  213,  2142,  216,  217,  219, 
220,   221,    222,    224,    225,    226, 


REGISTR. 


883 


2272^  228,  230,  232,  234,  235^, 
238,  244,  283,  317,  318,  335, 
837,  3502,  374*,  375^  377^, 
378,  387,  388,  410,  411,  413, 
414,  423,  424,  425,  438,  439, 
4652,  466,  471,  472^,  473,  475, 
482,  4852,  5102^  514,  531,  583, 
588,  593,  594,  5952,  595^  597^ 
598,  611,  613,  629,  630,  631, 
642,  649,  656,  658,  665,  675^, 
677,  681,  734,  741,  744,  747, 
758.  —  Maríukirkja  12,  14,  32, 
382,  39,  412,  47^  48,  493,  512^ 
52,  53,  55,  56,  57,  58,  59,  61, 
77,  78,  79,  81,  83,  84,  87,  88, 
892,  91,  92,  93,  95,  98,  99,  100, 
101,  103,  1052,  106,  112,  113, 
115,  1162,  121,  124,  125,  126, 
129,  130,    131,    136,    1372,    138, 

139,  140,  141,  145,  1472,  148, 
1492,  153,  1542,  157,  159,  163, 
1642,  173,  1742,  175',  180,  183, 
I852,  187,  190,  191,  192,  196, 
201,  209,  2132,  216,  219,  220, 
221,  2222,  223,  224,  225,  226, 
228,  230,  2322,  2332,  237,  244, 
375,  376,  386,  468,  511,  593,  594^, 
595,  630.  —  vorrar  frúr  klaustr 
í  Viðey  648.  —  annunciacio 
beate  Marie,  Maríumessa  á  föstu 

140,  403—404,  497,  530,  556, 
588,  681.  —  assumpcio  beate 
Marie,  Maríumessa  fyrri  129, 
232,  249,  284,  348,  386, 
387,  388,  410,  412,  510,  598, 
656,  681.  —  conceptio  Marie, 
Maríumessa  á  Jólaföstu  554, 585, 
681.  —  nativitas  Marie,  Maríu- 
messa  síðari  (efri)  43,  265,  296, 
317,  347,  374,  387,  390,  427, 
461,  488,  551,  611,  658,  664, 
681,  7072,  741,  748.  —  purifi- 
cacio  Marie  306,  583,  649,  665. 
—  visitacio  beate  dei  genetricis 
681.  —  Maríudagr  236.  --  Maríu- 
messur  115,  139,  236,  264,  296, 


317,    318,    337,    347,    403,    421, 

493. 
Maria   Magdalena    75,    115,    138, 

158,  159,  160,  378,  681. 
Maríubás  í  Borgarfirði  eystra  222. 
Maríufjara    í    Borgarfirði     eystra 

223. 
Maríufjara  Breiðabólstaðar  í  Fljóts- 

hlíð  82. 
Maríuhellir  1  Múlafjalli  117. 
Mariuhrís  í  Hrunamannahrepp  43. 
Maríusandr  fyrir  Héraðsflóa  219. 
Maríupsaltari  457.    Sjá  kirkja. 
Maríutóptir     í     Ljósavatnsþingum 

456. 
Maríutungur  í  Fnjóskadal  209. 
Markarfljót     í     Rangárþingi     585, 

586. 
Markhryggr     í    Staðarsveit     177, 

178. 
Markrúst  í  Staðarsveit  176. 
Marksker  fyrir  Álptafirði  232. 
Markús  Eyjólfsson    nyrðra    (1423) 

303. 
Markús  guðspjallamaðr  549,  609. 
Markús  Oddsson,  húskarl    á    Hól- 

um  (1431—1432)  370,  451—452, 

4942. 
Markús  Steinólfsson  í  Otrardal  (fyrir 

1397)  148. 
Markús    þorkelsson     í     Otrardal 

(fram  til  c.  1346)  147. 
Markússon:  Ari,  Arnbjörn,    Björn; 

Einar,    Gunnar,    Magnús,    for- 

kell,  Í^orlákr. 
Mársson:  Halli. 
Már(s)staðir  á  Akranesi  195. 
Mársstaðir  (Másstaðir)    í  Vatnsdal 

11,  12,  382,  406,  513,  519. 
Marteinn    Arnoddsson    prentari    á 

Hólum  6. 
Marteinn    biskup    hinn    helgi    20^, 

212,  62,  206,  480,  647,  648,  675, 

686,  681,  746,  758.  —  Marteins- 

kirkja   62,    165,    349,    375,   378, 


884 


REGISTR. 


467,  675,  740.  —  Marteinsmessa 
183,  349,  517,  621,  697. 

Marteiiin  Einarsson  biskup  í  Skál- 
holti  (d.  1576)  36. 

Marteinn  Hákonarson  ráðsmaðr  í 
Björgvin  (1426)  337. 

Marteinn  Ólafsson  eystra  (1441) 
620. 

Marteinn  páfi  hinn  fimti  285. 

Marteinn  Pétrsson  1  Árnesi  í  Tré- 
kyllisYÍk  (1383-1397)  132. 

Marteinsson:  Gamli,  Jón,  Ólafr, 
Pétr,  Sveinn.  þorleifr. 

Martinus,  sjá  Marteinn. 

martyrologium,  sjá  kirkja. 

mat,  mát  46,  47^,  51,  64,  78,  85, 
90,  91,  93,  151,  189»,  242,  273, 
286',  407^  446.  —  matsmenn 
407. 

matarlok.  sjá  búsgagn. 

raatr,  kostr  (victualia;  sbr.  fæði, 
málsmjólk,  málsverðr)  43,  72 
(opt),  73  (opt),  81,  94,  184,  204, 
215,  223,  232,  236,  248,  255, 
373,  397,  411,  425%  428,  433, 
435,  443,  444,  463,  471,  483, 
493,  509,  563,  573,  575,  605, 
606,  625,  627,  635,  640,  663, 
671,  704.  —  matreki  208,  224, 
231.  —  matselja  663.  —  mat- 
plagan  397.    —    matskapr    232. 

—  brauð  (panis)  327%  457,  605. 

—  einmælt  (einmæltr  matr)  403^. 

—  fiskr  7,  373,  427,  550,  559, 
560,  628.    -   skarpir  fiskar   134. 

—  flot  372,  465.  —  frumentum, 
sjá  mjöl.  —  Sbr.  heithleifr.  — 
Sbr.  hunang.  —  Sjá  hvalr.  — 
Sbr.  hveiti.  —    hvítr  matr  4031 

—  kjöt  81, 184^.  —  lac,  sbr.  og  sjá 
mjólk.  —  Sjá  malt.  —  Sjá  mjólk. 

—  Sjá  mjöl.  —  mörvar  184, 
372,  465.  -  Sjá  ostr.  -  riklingr 
265.  —  salta  239^.  —  Sjá  skreið. 

—  skyr  81,  242%  343,  372,  373, 


451.  —  Sjá  slátr.  —  Sjá  smjör. 

—  Sjá  söl.  —  undirmörvar  187. 
matrimonium  395,  396,  725. 
Mattheus  Hólabiskup  (1458)  368. 
Matheus  nyrðra  (1429)  396. 
Mattheus  guðspjallamaðr  238,  266, 

429,  511,  601.  —  Mattheusmessa 

392,  616,  660,  694,  708. 
Mattheus    Pétrsson     (1422—1430) 

298,  339,  407. 
Mattheus  Vigertsson  bróðir,  prestr 

nyrðra  (1445)  670. 
Matthias  postuli  221.  —  Matthias- 

messa  17,  250, 
matutinale,  sjá  kirkja. 
Meðaldalr  í  Dýrafirði  144. 
Meðalfell  í  Kjós  115—116. 
Meðalfellsströnd  í  Dalasýslu  765. 
Meðalholt  í  Flóa  55. 
meðalmaðr  115. 
Meðalnes  í  Fellum  204,  270. 
medicina  306. 
meðmælabréf  282,  729. 
megandi  menn  246. 
meinbugir,  meinleikar  23,  26. 
meinsæri  23. 
Meirihamar  (Stórihamar)    í    Eyja- 

firði  585,  611—612. 
meistari  738. 

Melá  í  Loðmundarfirði  224. 
Melaberg  á  Rosmhvalanesi  666. 
Melanes  í  Barðastrandarsýslu  153, 

690. 
Melar    (Malir)    á    Fjallaskaga    við 

Dýrafjörð  143,  144. 
Melar  (efri  og  neðri),  hrosshagi  frá 

Grenjaðarstað  17. 
Melar  í  Hrútafirði  127. 
Melar  í  Melasveit  192—193. 
Melar    í    Norðfirði     á    Ströndum 

168. 
Melatún  i  Vestrhópi  655—656. 
Meleyri  við  Hrafnsfjörð  138. 
Melgrass  (Melgraseyri)  í  Nauteyrar- 

hrepp  í  ísafjarðarsýslu  133. 
mellulás,  sjá  kirkja  (bygging). 


REGISTB. 


885 


melr,  melar  176. 

Melr  í  Miðfirði  245,  247,  382,  513, 
669. 

Melr  í  Staðarhrepp  í  Skagafirði 
702. 

Melrakkaá  í  Fáskrúðsfirði  228, 

Melrakkadalsá  (í  Víðidal)  598. 

Melrakkaey  á  Breiðafirði  167, 
173. 

Melrakkaholt  í  Staðarsveit  177. 

Melrakkanes  í  Suðr-Múlasýslu  203^, 
232. 

Melsmýri  í  Árnessýslu  244. 

membrorum  mutilacio  724. 

mensa  327^ 

Merarhamrar,  landamerki  Gnúps  í 
Gnúpsdal  748. 

mercandisa,  mercancia,  mercatum, 
mercatura,  mercimonium  (sbr. 
vara,  verzlun)  324,  325,  327, 
524,  5422,  606^  646.  -  merca- 
tores  324,  524,  525,  558,  582% 
606,  766. 

merki,  sjá  kirkja. 

merki  (landamerki)  244,  270,  288, 
758.  —  merkigarðr  74,  209^, 
250. 

Merkiárkvíslar  í  Austfjörðum  203. 

Merkigarðr  við  Hörgá  á  Síðu  237. 

Merkigarðr  í  Tungusveit  755. 

Merkigröf  í  Hvítársíðu  122. 

Merkihamar  á  Hrúteyjarströnd  1 
Strandasýslu  168. 

MerkihvoU  á  Landi  73. 

Merkilækr  á  Akranesi  195. 

Merkilækr,  rekamerk  frá  Staðarhóli 
154. 

Merkisík  í  Ljósavatnsþingum    456. 

messa,  messur  26,  65,  76,  84,  88% 
89,  116,  133,  151*,  152»,  158% 
180,  195%  230%  234,  425,  534. 
—  messa  með  Öllum  reiðskap 
466.  —  nónmessa  66.  —  messu- 
bók,  sjá  kirkja.  —  messudagr 
115.  —  messudjákn  43,  55,421, 
434,    466,    467,    470,    533.   - 


messuföt,  messuklæði,  sjá  kirkja. 
—  messulegendur  341.  —  messu- 
söngr  76.  —  messusöngsbók  5. 
Sjá  Andrésmessa,  Allra  heilagra 
messa,  Bartholomeusmessa,Bene- 
dictusmessa,  Blasiusmessa,  Bót- 
ólfsmessa,  Calixtusmessa,  Dio- 
nysiusmessa,  Gregoriusmessa, 
Hallvarðsmessa,  Jakobsmessa, 
Jónsmessa(biskups,  postula,  skír- 
ara),  Katrínarmessa,  Krossmessa, 
Kyndilmessa,  Laurenciusmessa, 
Magnúsmessa  Eyjajarls,  Mar- 
grétarmessa,  Maríumessur,  Mar- 
teinsmessa,  Mattheusmessa,  Matt- 
hiasmessa,  Michaelsmessa  (Mikkj- 
álsmessa),  Nikulásmessa,  Ólafs- 
messa,  Pálsmessa,  Pétrsmessa, 
Pétrs  messa  og  Páls,  Postula- 
messur,  Tveggja  postula  messa, 
Sebastiani  messa,  Seljumanna- 
messa,  Símonsmessa,  Suiptungs 
(Sviþúns)  vaka,  Thomasmessa, 
þorláksmessa. 

messing,  sjá  málmar. 

messubók,  sjá  kirkja. 

metaskálar,  sjá  búsgagn. 

metfé  40,  49,  60,  70,  81,  106, 108, 
112,  120,  148%  165,  177,  184, 
192,  197,  200,  205,  212,  227, 
229,  232,  233,  235,  466,  715. 

metropolitana  sedes  307. 

Michael  biskup  í  Skálholti  (1383 
—1391),  Michaelsmáldagar  14, 
27,  30,  35,  36,  38,  39,  40, 
44,  45%  46%  50,  51,  53,  54,  56% 
58,  59,  60,  62%  63%  66,  67,  68, 
75,  76,  77%  78%  89,  90,  91,  93, 
96,  97%  98% 

Michael  höfuðeingill  62%  131,  138, 
157,  187,  203,  338,  350, 
620,  681.  —  Michaelskirkja  63, 
157,  187,  377,  511.  —  Michaels- 
messa,  Mikkjálsdagr  43,  73, 160, 
279,    280,    312,    393,    403,    430, 


886 


KEGISTR. 


451,  479',   489,   506,    516,    614, 

670,  672,  709. 
Michael  Jónsson  prestr    á  Breiða- 

bólstað  í  Vestrhópi  (1423)  303— 

309,  500—501,  570. 
Miðá  í  Dalasýslu  162. 
Miðból  í  Náttfaravíkum  18. 
Miðdalr  í  Laugardal  38. 
Miðdalr,    afréttarland    frá   Stað   á 

Reykjanesi  156. 
Miðdælar  í  Dýraíirði  145. 
miðfasta  555. 
Miðfell    í    Hreppum    32,    45,    46, 

617. 
Miðfjarðará    á    Langanesströndum 

218. 
Miðfjarðarnes     í     Húnavatnssýslu 

123. 
Miðfjörðr    í    Húnavatnssýslu    245, 

247,    298,    2992,    300,   302,  340^ 

669,  683,  697. 
Miðgarðar  í  Staðarsveit  171. 
Miðhh'ð    á    Barðaströnd    32,    151, 

689, 
Miðhraun  í  Miklaholtshrepp  166. 
Miðhús  í  Reykholasveit  685. 
Miðhús  í  Saurbæ  í  Dalasýslu   155. 
Miðjanes  í  Reykhólasveit  685. 
Miðmörk  undir  Eyjafjöllum  75. 
Miðskógr  í  Dölum   163,    345,    346, 

665,  666. 
Miðskógr  í  Hnappadalssýslu  184. 
Miðskriðuland  1  Öxnadal  13. 
Miðskytja  í  Blönduhlíð  511. 
Miðvík    í    Höfðahverfi     527,     528, 

663. 
Mikkjáll,  sjá  Michael, 
Miklaey,  eign  Munkaþverárklaustrs 

698. 
Miklaholt  í  Biskupstungum  50. 
Miklaholt  í  Miklaholtshrepp   178— 

179,  571—572,  576-577,   578— 

582.  —  Miklaholtshreppr  36,  580, 

581,  618. 
Miklaholt,    örnefni    í     Staðarsveit 

177. 


Miklavatn  hjá  Sjávarborg  287. 
Miklibær    í    Blönduhlíð    307,    368, 

381,  383—384,  511,  631,  633. 
Miklibær  í  Óslandshlíð  381. 
Mikligarðr  í  Eyjafirði  380,  676. 
Miklihólmr  í  Suðr-Múlasýslu  203. 
miles  330. 

miracula  (jartegnir),  sjá  kirkja. 
misdauði  14. 
missale,  sjá  kirkja. 
misseri  43. 

Mjallgil  í  Gufudalsþingum  153. 
Mjóaból  í  Haukadal  405. 
Mjófanes  í  Austfjörðum  208. 
MjófifjÖrðr    í    ísafjarðarsýslu    31, 

133,  135. 
Mjófifjörðr  í  Múlaþingi  225,  226. 
mjólk   (lac;    sbr.    matr)    59,    127, 

153,    159,    161,    605.     —     mjölt 

451. 
mjöl  (frumentum;    sbr,  matr)  82^, 

239,  277,  605,  606.  —  verð  mjöls 

40.  —  mjöltunna  426.  —  varn- 

ingsmjöl,  verð  þess  276. 
mjölt,  sjá  mjólk. 
Móberg  í  Langadal  314. 
móðir  andleg,  sjá  kirkja. 
móðir    guðs    (blessuð,      helgasta, 

milda,    mildasta,     signuð,     sæt- 

asta),  sjá  Maria  mær. 
móðir  skilfeingin  632.    —    móður- 

arfr  631. 
Móðólfr  í  þernuvík  (1431)  485. 
Móðuöxl  í  Kelduhverfi  622. 
MóeiðarhvoII  i  Hvolhrepp  72. 
Mógil  í  Miðfirði  669. 
Mógil  í  þjórsárdal  86. 
Móholt  í  Staðarsveit  177. 
MókoIIr    Magnússon,     sjá    Eyjólfr 

Magnússon. 
Molastaðir  í  Fljótum  564,  565. 
Moll,    W.    Hollendingr    679,    681, 

695. 
Moldbrekka  í  Kolbeinstaðahrepp  í 

Hnappadalssýslu  184. 


REGISTR. 


887 


Moldbrekka    í    Miklaholtshrepp    í 

Hnappadalssýslu  166. 
Moldskriðuhylr    í    Laxá    í    Dölum 

161. 
Monasteriensis    decanus     diocesis 

716,  736,   7422,    744^  745.     sbr. 

Miinster. 
monasterium    (sbr.    klaustr)    488, 

439,  6812. 
Mónes  1  Norðíirði  226. 
monialis  733. 

mór,  sjá  torf.  —  mófærsla  202. 
moralia  de  sacra  scriptura  111. 
morgun:  morgungjöf  345,549,562. 

—  morginmál  236,  237. 
mortalia  671. 
mortuaria  64,    76,    83,    207,    630, 

631. 
Morudalr  á  Barðaströnd  151. 
Mosdalr  í  Önundarfirði    265,    353, 

354. 
Mosfell  í  Grimsnesi  89. 
Mosfell   í  Svínadal    í    Húnavatns- 

þingi  293. 
Moshvoll  í  Hvolhrepp  73. 
Móskógar     í    Fljótum     249,     250, 

712. 
Mosvalarskriða  í  Álptafirði  eystra 

231. 
Múlasýsla    (-þing)    34,    217,    296, 

297,  298. 
Múlatún,  afréttarland   frá  GÖrðum 

á  Álptanesi  108. 
Múli  í  Aðaldal  18,  19,  358,  375,  380, 

468,  480,  504  (opt),  624,  625,  708. 
Múli  á  Barðaströnd  150. 
Múíi  í  Biskupstungum  40. 
Múli  í  Borgarfjarðarsýslu  191. 
Múli  117.  —  Múlafjall,    sauðhafn- 

arland  frá  Reynivöllum  117. 
Múli  (Múlaland)  í  Fljótsdal  209. 
Múli  í  Gilsfirði  405. 
Múli   (Múlaland),   jörð    Oddakirkju 

70. 
Múli  (hvortveggja)  í  Saurbæ  í  Dala- 

sýslu  405. 


Múli  á  Skálmarnesi  152,  691,  692, 

693. 
Múli  í  Skriðdal    (í'ingmúli)    203- 

204. 
Múli  í  forskafirði  156. 
mulieres  raptæ  725. 
Munaðarnes  í  Borgarfirði  679. 
Munaðarnes     við     Ingólfsfjörð     á 

Ströndum  120,  168. 
Munefn)stunga      í     Reykhólasveit 

685. 
Munkaþverá    (í*verá)    1    Eyjafirði, 

klaustr,  staðr  274,  275,  344,  345, 

374,    380,    420,    426,    453-454, 

458,  459,    468,    537,    585,    611, 

612,  656,  661,    672,    675,  697— 

700,  703,  709,  710. 
Munklífi  (Munkalíf)  í  Noregi  285. 
munnlaug,    sjá    kirkja    (sbr.    bús- 

gagn). 
munusculum  328. 
Músanes  í  Múlaþingum  á  Skálmar- 

nesi  691. 
M^'dalr  í  Bolungarvík  755. 
Mýdalr  í  Hnappadalssýslu  180. 
Mýdalr  í  Kjós  32,  115^. 
Mykholt,  sjá  Miklaholt. 
Myklaholt,  sjá  Miklaholt. 
Myklibær,  sjá  Miklibær. 
Mýrar  (Mýraland)    í    Dýrafirði   143 

-144,  4852,  545,  546. 
Mýrar  í  Langadal  664,  755(?). 
Mýrar(nar)  í  Mýrasýslu  187,  555. 
Mýrar  í  Skriðdal  2081 
Mýrarholt  á  Kjalarnesi  113. 
Mýrarskógr  í  Mjófafirði  eystra  226. 
Mýrdalr(inn)    í    Vestr-Skaptafells- 

sýslu  761—764. 
mýri,  mýrar  16,  53,  57,   177,    287, 

456,  458,  460,  623. 
Mýri  (hin    neðri)    í    Höskuldstaða- 

þingum  262—263. 
Mýri  í  Laxárdal  (Laxamýri)  19. 
Myrká  »í  HörgárdaU  289,  363,  374 

—375,  381. 
mýrlækr  287. 


888 


REGISTR. 


Mýtjðrn  í  Fljótum  565. 

Mývatn  í  Suðr-Þingeyjarsýslu  468. 
544,  570,  571,  634,  635,  694, 
704,  705,  709. 

Mælifell  í  Skagaíirði  381,  453,  '454, 
552,  553. 

Mælifell  i  Vopnaíirði  215. 

Mælifellsgil  í  Bjarnardal  188. 

mæling  (á  vörum)  277. 

mælisland  101. 

Möðrudalr  á  Fjalli  32,  214—215. 

Möðrufell  í  Eyjafirði  34. 

Möðruvellir  1  Eyjafirði  303,  308, 
309,  313,  314,  317,  318,  378, 
381,  387,  390,  404,  406^,  515, 
518,  5192,  570,  571,  634,  635, 
649,  674,  675,  676,  677»,  678, 
737.  —  Möðruvellingaætt  406. 

Möðruvellir  í  Hörgárdal,  klaustr, 
staðr  240-243,  304,  306,  316, 
369,  373,  380,  416-417,  427, 
428,  429,  471-472,  481,  482, 
501,  507,  566,  567,  583,  607, 
611,  612,  626-627,  637,  659, 
660,  661,  670,  672,  675,  698, 
710^-712,  761. 

möl  144,  698. 

Mölvikrhöfði  í  Álptafirði  231. 

mör,  sjá  matr, 

mörk  vegin  100. 

Mörk  undir  Eyjafjöllum  406.  Sbr. 
Miðmörk. 

Mörk  í  Húnavatnssýslu  16. 

Mörk  á  Landi  67. 

Mörk  á  Síðu  239. 

Mörtunga  á  Síðu  238. 

Nafar,  sjá  smíðar. 

nagli,  naglar  (Rómaskattr)  741*. 

Narbi,  sjá  Narfi. 

Narfason :  Erlendr,  Guðmundr,  Jón, 

Ketill,  Snorri,  þórðr,  í^orlákr. 
Narfi  Einarsson,  djákni  á  Munka- 

þverá,  prestr,  ráðsmaðr    1    Skál- 

holti    (1431—1439)     453,  .   591, 

593. 


Narfi  Sveinsson  lögmaðr  115. 
Narfi  Vigfússon,  Flosasonar,  á  Kol- 

beinsstöðum    (enn    á    lífi    1394) 

183,  190. 
natalis,  nativitas  domini  250,  681. 

—  festum  natalis  domini  559. 
Náttfaravíkr   í  Suðr-Í'ingeyjarþingi 

17,  18,  376. 

nauðsynjavörur  605. 

naust  57,  179.  —  naustgjörð  54, 
203^  528. 

Naust  í  Eyjafirði  699. 

Nausttópt  við  Berufjörð  eystra 
203. 

Naustvík  á  Hornströndum  132, 
687. 

Nautahjalli  á  Berufjarðarstönd  230. 

Nautahjalli  í  Dýrafirði  144. 

Nautaskál  í  Skagafirði  668. 

Nauthús  í  Arnarfirði  12'^ 

nautpeningr  (bos,  boves,  sbr.  fjós) : 
tjóðran  búpenings  53.  —  geld- 
neyti,  geld  naut  (sbr.'naut)  136, 
140,  142,  148,  196,  205,  225, 
374,  428,    569,   689,    702^,   758. 

—  geldinganeyti,  sjá   geldneyti. 

—  geldneytahöfn  231.  —  geld- 
neytarekstr  176,  698.  —  grað- 
ungr,  griðungr  98,  106,  114,  120, 
121,  135,  223,  702^  -  kálf- 
ar  58,  81,  168,  184,  195,  205, 
207,  216,  222,  224,  232,  238, 
242,  271,  373,  409,  662,  684, 
689,  700,  701  (opt),  702.  — 
kálfarekstr  145.  —  kálfseldi  408. 

—  vetrarkálfar  687,    689,    690. 

—  kvígur     (á     ýmsum     aldri) 

50,  168,  335,  376,  468,  492^, 
569,  687,  700^,  702».  -  kýr  12, 
15,  21,  383,  392,  40»,  41,42,  43, 
443,  45*,   462,    47^   482^    492^    50^ 

51,  522,  532,  54,  552,  56,57,583, 
59*,  602,  Qi^  62,  63,  64»,  65,  66^, 
67,  683,  70,  762,  772^  792^  gO^' 
81,  82,  85,  862,  87,  88^,  89,  90^, 
913,  924,  934,  942,  953^    96,    97', 


REGISTR. 


889 


982,  99^  100,  1022,  103^  105, 
106^,  108,  109^  112»,  1132,  1143, 
116»,  117,  118,  119*,  1202,  12P, 
123*,  124,  125',  126',  127,  128^, 
130,  1322,  133,  136»,  137^,  138^, 
140,  141,  1422,  144»^  1452^  146^ 
147*,  1482,  149*,  151,  152,  1532, 
154,  1552,  1562,  157,  1582,  160, 
162,  163»,  164*,  I652,  168,  172», 
173»,  174*,  175»,  177,  179»,  180, 
181,  183*,  184,  186,  187*,  188^, 
190,  191,  192,  194»,  195,  196, 
1972,  198,  1992,  200»,  202,  203, 
2042,  205,  207»,  209,  213,  214», 
215»,  216»,  217,  218,  219,  220*, 
221,  2222,  223,  224»,  225»,  227', 
2282,  2292,  2302,  232,  233,  234^, 
235,  2362,  237S  239»,  2422,  243, 
244,  257,  267,  271,  286,  299, 
335»,  343,  350,  351,  872,  374, 
375,  3762,  378^  3792^  423^  434^ 
435,  451,  468»,  483  (opt),  4852, 
5112,  569,  593,  594,  595^,  616, 
617»,  6722,  634^   ^37^    533^   g89^ 

690,  693«,  700,  702,  715,  748, 
758.  —  afgamlar  kýr  373.  — 
búlægar  og    leigufærar  kýr  451. 

—  kúabeit  46.  —  kýrfóðr  239*, 
408,  409,  705.  -  kirkjukýr  318. 

—  kúamjólk  59,  61.  —  kýrnyt 
84,  88,  181,  408,  409.  —  Ólafs- 
kýr  61.  —  Pétrskýr  61.  —  naut 
(á  öllum  aldri;  sbr.  geldneyti) 
38,  53,  572,  802.  812^  1082,  120, 
136,  138,  147,  153,  168,  177, 
179,  180,  1842,  191^  192^  1952^ 
197»,  199,  204,  205,  207»,  216», 
219»,  224,  227,  228,  230,  233, 
239»,  257,  2712,  373»,  409,  434, 
628,  684,  6872,  6882,  Qgg^   qqqí 

—  nautabeit  57,  144.  —  nauta- 
fóðr  238.  —  nautahöfn  208.  — 
nautalimir  373  (sbr.  kjöt,  matr). 

—  nautarekstr  144,  233.  — 
nautgarðr  231.    —      tarfr     700. 

—  uxi,     uxar,     yxn   Sl^,     100, 


158,  168»,  184,    194,    205«,  209, 

211,  216,    229,    271,    350,    3732, 

5542,  684»,  6862,  687^  689»,  694, 

7002,  702.  —  uxi  ekinn  219.   — 

uxar  1  eyjum    684.    —   arðruxi 

gamall  108.    —    uxahúðir    (sbr. 

skinn)    373.    —    vetrungar    43, 

239». 
navalis  classis,  sjá  skip. 
navigacio  324,  331,  333,  524«,  545, 

651,  766. 
navigium,  navis,  sjá  skip. 
Nederlandske  Privilegier  645. 
Neðridalr  í  Austfjörðum  208. 
NeðrihvoU  í  Hvolhrepp  83. 
Neðstakleif     (í     Dýrafjarðarbotni) 

145. 
Neðstibær   í    Norðrárdal    í    Húna- 

vatnsþingi  303,  578,  695—696. 
Nefstaðir  i  Fljótum  296—297. 
negocia  645.  646. 
Nes  i  Aðaldal  368,  376-377,  380, 

393-394,    618,    619,    710,    756, 

758. 
Nes  í  Eyjafirði  678.  705-706. 
Nes    í   Fljótum    (Lambanes)    249, 

250. 
Nes  í  Flóa  (Snóksnes)  57. 
Nes  í  Fnjóskadal  527,  528. 
Nes  í  Holtum  í  Rangárþingi  71. 
Nes  í  Höfðahverfi  373,  623-624. 
Nes    (Litlanes)    1    Múlaþingum    á 

Skálmarnesi  152. 
Nes  á  Rosmhvalanesi  666. 
Nes  í  Selvogi  32,  99,  244. 
Nes    á    Skaga    nyrðra     (Efranes) 

700. 
Nes  í  Vestrhópi  655—656. 
Nes     (Villinganes)      i     Skagafirði 

342. 
Nes    (Öndverðanes)    í    Grímsnesi 

89. 
Nesdalr  í  Dýrafirði  141,  143,  1442. 
Neslönd  við  Mývatn  709, 
Nesoddi,  rekaland  Staðar  á  Reykja- 

nesi  156. 


890 


REGISTR. 


Nesskógr  Einiholtskirkju  233. 

Ness-sker  Selárdalskirkju  149. 

Neuss  (Nussia)  712,  713,  716,  717. 
742,  744,  745. 

Neyrðridalr  í  Breiðdal  229. 

Nicholaus  Dalstunn  825,  329,  331, 
332. 

Nicholaus  Magni  consul  Bergensis 
(1426)  337. 

Nicklas,  sjá  Nikulás. 

Nicles  Gallæ  (Nikulás  galli)  nor- 
rænn  maðr  (1392)  24. 

Nicles  Vanflit,  enskr  kaupmaðr 
275. 

Niðarós  í  Noregi  24,  104, 304,  307, 
808,  361-362,  639,  661,  720, 
733,  741,  749,  752,  759,  760. 

Nikulás  bískup  hinn  helgi  75,  91, 
93,  98,  107,  109,  112^,  113,  119, 
121,  148,  149,  150,  164,  172», 
180»,  181,  182,  189,  220,  221, 
235,  335,  375,  376,  423,  675, 
758.  —  Nikuláskirkja  10,  59,  68, 
70,  91,  93,  97,  107,  108,  112, 
113,  119,  121,  145,  149,  153, 
172,  179,  180',  188,  199,  235, 
237,  374,  375,  376,  432,  467, 
4682,  5122,  5142,  _  Nikulásraessa 
50,  53,  851.  —  Nikulássaga  erki- 
biskups  884.  —  Nikulásstúka  á 
Kolbeinsstöðum  188. 

Nikulás  bóndi  á  Torfastöðum  í 
Olfosi  og  Úlfljótsvatni  í  í'ing- 
vallasveit  (c.  1887-1397)  93'.») 

Nikulás  Broddason  í  Máfahlíð  (1418 
og  þar  eptir)  320. 

Nikulás  Einarsson  vestra  (1449) 
754. 

Nikulás  bóndi  á  Hjalla  Olfosi  (c. 
1887—1397)  97. 

Nikulás  Jónsson  vestra  (1615) 
754. 

Nikulás    Kálfsson     prestr    nyrðra 


')  Mun  einn  maðr. 


(1432-1437)  498,  551,  564,  568 

—569. 
Nikulás  Oddsson  vestra  (c.  1481— 

1440)  492. 
Nikulás  páfi  hinn    fimti    712—714, 

716-780,    732-733,    786-787, 

742-747,  749-751. 
Nikulás  Snæbjarnarson  á  Hvalsnesi 

(1436)  559—560. 
Nikulásdóttir:  forlaug. 
Nikulásson:  Árni,  Benedikt,  Bjorn, 

Brynjólfr,   Einar,    Gunnar,    Jón, 

Magnús,  Ólafr,  Pétr,  Vigfús. 
Nípr,  sjá  Gnípr. 
níu  lestra  hald  116,  280.  Sbr.  lec- 

tiur,  primalestr  (kirkja). 
niu  vikna  fasta  3—4,  60,  68,  187, 

566,  619,  754. 
Njáll    ábóti    á    Helgafelli    (1431— 

1438)  491,  553,  571—572,  576— 

577,  579-581. 

Njálsstaðir    á    Skagaströnd     747, 

748, 
Njarðvík  í  Borgarflrði    eystra  221 

222,  228,  296,  406. 
Njarðvík     í     GuUbringusýslu     82, 

106. 
nóbel  (peningr)  279*,  680^. 
nobiles  825,  330,  382. 
Norðlendingafjórðungr  9,  676. 
Norðnes  i  Noregi  121, 
Norðrárdalr  i  Húnavatnsþingi  808, 

578,  635,  686,  695,  696. 
Norðrárdalr  1  Mýrasýslu  119,    122, 

163,  506,  680,  631,  666.  —  Norðrá 

f  Norðrárdal  122. 
Norð(r)árdalr    í    Skagafjarðarsýslu 

649,  678. 
Norðrfjarðargnúpr  í  Norðr-ísafjarð- 

arsýslu  189.  —    Norðfjarðarnípa 

í  Austfjörðum  263. 
Norðrkinn,    afrétt    frá    Keldum    á 

Rangárvöllum  86, 
Norðrlönd  719,  728,  724',  725,  726, 

727,  728,  729,  783. 
Norðreykir  1  Hálsasveit  119. 


REGlSTR. 


891 


Norðrsker  á  Breiðafirði  157. 

Norðrstrandir  {=  Hornstrandir) 
687. 

norðrumboð  476,  477*. 

Norðtunga  í  þverárhlíð  124,  126. 

Noregr  3,  4^  9,  15,  22,  24,  25, 
135,  160,  268,  279,  281,  282, 
283,  303,  304,  306,  313,  321, 
322,  323,  324,  325,  326,  327, 
328,  331,  332,  333,  334,  336, 
337,  523-525,  541-544,  582, 
602,  603,  604,  629,  630,  634^ 
644-647,  652,  705,  720,  723, 
726,  730,  732,  733,  749. 

Noríf(o]k)  á  Englandi  651. 

norræna  20,  84,  443.  —  norrænar 
bækr  109,    111,    162,    170,    238. 

—  norrænn  viðr  (sbr.  viðr)  42. 
norsk  bréf  317,  354,  629,  630.    - 

norsk  hönd  (skript)  304,  544, 
735,  747. 

Northberne,  Northeberne  (=  Björg- 
vin)  324,  325,  326,  542,  543. 

nót,  nætr  138,  327.  —  xij  aura 
nót  223,  —  tvítugar  nætr  kóp- 
heldar  158. 

notarius  publicus  364,  396^,  399^, 
414,  416,  424,  426,  428,  429, 
433,  434,  439,  440,  441,  442, 
443,  445,  447,  448,  449,  450, 
451,  466,  467,  472,  475,  480, 
481,  487,  494,  495,  503,  517. 

nótt,  nætr,  fimm  nætr    241,    242^ 

—  sjö  nætr  295. 
noviciæ  681. 

Novum  castrum  (Newcastle)  á  Eng- 

landi  651. 
nuncius  326,  720,  723,    726^,    729, 

730,  732.    Sbr.  apostolica  sedis. 
nunna  438,    456,    733  (sbr.   soror, 

systir).  —  nunnuklaustr  457. 
Núpr,  sjá  Gnúpr. 
nuptiæ  (sbr.  hjónaband)  396. 
Nýibær  í  Landbroti  239. 
Nýibær  i  Skagafjarðardölum  342. 


Nýlendi  í  Hrafnagilsþingum  í  Eyja- 

firði  378. 
Nýlendi  á  Höfðaströnd  553. 
Næfrholt    (Næfraholt,    Næfrlost)    á 

Landi  62,  68,  69,  72. 

Oblauðsson;  Magnús,  Sigmundr. 

oceanus  749. 

octavæ  (festorum)  262,    281,    285, 

294,    372,    418,    419.    424,    464, 

466,  471,  472,  473,  474,  613,  629, 

68P. 
óðal  261. 
Oddabjörn,    maðr    nyrðra     (1431) 

484. 
Oddason:  Magnús. 
Oddbjarnarkelda  1  Grindavík   102. 
Oddfríðr  Aradóttir,  Guðmundsson- 

ar    (1420-1439)    278-279,  353 

-354,  525,  602-603. 
Oddgeir    í'orsteinsson    biskup     í 

Skálholti    (1366-1381)    12,    27, 

35,  37,  41,  47,  64,    65,    69,    76, 

87,  101,  103,  109,  110,  112,  118, 

126,    150,    173,    198,    199,    200, 

212,  215,  217,  224,  270,  507, 
Oddgeirshólar  í  Flóa    30,    32,    51 

-52. 
Oddi  á  Rangárvöllum  34^  69—75, 

435,  752. 
Oddi  í*orsteinsson  nyrðra  (1420 — 

1449)  274,  291,  369^,  417,  427- 

428,    432,    471—472,    479,    665, 

761. 
Oddkell  prestr  i  Reykjadal  í  Hruna- 

mannahrepp  (eptir  1394)  42. 
Oddný    (Ketilsdóttir)    á    Kolbeins- 

stöðum  (um  1394)  183. 
Oddný      Ketilsdóttir,      Narfasonar 

(1440)  614. 
Oddr  Ásmundsson  nyrðra  (1431 — 

1446),  síðar  lögmaðr,  468,    516, 

607,  6822. 
Oddr  Brynjólfsson  nyrðra   (1437— 

1446)  566,    568,    624,  625,  669, 
I     697. 


892 


REGISTB. 


Oddr  Einarsson  biskup  í  Skálholti 

(d.  1630)  8^,  14,  27-28,  29,  30, 

3P,  33*,  34,  36,    37,    107,    159, 

234,  243,  317,  584,  596. 
Oddr  Eiríksson  á  Ærlæk  (1407,  d. 

fyrir  1444)656—657. 
Oddr    Eyjólfsson    skólameistari   1 

Skálholti  256. 
Oddr  Fúsason,  sjá  Oddr  Vigfússon. 
Oddr  Gunnlaugsson  nyrðra  (1424) 

319. 
Oddr  Guðmundsson  heimaprestr  á 

Hólum    (1430-1432)    421,    424, 

4962,  497,  498. 
Oddr  Hallssou  (1436)  560. 
Oddr    (Hauksson)    á    Álptanesi    á 

Mýrum  (c.  1300)  187. 
Oddr  Jónsson  kirkjuprestr  í  Skál- 

holti     (1438-1439)     576,     580, 

593. 
Oddr  Jónsson  digri  (d.  1712)  5. 
Oddr  Oddsson  (1423)  810. 
Oddr  Oddsson,    Eiríkssonar  á  Ær- 

læk  656-657. 
Oddr    Ólafsson    í    Hrútafirði    (um 

1390)  127. 
Oddr  prestr  í  Berunesi  (c.  1390— 

1397  eða  leingr)  230.    Sbr.  Oddr 

þorsteinsson. 
Oddr  prestr  undir  Hálsi  í  Hamars- 

firði  (c    1395—1396)  23P.     Sbr. 

Oddr  í^orsteinsson. 
Oddr  prestr  í  Hlið  í  Biskupstung- 

(um  1391—1397)  39. 
Oddr  prestr    á   Hofi    i    Vopnafirði 

(c.  1370)  216. 
Oddr  prestr   i   Hofteigi    (c.    1370) 

214. 
Oddr  prestr  á  Hólmum   1   Reyðar- 

firði  (c.  1380-1396)  227. 
Oddr    prestr    i    Hruna     (c.    1390) 

44. 
Oddr    Snorrason    nyrðra    (1432  — 

1437)  507,  527-528,  566. 
Oddr  í  Svarfaðardal,    faðir    Helga 


og  Kristínar  (d.    fyrir   1387)    14 

-15. 
Oddr  Teitsson   prestr    í    Vallanesi 

og  á   Breiðabólstað    í   Fljótshlíð 

(1376—1393  eða  leingr)  83,  206, 

207. 
Oddr     Thomasson    (lögréttumaðr, 

1585)  16. 
Oddr  Vigfússon  (Fúsason)    í    ísa- 

firði    vestra    (1436)     556—557, 

560. 
Oddr    Þórðarson    leppr,    lögmaðr 

(1419—1440)  269,  281,  528-529, 

545-546,  618,  628,   634,    765— 

766,  767. 
Oddr  f^orkelsson  messudjákn  á  Hól- 

um  og  prestr  á  Bægisá    (1430— 

1445)  421,  439,    472,    473,    612, 

670—671. 
Oddr  Þorsteinsson  prestr  á  Hofi  í 

Álptafirði    (c.    1390-1397    eða 

leingr)  232. 
Oddsdóttir:  Katrín,  Kristín. 
Oddsey  (Odzey)  á  Bjarnarfirði  131. 
Oddsnautar,    eyjar    á    Breiðafirði 

167. 
Oddsson :  Ari,  Árni,  Brandr,  Eiríkr, 

Gísli,  Guðni,  Hrafn,  Jón,  Markús, 

Nikulás,    Oddr,    Sigmundr,    Sig- 

urðr,  Sveinbjörn,  Sæmundr,  Vig- 

fús,  í^órarinn,  þorgils,  ]^orsteinn, 

þorvaldr. 
Od(d)sstaðir  í  Eyjafjarðarsýslu  712. 
Oddsstaðir  í  Hrútafirði  339,  340. 
Oddsstaðir  í  Miðdölum  163. 
Odeiluhólmr  Grenjaðarstaðar  17. 
Odkell,  sjá  Oddkell. 
oeconomus    326.     —     oeconomia 

305. 
Öfeigr    þorgeirsson    nyrðra    (1422) 

298. 
Ófeigsfjörðr  á  Ströndum  687. 
Ófeigsson:  Jón. 
Ófeigsstaðir  í  Kinn  468. 
officialis  240,  303,  304,  305^,  306, 

308,    309,    344,    350,    362,    373, 


REGISTR. 


89a 


4002,  40P,  431,  437,  442,  449, 
463,  637,  638*,  639^  739.  — 
officialis  konungs  324,  325, 
3272,  331,  333%  767.  -  officia- 
latus,  officialisdæmi,  officialis 
heiðr,  officialatus  potestas,  offi- 
cialis  (-alatus)  starf  305^,  401, 
501,  502,  503%  612,  613-614, 
739.  —  officialatus  innsigli  344, 
363,  501,  504,  550.  ~  officialis- 
bréf  400—401. 

officiarius  305. 

officium  305,  307,  333.  —  officia 
divina  750. 

offr  119,  183.    Sbr.  tíöaoffr. 

ófrelsan  241. 

ófriðr  268. 

ófrítt  fé,  ófrítt  góz,  ófríðar  álnir, 
ófríðir  aurar,  ófrítt  kúgildi,  ófríðir 
peningar  17,  50,  80,  89,  93,  94, 
117,  120,  137,  138,  149,  152, 
173,  174,  180,  183,  186,  20P, 
2022,  211,  213,  216%  227,  228, 
231,  233,  234,  246,  257,  260, 
291,  302%  309,  335,  340,  341% 
374,  378,  383%  387,  388%  389, 
391,  402%  405,  407%  408, 
409,  412,  416,  419,  422,  432, 
453,  459,  465,  468,  473,  481, 
486,  514,  515,  532,  552,  671, 
678%  679,  758. 

ófrjáls  kúgildi  240,  —  ófrjáls  jörð 
241. 

Ófæra  i  Austfjörðum  140.  —  Ófæru- 
rekar  204,  210,  270. 

óheimild  241. 

Ólafr  Árnason  prestr  (1417)  253. 

Ólafr  Auðunarson  norrænn  maðr 
(1427)  347. 

Ólafr  Benediktsson  (Magnússonar 
agnars;  d.  fyrir  1397)  69. 

Ólafr  í  Berufirði  (c.  1389—1393) 
203. 

Ólafr  Bjarnarson  bóndi  á  Kirkju- 
bóli  (og  Hvalsnesi),  hirðstjóri  (d. 
1354)  104. 


Ólafr    Brandsson    prestr     nyrðra 

(1444)  661. 
Ólafr   Duwe    (veginn    1425)    329, 

332. 
Ólafr  Egilsson  nyrðra  (1442)  624. 
ölafr  Einarsson  vestra  (1442)  628. 
Ólafr    Einarsson      nyrðra     (1448) 

748. 
Ólafr  Einarsson    prestr    á    Helga- 

felli  (d.  1618)  161. 
Ólafr  Einarsson  prófastr  í  Kirkju- 

bæ  (d.  1659)  34,  591. 
Ólafr  Einarsson  sýslumaðr  í  Skapta- 

fellsþingi  (d.  1717)  683. 
Ólafr     Erlendsson     á     Bustarfelli 

(1444)  652. 
Ólafr  Erlendsson  (c.  1620)  456. 
Ólafr  Eyjólfsson  stutts  1  Auðbrekku 

(=  Ólafr  Stuttsson;  1420—1437) 

273,  297,  370%  520,   586,    493— 

494,   498,    507—508,    526-427, 

532-533,  566—567. 
Ólafr  Eyjólfsson   prestr   syðra    og 

vestra   (1436-1442)  285(?),  562, 

571,  576,  580,  623.^) 
Ólafr  Ey[vind?]sson   (Ey[oIf?]sson) 

prestr  syðra  (1420)  285.^) 
Ólafr    Geirmundsson     (tóni    hinn 

yngri,  1446)  673—674. 
Ólafr    Gíslason    prestr    á    Hofi    í 

Vopnafirði  (d.  1714)  215. 
Olafr  Gíslason    biskup    í  Skálholti 

(d.  1753)  176. 
Ólafr  Grímsson   á  Leirá   (c.  1380) 

194. 
Ólafr     Grímsson     (Egilssonar)     í 

Skagafirði  (1441—1448)  621,  668, 

748. 
Ólafr    Guðmundsson  staðarhaldari 

á  Helgastöðum  (1429—1431)  876, 

455. 
Ólafr    Guðmundsson    á    þorbergs- 

stöðum  (1858)  665. 
Ólafr    Gunnarsson    prestr     syðra 

(1444—1449)  665,  731,  768. 


^)  Gæti  tó  verið  einn  maðr,  ef  til  vill. 


894 


REGISTR. 


Ólafr  Hákonarson  Noregskonungr 
(d.  1387)  15. 

Ólafr  Hallsson  í  Skagaíirði  {1420— 
1424)  278,  314-315. 

Ólafr  Haraldsson  helgi  Noregskon- 
ungr  462,  472^  53^  go^  6P,  65, 
66^,  80,  83,  882,  99^  952^  gg^ 
101,  105,  116,  128,  129,  135, 
137,  138,  148, 15L  156,  159,  162, 
164',  170,  187,  191,  192,  198^, 
203,  204^  214,  225,  282,  350^ 
376,  377,  378,  423,  461,  465, 
530,  749,  752^  758,  770.  — 
Ólafskirkja  47,  60,  61,  65,  66, 
80,  83,  86,  88,  93,  94,  95,  97, 
98,  101,  105,  115,  128,  129, 138, 
151,  156,  159,  164,  191,  198, 
200,  202,  203,  225,  377,  378, 
383,  465,  51P,  514^,584,593.— 
Ólafskýr  61,  —  dies  sancti  Olavi 
regis  593,  734.  —  Ólafsmessa 
53,  57,  468,  668,  —  Ölafsmessa 
fyrri  129,  136,  297.  —  Ólafs- 
messa  (-vaka)  siðari  139,  288, 
562,  659,  734,  735. 

Ólafr  faðir  Ingunar  (1432)  494. 

Ölafr  ísleiksson  prestr  í  Holti  í 
Önundarfirði  (1433—1449  og  þar 
eptir)  529>),  641-642,  655,  714, 
768. 

Ólafr  Jónsson  (prests  Ólafssonar  á 
Valþjófsstað)  á  Bessastöðum  og 
Víðivöllum  (um  1360)  211,  212, 
213,  215.') 

Ólafr  Jónsson  (1419)  269. 

Ólafr  Jónsson  vestra  (1434)  545. 

Ólafr  Jónsson  í  Húnavatnsþingi 
(1446)  697. 

Ólafr  Jónsson  prestr  1  Görðum  á 
Álptanesi  (d.  1658)  107. 


^)  Þó  að  Ólafr  sé  ekki  á  þessum  stað 
nefndr  prestr,  man  þetta  þó  alt  vera  einn 
maðr ;  Ólafr  hefr  líklega  ekki  enn  rerið  orð- 
inn  klerkr  1433. 

^)  Þetta  getr  alt  Terið  einn  maðr,  þó  ekki 
sé  það  alveg  víst. 


Ólafr  kirkjuprestr  á  Hólum  (1448) 

741. 
Ólafr  Kolbeinsson    prestr    í  Reyk- 

holti  (1392-1393)   og    á   Staða- 

stað  120. 
Ólafr  Leifsson  nyrðra  (1421)  294. 
Ólafr     Loptsson,      Guttormssonar 

(1424—1449)  317,  318,  339,  367, 

368,  500,  501,  519,  520,  565,  756 

—758. 
Ólafr   Magnússon   nyrðra    (1432— 

1449)  494,  756. 
Ólafr  Magnússon  prestr  nyrðra  ( 1448) 

741. 
Ólafr    Marteinsson,     þorleifssonar 

frá  Máfahhð,  hinn  staði  (d.  fyrir 

1417)  247,  346-347. 
Ólafr    Nikulásson    í    Svarfaðardal 

(1421)  289.^) 
Ólafr    Nikulásson    hirðstjóri    (1425 

—1439)  3292,  330,    33P,    586- 

587,  620-623. 0 
Ólafr    (Oddsson,    Haukssonar)     á 

Álptanesi  á  Mýrum  (c.  1340)  187. 
Ólafr    Ormsson    í    Húnavatnsþingi 

(1418)  262  -263. 
Ólafr  prestr    á    Húsafelli    (1394— 

1397)  123. 
Ólafr  prestr  nyrðra  (1448)  741. 
Ólafr    á  Reykjum    í    Mosfellssveit 

(c.  1390)  113. 
Ólafr  Rögnvaldsson  biskup  á  Hól- 

um  244. 
Ólafr  Sigtryggsson  (1432)  505. 
Ólafr  Sigurðarson  (Guðmundarson- 

ar)  bóndi    nyrðra    (1381   og  þar 

eptir)  13—14,  26—27. 
Ólafr  Sigurðsson  (1442)  632. 
Ólafr    Skeggjason    á    Reykjum    í 

Miðíirði  (1401-1403)  669. 
Ólafr    Skæringsson    1   Austfjörðum 

(1417)  256. 
Ólafr  stek(kr)  nyrðra  (1431)  483. 
Ólafr  Stephánsson  prófastr  í  Valla- 

nesi  455. 


')  Þetta  gæti  verið  saml  maðr  hvorttveggja. 


REGISTR 


895 


Ólafr  Stuttsson,   sjá  Ólafr  Eyjólfs- 

son. 
Ólafr  Svartsson  eystra  (1444)  652. 
Olafr  Tumason  prestr  syðra  (1449) 

767. 
Ólafr    Vigfússon    í   Auðbrekku    (c. 

1430—1449)  435-436,  761. 
Ólafr    þórarinsson    vestra    (1440) 
^  618. 

Olafr    í*orgeirsson    prestr    nyrðra 
^  (1448)  735. 

Olafr  f^orgrímsson    nyrðra    (1428) 
^  361. 

Olafr  þórisson  ráðsmaðr  1  Björgvin 
^  (1426)  337. 

Ólafr     þorkelsson     nyrðra     (1431) 
^  481. 
Ólafr  þorlákssoR  á  Hofi    á   Rang- 

árvöllum  (1397)  84. 
Ólafr  l^orleifsson   tóni    á    Staðar- 
^  hóli  (d.  1393)  156. 
Olafr    þorsteinsson    í    Borgaríirði 
^  (1444)  658. 
Olafsdalr    í    Saurbæ    í    Dalasýslu 

155. 
Ólafsdóttir:    Anna,    Guðríðr,    Guð- 

rún,   Ingunn,    Solveig,    þorgerðr, 

þuríðr. 
Olafsey  fyrir  Helgafellssveit  167. 
Olafsey  fyrir  Skarðsströnd  157. 
Ólafsfjörðr  í  Eyjafjarðarsýslu  328, 
^  539,  540,  621,  622,  663. 
Ólafsgerði  í  Kelduhverfi  623. 
Ólafssandr  í  Austfjörðum  203. 
Olafsson:    Andrés,    Árni,  Ásbjörn, 

Claues,  EgiU,  Einar,  GuðmUndr, 

Hallr,  Helgi,  Jón,  Marteinn,  Oddr, 

Páll,    Snorri,    Stephán,    í*orgeir, 

í'orkell,  (í'orleifr),  þormóðr,  þor- 

steinn,  Þorvarðr. 
Ólafsvellir  á  Skeiðum  50—51. 
Ólafsvík  undir  Jökli  (III,  141,  326) 

166. 
olean  350,  483,  492. 
Olfos  (Ölvesið)   32,    92^    97^,    98, 

243%  697.  —  Olfosá  35,  55.    — 

Dipl.  Isl.    IV.  B. 


Olfosvatn  (Aulfversvatn)  í  Grafn- 

^  ingi  32,  94-95. 

Óli  Bjarnason  í  Hvassafelli   (1445 

^  —1446)  663. 

OIi  Svarthöfðason  prestr  í  Odda 
(c.  1367—1402)  76S  86. 

ólærðir  menn  199,  676, 

Ólöf  Árnadóttir    Dalskeggs    (1427) 

^  344—345. 

Olöf   Guðmundardóttir    vestra    (c. 

^  1431-1440)  492. 

Ólöf  Loptsdóttir  ríka  (1432  og  þar 
eptir)  519—520. 

Olöf  þorláksdóttir  (kona  Jóns 
Sveinssonar  í  Hvammi;  d.  c. 
1358)  160. 

ólög  629. 

ómagar  115,  181,  204,  210,  220, 
223,  232,  406  (opt),  481,  482, 
529,  530,  606.  —  iij.  marka 
ómagi  229.  —  xx.  aura  ómagi 
228.  —  kvengildr  ómagi  59,  104, 
115,  123,  153,  193,  219,  236^.  — 
ómagaldr  349.  —  ómagaeyrir 
481.  —  ómagaprestr  382.  — 
ómagavist  153,  198,  231,  233, 
666. 

omeliur,  sjá  homiliur. 

omnes  sancti,  sjá  sancti. 

oracio  dominica  680,  681. 

oratores  730. 

orda,  ordobók,  sjá  kirkja. 

ordinaciones  324,  333. 

orðkrókar  3 — 4. 

ordo.  ordines  sacri  502,  724,  725, 
726^  727,  728'^.  —  ordo  canonico- 
rum  regularium  sancti  Augustini 
638,  648,  650.  —  ordo  sancti 
Benedicti  521,  604,  625^,  638, 
640,  665.  —  ordo  Cisterciensis 
681. 

orlog  462. 

Ormarsá  í  Breiðdal  229. 

Ormarslón  á  Sléttu  698,  700. 

Ormfríðr     þorsteinsdóttir     nyrðra 
(1429)  368,  391-392. 
57 


896 


REGISTR. 


Ormr son  (á  Hólum  1430) 

429. 
Ormr  Bjarnarson  í  Húnavatnsþingi 

(1418)  263. 
Ormr  Daðason  sýslumaðr  í  Fagra- 

dal  (d.  1744)  5,  747. 
Ormr  Einarssoní  Grindavík(1307)8. 
Ormr  Einarsson  i  Skagaíirði  (1420) 

278. 
Ormr  Eiriksson  nyrðra  (1433)  531 

—532. 
Ormr    Eiríksson    prestr    á    Hofi  í 

Vopnafirði  (1444)  652. 
Ormr  Guðmundsson  nyrðra  (1431) 

448,  450. 
Ormr  Hafliðason  í  Fíflholti  (1390— 

1397)  79—80. 
Ormr  Jónsson    sýslumaðr   í  Múla- 

þingi  (1421)  297—298. 
Ormr     Loptsson,     Guttormssonar. 

»hirðstjóri  norðan    og   vestan  á 

íslandi*  (1430-- 1442)  404—406, 

520,    545,    548-549,    559-560, 

623,  770. 
Ormr  prestr  á   Stað    í    Grunnavík 

(c.  1394—1397  eöa  leingr)  102. 
Ormr  prestr  á  Útskálum  (fyrir  og 

um  1397)  104. 
Ormr  prestr  á  f  ingvelli  (c.  1388— 

1397  eða  leingr)  94. 
Ormr  Snorrason  lögmaðr  á  Skarði 

(d.  ]403)  157,  158^  161,  769, 
Ormr  þorgeirsson  prestr    á  Stóra- 

núpi  (á  lífi  c.  1378)  47. 
Ormsdóttir:    Járngerðr,    torbjörg, 

þórunn, 
Ormsson :  Ásgrímr,  Bárðr,  Filippus, 

Guttormr,     Hákon,     Jó.^      Ölafr, 

Páll,     Pétr,     Sighvatr,     oigurðr, 

Sturli. 
Orm(s)staðir  í  Eiðaþinghá  220. 
Ormsstaðir  á  Skarðsströnd  158. 
Ormsvatnseingi      Krossholtskirkju 

198. 
ornamentum  44,  66,  86,  335,  3" 2', 


386,  387,  391,  393,  402,  403, 
405,  455,  460,  465,  467,  468, 
526,  592,  630,  681,  757,  758. 
Sjá  kirkja. 

órói  277. 

Orosius  auctor  Quæstionum  111. 

orusta  477. 

ós,  ósar  18-^  19,  95,  237,  256,  287, 

^  476,  7632,  764 

Ós  á  Akranesi  195. 

Ós  í  Bolungarvík  141,  539,  540. 

Os  (=  Fljótsós  eða  Laxárós)  18. 

Ós  á  Galmaströnd  315,  816. 

Os  í  Hnappadalssýslu  (Gnúpárós 
eða  þórisós?)  180. 

Ós  i  Miðfirði  513. 

Ós  á  Skógarströnd  766. 

Ós  í  Útmannasveit   207,    208.    — 

^  Ósrekar  205,  207,  223,  270. 

Ós  í  Vopnafirði  257. 

Osar  á  Rosmhvalanesi  103. 

Osar  hjá  Sjáarborg  287. 

Osauðr,  maðr  vestra  (1431)  485, 

Óseyjar  í  Álptafirði  231. 

Ósinn  forni  (Straumlónsós)  á  Mel- 
rakkasléttu  19. 

óskil  2—4.  —  óskilamenn  1,  4. 

Óslandshh'ö  í  Skagafirði  301. 

Ósló  í  Noregi  22,  24,  629,  630, 
752,  753,  759,  760. 

ostr  (sbr.  matr)  73  (opt),  154,  734. 
—  verð  osta  160.  —  osthleifr 
(sbr.  heithleifr)  73,  82,  —  ost- 
vægr  matr  165.  —  osttollr  160^, 
161,  163,-  647,  648,  734^,  735, 
.  736. 

Óstvaðsholt  (=  Ostvatzholt,  Ost- 
vatnsholt)  á  Landi  71. 

ósæmdar  konur  2^,  3*,  4'\ 

ótekin  jörð  240—241. 

Otrardalr  í  Barðastrandarsýslu  147, 
692. 

Óttarsson:  Jón. 

Ottastaðir  >í  Kálfatjarnarkirkju- 
sókn<  707—708. 


REGISTR. 


897 


Otte  Romar,  norrænn  maðr  (1392) 
24. 

óttusöngr  40,  69,  84,  88»,  115, 118, 
139,  140,  207.  —  óttusöngva- 
bækr,  óttusöngssloppr,  sjákirkja. 

Ouslandzlidh,  sjá  Óslandshlíð. 

Oxnahryggr,  sjá  Uxahryggr. 

Páfastaðir  (Pafvestader)    í   Skaga- 

firði  701. 
páfi  285,   760.     —     páfalegt    sæti, 

papatus  729,  752,  760.  —  páfa- 

tekjur,    páfatíundir    719,  738. 
paganus  749. 
palatinus       comes,       palatsgreifi, 

pfaltz-graue   629,  644,  645,  646, 

705. 
Páll  Bjarnarson  (Bjarnason)  prestr 

í  Hjarðarholti   í  Dölum    (1434— 

1446)  545,  549,  674.^) 
Páll  i3jarnarson  prestr  í  Miklaholti 

(1437—1438)     571-572,     576- 

577,  578-582.^) 
Páll  Daðason  (1431)  458. 
Páll    Erasmusson    kirkjuprestr     í 

Skálholti  (1605)  591. 
Páll    Eyjólfsson    á    Hjalla    (1624) 

243. 
Páll    Eyvindarson;   prestr    á    Ref- 

stöðum  (c.  1387—1396)  219. 
Páll  Gíslason  alþingisskrifari    285, 

286. 
Páll  Grímsson  prestr    á  Gilsbakka 

(1393  og  þar  eptir)  123. 
Páll  Hákonarson  lögsagnari  í  Mar- 

teinstungu  354,    598,    669,    697, 

709. 
i  'i  Haldórsson    í    Bæ    á    Rauða- 

sandi  (d.   1417    eða    fyrri)    251, 

253,  335. 
Páll  Ingjaldsson  á  Hofi  á  Rangár- 

völlum  (1397)  84. 


')  Vifoiát  ekki  geta  vírið  oian  maðr,  nema 
þá  að  lip.nn  heföi  farið  aptr  að  Hjarðarholti 
•ptir,   að  hann   hefði  vetið  í  MilJaholti 


Páll  Jónsson  vestra    (1428—1431) 

353,  462. 
Páll  kjarni  ábóti  í  Viðey  (d  1403) 

110. 
Páll  Melsteð  málaflutningsmaðr  34. 
Páll  Ólafsson  nyrðra  (1427—1430) 

343,  368. 
Páll  Ormsson  nyrðra  (1430)  420. 
Páll    Pálsson    amtsskrifari    (>stú- 

dent«,  d.  1877)  30. 
Páll  postuli  44^    59,    66,    86,    87, 

no,  111,    133,    190%   210,    461, 

464,  560,    587,    589,    594,    595% 

681,  714,  728,  731,  766.  -  Páls- 

kirkja    85,    190,    594,    595.    — 

Pálsmessa  274,    353,    354,    401, 

565,  566,  756.      Sjá  Pétrsmessa 

og  Páís 
Páll    presír   í    Kirkjubæ   í    Tungu 

{um  1376)  220. 
Páll    prestr    á   Reykjum    í    Olfosi 

(c.  1377-1381)  96^ 
Páll  Runólfsson,  Sturlusonar,  um- 

boðsmaðr  Árna  biskups  (d.  fyrir 

1429)  263,  377. 
Páll  Sigurðsson  (1724)  747. 
Páll  Sæmundarson    (þorsteinsson- 

ar,  1428)  357—359. 
Páll    Teitssön    prestr    á    VöIIum  i 

Svarfaðardal      (1417—1431,      d. 

1431)  8722,  373^  420,    428,    472, 

486,  493—494. 
Páll  Vidalín  lögmaðr  484. 
Páll  f^orvarðsson  á  Eiðum  (d.  1403) 

221,  252,  406. 
Páll    á    Öndverðsnesi    (c.     1382— 

1397  eða  leingr)  94, 
pallborð,  pallkoddi,  sjá  húsbúnaðr. 
pallium  594'-^. 
pálmadagr  213.  —  pálmsunnudagr 

240,  443,  4452. 
Pálmholt  á  Galmaströnd  315,  316. 
Pálsdóttir:  Ingibjörg,  Ragnhildr. 
panna.  sjá  búsgagn. 
pannus  (sbr.  klæði)  605»,'^  606. 
pansari.  sjá  hertygi. 

57* 


898 


REGISTR. 


Papafjarðarós  í  Hornafirði  201. 

Papi  í  Laxá  í  Dölum  161. 

papiliones  331. 

pappír  309.  —  pappírsbréf  elzt 
íslenzkt  (1437)  304,  570-571. 

Paradís  677. 

Paralipomenon  111. 

parochia  (sbr.  sókn)  750. 

páskar  (pasca)  3-4,  13,  19\  55^, 
60,  1002,  1082,  140,  147,  150, 
153,  163»,  183»,  187,  190*,  207, 
211,  212,  271,  313,  362,  404, 
554,  592,  6302,  631^,  681.  — 
páskadagr  84,  116,  129,  209,  234, 
236,  237.  —  fjórði  dagr  páska 
345.  —  páskavika  65,  125,  213, 
262,  291,  353,  403,  407,  446, 
448,  449,  498,  500,  556. 

passagium  730. 

passio  domini  635. 

passiones  apostolorum  20,  108. 

pater  noster  351,  404,  677. 

patina,  sjá  kirkja. 

patria  304,  306. 

patronus,  patrona  410^,  411,  412, 
475. 

peccamen  734. 

pecuniæ  410. 

pedites  730. 

pell,  sjá  kirkja,  klæði. 

pena  411,  653,  723,  724.  —  pena 
amissionis  vitæ  et  bonorum  524. 
—  pena  excommunicacionis  308, 
396.  —  pena  suspensionis  ab 
ofíicio  422.  —  pena  tallionis 
307. 

peningar  (til  skrauts  á  klæðum)  61. 
Sjá  kirkja. 

peningr,  peningar  (fé,  eign,  mynt) 
2,  3^  4,  13,  15,  44,  89,  101, 
159,  24P,  242S  243,  247,  248^ 
249,  2513,  255,  257^  259»,  260, 
264,  265,  266,  267,  272,  273,  274, 
292».  2942,  3022,  309^  311,  312, 
313,  315,  3182,  319,  3202,  335, 
3432,  344%  345%  348,    354^    363. 


385,  391,  393,  401,  404,  405% 
411,  413,  4182,  419%  422%  428% 
43P,  435,  437,  439,  440^,  44L 
4432, 444%  4452, 446%  447, 448,  452, 
454%  455,  459%  460^,  465,  467, 
470,  472%  473,  477,  478,  482, 
486%  4872,  489,  492%  493%  494, 
501%  503%  505,  507,  509%  510, 
516,  519,  522,  528,  529%  530, 
534%  536,  537,  539%  544%  545, 
547,  549,  550,  552,  554,  ööl^, 
565,  569,  577,'  578^,  579^,  586% 
592,  596,  597,  6O32,  608,  609% 
610%  611,  615,  616%  620,  626, 
627%  628,  631,  632,  633,  635, 
686,  637,  6382,  543^  q^q^  557^ 
658,  659,  662,  6632,  666%  668, 
6712,  675^  677^    6732^    534^    593^ 

694%  696,  704%  714%  732,  735, 
738%  739,  756,  757^  -  þarflegir 
peningar  506,  521,  539,  632, 
644,  755.  —  dauðir  peningar 
694.  —  kvikir  peningar  694.  — 
peningadráttr  490.  --  peninga- 
gjöf  509.  —  peningahald  rang- 
legt  298,  301.  —  peningareikn- 
ingr  683.  —  peningaskipti  309. 

penitencia  457,  497,  612,  681,  723, 
724,  734.  —  penitenciarius  450, 
588. 

pent,  pentaðir  hlutir  21,  106.  Sjá 
kirkja:  blað,  kór,  líkneski,  skript. 

pentecoste  326,  681. 

peregrinacio  681,  728. 

periculum  325. 

perhihnappar,  sjá  klæðnaðr. 

personæ  famosæ  727.  —  personæ 
nobiles  396. 

Pétr  Eiríksson  prestr  nyrðra  (1441) 
619. 

Pétr  Finnsson  nyrðra  og  vestra 
(1422-1436)  301—303,  351,  359, 
560. 

Pétr  (Pettar)  á  Galtastöðum  (fyrir 
1397)  220. 


REGISTR. 


899 


Pétr  Gizurarson  skólameistari  í 
Skálholti  og  prestr  í  Vestmanna- 
eyjum  29,  31. 

Pétr  Gunnarsson  nyrðra  (1898) 
242. 

Pétr  Jóusson  konungssveinn  á 
Bessastöðum  (veginn  1423)  329, 

Pétr  Jónsson  ráðsmaðr  í  Björgvin 
(1426)  337. 

Pétr  Ketilsson  ráðsmaðr  í  Björgvin 
(1426)  337. 

Pétr  Kollason  nyrðra  (1419)  272. 

Pétr  langi  (Langi-Pétr)  í  Skaga- 
íirði  (1431)  4832. 

Pétr  Marteinsson  prestr  á  Gils- 
bakka  (d.  1379)  122. 

Pétr  Nikulásson  biskup  á  Hólum 
85,  240,  244,  365,  369,  463. 

Pétr  Ormsson  nyrðra  (1421)  293. 

Pétr  Pétrsaon  meistari  (1447— 
1448)  705-706,  737-738. 

Pétr  postuli  44,  49,  52'^  63,  67, 
79,  85^  86,  88,  93^,  99^,  103^, 
108,  112,  115,  124,  129,  136^, 
137»,  138,  145,  146,  148^,  155, 
158,  159^  160,  1642,  iso,  181, 
187,  194,  196,  208,  214»,  221, 
227,  230,  232,  244,  350,  372, 
374,  413,  414.  464,  482,  485, 
496,  527,  593,  595^,  596,  605, 
634,  681,  714,  720,  728,  729, 
731.  —  Sanctus  Petrus  (= 
Pétrskirkjan  í  Rómaborg)  714, 
719,  723»,  725,  726,  727,  729, 
730,  732,  733,  737.  —  Pétrs- 
kirkja  44,  52,  54,  59,  63,  67, 
68,  79,  84.  87,  93,  103,  106, 
107,  1122,  114^  119^  129,  1362, 
1372,  145,  148,  155,  1592,  164, 
180,  194,  198,  207,  217,  221, 
244,  373,  377,  378,  386,  391, 
427,  466,  468,  511^  513,  514. 
—  Pétrskýr  61.  —  Pétrsmessa 
129,  153,  159,  161,  236,  269, 
275,  295,  310,  311,  458,  459, 
527,    528,    577,    633,    650,    736, 


754.    —    Pétrmessa    á    vetrinn, 

Petrus  ad  cathedram    232,    634. 

—    Petrus    ad    vincula     65.    — 

Pétrsmessa  og  Páls  423,  461,  506, 

560,  589,  681,   766.    —    Pétrsær 

61. 
Pétr  prestr  í   Hofteigi    (c.    1380— 

1390)  214. 
Pétr  Sæmundsen  faktor  504. 
Pétr  Tumason  eystra  (1421)  297— 

298. 
Pétr  þórðarson  nyrðra    og    vestra 

(1418-1422)  264,  301. 
Pétr  þorsteinsson,    Nikulássonar  í 

Gunnarsholti    (fram  til  c.  1388) 

85. 
Pétr  þorsteinsson  í  Holtum  (1439) 

584, 
Pétrsskógr  í  Norðrárdal  119. 
Pétrsson:    Árni,     Björn,    Erlendr, 

Gísli,  Jón,    Kolbeinn,   Marteinn, 

Mattheus,  Pétr,  Sigurðr,  Sveinn. 
Petrus  Dorlandus  680. 
Pettar,  sjá  Pétr. 
Pharaonica  tirannis  (servitus)  646, 

653. 
Philippus  sbr.  og  sjá  Filippus. 
Philippus  &  Jacobus  27,  408^,  459. 

610,  682.    Sbr.  Tveggja  postula 

messa. 
pílagrimr    367.     —     pílagrímsferð 

457. 
piltar  409,  670.     Sbr.  sveinn. 
pípa,  sjá  búsgagn. 
pisces  (sbr.  fiskr)  324,    325'^    326, 

327   (opt),    329  (opt),    330   (opt)i 

33  P,  542.  —  piscacio,  piscatura 

327,  330,  3312,  333. 
piscis  (fiskr  verðaura)  329, 
pistlabækr,  sjá  bækr. 
pítall  100,  128.     Sjá  kirkja,  klæði. 
plágan,     plágan    mikla,     pláguárið, 

pláguvetrinn     (=     svarti    dauði 

1402—1404)  313,  374,  467,  498^, 

533,  561. 
plenarium,  sjá  kirkja* 


900 


REGISTR. 


plica  (faldr  á  bréfi)  70. 

Pomarin,  Pommern,  sjá  Eirikr  kon- 
ungr  af  Pommern. 

Pontanus  sagnaritari  645. 

pontifex  558,  582.  —  pontifexRo- 
manus  733.  —  pontiíicialis  po- 
testas  681. 

Pontus  Hevterum  645. 

porcio  ecclesiæSS^  393,  402,  41 
(opt),  42,  442,  45  (opt),  46\  47^, 
482,  494^  503^  514^  52*,  533,  542, 
55^  56*,  57,  58*,  59^  60*,  61, 
62,  63^  64*,  65,  66*,  67*,  68*, 
69*.  76',  77,  78^  79^,  83^  85, 
86,  87,  88,  89',  90*,  91*.  92», 
93*,  942,  953,  96*,  972,  98*,  99, 
101,  102,  1032,  1052,  106^  1072, 
1092,  112,  113^  114^  1152,  116^ 
117,  119,  1202,  123,  1263,  127*, 
1282,  1302^  131^  132,  133^  135, 
136,  137»,  138,  139,  141,  142, 
1442,  145»,  146,  147,  148, 
1492,  150«,  151»,  152,  1542,  156, 
157,  159,  160.  161,  162,  163^ 
1642,  165,  172,  1742,  175,  177, 
179,  180,  1832,  1852,  186,  187^, 
188,  190,  19P,  192,  193,  194, 
196,  1973,  1982,  1992^  201,  202, 
203,  204,  2072,  2092,  2123,  213*, 
2142,  215,  216,  219,  220,  221», 
222,  223,  2262,  226',  227^,  228', 
230,  2312,  232»,  233,  234^,  236, 
237,  2862,  290,  335,  349,  350, 
372*,  374  (opt),  375,  376  (opt), 
377»,  3782,  3794^  3832,  386,  387, 
3882,  389,  4022,  497^  408,  409, 
412,  416,  419,  423,  432  440, 
441,  450,  460,  465*,  466*,  467^, 
468  (opt),  473,  486,  51P,  512 
(opt),  513,  514*,  548,  569,  594», 
5952,  596»,  5972,  630,  631,  666«, 
671,  7572,  758. 

portus  326,  327».  —  portus  illega- 
les,  prohibiti  523.  5242. 

possessor  332. 


postulamessur  212.  —  postulamynd 
585. 

Potencia  sancta  751. 

pottr,  sjá  búsgan. 

potus,  sjá  drykkr. 

presbyter  326,  413,  750. 

prestr,  prestar  (í  hverskonar  merk- 
ingu),  prestskyld  10,  39,  40», 
41,  422,  43^  46^  47^  5Q2^   52^  54^ 

56,  58,  61,  62,  63,  64,  65,  66*, 
672,  682,  73^  763^  784^  792^  80, 
82,  83,  84,  86,  87*,  88^,  99,  101. 
104,  109,  115,  116,  117,  1182, 
122,  125,  127,  129,  135,  139, 
141,  142,  143,  1462,  150,  151^ 
1522,  153»,  158,  160,  163,  164, 
174,  179,  1802,  181,  1832,  i8ð, 
186»,  188,  191,  192,  193^,  194, 
195,  196',  197,  198,  199*,  200^, 
202,  204,  206,  208,  210,  213, 
214,  219,  220,  221  %  2222,  2232, 
224*,  225,  226,  227,  228^,  229, 
230,  232»,  233,  234«,  2352,  236^, 
237,  285,  303,  313,  316,  350», 
353,  372,  3792,  380  (opt),  381 
(opt),  382  (opt),  383,  400,  409, 
413,  414,  416,  417,  418,  424, 
425»,  427,  429,  442,  454,  457, 
463,  470,  471,  483,  485,  488, 
490,  502,  511,  512,  522,  534^, 
5353,  57';^2^  588,  590,  592^,  596, 
608,  612»,  6I32,  615,  617,  638, 
639,  661,  671,  6763,  724,  749, 
768.  —  Sbr.  heimilisprestr, 
ómagaprestr,  setuprestr,  sóknar- 
prestr,  þingaprestr.  —  flutningr 
prests  146.  —  fæði  prests,  sjá 
fæði.  —  prestaeiðr  869,  413— 
415.  —  prestagarðar  30.  — 
prestasamþykt  639.  —  presta- 
stefna  (-fundr)  304,  415,  425, 
429,  534,  572,  576,  588,  638.  — 
prestdómr  414.  —  preststíund 
207,  453,  454,  534»,  588,  671. 

Prestagil  í  Miðdölum  346. 

primalestr  271. 


REGISTR. 


901 


princeps  281,  282. 

príor  607,  611,  626^  632»,  661. 
670,  680  (opt),  710.  —  príorissa 
4392,  570,  681. 

prisona  543. 

privacio  vitæ  &  bonorum  324, 
326. 

privilegium  24,  384,  542,  629, 
648. 

processionale,  sjá  kirkja. 

proclamaciones  publicæ  653. 

procuratores  305.  —  procuratorium 
804,  305. 

prodicio  332.  —  proditores  332. 

prófaleiðsla  258.  —  próftaka  682. 

prófastr  181,  385,  392,  442,  474, 
579^  5882,  612,  613,  739.  - 
prófastsbréf  392.  —  prófasts- 
dæmi  (præpositura)  304,  306, 
307,  385^  3932,  446,  464,  489, 
503,  613,  7392. 

prófenta,  prófentan  247,  248^,  255^, 
258,  270  (opt),  318,  343^  344, 
348,  4283,  4432,  444,  445»,  471 
472,  526,  635,  636^,  767.  — 
prófentubréf  248,  272,  427- 
428,  444—4452,  471—472,  506, 
610,  634,  636.  ~  prófentugjöf 
248.  -  prófentukaup  247,  248, 
428,  472,  610.  -  prófentukona 
255,  439,  441.  —  prófentumaðr 
248,  255,  443,  444,  445^,  506, 
535,  610,  635—636.  —  prófentu- 
samningr  247—248,  272.  342  — 
843. 

profestum  282. 

prohibicio  831. 

proles  734, 

prophetæ  minores  110, 

propiciatorium,  sjá  kirkja. 

proprium  de  sanctis,  sjá  kirkja. 

Protasius  martyr  512,  770. 

protectio  673. 

proventus  ecclesiæ  308. 

provincia  331,  723,  760.  —  Lund- 
ensis  720^  733.  —  Nidrosiensis 


720^,  ,733,   739.     —     Upsalensis 

7202,  733. 
præbendæ  410,  411,  726. 
prædium  308,  328,  331. 
præfaciones  340. 
præfectus  645^. 
prælatus  (preláti)    607,   608,    639, 

661,  744,  760. 
præmia  æterna  734. 
prærogativæ  542. 
præsul  750.     Sbr.  biskup. 
psaltari:    Davíðspsaltari    457.    — 

Maríupsaltari  457.    Sjá  kirkja. 
pueri  328,  670. 
pundari,  sjá  búsgagn. 
pungr,  huslpungr,  sjá  kirkja. 
puriíicacio   Mariæ    306,    583,   649, 

665. 
purpuri,  sjá  klæði,  vefnaðr. 

Quirinus  hinn  helgi  712,  713,  716, 

717,  742,  744. 
quittencia  446^. 
Quæstiones    Augustini     &    Orosij 

111. 

Rá  og  reiði,  sjá  skip. 

Rachelarson:  þórðr. 

ráðasök  359*. 

Raðbarðaholt  á  Finnmörk,  sjá 
Holt. 

Raðabarðaholt  í  Hvammssveit  160. 

ráðskona  549. 

ráðsmaðr  336,  385,  389,  417,  431, 
437,  551,  552,  553,  566,  626, 
637,  638*,  639»,  640^,  644,  662, 
700,  703^  731,  739.  —  ráðs- 
mannsbréf  417-419,  474—475, 
549—550,  703-704.  —  ráðs- 
dæmi,  ráðsmannsdæmi  885,  899, 
739.  —  ráðsmannseiðr  514 — 
515,  -  ráðsmannskaup  431.  — 
ráðsmannslofun  552.  —  ráðs- 
mannsstarí  389,  400^,  487,    639. 

Rafliin  (sbr.  Rauulin)  Tiringtun, 
enskr  kaupmaðr  275»,  326. 


902 


REGISTR. 


Rafn,  sjá  Hrafn. 

Ragna      (Ragnfríðr)      Gautadóttir, 

frændkona    Jóns    biskups     Vil- 

hjálmssonar    (1429-1431)    391, 

473,  490. 
Ragna     Hrafnsdóttir,     Guðmunds- 

sonar  (1424)  315—316. 
Ragnfríðr  Gautadóttir,  sjá  Ragna. 
Ragnheiðr  Sigmundardóttir   vestra 

(c.  1431—1440)  492. 
Ragnheiðr     Þorvarðsdóttir,     kona 

Guðmundar  Björgólfssonar  (1443) 

642-644. 
Ragnhildr  Eiríksdóttir  nyrðra  (1433) 

531-532. 
Ragnhildr  Eyjólfsdóttir   (c.   1430— 

1440)  485. 
Ragnhildr  Pálsdóttir,  þorvarðsson- 

ar  (1417)  251—252. 
rán  324,  418,  683. 
Rana-,  sjá  Hrana-. 
Rangá  í  Austfjörðum  213. 
Rangá  (eystri  og  ytri)    á    Rangár- 

völlum  546. 
Rangagjögr    í    Gullbringusýslu    8, 

102. 
Rangárvellir  32,  69,  70.   —    Rang- 

árþing,  Rangárvallasýsla  35,  84. 
Rannveig    Eiríksdóttir     á     Ærlæk 

(1407;  d,  fyrir  1444)  656—657. 
Rannveig,   móðir    Sveins    Magnús- 

sonar  (d.  fyrir  1417)  258. 
raptum  328^ 
raptviðr  666.     Sbr.  viðr. 
ratiocinium  502. 
Rauðá  í  þjórsárdal  434. 
Rauðabjörg  í  Norðr-Múlasýslu  215. 
Rauðagnúpr  á  Melrakkasléttu  18, 
rauðasmiðja  689. 
Rauðaskriða    í    Norðfjarðarþingum 

eystra  226. 
Rauðaskriða  á  Skaga  11. 
Rauðdalsskógr      í      Hofstaðalandi 

154. 
Rauðeyjar  á  Breiðafirði  158. 


Rauðilækr  (hvortveggja)    í  Holtum 

71  87. 
Rauðilækr  á  þelamörk  711. 
Rauðisandr  á  Barðaströnd  149,  262, 

312,    335,    469,    602,    603,    689, 

692,  693,  753. 
Rauðsdah'  á  Barðaströnd  689. 
Rauðshólar  í  Vopnafirði  217. 
Rauðstaðir  í  Arnarfirði  691. 
Rauf  á  Tjörnesi  19. 
Rauf  í  Trékyllisvik  168. 
Raufá    á    Sauðanesi    í   Isafjarðar- 

sýslu  141. 
raufan  268. 

Raufarberg  í  Fljótshverfi  199. 
Raufarberg     fyrir      Hrolleifshöfða 

348. 
Raufarhöfn    á    Melrakkasléttu   19, 

672,  698,  700. 
Raun,  sjá  Hraun. 
Rauulin    Bek,     enskr    maðr    326, 

327. 
recompensacio  333. 
rectores  750. 
redditus    (regis    &    ecclesiæ)    308. 

326,  331. 
redempcio  329. 

refill,  reflar,  sjá  húsbúnaðr,  kirkja. 
Refkelsstaðir  í  Eyjafirði  699.  * 
refst,  refstr,  refsing  23,  25,  268, 
Refstaðir  í  Hálsasveit  124. 
Refstaðir    1   Vopnafirði    32,    217-- 

219, 
reformacio  341. 
regale  658,  729. 
regiment  570. 
registr,  registrum  (=  máldagabækr) 

10,  11,   12\    302,    33^    38,    374, 

3752,     3762,     3773,     378,     3792, 

464,  4653,  4663,    468,    512,    620, 

621, 
regta,  regula,  heilög  regla  384.  — 

regla  sancti  Benedicti  284,  285, 

4392.  —  reglubækr  111. 
regnum:  regnum  Angliæ  332,  542> 

543.  557,   558,    563^,    573»,  574' 


REGISTIÍ. 


903 


575*.  582,  605,  6063,  673,  _. 
regnum  Daciæ  281,  523,  524', 
563,  573,  574,  673,  720^,  723^, 
726»,  730,  732,  733,  767.  —  reg- 
num  Gotiæ  730.  —  regnum 
Norvegiæ  281,  324,  325,  328^, 
3312,  333,  337^  523%  524,  542^, 
582,  645^  720^  723^,  726^,  730, 
732,  733,  749.  —  regnum  Sweciæ 
281,  523,  524^  7201  723%  726% 
730,  732,  733. 

reið  (=  áreið)  669,  752. 

reið  141,  142,  283,  313.  —  reið- 
götur  224.  —  reiðskjótar  425% 
463.  —  reiðtygi:  beizli  484.  — 
sellæ  (huakkr)  330.  —  söðlar 
484,  616. 

reiða  198,  232^. 

Reiðartjörn  á  Tvídægru  122. 

reiðing  (kosts)  425. 

reiðr,  Reiðr,  sjá  hreiðr,  Hreiðr. 

reiðskapr  (messu)  466.    Sbr.  reiða. 

reiðskapr,  sjá  skip. 

reiðupeningar  279. 

reikningskapr  252%  263,  265%  279, 
280,  299,  313,  350,  379,  385, 
393,  399,  400%  416,  417%  418% 
419,  428,  430,  437,  438,  440% 
441%  443%  446,  451,  460,  464% 
465,  473%  474%  477%  481,  486, 
490,  501,  503,  525,  530,  535, 
547%  552,  578,  587,  607,  609, 
612,  630,  633,  637%  638%  639% 
640,  668,  699,  700,  703,  704, 
709,  710,  739,  760. 

reingi,  sjá  hvalr,  sbr.  matr. 

Reipavatn  á  Hrútafjarðarheiði  122. 

reisa  (ferð)  430. 

Reistará  1  Hörgárdal  13,  711. 

reitisöl,  sjá  söl,  sbr.  matr, 

reitr  143,  144. 

reka,  sjá  búsgagn. 

rekar  (sbr.  fjara,  íiskreki,  hvalreki, 
renningar,  viðreki)  6%  7  (opt),  8, 
10%  11%  13%  15,  18  (opt),  19, 
27,  30%  51,  54,  61,  102,  109, 


133%  134%  138,  143,  144,  150, 
154,  157%  162%  168,  169  (opt) 
173,  175,  179%  180%  181,  184 
188,  195,  196,  201,  202,  203^ 
204,  205,  207,  208,  210,  21P 
215%  218,  221,  223%  224%  226 
229,  2312.  232%  243%  244,  250 
270%  287,   289%   293%  318 
348%  373,  375,  421,  437,  441 
455,  456%  458,  460,  464,  466 
468,  477,  487,  488,  489,  510 
538%  547,  572%  576,  577%  579^, 
580%  581%  591,  592,  643,  698 
710,  731%  748,  764.  -  reka- 
kaup  6.  —  rekamaðr  348.  — 
rekamark  18,  136,  168,  289% 
293,  623,  697.  —  rekaskrá 
(-skjöl)  5-6,  12,  27,  34,  240, 
244,  348.  651.  —  rekaskipti  240. 

—  rekaviðr  420. 

Rekavík  á  bak  Látrum  1  ísafjarð- 
arsýslu  133,  137(?),  138. 

Rekavík  á  Hornströndum  169. 

Rekavík  hjá  Höfn  á  Hornströndum 
141,  485. 

rekkjuklæði,  rekkjuvoðir,  sjá  sængr- 
klæði. 

rekstr  225. 

Reliquiarum  (festum)  480,  710. 

reliquiæ  (helgir  dómar),  sjákirkja. 

remedium  333^. 

renningar  154.     Sbr.  reki. 

renta  76,  280%  284,  409,  411,  760. 

—  rentumeistari  (féhirðir)   323^. 
Renum,  Rhenum,  sjá  Rín. 

rétt  57,  564.  —  lögrétt  44.  -  réttar- 

hald  82. 
réttarbætr  2%    22—25,    246,    268% 

274,  461,  589. 
réttdræpir  menn  8, 
réttindi    2,    385.     -     réttindarán 

742. 
réttr  8,  277,  301,  321%  322%  323% 

324.    —    gamall  réttr   heilagrar 

kirkju  413.    —    réttr  konu   430. 

—  réttarfar  277. 


904 


REGISTR. 


réttsýni  287^  316,  365,  456»,  585^ 

61 2^,  623^  668,  669,  748^ 
rex  (sbr.  konungr)  325.   326,   328, 

329,  331,   333.     —    jus  regium 

324,  646. 
Reyðará  á  Tjörnesi  436.  —  Reyð- 

arárbugar  436. 
Reyöarfell  í   Borgaríirði  631-633. 
Reyðarfjörðr  eystra  225(!). 
Reyðarvatu  á  Rangárvöllum  72. 
reykelsi  42,  43,  46,  55,  62,  65,  66, 

68,  69^  84,    86,    87,    172,    202, 

206,  219,  236,  379. 
Reykir  í  Fljótum  249,  250. 
Reykir  í  Fnjóskadal  699. 
Reykir  1  Miðfirði  5]  3,  683,  697. 
Reykir  í  Mosfellssveit  32,  33,   112 

-118. 
Reykir  í  Ólafsfirði  621,  622. 
Reykir  á  Skeiðum  32,  5P. 
Reykir  í  Tungusveit  381,  753,  754, 

755. 
Reykir  í  Olfosi  33,  96—97,  679, 
Reykjafell  á  Suðrheiðum  244. 
Reykjahlíð    við  Mývafn    380,    571, 

709. 
Reykjahólar  (Reykhólar)   í   Barða- 

strandarsýslu      139,      153—154, 

265,    288,    313,    548,    549,    599, 

600,    683,    6842,  ggð,    693,    694, 

770, 
Reykjaholt    1   Reykholtsdal    119— 

120,  125,  248,  249,  536,  539. 
Reykjahverfi  í  Suðr-þingeyjarsýslu 

709,  710. 
Reykjanes     í     Barðastrandarsýslu 

156,  549,  600,  693. 
Reykjanes  við  Reykjarfjörð  134. 
Reykjanes  við  Skagafjörð  397. 
Reykjaiies      við      Steimgrímsfjörð 

131. 
Reykjanes     í     Strandasýslu     167, 

168. 
Reykja(r)dalr  (Lundarreykjadalr)  í 

Borgarfjarðarsýslu  37. 


Reykjardah'  í  Hrunamannahrepp 
41—42. 

Reykja(r)dalr  í  Suðrþingeyjarþingi 
17,  300,  346.,  347,  349,  358^ 
361,  362,  389,  409,  419,  420, 
427,  455,  456,  504,  544,  548, 
564,  5652,  5662,  5572^  5634^  619, 
624,  625,  705,  707,  708,  740, 
756,  757. 

Reykjarfjörðr  á  Hornströndum  134, 
141(?),  687,  693. 

Reykjarfjörðr  í  Árnesshrepp  í 
Strandasýslu  687. 

Reykjarhóll  í  Fljótum  649. 

Reykjarhóll  í  Seyluhrepp  í  Skaga- 
íirði  701. 

Reykjarvík  á  Ströndum  686^. 

Reykjaströnd  1  Skagaíirði  293,  640, 
642,  643. 

Reykjavellir  í  Skagaíirði  701. 

Reynibugr  á  Berufjarðarströnd 
230. 

Reynifell  á  Rangárvöllum  82,  86. 

Reynivellir  í  Hornafirði  33,  200, 
235. 

Reynivellir  i  Kjós  1162-117.  — 
Reynivellingar  118. 

Reynistaðr,  Staðr  á  Reyni(s)nesi, 
staðr  í  Skagafirði,  Reynistaðar- 
klaustr  244,  290,  293—294,  342 
—844,  370,  381,  383-385,  430, 
438—439,  482,  483^,  484,  .497, 
520—521,  551,  564,  569—570, 
578,  603—605.  606-607,  608, 
611,  625—626,  636  637,  640— 
641,  642—644,  675,  695,  696, 
700-702. 

ribbaldi  490. 

Richard,  enskr  maðr  326. 

Richard  Agitonn  (Richart  Aytonn), 
enskr  maðr  329,  330. 

Richard  Brillintun,  enskr  maðr 
275. 

Richard  Slebel,  enskr  maðr  275. 

Richard  Rafneshed,  enskr  maðr 
830. 


EEGISTR. 


905 


Richard     Stokeley,     enskr     maðr 

275. 
Richard    Tod,    enskr    maðr    329, 

330. 
Richard  Weston,  fiskikaupmaðr  frá 

Lundúuum  558,  574. 
riddari  251,  2801 
Rif  (Rifsreki)  á  Melrakkasléttu  19, 

698,  700. 
Rifgerðingar     fyrir     Skógarströnd 

171. 
Rifsker  nær  Reykjanesi  í  Stranda- 

sýslu  169. 
Rifsker  fyrir  Staðarsveit  176. 
Rlfunes,  sjá  Hrífunes. 
Riggir,  sjá  Hryggir. 
Riis,  sjá  Hrís. 
ríki  (sbr.  regnum)  4,  280,  281,  282, 

321,  644,    760.    —    ríkisráð    22, 

24,  25,  321,  322,  323,  337,  478, 

706. 
ríkir  menn  351. 

riklingr  265.     Sbr.  matr,  skreið. 
rím  43. 
Rín  (íljótið,  fylkin)  629,  644,    645, 

646,  705. 
Rine,  sjá  Rín. 
Ríp  1  Hegranesi   253—254,    255— 

256,  314,  315,  370,  381,  489— 
441,  442-445,  447,  525—526, 
610,  667, 

ripting    (sbr.    lagaripting)    15,    16, 

257,  351,  568. 
Ris0y  328,  sjá  Hrísey. 
Rjúkendi  (i  Mjófafirði)  225. 
Rjúpnadæl,    landamerki    Gnúpa    í 

Gnúpsdal  748. 
ró  (á  nöglum)  426. 
Róars-,  sjá  Hróars-. 
Robert  Borne,  enskr  maðr  326. 
Robert  Bulintun,  enskr  maðr  275. 
Robert  Holm,  enskr  maðr  326. 
Robert  Hugnall,  enskr  maðr  329. 
Robert  Thorkell,  enskr  maðr  329«. 
Robert  Westonn.   enskr  maðr  330. 


Roðbjartsson  (sbr.  Hroðbjartsson) : 

þórðr. 
róðr  144. 
Róðu-Björn,    sjá    Björn    Sigurðar- 

son. 
Róðurbjargardalr  (Róðu-)  i  Borgar- 

firði  188. 
Róðuvatn  í  Borgarfirði  188. 
Rófá,  sjá  Hrófá. 
Rólf-,  sjá  Hrólf-. 
Róm,    Rómaborg,    Roma,    Romani 

36,  457,  646,  653,  712,  714,  716, 

719^  7233,  724^    725,    726,    727, 

728,  729,  730,  732,  733,  736, 
737,  742,  7U\  747,  749,  751, 
760.  -  Romana  curia  734.  — 
Romana  ecclesia   713,  717,  720, 

729,  730,  749.  -  Rómferð  667, 
668,  738-739.  —  Rómaskáttr 
146,  370,  440,  474,  739,  741- 
742.  —  Rómvegir  733. 

Roskilda  (Hróarskelda)  280,  525. 
Rosmhvalanes  (Rosmalanes,  Rost- 

hvalanes)  í  Gullbringusýslu  240, 

265,      336,      492,      493,       539, 

540,   554,    556,    560,    561-562, 

658,  659,  665. 
Ross-,  sjá  Hross-. 
Rosthvalanes,  sjá  Rosmhvalanes. 
Rúfey  (Rúfeyjar)  á  Breiðafirði  157, 

158.  —  Rúfeyjarhólmr  157. 
Rugludalr  í  Húnavatnsþingi  701. 
Rúgstaðir  í  Eyjafirði  678 
ruinæ  750. 

rúmhelgir  dagar  69,  230,  403. 
Runa  45,  sjá  Hruni. 
Runi,  sjá  Hruni. 
Runólfr  Jónsson  (hins    illa    Ólafs- 

sonar)  1  Hólum  í  Eyjafirði  (1417 

-1429)  260,  318,  378. 
Runólfr  Ólsen  Björnsson    umboðs- 

maðr  á  þingeyrum  (d.  1860)  31. 
Runólfr    prestr    1    Stafafelli    (um 

1397)202. 
Runólfr    Síurluson    á   Laugalandi 


906 


REGISTR. 


í     Hörgárdal      (1390—1442;     d. 

1443-1444)     278,     379,     669- 

660. 
Runólfsdóttir :  Solveig. 
Runólfsson:  Árni,  Gizur,  Höskuldr, 

Jón,  Magnús,  Páll,  Sveinn,   þor- 

steinn. 
Rúnuskáli    í     Borgarfirði     eystra 

222. 
rúst  176,  178'. 
Rusticus  Sigmundssonnyrðra(1443) 

635. 
Rút-,  sjá  Hrút-. 
Ruth  111. 
ræningi  490. 
Rögla-,  sjá  Rugíu-. 
Rög(n)valdr,     nyrðra    (um     1427) 

351. 
Rögnvaldsson:  Olafr. 
Röke-.Röker-,  sjá  Reykja-,  Reykjar-. 

Sacerdos  (sbr.  prestr)  750.  — 
sacerdotium  727,  728.  —  sacer- 
dotum  ministerium  750. 

sacra  religio  439. 

sacra  scriptura  110. 

sacramentum,  sacramenta 470. 488^. 
534,  642,  750. 

sacrarium,  sjá  kirkja. 

sacrista,  sacristæ  681. 

sacristi,  sjá  kirkja  (bygging). 

sáð  245.  ~  sáðjörð  134. 

saga  (sögur):  sögur  smátt  skrifaðar 
768.     Sjá  bækr  (kirkja). 

sagittæ  329,  332. 

sakeyrir,  sjá  sök. 

sal  (=  salt)  605. 

sal  (söl)  266,  616%  632.  —  sala- 
dagar  257.  —  salastefna  632. 

sál,  sála  762,  180%  181^350,384% 
406,  414%  435,  485,  516,  522% 
531%  641,  642,  675,  676, 
677.  —  kristnar  sálir  485.  — 
sálugjafir  83,  210,  428.  472.  — 
sálugjafabréf  250.  —  sáluhjálp 
350.  —  sálumessa,  sálutíðir   66, 


76%  152,  180%  183%    226,    522^ 

676. 
sala  16,  23—24. 
salarium  729. 

Salbjörg  nyrðra  (um  1440)  619. 
sáld  108.    —    sáld  korns  57,    77% 

78. 
Salgerðr    á  Keldum  (d.  fyrir  1397) 

86. 
Salgerðr     (Svarthöfðadóttir)     hús- 

freyja  Ólafs  bónda  Bjarnarsonar 

á  Kirkjubóli  (um  1350)  104. 
Sallstæðingar  205.      Sjá  Gallstæð- 

ingar. 
Salomonsson:  Auðunn. 
salt  547^.    --    saltáttungr    fyrir  v 

íiska  277.  —  salta,  sjá  matr.  — 

saltbelgr  74,  —  saltbrenna  698. 

—    saltfjara  222,  234.    -    salt- 

kall  21.     Sjá  kirkja. 
saltari  403. 
salteri,  sjá  saltari. 
Salthöfði  í  Öræfum  14. 
sálún,  sjá  klæði  (vefnaðr),  sbr.  alt- 

arisklæði,  kápa. 
Salveig,  sjá  Solveig. 
sambeit  57^  (sbr.  beit). 
Sambeit  fyrir  Breiðdal  229. 
samneyti    kristinna    manna    425, 

642. 
samreki  223,  226(sbr.  reki). 
Sámstaðamenn  í  Hvítársíðu  123. 
Sámstaðaskógr  (í  Laxárdal  1  Dala- 

sýslu)  176. 
Sámstaðir  (ytri)  i  Fljótshlíð  81. 
samtýnis  286. 
samvera  (ólögleg)  23. 
samþyktarbréf  461—462,  610,  661. 
sancta  obediencia   308,  396,    401, 

422. 
sancti  413.    —    omnes  sancti  413, 

438,  696.    —    de  sanctis  (bækr) 

sjá  kirkja.  —  sanctorum  (sacræ) 

ædes  749,  750. 
Sandá  í  Svarfaðardal  712. 


REGISRT. 


907 


Sandafell    í    þjórsárdal    45,     54, 

617. 
Sandar  í  Dýrafirði  145,  485,  682. 
Sandar  fyrir  Héraðsflóa  208. 
Sandar  1  Miðfirði  339,  340. 
Sandártungur  í  þjórsárdal  74. 
Sandbrekkumenn     í     Hjaltastaða- 

þinghá  205,  270. 
Sanddalir  á  Suðrheiðum  244. 
Sandey  á  Færeyjum  328. 
Sandey  á  Snæfjallaströnd  137.  Sjá 

Sandeyri. 
Sandey  1  þingvaUavatni  94. 
Sandeyjar  á  Breiðafirði  152. 
Sandeyri  (>Sandey,  Sauðey*)  áSnæ- 

fjallaströnd  133,  137. 
Sandfell  (hvorttveggja)    í   Skriðdal 

204^  208,  270^ 
Sandfellshlíð  (1  Kjós)  117. 
Sandgil  á  Rangárvöllum  71,  73,  85. 
Sandhagi   (nú    Sauðhagi)    í  Valla- 

nessþingum  204,  270. 
Sandhólaferja  við  þjórsá  75. 
Sandhólar  á  Tjörnesi  6. 
Sandhóll    hjá    Bringu     í    Eyjafirði 

585,  612. 
Sandnes  í  Bjarnarfirði  686. 
Sandnes,  rekaland  frá  Reykhólum 

154. 
Sandneshólmr  í  Strandasýslu   129. 
sandr  18^,  656,  715. 
Sandr  1  Aðaldal  709,  710. 
Sandr  í  Austfjörðum    (við  Borgar- 

fjörð)  2232. 
Sandr  (Fljótssandr)  við  Skjálfanda- 

flóa  183. 
Sandshorn    í    Suðr-þingeyjarþingi 

373. 
Sandvað  í  Olfosi  244. 
Sandvatnshlíð     á     Biskupstungna- 

afrétt  49. 
Sandvík  í  Austfjörðum  210. 
Sandvík  í  Flóa  32,  54. 
Sandvík  á  Hornströndum  134,  137, 

146. 
Sandvík  (Sauðvík)  á  Skaga  11. 


Sandvík,  rekamark  frá  Staðarhóli 
155. 

Sandvíkr  í  Hellisfirði  á  Austfjörð- 
um  226. 

sanguis  (effusio  sanguinis)  723. 
724. 

sár,  sjá  skírnarsár,  vatnssár(kirkja), 
sbr.  skyrsár  (búsgagn). 

sárabætr  22,  25,  622^. 

Sarpr  í  Skorradal  119. 

sátt  422.  —  sáttargerð  176,  251— 
252,  607—608.  —  sáttmáli  452^, 
453,  478. 

Sátuholtskelda  í  Staðarsveit  1781 

Sauðá  í  Skagafirði  287,  288,  29], 
292,  294. 

Sauðadalr  í  Húnavatnsþingi  10. 

Sauðadalsá  á  Vatnsnesi  354—355. 

Sauðafell  í  Dalasýslu  164. 

Sauðanes  á  Langanesi  215,  368, 
379,  397—398. 

Sauðanes  norðan  Önundarfjarðar- 
mynnis  í  ísafjarðarsýslu  14P, 
142. 

Sauðárdalr.  (Sandárdalr)  i  Vopna- 
firði  215. 

Sauðhagi,  sjá  Sandhagi. 

Sauðhúsmýri  á  Berufjarðarströnd 
230. 

sauðhyrningsspænir,  sjá  búsgagn. 

sauðpeningr  (fé,  fénaör,  peningr) 
72,  43,  45,  53,  57,  134,  153,  161, 
168,  184,  196,  219,  231,  232,  328, 
428,  4522,  471^  517,  594,  704.  _ 
að  telja  sauðfénað  eptir  hríð 
117.  —  mánaðarhald  öllu  fé 
698.  —  sitja  að  fé  um  nætr  53. 
—  geldr  fénaðr  69.  —  ásauðr, 
ær,  ærgildi,  ágildi  15,  38^,  39*. 
40,  41,  42,  43^  44,  45^,  46,  47, 
48,  49^  502,  51',  52^  53,  55, 
57,  58,  593,  60^  61,  622,  q^,  64^ 
65»,  662,  67^  68«,  70,  76^,  77^, 
793,  802,  81,  82,  85,  86,  87,  882, 
89,  902,  91,  922,  93',  99,  102, 
105,  108,  109^  114^    115,    116^ 


908 


REGISTR. 


117,  118,  119',  120»,  121,  1232, 
124,  125,  126,  129,  130,  132, 
133',  134,  1372,  138,  140,  142, 
145,  1472,  148,  152,  153,  154, 
155,  1582,  161,  162,  163,  168, 
172,  173»,  174,  1772,  179,  180^, 
181,  183,  184^  187»,  188^  190^ 
191,  192,  194,  1953,  197,  199^ 
200*,  202,  203,  204',  205,  207, 
2092,  211,  213,  2142,  215,  216», 
2172,  218,  2192,  2203,  221,  222, 
.22.J,  2242,  2252,  226,  227»,  228', 
2295,  230*,  232,  233,  234^  2352, 
236',  237»,  242^  243,  244,  245, 
267,  27P,  286,  299,  335^,  343, 
350,  372,  373,  374,  376^  379^, 
423,  434,  468*,  483  (opt),  484, 
485,  569,  593,  594,  595^  596, 
617«,  662,  6632,  684,  686,  687, 
688,  689,  690,  693«,  700,  702, 
7111  -  geldær  81,  235.  —  alls 
gæld  ær  73.  —  loðin  ær  og 
lembd  73,  81.  —  snögg  ær  og 
geld  81.  -  brundtíð  134.  — 
fjárfækkun  418.  —  Sbr.  fjár- 
hús.  —  fjármark  Oddastaðar 
(sýlt  hægra,  heilt  vinstra;  af 
bæði  eyru)  75.  —  fjárnyt  2361 
—  fjársafn  54.  -  fóður  (fjár) 
437.  -  forustugeldingr  121.  — 
forustusauðr  218,  219.  —  frá- 
færur  43,  53.  —  geldfé,  geld- 
fjárrekstr  47,  93,  118,  123,  134, 
136,  144,  175,  176,  195,  106, 
2002,  202,  210,  2112,  229,  242,  271, 
299,  335,  372,  376^,  379,  466, 
468*,  565,  630,  631,  650,  660, 
696,  748.  —  geldingr  50,  70^, 
71  (opt),  72  (opt),  81  (opt),  82 
(opt),  168,  184,  281,  234,  235», 
619,  684,  686»,  687,  688,  689«, 
694,  700,  702.  —  geldingsgæra 
245.  —  gymbr  686,  639,  690.  ~ 
hrútar  57,  64,  80,  120,  121, 184, 
205,    214,    216,    235,    236,    373, 


687,  688,  689,  690,  700,  702, 
715.  —    hrútahöfn  45,  134,  617. 

—  hrútmál  452,  617.  —  kvíar 
57.  —  lamb  43,  53,  57,  131, 
219,  236,  684,  686,  687,  688, 
689,  690.  -  lambaafmæðing  231. 

—  lambabeit  57.  —  lambafóðr 
57,  131.  —  lambarekstr  11 72, 
7632,  764.  -  lambgymbr  228, 
376.  —  lambhagi  565.  —  lambs- 
eldi  128,  131,  134,  137,138,218, 
221,  223,  224,  372,  537.  -  m'ál- 
nyta  159,  247.  —  málnytukú- 
gildi  69,  636,  650»,  694,  6962, 
755.  —  Sbr.  málsmjólk.  —  Ólafs- 
ær  61.  —  Pétrsær  61.  —  Sbr, 
rétt.  —  safn  (=  fjallsafn)  44, 
54.  —  sauðir  (á  öllum  aldri)  17, 

38,  39*,  43,  51,  57^  80,  81^,  82^, 
932,  105,  114,  120,  128,142,179, 
184,  1952,  1972,  204,  2052,  2072, 
2142,  216*,  219*,  222,  224,  227, 
2282,  230,  234,  235,  242^,  271, 
372,  3732,    569,    628,    684,    687, 

688,  690»,  7152.  —  XX  álnir  vað- 
máls  eða  sauðr  tvævetr    á    vori 

39.  —    geldir  saudir   271,    286. 

—  haustsauðr  78.  —  sauðr  á 
haust  jafngóðr  mörk  vax  193.  — 
sauðabeit  57,  223^.  —  sauða- 
geymsla  (gæzla)  542.  —  sauð- 
höfn  54,  117,  179,  233.  -  stekkr 
236.  —  viðreldi  700. 

Sauðsker  á  Snæfellsnesi  576—577, 

579. 
saumr  (naglar)  421,  426^  427. 
Saurá  1  Strandasýslu  131. 
Saurar  í  Dýrafirði  144^,  145,  688. 
Saurar  í  Helgafellssveit  167, 
Saurar    í    Hraunhrepp     á     Mýrum 

184. 
Saurar  í  Laxárdal  í  Dalasýslu  273, 

769. 
Saurareki  1  Strandasýslu  169. 
Saurbæjarfjara  156,  273. 


REGISTR. 


909 


Saurbær  í  Eyjaíirði  308,  309,  380, 
500,  501,  502,  532,  626,  676. 

Saurbær  í  Fljótum  344. 

Saurbær  á  Hvalfjarðarströnd  197 
—198,  329,  538. 

Saurbær  á  Kjalarnesi  36,  114  — 
115. 

Saurbær  á  LanganesstrÖndum  218. 

Saurbær  (Bær)  á  Rauðasandi  149 
—150,  469,  602,  603,  689,  693. 

Saurbær  í  Olfosi  96. 

Saurbær(inn)  í  Dalasýslu  154.  252, 
405. 

Saurlátr  á  Breiðafirði  167. 

Saurstaðir  í  Breiðafjarðardölum 
405. 

Saxahvoll  undir  Jökli  32,  171,  174 
—175. 

scandalum  726. 

scapha,  sjá  skip. 

scelus  733. 

Sclaví,  sjá  Slaui. 

Scolastica  virgo  402. 

scortum  730. 

Sebastianus  hinn  helgi  194.  — 
Sebastianusmessa  65. 

secretum  285. 

sectatrix  (paterne  sectatrices) 
72tý. 

secur,  secures  329.     Sbr.  öx. 

segl,  sjá  skip. 

Seglsteinn  í  Berufirði  eystra  203. 

se^  Hskript  768. 

sekt  23,  26,  240,  277,  359,  363, 
402,  404,  412,  416,  418,  419, 
425,  446,  448,  453^  454,  462, 
463,  464,  499,  501,  502,  504, 
535,  540,  541,  671,  761,  768^ 
—  þriggja  aura  sekt:  að  bera 
hníf  upp  bundinn  1—3.  —  að 
lúka  ekki  legkaup,  líksöngseyri 
eða  tíund  í  eindaga  5.  —  tólf 
aura  sekt:  að  gjalda  ekki  Ijós- 
toll  í  eindaga  5.  —  sektarfé  23^, 
262,  453.  454. 


sel,  selför,  selgjörð,  seljaland,  sel- 

land,  selsetr  7,  10,  17^  54,    57, 

113,    120,    122.    123,    136,    141, 

161, 163,  176,  188, 191,  192,  195'^ 

201,    204,    209,    229,    231,    236, 

270,    288,    376.    436,    468,  565, 

698. 
Sel  í  Hraunhrepp  á  Mýrum  190'. 
Sel  í  Meðallandi  239, 
Sel  á  Seltjarnarnesi  109. 
Sel  í  Austfjörðum  224. 
Selá  á  Árskógarströnd  372. 
Selá  á  Skaga  700. 
Selá  í  Strandasýslu  13P. 
Selárbakki    á   Árskógarströnd    13, 

375. 
Selárdalr  í  Álptafirði  í  Suðr-Múla- 

sýslu  231. 
Selárdalr  í  Arnarfirði  7,  148-149, 

615,    616,    633,    692.     -     Sel- 

dælir  7. 
Selárdalr  í  Strandasýslu  130. 
Selárós  í  Álptafirði  eystra  231. 
Selbúðir  í  Landbroti  2391 
Seley  fyrir  Reyðarfirði  209. 
Seljadalr  (Seljaland,    sbr.  nú    Sel- 

dalr)  í  Norðfirði  eystra  225. 
Seljadarlsá  í  Arnarfirði  148. 
Seljageilar  í  Dýrafirði  145. 
Seljagrafir  í  Hrappadalssýslu    179. 
Seljaland  í  Fljótshverfi  199, 
Seljaland   1    Melasveit    (sbr.   síðar 

Seleyri,   Johnsens  Jarðatal,  bls. 

111)  192. 
Seljaland    1    Norðfirði,    sjá    Selja- 

dalr.    . 
Seljalækr  (Selalækr)  á  Rangárvöll- 

um  72. 
Seljalækr  í  Skorradal  196. 
Seljatunga  í  Hvítársíðu  122. 
Seljumannamessa,  sancti    in  Selio 

(Celio)  316,  373,  4602,  506,  590. 
sella,  sjá  reiðtygi. 
Selíátr  í  Norðr-Múlasýslu  218. 
Sellón,  sjá  Sælón. 


910 


REGISTR. 


selr,  selveiði,  selver  10,  18,  131, 
135,  136*,  138,  143,  144,  176, 
179,  201,  215,  237,  257,  703^ 
765'^  —  selabátr,  sjá  skip.  — 
seladráp  203.  —  útseladráp  232. 
—  selanætr  158.  —  selskinn, 
sjá  skinn. 

Selshólar  í  Flóa  53. 

Selskarð  á  xílptanesi  107. 

Selsker  fyrir  Akranesi  175. 

Selsker  fyrir  Eyrarsveit  173. 

Selsker  á  Skálmarnesi  152^. 

Seltjarnarnes  (Seltjörnarnes)  í  GuU- 
bringusýslu  33.  108—109,  250, 
251,  255. 

Seltungur  á  Síðu  236. 

Selvík  á  Skaga  11. 

Selvogr  (Selvogar)  í  Dýrafirði  (sbr. 
nú  Svalvogr)  144,  688. 

Selvogr(inn)  í  Árnessýslu  32,  33, 
99,  100. 

Semingr  Magnússon,  djákni  á 
Munkaþverá  og  prestr  að  Saur- 
bæ  í  Eyjafirði  (1431-1444)453, 
497,  533,  538,  541,  661. 

Semundr,  sjá  Sæmundr. 

senator  645. 

sequenciur,  sequenciubækr,  sequen- 
ciuskrár,  sjá  kirkja. 

serkr,  sjá  kirkja. 

sermones,  sjá  kirkja. 

servicium  (þrælkun)  524. 

servisia,  sjá  drykkr. 

servus  328, 

sessa,  sjá  húsbúnaðr. 

Sesselja,  sjá  Cecilia, 

Setahraun  í  Hnappadalssýslu   184. 

Setberg  í  Barnafelli  456. 

Setberg  í  Borgarfirði  eystra  223. 

Setberg  í  Eyrarsveit  173. 

Setberg  á  Skógarströnd  167. 

sett  hönd  30,  —  sett  letr  364^, 
365*,     Sbr,  seinaskript. 

setuprestr  118,  203.     Sbr.  prestr. 

Sevaland,  sjá  Sævarland. 

sexæringr,  sjá  skip. 


Seyðarfjörðr      í      Norðr-Múlasýslu 

225. 
Seyðisfjörðr  í  ísafjarðarsýslu    134, 

186,  142,  641,  654,  655,   768. 
Seyðishólar  á  Skeiðum  46,  617. 
Síða(n)  í  Skaptafellssýslu  28,  32, 
Síðumúli  í  Hvítársíðu  125—126. 
Sigfús  Björnsson,    bróðir  (á    þing- 

eyrum  1430)  407. 
Sigfús  Ljótsson  nyrðra  (1426)  339. 
Sighurðar,  sjá  Sigurðr. 
Sighvatr  Bjarnason,  prestr  í  Dýra- 

firði  (1433—1434)  525,  546. 
Sighvatr  Ormsson    í  Mýrdal    austr 

(1448—1449)  764. 
Sighvatsson:      Björn,     Ingimundr, 

Jón, 
sigillum  332.  —  privatum  606.  — 

majus  394.     —     rotundum  411, 

548.     Sbr,  innsigli. 
sigling    321  (opt),    322  (opt),    323 

(opt),  324,  476.  —  af  landi  burt 

9,    505,    739,     —    Einglendinga 

(útlendinga)     til     íslands     268, 

283. 
Siglufjörðr  í  Eyjafjarðarsýslu  lO^. 
Siglunes  við  Siglufjörð  381,  420, 
Sigluvik  á  Hornströndum  134,  142, 
Sigluvík  á    Svalbarðsströnd   458 — 

461,  677,  678. 
Sigmundardóttir:  Ragnheiðr, 
Sigmundargil  í  Álptafirði  231. 
Sigmundarson:     Gunnar,     Haldór, 

Jón,  Rusticus,  Sveinbjörn,  þórðr, 

þormóðr, 
Sigmundarstaðir  í  Hálsasveit  124. 
Sigmundr   Egilsson   vestra    (1615) 

754. 
Sigmundr  Eyjólfsson  eystra  (1444) 

652. 
Sigmundr     Eysteinsson     prestr    í 

Skaptafellsþingi  (1448)  715, 
Sigmundr     Guðmundarson     prestr 

nyrðra  (1391-1430)  17,  420, 
Sigmundr      (Hrafnsson)      Thomas- 


REGISTR. 


911 


sonar    á    Eyri    í    Arnarfirði    (c- 

1370)  146. 
Sigmundr  Illugason  (d.  fyrir  1428) 

359-360. 
Sigmundr  Óblauðsson  nyrðra  (1429 

—1430)  3922,  403. 
Sigmundr  Oddsson  (1419)  269. 
Sigmundr      Steinþórsson       prestr 

nyrðra  (1449)  758—759. 
Sigmundr  prestr  á  Valþjófsstöðum 

(c.  1340)  211. 
signet  591. 
Sigriðarstaðir    í    Vestrhópí    655— 

656.  -    Sigríðarstaðaós  656.    — 

Sigríðarstaðasandr  655.   —    Sig- 

ríðarstaðavatn  656. 
Sigríðr  Björnsdóttir,    Brynjólfsson- 

ar,    kona    í*orsteins    lögmanns 

Ólafssonar  (c.  1424)  316-317. 
Sigríðr    Einarsdóttir    í    Skagafirði 

(1420)  277—278. 

Sigríðr,     kona    Pétrs    Ormssonar 

(1421)  293. 

Sigríðr  Sæmundardóttir,  systir  á 
Reynistað  (1431)  438^,  483. 

Sigríðr  þórarinsdóttir,  kona  í*or- 
leifs  Egilssonar  (1428)  358. 

Sigríðr    þorsteinsdóttir    í    Dölum 
vestr  (1434)  545.^) 
i    -    Sigríðr  þorsteinsdóttir,  kona  Ólafs 
tóua  (1446)  673—674.') 

Sigtryggsson :  Ólafr. 
|:       Sigtún  í  Eyjafirði  379,  699. 
''        Sigurðardóttir:     Ástríðr,    Margrét, 
þorbjörg. 

Sigurðarhólmr  á  Breiðafirði  157. 

Sigurðarson;  Bjarni,  Björn,  Er- 
lendr,  Gísli,  Greipr,  Helgi,  Jón, 
Ólafr,  PáU,  Sigurðr,  Skeggi, 
Sveinn,  þórarinn,  þórðr,  þor- 
geir,  þórhallr,  þorlákr,  þor- 
steinn. 

Sigurðarstaðir  i  Gnúpasveit  19,  467, 
468. 


Sigurðr  Arngrímsson   (1419—1436) 

269,  310,  560.^) 
Sigurðr   Arngrímsson   í    Mýrdal    i 

Vestr-Skaptafellssýslu  (1448)  763, 

765.Í) 
Sigurðr  Ásgeirsson  í  Grindavík  8. 
Sigurðr  Bárðarson  syðra  og  vestra 

(1447—1449)  708,  754. 
Sigurðr  Björnsson,  Sæmundarsonar, 

á  Svalbarði    (1447,    á   lífi  1483) 

706—707. 
Sigurðr  Erlendsson  nyrðra(1426— 

1432)  338,  516. 
Sigurðr  Guðmundsson(lögmaðrhinn 

síðari,  enn  á  lífi  1381)  13. 
Sigurðr  biskup  í  Hamri  (1392)  24. 
Sigurðr  Jónsson  lögmaðr  í  Einars- 

nesi  30. 
Sigurðr    Jónsson    nyrðra    (1417— 

1441)  250,  621. 
Sigurðr  Jónssonprestr  vestra  (1434) 

549. 
Sigurðr  Jónsson    prestr   og  kanoki 

(1429-1444)  396*,    399^,    410- 

412,    424,    434,    439,    440,    441, 

Ui,  445,    447,    466,    468,    475, 

480,    494,    495,    497,    498,    517, 

522,  533,  553,  607,  661.») 
Sigurðr   Jónsson    príor    á    Möðru- 

völlum  (1439  og  þar    eptir)  583 

—584,  607,  611-612,  626-627, 

637,  638,  661,  670,  672,  710^ 
Sigurðr  Jónsson  prófastr  í  Skaga- 

firði    (1430—1433)      430,      448, 

498,3)  532,4) 
Sigurðr  Jónsson  kirkjuprestr  (1431) 

448,  450,  451. 


1)  Gæti  þó  verið  ein  kona  hvorttveggja. 
Dipl.  I8l.  IV.  B. 


1)  Kynni  þó  að  vera  sami  maðr  hvort- 
tveggja 

^)  Á  mðrgum  stöðum  er  ómögulegt  að 
greina  á  milli  þessa  manns  og  fjögurra  þeirra 
næstu  hér  á  eptir. 

■')  Nefndr  næst  fyrstr  í  hréftnu,  ín  ekki 
samt  kallaðr  prófastr.  Fyrstr  er  séra  Jón 
Bjamarson,  sem  nefndr  er  ætíð  fyrstr  í  gjörn- 
ingum.  í  þessu  bréfi  er  og  hinn  séra  Sig- 
urðr  Jónsson,  en  nefndr  síðar. 

••)  Bréfið  er  gert  í  Saurbæ  í  Eyjafirði. 

58 


912 


REGISTR. 


Sigurðr  Jónsson  prestr   að    Bergs- 

stöðum  (1430  um    eitt   ár)    369, 

412. 
Sigurðr  Jónsson  officialis  á  Grenj- 

aðarstað  25. 
Sigurðr  Oddsson  prófastr  Stafholti 

(d.  1675)  159. 
Sigurðr  Ormsson  vestra  (1565)  753. 
Sigurðr  Pálsson  nyrðra  (1434)  528, 

541. 
Sigurðr     Sigurðsson     landsskrifari 

hinn  eldri  317. 
Sigurðr  Sigurðarson  prestr  í  Valla- 

nesi  (c.  139S— 1396)  207. 
Sigurðr    Snorrason    vestra    (1615) 

754. 
Sigurðr  prestr  á  Upsum  (fyrir  1429) 

465. 
Sigurðr  prestr  í  í'ingmúla  (c.  1379 

-1397)  204. 
Sigurðr  þéttmarsson  biskup  1  Skál- 

holti  125,  157. 
Sigurðr  forbjarnarson  nyrðra  (1424) 

313. 
Sigurðr  hvítkollr  Þórðarson  í  Ögri 

(d.  1393?)  136. 
Sigurðr  þórðarson  í  Haga  (1412— 

c.  1431)  264,  492—493. 
Sigurðr    þórðarson    nyrðra    (1429) 

395. 
Sigurðr  þorkelsson   nyrðra    (1441) 

619. 
Sigurðr  í'orláksson    prestr    nyrðra 

(1448)  741. 
Sigurðr   þorsteinsson  eystra  (veg- 

inn  fyrir  1421)  297-298. 
Sigurðr  þorsteinsson  nyrðra(1445) 

665. 
Sigurðr  þorvaldsson  eystra  (1441) 

620. 
Sigurðr  Þorvaldsson  í  Húnavatns- 

þingi     (1419-1421)     269,     274, 

291. 
sík,  síki  373,  456,  6692. 
Sílalækr  í  Laxárdal    í    Suðr-'þing- 

eyjarsýslu  17. 


silfr,  sjá  málmar. 

Silfrastaðir  í  Blönduhlíð  11,  355— 

357,  381,  624,  625,  649. 
Silfrskógr    í    Hvammssveit    (nú    í 

eyði)  405. 
Silvester  papa  270^,  572. 
silki,    sjá    klæði     (vefnaðr),    sbr. 

(kirkja).    —    rautt  silki  99.    — 

silkiskart,    sjá    klæðnaðr,      Sbr. 

merki  (kirkja). 
Simaun,  sjá  Símon, 
Símon  Jónsson  nyrðra  (1437)  567. 
Símonarson:  Eyjólfr,  Gísli,    ísólfr, 

Sveinn. 
Símonsmessa  297,  432^.  —  festum 

Simonis    et    Judæ    apostolorum 

432^ 
Sindinsvik    (Sviðningsvik    síðar)    í 

Kaldaðarnesshrepp  1  Standasýslu 

686. 
Síreksstaðir  í  Vopnafirði  215. 
Siugurðr,  sjá  Sigurðr. 
Sixtuskirkja  227. 
Sjáarborg  (Borg)   í   Skagafirði  287 

—288,  291,  871,    382,    406,  491, 

516—517,    519,    532—533,    539, 

540,  600—601. 
Sjáfar,  sjá  Sjáar,  Sjávar,  Sjóvar. 
Sjávargarðr  (Sjóvargarðr)  á  Akra- 

nesi  196,  197. 
Sjóarborg,  sjá  Sjáarborg. 
Sjónarás  á  Völlum  eystra  270. 
SjónarhóU  1  Bleiksmýrardal  698. 
sjónhending  122,  162,    176^,    177^, 

178  (opt),    244,   585,    591,    612, 

656. 
sjór  112,  134,  161,  162,  168,  178^, 

287,  346,  354,  355,  362,  622.  — 

hálffallinn  sjór  144.    —   sjávar- 

bakki  178. 
Sjóvarfoss  í  Kjós  117. 
sjúkdómr,  sjúkleikr  353,  412,  457, 

536^. 
sjöund  485. 
Sjöundá  á  Barðaströnd  690. 


REGISTR. 


913 


skaði  (váveiflegr)  418.  i 

Skagafell  í  Austfjörðum  204,  270. 

Skagafjörðr  16,  234,  253,  254,  255, 
256,  277,  278,  287,  291,  292^, 
293,  2942,  295,  3162,  317,  326, 
340,  343,  352,  353,  355,  356, 
357,  361,  402,  430,  443,  444, 
447,  454,  455,  469,  475,  476, 
477,  479^  494,  497,  498^  499^, 
500,  517,  519,  521,  526,  540, 
554,  569,  600,  604,  606,  650, 
665,  666,  667,  668,  678,  709, 
734,  735,  736,  753,  755,  770.  — 
Skagafjarðardalir  340. 

Skagaströnd  nyrðra  264,  290,  319, 
568,  569,  572,  573,  601,  602, 
636,  656,  700. 

Skagi  á  Berufjarðarströnd  230. 

Skagi  við  Dýrafjörð  (Fjallaskagi) 
143,  145. 

Skagi  nyrðra  IP,  353,  437,  510, 
703,  734,  735—736. 

skál,  sjá  búsgagn. 

Skálá  í  Náttfaravíkum  18. 

Skálá  í  Sléttuhlíð  348- -349. 

Skálagerði,  skreiðargarðsstaða  frá 
Kaldaðarnesi  54. 

Skálanaust  í  Álptaíirði  eystra 
232. 

Skálanes  í  Barðastrandarsýslu  153, 
691. 

Skálanes  í  Norðr-Múlasýslu  223. 

Skálanes  í  Vopnaíirði  215,  256— 
257. 

Skálar  á  Langanesi  215. 

Skálarfjara,  Skálarfjöruhvammr,  sjá 
Skálarhvammr. 

Skálarhvammr  í  Lóni  201. 

Skálavik  í  Reykjarfjarðarhrepp  í 
ísafjarðarsýslu  134.^) 

Skálavík  við  Súgandafjörð  143. 

Skáldabjarnarvík,  sjá  Skjaldabjarn- 
arvík. 


1)  Og  8V0  er  að  skilja  II,  620,  621. 


Skáldártunga  í  Norðr-Múlasýslu 
219.    • 

Skáldstaðir  í  Reykhólasveit  685. 

Skáleyjar  í  Vestreyjum  á  Breiða- 
íirði  691,  693,  694. 

Skálholt  í  Biskupstungum  5,  8,  27 
-37,  38,  62,  76,  102^  107,  127, 
130,  137,  156,  159,  161,  189, 
240,  243,  248',  249,  250-256, 
261,  263,  267,  279,  285,  286, 
317,  352,  354,  362,  864,  367, 
469,  503,  507,  523,  554,  555, 
568,  569,  572,  573,  576,  577, 
578^  579,  580,  581,  587-588, 
590,  591,  592,  593,  594,  596, 
599,  600,  603—606,  607,  610, 
612,  613,  620,  625,  626,  633, 
634,  637,  640,  641,  642,  647, 
649,  650—651,  654,  655,  657, 
658,  672-673,  675,  679,  680, 
681,  695,  712—714,  716,  717, 
719,  720,  723,  724,  725,  726, 
727,  728,  729,  731,  732,  733, 
786,  741,  742,  749,  751,  752, 
759,  760,  762,  763,  764,  767, 
768,  770. 

skáli,  sjá  húsakynni.  —  skálagjörð 
143,  144.  —  skálanaust  231.  — 
skálavist  215. 

Skallagrímr  Auðunarson  í  Selár- 
dal  (d.  1353)  148.  ' 

Skallastaðir  í  Eyjaíirði  678.  Sbr. 
nú  Skáldstaðir. 

Skallastaðir  1  Miklaholtshrepp  (eyði- 
jörð)  166. 

Skálmardalr  á  Skálmarnesi  152. 

Skálmarnes  í  Barðastrandarsýslu 
152,  693. 

Skálmholt  í  Árnessýslu  32,  52. 

Skálmholt,  kirkjujörð  frá  Breiða- 
bólstað  í  Fljótshlíð  81. 

Skálagerði  i  Eyjaíirði  700. 

Skammá  á  Tvídægru  122. 

Skammareki  á  Fljótssandi  456. 

Skammbeinsstaðir  í  Holtum  48,  62, 
71,  73. 

58* 


914 


REGISTR. 


Skammhéðinsnes  á  Sléttu  698. 
Skáney  í  Reykholtsdal  32,  121. 
Skaptafellssýsla  683. 
Skaptártunga     í     Skaptafellssýslu 

32. 
skapthamar,  sjá  búsgagn. 
Skapti    Jósephsson     lögsagnari    á 

Frostastöðum  (d.  1722)  16. 
Skarð,  selstaða  frá  Grenjaðarstöð- 

um  17. 
Skarð  undir  Jökli  166. 
Skarð      í     Kaldaðarnesshreppi     í 

Strandasýslu  686. 
Skarð  hið  ytra  á  Landi  63—64,  81, 

310—311,  577-578,  660-661. 
Skarð  í  Langadal  514,    664.     Sbr. 

Geitaskarð. 
Skarð  hið  eystra    á  Rangárvöllum 

68,  71,  73,  81,  82,  769. 
Skarð  á  Reykjaströnd  í  Skagafirði 

640-641,  642—644. 
Skarð  undir  Skarðsheiði  í  Borgar- 

fjarðarsýslu  32,  134. 
Skarð  á   Skarðsströnd    156,    157— 

159,  406,   627.   —    Skarðsströnd 

156,  627.  —  Skarðverjaætt  406. 
Skarð  í  Trékyllisvík  168^. 
Skarðagil,  sjá  Skörðugil. 
Skarðaurð    (í   Höfnum,    á   Rosm- 

hvalanesi)  103. 
Skarðsá  (»Skardæ   aa«)    í    Bleiks- 

mýrardal  379,  698. 
SkarÖsá  í  Sæmundarhlíð  701. 
Skarðshamrar  í  Norðrárdal  126. 
Skarðssel  i  Bleiksmýrardal  698. 
Skarfakambr    í    Álptafirði    eystra 

231. 
Skarfanes  á  Landi  63^ 
Skarfasker  fyrir  Akranesi  196. 
Skarfasteinn  á  Straumsnesi,   miU- 

um  Sléttuhlíðar    og    Fljóta  348, 

538. 
Skarfsstaðir  í  Hvammssveit  293. 
skarlat,  sjá  klæði  (vefnaðr). 
Skarrholt   (Skorrholt)    í   Melasveit 

192. 


skattr    9^    245,    268    (sbr.   Róma- 

skattr).  —  skattbóndi,  skattbændr 

9-10,  641,    654,    734,    736.    — 

skattlönd    (Noregskonungs)    321, 

322,  3232,  541^    5442^   _    gkatt- 

maðr,  skattmenn  73,    149,    655, 

768. 
Skefilsstaðir  í  Laxárdal    í    Skaga- 

fjarðarsýslu  551,  701. 
Skeggi  Álason  nyrðra  (1431)   370, 

448-450. 
Skeggi   í  Gegnishólum    (c.    1370— 

1397)  58. 
Skeggi  Sigurðarson    nyrðra  (1434) 

537. 
Skeggjason:    Eyjólfr,    Jón,    KetiII, 

Ólafr. 
Skeggjastaðahvammr  í  Fellum  212. 
Skeggjastaðir  á  Jökuldal  214. 
Skeggjastaðir  á  Langanesströndum 

32,  217. 
Skeið  í  Olfosi  98. 
Skeið  í  Svarfaðardal  710. 
Skeiðarmúli  í  ísafjarðarsýslu  135. 
Skeið(in)  í  Árnessýslu  46,   48,    51, 

617. 
Skeljahamarsósar  á  Sléttu  698. 
Skeljavik     í    Strandasýslu     129^ 

131. 
skemma,  sjá  húsakynni. 
sker  157,  162,  176^.     -     sker   að 

öllum  nytjum  134  (sbr.  djúpsker, 

landsker). 
Sker,  eign  Vatnsfjarðarkirkju   134. 

—  Skersund  135. 
Skerðingahólmr  í  Olfosi  98, 
Skerðingsstaðir     i     Reykhólasveit 

685. 
Skíðadalr    í  Eyjafjarðarsýslu   240, 

242,  372,  663. 
Skíðastaðir    í    Laxárdal    í    Skaga- 

fjarðarsýslu  640-641,  642—644, 

701. 
Skíði  nyrðra  (um  1440)  619. 
skiladómr  15. 
skileyrir  242^,  243. 


REGISTR. 


915 


skilgetin  börn  358,  530.  —  skil- 
getinn  sonr  447.  Sbr.  frænd- 
semi. 

skilnaðarbréf  396. 

skilríkir  bændr  2.  —  skilríkir  menn 
359,  430,  763. 

skinn:  rautt  skinn  lOO^  Sjádúkr, 
bækr  á  skinni  (kirkja).  —  skinn- 
klæði,  sjá  klæðnaðr.  —  bjarnfell 
21,  63,  105,  135,  138,  148,  160, 
206,  210,  236,  379.  -  bjarn- 
skinn  155.  —  bókfell  52.  —  gæra 
245.  —  húð  97,  409.  -  kálf- 
skinn  741.  —  selskinn  (bókband) 
110,  140,  163. 

Skinnalón  á  Melrakkasléttu  19, 
698.  —  Skinnalónsós  698. 

Skinnastaðir  í  Axarfirði  367,  368, 
369,  380,  386—387,  427,  511, 
657. 

Skinney  í  Austr-Skaptafellssýslu 
233. 

skip,  navis  102,  132^,  148,  165,  239, 
265,  268,  270,  325  (opt),  326  (opt), 
327,  3282,  329,  330',  331,  332^. 
420,  469,  476  (opt),  477^,  478», 
485,  487,  489  (opt),  557,  558^, 
563^  573»,  574,  575^  582^,  583, 
605,  606^  65P,  652,  653,  670^, 
686,  687,  689,  739^,  762,  763^, 
764.  —  skip  í  fiski,  sexært  eða 
áttært  144.  —  skip  fyrir  iijc 
148.  —  eingelskt  (enskt)  skip 
477,  573,  574.  —  skipagangr 
651.  —  skipatekjur  762.  —  skip- 
brot  4263,  469,  4S7,  488,  489.  - 
skipbrot  (=  skipgarmr)  426,  427^, 
437.  ~  skipflak  488.  —  skip- 
gerð  547.  —  skipmenn  476^  478. 
—  (skip)reki  469.  —  skiprúm 
433.  —  skipsát,  skipsátr,  skips- 
uppsátr  203,  231,  233,  643,  763, 
7641  -  skipsfarmr  605.  — 
skipsheiti,  sjá  Kristaphorus,  le 
Trinyte.  —  skipshöfn  54^,  57, 
143,  154,  215,  218.  —  skipstaða 


244,  528.  —  skipverjar  54,  144. 

—  skipvist  222.  —  ár,  árar:  alin  í 
árum  fyrir  v  fiska  277.  —  atkeri 
426^  476  (sbr.  lóðatkeri).  —  átt- 
æringr  138,  144,  171,  547,  686, 
687,  689.  —  bátr  227,  421,  489 
(sbr.  selabátr).  —  eingelskr  bátr 
421,  489.    —    kúgildr  bátr   227. 

—  bátreki  421.  —  bógh'na  (kað- 
all)  426.  -    borð  (á  skipi)   476. 

—  dogger  (fiskiskúta)  670.  — 
farmr,  sjá  skipsfarmr.  —  ferja 
51.  —  ferjumáldagi  35.  —  ferju- 
gögn  686.  -  festi  265.  —  fiski- 
skúta  670.    -    höfuðbendr  426. 

—  höfuðtog  426.  —  kabel  (á 
skipi)  426,  476.    -    kaðall  427. 

—  kaupskip  475.  —  Krista- 
phorus  (skipsheiti)  269.  —  lóða- 
atkeri  426.  —  navalis  classis 
749.  —  navigium  324,  326,  542.  — 
ductor  navis  326.  —  rá  og  reiði 
686.  —  rá  og  reiðskapr  687.  — 
reiðskapr  (skips)  476^.  —  scapha 
325,  328,  330,  332^,  333".  — 
selabátr  158.  -    segl  4262,  475 

—  sexæringr  144,  421,  487,  547, 

686,  687,  689,  690.  —  streingr 
(kaðall)  427.  —  teinæringr   171, 

687.  —  tog  (á  skipi)  476.  — 
tólfæringr  686.  -  le  Trinyte 
(skipsheiti)  670.  —  uppstöðu- 
strengir  (kaðlar)  426.  —  vasa 
(skip)  6512. 

Skipavik  á  Tjörnesi  6. 

Skipholt  í  Hrunamannahrepp  40, 
43. 

skipti  436.  —  skiptabréf  244-245, 
518—520,  677—679.  —  skipta- 
gjörningr  436 — 437.  —  skipta- 
menn  519.  —  skiptingarhvalr 
120.  —  skiptitíund  140. 

skipunarbréf  150,  596,  5992.  Sbr. 
biskup,  konungr. 

skírdagr  237. 


916 


KEGISTR. 


skírn  441.     Sbr.  barnskírn. 

Skjaldabjarnarvík  á  Hornströndum 
129,  687,  693. 

Skjaldasker  í  Hamarsfirði  230. 

Skjaldbreið  á  Síðu  28. 

Skjaldey  á  Breiðaíirði  167. 

Skjaldfönn  í  Arnarfirði  265,  691. 

Skjaldmeyjargil  í  Kjarrárdal  125, 
132. 

skjól  (fyrir  búpening)  117.  —  skjól- 
garðr  117.    Sbr.  hellisskjól. 

skjóla,  sjá  búsgagn. 

skjöldr,  sjá  kirkja. 

skoðunargjörð  285. 

skógahrís,  sjá  skógr. 

Skógar  í  Arnarfirði  145,  691. 

Skögar  undir  Eyjafjöllum  73. 

Skógar  efri  í  Hvammssveit  599. 

Skógar  í  Reykhólasveit  685. 

Skógar  i  Stafholtstungum  188. 

Skógar  á  í*elamörk  436,  664,  711. 

Skógar  í  Öxarfirði  656,  657,  702 
—703. 

Skógarbrekka,  eyðijörð  á  Galma- 
strönd  í  Eyjafjarðarsýslu  711. 

Skógarmannslækr  á  Berufjarðar- 
strönd  230. 

Skógarnes  (bæði)  í  Miklaholtshrepp 
179,  618.  —  Skógnesingar  179. 

Skógarströnd  í  Snæfellsnessýslu459 
—460,  766,  770. 

Skógey  á  Hornafirði  233. 

Skógfell  miUi  Voga  og  Grindavíkr 
102. 

Skógr  í  Mosdal  265. 

skógr,  skógarland,  skógland  19^, 
93,  150,  200,  209,  212,  244  (sbr. 
hríshögg,  teigskógr.  timbr,  tré, 
viðr).  —  Almenningsskógr  141. 
—  skógr  1  Áslákstungum  45, 434, 
617.  —  Bakkaskógr  209.  —  skógr 
í  Barnafellslandi  532.  —  í  Bisk- 
upshöfða  698.  —  skógar  Breiðár 
14.  —  í  Bringu  434,  617.  - 
á  Búrfellshálsi  74.  —  milli  Bæj- 
arfjöru    og   Papafjarðaróss    201 


—  í  Dímuni  47.  —  í  Dýrafirði 
145^.  —  í  Dýrafjarðarbotni  141. 

—  í  Eyrarland  228.  —  Fitja- 
skógr  86.  —  Fjarðarskógr  229.  — 
Geirsbrekkuskógar  141.  —  skógr 
í  Geirþjófsfirði  148.  —  frá  Geit- 
húsgili  upp  að  Mjallgili  153.  — 
í  Geitlandi  119.  —  Gestaðaskógr 
228.    —    skógar   Gilsbakka    122. 

—  í  Glerárskógum  161.  —  Hall- 
ormsstaðaskógar  203.  —  norðr 
á  Hálsi  (Norðtunga)  126.  — 
Haugastaðaskógar  217.  —  skógar 
Hofs  í  Eystrahrepp  48.  —  í  Hrís- 
dal  172.  —  í  Hrossatungum  50. 

—  skógar  Hrunastaðar  42.  — 
í  Húsafellshraun  121.  —  Húsa- 
staðaáss-skógr  219.-1  Hvaleyr  ar- 
höfða  751.  —  í  Hvannármerkj- 
um  214.     -     í   Hörgárdal    664. 

—  Jökulkelduskógr  135.  —  íKjós 
120.  —  undir  Kleyf  fram  frá 
þuríðarstöðum  209.  —  á  Kleyf- 
um  1  Dýrafirði  144.  —  Kross- 
skógar  204,  270.  —  Lambhaga- 
skógr  153.  —  í  Langadal  179. 
í  Meðalnessland  270.  —  á  Mela- 
nesi  153.  —  upp  að  læk,  er 
rennr  úr  Miklavatni  287.  — 
Mýrarskógr  226.  —  skógr  Möðru- 
vallakirkju  í  Eyjafirði  378.  —  í 
Mórudal  151.    -    Nesskógr  233. 

—  Næfrholtsskógar  62.  —  Pétrs- 
skógar  í  Norðrárdal  119.  — 
Sámsstaðaskógr  176.  —  í  Sanda- 
felli  54.  —  hjá  Sandártungum 
74.  —  í  Sandfellslandi  204.  — 
at  Selskerjum  152.  —  skógar 
Seltjarnarness  109.  —  í  Setbergi 
223.  —  Skógaskógr  í  Sviðnings- 
dal  145.  —  skógr  í  Skorradal  113, 
196.  -  hjá  Skriðuvatni  229.  — 
at  Skuggabjörgum  698.  —  hjá 
Stapa  82.  —  á  Steinastöðum 
45,  434,  617.  —  í  Svínadal  116. 

—  í  Trostansfirði  147.  —  í  Tungu- 


REGISTR. 


917 


landi  141.  —  hjá  Vatni  hinu 
neðra  153.    —    í  Vatnsdal    150. 

—  skógr    þingvallakirkju    73P. 

—  í  þjórsárdal  54.  —  í  í'órðar- 
staðalandi  698.  —  íþórsmörk74. 

—  fóruskógr  233,  —  skógr  iÖxna- 
dal  353.  —  skógr,  er  lokinn  var 
fyrir  hundrað  49.  —  skógr  til 
allra  þarfenda  147.  —  skógahrís 
í  Skógalandi    á   |>elamörk    436. 

—  skógarhögg  731.  —  xx 
hesta  högg  288.  —  skógarhögg  í 
Hvammsskóg  145.  —  í  ísa- 
fjarðarbotni  134.  — í  Kirkjubóls- 
land  146.  —  á  Kleyfum  í  Dýra- 
fjarðarbotni  143.  —  í  Skeiðar- 
múla  135.  —  á  Tjarnarnesi  134. 

—  í  Trostansfirði  147.  —  í  þver- 
árdal  146.  —  skógarpartar  í 
Rafnkelsstaðajörð  212.  —  skóg- 
arpartr  í  Öxnadal  626^  —  skóg- 
arspell  220.  —  skógarspottr  í 
Norðrárdal  163.  —  skógarteigr 
í  Arinhöfða  233,  —  á  Búrfells- 
háls  50.  —  fyrir  utan  Fiskilæk 
219.  —  fyrir  ofan  Fjarðarskóg 
229.    —    í  Fljótsdal  vestra  237. 

—  í  Flókahvammi  231.  —  í 
Galtartungu  233.  —  milli  Gilsár 
og  Bolungarvallarár  212.  — 
undir  Grænafelli  208.  —  1 
Hleiðrargarðsmerki  224.  —  í 
fflíðardal  201.  —  1  Hrafnkels- 
staðaland  209.  —  í  Hreinsstaða- 
land  221.  —   í  Höfðamerki  270. 

—  í  Ketilstaðaland  204,  270.  — 
í  Kjapteyrarland  227.  —  í  Lax- 
árdal  í  Lóni  233^.  —  í  Meðalness- 
land  204.  —  í  Merkjárkvíslum 
203.  -—  frá  Mosvalarskriðu  til 
Jökulgils  231.  — í  Sandfell  204^ 
2702,  —  í  Sandfelli  hinu  efsta 
208.  —  1  Sandvatnshlíð  49.  — 
1  Skálarhvammi  201.  —  í 
Skeggjastaðalandi  214.  —  í 
Stakkahlíðarland  224.  —  í  Stýf- 


ingahlíð  201.  -  í  Súlufellli  237 

—  i  Úlfstaðaland  224.  —  milli 
Valagilsár  og  Eyjarár  204,    270. 

—  í  Vallar(tungu)  og  Viðar- 
tungu  233.  —  í  Viðborðsland 
234.    —   út   frá  Víðivöllum  209. 

—  millum  Víkrskála  og  Brim- 
ness  224.  —  milli  þrælár  ok 
Holknár  204,  270.  -  skógartupt 
í  Luciuhöfða  41,  —  í  Sámstaða- 
skóg  176.  -  í  Skorradal  117.  — 
1  Svínadal  117.  —  skógarvöxtr 
176, 

skokkr  á  hnífsskapti  1 — 3, 

skóli  618.  —  í  Skálholti  (á  Helgá- 

felli)    615.    —    skólabækr    111. 

Sbr.    bækr   (kirkja),    —    skóla- 

meistari  30,  256, 
Skollavík  19,     Sjá  Kollavík. 
skons  172. 

Skor  á  Barðaströnd  690. 
skór,  sjá  klæðnaðr. 
Skorará  íNorðr-ísafjarðarsýslu  138. 
Skorarheiði  i  Norðr-ísafjarðarsýslu 

139. 
Skoreyjar  á  Breiðafirði  167. 
skorningr,  sjá  klæði  (vefnaðr). 
Skorradalr  í  Borgarfirði  113,    117, 

119,  191,  195,  196. 
Skorrastaðir  í  Norðfirði   225-226. 
Skorur  eystri    og    vestri    í  Fljóts- 

hverfi  235, 
Skoruvík  á  Langanesi  215, 
skothlutr  6^.  —  skotmannshlutr  6*, 

19. 
skrá,  skrar  13,  85,    271.    —    forn- 

skrár,    gamlar   skrár    187,    190, 

764.    —    sequenciuskrár  20,  43, 

48  (sbr.  bókaskrá). 
Skrauma,  á  milli  Snæfellsnessýslu 

og  Dalasýslu  571,  572,  579,  580, 

581. 
skreið  (sbr.  matr)  74,  81, 102,  128. 

132,  149,  2392,   265,    3181    455, 

476^  54P,  547,   552,     559,  628, 

643,  700  (opt),  701,  711.  —  gild- 


918 


REGISTR. 


ing  á  skreið  2762.    —    skreiðar- 

garðr  54.  —  skreiðartíund  101. 
Skreide-,  sjá  Skriðu-. 
Skreidor  (=    Skriður)   í    Eyjafirði 

712. 
skriða  231,  626. 
Skriða  í  Haukadal  í  Breiðafjarðar- 

dölum  405. 
Skriða  í  Reykjadal  300,  313,   346, 

347,  358,  548. 
Skriða  (Skriðuland),  jörð  í*ingmúla« 

kirkju  203. 
Skriðnafell    í    Suðr-þingeyjarþingi 

456. 
Skriðugerði     í     Ljósavatnsþingum 

456. 
Skriðuland     í    Möðruvallasókn     í 

Hörgárdal  711. 
Skriðuland  í  Öxnadal  734—735. 
skriðuvatn  (í  Skriðdal)  208,  229. 
skrif  588  (sbr.   skript).  —  skrifari 

728. 
skrín,  sjá  kirkja. 
skript  23,  25,  87,  241,  403^,  404*, 

421,  434,   441,    458,    588,    671, 

738,  7392.  —    skriptabréf  403- 

404,   456—458.    —    skriptafaðir 

680,  720.  -  skriptrof  3632. 
skript,  skriptir  341  (sbr.  skrif). 
skript  (mynd),  sjá  kirkja. 
skrúði,    sjá   klæðnaðr.     —     skrúði 

kirkna  375,  534.     Sjá  kirkja. 
Skræpludæl  í  Miðfirði  669. 
Skröflustaðir    í   Svarfaðardal   371, 

464. 
Skúfr,  maðr  nyrðra  (1431)  483. 
SkuggabjörgjSkógarland  frá  Munka- 

þverá  698. 
Skuggagata  í  Öxnadal  626. 
Skuggahlíð    í    Skorrastaðarþingum 

226. 
skuggsjón  172.     Sbr.  spegiU. 
skuld,  skuldir  22,  23»,  25*,  40,  46, 

47,  48,  632,  64^  qq^  qj^    r^Q^    79^ 

90,  147,  160,  192,  242,  243,  266, 
267,  2792,  2882,  309,  313',    318, 


334,  336,  418,  436,  446,  481, 
492,  500,  502,  559,  566,  578, 
5862,  619,  694,  704,  716.  — 
skuldalausn  232,  25.  _  skulda- 
lúkning  530.  —  skuldareikningr 
618. 

Skúli  Jónsson  (um  1446)  682. 

Skúli  Jónsson  (1591)  161. 

Skúli  Loptsson,  Guttormssonar 
(1430—1449)  404—406,  520,  545 
-546,  549,  563,  657—659,  665 
666,  748,  759. 

Skúli  þorláksson,  prestr  á  Grenj- 
aðarstað  (d.  1687)  304,  437,  548, 
624. 

Skúmsstaðir  í  Landeyjum  72,  80. 

Skúmuhellir  á  Hornströndum  132. 

skurðr  á  hval  6'.    Sbr.  hvalr. 

skurn  búin  172. 

Skutilsey  fyrir  Mýrum  186. 

Skutilsfjörðr  1  ísafjarðarsýslu  139, 
140,  556,  557,  628,  654. 

Skútuson:  Grímr. 

Skútustaðir  við  Mývatn  380,  544, 
635,  694,  705. 

skyr,  sjá  matr. 

skæðatollr  149,  153. 

Skæringsson:  Ólafr. 

Skörðugil  í  Skagafjarðardölum  701 

Skötufjörðr  í  ísafjarðarsýslu  136. 

slaghamar,  sjá  smíðatól. 

Slakkagil  1  Norðrárdal  119. 

slátr  (sbr.  matr)  185,  187,  188, 
190,  204,  259,  267^,  318^,  319, 
339,  346,  428,  472,  528,  588, 
590,  628.  Sbr.  kjöt,  mör,  undir- 
mörvar. 

sláttr  241,  242,  763. 

Slaui  281,  282,  283,  644,  652. 

Sleðbrjótr  í  Jökulsárhh'ð :  Sleð- 
brjótsmenn  (Sleðbrotsmenn)  205, 
270. 

Slefholtsteigr  í  Fljótsdal  209. 

sleggja,  sjá  búsgagn. 

Sleitunaust  við  Seyðisfjörð  224. 


REGISTR. 


919 


Slétta   (Melrakkaslétta)    426,    469, 

470,  487,  672,  697. 
Sléttadalr,  jörð   í  Húnavatnsþingi 

10,  512! 

Sléttahlíð  (Sleittahlíð)  í  Skagaíirði 
348,  401,  402,  449,  450,  487, 
538. 

Sléttanes  við  Arnarfjörð  146. 

Sléttanes  í  Dýrafirði  688. 

Sléttuhólmr  í  Kelduhverfi  623. 

Sliðbrot,  sjá  Sleðbrjótr. 

slikisteinn,  sjá  búsgagn. 

Sh'tandastaðir  í  Staðarsveit  176, 
178. 

Sló  í  Vattardal  152. 

slóðir  669. 

sloppr  588^     Sbr.  kirkja. 

slot  644. 

Slý  i  Meðallandi  239. 

slægjur  436^.  —  útslægjur  436. 

smádjákn  421  (sbr.  djákn). 

smáhólmar  17.   Sbr.  hólmi,  hólmr. 

smáhlutir  40. 

smáhvalir  148  (sbr.  hvalr). 

smákerald,  sjá  búsgagn. 

smákram  277. 

Smalaskálaholt  í  Staðarsveit  178. 

Smálönd  milli  Gásagils  og  Grófar 
373. 

smásveinn  29,  31  (sbr.  sveinn). 

smátint,  sjá  búsgagn. 

smátíundir  146  (sbr.  tíund). 

smáviðir  451.     Sbr.  viðr. 

smeltr,  sjá  kross,  peningar,  róðu- 
kross. 

smíðar  211,  506,  536,  552,  690.  — 
smíðatól  684,  686,  689.  —  amal- 
eraðir  gripir  181,  218,  233.  — 
bolöxi  195.  —  eyx,  sjá  öx.  — 
hamar,  slagharaar  137.  —  nafar 
232.  —  rauðasmiðja  689.  — 
rend  tréstika  172.  —  smiðja 
689.  —  smiðja  alfær,  með  öllum 
tólum  684,  686,  690.  —  tálgu- 
öx  427.  —  öx  341,  374.  Sbr. 
smiðr,  víravirki. 


Smiðjuvik    á    Hornströndum    137, 

138,  485. 
smiðr  287,  398^,  429^,  506,  535. 
SmillahvoU  (Smyrlahvoll)  í  Hauka- 

dal  657-658,  665.  666. 
smis  á  kaleik  104. 
smjör    (smeyr,    smyr;    sbr.    matr) 

73,  81,  131,  184,  238«,  239  (opt), 

2422,  259,  265,  267^,    277,    3182, 

319,    339,    343,    346,   372,    373, 

374,    4092,  428,  451,    465,    4682, 

472,  520^  528,  590,    619^,  628^ 

650,  663,  734,    736.    -    verð    á 

smjöri  276,  520. 
Smyrlafell  í  Norðr-Múlasýslu    215. 
Snartarson:  Thomas. 
Snartastaðir    í    Gnúpasveit    259 — 

260,  699. 
Sneolfr,  sjá  Snjólfr. 
sniðgata  456  (sbr.  gata). 
Sniæbiörn,  sjá  Snæbjörn. 
Snjallshöfði(>Sneallzhofdi<)áLandi 

32,  71,  73,  86. 
Snjófellsnes  175.    Sjá  Snæfellsnes. 
Snjófjöll    á    Snjófjallaströnd     29, 

137. 
Snjófuglsstaðir    1    Grímsnesi   89— 

90. 
Snjólfr  Guðmundsson  á  Reykhólum 

(d.  1403)  313. 
Snjólfr  Hallbjarnarson  nyrðra  (1431) 

480. 
Snóksdalr    í    Dalasýslu    162,    163, 

261. 
Snorradóttir:  Barbara,  Helga- 
Snorrason:    Ásgrímr.  Bjarni,  Ingi- 

mundr,    Jón,    Oddr,    Ormr,  Sig- 

urðr,  Styrr,  þórðr,  forgils. 
Snorri  Eyjólfsson  í  Álptaveri  (1636) 

762, 
Snorri  háleggr  (1430)  405. 
Snorri    Ingimundarson     prestr    á 

Ökrum    á    Mýrum    (1436-1444) 

555,  571,  657. 
Snorri    Jónsson     í     Gunnarsholti 

(1388-1397)  85'. 


920 


REGISTR. 


Snorri  Jónsson  (1436)  560. 
Snorrí    Jónsson    í    Oddgeirshólum 

(c.  1400)  52. 
Snorri   Jónsson    prestr   að  Helga- 

felli  (d.  1756)  364-366,  371,  417, 

481,  601. 
Snorri  Narfason,  lögmaðr  (d.  1332) 

9,  154. 
Snorri    Ólafsson     nyrðra    (1421— 

1436)  291,  314,  564. 
Shorri  Torfason  á  Ökrum    á  Mýr- 

um  (1369—1417  eða  leingr)  186, 

252. 
Snorri  Þorleifsson  kyngir,  ofíicialis 

(d.  1376)  593, 
Snotrunesmenn  í  Borgaríirði  eystra 

205,  271. 
Snæbjarnarson:      Ketill,     Magnús, 

Nikulás. 
Snæbjarnarstaðir  í  Fnjóskadal  699. 
Snæbjörn    Helgason  nyrðra  (1437) 

565. 
Snæbjörn  Pálsson  (Mála-Snæbjörn) 

28. 
Snæðingsstaðir  í  Svínadal  í  Húna- 

vatnsþingi  293. 
Sæfellsnes   (sbr.  Snjófellsnes)  175, 

188,  572,  576,  577,  579,  580, 581, 

658. 
Snæhvammr  í  Breiðdal  229. 
snæri  til  fiskjar  427. 
Snöræ,  sjá  Snorri. 
sokkar,  sjá  klæðnaðr. 
Sokkason:  Teitr. 
Sokki  Einarsson  nyrðra  (1430)  369, 

420—421. 
sókn  207,    446.     —     sóknarkirkja 

382. 
sóknari  (í  málum)  416. 
Sóleyjarteigr  á  Grenjaðarstað  17. 
Sólheimar  á  Ásum    í    Húnavatns- 

þingi  619-620. 
Sólheimar  í  Blönduhlíð  16,  511. 
Sólheimar  í  Hrunamannahrepp  42. 

—  Sólheimingar  45,  617. 


Sólheimar   í  Sæmundarhlíð    3J5— 

316.  —  Sólhehnagil  316.  -  Sól- 

heimateigr  16. 
Sólheimasandr  73. 
Solveig  Oiafsdóttir  hins  staðaMar- 

teinssonar  (á  lífi  1428)  247,  346 

—347,  351—352. 
Solveig  Runólfsdóttir,  kona  Þórðar 

í»orsteinsonar  (1428)  361. 
Solveig  (Svartsdóttir?),  kona  þórðar 

Sigmundarsonar    (d.   fyrir  1391) 

143. 
Solveig   Þorleifsdóttir,    Árnasonar 

(1434)  548-549. 
Solveig     Þorsteinsdóttir,     Eyjólfs- 

sonar,  kona  Björns  Einarssonar 

(1420-1433)    274,    275.    529- 

530. 
Sómastaðir  í  Reyðarfirði  33,  227. 
Sópdyngja    séra   Gottskálks    Jóns- 

sonar  í  Glaumbæ  518. 
Sophia  Eiríksdóttir,    Magnússonar, 

frá  Svalbarði  290—292. 
Sophia  Loptsdóttir,  Guttormssonar 

(1432)  519—520. 
Sorn  (nú:  Sogn)  í  Kjós  116. 
sótript,  sjá  kirkja. 
sorores  (sbr.  nunna)  438^  —    so- 

rores  conventuales  681. 
sortublek  624. 

Sóttartunga  í  Holtum  62—63. 
Southwallia  (Southwales)  542. 
Spágilsstaðir  1  Laxárdal    í   Dölum 

161. 
Spakárdalr  í  Austfjörðum  205,  208, 

271. 
Spákonuarfr  (á  Skaga)  IIS  12*. 
Spákonufell  á  Skagaströnd  382,  514. 
Spalatensis  archiepiscopus  718. 
sparlak,  sjá  sængrklæði. 
spegill  465.    Sbr.  skuggsjón. 
spennill:    bók   með    einum    spenli 

27. 
Sperðlahlíð  í  Arnarfirði  146,  148. 
sperra,  sjá  húsakynni. 
spíkari  (nagli)  426  (sbr.  saumr). 


REGISTR. 


921 


spikhvalr  211.    Sbr.  hvalr. 

spiritualia  305,  750. 

spítalstollr  58. 

spjald,  sjá  kirkja. 

Spjör  í  Eyrarsveit  173. 

spoliacio  307,  3252,  326,3288,829*, 
330'^  331  (opt),  332*. 

spónn,  sjá  búsgagn. 

sporðr  (hvals)  581,     Sbr,  hvalr. 

Sporðr  í  Akrvík  132,  168. 

sprangaðr,  sjá  klæði  (vefnaðr). 

Staðarbakki  í  Húnavatnsþingi  368. 
382,  397,  513,  669. 

Staðarfell  á  Fellsströnd  159,  765. 

Staðarhóll  í  Saurbæ  155-156,  251 
-252,  405,  406. 

Staðarhraun,  sjá  Hraun. 

Staðarnes  1  Hörgárdal  (Möðruvalla- 
nes)  660. 

Staðarteigr  á  Snæfjallaströnd  137. 

Staðartunga  í  Hörgárdal  626,  711. 

Staðastaðr,  sjá  Staðr  á  Snæfells- 
nesi  (Sjófellsnesi). 

staðr  367,400,  534^  613,  726.  — 
staðarafhending  714—715.  — 
staðarbót  44^  193.  —  staðar- 
bréf,  staðarlánsbréf,  veitingar- 
bréf  369,  383,  386^  388,  889, 
393,  3972,  3982,  399,  402^-403, 
408,  409-410,  4122,  419^  427, 
482,  450—451,  473,  479»,  547 
—548.  —  staðarbruni  27,  34,  - 
staðarbú  4372,  550.  —  staðar- 
jarðir  53,  428,  513,  514.  - 
kostnaðr  upp  á  stað  418.  — 
staðarspell,  staðarspjöll  17,  21, 
22,  23,  442,  145,  156,  157,  177, 
206,  207,  216,  220,  228^,  229, 
231,  2343,  236,  335,  467%  469. 
—  umbætr  staðar  410.  —  upp- 
heldi  staðar  410.  —  upphress- 
ing  staðar  467.  —  veizla,  veit- 
ing  staðar  420,  422.  —  staðr  í 
Árskógi,  á  Bergstöðum,  íBlöndu- 
dalshólum,  á  Breiðabólstað  í 
Fljótshlið,     á     Breiðabólstað      í 


Vatnsdal,  á  Breiðabólstað  í 
Vestrhópi,  á  Bægisá,  í  Einiholti, 
í  Fagranesi,  á  Felli  í  Sléttuhlíð, 
í  Garði  í  Kelduhveríi,  í  Glæsi- 
bæ,  í  Goðdölum,  á  Grenjaðar- 
stað,  í  Grímstungum,  í  Grindavík, 
i  Grunnavík,  í  Görðum  á  Álpta- 
nesi,  á  Hallormsstað,  á  Hálsi  í 
Fnjóskadal,  á  Helgafelli,  á  Helga- 
stöðum  í  Reykjadal,  í  Hítarnesi, 
á  Hjalla  í  Olfosi,  í  Hjarðarholti 
á  Hoíi  á  Skagaströnd.  á  Hólum 
í  Hjaltadal,  á  Hólum  í  Vestr- 
bópi,  á  Hrauni  í  Dýrafirði,  undir 
Hrauni  (Staðarhrauni),  í  Hruna, 
í  Kinn  (Köldukinn),  í  Kirkjubæ 
á  Síðu,  í  Krýsuvík,  í  Laufási,  á 
Laugardælum,  á  Mel  í  Miðfirði 
(Melstað),  á  Melum  í  Melasveit, 
á  Miklabæ  í  Blönduhlíð,  1  Mikla- 
holti,  í  Múla,  á  Munkaþverá,  á 
MöðruvöIIum  í  Hörgárdal,  í  Nesi 
í  Aðaldal,  í  Odda,  í  Otrardal,  í 
Reykjaholti,  á  Sauðanesi,  í  Skál- 
holti,  á  Skinnastöðum  í  Axar- 
firði,  á  Skorrastöðam,  Staðr  í 
Hrútafirði,  Staðr  á  Reykjanesi, 
Staðr  í  Reynisnesi  (Reynistaðr), 
Staðr  í  Steingrímsfirði,  Staðr  í 
Súgandafirði,  á  Staðarbakka,  á 
Staðastað,  á  Söndum  í  Dýrafirði, 
á  Tjörn  í  Svarfaðardal,  á  Tjörn 
á  Vatnsnesi,  á  Torfastöðum,  á 
Undunfelli,  í  Vallanesi,  á  Val- 
þjófsstööum,  í  Viðey,  á  VöIIum 
í  Svarfaðardal,  á  í^ingeyrum,  á 
Þvottá. 

Staðr  í  Aðalvík  137.    Sjá  Aðalvík. 

Staðr  1  Grindavík  33,  101—102. 

Staðr  í  Grunnavík,  sjá  Grunnavík. 

Staðr  í  Hrútafirði  350,  368,  382, 
385—386,  650. 

Staðr  í  Kinn  468,  619. 

Staðr  á  Reykjanesi  156—157, 

Staðr  í  Reynisnesi,  sjá  Reynistaðr. 


922 


REGISTR. 


Staðr  á  Snæfellsnesi  (Snjófellsnesi, 

Staðastaðr)  175—178,    285,   287, 

659.    -    Staðará  175,  177,  178. 

—  Staðarsveit  287. 
Staðr  í  Steingrímsíirði  130,  132. 
Staðr  í  Súgandafirði  485. 
Staðr    á    Ölduhrygg,    sjá    Staðr   á 

Snæfellsnesi. 
Stafafell  í  Lóni  201—202. 
stafagjörð  366. 
Stafholt    í    Mýrarsýslu     188—190, 

285,  286,  288,  289. 
Stafn  i  Skíðadal  372. 
StafshóU  í  Hofshrepp  1  Skagafjarð- 

arsýslu  517-518. 
stafviðr  477.     Sbr.  viðr. 
Stakkaberg  á  Skarðsströnd  158. 
Stakkahlíð  í  Loðmundaríirði  224. 
Stakkar  á  Barðaströnd  690. 
Stakkhamar  í  Miklaholtshrepp  166, 

581.   . 
stakkr  (=  heystakkr)  94,    96.    — 

stakkseingi  94,    96.     —    stakk- 

skurðr  156,  179. 
stakkr    104.      Sjá   klæðnaðr;    sbr. 

kirkja. 
Stakksfell   (Stakkfell)   í  Vopnafirði 

215. 
Stál  í  Austfjörðum  224. 
stallr,  sjá  kross  (kirkja). 
stampr,  sjá  búsgagn. 
Standandanes  (við  Vopnafjörð)  215. 
Stapadalr  í  Arnaríirði  12,  147. 
Stapagil  í  Geirþjófsíirði  145. 
Stapar  á  Vatnsnesi  354,  355. 
Stapi,  skógarland  frá  Breiðabólstað 

í   Fljótshlíð     (=    Rauðaskriður, 

Dímon?)  82. 
Stapol  (=  Staphóll,    StafshóU?)    1 

Skagaíirði  702. 
stapula  324,  542%  558. 
Stardalr  í  Kjalarnessþingi  113. 
staríi,  hreinlegr  349.  —  starfalaun 

547. 
Stari  á  Keldugnúpi   á  Síðu   (1691) 

683. 


Starmýri   1  Álptafirði    eystra    231. 

—  Starmýrarteigar  231.  —  Star- 
mýringar  231,  232. 

Statalækr  (nú:  Stokkalækr)  áRang- 
árvöllum  72. 

statutum,  statuta  563,  574',  5752, 
582,  583,  587-588,  606,  -  sta- 
tuta  apostolica  737,  751.  — 
statuta  Bonifacii  papæ  viij.  732. 

—  statuta  ecclesiastica  727.  — 
statuta  regia  670.  —  statuta 
regni  Norvegie  324.  Sbr,  biskup, 
konungr  (skipan). 

staup,  sjá  búsgagn. 

Staurrimi  í  Staðarsveit  177. 

Steðji  í  Reykholtsdal  191. 

stefna  240,  245,  258,  299,  304,  360, 
362,  363,  386,  387,  388,  392% 
401%  402%  404,  416,  442,  446, 
452%  490%  496%  500,  504,  533, 
768.  —  stefnubréf  308,  391— 
392,  420—421.  -  stefnudagr 
362,  392,  469,  470,  487,  490, 
588.  —  svarinn  stefnudagr  362. 

—  stefnfall  363,  500. 
stefna  (=  málstefna)  452,  504. 
Stefnisson:  Jón. 

Stegludalr  í  Arnarfirði  590. 
Steinadalr  í  Kollafirði    1    Stranda- 

sýslu  128. 
Steinastaðir  í  í*jórsárdal  48,    434, 

617. 
SteinavelHr  í  Stíflu  249,  250. 
steindr,    steint,    sjá    klæði,    kross, 

Maríuskript,    merki,     paxspjald, 

róðukross,  spjald.    —    steintjald 

375. 
Steindyr  við  Eyjafjörð  712. 
Steingrímr  Bergfinnsson  í  Svarfað- 

ardal  (1421)  289. 
Steingrimr  ísleifsson  bróðir  Einars 

ábóta  (1431-1446)    491,    634- 

635,  694. 
Steingrímr  Jónsson  biskup  34. 
Steingrimsfjörðr  í  Strandasýslu  130, 

169. 


REGISTR. 


923 


Steingrímsson :    Árni,   Jón,    Stein- 

móðr. 
Steinheiði  1  Húnavatnsþingi  748. 
Steini    þorvaldsson    prestr  í  Staf- 

holti  (Steinamáldagi)  188. 
Steinkross  á  Rangárvöllum  71. 
Steinmóðarson:  í'orleifr. 
Steinmóðr    Auðunarson    prestr    í 

Skálholtsbiskupsdæmi  (1438)576, 

591. 
Steinmóðr  Bárðarson,  prestr  nyrðra 

og  síðar  ábóti  í  Viðey   (1430  og 

úr    því)    4162,    4332^    go7^    620, 

650,    657,    707—708,    715-716, 

781,  751,  767,  768. 
Steinmóðr    djákni    nyrðra    (1423) 

307.      Sbr.     Steinmóðr    Bárðar- 

son. 
Steinmóðr      Höskuldsson      nyrðra 

(1433—1446)  527,  550,  663. 
Steinmóðr    Steingrímsson    nyrðra 

(1432)  494^ 
Steinmóðr  í*orsteinsson  hinn  riki, 

prestr    á    Grenjaðarstöðum     (d. 

1404)  17,  240-243,  357—358. 
steinn  176^,  177,  178^,  456^,  6981 

—  stór  steinn  289.  —  steingarðr 

668. 
steinn,  sjá  kirkja. 
Steinn   Andrésson    á   Snæfellsnesi 

(1438)  581. 
Steinn  Eyjólfsson  í  Skagafirði,  um- 

boðsmaðr  Hólastaðar    í  Fljótum 

(1426—1432)  338-339,  348,  421, 

505. 
Steinn  Jónsson   biskup    á    Hólum 

(d.  1739)  364,  367. 
Steinn  langi,  sjá  Stóri-Steinn. 

Stein nzson  vestra  (1434) 

539. 
Steinólfr    Kálfsson    prestr    nyrðra 

(1441-1448)  621,  741. 
Steinólfsson :  Markús. 
Steinrauðarson :  Brynjólfr. 
Steinsholt    í  Gnúpverjahrepp  47— 

48. 


Steinsmýri  (efri  og  syðri)  i  Meðal- 

landi  239». 
Steinsson:  Ingimundr,  í'órir. 
Steinsstaðir  í  Tungusveit  755. 
Steinsstaðir  í  Öxnadal  664. 
Steinunn  Arnfinnsdóttir,  þorsteins- 

sonar,  kona  Jóns  Finnbogasonar 

(1441)  622. 
Steinunn  Björgólfsdóttir,    systir  á 

Reynistað  (1431)  438. 
Steinvarartunga  í  Norðr-Múlasýslu 

215. 
Steinþór    Andrésson    í    Skagafirði 

(1422-1428)      301,      338-339, 

359. 
Steinþór  Jónsson  á  þverá  í  Blöndu- 

hlíð  (1431—1448)  443,  494,  496, 

498,    553,    607,    667—669,    682, 

735-736,  770. 
Steinþór  prestr  í  Miklabæ  í  Blöndu- 

hlíð  (1429)  368,  383—384,    770. 

Sbr.  Steinþór  Jónsson. 
Steinþórsdóttir :  Briget. 
Steinþórsson:  Andrés,   Arnór,    Ás- 

grímr,  Bergr,  Haldór,  Ingimundr, 

Jón,  Sigmundr. 
Steinþórsstaðir  í  Reykholtsdal  120. 
stekkr  177,  476.     —    stekkjarholt 

176. 
Stephán  á  Álptanesi  á  Mýrum  (c. 

1394)  187. 
Stephán  Einarsson    nyrðra   (1437) 

567. 
Stephán  Gíslason  prófastr   í  Odda 

(d.  1615)  70. 
Stephán    Gunnlaugsson    á    Dálks- 

stöðum   (1420    og    þar    eptir.  d. 

fyrir  1446)  274,481-482,696— 

697. 
Stephán    Hallsson    á    Uppsölum  í 

Svarfaðardal  (1431)  453—454. 
Stephán  Jónsson,  biskup  í  Skálholti 

36,  126. 
Stephán    Ólafsson    á   Snæfellsnesi 

(1438)  581.-. 
• 


924 


REGISTR. 


StepháD  Schellendorp  (1420)    282, 

283,  284. 
Stephánsdóttir :  Geirríðr,  Helga. 
Stephánsson:     Jón    Krabbe,  Ólafr, 

Svartr, 
Stephanus    protomartyr    80,    94^, 

101,    162,   2292.    —    Stephanus- 

kirkja  32,  80,  89,  94,    101,    162, 

229,  513. 
stétt,  sjá  kaleikr,  ker,  kross(kirkja). 
stífla  112. 

Stigaás  í  Austfjörðum  205,  271. 
Stigar  í  Bitru  155. 
stigi,  sjá  búsgagn;  sbr.  kirkja. 
Stígr  Arason  (1724)  747. 
stika    (mál)    173,    257,    276^,    277, 

343,  483,  567,  616. 
stika,  sjá  kirkja. 
Stikuvik  i  Bitru  273. 
stillisveiði  257.    Sbr.  veiði. 
stingr  (með  hnííi)  493. 
Stjörnusteinn  á  Eyrarbakka  590— 

592. 
stofa,  sjá  húsakynni.  —  stofukola, 

sjá  búsgagn. 
stokfisk    3242,    325.     —    stokfish- 

monger  558,  574. 
Stokkhólmr  í  Svíþjóð  25. 
stokkr  (utan  stokks  og  innan)  486, 

514. 
stokkr,  spónastokkr,    sjá  búsgagn; 

kertastokkr,  reykelsisstokkr, 

kirkja. 
Stokkseyri    1   Árnessýslu    55—56, 

591. 
stóla,  sjá  kirkja. 
stóll  (=  biskupsstóll)  613,  760.  — 

stólsmáldagi  630. 
stóll,  sjá  kirkja. 
stórdrykkjuhorn,  sjá  búsgagn. 
Stórihamar  í  Eyjafirði,    sjá  Meiri- 

hamar. 
Stórinúpr  47,    sjá  Gnúpr    í  Gnúp- 

verjahrepp. 
Stóri-Steinn  nyrðra  (1430)  369,  432 

-433. 


stórkanna,  sjá  búsgagn. 
stórkerald,  sjá  búsgagn. 
stórpottr,  sjá  búsgagn. 
stórreki  195.     Sbr.  reki. 
stórviðir  451.     Sbr.  viðr. 
Strandarhali  í  Landeyjum  73. 
Strandarhöfuð  í  Landeyjum  72. 
Strandhöfn  í  Vopnafirði  215,  218. 
Strandir(nar)       [Hornstrandir]       í 

Strandasýslu  120,  139,  168,  265, 

650. 
Strandsel  í  Ögrsveit    í  ísafjarðar- 

sýslu  34,  136. 
Straumar  á  Skógarströnd  766. 
Straumfjarðará  í  Hnappadalssýslu 

169,  179. 
Straumfjarðartunga    í   Miklaholts- 

hrepp  166. 
Straumlón  á  Melrakkasléttu  19.  — 

Straumlónsós  19,  698. 
Straumiönd      fyrir      Skógarströnd 

167. 
Straumnes  í  Lóni  í  Austr-Skapta- 

fellssýslu  201. 
Straumnes  við  Skagafjörð  538. 
Straumseyri  (við  Vopnafjörð)  215. 
streingr,  sjá  skip. 
Streingr  í  Laxá  í  Dölum  161. 
Streiti    í    Breiðdal    (sbr.     Stræti) 

229*. 
stríð  462.  —  stríðsmenn  415. 
strokkr,  sjá  búsgagn. 
Stræti  í  Breiðdal,  sjá  Streiti. 
strönd  158.  —  strandkaup  23. 
Strönd  í  Landeyjum  72. 
Strönd  við  Mývatn  544. 
Strönd  (neðri)  á  Rangárvöllum  74^, 

86. 
Strönd  1  Selvogi  33,  100-101,  675, 

676. 
Strönd  á  Völlum  208. 
studium,  sjá  húsakynni. 
Stúfholt  í  Holtum  73. 
Stúfr  Haldórsson    nyrðra    (1417— 

1418)  259,  266. 
Stúfsson:  Eldjárn. 


REGISTR. 


925 


stuldr  277. 

Stulle,  Stulli,  sjá  Sturla,  Sturli. 

Stulli   Bergþórsson   nyrðra    (1430) 

420. 
StuIIi  Þorkelsson  1  Dalasýslu  (1449) 

765. 
stundarstefna  489—490. 
stuprum  733. 
Sturla  Barðason  (Bárðarson)  nyrðra 

(d.  1432)  473,  475,  495,  497,  508 

—509. 
Sturli  í  Arnarbæli  (c.  1393—1397) 

98. 
Sturli  prestr   1  Berufirði    (c.    1388 

eða  fyrri)  203. 
Sturli  Ormsson  prestr  á  Valþjófs- 

stöðum  (c.  1366—1384)  212. 
Sturli  á  Reykjum  1  Ofosi  (c.  1382 

—1393)  96. 
Sturluá  í  Fljótsdal  209. 
Sturludóttir :  Ingibjörg,  þóra. 
Sturluson:  Jón,  Runólfr. 
Stýfingahlíð  í  Lóni  í  Austr-Skapta- 

fellssýslu  20P. 
stykki,  sjá  klæði  (vefnaðr). 
Styrkárr  Jónsson  (1423)  310. 
Styrkárr  maðr  nyrðra  (1431)  484. 
Styrkársson :  í'orsteinn. 
Styrr  Snorrason  »bóndi*  og  >djákni* 

(á  Ökrum  á  Mýrum,  1416—1444) 

2492,  266-267,   491,    555,    634, 

650,  767.    Sbr.  bls.  770. 
Styrr  í>orvaIdsson  (c.  1700)  529. 
Styrsdóttir:  Guðrún. 
Styrsson:  Helgi. 
Stöð  í  Stöðvarfirði  228. 
stökkull,  sjá  kirkja. 
stöpull,  sjá  kirkja  (byggging). 
subditus  396. 
subdjákn    421,    433,    434.       Sbr. 

djákn. 
subsidium  563,  574,  575.   —    sub- 

sidium  pallii  594^,  752,  760'. 
subtill,  sjá  kirkja. 
Suðreyri  í  Tálknafirði  692. 


Sueresteigr       Valþjófsstaðarkirkju 

210. 
Suetesham  á  Bretlandi  670. 
Suff(oIk)  á  Englandi  651. 
suffragium,  sjá  kirkja. 
Súgandafjörðr  í  ísafjarðarsýslu  485, 

755, 
Sugurðr,  sjá  Sigurðr. 
Suiptunus  (=:  Suithunus)  episcopus 

514.  —  Sviptungsvaka  9. 
Súlnahöfn  á  Sléttu  698. 
Súlnastapi  á  Hornströndum  134. 
Súlufell  í  Héraði  237. 
sumar:    níunda  vika   sumars  359. 

—  sumarbók,  sjá  kirkja.  —  sum- 
armál  84,  99.  —  sumarviðr  231 
(sbr.  viðr). 

Sumarliðason:  Jón,  torsteinn. 
Sumarliði    Einarsson    á    Fitjum   í 

Skorradal  (c.  1397)  119. 
Sumarliði  Loptsson,   Guttormsson- 

ar  (1430—1432)  404-406,  515- 

517,  520. 
Sumarliði  þorgilsson  nyrðra  (1426 

-1427)  338,  348. 
summa  (bókartitill),  sjá  kirkja. 
sund  205,  271,  693. 
Sundalr  (Sunddalr)  í  Kaldaðarness- 

hrepp  i  Strandasýslu  686. 
Sunnanmenn  (Sunnlendingar)  748. 
Sunnhörðaland  í  Noregi  317. 
Sunnlendingafjórðungr  9. 
Sunnudalr    652,    —    Sunnudalsá  í 

Vopnafirði  218. 
supplicacio  605. 
suspensio  ab  officio  422. 
sustentacio  vitæ  327. 
SvaðhóII  á  Sléttanesi  146. 
Svalbarð    á   Svalbarðsströnd   377, 

380,    466,    481,    696,    706—707. 

—  Svalbarðsströnd  345,  458, 
459,  460,  480,  527,  528,  550, 
677,  678,  696,  706,  707. 

Svalbarð  í  þistilsfirði  30,  379. 
Svalbarði  í  Miðdölum  163. 


926 


KEGISTR. 


Svangar     í   Skorradal    191,    195, 

196. 
Svanshóll  í  Bjarnarfirði  686. 
svaramaðr  683. 
Svarbol,  sjá  Svarfhóll. 
Svarðhóll    í   Geiradal,    sjá    Svarf- 

hóU. 
Svarfaðardalr    í    Eyjafjarðarsýslu 

14,  15,  289,  296,  297,  371,  373^ 

393,    419,    486,    566,    567,    619, 

620,  621. 
Svarfaðarklettr  á  Breiðafirði  157. 
Svarfhóll  (Svartból)  í  Flóa  53^ 
Svarfhóll    (Svarðhóll)    í    Geiradal 

154,  685. 
Svarfhóll  í  Hnappadalssýslu  166. 
Svarfhóll  i  Stafholtstungum  188. 
svarfhvalr  218.     Sbr.  hvalr. 
Svartabjörg     í     Norðfirði     eystra 

226. 
Svartabúðir  í  Jökulfjörðum  138. 
Svartárdalr  í  Húnavatnsþingi  412, 

758,  759. 
svartaskór,  sjá  klæðnaðr. 
Svartból,  sjá  Svarfhóll. 
Svarthöfðadóttir:  Salgerðr. 
Svarthöfðason:     Hallr,    Óli,     þor- 

steinn. 
Svarthöfði  Brandsson,  Hallssonar, 

1  Kalmanstungu    (d.  fyrir    1398) 

124. 
Svarthöfði    prestr    í    Hruna    (um 

1380)  44^ 
Svarthöfði  í  Kirkjuvogi  og  á  Kirkju- 

bóli  i  Höfnum    (á  öndverðri  14. 

öld)  103,  104. 
Svartr  Stephánsson  nyrðra    (1422) 

298,  302. 
Svartrdalr    (Svartadalr,     Svartár- 

dalr)  í  Skagafirði  342. 
Svartskinna  (MSt,  27)  13,    17,    26, 

244,  589,  623,  677,  678. 
Svartsson:  Ólafr. 
Sveinaskáli  á  Breiðumýri  54. 
Sveinatunga  í  Norðrárdal  666. 


Sveinbjarnarsson:     Eiríkr,    Hrafn, 

Vigfús. 
Sveinbjörn  Hrafnsson  1  Húnavatns- 

þingi  (c.  1390)  354. 
Sveinbjörn  Oddsson   (lepps;   1442) 

628. 
Sveinbjörn  Sigmundarson   1  Súða- 

vík  (d.  1290)  135. 
Sveinbjörn  Sveinsson,  ábóti  á  þing- 

eyrum  (d.  1402)  655. 
Sveinbjörn  þórðarson,  subdjákn  á 

Hólum   og    prestr    í    Múli  (1430 

og  þar  eptir)  421,  424,  434,  443, 

445,  446,  4701    494,    498,    504^, 

522,  607,  624—625,   638,    708— 

709,  756. 
sveinn,    sveinar    267,    275^,    386^, 

390,  393^  402,    408,    409,    416, 

418,    425,    427,    429,    463,    479, 

586.  —  sveinahald  22. 
sveinn  =  dreingr  349,  643,  644. 
Sveinn    Arnórsson    nyrðra    (1446) 

695. 
Sveinn    Bergþórsson,    maðr    Guð- 

nýjar    Jónsdóttur    frá    Víðidals- 

tungu  (1416—1424)  246,  247,  317 

-319. 
Sveinn    Bjarna(r)son    á    Auðunar- 

stöðum,  maðr  þuríðar  Ólafsdótt- 

ur  hins  staða   (á  lífi  1428)   247, 

291,  294,  338,  347,  351—352. 
Sveinn  Brandsson  vestra    (1428— 

1444)  360,  525,  546,  557,  654. 
Sveinn  Einarsson  247.    Sjá  Sveinn 

Bjarnarson. 
Sveinn    Grímsson    í    Brautarholti 

(um  1377)  113,  114. 
Sveinn  Hallvarðsson    á   Ríp  (1417 

—1440)  253-256,  291,  370^,  429, 

439—441,  442-445,  447,   525— 

526,  610. 
Sveinn  Jónsson  í  Borgarfirði  (1444) 

658. 
Sveinn    (Jónsson)     í    Hvammi     i 

Hvammssveit  (á  lífi  1363)  160. 


REGISTR. 


927 


Sveinn   Magnússon    prestr,     ráðs- 

maðr  Möðruvallaklaustrs  (13S8) 

240—242,  258. 
Sveinn  Marteinsson   frá  Máfahlíð, 

bóndi    á  Öndverðareyri    (enn    á 

lífi    1395,    d.    fyrir    1417)    174, 

320. 
Sveinn  messudjákn  (1481)  467. 
Sveinn  Pétrsson  prestr    syðra   og 

síðar  biskup    í  Skálholti   (1448) 

36,  165,  227,  271,  731. 
Sveinn   Runólfsson    í    Fljótshverfi 

(1615)  714,  715. 
Sveinn  Sigurðarson   skalli,    prestr 

í    Otrardal    (d.    17.    Júlí    1362) 

147. 
Sveinn  Símonarson,  prófastr  í  Holti 

í  Önundarfirði  (d.  1644)  28,   30, 

31,  34,  360. 
Sveinn    þorkelsson    í    f'ingeyjar- 

þingi    (1441—1449)    619,    621— 

623,  761. 
Sveinn  þorleifsson  á   Snæfellsnesi 

(1438)  581. 
Sveinseyri  í  Dýrafirði  688. 
Sveinsson:  Björn,  Brynjólfr,   Guð- 

mundr,  Jón,   Narfi,    Sveinbjörn, 

þorkell. 
Sveinsstaðir    í    Skagafjarðardölum 

342. 
Sveinsstaðir  í  þingi  572,  573,  682. 
Sveinungsvík  á  Sléttu  215,  698. 
svenskir  menn  462. 
sverð  415,  483,  682.    Sbr.  hertygi. 

—    andlegt     sverð,     veraldlegt 

sverð  585. 
Swerig,   Sueriki,    Sviaríki,   Sviþjóð 

22,  252,  279,  281,  282,  283,  321, 

322,    461,    523-525,    542,    629, 

634,    644,    645,    646,    647,  652, 

705,    720,    728,    726,    730,    732, 

733. 
svíðingr  367. 
Sviðinsstaðalón     á    Hornströndum 

138. 

Dipl.  Isl.    IV.  B. 


Sviðningsdalr  (Sviðingsdalr)  í  Arn- 

arfirði  145. 
svik  2771 
svín  7,  144.    —    gömul  svín    684, 

687,  689.    —    svínarekstr    145. 

Sbr.  gyltr,  grís. 
Svíná  í  Nattfaravíkum  18. 
Svínadalr  í  Borgarfjarðarsýslu  116, 

117. 
Svínadalr    í    Húnavatnsþingi    293. 

601. 
Svínanes  í  Barðastrandarsýslu  15-2, 

156. 
Svínavatn    í   Húnavatnsþingi   382, 

511.  619. 
Svínavellir     í     Borgarfjarðarsýslu 

196. 
Svínavík  á  Austfjörðum  205,    228. 

271. 
Svínbugr  í  Miðdölum  162. 
Svíney  fyrir  Skarðsströnd  158'^ 
Svínfellingar  í  Öræfum  285. 
Svínhóll  í  Miðdölum  168. 
svívirðilegir  staðir  3 — 4. 
Sygnaskarð  á  Mýrum  32,  186. 
synd  23,  25,    8682,    404,    411.    — 

syndalausn  189,  406,  484,    675, 

677,  679. 
synodus  400,  415^,  416^,  576,  579, 

587,  655,  781.  —  synodalia  80. 
Syondesson:  Jesse. 
sýra,  sjá  drykkr. 
sýsla  8,    63,    682.     —    sýslumaðr, 

sýslumenn  217,    246,    270,    302, 

356.  644,  645,  683,  747.  —  um- 

boðsmenn  sýslumanna  302. 
systir  (=  nunna)  290,    343,   384', 

385,  438^  4392,  456,    457^,  482, 

483',  497,  52P.    564,    569,    570 

(opt),  604',  6O52,   611,  625,  626, 

637,    640.    64  P.     -     systralag, 

systra  samlag  488,  521. 
Sæbjörn  prestr  á  Kirkjubæ  í  Tungu 

(c.  1830—1340)  219. 
Sæból    á  Ingjaldssandi    142,    143, 

485. 

59 


928 


REGISTR. 


Sæból  í  Sigluvík  á  Hornsströndum 

(eyðijörð)  134. 
sæi,  sjá  klæði  (vefnaðr),  sbr.  kirkja. 
sældingsland  235.     Sbr.  sáld. 
Sælingsdalstunga  í  Dalasýslu    272 

—273,  599-600. 
Sællingharvík  (Sellingarvik)  í  Suðr- 

þingeyjarþingi  373. 
Sælón    (Sellón)    í    Helgafellssveit 

167. 
Sæluá  í  Hrútafirði  127. 
Sæmundarhlíð  í  Skagafirði  16,   17, 

26,  315,  316,  551,  564,568,569. 

—  Sæmundará  16. 
Sæmundr    (Andrésson?)    í    Skarði 

hinu  ytra  á  Landi  (d.  fyrir  1397) 

64,  310. 
Sæmundr  Árnason  á  Hóli   í    Bol- 

ungarvík  (d.  1634)  754. 
Sæmundr  Erlendsson  á  Bustarfelli 

(1444)  652. 
Sæmundr  prestr  á  Holti  í  Önund- 

arfirði  (c.  1390)  142. 
Sæmundr  Hrólfsson  prestr  í  Stærra- 

árskógi  (d.  1738)  266,  600. 
Sæmundr  Jónsson  syðra  (í  Hrepp- 

hólum;  1436—1444)  561,  662. 
Sæmundr  Jónsson  nyrðra  (1441— 

1448)  621,  735. 
Sæmundr  Magnússon  á  Hóíi  í  Bol- 

ungarvík  753,  754. 
Sæmundr  Oddsson  nyrðra  (1419  — 

1424)  269,  316—317. 
Sæmundr  í'órarinsson  (1445)  665, 
Sæmundr  þorsteinsson  fjörðr,  prestr 

á  Hofi  í  Vopnafirði  (d.  1395)  216. 
Sæmundr  þorsteinsson  á  Svalbarði 

(d.  1421)  357. 
Sæmundsdóttir :  Guðrún,  Ingibjörg, 

Sigríðr,  þórdís. 
Sæmundsson:    Björn,    Jón,    Jússi, 

Páll. 
sæng.  sængrdúkr,  sjá  sængrklæði. 
sængrhús,  sjá  húsakynni. 
sængrklæði:    ábreiða,  ábreizl    374, 

483.   —   beðir  342.     —     brekan 


484.  —  dýnur  341.  —  hvílu- 
klæði  171.  —  koddi  171.  — 
h'nlök  171,  255,  684,  687, 
689.  —  rekkjuklæði  43.  — 
rekkjuvoð,  rekjuvoðir  342,  684,. 
686,  689.  —  sparlak  185.  — 
sæng  178,  248,  255^  428,  445^, 
4722,  561,  6362,  gg^,  684, 
686,  687,  689,  690.  —  sængr 
með  iij  ábreiðum  374.  —  sængr- 
dúkr  690.  —  sængrklæði  679. 

særir  dagar  302,  360. 

sætt:  sættargerð  442,  533,  5343.— 
sættmálsbréf  436—437. 

Sæunarson:  Jón. 

Sæunn  Guðinadóttir,  Oddssonar 
(1449)  753,  755. 

Sævarland  í  Laxárdal  734. 

Sævarland  í  þistilsfirði  468. 

söðull,  sjá  reiðtygi. 

Söífrensson:  Jens. 

sök:  sakeyrir  515,  587. 

söl  (sbr.  matr):  reitisöl  144.  — 
sölvafjara  154,  176,  196.  — 
sölvanám  57. 

Sölmundarson:  Jón. 

Sölmundr  Guðmundarson  ríki  í 
Teigi  (1403  og  þar  eptir)  78. 

Sölmundr  Magnússou  á  Dyrhólum 
(um  1377)  764. 

söluvoð  74,  550.     Sbr.  vaðmál. 

Sölvabakki  á  Árskógarströnd.  (Sbr. 
Selárbakki)  375. 

Sölvaholt  í  Flóa  53. 

Sölvanes  í  Skagafirði  342. 

Sölvason:  í*orgrímr. 

Sölvi  Arngrímssonnyrðra  (1429)395. 

söngr  (til  kirkna)  40  (opt),  42,  50^, 
54,  55,  58,  65«,  66^  69,  76% 
77,  78,  79%  80,  83%  84, 87%  88% 
89,  92,  99,  103,  115,  116%  118% 
125%  128,  129,  139,  140,  145, 
150,  151,  152%  158%  160,  165, 
174,  180,  181,  187%  192,  195, 
196%  198%  199,  200%  202,  217, 
218,    228,    230,    234,    235,  236, 


REGISTR. 


929 


237,  308,  316,  350,  353,  403^, 
4042,  454»,  483,  485,  534»,  592, 
596,  676.  —  söngbók  243».  — 
sönghús,  sjá  kirkja  (hús).  — 
söngkaup  460.  —  söngkvers 
form  597. 

Sörlastaðir  í  Fnjóskadal  699. 

Sörlátr,  sjá  Saurlátr. 

Sörli  í  Skuggahlíð  (c.  1350  eða 
fyrr)  226. 

Tabellionatus  officium  728,  729. 
tabula  681.  —  tabulum,  sjá  kirkja. 
taða  (sbr.  hey)  142,  286. 
Taðnasker  Miklaholtskirkju  179. 
takmark  102,  565,  576,  598,  655. 
tala:  tala  rennr  til  23,  25. 
tálguöx,  sjá  smíðar. 
Tálknafjörðr   í  Barðastrandarsýslu 

6,  7,  262,    335,    590,    609-610, 

615,  616,  633,  691,  693. 
tallio  308. 

Tálmi,  lækr  í  Staðarsveit  177. 
Tangahorn    á    Langanesströndum 

2152,  2182. 
Tannstaðabakki  í  Hrútafirði  649— 

650. 
tefling,  sjá  kirkja,  klæði. 
Teigará  í  Múlaþingi  213. 
teigr,  teigar  (sbr.  skógarteigr)   16, 

137,    141,    168,    209,   210,    316, 

436,  455,  4562,  537,  660. 
Teigr  i  Bolungarvík  á  Hornströnd- 

um  142. 
Teigr  í  Fljótshlíð  585,  586. 
Teigr  í  Hrafnagilsþingum  537. 
Teigr  í  Hvammssveit  160. 
Teigr  undir  Hvestu  á  Hornströnd- 

um  134. 
teigskógr  156.     Sbr.  skógr. 
teinæringr,  skjá  skip. 
Teistareykir   í  Reykjadal    í    Suðr- 

þingeyjarsýslu  (þeistareykir)  468. 
Teitr  Einarsson  eystra  (1444)  652. 
Teitr  Finnsson  prestr  nyrðra  (1438 

-1443)  578,  607,  636,  638,  643. 


Teitr  Glúmsson  í  Grindavík(1307)  8. 
Teitr  Gunnlaugsson    ríki    lögmaðr 

í  Bjarnanesi  (1431  og  þareptir; 

enn  á  h'fi  um  1460)  233^,  462. 
Teitr  Hrólfsson  í  Skagafirði  (1695) 

16. 
Teitr  Lakason  (Lokkason)  207.    Sjá 

Teitr  Sokkason. 
Teitr,    er  gefr  til  Leirárkirkju    (c. 

1390)  194. 
Teitr    smádjákn    á    Hólum    (1430) 

421.     Sbr.  Teitr  Finnsson. 
Teitr  Ketilsson  prestr  nyrðra  (1430 

-1431)  420,  467. 
Teitr    Magnússon    vestra    (1433— 

1486)  525,  557. 
Teitr  prestr   í  Njarðvík    eystra  (c. 

1378-1397)  222. 
Teitr    Sokkason    (í    Vallanesi;    c. 

1397)  207. 
Teitsdóttir :  Valgerðr. 
Teitsson:  Björn,  Einar,  Gunnlaugr, 

Jón,  Magnús,  Oddr,  Páll,  Torfi. 
termin  390. 
terra  (=  þurt  land)  328,  329,  331, 

332.    -    =  Færeyjar    8282.    _ 

=  ísland  326^   327*,  328,  3312, 

333^  410. 
testamentum,  testmentumbréf   98, 

137,  139,    147,    1832,    250,    305^ 

350—351,    404-406,    484—435, 

481,    482—484,    485—486,    648, 

674—677,  681.  —  testamentum- 

gjöf  498. 
texti,  sjá  kirkja. 
Theodoricus  Juden  presbyter  745, 

746. 
Theodoricus    Vlas    presbyter    712 

-714,  716-719,  744-747. 
thesaurus  304. 

Thomas  Bell,  enskr  maðr  327. 
Thomas  Castel,  enskr  maðr  275. 
Thomas    Dale,    enskr    maðr    326, 

328,  329,  330. 
Thomas    erkibiskup  hinn  helgi  af 

Kantarabyrgi    48(?),     60,    64(?), 
59* 


930 


REGISTR. 


76(?),  80(?),  lOO^,  105,  121,  145(?), 

147,  221(?).  -  Thomaskirkja  60, 

64(?),  100,  120,  147,  513. 
Thomas   Haldórsson   prestr    syðra 

(1449)  768. 
Thomas    Harlowe,    járnkaupmaðr 

frá  Lundúnum  574. 
Thomas  (Hrafnsson,  Thomassonar) 

á    Eyri    í    Arnarfirði    (d.    1372) 

146.^) 
Thomas  Hrafnsson  á  Eyri   í  Arn- 

arfirði  (1473)  146. 
Thomas  Jónsson  peis,  nyrðra  (1430 

—1431)  434,  437,  437,  440.444, 

445,  447,  487. 
Thomas  Jude  (1423)  329. 
Thomas  Kodrel,  enskr  maðr  275. 
Thomas  Krathorn,  enskr  maðr275, 

330^ 
Thomas  postuli  63,  398.  —  Thom- 

asmessa  398. 
Thomas  prestr  á  Staðarhrauni  (um 

1390)  183. 
Thomas  Snartarson  á  Eyri  í  Arn- 

arfirði  (d.  1300)  146. 
Thomas  þorsteinsson  prestr  áMæli- 

felli  (d.  1630)  16. 
Thomasson :  Hrafn,  Jón  hval,  Oddr. 
Tiburcius  &  Valerianus  276,    278, 

807,  309,  355. 
Tideke   Bekker,    sveinn    Hannesar 

Pálssonar    (1420—1425;    veginn 

1425)  325,  331. 
tíðir  65,  66,  84,  112,  131,  198,  608. 

—  tíðaoffr  62,  115,  196.  -  tíða- 
renta  128.  ,  —  tíðasókn  131.  — 
tíðasóknarmenn  442.  —  tiðabækr, 
sjá  kirkja.  Sbr.  heimilistíðir, 
sálutíðir. 

tilgjöf  14,  345,  520,  549,  562,  674. 

—  tilgjafarkaup  14. 
tillagagóz  38. 


^)  Þetta  mun  vera  svo,  en  ekki  Thomas 
Hrafnsson  um  147  3.  Er  þessi  máldagi  því 
ei^inlega  Oddgeirsmáldagi  (c.  1870;. 


Tilmannus  de  Suchtelen  718,  719, 
745—747. 

timbr  154,  203.  —  timbrstofa,  sjá 
húsakynni.  —  timbrtópt  696. 

tin,  sjá  málmar.  —  tindiskar,  tin- 
ker,  tinfat,  sjá  búsgagn. 

Tindar  1  Geiradal  685. 

Tindar  á  Skarösströnd  157^,  158, 

Tindr  prestr  undir  Hálsi  í  Hamars- 
firði  (c.  1390)  231. 

Tinnudalsá  í  Breiðdal  229. 

TitlingshóU  í  Loðmundarfirði  224. 

Titlingshóll  í  Staðarsveit  178». 

tiund  (tíundarvirt  fé,  tíundarreikn- 
ingr)  5,  39,  40»,  41,  42»,  46.  47, 
50,  51,  52,  54,  58,  62,  63l'  65, 
77,  78,  80,  83,  84^,  85,  87,  88^ 
91,  92,  97,  992,  106,  113,  115^ 
116^,  118,  119,  1242,  125,  126, 
127,  128,  131,  132,  133,  135, 
136,  137,  138,  139,  140*,  141, 
142,  143,  144,  145»,  146,  147, 
149,  150,  151»,  152,  153,  154^. 
155»,  157,  158»,  159,  160,  161, 
1632,  164»^  165^  172^  1743^  1753^ 

1772,  179,  180,  185,  186,  188», 
190,  19P,  192,  193,  194,  196^ 
197,  198»,  1992,  200,  202»,  207, 
208,  210,  213'^  214,  218,  220, 
221,  222,  224,  225»,  227,  228^, 
229^  230,  2332,  234,  236,  246, 
257,  290,  316,  377^  379,  390, 
453»,  454,  455,  466^,  467,  468, 
469,  474,  486,  512*,  514^,  526, 
5352,  551,  592»,  593,  594,  5952, 
5962,  599,  6062,  6l7,  625^,  668, 
689,  760.  —  tíundargjöf  4562. 
—  tíundarlag  536,  539.  Sbr. 
hvaltíund,  smátíundir. 

tjald,  tjöld  376,  684,  687.  Sbr.  hús- 
búnaðr,  kirkja. 

Tjaldanes  í  Arnarfirði  146. 

Tjaldastaðir  á  Rangárvöllum  71, 
73,  81. 

tjara  96,  114,  159,  277,  492.  — 
hrátjara,  verð  hennar  276. 


REGlSTR. 


931 


Tjarnarnes  í  ísafjarðarsýslu  134. 

Tjarnir  í  Eyjafjarðardal  677,  705— 
706. 

Tjarnir  (hvorartveggja)  i  Öngul- 
staðahrepp  í  Eyjafirði  699^. 

Tjarnir  á  Melrakkasléttu  19. 

Tjörfason:  Magnús. 

Tjörfi  prestr  á  Skorrastað  (c.  1384 
-1395)  226. 

tjörn,  tjarnir  122^,  455,  669. 

Tjörn  í  Aðaldal  756,  758. 

Tjörn  í  Ljósavatnslandi  455. 

Tjörn  í  Svarfaðardal  368,  369,  381, 
393,  419,  464-465. 

Tjörn  á  Vatnsnesi  11,  368,  382, 
388. 

Tjörnes  í  Suðr-þingeyjarsýslu  5,  6, 
436,  526. 

Tóargil  á  Sléttanesi  146. 

Tóarlækr  á  Langanesströndum 
215. 

Tobias  111. 

Tófuskáli,  sjá  Torfuskáli. 

tog,  sjá  skip. 

tólf  mánuðir  (=  ár)  9,  43*,  55, 73, 
100,  112,  114,  135,  136,  142, 
154,  172,  180,  183,  185,  207, 
214,    232,    236,    271,    340,    343, 

•  356,  383,  3862,  388',  389,  402, 
4032,  406,  428,  432,  433,  443, 
4452,  452,  457,  471,  478,  528, 
535,  547,  549,  552,  613,  627, 
628,  643,  734.  —  tólf  mánaða 
dagr  454,  455.  —  tólf  mánaða 
hjón  448. 

tólfæringr,  sjá  skip. 

tollar  144,  145,  163,  177,  231, 
486,  644,  655,  735,  736^.  —  toUr 
af  skipverjum  144.  Sbr.  eyris- 
tollr,  guðtollar,  kirkjutollr,osttollr, 
skæðatollr,  vaxtollr. 

tópt  161. 

Tópt  á  Fuglabjarganesi  238, 

Tóptardalr,  skógar-  og  torfland  frá 
Stað  á  Reykjanesi  156. 

torf  352,  73,  134,  142^  241.  —  elt 


torf  241.  -  grafið  torf  241.  — 
létorf  73,  96,  184,  208.  —  torf- 
grafir  86,  89,  241.  —  torfkrókar. 
sjá  búsgagn.  —  torfköstr,  kast- 
arskurðr  17,  53,  57.  —  torfrimi 
74.  —  torfskurðr  43,  54,  86 
120,  134,  137,  141,  144,  146, 
154,  156,  191,  242,  257,  314, 
379,  436,  565,  748.  —  þriggja 
stakka  skurðr  156.  —  torfverk 
43. 

Torfalækr  1  Húnavatnssýslu  303. 

Torfason:  Jón,  Snorri. 

Torfastaðir  302.    Sjá  Torfustaðir. 

Torfastaðir  í  Biskupstungum  35, 
49-50. 

Torfastaðir  í  Grafningi  32,  92—93, 
715,  716. 

Torfastaðir  1  Jökulsárhlíð  219. 

Torfastaðir  i  Miðfirði  513,  669, 697, 
770. 

Torfastaðir  i  Rangárþingi  71. 

Torfastaðir  í  Vestrárdal  í  Vopna- 
firði  32,  217,  256—257. 

Torfholt  í  Ljósavatnsþingum  456. 

Torfi  Arason  riddari  (1445 — 1448) 
665—666,  748. 

Torfi  (Koðransson)  á  Ökrum  á 
Mýrum  (d.  1394)  186. 

Torfi  prestr  á  Skorrastað,  sjá 
Tjörfi. 

Torfi  Teitsson  í  Sóttartungu  (um 
1387)  623. 

Torfkrókshólmar  Grenjaðarstaðar 
17. 

Torflækr,  sjá  Gegnislækr. 

Torfmýri  í  Hrunamannahrepp  43. 

Torfufell  í  Eyjafirði  678. 

Torfuskáli  (Tófuskáli)  í  Borgarfirði 
eystra  222. 

Torfustaðir  í  Miðfirði  245,  2982. 
2992,  300,  301,  3022,  340,  747, 
769. 

Torfvogr  í  Hnappadalssýslu  179. 

torg  23,  24. 

Traðir  1  Fróðárþingum  174. 


932 


REGISTR. 


Traðir  í  Staðarsveit  176. 
Traiectensis     episcopus,     diocesis 

681,  716,    742,    744.      (Sbr.  Ut- 

recht). 
transgressio  330. 
translaciones  sanctorum  {upptöku- 

dagar  beina)  263,  390,  591,  592, 

635,.  640,  641,  655,  768. 
tré  57,    103,   195,    215,    285,    427, 

764^.  —  trébolli,  tréfat,  sjá  bús- 

gagn,  kirkja.  —  kjörtré  157, 162, 

168.    Sbr.  og  sjá  róðukross,  skrín, 

stika. 
Trégrefsstaðir    (Teigreifstaðir,    nú: 

Tréstaðir)  í  Eyjafjarðarsýslu  436, 

711. 
treuga  325,  326,  327,  329,  3301 
tributum  333,  646,  653. 
trinitas :     trinitatisdagr,     trinitatis 

sunnudagr  140,    187,    256,    336, 

681.   —  trinitatisvika  122,    191, 

637. 
Trinyte  (skip)  670. 
trog,  sjá  búsgagn. 
Troie  marchæ  673. 
Trondhem,  sjá  þrándheimr. 
Trostansfjörðr  í  Barðastrandarsýslu 

147. 
trú  (hjónabands  trú)  394.  —    trú- 

lofan  442. 
Trúðadalr  (l*rúðardalr)    í  Stranda- 

sýslu  128. 
trumpetum  326. 
truncacio  326. 
tröð  57. 

Tröð  í  Önundarfirði  142. 
TröUagilsgerði  á  Tjörnesi  436. 
Tumason:  Ólafr,  Pétr. 
Tumi  Bergþórson  1  Ásgarði    (1418 

—1449)  266,  599,  766.^ 
Tumi    þorbergsson    vestra    (1428) 

359.1) 
tún  585,  612.  —  túngarðr  74. 


1)  Mér  er  grunr  á,  að  þetta  sé  alt  einn  maðr, 
og  að  Þorbergsson  sé  misskript,  fyrir  Berg- 
þórsson,  í  afskríptunnm  af  dóminum  frá  1428. 


Tunga  í  Andakíl  (sbr.  nú:  Tungu- 

tún)  191. 
Tunga  (hin  ytri)  1  Bárðardal  678. 
Tunga  í   Biskupstungum    (Bræðra- 

tunga)  40-41,  296. 
Tunga  í  Bolungarvík  755. 
Tunga  í   Fljótum    296,    297,   609, 

610. 
Tunga  í  Fnjóskadal  699. 
Tunga  (hvortveggja)    1  Holtum  71. 

87. 
Tunga  í  Hvítársíðu  121. 
Tunga  í  Hörðadal  405,  516. 
Tunga  í  Landbroti  239. 
Tunga  í  Máfahh'ðarþingum  320. 
Tunga  í  Mosvallahrepp  í  ísafjarð- 

arsýslu  353,  354. 
Tunga  (Mýrartunga)    á  Reykjanesi 

í  Barðastrandarsýslu  685. 
Tunga  í  Sauðárhrepp   í  Skagafirði 

701. 
Tunga  í  Skutilsfirði  UV. 
Tunga  (syðri  og  ytri)  í  Staðarsveit 

176,  178. 
Tunga    í    Steingrímsfirði    (Trölla- 

tunga)  128,  129. 
Tunga  í  Tálknafirði  691. 
Tunga  á  Tjörnesi  6,  18. 
Tunga    (efri)    1    Vatnsdal    248— 

249. 
Tunga  (=  Víðidalstunga?)  707. 
Tunga  í  Vopnafirði  215. 
Tunguá  1  Melasveit  192. 
Tungufell,  kirkjujörð    frá   Hítardal 

184. 
Tungufell  í  Hrunamannahrepp  42. 
Tungufell    í    Svarfaðardal    296- 

297. 
Tungunes  í  Húnavatnssýslu  293. 
Tungusel  í  Eyvindardal  204,  270. 
Tungusveit(in)  1  Skagafirði  253,  254, 

255,  256,  754,  755. 
tunna  (mál)  242,    276.      Sjá    bús- 

gagn. 
Tveggja  postula  messa  (Philippi  & 

Jacobi)  27,  459,  610. 


REGISTR. 


933 


tvíbýli  138. 

tvímánuðr  141. 

tvímæli  355. 

tylftareiðr  360. 

Tyna  (Tyne),  fljót  á  Einglandi  651. 

Tyrfingstaðir  á  Akranesi  197. 

Týsdagr  356,  336. 

tönn  (rostungstennr)  62,  63,  159, 
165,  170,  184,  189,  210,  214. 
Sjá  kirkja:  kross,  Maríuskript, 
skrín,  texti.     Sbr.  beinstökkull. 

Ulfá  í  Eyjafirði  705-706. 
Úlfarsá  í  Mosfellsveit  112. 
Úlfarsfell  í  Helgafellssveit  618. 
Úlfarsfell  í  Mosfellssveit  112. 
Úlfhildr  Illugadóttir,    Björgólfsson- 

ar,  kona  þjóðólfs  þorvaldssonar 

(1446)  695-696. 
Úlfhildr    Ketilsdóttir,    systir    Jóns 

(1443)  619,  636-637. 
Úlfljótsvatn    í    Þingvallasveit    92, 

93. 
Úlfrún    þorsteinsdóttir    í   Sælings- 

dalstungu  (1439-1451)  159,272 

-273. 
Úlfsson:  Áslákr,  Jón. 
Úlfstaðir  í  Blönduhlíð  511. 
Úlfstaðir  í  Landeyjum  82. 
Úlfstaðir  í  Loðmundarfirði  224. 
Úlfsvatn  á  Tvídægru  122.  —  Úlf(s)- 

vatnsá  122. 
ull  242^ 
iimboðsbréf    390,    406,    407,    446, 

475,  547,  586,  621.  —    umboðs- 

peningar  422. 
iimmerki   16^    17,   43,    130^,   343, 

353,    375,    455,    456,    458,   460, 

532,    626,    655,    668,    698,  735, 

748. 
TJna  Guttormsdóttir  frú  á  Kolbeins- 

stöðum  (d.  c.  1350)  180^,  18P. 
TJnadalr  1  Skagafirði  429. 
Unaðsdalr  á  Snæfjallaströnd  134. 
Unazgjafahólmr     (=      Vitazgjafa- 

hólmr)  í  Hornafirði  234. 


undecim    millia    virgines    Colonie 

550. 
undirgjafir    (á    skip)     762,     763^. 

764. 
Undunfell  (Undanfell,   Undenfell)  í 

Vatnsdal  11,  368,  382,  387,  612. 

759. 
Unnarholt  í  Hrunamannahrepp  46, 

617. 
uppgerðarkerald,  sjá  búsgagn. 
Uppsalir  í  Flóa  53. 
Uppsalir  í  Hvolhrepp  72,  81. 
Uppsalir  í  Landbroti  231. 
Uppsalir  í  Svarfaðardal    372,   453 

-454., 
Uppsalir  í  Svíþjóð  25,  720,  733. 
uppspretta  (ár)  43,  565. 
uppsteit(r)  277. 
uppstigningardagr    129,   237,    253, 

544,  568,  625,  626,  632. 
uppstöðustreingir,  sjá  skip. 
upptekt  (fjár)  276. 
upptækt  fé  1—3. 
Upsir  á  Upsaströnd  381,  465.  620, 

621. 
Urbanus  hinn  helgi   112,    531.    — 

Sancti  Urbani  kirkja  112. 
urð  138,  763,  764. 
Urðir  á  Skálmarnesi  152. 
Urðir  í  Svarfaðardal  14,  15,  371— 

372,  381,  464. 
úrskurðarbréf  245,  247,    295-296, 

3012,  311—312,  347,  357^,  358^ 

500,  504. 
útbú  409,  550,  703.. 
útibúr,  sjá  húsakynni. 
útjarðir  176,  349,  694. 
útkirkja  88,  213,  218. 
útlagi,  útlægir  menn  8,  9,  23,    25, 

298.    —   útlegð  23,    25,    26.    - 

útlegðarverk  22,  23,  26. 
útlausnir  739. 
útlendingar,  útlenzkir   menn   268^ 

32P,  322,  323',  461,  629.  —  út- 

lenzkir  borðdiskar,  sjá  búsgagn. 

—  útlönd  194. 


934 


REGISTR. 


Útmannasveit(in)  í  Austfjörðum  30, 

207. 
útróðrar  270^,  433. 
útseladráp  232. 
Útskálar    í    Garði    33,    104,    108, 

560. 
útslægjur  436. 
Uxaey  á  Breiðafirði  171. 
Uxafall  í  Borgarfirði  austr  222. 
Uxafallsfjara  (Uxafells-,  Uxafjalls-) 

i  Borgarfirði  austr  211. 
Uxahryggr  á  RangárvöUum  70,  74. 

Vaðlar  í  Dölum  346. 

Vaðlar  við  Reyðarfjörð  228. 

Vaðlar  í  Önundarfirði  141. 

Vaðlaþing  363,  380,  464. 

vaðmál  21,  38»,  39,  47,  48,  55,  56, 
62,  63,  73,  77,  80,  85,  90,  91, 
99,  101,  119,  123,  125,  128,  133. 
155,  157,  164^  172,  175,  179^ 
185,  187',  188,  190,  192^,  195, 
197,  199,  200*^  204,  210,  214, 
215,  221,  223^  228,  232,  236^, 
243»,  257,  259,  318^,  319,  346, 
349,  376,  406,  428,  468,  472, 
569,  590,  616»,  628.  —  vaðmála- 
virt  góz  453—454.  Sbr.  hafnar- 
voð,  söluvoð,  voð. 

Vaðnes  í  Grímsnesi  32,  95. 

vaðr,  vaöir  427,  433. 

Vadstenaklaustr  í  Svíþjóð  285. 

Vafrastaðir  1  Breiðdal  229. 

Vág-,  sjá  Vog-. 

Vaglar  (tvennir)  í  Eyjafjarðars)'slu 
711,  712. 

Vakrstaðir  í  Húnavatnsþingi  483. 

Vakrstaðir  í  Rangárþingi  73. 

Valagil  í  Norðfirði  eystra  226.  — 
Valagilsá  204,  270. 

Valagnúpar  á  Reykjanesi  syðra 
102',  103. 

Valarðarskriða  við  Berufjörð  eystra 
203. 

Valdason:  Jörundr. 

Valdastaðir  í  Kjós  117. 


Valdavík  við    Héraðsflóa    215.    — 

Valdavíkrlækr  215. 
Valdís  Helgadóttir  (d.  1402)  602. 
Valdiuf-,  sjá  Valþjóf-. 
valdsmaðr  461. 
Valdsögsey  á  Breiðafirði  167. 
Valgarðsson:  Jón. 
Valgerðr   (Bjarnardóttir,    Sæmund- 

arsonar?)  1  Gunnarsholti    (kona 

þorsteins  Gunnhyltings)  85. 
Valgerðr  Erlendsdóttir  nyrðra  (enn 

á  lífi  1408)  498. 
Valgerðr  Gizurardóttir,  kona  Árna 

Guttormssonar  (1440)  609—610. 
Valgerðr  Haldórsdóttir,   Jónssonar 

(1433)  353,  354. 
Valgerðr  Teitsdóttir  í  Vallanesi  (c. 

1397)  207. 
Valgerðr      Vilhjálmsdóttir,      kona 

Finns  Gamlasonar  (1416)   249— 

250. 
Vallalaug    i  Skagafirði    355,    356% 

479. 
Vallanes  á  VöUum    204-207,  270 

—  271,  741.   —    Vallanessártíða- 

skrá  207.  —  Vallnesingar  219. 
Vallar(tunga)    1    Laxárdal    í   Lóni 

233. 
Vallholt     í     Skagafirði    254-255, 

272. 
Vallstakksheiðr      á      Snæfellsnesi 

171. 
Vallsægseiði  undir  Jökli  166. 
Valshamar  í  Geiradal  684. 
Valshamar  á  Skógarströnd  167. 
Valþjófsdalr  í  ísafjarðarsýslu  278, 

353,  360,  602. 
Valþjófsstaðir  í  Fljótsdal  209—212, 

620. 
Valþjófstaðir  í    Gnúpasveit    430 — 

432,  473,  703,  708-709. 
Vámúli  (í  Fljótum)  546,  547. 
vanreikningr  400. 
vara,  vörur  15,  38,    40^    41^,  48, 

73,  83,  85,  88,  95,  95,    96,    115, 

123,  1272,  128,  132',   138,    140% 


REGISTR. 


935 


148,  156,  162»,  163,  185,  190, 
196,  201,  202,  204,  207,  213, 
214,  2162,  227,  230,  234,  235^ 
236,  238*,  239,  242,  243,  245^ 
295,  356,  363,  371,  377,  379, 
409,  467,  483,  504^  582,  655. 
—  V.  aurar  vöru  eða  vætt  mjöls 
40.  —  vöruvirt,  vörugilt  fé  (góz) 
13,  38,  45,  50,  892,  g^^  n'j^  hq^ 
126^,  129,  142,  156,  159^,  173, 
188,  191,  192,  220,  230,  295, 
312,  349,  356,  363,-  373,  375, 
3772,  443,  453,  466,  469,  5042, 
617,  655.    Sbr.  varnaðr. 

varða,  vörður  218,  218,  230,  231, 
623,  698. 

Varmá  í  Mosfellssveit  32,  33, 112. 

Varmilækr  í  Akrvík  á  Ströndum 
168. 

Varmilækr  í  Borgaríirði  32,  120— 
121.  —  Varmlækingar  191. 

Varmilækr  á  Kangárvöllum  72. 

varnaðr,  varningr  276,  6292.  — 
varningsklæði  276.  —  varnings- 
mjöl,  verð  þess  276. 

vasa  6733. 

Váthamar  í  Bleiksmýrardal  698. 

vatn,  vötn  16,  49,  115,  122^,  178, 
235,  2872,  346,  355,  656,  715 

vatn  vígt,  sjá  kirkja:  ketill. 

Vatn  í  Hálsasveit  124. 

Vatn  í  Haukadal  í  Dalasýslu  346^, 
405. 

Vatn  hirí  syðra  1  Tungusveit  293, 
294. 

Vatn  í  Sæmundarhlíð  16. 

Vatnadalsá  í  Skagafirði  16. 

Vatnaheiði  (á  Snæfellsnesi)  176. 

Vatnahveríi  í  Húnavatnssýslu  266 
-267. 

vatnan  403'.  —  vatnfasta  457^, 
472,  488. 

Vatnlausa  í  Biskupstungum  50. 

Vatnsdalr  á  Barðaströnd  150,  689, 
690. 

Vatnsdalr  í  Fljótshh'ð  82. 


Vatnsdalr(inu)  í  Húnavatnssýslu 
248,  303,  314,  519,  682,  758, 
759.  —  Vatnsdalsá  392. 

Vatnsendi  1  Ólafsíirði  663. 

Vatnsendir  í  Eyjafirði  678,  705— 
706. 

Vatnsendir  í  Ljósavatnsþingum 
663. 

Vatnsfjörðr  1  ísafjarðarsýslu  28, 
30,  34,  133-136,  138,  262,  312, 
529-530.  —  Vatnsfirðingar  755. 
—  Vatnsfjarðartollar  úr  Bolung- 
arvík  755. 

Vatnsholt  í  Staðarsveit  166. 

vatnshorn,  sjá  búsgagn,  kirkja. 

Vatnshorn  (hvorttveggja)  í  Hauka- 
dal  164,  346,  405,  406,  516, 
657. 

Vatnshorn  í  Línakradal  351,  352, 
707.  —  Vatnshornshólar  707. 

vatnskall  684,  689.     Sjá  kirkja. 

vatnskerald,  sjá  búsgagn, 

Vatnsleysa  á  Vatnsleysuströnd  32, 
106. 

Vatnsnes  í  Húnavatnsþingi  11,  354, 
368,  388. 

vatnssár,  sjá  búsgagn. 

Vatnsskarð  milli  Húnavatns-  og 
Skagafjarðarsýslu  392. 

Vatnsskarð  (litla)  í  Laxárdal  16. 

Vattardalr  á  Skálmarnesi  152. 

Vattarnes  í  Fáskrúðsfirði  226. 

Vattarnes  á  Skálmarnesi  152, 
691. 

vax  38,  41,  42,  43,  46,  47,  49,  50^, 
55,  56,  59,  62,  65,  66,  68,  69', 
77,  78,  80,  81,  86,  87,  88,  95, 
98,  100,  102,  103,  1042,  117, 
120,  123,  124,  158,  160,  189, 
195,  199,  202,  206,  209^  219, 
230,  236,  371,  375,  467,  617.  — 
verð  á  vaxi  277.  —  vaxtollr  66, 
84. 

Vébjarnarson :  Hallvarðr. 

vebönd  461. 

vectigal  645. 


REGISTR. 


Vedastus  et  Amandus  439,  495. 

veðmáli  757. 

Veðramót  í  Skagafirði  701. 

Veðrará  (hvortveggja)  í  ísafjarðar- 
sýslu  688. 

veínaðr,  vefr,  sjá  klæði  (vefnaðr), 
sbr,  kirkja:  dalmatika,  hökull, 
kápa,  klæði.  —  vefstaðr  662. 

vegabréf  3672,  733-734, 

veggr,  veggir  39,  43,  49,  99,  623. 
Sbr.  húsakynni. 

Veggr  í  Kelduhverfi  623. 

veiði,  veiðr,  veiðar  (sbr.  álptveiði, 
fiskveiði,  hvalveiði,  laxveiði,  sel- 
veiði)  57,  80,  346^,  456,  572^, 
598^  656.  669,  763.  —  veiði:  í 
Álptafirði,  í  Blönduósi,  undir 
brú  í  Hvítá,  í  Djúpá,  í  Elliða- 
ám,  í  Fagradalsá,  í  Flókadalsá, 
frá  Hrosstungu  til  Vigravíkr, 
í  Kjarrá,  í  Laxá  litlu  í  Hruna- 
mannahrepp,  í  Laxá  í  Húna- 
vatnssýslu,  í  Laxá  í  Laxárdal, 
í  Laxá  í  Leirársveit,  í  Miðá,  í 
Skorará,  í  Staðará  á  Snæfells- 
nesi,  í  Úlfarsá. 

Veiðileysa  á  HornstrÖndum  169. 

Veita  í  Hvolslandi  í  Fljótshverfi 
235. 

veiting,  veizla  staðar,  sjá  staðr.  — 
veitingarbréf,  sjá  staðarbréf. 

vélar  277. 

vel  borin  kvinna  517.  —  vel  bornir 
menn  297,  454,  548,  682.  —  vel 
kendir  menn  396. 

Vellankatla  í  Hvítársíðu  124. 

Vellankatla  (Vellandi  Katle,  eystri 
og  vestari)  á  Sléttu  18. 

Vellir  í  Barðaströnd  690. 

Vellir  í  Hnappadalssýslu  166,  184. 

Vellir  (hvorirtveggja)  á  Landi 
(Stóru-  og  Minnivellir)  65—66, 
71. 

Vellir  í  Reykjadal  í  Suðr-þingeyj- 
arsýslu  377. 


Vellir    í  Svarfaðardal   297,    372— 

373,  381,  465,  486,  638,  663. 
Vellir  í  Olfosi  96. 
vendir   (á   tjaldi,    um    stofu)    171, 

684.    Sbr.  húsakynni,  kirkja. 
Vendr  (Vindr)  279,  321,  322,   323, 

629,  644,  645,  705. 
Venemarus  de  Wachtendunk  717. 
venzli  441. 
ver  540.  —  vertíð  54,  763.  — ver- 

vist  224. 
Ver    (Álptaverið)    344,    349,    577, 

761. 
verberacio  333 
Verdensis  742,  744. 
Verðmarskelda  í  Hvolslandi  í  Saur- 

bæ  154. 
Veritas  theologiæ  110. 
verkeingi  458. 
verkstjóri  550. 

Vermsloland  í  Skagafirði  701. 
Vermundarson:  Haldór. 
Vermundr     (Örnólfsson)    ábóti    á 

Helgafelli  (1403-1416)  247—248, 

287. 
verndarbréf  629,  672. 
versabækr  111. 
verzlun   275,    321,    324,    644^.    — 

verzlunarleyfi  269,  645.  —  verzl- 

unarréttindi541.— verzlunarstaðr 

651.    —  verzlunarviðskipti    651. 

Sbr.  mercatura,  vara,  varningr. 
Vestenskógr  á  Lálandi  279,  280. 
Vestfirðir,       Vestfirðingafjórðungr, 

Vestrland  9,    28,    31,    429,   539, 

540,  597. 
Vestmaðr      Einarsson,      ráðsmaðr 

þykkvabæjarklaustrs    á   Dyrhól- 

um  (c.  1424—1448)  763. 
Vestmannaeyjar     240,     269—270, 

275—277,  326,  33P,  332. 
Westminster  í  Lundúnum  541,  542, 

543,    557,    558,    559,    563,  564, 

574,  575,' 651,  672,  673,  766. 
Vestrárdalr  í  Borgarfirði  188. 
Vestrárdalr  í  Vopnafirði  257. 


REGISTR. 


937 


Vestrflói,  sjá  Flói. 

Vestrheiðar  með  Hestfirði  136. 

Vestrholt  í  Holtum  73. 

Vestrhóp(ið)  1  Húnavatnssýslu  303, 
362,  371,  382.  406,  407,  473, 
514,  655,  656,  707,  752. 

Vetleifsholt  (Viettleifsholt)  í  Holt- 
um  32,  60,  61. 

vetrbeit  57,  153. 

Vetrliðastaðir  í  Fnjóskadal  678. 

vetrnætr  45,  47,  84,  99. 

vetrseta  275,  461. 

vetvangr  496,  528. 

vexillum  326,  332. 

Vfæra,  sjá  Ófæra. 

vicarius  421,  768. 

vicecomes  651. 

victualia,  sjá  matr  (kostr). 

Viðartunga  í  Laxárdal  í  Lóni  231, 
233. 

Viðborð  í  Hornafirði  201,  234^. 

Viðey  með  Sundum,  klaustr,  staðr, 
332,  110-111,  112,  530-531, 
647-649,  650,  657,  675,  707- 
708,  715-716,  731,  751,  763, 
767,  768.  —  Viðeyingar  112. 

Víðidalr  í  Húnavatnsþingi  317, 318, 
338,  339,  340,  -  Víðidalsá  572, 
598.  —  Víðidalstunga  245-247, 
351-352,  382,  512-513,  623. 

Víðimýri  í  Skagafirði  244,  381,  511, 
666. 

Víðimýri  á  Skálmarnesi  152. 

víðirif,  sjá  viðr. 

Víðivellir  í  Blönduhh'ð  11,  361,  381, 
469,  638. 

Víðivellir  (hvorirtveggja)  í  Fljóts- 
dal  32,  2092,  210,  213. 

Víðivellir  í  HróbergshreppíStranda- 
sýslu  130. 

Viðnes  (=  Víðines)  með  Sundum 
113. 

Viðnæmr  Jónsson  nyrðra  (1450) 
368,  370, 

viðr  (sbr.  húsakynni,  skógr,  timbr, 
tré)   38,    42,    59^,   96,    99,    145, 


153,  175,  194,  217,  223,  226, 
227,  265,  352,  373.  391,  409, 
42P,  460,  468,  536,  547,  591, 
633,  676,  696.  —    borðviðr  139. 

—  verð  á  borðvið  276.  —  rapt- 
viðr  666  —  Sbr.  stafviðr.  - 
viðarhögg,  viðhögg  54,  200.  — 
viðarrif  123.  —  viðarteigar  217, 
225,  257.  —  viðarteigar  í  Hauga- 

j  staðaskógum,  í  Hveitishvammi, 
í  Klejfum,  1  Mjófafirði,  í  Núps- 
mó,  á  Skorrastað,  á  þorbrands- 
stöðum,  í  Öngulsnesi.  —  víðirif 
132.  -  viðreki  6,  8,  IP,  15, 
18,  57,  97,  1022,  1032, 109^  120, 
128,  13P,  1322,  134^  ^37^  jggs^ 
141.  142,  1552,  156^  160,  161, 
168  (opt),  169  (opt),  197,  205, 
(opt).  210,  21P,  215',  217,  218^, 
219,  222^,  2232,  2242,  225,  226, 
231,  233,  244,  250,  251,  270^, 
271^  273,  293,  348^,  353,  390, 
391,  398,  416,  432,  450,  581, 
643,  656^  -  viðun  18. 

Viðralækr  í  Staðarsveit  177^. 

viðrnefni:  búri,  Árni  Jónsson,  — 
deel,  Jón.  —  digri,  Magnús  Jóns- 
son.    —   fóstri,  Henrik  Jónsson. 

—  gamli,  Finnbogi  Jónsson, 
Krákr  Jónsson.  —  hagi,  þorleifr 
Eyvindarson.  —  háleggr,  Snorri. 

—  helmingr(?),  í*orsteinn.  — 
hroði,  Guðmundr.  —  hval,  Jón 
Thomasson.  —  hvammr,  Jón 
Sveinsson.  —  Jórsalafari,  Björn 
Einarsson.  —  kek,  Björn.  — 
kolsi,  Oddr    (f>orgils   Oddsson?). 

—  kór,  Guðmundr.  —  krókr, 
þorgrímr.  —  kyngir,  Snorri  þor- 
leifsson.  —  langi,  Barðr,  Her- 
mann.  Pétr,  Steinn.  —  langr, 
Jón.  —  leppr,  Oddr.  —  loki, 
Hallsteinn.  —  mókollr,  Eyjólfr 
Magnússon.  —  peis,  Thomas 
Jónsson.  —  ríki,  Brynjólfr  Bjarn- 
arson,  Guðmundr  Arason,  Loptr 


938 


REGISTR. 


Guttormsson,  Teitr  Gunnlaugs- 
son.  —  Róðu-Björn.  —  seia, 
Einar  þórðarson.  —  skáld,  Guð- 
mundr.  —  skalli,  Jón  Eiríksson, 
Sveinn  Sigurðarson.  —  skopti, 
Guðmundr.  —  staði,  Ólafr  Mar- 
teinsson.  —  stek(kr),  Olaír.  — 
stóri,  Steinn.  —  svartr,  Jón,  í'or- 
steinn.  —  tóni,  Ólafr  Geirmunds- 
son,  Ólafr  þorleifsson.  —  vasi, 
þorvaldr  Ögmundarson. 

Víðudalsá,  sjá  Víðidalsá. 

viðvaningshönd  365. 

Víðvíkrá  á  Langanesi  215,  218, 
381,  497,  498,  499,  511. 

Vííilsmýrar  í  Önundarfirði  142,  278, 
688. 

víg  22,  2982.  —  vígaferli  324.  — 
vígsbætr  297,  298*. 

Vígastaðir  á  Svalbarðsströnd  345, 
678. 

Vigdís  Eíriksdóttir  nyrðra  (1430) 
369,  430. 

Vigdis  Hafliðadóttir  nyrðra  (á  lífi 
1427)  350. 

Vigdís  nyrðra  (um  1440)  619. 

Vigfús  Einarsson  staðarhaldari  á 
Skinnastöðum  (1429—1430)  368, 
369,  386—387,  390,  427. 

Vigfús  Fiosason  í  Krossholti  (enn 
á  lífi  1394)  183. 

Vigfús  Gíslason  (1704)  762. 

Vigfús  ívarsson  Hólmr  hirðstjóri 
(d.  c.  1419)  107,  252,  284,  505 
-506,  530—531,  560-561. 

Vigfús  Jónsson  sýslumaðr  á  Kala- 
stöðum  (d.  1595)  36,  751. 

Vigfús  Jónsson  prófastr  í  Hítar- 
dal  6. 

Vigfús  Nikulásson  nyrðra  (1424) 
319. 

Vigfús  Oddsson  (lepps  þórðarson- 
ar,  vestra  1426—1442)  335, 
628. 

Vigfús  prestr  á  Reynivöllum  (fyrir 
1397)  117. 


Vigfús  Sveinbjarnarson  prestr  á 
Melum  (1393  og  þar  eptir)  193. 

Vigfús  þorbjarnarson  prestr  í  Odda 
435. 

Vigfúsdóttir :  Margrét. 

Vigfússon:  Ari,  Ásbjörn,  Bergr, 
Erlendr,  Guðbrandr,  ívarHólmr, 
Jón,  Jörundr,  Narfi,  Oddr,  Ólafr, 
forlákr. 

vigilia  (vaka,  aðfarardagr  helgar) 
151,  283,  397,  398,  580^,  596, 
731.  —  vigiliudagar  65,  89. 

Vigingsstaðir,  sjá  Víkingsstaðir. 

Vigr  fyrir  Álptafirði  eystra  231. 

Vigr  1  ísafirði  31. 

Vigr  í  Lóni  201. 

Vigravík  á  Akranesi  196. 

vígslur :  vígsla  biskups  36  —  vígsla 
lærðra  manna  413,  433,  502, 
643.  —  nunnu  vígsla  438,  521, 
570.  —  vígsla  kirkju  112,  115, 
125,  127,  129,  154,  157,  160, 
161,  379,  454,  599.  -  vígslubréf 
438—439.  Sjá  kirkja:  dúkr, 
glergluggr,  ketill,  messuklæði, 
sloppr,  steinn. 

Vígvatsson:  Jón. 

Vík  (efri)  i  Landbroti  239. 

Vík  í  Lóni  201. 

Vík    á    Seltjarnarnesi    (Reykjavík) 

•    109. 

Vík  út  frá  Stað  1  Skagafirði  606- 
607. 

Vík  í  Sæmundarhhð  16,  17,  26, 
27,  551,  564,  568,  569. 

Víkingavatn  í  Kelduhverfi  621 — 
622. 

Vikingslækr  á  Rangárvöllum  72, 
73. 

Víkingsstaðir  í  Vallanessþingum 
204,  270. 

Víkrskáli  við  Seyðisfjörð  224. 

Vilborg  Benediktsdóttir  (í  Saurbæ 
á  Rauðasandi  c.  1394)  150. 

Vilchin  biskup  í  Skálholt  (1391— 
1405),  Vilchinsmáldagi,  Vilchins- 


REGISTR. 


939 


bók [27-240]  12,  27—37,  38,4L  44, 
45,  46,  49,  51,  52, 58,  54,  55,  56, 
58,  59,  60,  61,  62,  64^  66»,  68^, 
69,  70,  76,  77,  78,  79,  80,  83, 
84,  86,  87,  91,  92,  93,  94,  95, 
96,  98,  99,  lOl^  103,  105,  106, 
107,  108,  112,  114,  115,  116, 
118,  119,  120,  121,  1272,  128, 
133,  137,  139,  151,  156,  159, 
161,  164,  165,  173,  174,  180, 
194,  196,  203,  209,  210,  211, 
212,  213,  214,  215,  216,  217, 
220,  221,  222,  227,  228,  234, 
235,  286,  237,  238,  239,  281, 
296,  423,  469,  507,  587,  617, 
620,  662,  741. 

Vilhjálmr  Bell,  enskr  maðr  (1431) 
475-476. 

Vilhjálmr  Finnsson  nyrðra  (1445) 
665. 

Vilhjálmr  prestr  nyrðra  (1431) 
481. 

Vilhjálmsdóttir:  Valgerðr. 

Vilhjálmsson:  Höskuldr,  Jón. 

viliaklæði,  sjá  kirkja,  klæði. 

Villelmus  Byggemane,  skipstjóri 
670. 

Willelmus  Sprener,  legumdoctor 
(1432)  523. 

ViUingadalr  í  Breiðafjarðardölum 
405. 

Villingadalr  í  Eyjafirði  678, 

Villingaholt  í  Flóa  29^,  59. 

Villingavatn  í  í^ingvallasveit  93. 

vín,  sjá  drykkr.  —  víntollr  588. 

Vinaldar  Henriksson  erkibiskup  í 
Niðarósi  (1386—1402)  24. 

Vincenciusdagr  6. 

vinculum  331. 

Vindás  í  Fellshverfi  14. 

Vindás  í  Kjós  117«. 

Vindbelgr  við  Mývatn  468. 

Vindfulla  (nú:  Vindfell)  í  Vopna- 
firði  215,  217. 

vindr:  uppganga  vinda  418. 


Windsor  (Wyndesore)  á  Einglandi 
573,  574,  605,  606. 

vinna  448^.  —  vinnufólk  515.  — 
vinnumenn  475,  550.  —  vinnu- 
manna  gjöld  437.  —  vinnumissir 
4952. 

violencia  826,  333. 

vír  299.  —  víravirki  104.  Sbr. 
smíðar. 

virðing  góðra  manna  15. 

virðingarfé  (góz)  13,  21,  48,  58, 
94,  146,  201,  202,  204,  207, 
209,  210,  214,  216,  218,  219 
2202,  224,  230,  265,  372,  373 
3762,  379,  467,  468,  519,  520^ 
5342,  562,  569,  677,  679^. 

virgines  (helgar  meyjar,  einkum 
Maria  mær)  20,  83,  85,  270,  286. 
337,  397,  410,  413,  466,  471^ 
4722,  473^  485^  488,  496,  583, 
598,  611,  613,  629,  656,  658, 
665,  681. 

vísa  367, 

víseyrir  263. 

visitazia,  visitacio,  visiteran  36, 
37^  41,  45,  47,  55,  66,  68,  76, 
101,  119,  161,  165,  183,  193, 
227,  350,  363—379,  401,  423, 
425,  464—469,  510-514,  534, 
535,  597,  599,  662.  —  visitaziu 
bók  31.  —  visitaziubréf  365,  463 
—464.  —  visitator  261,  263,  304, 
760. 

Vislatstaðir  í  Laxárdal  í  Dalasýslu 
161. 

vist:  vistarbirgði  461.  —  vistar- 
menn  192.  —  vistarsamningr 
432-433. 

Vitasgjafahólmr,  sjá  Unazgjafa- 
hólmr. 

Vitalis  papa  576,  579,  656. 

vitni  2—3,  292,  300,  359,  452', 
509,  534,  572,  581,  764.  —  skil- 
rik  (skjalleg,  lögleg)  vitni  310, 
481,  611,  683.  —  vitnisburðar- 
bréf    505-506,    526-527.    533, 


940 


KEGISTR. 


557,    593,    598,    605,    612,    625, 

657,  670,  697,  703,  709. 
voð,  voðir  (sbr.  hafnarvoð,  söluvoð) 

346,    373,    409,    428,    506^,  554, 

628,  636,  650,  662,  686.  —  tví- 

tug  voð    62,    63,    78,    180,  198, 

248,  255,  343,  430,  445,  471. 
Voðlar,  sjá  Vaðlar. 
Vogar  í  Kálfatjarnarþingum  (Kvígu- 

vogar)  32,  539,  540,  707. 
Vogar  við  Mývatn  570—571. 
Vogr    i   Höfnum    (Kirkjuvogr)    33, 

103. 
Vogsbotn    á   Reykjanesi  í   Barða- 

strandarsýslu  685. 
Vogsfjörufles  í  Austfjörðum  211. 
Vogsföll    (Vogsfjöld,    Vogsfjöll)    1 

Austfjörðum  205,  223,  270. 
Vomúlastaðir  (Ámúlastaðir)  í  Land- 

eyjum  72,  82,  87-88. 
vondskapr  277. 

vopn  682.  —  vopnaðir  menn  490. 
Vopnafjörðr  í  Norðr-Múlasýslu  215, 

256,  531,  652,  676,  741. 
vosklæði,  vosstakkr,  sjá  klæðnaðr. 
Votey  Grenjaðarstaðar  17. 
vottar  241,    246,    291,    300,    31P, 

340,    356,    359,    436,    442,   444, 

449,   471,    479,    494,   498^,  504, 

541,  601,    611.    648,    665,    6822. 

764.  —  skilríkir  vottar  292,  294, 

299,  302,  310,  347. 
vulnera  329*.  —    vulneracio  325^, 

3262,  330S  331,  333. 
vængir:  langvængir  69. 
vætt  520. 
vökumerki     (í     Vestmannaeyjum) 

277. 
vöUr  (=  tún)  57,  436^,  585,  612. 
VöUr  í  Flóa  57. 
Völlr  í  Hvolhrepp  72. 
Vör  hin  forna  á  Skaga  11. 
Vörðufell  á  Skógarströnd  766. 
Vörðuhús  á  Akranesi  196. 
Vötn  á  Biskupstungnaafrétt  49. 
vöxtr  (jarðar)  278. 


I  conomia,    yconomus,    sjá   oeco- 

nomus. 
yíirbætr  23,  25. 
yíirgangr  Einglendinga  282. 
yíirreiðir    (sbr.    visitazia)    36,    63, 

126,    150,    255,    270,    397,  401, 

425,  463,  534,  597. 
yfirsýn  424. 
Ymjaberg  á  Skógarströnd  (sbr.  nú: 

Emmuberg)  665,  666.  770. 
yngri  menn    en    xiiij    (xvi)   vetra 

3,  4. 
Ynguldr,  sjá  Ingvildr. 
Ypers-,  sjá  ípis-. 
Ýrarfell  (Ýrafell)  í  Tungusveit  253 

-254,  255—256,  342,  753,  755. 
Yrjar  á  Landi  63. 
Ysidorus  (Hispalensis)  1101 
Ytragil  í  Langadal  664, 
Ytrafell  á  Ströndum  120. 
Ytribær  á  Siðu  239. 
Ytriey  (Ey  en  ytri)  á  Skagaströnd 

319—320,  334,  601—602. 
Ytrihólmr  á  Akranesi  32,  196. 
Ywar,  sjá  ívar. 
yxn-,  sjá  öxn-. 
Yztaból  í  Náttfaravíkum  18. 
Yztagil  í  Langadal  664. 
Yztahraun  í  Miklaholtshrepp  166. 
Yztavík  í  Laufássþingum  528,  663. 
Yztimór  í  Fljótum  249,  250. 
Yztiskógr  í  Hnappadalssýslu  184. 
Yztugarðar  í  Staðarsveit  166. 

Zeelhem  á  HoUandi  680, 

Zeland  á  Hollandi  645. 

Ziriczee     (Ziericzee)     á    Hollandi 

645. 
ZwoUe  á  HoUandi  679. 

Pangskurðr  57. 
í^ambarveUir  í  Bitru  273. 
íÞaravík  á  Tjörnesi  6. 
þarfindi  147. 


REGISTR. 


941 


þari  57.  —  þaranytjar  134. 

í^eistavogr  í  Austfjörðum  205, 
271. 

þelahögg,  sjá  kirkja. 

þénari,  þénustumaðr  468,  281, 
629.     Sbr.  þjónusta. 

ferney  á  Kollaíirði  32,  33,  113. 

íernusandr  í  Eyrarsveit  173. 

fernuvík  við  ísafjörð  136,  485, 
539,  540. 

í'éttmarsson :  Sigurðr. 

þing  292,  294,  298,  299,  314,  319, 
339,  360,  479,  509,  682.  —  þing- 
fararkaup  142,  165.  —  þingstaðr 
297,  302,  340.  —  þingstöð  376. 

þing  (prests)  42,  125,  127,  138, 149, 
154,  160,  199. 

þing  (gripir)  60,  68,  126,  159,  622, 
675. 

fingey  í  Skjálfandafljóti  18,  376. 
—  þingeyjarþing  (Tingeiriting) 
363,  379,  422,  446,  464,  739. 

f'ingeyrar  í  Húnavatnsþingi,  klaustr, 
staðr  11,  319—320,  334,  338, 
350,  353,  354,  482,  394,  395, 
396^  406,  420,  424,  428,  429, 
442,  483,  548,  549,  568,  569, 
570,  572-573,  598,  601-602, 
603,  607,  620,  621,  685—636, 
637,  638.  661,  665,  669,  670, 
675,  697,  747,  748.  —  þingeyra- 
sandr  11.  —  þingeyraskrá  12. 

tingmannarjóðr  i  Dýrafjarðarbotni 
141. 

í'ingnes  í  Borgaríirði  252—253, 
658-659. 

í^ingvöUr  (-vellir)  við  Öxará  93  — 
-94,  261,  262,  268,  269,  281, 
310,  31 P,  458,  459,  731, 

í'istilsfjörðr  í  Norör-þingeyjarþingi 
30. 

Þjóðólfr  þorvaldsson  nyrðra  (1438 
—1446)  578,  595—596. 

Pjóðólfshagi  í  Holtum  71. 

þjónusta  (prests)  87.  —  þjónustu- 
bann  403. 


þjónusla  (aðbúð)  343. 

þjónusta  (vinnumenska)  248,  448, 
451,  586,  704.  —  þjónustufólk 
515.  —  þjónustukona   255,   531. 

—  þjónustulaun  399,  408,  429, 
433,  448,  550.  —  þjónustumaðr 
428,  471.     Sbr.  þénari. 

í'jórsá  8^  73,  74,  585,    586,    660. 

—  þjórsárdalr  í  Árnessýslu  54. 
í*ognavalder,  sjá  þúfnavellir, 
Póra    Eyjólfsdóttir     á     Ljósavatni 

(fyrir  og  um  1431)  455. 
Póra  Finnsdóttir    systir,    priórissa 

og  abbadís  á  Reynistað  (1431 — 

1437  og  leingr)  438,    483,    564, 

569—570. 
í'óra    Illugadóttir    (Björgólfssonar) 

systir    á   Reynistað    (1431)  438, 

456—458. 
Í'óra   Magnúsdóttir,    móðir   Magn- 

úsar    prests    Böðvarssonar    (d. 

fyrir  1417)  258. 
fóra    Sturludóttir    á    Ljósavatni, 

kona  Helga  Bjarnarsonar  (1431) 

480. 
f'órallr,  sjá  þórhallr. 
f*órarinn   Aronson    prestr    nyrðra 

og  vestra  (1439-1449)  601,  627, 

765. 
jÞórarinn      Ásbjarnarson      nyrðra 

(1422)  302. 
fórarinn    Bjarnason    í   Dalasýslu 

(1446)  674. 
í*órarinn    Einarsson    í    Skagaíirði 

(1420)  278. 
í*órarinn   Fílagsson    prestr    syðra 

(1448)  731. 
í'órarinn  Gizurarson  (1417)  253. 
l*órarinn  Hallvarðsson  í  Húnavatns- 

þingi  (1422—1428)  800,  354. 
í*órarinn  Hróifsson  í  Hruna  44. 
f'órarinu    Oddsson    nyrðra    (1422) 

298. 
í órarinn  Sigurðarson  biskup  í  Skál- 

holti  (1363—1364)  35,  96,   126, 

161,  202. 


942 


REGISTR. 


þórarinsdóttir:  Sigríðr. 
þórarinsson:  Eyvindr,  Hrafn,  Jón, 

Ölafr,  Sæmundr. 
l*órarinsstaðir  í  Hrunamannahrepp 

42^,  43,  45,  617. 
f)órarinsstaðir     í    Seyðisíirði     33, 

225. 
þorbergr  prestr  á  Staðarhrauni  (c. 

1380)  183. 
þorbergsdóttir:  Margrét. 
þorbergsson:      Auðun,      Magnús, 

Tumi. 
þorbjarnarson:  Andrés,  Ari,  Einar, 

Jón,  Sigurðr,  Vigfús,  þorvaldr. 
þorbjarnarstaðir  á  Sléttu  19. 
í'orbjörg     Guðmundsdóttir,     kona 

Guðna  Oddssonar  (d.  1431)   484 

—485,  528—529. 
þorbjörg  Ormsdóttir    á    Staðarhóli 

(kona  Ólafs  tóna  þorleifssonar ; 

enn  á  h'fi  1394)  139,  156. 
þorbjörg    Sigurðardóttir    á    Kúlu 

278. 
þorbjörn  Herbjarnarson  >justitiar- 

iusc  í  Björgvin  (1426)  337. 
þorbjörn  nyrðra  (1431)  483. 
þorbrandsstaðir    í    Norðrárdal     í 

Skagafirði  649,  678. 
þorbrandsstaðir   í   Vopnafirði  215, 

217. 
•þórðardóttir :  Helga,  Herdís. 
þórðarey  í  Bjarnarfirði  131. 
þórðarson:      Ásbjörn,      Brynjólfr, 

Einar,    Erlendr,    Erlingr.    Flosi, 

Guðmundr,  Hafliði,  Haldór,  Hildi- 

brandr,  ívar,Jón,  Magnús,  Oddr, 

Pétr,  SigUrðr,  Sveinbjörn,  þórðr, 

þorkell,  þorleifr. 
í'órðarstaðir     í    Fnjóskadal     698, 

700. 
f*órdís  (1429,  h'klega  fylgikona  séra 

í>orkels  Guðbjartssonar)  375. 
þórdís  Finnsdóttir  systir  á  Reyni- 

stað  (1431)  438. 
þórdís  Magnúsdóttir  nyrðra  (1431) 

448-450. 


þórdís  Sæmundardóttir    á   Hofi    á 

Kjalarnesi  (d.  1403)  114,  561. 
þórdísarholt  í  Andakíl  120. 
þórdísarstaðir  í  Eyrarsveit  173. 
þórðr  Árnason  í  Borgarfirði  (1434 

—1442)  537—538,  631-633. 
þórðr   Auðunarson    (Hklega    Salo- 

monssonar;  1449)  754. 
þórðr  Böðvarsson    á    Kúskerpi  (c. 

1432—1442)  624-625. 
í*órðr  Flosason,  Jónssonar,  í  Görð- 

um  á  Akranesi  (enn  á  h'fi  1394) 

196,  618,  766. 
þórðr  Geirmundsson  (1434)  538. 
þórðr  Gíslason  nyrðra  (veginn  um 

1430)  319.  412-413. 
þórðr  Guðbjartsson  prestr    nyrðra 

(1430—1431)  434,  448. 
í*órðr  Guðmundsson  prestr  (1640) 

29,  127,  130,  137. 
í*órðr    Héðinsson   nyrðra    (1431 — 

1432)  371,  59P. 
þórðr  Helgason,  Guttormssonar,  á 

Staðarfelli  (1449)  765. 
þórðr  Ingimundarson  nyrðra  (1449) 

756. 
þórðr    Jónsson      á    Kvígandafelli 

(1300)  7. 
þórðr  Jónsson,  prests  í>órðarsonar, 

í  Görðum  (1307)  8. 
þórðr  Jónsson  í  Saurbæ  á  Rauða- 

sandi  (1431)  469. 
þórðr  Jónsson  í  Borgarfirði,    móð- 

urbróðir  |>órðar  Árnasonar(1442) 

631-633. 
þórðr  Jónsson  prestr  eystra  (1448) 

741. 
þórðr  Jónsson  á  Látrum   og  síðar 

á  Strandseljum,    skrifari   Magn- 

úsar  digra  31,  34. 
þórðr  Jónsson    prófastr    á   Staða- 

stað  (d.  1720)  285,  765. 
þórðar    Jörundarson      vestra    og 

nyrðra  (1417—1424)  264,  317. 
þórðr     Loptsson     prestr     nyrðra 

(1430)  407. 


REGISTR 


943 


þórðr  Magnússon   nyrðra    (1432 — 

1443)  507,  621,  634—635. 
þórðr  Narfason  lögmaðr  168. 
þórðr  prestr    í    Hruna    (um  1394) 

44. 
þórðr   Rachelarson     á    Skorrastað 

(um  1397)  226. 
þórðr  Roðbjartsson    prestr   nyrðra 

(1430-1432)    371,    421,     456- 

458,  480,  495,  497. 
þórðr    Sigmundarson     á    Gnúpi    í 

Dýraíiröi  (d.  1403)  143. 
þórðr  SigmundarsonprestríSkapta- 

fellssýslu  (1448)  715. 
þórðr  Sigurðarson  hvítkolls  í  Ögri 

(c.  1393—1397)  137. 
þórðr  Sigurðarson   í    Haga  (enn  á 

lífi  1473)  492,  602-603,  628(?). 
þórðr     Snorrason     nyrðra     (1439) 

598. 
þórðr  þórðarson    skrifari  Árna    5, 

69,  70,  156,  159,  352. 
þórðr  f>orgrímsson  (í  |>verárþingi ; 

1440—1444)  614,  659. 
þórðr  |jorIáksson   biskup    í    Skál- 

holti  30^. 
þórðr  |>orleifsson    á   Kirkjubæjar- 

klaustri    (fram   um     1730)    107, 

669,  697. 
þórðr    í>órólfsson     vestra     (1433) 

529. 
þórðr     |>orsteinsson      nyrðra      og 

vestra    (1426—1437)    339,    349, 

361,  420,  426,  455,  545,  56&. 
þórðr    |>orvarðsson   vestra    (1442) 

628. 
þórðr  Ögmundarson  prestr  áBægisá 

(1430)  369,  409,  426. 
þórðr    Örnólfsson    nyrðra     (1416) 

249-250. 
í*órey,  er  gefr  tilMúlakirkju  (1429) 

375. 
þoríinnr  Brandsson  nyrðra  (1395) 

26. 
þorfinnr  Einarsson  nyrðra  (1388 — 

1391)  15,  16. 

Dipl.  iBl.  IV.  B, 


f^orfinnr  |>óróIfsson  Fljótaumboðs- 

maðr  Hólastóls  (1434)  370,    546 

—547. 
Þorfinnsdóttir :  Haldóra,  Helga. 
Þorfinnsson:  Jón. 
þorfinnsstaðir    i    Valþjófsdal    353, 

354,  602,  688, 
í^orgeir  Haldórsson  (í  Hnappadals- 

sýslu  1440)  614. 
í*orgeir  í  Haukadal  í  í3iskupstung- 

um  (d.  fyrir  1397)  40^. 
í*orgeir  Jónsson  syðra    og    vestra 

(1447-1449)  708,  754.^) 
í^orgeir   Ólafsson    nyrðra    (1430 — 

1434)  433,  485,  538. 
Þorgeir  Sigurðarson  nyrðra  (1395) 

26.2) 
þorgeir  á  Silfrastöðum,  faðir  Guð- 

finnu    konu  Ásgeirs    Árnasonar 

(um  1400)  356.2) 
{*orgeirsdóttir :  Guðfinna,  Guðríðr. 
í^orgeirsson :  Guðmundr,  Jón,  Ófeigr, 

Ólafr,  Ormr. 
þorgerðarstaðir  í  Fljótum  209. 
þorgerðr  Böðvarsdóttir  nyrðra  (1429) 

368,  394—396. 
þorgerðr    Hermundardóttir    vestra 

(1431)  485, 
þorgerðr     Ólafsdóttir,     kona    Ára 

Guðmundssonar     (1418)      264— 

265. 
þorgils  ábóti  á  Munkaþverá   (1430 

—  1431)  420,  453,  468. 
þorgils    Einarsson    nyrðra    (1447) 

697. 
þorgils     Oddsson     kolsa     (kolsi?) 

nyrðra    (1430—1431)    433,    441, 

469. 
þorgils  Snorrason    á    Snæfellsnesi 

(1438)  581. 
þorgilsson:     Brandr,     Gísli,    Guð- 

mundr,    Gunnlaugr,    Jón,     Kol- 

beinn,  Sumarliði. 


1)  Ekki  er  víst    að  þetta    só    einn    maðr; 
getr  þó  verið. 

■^)  Petta  kynni  þó  að  vera  einn  maðr. 

60 


944 


REGISTR. 


þorgrímr      Guðmundsson      nyrðra 

(1433-1437)  527,  567. 
þorgrímr  Jónsson  djákni  ogprestr 

nyrðra    (1423—1445)    307,    533, 

670. 
þorgrímr    Jónsson    nyrðra    (1441) 

622. 
porgrímr    Sölvason    í    Húnavatns- 

þingi  (1418-1424)  262-263, 317, 

598. 
þorgrímr    faðir     þorsteins     (fyrir 

1423)  308. 
þorgrímsdóttir :  Guðnin. 
þorgrimsgerði  á  Akranesi  196. 
í^orgrímsson :    Bjarni,    Hallr,    Jón, 

Ólafr,  fíórðr,  |>orsteinn. 
þórhallr    á  Gnúpum    í    Olfosi    (c. 

1386-1387)  96. 
þórhallr  Sigurðarson  nyrðra  (1424) 

316. 
þórhallsdóttir :  Guðrún,  Ingvildr. 
þórhallsson:  Helgi,  í>orlákr. 
þórir  Jónsson  ráðsmaðr  í  Björgvin 

337. 
þórir  Steinsson  vestra  (1418)  264. 
þórisdóttir :  Ingiríðr. 
þóriseyjar  i  Austfjörðum  208. 
þórishólar  í  Flóa  53. 
þórisós  í  Hnappadalssýslu  179. 
þórisson:  Erlendr. 
þórisstaðir  á  Rosmhvalanesi  265. 
þórisvogr  í  Austfjörðum  224. 
þorkell    Ásbjarnarson    nyröra    og 

eystra  (c,  1390-1422)  214,  298, 

302. 
þorkell  Bárðarson  djákni  á  Munka- 

þverá  (1431)  453. 
þorkell   Bergsson    á    Dálksstöðum 

(1434)  550. 
þorkell  Bergúlfsson  (Björgólfsson ; 

1430)  420. 
þorkell  Blængsson  í  Eyjaíirði  (1439 

—1440)  585,  611-612. 
þorkell  Eyjólfsson  prestr  á  Staða- 

stað  (d.  1891)  176,  287. 
þorkell  Gautsson  (1417)  251. 


þorkell   Gizurarson   prestr    (1421) 

296. 
þorkell  Guðbjartsson  prestr  1  Lauf- 
ási,  ráðsmaðr  Hólastóls  og  ofíici- 
alis  fyrir  norðan  land  Í1423  og 
þar  eptir)  804-308,  334-335, 
349,  367,  37P,  375^  420,  422— 
423,  426S  446,  468»,  471,  480, 
489—490,  503-504,  521-523, 
526-527,  532,  533,  544,  549- 
550,  566,  567-568,  607-609, 
619,  623-624,  661,  670,  672, 
704—705,  709-710,  757,  758. 
þorkell  Hafliðason  prestr  i  Saur- 
bæ  á  Kjalarnesi  (c.  1350-1360) 
115».i) 
þorkell,    maðr    Haldóru    Brodda- 

dóttur  (1417)  259. 
þorkell  Jónsson  (1423)  310. 
þorkell    Magnússon    í    Borgarfirði 
(1417—1421)      251,      252-253, 
288. 
þorkell  Markússon   í    Otrardal  (d. 

1357)  147, 
þorkell    Ólafsson    prestr   í    Reyk- 
holti,  officialis  (1420—1444)  273^, 
285—286,    458-461,    536,    539, 
562,  576,  600,  655,  657. 
þorkell  prestr  á  Eyri  1  Skutilsfirði 

(c.  1390)  140,  141. 
þorkell     Sveinsson,     ÍÞorkelssonar 

nyrðra  (1441)  621,  622. 
þorkell    Í'órðarson    prestr    syðra 

(1417—1448)  253,  577,  731. 
|>orkeIsdóttir :  f>órunn. 
þorkelshóll  í  Víðidal  339.  —  |>or- 

kelshvolsmenn  596. 
þorkelsson:  Andrés,  Guðmundr, 
Gunnar,  Hallr,  Helgi,  Jón,  Kristi- 
phorus,  Magnús,  Markús,  Oddr, 
Ólafr,  Sigurðr,  StuIIi  (Sturli), 
Sveinn,  |>orvaIdr. 


')  Mun  einn  maðr,    þótt  preststitlinum    sé 
slept  á  síðara  staðnum. 


REGISTR. 


945 


Þorlákr  bryti  á  Hólum  (1431)  440. 

Sbr.  J>orlákr  Sigurðarson. 
f'orlákr     Erlingsson     ráðsmaðr     í 

Björgvin  (1426)  337. 
torlákr    Erlingsson    prestr  nyrðra 

(1427)  849. 
þorlákr     Jónsson     nyrðra     (1430) 

424. 
þorlákr  klaustrprestr  í  Viðey  (um 

1397)  110. 
þorlákr  faðir  Magnúsar    á   Melum 

(á  12.  öld)  192. 
þorlákr  Markússon  á  Snæfellsnesi 

(1488)  581. 
þorlákr  Narfason  prestr    í    Hítar- 

dal  (d.  1869)  593. 
þorlákr    Sigurðarson,     faðir     Guð- 

mundar  (1424—1435)  315,    370, 

440,  447,    448,    473,    475,    487, 

495,  4973,  533,   538,    &b2'',    553. 

Sbr.  |>orIákr  bryti. 
þorlákr  Vigfússon    (Hólms;    1423) 

310-311. 
|»orIákr  í  Vík  á  Seltjarnarnesi    (c. 

1397)  109.    Sbr.  í>orIákr  klaustr- 

prestr  í  Viðey. 
þorlákr    |>órhalIsson     hinn     helgi 

biskup  í  Skálholti  (d.    1193)    44, 

492,  58,  6P,  66,  672,  gg^  83,  84^, 
91,  99,  101,  105*,  106,  1132,  115, 
116,  124,  129,  131,  135,  138, 
144,  147,  154,  159',  164,  165, 
192,  193,  202,  208,  210,  214, 
216,  219,  220,  221,  225,  238, 
236,  237,  238,  263,  336,  413, 
414,  591,  5922,  594^  5953^  530, 
631,  6402,  641,  654,  655,  768. 
-  f.orIákskirkja  49,  58,  61,  66, 
67,  69,  83,  84,  92,  95,  99,  101, 
105»,  106,  112,  113,  121,  131,  138, 
144,  147,  159,  164,  190^,  198, 
373,  4672,  514,  594,  595.  —  í>or- 
láksmessa    40,    161,    300,    847, 

493,  578,  696,  768.  -  þorláks- 
messur  báðar  84.  —  |>orIáks- 
messa  fyrir  jól  129,  215.  —  þor- 


láksmessa    á    sumar  (translacio 

sancti    Thorlaci)    268,  399,  400, 

561,    591,    592,    640,    641,    643, 

654,  655,  767,  768. 
þorláksdóttir:  Ólöf. 
þorláksböfn  í  Árnessýslu  33,  2442. 
þorláksson:  Ari,  Árni,  Gísli,   Guð- 

brandr,  Guðmundr,  Ketill,  Magn- 

ús,  Ólafr,  Sigurðr,   Skúli,   þórðr. 
þorláksstaðir,  kirkjujörð   frá  Hval- 

eyri  751. 
þorláksstaðir  í  Kjós  117. 
þorlaug  Nikulásdóttir  í  Fornhaga, 

kona     Einars     |>orbjarnarsonar 

(d.  c.  1403)  499. 
þorlaugardys  á  Skaga  11. 
þorleifr  Árnason    í  Vatnsíirði    og 

Víðidalstungu    (d.    1433)    245- 

247,  262,  273—275,  281,    290- 

293,  294—296,  312,    325,    335- 

336,  352,  601. 
þorleifr  Brandsson  nyrðra   (1432) 

507,  516. 
þorleifr  Egilsson  nyrðra  (1428)  355, 

358. 
þorleifr     Eyvindarson     (Eyvenda- 

son)  hagi  (d.  1315)  7. 
þorleifr  Guðmundsson  i  Suðr-þing- 

eyjarsýslu  (1431)  436. 
þorleifr  Gunnason    nyrðra   (1443) 

635. 
þorleifr    Helgason    nyrðra    (1431) 

441. 
þorleifr   Jónsson    nyrðra    (1428 — 

1431)  355,  451,  455. 
þorleifr  Magnússon  prestr  nyrðra 

(1444)  661. 
þorleifr    Magnússon   sýslumaðr    á 

Hlíðarenda  (d,  1652)  508. 
þorleifr  Marteinsson,  þorleifssonar 

frá  Máfahlíð    (1416— c.  1426;  d. 

fyrir  1427)  245-247,    320-321, 

346-347,  351-352. 
þorleifr    (Ólafsson,    Benediktsson- 

ar)  á  Hlíðarenda  (1397)  69. 

60* 


946 


REGISTR. 


þorleifr     Steinmóðsson    í    Mýrdal 

austr  (1448—1449)  764. 
í*orleifr  íÞórðarson    nyrðra    (1429) 

368,  394—396. 
þorleifr  |>orsteinsson  nyrðra  (1487 

—1449)  568,  759. 
þorleifsdóttir :    Gró,  Guðný,  Helga, 

Margrét,  Solveig. 
þorleifsson:    Árni,    Bjarni,    Björn, 

Einar,  Filippus,  Guðmundr,  Jón, 

Ólafr,  Snorri,  Sveinn,  |>órðr. 
þorleifsstaðir    á  Rangárvöllum  72, 

82. 
þorleiksstaðir  í  Skagafirði  370.  454 

—455. 
þormóðr    á  Gnúpum    í    Olfosi    (c, 

1390—1397)  96. 
þormóðr    Ólafsson    vestra,     mágr 

Sigurðar  í>órðarsonar  í  Haga  (c. 

1420—1440)  492-493. 
þormóðr    Sigmundarson    prestr  (á 

Reyni?,  1448—1449)  764. 
þormóðsdóttir:  Guðrún. 
þormóðsey  á  Breiðafirði  167. 
þormóðshöfði  við  Hafnarfjörð  751, 
þormóðsson:       Ásmundr,       Helgi, 

Magnús. 
þormóðsstaðir     í     Eyjaíirði     (sbr. 

Formóðsstaðir    í    Pétrsmáldagi) 

377. 
þórný  Bergsdóttir    á  Dálksstöðum, 

kona  Stepháns    Gunnlaugssonar 

(1431)  481—482,  696—697. 
þóroddsstaðir  í  Kaupangssveit  678. 
þórólfr  Brandsson  (1428)  352—358, 

769. 
þórólfsson:  Kári,  þórðr,  |>oríinnr. 
þórólfsstaðir  í  Dölum  665,  666. 
þórólfsstaðir  í  Önundarfirði  141. 
þorp  á  Galmaströnd  128. 
þórsdagr  276,  451. 
þorskafjörðr    í  Barðastrandarsýslu 

156,  684,    693.    —    í>orskafjarð- 

ará  8\ 
þórsmörk  í  Rangárþingi  74. 


|>orsteinn  ábóti  á  Helgafelli  (1440) 

618. 
þorsteinn  Andrésson    á  Völlum   á 

Landi  (um  1400)  66. 
þorsteinn     Árnason      (Dalskeggs, 

1431)  459. 
f>orsteinn  Bergsson  nyrðra  (1423) 

310. 
þorsteinn  Bótólfsson  nyrðra  (1398) 

242. 
þorsteinn  Dagsson    nyrðra    (1434) 

551, 
þorsteinn  Einarsson  nyrðra  (1427) 

348—349. 
þorsteinn  Eyjólfsson  lögmaðr  289. 
þorsteinn  á  Eyri    í    Syðisfirði    (c. 

1397)  136. 
þorsteinn  Finnsson  nyrðra    (1448) 

368,  370,  733—734,  738-739. 
þorsteinn    Guðmundsson   lögsagn- 

ari     í    Húnavatnsþingi    (1421  — 

1446)  290-2922,  294,  316,  352, 

359,  674. 
þorsteinn  Hallsson  svartr  á  Knapp- 

stöðum  (1395)  27. 
í>orsteinn    Helmingsson    í    Skaga- 

firði  (1420—1423)  281,  307. 
f>orsteinn     Höskuldsson    (Runólfs- 

sonar)    í    Eyjaíirði   (1427—1434) 

345,  458,    459,    507,  .516,    519, 

537. 
þorsteinn    Illugason    smádjákn    á 

Hólum  og  prestr    (í    Grímstung- 

um,  1430-1440)  422,  604. 
þorsteinn  Jónsson  prestr  á  Greuj- 

aðarstað  (fram  til  1391)    17,   21, 

22. 
|>orsteinn  Jónsson  nyrðra   (1430  — 

1448)  429,  484,    601,    659,    668, 

747—748.') 
þorsteinn    Jónsson    prestr  nyrðra, 


1)  Ekki  er  það  með  öUu  víst,  að  þeásír 
staðfr  eig-i  aUir  við  einn  mann,  en  verið  getr 
það  þó,  og  óliklegt  er  það  ekki. 


REGISTR. 


947 


óvíst  hvar  (1430—1448)  450,  451, 

501,  604,1)  607,  735. 
f>orsteinn  Jónsson  djákni  á  Hólum 

(1430-1431)  434,  440,  444,  445.^) 
í>orsteinn  Jónsson  prestr   á  Hösk- 

uldsstöðum    og    ráðsmaðr  Hóla- 

stóls  (1440   og    þar   eptir)    867, 

603,  688,  703—704,  759. 
|>orsteinn  Jónsson  prestr    í    Skál- 

holtsbiskupsdæmi     og     officialis 

(1439-1449)  591,  593,  600,620, 

634,  650,  657,  767. 
|»orsteinn  Jónsson  vestra  (1442)623. 
fjorsteinn  Ketilsson   nyrðra  (1431) 

466,  467,  469. 
í>orsteinn  í  Klofa  á  Landi  (c.  1380) 

67. 
|>orsteinn    Magnússon,    Jónssonar 

(1427—1487)  344—345,  507,  564 

-565. 
|>orsteinn  Magnússon  vestra  (1434) 

545. 
forsteinn    Magnússon    í   Hvammi 

á  Landi  (á  15.  öld)  64. 
|>orsteinn  Magnússon,  sýslumaðr  í 

þykkvabæ  (d.  1656)  761-762. 
f>orsteinn  Nikulásson    í   Gunnars- 

holti  (d.  1843)  85. 
|>orsteinn  Oddsson   nyrðra    (1483) 

531. 
|>orsteinn    Ólafsson    (líklega    í>or- 

steinssonar     lögmanns    Eyjólfs- 

sonar)  lögmaðr,  »hirðstjóri  norð- 

an  og  vestan    á  íslandi*   (1417 

-1431)    252,   270,290—292,  294 

-295,  311,  816-317,  359—860, 

454—455,  461. 
f>orsteinn     prestr    i    Hjarðarholti 

(um  1360)  162. 


^)  Af  þessum  stað  sést  að  Þorsteinarnir 
prestar  Jónssynir  eru  tveir  nm  sama  leyti, 
en  hvort  allir  þessir  staðir  eigi  við  þenna  eða 
séra  Þorstein  á  Höskuldsstöðum,  er  ekki  víst 
að  vita. 

')  Vera  má  að  þetta  sé  sami  maðr  og 
séra  Þorsteinn  á  Höskuldsstöðum  áðr  hana 
varð  prestr. 


f>orsteinn  á  Reykjum    í    Olfosi  (c. 

(1394—1397)  97, 
f>orsteinn    Runólfsson    í   Berunesi 

230. 
í>orsteinn  Sigurðarson  (1418—1428) 

262,  310, 314,  319,  385-386,  848, 

355.  •) 
{>orsteinn  Styrkársson  1  Rangárþingi 

(um  1400)  584. 
f>orsteinn  Sumarliðason  nyrðra  (c. 

1430—1440)  436. 
|>orsteinn  Svarthöfðason  prestr  og 

prófastr  í  Skálholtsbiskupsdæmi 

(1486-1449)  562,570-571,579, 

580^—582,  600,  655,  768. 
|>orsteinn  þorgrímssonnyrðra  (1423) 

803. 
|>orsteinn      |>orsteinsson      nyrðra 

(1418—1449)  266,  481,  626,  659, 

761.2) 
þorsteinn  þorsteinsson,  Einarsson- 

ar  (í  æsku  1427)  849. 
þorsteinsdóttir :  Hallotta,  Ormfríðr, 

Sigríðr,  Solveig,  Úlfrún. 
þorsteinshöfði    í  Tungufellslandi  í 

Hrunnamannahrepp  48. 
þorsteinsson :    Arníinnr,   Benedikt, 

Einar,    Grímr,    Guðleikr,     Guð- 

mundr,  Hallsteinn,  Hannes,  Hösk- 

uldr,  Ingimundr,    Jón,    Jörundr, 

Loptr,    Magnús,    Oddgeir,    Oddi, 

Oddr,  Ólafr,  Pétr,  Sigurðr,  Stein- 

móðr,  Sæmundr,  Thomas,  þórðr, 

þorleifr,  þorsteinn. 
þorsteinsstaðir  í  Haukadal  í  Dala- 

sýslu  163,  405,  516. 
þorsteinsstaðir    í     Laufássþingum 

878. 
þórunarey,  Grenjaðarstaðar  17. 
þórunn  Ormsdóttir  systir  og  príór- 


^)  Að  þetta  sé  alt  einn  maðr  er  óvíst,  en 
óliklegt  er  það  þó  ekki 

~)  Hvort  eitthvað  af  þessnm  stöðnmkynni 
að  eiga  við  næsta  maiin,  er  ekki  hægt  að 
segja. 


948 


REGISTR. 


issa    á   Reynistað    (1427-1431) 

342-343,  483. 
þórunn     |>orkelsdóttir,      ofíicialis 

Ólafssonar  (1431)  459. 
þórugnúpr  í  Fljótshlíð  78,  81. 
þóruskógr  Einiholtskirkju  233. 
þórustaðir  í  Helgafellssveit  166, 
forvaldr  Ásmundsson  (1436)   560. 
þorvaldr  Bergþórsson  nyrðra  (1422) 

298. 
þorvaldr   Björnsson    vestra  (1442) 

628. 
þorvaldr    Eiríksson  nyrðra  (1407) 

498. 
þorvaldr  Haldórsson  vestra  (1431) 

485. 
þorvaldr  undir  Hrauni  í  Dýraíirði 

(c.  1386-1395)  144. 
þorvaldr  Jónsson  nyrðra  (1391)  16. 
þorvaldr  Jónsson  1  Húnavatnsþingi 
■  (í  Ytriey  1425-1435,  á  lífi  1439) 

602. 
þorvaldr  Jónsson  í  þingeyjarþingi 

704. 
þorvaldr     Oddsson     (1419—1436) 

269^  296,  560. 
þorvaldr  prestr  1  Hofteigi  (c.  1392 

-1396)  214. 
þorvaldr  þorbjarnarson  (1442)  632. 
þorvaldr  þorkelsson,  officialis  Ólafs- 

sonar,  á  Narfaeyri  (1431—1446) 

460,  674. 
þorvaldsá,    landamerki    Gnúps    í 

Gnúpsdal  748. 
|>orvaldsdóttir:  Margrét. 
|>orvaldsson:  Bergr,  Björn,  Eiríkr. 

Eyjólfr,  Hallr,  Helgi,  Jón,  Sigurðr, 

Steini,  Styrr,  |>jóðólfr. 
|>orvaldsvatn,  landamerki  Gnúps  í 

Gnúpsdal  748. 
þorvarðr  EinarssoníEyjafirði(1416) 

250. 
þorvarðr    Erlendsson   lögmaðr    (d. 

1513)  1. 
þorvarðr    Loptsson,    Gattormsson- 

ar,  á  Möðruvöllum  (1432  - 1446) 


519     520,    562—563,    570-571, 

588-590,  601,  649,   668,    674— 

679,  705—706. 
þorvarðr    Ólafsson    í    Húnavatns- 

þingi     (1422—1446)      298 --300, 

301—303,  683. 
þorvarðr  Pálsson  á  Eiðum  (d.  fyrir 

1376)  221. 
þorvarðr  prestr  nyrðra  (1448)  741. 
þorvarðsdótlir:  Ragnheiðr. 
þorvarðsson:  Grímr,  Jón,  Páll,  þórðr. 
þorvarðsstaðir  1  Rangárþingi  32,  78. 
þorviðr    Ljótsson    á    Snæfellsnesi 

(1418—1425)  320. 
þrándarholt  í  Hreppum  32,  49. 
þrándarson:  Jón. 
þrándarstaðir  undir  Jökli  166. 
þrándheimr  í  Noregi  752,  760. 
þrastarhóll  1  Eyjafjarðarsýslu  711. 
þreskjöldr  í  Dölum  162. 
þriði  dagr  363,  3981  400,  417,  418, 

448. 
þriðjungagóz    273.  .  —     þriðjunga- 

skipti  7632,  764^ 
þríhyrningr  í  Kelduhverfi  623, 
þrívörður,    rekamark    Hjallakirkja 

243. 
þrondhem,  sjá  þrándheimr. 
þrúðardalr  í  Kollafirði  (sbr.  Trúða- 

dalr)  691, 
þrælá  (þrælará)  í  Austfjörðum  204, 

270. 
þræley  1  Borgarfirði  188. 
þrætuteigr  í  Strandasýslu  168. 
þrætuvík  í  Staðarsveit  1761 
þrömr  í  Eyjafirði  678. 
þrömr  (f*remr)  í  Skagafirði  701. 
þúfa,  þúfur  177,  244,  622,  623. 
lúfa  í  Kjós  117. 
Þúfa  í  Miðdölum  163. 
í»úfa  í  Olfosi  99. 
f  úfnavellir  í  Hörgárdal  711. 
f'úfueyri  í  Berufirði  eystra  203. 
I'úfur  í  Miklaholtshrepp  179. 
fúím  í  Vatnsfjarðarþingum  133. 
þurfamaðr  236. 


REGISTR. 


949 


þurfasta  éOS^. 

]Þuríðarstaðir  í  Fljótsdal  209. 

í'uríðr  Haldórsdóttir  systir  á  Reyni- 

stað  (1431—1432)  483,  497. 
Þuríðr     Jónsdóttir,     kona      Styrs 

Snorrasonar  (1416—1418)    249^, 

267. 
jþuríðr   Kolbeinsdóttir,   Pétrssonar, 

1  Ási  í  Holtum  61. 
turíðr    kona    Narfa     Vigfússonar 

(1394)  190. 
í*uríðr  Ólafsdóttir  hins  staða  Mar- 

teinssonar  (enn  á  lífi  1428)  247, 

338,  346—347,  351-352. 
jÞuríðr    hústrú     Sölmundar     Guð- 

mundarsonar  í  Teigi  (1397)  78. 
í*verá  á  Barðaströnd  689. 
í^verá  íEyjafirði,  sjá  Munkaþverá. 
tverá  í  Fljótshlíð  171. 
Þverá  í  Hallárdal   eða  Norðrárdal 

í  Húnavatsþingi  747,  748. 
í'verá  í  Laxárdal  i  Suðr-þingeyjar- 

þingi  380,  567-568,  710. 
fverá  á  Síðu  239. 
í^verá  í  Skagafirði  381,    511,    735, 

736,  770. 
þverá  á  Skagaströnd  514. 
þverá  í  Skutilsfirði  141. 
þverá  í  Svarfaðardal  710. 
þverá  í  Þverárþingi  188.  —  þver- 

árdalr  188. 
þverárkvíslar  í  Eyjafjarðarsýslu  698. 
þverárvötn  í  Mýrasýslu  122. 
þverdalr  í  Miðdölum  161,  346. 
þverdalr  í  Saurbæ  155,  405. 
þverdalr,       skógarhöggsland       frá 

Hrafnseyri  146. 
þverfell  í  Saurbæ  í  Dalasýslu  405. 
þverlækr  í  Holtum  71. 
þverlækr  í  Kjarrárdal  125. 
þvertingsstaðir  (nú :  Svertingsstaðir) 

678. 
þvest  581.     Sbr.  hvalr,  matr. 
þvottá  í   Álptafirði    231—2321    — 

þvottárnes  231. 


þykkvibær(inn)  í  Holtum  í  Rangár- 

þingi  61,  72,  82,  584. 
í'ykkvibær    í    Landbroti    239.     — 

í>ykkvabæ(i)ngar  237. 
Þykkvibær    í   Veri,    klaustr,    staðr 

343,    344,    349,    515,    519,    577, 

604-605,  675,  761-764. 
Þykkviskógr  í  Daíasýslu    32,    164, 

345-346,  665,  666. 
þýzkir  kaupmenn    269,    321-324, 

461. 
í^önglabakki  í  Fjörðum  380. 

Æðasteinn  í  Berufirði  eystra  203. 

Æðey  í  ísafirði  134,  714. 

Ægisíða  í  Holtum  71. 

Ærlækr  í  Öxarfirði  656,  657. 

Æsustaðir  1  Eyjafirði  694. 

ætt,  ættir:  ætt  Arnsteins  í  Hruna 
42.  —  ættmenn  Eyjólfs  Skeggja- 
sonar  á  í^vottá  232.  —  ætt  Gísla 
bónda  Andréssonar  i  Mörk  406. 

—  ætt  Ketils  prests  (og  lögsögu- 
manns)  í*orlákssonar  181.  —  kyn 
Magnúsar  Þorlákssonar  á  Melum 
193.  —  Möðrufellinga  (=  Möðru- 
vellinga)  ætt  í  Eyjafirði  406.  — 
ætt  Páls  þorvarðssonar  á  Eiðum 
406.  —  Skarðverjaætt  á  Skarðs- 
strönd  406^.  —  kyn  Svarthöfða 
á  Kirkjubóli  104.  —  ætt  f'orkels 
Ásbjarnarsonar  214.  —  ættar- 
tala  247.  —  ættartölubækr  755. 

—  ættfræði  291.  —  ættleiðing, 
ættleiðingarbréf  357',  358,  583», 
584,  614.  -  ættleiðingr  583,  614. 

Ogmundarson :  Hákon,  Jón,  þórðr. 
Ögmundr    Bergþórsson,     norrænn 

maðr  (1392)  24. 
Ögmundr  Jónsson  í  fingeyjarþingi 

(1614)  30. 
Ögmundr  Kálfsson  ábóti  á  Helga- 

felli  169. 
Ögmundr  Pálsson   biskup   í   Skál- 

holti  36,  39,  660. 


950 


REGISTR. 


Ögr  í  Helgafellssveit  167.  | 

Ögríísafirðil36-137, 484, 4852,540. 
Ögsn-,  sjá  Öxn-. 
öl,  sjá  drykkr. 
Ölfus,  sjá  Olfos. 

Öldugil.  eyðijörð  í  Grunnavík  138. 
Ölduhamar  í  Borgarfirði  eystra  223. 
Ölduhryggr  á  Snæfellsnesi  659. 
Öldurif  á  Eyrarbakka  591. 
ölgögn,  sjá  búsgagn. 
Ölkelda  í  Staðarsveit  176,  177. 
Ölmóðsey  í  þjórsá  660—661. 
ölmusa  214,  351,  485,  648,  649,  675. 
Ölvaldsstaðir  á  Mýrum  188. 
Öndurtnes  undir  Jökli  184. 
Öndverðareyri  (Öndurðeyri)  í  Eyr- 

arsveit  32,  173—174. 
Öndverðsnes  í  Olfosi  32,  94. 
önglar  427,  433. 
Öngulsnes  í  Vopnafirði  217. 
Öngulstaðir  í  Eyjafirði  435,  436. 
Önundarfitjar,      rekstrarland      frá 

Gnúpi  í  Gnúpsdal  748. 
Önundarfjörðr  í  ísafjarðarsýslu  28, 

141,    288,    353,    354,    592,  641, 

654,  655,  692,  768. 
Önundr  Bjarnarson  nyrðra  (1395)  26. 
Önundr  Jónsson  359.     Sjá  Brandr 

Jónsson. 
öreigar  22,    25,    448.     —     öreiga- 

skuldir  676.  —  öreigavíg  22. 
Örfirisey  fyrir  Melrakkasléttu  19. 
Örlygsstaðir  i  Helgafellssveit  165. 


Örn  nyrðra  (um  1440)  619.^) 

Örn    Helgason     í     Húnavatnsþingi 

(1439)  60P,i) 
Örnólfr    Einarsson    nyrðra    (1444) 

649-650. 
Örnólfr  Eyjólfsson  nyrðra  (1445— 

1446)  663. 
Örnólfr  (í  Miklagarði)  6. 
Örnólfsdalr  í  þverárhlið  126. 
Örnólfsdóttir :  Ingibjörg. 
Örnólfsson:     Jón,     Magnús,     Ver- 

mundr,  þórðr. 
örtug  43. 

Öræfin  í  Skaptafellssýslu  30. 
Öskubrekka  í  Arnarfirði  692. 
öx,  sjá  smíðatól. 
Öxará  í  Ljósavatnsþingum  566. 
Öxará  á  þingvelli  16,  458,  459.  — 

Öxarárþing  559,  560. 
Öxarfjörðr    í  Norðr-þingeyjarsýslu 

267,    386,    390,    423,    427,    468, 

624,  656,  657,  702. 
Öxnadalr    i   Eyjafjarðarssýslu    13, 

353,    378,    612,    626,    664,    734, 

735.  —  Öxnadalsá  353.  -  Öxna- 

dalsheiði  26,  27. 
Öxnafell  í  Eyjafirði  585,  612,  678. 

-  Öxnafellsbók  346,  357,  518. 
Öxnahjalli  í  Vopnafirði  217. 
Öxnahóll  í  Hörgárdal  381. 
Öxney  fyrir  Skógarslrönd  165. 
Öysteinn,  sjá  Eysteinn. 

^)  t>etta  kynni  að  geta  verið  einn  maðr. 


am 


University  of  Toronto 
library 


DO  NOT 

REMOVE 

THE 

CARD 

FROM 

THIS 

POCKET 


Acme  Library  Card  Pocket 

Under  Pat.  "Ref.  Index  File" 

Made  by  LIBRARY  BUREAU 


